કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં 


(ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


લેખક : 0€./. રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા 


અપણ... 
સનાતની વડિલોને.... 


રતનશી નારાયણ વાગડિયા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં 


(ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


લેખક : €./. રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા 


કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજી 


ઈષ્ટદેવ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


પુસ્તકનું નામ : કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


લેખક 
તારીખ 
આવૃત્તિ 
પ્રકાશક 
સ્થળ 


પ્રત 


: €./.. રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા 

: ૧૧-૦૫-૨૦૨૩ (પથમ સનાતની અધિવેશન પસંગે, નખત્રાણા) 
* પયમ 

: મોહનલાલ માવજીભાઈ વાગડિયા 

: /21'€11 1111010 


# 342/8, [11૪ [-૩/૦૫1, [01/5૦/૯૯ ર૦૮૧, 8તઢા15વ|ં૦['€-560026 
: ૧૦૦૦ 


સંતો 


સનાતની પથદર્શક 


રી દયાલરામજી 


સતશ્ર 


લાલરામજી મહારાજ 


સંત શ્રી 


રી ઓધવરામજી મહારાજ 


સત શ્ર 


પૂ. નારાયણ રામજી લીંબાણી પૂ. રતનશી ખીમજી ખેતાણી 


લાલ - બાલ અતે પાલ સમી સનાતની ત્રિપટી 


હિંમતલાલ રતનશી ખેતાણી 
મુંબઈ (વિરાણી) 


રમેશભાઈ માવજી વાગડિયા 
બેંગ્લોર (ખોંભડી) 


પેમજીભાઈ ભાણજી કેશરાણી 
મુંબઈ (માનકુવા) 


સો સનાતની સાથીઓને સમર્પિત 


કાણરા 4441. 81141156 ॥101014 86014 24118ઠર 541144 
(17૫5 ર૦6. 110. &-828 ।૯॥તા ઝા. 6-4-1965) 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
મુખ્ય કાર્યાલય : પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન, નખત્રાણા, કચ્છ. પીન - ૩૭૦ ૬૧૫. 


11૦૯4 00૯ : 2દ્વાંવદ્ા' 1/011]/દ111 8160/દ11, [પલાળ લ, [6101. ગિં1 - 370 615. 
[11૦11૦ : 99090 51360 
£-1દ્યાં : 010%05દ1|0॥|૦૦49 છુવ્રાળદ્વાં.૦૦1૧ * 1]/૦31€ : 1/////.લ0216105દ116|.0/લ 


વિરરુૂૂૂપરર---------- સસ 
રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાઘડિયા 
બેંગ્લોર 


ઉજળા સમાજની અનેકવિધ ઉજળી પરંપરા ધરાવતા આપણા કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજે સદીઓથી 
સનાતની અસ્તિત્વનો સંઘર્ષ કર્યો છે, ધાર્મિક ક્ષેત્રે દિશા હિનતા બૌદ્ધિક અને આર્થિક ગુલામી ધર્મભ્રષ્ટ 
આગેવાનોના અત્યાચાર સાથે વટાળ પ્રવૃત્તિઓનો સામનો સેકડો વર્ષો સુધી આપણી જ્ઞાતિ કરતી આવી છે, 
પરધર્મનો પડછાયો બનેલો આપણો સમાજ સ્વધર્મથી ઘણો વિમુખ થઈ ગયો હતો. 


સનાતન ધર્મના માર્ગથી ભટકી ગયેલી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને મા ઉમિયા ની કૃપાથી સમયાંતરે ધર્મ 
જાગૃતિનો શંખનાદ કરીને જગાડનાર સંતો અને મુઠ્ઠી ઉંચેરા સમાજના વીર સપૂતો સાંપડ્યા છે, જેમના 
અથાગ પ્રયત્નો થકી જ્ઞાતિના સ્વજનોને સ્વપંથે લાવવા પ્રવાહના સામે તરીને માન-અપમાન, યશ - અપયશની 
પરવા કર્યા વિના અર્ધદગ્ધ,ખીચડીયા પંથીને શુદ્ધ સનાતની સમાજ બનાવવા ઝઝુમ્યા છે, આવા મુટ્ઠી ઊંચેરા 


સનાતની સપૂતો એટલે રમેશભાઈ વાગડીયા, હિંમતભાઈ ખેતાણી અને પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી. 


પોતાના સમાજમાં થતું વિધર્મી આચરણ આ ભાઈઓને હંમેશા ખટકતું હતું કહેવાતા આપણા સંસ્કારી 
સમાજનો એક અલ્પ ભાગ ધર્માઘતા માંથી બહાર આવીને દીવા જેવું સત્ય સ્વીકારે તે માટે સતત પ્રયત્નશીલ 
રહ્યા છે. ભારતની અનેકવિધ સમાજમાં ભ્રમણ કરીને આ ત્રિપુટીએ જ્ઞાતિમાં ધાર્મિક જાગરૂકતા લાવવાનો 
પ્રયત્ન કર્યો છે. 


સમાજની સંસદ સમા નખત્રાણા પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવનમાં રમેશભાઈ વાગડીયાની ધરપકડે સનાતની 
ભાઈઓમાં સનાતની એકતા અને ધર્મ માટે લડાયકતાની શક્તિનો સંચાર કર્યો. 


"સનાતનીઓની ચોથી ક્રાંતિ" પુસ્તકના માધ્યમથી કહેવાતા અમુક નિંદ્રાધીન સનાતનીઓને જગાડવાનો એક 
પ્રયાસ છે. આશા રાખીએ સમાજના ખરડાયેલા ધાર્મિક ઇતિહાસને સૌ જાણે અને સમાજને "ઘર વાપસી" 
કરાવવા જંગે ચડેલા વ્યક્તિ વિશેષશ્રીઓ પ્રત્યે આદર સાથે ત્રકણભાવ વ્યક્ત કરે એ જ અભ્યર્થના. 


ધક 
શ્રી અબજીભાઈ વિશ્રામભાઇ કાનાણી શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ રવજીભાઈ ભગત 


પ્રમુખશ્રી મહામંત્રીશ્રી 
શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


મુ. વાંઢાય (ઈશ્વરતગર), પો. દેશલપર, તા. ભુજ-કચ્છ. પીન.-૩૭૦૦૪૦, ફોત : ૨૭૬૨૩૨ 


ત્રી ઉમિયા માતાજી ઇશ્વરરામજી અન્નક્ષેત્ર ટસટ 


તા. ૨0/0૪/૨૦૨૩ 


શ્રી રમેશભાઇ માવજીભાઇ વાગડિયા 
ખોભડી-કચ્છ 


આપશ્રી “કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંત)ના સંસ્મરણ” નામનું 
પુસ્તક પ્રકાશિત કરવા જઇ રહ્યા છો એ બદલ આપને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ. દેશમાં કે 
સમાજમાં નાની-મોટી ઘટનાઓ તો ઘટતી હોય છે, એ બધીની નોંધ ભાગ્યે જ લેવાય છે, પરંતુ 
કેટલીક ક્રાંતિકારી ઘટનાઓ સમાજ પર દુરોગામી પ્રભાવ પાડતી હોય છે અને તેનું આલેખન 
ઇતિહાસના પાનાં પર પણ થતું હોય છે. આપે આપના આ પુસ્તકમાં આવા જ સંસ્મરણોને વાચા 
આપી છે જેનો પ્રભાવ કચ્છ કડવા જ્ઞાતિ પર પડ્યો અને બે સદી પહેલાં કચ્છ કડવા પાટીદાર 
જ્ઞાતિમાં આરંભાયેલી સનાતની ચળવળને વેગ પણ મળ્યો. જ્ઞાતિમાં આપની સનાતની ટીમના 
પ્રયાસોથી ધર્મજાગુનિ નવો સંચાર થયો એવું આ પુસ્તકની પ્રસ્‍તાવનામાં આપે જણાવ્યું છે. જેના 
સાક્ષી આપણે સૌ છીએ, પરંતુ વર્ષો પછી આવનાર પેઢી આ હકીકતથી સંપૂર્ણપણે માહિતગાર 
નહીં હોય ત્યારે તેમને આ પુસ્તક ઉપયોગી બની રહેશે. 

આપે જણાવ્યા મુજબ આપને જ્ઞાતિની આ સનાતની ચળવળમાં સક્રિય થવા માટે આપના 
દાદા અને પરદાદાના જીવનમાંથી પ્રેરણા મળી છે. એ જ રીતે આપની આવનારી પેઢીઓને પણ 
જ્ઞાતિના હિતમાં આપે કરેલા કાર્યોમાંથી પ્રેરણા મળતી રહે એ માટે આ પુસ્તક માઇલસ્ટોન બની 
રહેશે એવું અમારું માનવું છે. આપનું આ પ્રકાશન જ્ઞાતિજનો માટે પથદર્શક બની રહે એવી 


શુભકામના. 


દઇસારાજ«ય॥ાઈ દેવજા ઘોળ 
અમુઇા 
ઉોયા ગાતાજી ઈશ્વરરાગજી અન્નભૈત્ર ટ્રસટ 
વાંદ્ધાચ-3ચ૭, 


અખિલ મારતીય તટક્ષ્મીનારાયાગ સનાતન સમાજ 


૩ન૦૨2// : ક્ર ૯2427૮27267 24ઠે?, ક? ૯૯2 £€7૮2/2/6# ૨/૨5₹25//26, 
મુ.પો. દેરાણપર, તતા. પ્મુજ-જચછછ. પીન.-ગા૧00૪0, જોન : (ઉરત૮ગર) રા૧૬ગ૪પ 


શ્રી રમેશભાઇ માવજીભાઇ વાગડિયા 
બેંગ્લોર. 


ત/. 0-૪-202૭ 


સમાજમાં પ્રકાશિત થતા કેટલાક પુસ્તકો એવા હોય છે કે જે માત્ર વર્તમાન પેઢી માટે જ નહીં 
પણ આવનારી પેઢી માટે પણ પ્રેરણારૂપ હોય છે. આપના દ્વારા પ્રકાશિત થઇ રહેલ પુસ્તક “કચ્છ 
કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંત)ના સંસ્મરણો' આવું જ એક પ્રેરણાદાયી 
પ્રકાશન છે જે જ્ઞાતિમાં વ્યક્તિનો જન્મ થયો હોય તે જ્ઞાતિના ઉત્કર્ષ અને કલ્યાણ માંટે કંઇક કરી 
છૂટવું જોઇએ તે તેનું પરમ કર્તવ્ય બને છે એવી ભાવના હદયમાં રાખીને આપે જે સનાતની 
ચળવળ ચલાવી તેની સિલસિલાબંધ વિગતો આપે આ પુસ્તકમાં આલેખી છે. આપને આ ચળવળ 
માટે પ્રેરણા આપનાર અને સહયોગ આપનાર સૌ કોઇ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓનો ઉલ્લેખ આપે 
આ પુસ્તકમાં કૃતજ્ઞતાપૂર્વક કર્યો છે એવું આ પુસ્તકની પ્રસ્‍તાવના વાંચતા જણાય છે. આજે તો 
આપે અને આપની પ્રખર સનાતની ટીમે જે ચળવળ ચલાવી એ સૌએ જોયું છે અને જાણ્યું છે, 
પરંતુ ભાવિ પેઢીને આ એતિહાસિક હકીકતોથી વાકેફ થવા માટે આપના સંસ્મરણો આલેખતું આ 
પુસ્તક ઉપયુક્ત બની રહેશે. 

આપે જણાવ્યા મુજબ ઘરવાપસીનું આ કાર્ય ૧૦૦ વર્ષ પછી પણ સંપૂર્ણપણે પરિપૂર્ણ થયું 
નથી. એટલે આવનારી પેઢીને પણ આ ચળવળને આગળ ધપાવવા આપનું આ પુસ્તક 
દીવાદાંડીરૂપ બની રહે એવી શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. 


જી. ઝમ્પ્તઃ ૨ાસ્પ્ણી 


માંંબગારામ શિવદાસ રામજી 
પ્રમુખ 
અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ 
દેશલપર 


કડવા પાટીદાર સમાજ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ 


 આયોજત સમિતિ 


[૩૪ 2023 


શ્રી રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા ! 3010100 | 
બેંગલોર 


મનુષ્યમાંથી પવિત્રતમ થવા માટે હર હંમેશ શાસ્ત્રજ્ઞ અને મહાન વ્યક્તિને શોધે છે. આવી મહાન વ્યક્તિઓના વિચારોથી 
મનુષ્યમાં જીવન જીવવાની ઉર્જા નિર્માણ થાય છે એટલે ભક્તિ તેજસ્વી તેમજ ભવ્ય બને છે અને મનુષ્યના જીવનમાં માધુર્મ 
પ્રાગટ્ય થાય છે. 


ધાર્મિક ક્ષેત્ર વિપરીત સંજોગોમાં પ્રવાહોની સામે લડીને રમેશભાઈ વાગડિયાએ પ્રખર સનાતની જયોત પ્રગટાવી છે. છેલ્લા 
કેટલાય વર્ષોની નાનકડી જ્યોત આજે સનાતન જ્ઞાતિમાં ઝળહળતો કેશરીયો પ્રકાશ પાથરતી વિરાટ મશાલ બની ચુકી છે. તે 
સનાતનની પરિવારો માટે ગૌરવપૂર્ણ ધન્યતાની પળોની નિશાની છે . 


એક પૃથ્વી-એક ધર્મ-એક આચાર વિચાર-એક સમાજ અને એના અનેક પરિવારોના માધ્યમથી વિફલતાપૂર્વક હરણફાળ 
સનાતનની વિચારોનો વિકાસ સાધ્યો છે એનો ઈતિહાસ સાક્ષી છે. જેમ ફૂલોની સુગંધને પવન ચારેય તરફ ફેલાવી દે છે એવી જ 
રીતે આપની સનાતની સંસ્કૃતિની સુગંધ સમગ્ર ભારતમાં ફેલાવી છે. ક્ષમા,ધીરજ, દયા, પવિત્રતા અને પ્રમાણિકતા સભર 
વિચારોથી સમાજમાં સેવા કરવાની લાગણીના દર્શન કરાવ્યા છે. તેનું અમોને અભિમાન છે . 


રમેશભાઈ વાગડિયા આદર્શવાદી સાથે યથાર્થવાદી પણ છે અને સ્વાભિમાન સહ સનાતન લડવૈયા અર્થાત શંકર બની ઝેર 
પીવાની અને સમાજને અમૃત પ્રદાન કરવાની ક્ષમતા પણ ધરાવે છે. તેમજ કૃષ્ણ જેવા અતૂટબની અસ્તિત્વની રક્ષા પણ કરે છે. 
આપનો અમર ઇતિહાસ એટલે આપની પ્રખરતા સભર દિશા સૂચનો કોઠો. 


આવા સનાતન વિચારધારા અને સમર્પિત રમેશભાઈ આપના જીવનમાં ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના શુભ 
આશીર્વાદ ઉતરે તથા ઉત્સાહ, ચેતન્ય, સ્ફર્તિઆવે એવી પવિત્ર શુભકામનાઓ સાથે શુભેચ્છા. 


ત્જ્લ્ડ «7 


ગોપાલભાઈ વાલજી ભાવાણી 
ચેરમેન 
સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ મે, ૨૦૨૩ 
શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


ડ્ર્ધ અતે અસ્તિજ, 
ઝળિ ટ 


છિ ન 


૦010001, 10: 99090 51360 * 78018 77774 


(1(પ51 ર૦વત. [1૦. /-828 ।«॥01 ઝં. 6-4-1965) 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
મુખ્ય કાર્યાલય : પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન, નખત્રાણા, કચ્છ. પીન - ૩૭૦ ૬૧૫. 


[1૦૯ 01106 : 2દ્યંવતા' 1/1411)/ત11 801, [પંદાઉાટાંતા લ, [6101. ગિં1 - 370 615. 
11૦011૦ : 99090 51360 
£-1દ્યા : 010605દ114|0॥|૦૦49છુવ્રાળદ્યાં.૦૦1૧ * 1//€03[1€ : ૫/////.016(05દ116|.0/6 


કાણરા 441. 81141136 ॥0ઇ1014 1601 2 4110ઠાર 5610144 ુ । 
ળી 7 


તા. ૨૧-૦૪-૨૦૨૩ 


આદરણીય રમેશભાઈ વાગડીયા 
બેંગ્લોર 


જય લક્ષ્મીનારાયણ જય ઉમિયાજી જય સનાતન 


સમગ્ર જ્ઞાતિ જયારે પીરાણાપંથના ચચુંગાલમાં ફસાયેલ હતી ત્યારે, જ્ઞાતિમાં સનાતની પ્રકાશપુંજ ફેલાવવા માટેનું કાર્ય 
કરનાર આપણા કર્મવીર જ્ઞાતિજનો અને સંતોના માર્ગદર્શનથી સનાતની પથ પર જ્ઞાતિને પુનઃ પરત લાવવામાં સફળ 
થયા. 

છતાં પણ, સમાજમાં રહેલ કેટલાક મવાળવૃત્તિ ધરાવતા વ્યક્તિઓ કે પરિવારો દ્વારા આ શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયા પૂર્ણપણે પૂરી 
કરી શક્યા નથી. આપશ્રીની લાલબાગ અને પાલ સમી ત્રિપુટી એટલે કે રમેશભાઈ વાગડિયા, હિંમતભાઈ ખેતાણી અને 
સ્વ. પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ ધર્મ જાગૃતિ સભાઓ દ્વારા ભારતભરમાં સનાતન ચેતના જગાવવાનું 
ત્કષિ તુલ્ય કાર્ય થયેલ. જેમાં શ્રીસસાજનો પણ સહકાર મળતાં અને શ્વેત પત્ર બહાર પાડતાં આ ચોથી સનાતની ક્રાંતિ તેના 
અંતિમ ચરણમાં પહોંચી શકી છે . તેનો શ્રેય આપવો હોય તો આપની ત્રિપુટીને જ આપવો ઘટે. આ લડતમાં સમાજના સર્વ 
સનાતનીઓ તન મન ધનથી જોડાયા. જેમાં યુવાસંઘ અને મહિલાસંઘનો ફાળો પણ અનન્ય રહ્યો. 


આપ આ સંઘર્ષ ગાથાને “કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજમાં સનાતનની ચોથી ક્રાંતિ” સ્વરૂપે પ્રગટ કરી સમાજને પુનઃ એક 
અમૂલ્ય ભેટઆપવા જઈ રહ્યા છો ત્યારે, આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. 


આપનું આ કાર્ય અમર અને અજોડ રહેશે. તેમજ આવનાર પેઢી આ સંઘર્ષગાથામાંથી પ્રેરણા મેળવતી રહેશે. સનાતની 
સંગઠનના પ્રેરક બનવા બદલ આપની ત્રિપુટીને નતમસ્તક વંદન. 


જયંતિભાઈ કરમશીભાઈ રામાણી (લાકડાવાળા) 
ઉપ પમુખ 
શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
નખત્રાણા (કચ્છ) 


શુભેચ્છા સંદેશ 


કુપ્રથા, કુરિવજો, અંધવિશ્વાષ, અંધશ્રદ્ધા, વિધર્મથી જ્ઞાતિને મુક્ત કરી સનાતન ધર્મ બાબતે જાગૃતિ લાવવા જ્ઞાતિના 
સુધારક વડીલો અને સંતોના કામને કપરાં સમયમાં આગળ ધપાવવાની અકલ્પનીય અને યશસ્વી જહેમત બદલ હાર્દિક 
આભાર સહ અભિનંદન. ધીરજ અને સંયમથી પડકારનો સામનો કરી સનાતની મોહિમને સકારાત્મક આગળ ધપાવવા 
તમોએ કરેલ કાર્યો અને પ્રયનો ખૂબ જ પ્રેરણાદાઈ છે. 


“સફાઇ અભિયાન” નામથી ઓળખાતા અને જે દિનાંક 07-/પછુ 2009થી શરૂ થયેલ છે, એવું સરસામાન્ય રીતે 
માનવામાં આવતા, આ અભિયાનમાં હિંમતભાઈ, પ્રેમજીભાઈ અને તમારા સમર્પણ અને મહેનત રંગ લાવી છે. આ 
પુસ્તકમાં મુખ્યત: આ સફાઇ અભિયાનના તમારા અનુભવોને તમે વાચા આપી છે. તમે કરેલ તકલીફો અને 
મુશ્કેલીઓનો સામનો, તેમજ તમને મળેલ લોકોનો સાથ અને સહકારની વિસ્તૃત નોંધ લીધી છે, જેથી ભાવિ પેઢીને 
તમારા અનુભવોથી સિખ મળે. સનાતન ધર્મ પ્રત્યે તમારી અટલ પ્રતિબદ્ધતાથી સર્વે પ્રભાવિત છે જ. તમારો જુસ્સો ખુબજ 
સાંસર્ગિક છે. મને ખાતરી છે કે લોકો તમારા ચીંધેલ રસ્તા પર ચાલવા માટે જેરૂર પ્રેરાશે. 

સમાજમાં સકારાત્મક વાતાવરણ ઊભું થાય અને જ્ઞાતિ સતપંથથી કાયમી રીતે મુક્ત થાય એ માટે તમારી મક્કમતા, 
સમર્પણ અને કઠિનમાં કઠિન કાર્ય કરવાની તમારી સદભાવના બદલ ફરીથી આભાર માનું છું. તમારી મહેનત અને 
કટ્ટરતા પણ લોકો માટે ખૂબ પ્રેરણાદાયી છે. 


તમારા પુસ્તકમાં આ કટ્ટરતા, મક્કમતા અને અટલ પ્રતિબદ્ધતાના દર્શન થાય છે. આપ જ્ઞાતિ સુધારના કાર્યોમાં સતત 
લાગ્યા રહો, જેથી એક સારો સમાજ આકાર લે, એવી વિનમ્ર અપીલ સહ ભાવના. 


જય લક્ષ્મીનારાયણ જય મા ઉમિયા જય સનાતન 


€/ પટેલ ચંદ્રકાંત કાંતિલાલ છાભેયા 
દિનાંકઃ 15-/0/-2023 
મુંબઈ 


શુભેચ્છા સંદેશ 


પ્રખર સનાતની શ્રી રમેશભાઈ વાગડીયા 
બેંગલોર 


નમસ્કાર 
આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના વડીલોના ભોળપણનો ફાયદો ઉઠાવી મુસ્લિમ પીરે વડીલોની સજ્જનતાનો ગેરલાભ લઇ 


આપણા ધાર્મિક સંસ્કારોમાં પણ બદલાવ લાવી તેઓને મુસ્લિમ રાહ પર ચાલવા મજબૂર કર્યા, પરિણામે આપણી સમગ્ર જ્ઞાતિમાં 
મુસ્લિમ પણાની છાંટ દેખાતા અન્ય જ્ઞાતિઓમાં આપણી ઓળખ મુમન પટેલ તરીકેની થઇ. 


આ સમયે સૌપ્રથમ પૂજ્ય કેસરા પરમેશ્વરા ત્યારબાદ નારાયણ રામજી લીંબાણી અને છેલ્લે પૂજ્ય સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજ 
અને રતનશીભાઈ ખેતાણીના અથાગ પ્રયલોથી આપણી જ્ઞાતિને પુનઃ સનાતન સંસ્કૃતિના માર્ગે લાવવામાં કેટલાક અંશે સફળતા 
મળી. ત્યાર પછીના સમયગાળામાં સામાજિક સંબંધોના લીધે કે અન્ય સ્વાર્થને લઈને આપણા વડીલોનું વિધર્મીઓ માટેનું નરમ 
વલણથી પીરાણાપંથીઓ પુનઃ જ્ઞાતિમાંથી સનાતન જાગૃતિને બંધ કરવામાં સફળ રહ્યા. ત્યારે, આપ શ્રી રમેશ વાગડિયા, 
હિંમતભાઈ ખેતાણી અને સ્વ. પ્રેમજીભાઈ કેસરાણીના અથાગ પ્રયતોથી પુનઃ સૌ જ્ઞાતિજનોમાં સનાતન ચેતનાને જાગૃત કરવામાં 
મહદ અંશે સફળ રહ્યા છો. 


વર્તમાન અને આવનાર પેઢીમાં સનાતન ધર્મનું જનુન જાગૃત થાય અને તેઓને માર્ગદર્શન મળી રહે તેમજ આપશ્રીએ કરેલ સંઘર્ષ 
સમય ગાથાથી યુવા પેઢી માહિતગાર થાય તે આશયથી પ્રકાશિત થઈ રહેલ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતન માટેની ચોથી 
ક્રાંતિ પુસ્તક ખરેખર ઉપયોગી નીવડશે. 


આજના યુવાનોમાં સોર્યજગાવતા આ પુસ્તકના પ્રકાશનમાં એક ખિસકોલીની માફક કાર્ય કરવાની આપે આપેલ તક માટે આપનો 
આભાર પ્રગટ કરું છું. સર્વેજ્ઞાતિજનોને પુરાવાઓ સહિતના આ બહુમૂલ્ય પુસ્તકનો અભ્યાસ કરવા માટે ભારપૂર્વક અપીલ કરુ છું 


જય સનાતન છે ટનાટન દે ધનાધન 


સનાતની ડો. વસંત ઘોળુ 
તત્કાલીન પમુખ, 
શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. યુવાસંઘ, નખત્રાણા 
તલોદ 


શુભેચ્છા સંદેશ 


પ્રખરસનાતની લડવૈયા રમેશભાઈ વાગડિયા કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં થયેલ સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિના તેમના 
સંસ્મરણો પુસ્તક સ્વરૂપે સમાજ સમક્ષ મુકી રહ્યા છે તે ધન્ય ઘડી સમગ્ર સનાતની સમાજ માટે ગૌરવની પળ છે. અને આ પ્રસંગે 
સનાતની સમુદાય રાજી થાય તેવો સુંદર અવસર છે. 


આપણા સમાજમાં ડોક્યુમેન્ટેશન દસ્તાવેજીકરણ અંગે આપણે એટલા સજાગ નથી. આ પ્રકારનું કઠીન કાર્ય કરી શકે તેવી 
વ્યક્તિઓ પણ ખૂબ ઓછી છે પણ આપણા પછીની પેઢીને જો આપણે ખરેખર કંઈક આપવું હશે તો દસ્તાવેજીકરણ સાથે 
આપણા વારસાને જાળવતાં આપણે શીખવું જ પડશે... આ પડકાર રૂપ કાર્ય રમેશભાઈ વાગડિયાએ ઉપાડ્યું છે તે તેમનો 
સનાતની જુસ્સો અને સમાજ પ્રેમને ઉજાગર કરે છે. 


સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિમાં રમેશભાઈ વાગડીયાએ ખુદે પણ પ્રખર સનાતની હિંમતભાઈ ખેતાણીની સાથે અગ્રીમ 
ભૂમિકા ભજવી હતી એટલે આ ચોથી ક્રાંતિ તો તેમણે નજરોનજર નિહાળી છે. અને ક્રાંતિના મુખ્ય પાત્ર પણ રહ્યા છે. એટલે 
ચોથી ક્રાંતિના દસ્તાવેજીકરણમાં સત્ય લેખન કે તુલનાત્મક અધ્યયન અને પ્રસ્તુતિ કરવામાં તેમનાથી યોગ્ય વ્યક્તિ બીજી કોણ 
હોઈ શકે? 


એક સનાતની તરીકે રમેશભાઈ વાગડિયા આક્રમક અભિગમ ધરાવે છે પણ તેમની લેખન શૈલી સરળ, વાંચવું ગમે તેવી 
તળપદી પ્રકારની રસાળ છે. એટલે સમાજના સનાતની સમુદાયને ચોક્કસ ગમેશે જ કોઈ પણ ઘટનાનું વાણી સ્વરૂપે અને 
અક્ષર સ્વરૂપે, બંશ્ને રીતે પ્રસ્તુતિકરણ કરવામાં રમેશભાઈ માહેર છે. 


ઈતિહાસના નીરક્ષીર કરીને સચ્ચાઈ સમાજ સમક્ષ આવે તે અતિ જરૂરી છે. સમાજમાં સત્ય તથ્ય જાણવા માટે જ્ઞાતિજનોએ 
અને અભ્યાસીઓએ હંમેશા જાગૃત રહેવું પડશે રમેશભાઈ વાગડિયા આ રીતે લાંબા સમય સુધી જાગૃત રહે અને તેનો લાભ 
સમગ્ર સમાજને મળે તેવી પ્રાર્થના સાથે રમેશભાઈને આ પુસ્તકના પ્રકાશન માટે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા અને ધન્યાવાદ ! 


સી. કે. પટેલ 
તંત્રી 
પાટીદાર સૌરભ 


અભિનંદન સહ શુભ સંદેશ 


અનાયાસે મારા સ્નેહી મિત્ર શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાગડિયાનું દળદાર પુસ્તક “શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય 
સમાજમાં સનાતન ચળવળની ચોથી ક્રાંતિ”ના પ્રુફ રીડીંગ કરવાની તક મળી અને સાથે સાથે તેનું વાંચન પણ થતું રહ્યું. સદર 
પુસ્તકમાં રમેશભાઈ વાગડિયા એ સમાજમાં થયેલી ચાર-ચાર ક્રાંતિનો વિગતે ઉલ્લેખ કરી સમાજને અને સમાજના સર્વે 
જ્ઞાતિજનોને પ્રદાન કરી છે. જેમાં રમેશભાઈ વાગ1ડિયાએ આ પુસ્તકમાં (નિખાલસ અને હિંમતપૂર્વક કોઈની પણ સેહ શરમ 
રાખ્યા વગર તેમના આત્માને જેવું લાગ્યું તેવું નિસંકોચપણે લખાણ લખ્યું છે. આવા લખાણ બદલ તેઓશ્રીને ધન્યવાદ ઘટે છે. 


શ્રી રમેશભાઈ તેઓના પિતાશ્રી અને સો વર્ષની ઉમરે પહોંચેલા તેઓશ્રીના દાદાશ્રીની સતપંથીઓ દ્વારા પોલીસમાં ફરિયાદ 
અને રમેશભાઈની કરાવવામાં આવેલી ધરપકડ નીંદનીય, અધમ તો છે જ પણ, જેલમાં પુરાવડાવાની તૈયારી હતી પણ, 
મિત્રોના પ્રયત્નોથી તેમ થઈ શક્યું નહીં. તેમાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની અસીમ કૃપા અને આશીવર્દિના પરિણામે 
સતપંથીઓ નિષ્ફળ નીવડ્યા અને સત્યનો વિજય થયો. સમાજમાં આદ્ય સુધારક નારાયણ રામજી લીંબાણી, રતનસિંહ 
ખીમજી ખેતાણી અને પરમ પૂજ્ય ઓધવ રામજી મહારાજશ્રીએ કરેલ અદભુત કાર્યથી માંડીને ૧૦૦ વર્ષનો ઇતિહાસ ચોથી 
ક્રાંતિ સુધીનો લખીને સમાજના દયનીય ઈતિહાસનું પુનરાવર્તન કરાવ્યુ છે. સમાજમાં સતપંથી ગેઢેરાઓ, સૈયદો અને 
કાકાઓ દ્વારા કરવામાં આવતું શોષણ, જોહુકમી અને આપણી જ્ઞાતિને મુમના મુસલમાન બનાવવાનું સૈયદ ઈમામશાહના 
છેતરપિંડી વાળા પ્રયત્નોને નિષ્ફળ બનાવવાના શ્રી રમેશભાઈ, હિંમતભાઈ અને સ્વ. પ્રેમજીભાઈ કેસરાણીએ ભારતભરમાં 
ભ્રમણ કરી ઠેરઠેર મિટિંગો કરી જ્ઞાતિમાં ભાઈઓ-બહેનો અને યુવાનોને આ પાખંડી સતપંથના છેલ્લા ૫૦૦ વર્ષની 
છેતરામણીથી થયેલા પ્રવેશના કારણે સમાજની થયેલી અધોગતિનો તાદશ્ય ચિતાર નિઃસંકોચ પણે આપતા રહ્યા હતા. 


સમાજના હાલના પ્રમુખ અબજીભાઈ, ચંદ્રકાંતભાઈ, જયંતીભાઈ લાકડાવાળા તેમજ વસંતભાઈ ધોળુ પણ આ કાર્યમાં 
જોડાયા હતા. ઉપરોક્ત કાર્યોમાં મુશ્કેલીઓ પડી હશે પણ, તેનો ડર્યા સિવાય સામનો કરતા રહ્યા હતા. તેથી તેઓ સૌને 
અભિનંદન ઘટે છે. આ ચારેય ક્રાંતિની જાણકારી સમાજના વડીલો, જ્ઞાતિજનો, યુવાસંઘ, મહિલા સંઘ, ઝોન અને ઘટક 
સમાજોમાં આવતા અકલ્પનીય જાગૃતિ આવી છે. આજે કેન્દ્રીય સમાજ સનાતનની શતાબ્દી મહોત્સવ, યુવાસંઘ સુવર્ણ 
જયંતી અને મહિલા સંઘ રજત જયંતિ ઉત્સવ આવનાર તા. ૧૧-૧૨-૧૩ અને ૧૪, મે-૨૦૧૩ના રોજ ભવ્યતાથી ઉજવવા 
જઈ રહ્યા છે. જે કંઈક અંશે નવો નિર્દેશ આમ સમાજને સાંપડશે ત્યારે જ શ્રી રમેશભાઈ, હિંમતભાઈ, સ્વ પ્રેમજી કેસરાણી 


અને અન્ય મિત્રોને સંતોષની લાગણી ચોક્કસપણે થશે તેવી આશા રાખીએ છીએ. 


લી. સ્નેહાધિન 
પિન્સિપાલ રતિભાઈ છાભૈયા 
બોરડીટીંબા (તલોદ), જીલ્લો સાબરકાંઠા-ગુજરાત 
તા. ૨૨-૪૪-રહર૩ 


ખુલાસો/ડૅંડતંતાં11લા" 


ભારત દેશના સંવિધાનમાં દર્શાવેલ મૂળભૂત અધિકારોમાં (1૫૧૧૧૯11141 1૪15 પા૧ત૯! ૮૦1૬૫1૫૫1૦1 ૦/।10વાંટઢ) જણાવેલ 
“અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા” (1"૯૦૧૦।૧। 0 ૦૯017૯5૦11) પ્રમાણે વિચારો, મંતવ્યો, અભિપ્રાયો, સુજાવો વ્યક્ત કરતું તેમજ 
કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના ઈતિહાસને નોંધતું આ પુસ્તક છે. ઉમિયા માતાજી ઊંઝાના પંચો સામે સતપંથ સમસ્યા 
નિવારણ માટે બન્લે પક્ષો એટલે સતપંથ અને સનાતન પક્ષ તરફથી થયેલ રજૂઆતો, તત્વો, ચિંતનો, બૌદ્ધિક 
દલીલો/તર્કો/કુતર્કો, સજ્જડ પુરાવાઓ, કોર્ટના ચુકાદાઓ, સામાજિક ભાવનાઓ અને અનુભવો, પોતપોતાના 
દષ્ટિકોણો, વાણીને વર્તનમાં ફરક હોય એવા કિસ્સાઓ વગેરે વગેરે મુદ્દાઓને સાર રૂપે આ પુસ્તકમાં સામેલ કરેલ છે. 
ઉમિયા માતાજી ઊંઝાના પંચો દ્વારા અપાયેલ ચુકાદો તેમજ ચુકાદાની કાર્યવાહીને પણ નોંધવામાં આવેલ છે. યુકાદા પછી 
નિર્મિત મહત્ત્વની સામાજિક પ્રતિક્રિયાઓને પણ આ પુસ્તકમાં સામેલ કરેલ છે. આ પુસ્તકમાં આપેલ જાણકારીથી લોકો 
પોતપોતાની રીતે વિવેક બુદ્ધિથી પોતાની સમજ તૈયાર કરી, સમાજ કલ્યાણ માટે ભવિષ્યમાં શું સારું કે ખરાબ તેનો નિર્ણય 
લેવા માટે મદદ રૂપ થાય, અને હકોક્ત જેમ છે તેમ રજૂ કરવાના હેતુ થી આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. આ પુસ્તક 
દ્વારા કોઈ પણ પક્ષ, ધર્મ કે સમાજની લાગણી દુભાવવાનો, વર્ગવિગ્રહ કરવાનો કે કોઈનું અપમાન કરવો વગેરે કોઈ જ 
હેતુ કે આશય નથી. આ પુસ્તક મારફતે કોઈનું ધર્મ પરિવર્તન કરવું કે કરાવવાનો કોઈ આશય નથી. 


આ પુસ્તક કેવળ મનુષ્યોની ઉન્નતિ અને સત્ય-અસત્યનો નિર્ણય લેવા માટે, સર્વે મતોના વિષયોનું થોડુ થોડુ જ્ઞાન મળે 
અને તેથી મનુષ્યોને પરસ્પર વિચાર કરવાનો સમય મળે, એકબીજાનાં દોષોનું ખંડન કરી, ગુણોનું ગ્રહણ કરે, કોઈ અન્ય 
મતવાળા જૂઠમૂઠ સારું કે ખોટું લગાડવાનું પ્રયોજન નથી, કિન્તુ જે જે ભલાઈ છે તે જ ભલાઈ અને બુરાઈ છે તે જ બુરાઈ 
સર્વેને વિદિત થાય. મનુષ્યોની પ્રગતિનો માર્ગ સુધારવા, સત્ય અને જૂડને અલગ કરવા, બૌદ્ધિક ચર્યા વિચારણા કરવાનો 
એક અવસર / મૌકો તૈયાર કરવા, ત્રુટીઓ / ખામીઓ / દોષને ઓળખીને દૂર કરવા મદદ રૂપ થવા, સારા ગુણો / શ્રેષ્ટતા 
/ ખૂબીઓ / ધર્મને સમજીને પ્રશંસા કરવા તેમજ તેને સ્વીકારવા અને જીવનમાં ઉતારવાના નિર્દોષ ભાવથી આ પુસ્તક તૈયાર 
કરવામાં આવેલ છે. કોઈની નિંદા અને ટીકા કરવાનો કોઈ હેતુ નથી, પણ ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે સુધારાના રસ્તાઓ 
શોધવાના પ્રયાસો માત્ર છે. 


આ પુસ્તકમાં ચળવળ/ક્રાંતિ/લડાઈ/સંઘર્ષને શબ્દોને સમાનાર્થી ભાવે તેમજ એક બીજાના પરીયાયી અથવા તો પુરક તરીકે 
વાપરવામાં આવ્યા છે. આ પુસ્તકમાં જણાવેલ લડાઈ શબ્દનો અર્થ સંઘર્ષ છે. વાત કરવાના લહેજા અને સામાન્ય લોકોને 
સમજવાની સ્વાભાવિક સરળતા તથા સહેલાઇ રહે તે માટે અમુક જગ્યાએ લડાઈ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે. પણ આમ 
કરતી વખતે કોઈ પણ પ્રકારના વૈમનસ્ય, વેરઝેર, ઝગડાઓ કે સમાજ/ધર્મ વિરોધી, સમુદાયમાં ફૂટ પાડવા, વર્ગવિગ્રહ, 
શાંતિ અને સુમેળ ભંગ કરવા, વગેરે વગેરે અર્થમાં ન લેવો તથા સમજવો. આ પુસ્તક કટ્ટરવાદી સતપંથીઓની 
ગતિવિધિઓ અને કૃત્યો ઊપર છે. પૂવાપર સંદર્ભ કે અર્થ સુસંગત હોય એના સિવાય સામાન્‍ય રીતે સતપંથીઓ એટલે 
કટ્ટર સતપંથીઓ સમજી લેવું. આ પુસ્તકોમાં જે જાણકારી આપવામાં આવેલ છે, એ લેખકોને મળેલ જાણકારીઓ પર 
આધારિત છે. આ પુસ્તકમાં જે કંઈ છપાયું છે એ લેખકોના વ્યક્તિગત મંતવ્યો છે. સનાતન સમાજની સંસ્થાઓ આં 
મંતવ્યોથી સહમત છે, એવું ધારી ન લેવું. 


આ પુસ્તકમાં અમુક લોકોના નામો લેવામાં આવ્યા છે. તેનું કારણ એ છે કે ઈતિહાસમાં જે ભૂલો થઇ છે તેનાંમાંથી લોકો 
પ્રેરણા લે અને એ ભૂલો ફરી ન કરે. ઈતિહાસના જે દુ:ખો અને તકલીફો ફરીથી આપણા સામે ભવિષ્યમાં આવીને ઊભા ન 
રહે તે માટે સાયી હકીકત લખવા પાછળનો હેતુ છે. કોઈ હોદેદાર, કાર્યકર કે સભ્યના નામ જોગ વાત લખવામાં આવી હશે 
તો પણ ઉપર જણાવેલ બાબતને ધ્યાનમાં લેવું કે જેથી કરીને ભવિષ્યમાં આપણે પણ આ ભૂલ ન કરી બેસીએ. આવા 
લોકોને ઉતારી પાડવાનો કોઈ આશય નથી. નામો લેવામાં આવેલ ઘણા લોકોએ થયેલ ભૂલને સુધારી છે માટે આજે પણ 
સમાજમાં મહત્વની જવાબદારીઓ સંભાળી રલ્લા છે. એ લોકો આજે પણ સમાજ માટે સન્માનનીય છે. 


ડડ ર ઝડ ડામ ડ 


પસ્તાવના 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો નામનું આ પુસ્તક કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની જ્ઞાતિ તેમજ 
ભારતની તમામ હિંદુ જ્ઞાતિઓ સમક્ષ મુકતાં હું આનંદ અનુંભવી રહ્યો છું. ઉત્તર ગુજરાતમાં રહેતા કડવા પાટીદારો માંયના એક આપણે 
પંદરમી સદીમાં શામાટે કચ્છ તરફ ગયા અને ફક્ત કડવા પાટીદારો તરીકે ઓળખાતા આપણે કચ્છી કડવા પાટીદારો તરીકે શામાટે ઓળખાવા 
લાગ્યા? તેની પાછળ ફક્ત અને ફક્ત એક માત્ર કારણ જો હોય તો તે છે ઈસ્લામના પાયા ઉપર સ્થાપિત પીરાણા સતપંથ મત. આ પીરાણા 
સતપંથ મતની ભારતમાં સ્થાપના કરવા વાળા હતા ઈરાનથી આવેલા સૈયદો. પંદરમી સદીમાં સૌ પ્રથમ આવ્યા પીર સદદ્દીન જેઓ ખોજા 
કોમના ધર્મગુરૂ થયા. ત્યાર પછી તેમના દીકરા થયા પીર કબીરુદીન અને કબીરુદીનના દીકરા થયા પીર ઇમામુદ્દીન ઉર્ફે બાવા ઈમામશાહ 
જેઓ થયા પીરાણા સતપંથ ધર્મ પાળતા સતપંથીઓના ધર્મગુરૂ. આ પીર ઇમામુદ્દીનને સતપંથી ભાઈઓએ આજે ઈમામશાહ મહારાજ 
બનાવી દીધા છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિએ જયારથી બાવા ઈમામશાહ વાળો સતપંથ સ્વીકાર્યો ત્યાર પછી આપણી જ્ઞાતિએ ધાર્મિક, સામાજિક અને આર્થિક 
રીતે જે હાડમારી ભોગવી છે તેવી હાડમારીઓ ભાગ્યેજ કોઈ અન્ય જ્ઞાતિએ ભોગવી હશે. આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ પોતાની હિંદુ 
તરીકેની ઓળખ ટકાવી રાખવા માટે સદીઓ સુધી ઝઝુમી છે . આપણા પૂર્વજો પોતાને શુધ્ધ હિંદુ તરીકે માનતા પણ તેમના આચાર વિચાર 
અને પૂજા પધ્ધતીઓ અને પોતાના ધર્મગુરુઓ મુસલમાન સૌયદો હોવાના કારણે અન્ય હિંદુ જ્ઞાતિઓમાં તેમની ઓળખાણ એક મુમના 
મુસલમાન થી વિશેષ કાંઈ ન હતી. આ કલંકિત ઓળખને ભુંસાડવા માટે (નાબુદ કરવા માટે) સમય સમયાંતરે આપણા જાગૃત પૂર્વજ 
વડીલોને જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળો કરવી પડી હતી. 


સનાતની ચળવળની પહેલી ક્રાંતિ ઈ.સ. ૧૮૩૨ માં નરવીર શ્રી કેસરા પર્મેશ્વરાએ કરી. 

સનાતની ચળવળની બીજી ક્રાંતિ આપણા આધ સુધારક શ્રી નારાયણજી રામજી લીંબાણીએ ઈ.સ. ૧૯૨૦-૧૯૩૫ ૬ર૨મ્યાન કરી. 
સનાતની ચળવળની ત્રીજી ક્રાંતિ સનાતની વીર શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણીએ સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજના માર્ગદર્શન હેઠળ કરી 
સનાતની ચળવળની છેલ્લી અને ચોથી ક્રાંતિ સનાતની શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી, રમેશભાઈ માવજી વાગડિયા અને સ્વ શ્રી 
પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી દ્વારા ઈ.સ. ર૨૦૦૯-૧૦થી ઈ.સ. ૨૦૨૩૬ર૨મ્યાન હાથ ધરવામાં આવી. 


૦ ૮60 ત્ઈ ત્ર 


સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિ નિયતિને મંજુર હશે તેથી શ્રી અખીલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજમાં તેમજ તેની અન્ય બે ધાર્મિક 
સંસ્થાઓને લક્ષમાં રાખીને કરવામાં આવી. તે શામાટે કરવામાં આવી? કોના દ્વારા કરવામાં આવી? કેવી રીતે કરવામાં આવી અને તેની 
ફળશ્રુતિ શું થઈ? તેના સંસ્મરણો નો મેં અહી આ પુસ્તક દ્વારા આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. 

ઈ.સ. ૧૯૨૦માં સનાતની ચળવળની બીજી ક્રાંતિની શુરુઆત સુધારક વડીલ શ્રી નારાયણજી રામજી લીંબાણીએ જ્યારે કરી ત્યારે જ્ઞાતિમાં 
જે પરિસ્થિતિ નિર્માણ થયેલ હતી તેને લઈને તે વડીલે પ્રતિજ્ઞા લીધેલ કે આપણી જ્ઞાતિ પાખંડી પીરાણા સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બને. તેમની 


પ્રતિજ્ઞાનેઆજે ૧૦૨ વરસ પુરા થવા આવ્યા હોવા છતાં આપણે જ્ઞાતિને પીરાણા સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ નથી બનાવી શક્યા તેનું કારણ શું? 
આપુસ્તક ને મેં નીચે પ્રમાણે જણાવેલ છ પ્રકરણમાં (ભાગમાં) લખ્યું છે 


૧. પહેલું પ્રકરણ છે “મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો” જેમાં મેં મારા સનાતની પૂર્વજોનો આછો પરિચય આપ્યો છે. 
૨. બીજા પ્રકરણમાં મે મારા ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી ક્રાંતિના સંબંધ વિષે આછી માહિતી આપી છે. 
૩. ત્રીજા પ્રકરણમાં શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિ અને તેની જરૂરત શામાટે પડી? તે 


ચળવળ શા માટે ઉપાડવામાં આવી? કેવી રીતે ઉપાડવામાં આવી? કેન્દ્રીય સમાજને તેની સનાતની ઓળખ કાયમ કરાવવા માટે શ્વેતપત્ર 
બહારપાડવામાં કયા પરિબળો મદદરૂપ થયા તેની વિગતવાર ચર્ચ કરવામાં આવી છે. 

૪. ચોથા પ્રકરણમાં મેં ચોથી સનાતની ચળવળ દરમ્યાન બનેલી ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તેને અનુરૂપ પાટીદાર સૌરભ માટે તેમના 
તંત્રીની સી.કે. પટેલ ની પ્રેરણા થી તૈયાર કરેલા અમુક લેખોનું આલેખન કરવામાં આવ્યું છે. 

પ૫. પાંચમા પ્રકરણમાં સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિની સફળતામાં મદદરૂપ થયેલા પરિવારો અને ભાઈઓનો ચળવળકારો દ્વારા આભાર 
માનવામાં આવ્યો છે. જેનો ઉપકાર સદાય જ્ઞાતિ ઉપર તેમજ અમારા ઉપર રહેશે. 

૬. પ્રકરણ છઠ્ઠામાં જ્ઞાતિની ચોથી સનાતની ચળવળના પરિણામોનું આછું આલેખન કરવામાં આવ્યું છે. અને છેલ્લે અફસોસ પણ વ્યક્ત 
કરવામાં આવ્યો છે કે ૧૦૨ વરસ પછી પણ જ્ઞાતિમાં ચાર ચાર સનાતની ચળવળો થયા ઉપરાંત પણ આપણે આપણી જ્ઞાતિને પાખંડી 
પીરાણા સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બનાવી નથી શક્યા. 


આ પુસ્તક હું મારા સનાતની દાદા શ્રી રતનશી નારાયણ વાગડીયાને અર્પણ કરું છું કેજેઓએ મારામાં સનાતની વિચારો પ્રગટાવ્યા અને તેની 
સાથે સાથે મારા પડ દાદા શ્રી નારણ શિવજી વાગડીયાનો પણ હું એટલોજ ત્રકણી છું જેઓએ એકલા હાથે ઝઝૂમી ખોંભડી ગામમાં સનાતની 
ઝંડાનું રોપણ કર્યું જેથી મને સનાતની વારસો મળી શક્યો. મારા પિતાશ્રી માવજીભાઈ રતનશી વાગડિયા તેમજ મારા મોટાભાઈ મોહનભાઈ 
માવજી વાગડિયા, મારા નાના ભાઈઓ શંકરલાલ, વિનોદ અને મારા પરિવારનો પણ આભારી છું કેજેઓ આ સનાતની મુહિમ દરમ્યાન 
સતત અમારી પડખે રહીને મને આર્થિક અને માનસિક બળ પૂરું પાડ્યું 


છેલ્લે મારા પ્રેરણા શ્રોત્ર અને મેન્ટર, હિંમતવાન પ્રખર સનાતની શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણીને પણ હું દિલથી નમસ્કાર કરું છું જેમના 
વગર આ સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિ અધુરીજ ગણાત. અને હા અમારા હનુમાન રૂપી સ્વ. શ્રી પ્રેમજી ભાણજી કેસરાણીને તો હું ભૂલી 
શકું એમ નથી. તેનો પણ ઉપકાર માનવો રહ્યો. 


આ પુસ્તકના પ્રકાશનમાં મદદરૂપ થનાર પ્રખર સનાતની ડૉ. વસંતભાઈ ધોળુ, ચંદ્રકાન્તભાઈ છાભેૈયા, સુભાષ ધોળુ અને વડિલ પ્રિ. 
રતિભાઈ છાભૈયા અને શ્રી અરજણભાઈ ધોળુનો આભાર વ્યક્ત કરૂ છું 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની જ્ઞાતિ જ્યારે આગામી ઈ.સ.ર૦૨૩ ની મેં મહિનાની તા. ૧૧, ૧૨, ૧૩અને ૧૪ ના સનાતની શતાબ્દી 
મહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે જ્ઞાતિ સમક્ષ મારા આ પુસ્તક મૂકતાં હું રોમાંચ અનુભવી રહ્યો છું. 

જ્ઞાતિના સર્વેસનાતની બંધુઓને નમસ્કાર કરતાં હું વિરમું છું. 

જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ જય શ્રી ઉમિયા માં , જય સનાતન, જય હિન્દ 


લી. રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા 
બેંગલોર 
તા. ૧.૦૪.૨૦૨૩ 


અનુક્રમણિકા 


પ્રકરણ વિષય વર્ણન પેજ નં. 

વૌ મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો ૨૧ 

૨. ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી ક્રાંતિનો ૪૦ 
આછેરો ઈતિહાસ 

શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની દ્૪ 


ચોથી ક્રાંતિ અને તેની જરૂરત શામાટે પડી ? 


૪. પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો ૪૫૮ 
પ. સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિની સફળતામાં આભારી થયેલા પરિવારો અને ભાઈઓ ૫૧૬૪૬ 


૬. સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિના પરિણામો ૫૨૦ 


મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


પકરણ 


મારો જન્મએક શુદ્ધ સનાતની વિચારધારાને વરેલા નખત્રાણા તાલુકાના ખોંભડી ગામમાં વસતા કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ ના 
એક પરિવારમાં તા. ૧૭.૦૯.૧૯૫૮ ના થયો હતો. મારા પૂર્વજો કદાચ ઉત્તર ગુજરાતમાં ઊંઝા અથવા તો ઊંઝાની આજુ 
બાજુના વિસ્તારમાં રહેતા કડવા પાટીદારોમાં ના એક હશે પણ સંજોગો વસાત લગભગ ૫૦૦ વરસ પહેલાં મારા પૂર્વજોમાં થી 
તે વખતના વડીલો માંયના અમુક વડીલોએ પીર ઇમામુદદીન ઉર્ફે ઈમામશાહ બાવા પ્રેરિત પીરાણા સતપંથ ધમનો સ્વીકાર કર્યો 
હશે જેથી ત્યાંના સ્થાનિક કડવા પાટીદારો તરફથી કંઈક વિટંબણાઓ પડી હશે તેથી તેઓને ઉત્તર ગુજરાત જેવા ફળદ્ટુપ પ્રદેશો 
મુકીને કચ્છ જેવા સુકા ઠઠ્ઠ પ્રદેશો તરફ હિજરત કરવાની ફરજ પડી હશે. આવી ફરજ અત્યારે કચ્છમાં વસતા તમામકડવા 
પાટીદાર ભાઈઓના પૂર્વજોને પડી હતી. નહીં તો ખેતી માટે લાયક એવા ગુજરાત જેવા ફળટ્ટુપ પ્રદેશ મુકીને કોણ જાય એવા 
કચ્છ જેવા સુકા પ્રદેશોમાં? આ વાતો ને કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના એક વિદ્દાન, વિચારક અને લેખક શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ 
લલ્લુભાઈ પરીખ દ્વારા લખાયેલ પ્રસિધ્ધ પુસ્તક નામે “કણબી ક્ષત્રીય ઉત્પતિ અને ઈતિહાસ” માં સમર્થન મળ્યું છે. રસ 
ધરાવતા વાંચકોએ આ પુસ્તકના બીજા પ્રકરણ “કચ્છમાં કાણબીઓનો વિસ્તાર” ના પાનાં નં. ૧૯૫ થી ૨૧૦ અવશ્ય વાંચવા 


જોઈએ. 


કચ્છી કડવા પાટીદારોનો પહેલો પડાવ વાગડમાં શિકરા ગામે 

સમગ્ર કચ્છી કડવા પાટીદારો કચ્છ તરફ પ્રયાણ કરતાં સૌ પ્રથમવાગડ પ્રાંતના શિકરા ગામે રહ્યા જે અત્યારે ભચાઉ શહેર ની 
નજીક આવેલું છે. અને સમયાંતરે ત્યાંથી કચ્છ તરફ પ્રયાણ કર્યું. પણ મારા વડીલો આમતો મૂળ જુવાતર અને ત્યાર પછી 
જબુવાણી ઓળખ ધરાવતા પણ કદાચ વાગડ પ્રાંતમાં થી (શિકરા ગામથી) કચ્છ તરફ છેલ્લા (સૌ થી પાછળ) પ્રયાણ કર્યું હશે 
તેથી વાગાડિયા કહેવાણા હશે તેવું હું અનુમાન કરું છું. અને આજે પણ અમારો પરિવાર વાગડિયા નુખ થી ઓળખાય છે. 


કચ્છમાં વાગડિયાના શુર્ધન અથવા તો જેને આપણે પાળિયા કહીએ છીએ તે મારા ગામખોંભડી ગામમાં આજે પણ મોજુદ છે 
અને સમગ્ર કચ્છમાં વસતા વાગડિયા પરિવારો આ શુરધનો ના દર્શને ખોંભડી આવે છે. 


ખોંભડી ગામના સનાતની સુધારક વડીલ શ્રી નારાયણ શિવજી વાગડિયાની વિરાણી ગામના જ્ઞાતિના આધ સુધારક શ્રી 
નારાયણજી રામજી લીંબાણી અને શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી સાથે મુલાકાત 

મારા પરદાદા શ્રી નારાયણ શિવજી વાગડિયા આપણી જ્ઞાતિના આધ સુધારક શ્રી નારાયણજી રામજી લીંબાણીના અને શ્રી 
રતનશી ખીમજી ખેતાણીના સંસર્ગ માં આવ્યા હોવાથી આપણી જ્ઞાતિને હિન્દુપણા થી વિમુખ કરવા માટે થઈને જવાબદાર 
એવા ઈમામશાહ બાવા દ્વારા ઉભો કરવામાં આવેલ પીરાણા સતપંથ ધર્મને સદાયને માટે તિલાંજલિ આપી હતી. મુંબઈમાં તે 
બંને વડીલોની સનાતની ચળવળ વખતે અનેક સભાઓમાં સનાતની વડીલ શ્રી નારાયણ શિવજી વગાડીયાની મુલાકાતો તે 
બંને વડીલો સાથે થઇ હતી. ખોંભડી ગામના આ સનાતની વડીલ શ્રી નારાયણ શિવજી વાગડિયા મારા પડદાદા થતા તેનો મને 
અત્યંત ગર્વ છે. ખોંભડી ગામમાં પીરાણા સતપંથ વિચારધારાને પડકાર આપીને સનાતની વિચારધારાને સુદ્રઢ બનાવવા માટે 
ભગીરથ પ્રયત્ો મારા પડદાદા શ્રી નારાયણજી બાપાએ કર્યા હતા. તેમની અને ખોંભડીના બીજા એવા સનાતની વડીલ શ્રી 
માધવજી ભીમજી ભગતની સનાતની વિચારધારા એટલી બધી દઢ અને પ્રબળ હતી કે તે બંને વડીલો સને ૧૯૪૪ માં વાંઢાય 
સ્થિત કુળદેવી ઉમિયા માતાજીના મંદિરની સ્થાપના વખતેની પહેલી કારોબારીના સભ્ય પણ રહ્યા હતા. તે કાળે અને તે સમયે 
ખોંભડી ગામમાં આ બંને વડીલોએ ખાના પંથીઓ સામે સતપંથી વિચારધારા વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. તે સમયે સતપંથ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૧ મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


વિરુધ્ધ આવો અવાજ ઉઠાવવો એ એક લોઢાના ચણા ચાવવા જેવી વાત હતી. છતાં પણ ખાના પંથીઓ તરફથી નાત બહાર કરી 
નાખવા જેવી, સંબંધો-સગપણ સાંતરાં કપાઈ જવા જેવી અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીને ખોંભડી ગામમાં સનાતની 
વિચારધારાને પ્રસ્થાપિત કરવામાં તેઓ સફળ થયા હતા. અઢાર - અઢાર વરસો સુધી નાત બાહર રહીને પણ તેઓ હિંમત 
હાર્યા નોહતા. ઢીલા પોચા હૃદયના કમજોર માણસો આવી યાતનાઓ પડે તો શરણાગતિ સ્વીકારી લેતા હોય છે. તે સમયે 
આખા ખોંભડી ગામમાંથી સનાતની વિચારધારા બાબતે સાથ હતો ફક્ત અન્ય ત્રણ પરિવારોનો. એક પરિવાર હતો માધવજી 
ભીમજી ભગતનો પરિવાર, બીજો પરિવાર હતો જેઠા બાપા ઉકાણીનો પરિવાર, ડો. ગંગદાસ બાપા ઉકાણીનો પરિવાર અને 
ત્રીજો પરિવાર હતો મુળજીભાઈ શિવજી વાસાણી નો પરિવાર. આ પરિવારોએ ૧૮-૧૮ વર્ષ લગી સતપંથ સમાજના નાત 
બહાર જેવા ફતવાની હાડમારી ભોગવી હતી. મને ગર્વ થાય છે કે આવા શુદ્ધ સનાતની વિચારધારાને વરેલા પરિવારમાં મને 
જન્મમળ્યો. મારો જન્મથયો ત્યારથી આજ દિવસ સુધી ખોંભડી ગામના ખાનામાં મેં પગ મુક્યો નથી. પણ મનમાં એક 
નિશ્ચયની સાથે વિશ્વાસ પણ છે કે ખોંભડી ગામના ખાના ની મિલકત જે મૂળ અખા ગામની હતી તો ભવિષ્યમાં એક દિવસ શ્રી 
ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજની થઈ ને રહેશે. સત્ય આખરે સત્ય થઈને જ રહે છે. 


ખોંભડો ગામના સનાતની વડોલ શ્રી રતનશી નારાયણ વાગડિયા 

સનાતની વડીલ શ્રી રતનશી નારાયણ વાગડિયા મારા દાદા થતા. આ વડીલ શ્રીએ ૧૦૨ વરસ ની લાંબી આયુ ભોગવી. 
તેમના પિતા અને મારા પર-દાદા શ્રી નારાયણ શિવજી વાગડિયા વિ.સ. ૨૦૦૦ માં પપ વરસની ઉમરમાં જ ભગવાન ને 
પ્યારા થઇ ગયા હતા. તેમનું સપનું હતું કે ખોભડી ગામમાં ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ નું મંદિર બને અને તેમાં ઇષ્ટદેવ 
ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણની પાન મૂર્તિ ની સ્થાપના થાય. પણ એ ઈચ્છા તેમની હયાતીમાં પૂર્ણ થઈ શકી નહિ એ વાતનો 
અફસોસ મને આજે પણ થાય છે. મંદિરની સ્થાપના સંવત ૨૦૦૨ તા.૧૬.૦૫.૧૯૪૬ માં થઈ ત્યારે તમનો દેહ પંચ 
મહાભૂત માં વિલીન થઈ ચુક્યો હતો. ત્યારે મારા દાદા શ્રી રતનશી નારાયણ વગાડીયાની ઉમર ૨૪-૨૫ વરસ ની હશે. 
સનાતની વડીલ શ્રી નારાયણ વાગડિયાના અવસાન પછી ખોંભડી ગામમાં સનાતની જ્યોત પ્રજવલિત રાખવાની જવાબદારી 
શ્રી રતનશી નારાયણ વાગડીયા અને એમના કાકા શ્રી મેઘજીભાઈ શિવજી વાગડિયાના શિર ઉપર આવી પડી હતી. એમકહીએ 
કે હવે ખોંભડી ગામમાં સનાતની ચળવળ નો દોર રતનશી નારાયણ વગાડીયાએ પોતાના હાથમાં લીધો હતો. આવી 
પરિસ્થિતિ અને હાલાતમાં ખેતીવાડી કે ધંધા વ્વવસાયમાં ધ્યાન આપવું કે પછી તેમના પિતા શ્રી નારાયણ શીવજી વાગડડિયાનું 
સનાતની વિચારધારાને ખોંભડીની પાટીદાર જ્ઞાતિમાં પ્રબળ કરવાનું અધૂરું મુકાયેલું કાર્ય પૂરું કરવાનું? તે એક મોટો પ્રશ્ન દાદા 
શ્રી રતનશી નારાયણ વાગડીયા સમક્ષ હતો. ઘરની આર્થિક પરિસ્થિતિ પણ સારી ન હતી. તેમના દીકરા એટલે કે મારા 
પિતાશ્રી માવજી રતનશી વાગડિયાને પ્રાથમિક શાળામાં ભણાવવા ફી ભરવા માટે રતનશી બાપાનાં માતાજી કકુબેન ના કડલાં 
(એક પ્રકારનો પગમાં પહેરવાનો દાગીનો) વેચવાં પડ્યાં હતાં. તે વખતની સનાતની વિચારધારા ગામમાં પ્રસ્‍થાપિત કરવાની 
ચળવળના જે અનુભવો મારા દાદા રતનશી બાપાને થયા હતા તેની અમુક વાતો તેઓએ મને કહી હતી તે હું પછી વાત કરીશ 
પણ અત્યારે મૂળ વાત ઉપર આવું કે દાદા શ્રી રતનશી નારાયણ વાગડેયા લાંબી ઉમર જીવ્યા અને સનાતની મુદ્દે ખુમારી થી 
જીવ્યા. જે લોકો એમના સંસર્ગમાં આવ્યા હશે તેઓ ચોક્કસ તેમને ભૂલ્યા નહિ હોય એવું એમનું વ્યક્તિત્વ અને સ્વભાવ હતો 
તેવું મારું માનવું છે. તેમનું વ્યક્તિત્વ જ એવું હતું. તેઓએ મને નાનપણથી જ સનાતની વિચારો આપ્યા હતા અને મારી રગ 
રગમાં સનાતની લોહી જે આજે પણ વહી રહ્યું છે તેનો પૂરે પૂરો શ્રેય મારા દાદા શ્રી રતનશી નારાયણ વાગડીયા ને જાય છે 
તેમકહેવામાં બિલકુલ અતિશયોક્તિ નથી. જ્ઞાતિમાં સનાતન ધર્મ પુનઃ સ્થાપિત કરવા બાબતે તે વખતના તેમના અનુભવો 
અને સનાતની સંસ્કારોનું ભાથું તેઓ મને હમેશાં પીરસતા રહ્યા હતા. અને તે ભાથું મને ૨૦૦૯ માં જે સનાતની ચળવળની 
ચોથી ક્રાંતિની શુરુઆત થઈ ત્યારે મને કામઆવ્યું તે હકીકત છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૧ મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


પ્રખરસનાતની શ્રીમાન હિંમત ભાઈ રતનશી ખેતાણીની સાથે તા. ૭.૮.૨૦૦૯ ના આકસ્મિક રીતે (કોઈ પ્રી-પ્લાનીંગ વગર 
કુદરતે નિર્માણ થએલ સંજોગો ને આધારે) સનાતની ચળવળની ક્રાંતી ચાલુ થયેલ તે આપણી જ્ઞાતિની અત્યાર સુધીની ચોથી 
અને છેલ્લી સનાતની ચળવળ હતી. તે ચળવળ ચાલુ થયા પહેલાં જે જે ઘટનાઓ મારા જીવનમાં સનાતની મુદ્દાઓ ને લઈને 
બની તે ઘટનાઓ નો વિગત-વાર ચિતાર હું અહીં આપવા માગું છું. કદાચ નિયતિ પણ કેન્દ્રીય સમાજમાં, સનાતની જ્ઞાતિમાં 
સનાતની ચળવળ માટે પૂર્વ ભૂમિકા તે વખતે તૈયાર કરી રહી હોય એવા સંજોગો ઉભા થઇ રહ્યા હતા એમમને અત્યારે લાગી 
રહ્યુંછે. 


ખોંભડી ગામની મીટીંગ ઈ.સ. ૨૦૦૪ માં બેંગલોર મૂકામે 

અમારો પરિવાર ઈ.સ. ૧૯૯૦ માં હુબલી થી બેંગલોર આવી ચુક્યો હતો. મારા દાદા રતનશી બાપાએ તેમના જીવનના 
પાછલા દિવસો અમારી સાથે બેંગલોરમાં ગુજાર્યા હતા. મારા દાદા શ્રી રતનશી બાપા ને એક ઝંખના હતી કે શ્રી ખોંભડી 
પાટીદાર સનાતન સમાજની એક જનરલ મીટીંગ (આમસભા) બેંગલોર મુકામે થાય. તેવું જ સપનું ખોંભડી ગામના બીજા બે 
વડીલો શ્રી શિવજી ગોપાલ ભગત અને સ્વ. શ્રી કાનજીભાઈ ભીમજી ભગત ને પણ હતું. તે બંને વડીલો બેંગલોર માં ગણા 
વરસોથી સ્થાઈ થયા હતા. અને વરસો પહેલાં તેઓશ્રીએ શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજને આમંત્રણ પણ આપ્યું હતું કે 
બેંગલોરમાં ખોંભડી સમાજની એક આમસભાનું આયોજન થાય. વડીલ શ્રી કાનજી ભાઈ ભીમજી ભગત તો રામશરણ પામ્યા 
હતા પણ વડીલ શ્રી શિવજીભાઈ ગોપાલ ભગત હયાત હતા અને આજે પણ તેઓ હયાત છે. બેંગલોર માં ખોંભડી સમાજની 
સામાન્ય સભાનું આયોજન થાય તે માટે રતનશી બાપાએ અને શીવજી બાપાએ અને મારા પિતાશ્રી માવજી રતનશી વાગડિયા 
એ સાથે મળી ને પીઢ વ્યક્તિ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગત ને વાત કરી કે આવી મીટીંગ નું આયોજન બેંગલોર મુકામે થાય અને 
ત્યાર પછી તે મીટીંગના આયોજન માટેના ચક્રો ગતિમાન થયા. કેશવલાલ કાનજી ભગતે વિચાર કર્યો કે આ કામમાટે કોઈક 
યુવાનોને તૈયાર કરવા પડશે અને તેમણે ભાર મુક્યો શ્રી બાબુલાલ વાલજી ભગત અને મારા ઉપર. અમે બંને જણાએ તે 
જવાબદારીનો સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો અને તે યાદગાર મીટીંગ નું આયોજન પણ થઈ ગયું. 


જ્ઞાતિની સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિ ને અને ખોંભડી ગામની મીટીંગ ને શું લેવા-દેવા? 

ઘણા બધાને અત્યારે એ પ્રશ્ન થશે કે બેંગલોર માં ખોંભડી ગામની મીટીંગ નું આયોજન ને સનાતની ચળવળ સાથે શું 
લેવા દેવા અને શેનો સંબંધ હોઈ શકે? હા, તેનો ઘણો બધો ગેહરો (ઊંડો) સંબંધ છે . તે સભામાં મેં તે વખતના અમારા ખોંભડી 
સનાતન સમાજના પ્રમુખ શ્રી લક્ષ્મણ ભાઈ નાનજી ચવ્હાણ ને એક પ્રશ્ન પૂછયો હતો કે શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજમાં 
જે સતપંથી ભાઈઓ સાથે ભેળસેળીઓ વ્યહવાર અત્યારે ચાલે છે તેનું શું કારણ છે? તેનો જવાબ અત્યારે સભામાં ઉપસ્થિત 
સમાજના તત્કાલીન પ્રમુખ અને અન્ય જવાબદાર વ્યક્તિઓ આપે. તે વખતે ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજના પ્રમુખ હતા 
દિલ્હી વાળા શ્રીમાન શ્રી લક્ષમણભાઈ નાનજી ચવ્હાણ. આ પ્રમુખ શ્રી ૧૭ વરસ સુધી શુદ્ધ સનાતની ઓળખ ધરાવતી શ્રી 
ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજના પ્રમુખ રહ્યા પણ સતપંથ-સનાતન મુદ્દે મગ નું નામમરી પાડી શક્યા નહીં. ખોંભડી 
ગામમાં તેઓએ સનાતન સતપંથ મુદ્દે “નરોવા કુંજરોવા” ની નીતિ અપનાવી હતી. સનાતન-સતપંથ બાબતે “મેહતો મારેય 
નહિ અને ભણાવે પણ નહે” એવું ઢીલું એમનું વલણ રહ્યું હતું. તે કોઈપણ સનાતની વિચારધારાને વરેલા લોકોને અકળાવી 
નાખે એવું હતું. તેઓ પોતે શુદ્ધ સનાતની છું એમપોતાની જાતને ખપાવતા પણ પોતાની દોગલી નીતિને કારણે બેંગલોરની 
મીટીંગમાં પણ સતપંથ મુદ્દે તેઓ કોઈ પણ પ્રકારની સ્પષ્ટતા કરી શકયા નહી. આ બાબતે વડીલ શ્રી શીવજી ગોપાલ ભગતે 
સનાતની મુદ્દે સાચી વાત જણાવતા તે વખતે કહ્યું કે ખૌંભડી ગામના અમુક પરીવારો જે ભગતમાં છે, અમુક પરિવારો 
ચવ્હાણમાં છે અને અમુક પરિવારો રવાણીમાં પણ છે તેઓ સનાતન સમાજમાં રહીને સતપંથ ધર્મને અનુસરતા હોય તો 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૧ મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


સનાતની સમાજ માટે સારું નથી. આવા લોકોને આપણે ખુલ્લી રીતે કહી શકતા નથી તે આપણી સનાતની સમાજની લાચારી 
છે કે કમજોરી છે? આવું વડીલ શ્રી શિવજીભાઇ ગોપાલ ભગતે તે સભામાં કહ્યું હતું. ખોભડી ગામની સનાતની સમાજને તે 
લાચારી શું હોઈ શકે તે કળી શકાતી ન હતી. ખોંભડી ગામના સતપંથના ભાઈઓને શ્રી ખોંભડી સનાતન સમાજ વગર ચાલતું 
નથી અને બાવા ઈમામશાહ વાળો કહેવાતો સતપંથ ધર્મ મુકવો નથી. અને સમાજના ધુરીણો આ બધું મૂક સંમતીથી જોયા કરે 
છે. તે સનાતની સમાજની કમનસીબી કે આગેવાનોની કમજોરી ગણાય તે આપણને તય કરવાનું છે. આવું ઢીલું વલણ કચ્છના 
તમામકચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજોમાં તે વખતે ચાલી રહ્યું હતું. સનાતની સમાજોના તે વખતના ધુરીણો એ વાતને સદન્તરે 
ભૂલી ગયા હતા કે સતપંથ સમાજને છોડીને ગામે ગામના સુધારક વડીલોએ ઉભી કરેલી સનાતની સમાજના હેતુઓ અને 
ઉદ્દેશો શું હતા? પીરાણા સતપંથ અને સતપંથ સમાજથી નોખા થઈને ઉભી કરેલી સનાતન સમાજો શા માટે ઉભી કરવામાં 
આવી હતી? તેનો માત્ર ખ્યાલ પણ આ ધુરીણો નોહતા કરતા. તે વસ્તુ સમાજના શુધ્ધ સનાતનીઓ માટે એક નરી વિટંબણા જ 
હતી. 

મારા દાદા શ્રી રતનશી નારાયણ વગાડીયાનો અભિપાય 

આવું બધું જોઇને મારા દાદા રતનશી બાપા મને કહેતા કે “રમેશ, ભવિષ્યમાં ઇષ્ટદેવ લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન જો તને તાકાત 
અને શક્તિ આપે તો ખોંભડી ગામમાં તું એક નવી સમાજ ઉભી કરજે જે બધી રીતે ચોખ્ખી હોય અને આ ભેળસેળ વાળી 
સમાજમાં થી નીકળી જજે. કારણકે પીરાણા સતપંથને માનનારું આખું ગામતેમાંથી આપણા વડીલોએ તેને સદાયને માટે 
છોડીને ઉભી કરેલી સનાતની સમાજ જે આજે શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજના નામે ઓળખાય છે તેમાં સતપંથના 
ભાઈઓએ રીતસર ની ઘુસણખોરી કરીને સનાતન સમાજને ભૃષ્ટ કરી નાખી છે, તે હવે સુધરે તેમમને (રતનશી બાપને) નથી 
લાગતું”. મને ખરે ખર દુઃખ તો ત્યારે થતું કે સનાતની સમાજમાં સતપંથ ધર્મમાં સંપૂર્ણ શ્રધ્ધા ધરાવનાર ભાઈ શ્રી મગનભાઈ 
વેલાભાઈ ભગતને આ સમાજના મોવડીઓ મંત્રી તરીકે હોદ્દા પર બેસાડતા હોય ત્યારે કોઈ પૂછવા વાળુ ન હતું કે એક સનાતની 
સમાજમાં પીરાણા સતપંથમાં પૂરે પૂરી આસ્થા ધરાવનાર વ્યક્તિને મંત્રી પદ અપાતું હોય? તે પહેલાં કહેવાતા સનાતની ભાઈ 
શ્રી રામજીભાઈ ખેતા ચવ્હાણ પણ ખોંભડી ગામની સતપંથ સમાજમાં ટ્રસ્‍ટી હોવા છતાં શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન 
સમાજના મહામંત્રી નીમવામાં આવ્યા હતા. સનાતન સમાજના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોમાં કેટલી બધી બાંધ-છોડ? ગામની સનાતન 
સમાજમાં આવું બધું લોલમલોલ કુટાતું હતું. કોઈના પેટમાં પાણી પણ નોતું હાલતું. શા કારણોને લઈને ખોંભડીની સનાતન 
સમાજ આટલી બધી લાચારી ભોગવતી હતી તે કળી શકાતું ન હતું. આવું બધું કદાચ કચ્છના બીજા ગામડાઓ માં પણ તે સમયે 
ચાલતું હશે. તેનો અભ્યાસ જુદી રીતે કરવો રહ્યો. 


સતપંથ મતને (સતપંથ ધર્મને ) માનનારા પણ સનાતન સમાજમાં બની બેઠેલા સભ્યો દ્વારા અસિદ્ધાંતિક માંગણીઓ 

એક સમયે તો શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજમાં ચિઠીઓ ફડાવી સભ્ય બની ચુકેલા સતપંથના એક ભાઈ શ્રી બાબુભાઈ 
વેલાભાઇ ભગતે શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજની મીટીંગમાં ખુલ્લે આમમાગણી પણ કરી હતી કે “અમારા વડીલો નું 
એક સપનું હતું કે આપણી શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજમાં પીરાણા સતપંથના કથા કથિત સંતોના પગલાં પડે” ત્યારે 
સમય સુચકતા વાપરીને ત્યાં હાજર સનાતની વડીલ શ્રી રતનશીભાઈ મુળજી વાસાણીએ તરતજ ઉભા થઈને જણાવ્યું કે 
“આપણી આ સનાતન સમાજના એક સ્થાપક વડીલ શ્રી મુળજીભાઈ શિવજી વાસાણી જે અમારા વડીલ થતા એમનું પણ સપનું 
હતું કે આ સમાજમાં સતપંથના કાકાનો કે અન્ય સતપંથી ભાઈઓનો પડછાયો પણ પડવો ના જોઈએ”. એટલે તે વાત ત્યાંજ 
અટકી ગઈ. નહીંતો શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ તે વખતે જ પીરાણા સતપંથ સમાજના કાકાઓથી પાવન થઇ ગઈ 
હોત કે ભ્રષ્ટ થઈ હોત તે હું વાચક વર્ગ ઉપર છોડું છું. જુઓ તો ખરા કે ખોંભડી ગામમાં સનાતની ભાઈઓએ ઉભી કરેલી, 
સનાતનીઓ માટે ઉભી થયેલી, માત્ર અને માત્ર સનાતની ભાઈઓના હિતોની રક્ષા કરવા માટે ઉભી કરાએલી શ્રી ખોંભડી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૧ મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


પાટીદાર સનાતન સમાજમાં કેટલું બધું લોલમલોલ ચાલતું હતું. સનાતની ઓળખ ધરાવતી મારી સમાજની આ પરિસ્થિતિ, 
આવી દુદશા જોઇને મારું હૃદય કંપી ઉઠતું. મને મનો-મન ગણું જ દુઃખ થતું. અને તે દુ:ખ હું મારા દાદા ની સમક્ષ પ્રગટ કરતો 
ત્યારે તેઓ મને ધીરજ ધરવાનું કહેતા. તેઓ મને કહેતા કે સમય આવશે ત્યારે તું પાછી -પાની કરતો નહિ. અત્યારે હજી સમય 
આવ્યો નથી. 


ખોંભડી પાટીદાર યુવક મંડળ ની ૨૦૦૬ માં ખોંભડી ખાતે સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવની ઉજવણી 

શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજની ઈ.સ. ૨૦૦૪ માં બેંગલોર ખાતે ની મીટીંગ પછી મારી અને બાબુભાઈ વાલજી 
ભગતની તે મીટીંગના આયોજનની કામગીરી જોઇને શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજે ખોંભડીનું જે યુવક મંડળ હતું તેને 
રાષ્ટ્રીય લેવલે ઓપ આપીને ભારત ભરમાં ઠેર ઠેર વસતા ખોંભડીના સનાતની પાટીદાર યુવકોને એક નેજા હેઠળ લઈ આવીને 
૨૦૦૬ માં સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ ઉજવવાની જવાબદારી અમારા ઉપર (મારા અને બાબુ ભાઈ ભગત ઉપર) નાખવામાં 
આવી. તે આયોજનના પ્રમુખ તરીકે શ્રી બાબુભાઈ વાલજી ભગત અને મહામંત્રી તરીકે મારી વરણી કરવામાં આવી. તે સમયે 
મારા મનમાં થયું કે આ આયોજનના મહામંત્રી તરીકેની જો જવાબદારી મારા શિર ઉપર આવતી હોય તો મારે કેવળ ચીલા- 
ચાલુ જવાબદારી લેવી નથી. મારે ખોંભડી ગામના દરેક યુવાનને ખોંભડી ગામનો સાચો ઈતિહાસ અને શ્રી ખોભડી પાટીદાર 
સનાતન સમાજનો સાચો ઈતિહાસ જણાવવો જોઈએ આવું મેં મનો મન નક્કી કર્યું. ખોંભડી ગામના યુવા વર્ગને સનાતન 
સમાજનો સાચો ઈતિહાસ બતાવીને યુવાનો પાસેથી નીચે જણાવેલ પ્રશ્નોના જવાબ માગવા જોઈએ એમમને થતું. 

૧. શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ ક્યારે અને કઈ રીતે અસ્તિત્વ માં આવી? 

૨. ક્યા ક્યા સંદર્ભોને લઈ ને તે અસ્તિત્વ મમાં આવી? 

૩. ખોંભડી ગામમાં પીરાણા સતપંથને માનતા ક્ડવા પાટીદારોની વરસો જૂની સતપંથ સમાજ તો હતી જ, તો પછી 
આ અલગ સનાતન સમાજબનાવવા ની જરૂરત શા માટેપડી? 

૪. શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ શા માટે ઉભી કરવામાં આવી હતી? 

પ. તેની સ્થાપના વખતેના કયા કયા વડીલો હતા કે જેમણે ખોભડીની સતપંથ સમાજના વિરુદ્ધમાં આ સનાતની 
સમાજ ઉભી કરી હતી? અને તેના પ્રથમપ્રમુખ અને મહામંત્રી કોણ હતા? 

૬. આ સમાજ ઉભી કરવા પાછળના શા શા હેતુઓ હતા? 

૭. તે સમાજના સ્થાપના વખતેના મૂળભૂત ઉદેશો કયા હતા? અને શું તે ઉદ્દેશોનું આજે ખરા અર્થમાં પાલન થઈ રહ્યું 
હતું? નોહતું થઇ રહ્યું તો એવા કયા પરિબળો કામકરી રહ્યા હતા. તેનો અભ્યાસ યુવા વર્ગે અને બીજા 
તમામસનાતની ભાઈઓએ અવશ્ય કરવો જોઈએ. જેથી સનાતન સમાજની સ્થાપના વખતેના હેતુઓનું જતન 
થઈને તેની ગરિમા જળવાઈ રહે. 

આ બધા પ્રશ્નોના જવાબથી મારા યુવાનો વાકેફ થાય તે હેતુથી તે વખતે મેં એક નાની પત્રિકા છપાવી હતી. આ પત્રિકામાં શ્રી 
ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજનો ટૂંકો ઈતિહાસ તેમજ પીરાણા સતપંથ બાબતે આપણી જ્ઞાતિના આધ સુધારક શ્રી 
નારાયણજી રામજી લીંબાણી દ્વારા લિખિત પુસ્તક “પીરાણા પોલ” માં થી અમુક સંદર્ભો અને અવતરણો મેં ટાંક્યા હતા. તે 
કામકરવા પાછળનો મારો આશય કોઈની લાગણી દુભાય એટલા માટેનો નોહ્તો પણ મારા ખોંભડી ગામના યુવાનોને 
ઈતિહાસ બતાવવાનો મુખ્ય હેતુ હતો. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૧ મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


૨૦૦૫ માં જ્ઞાતિના આધ સુધારક શ્રી નારાયણજી રામજી લીંબાણી ની જન્મજયંતી ને ૧૨૫ વરસ પુરાં થતાં હોવાથી 
વિરાણીમાં તેની ઉજવણી 

તેજ અરસામાં એટલે કે ઈ.સ. ૨૦૦૫ માં આધ સુધારક નારાયણજી રામજી લીંબાણીની જન્મજયંતી ને ૧૨૫ વરસ પુરા થતાં 
હોવાથી વિરાણી ગામે નારાયણજી બાપાએ લિખિત પુસ્તક “પીરાણાની પોલ” ફરી પાછું છપાવવાનો નિર્ધાર કર્યો હતો. અને 
તે પ્રમાણે તે દળદાર પુસ્તકની ૫૦૦ પ્રતો જેમ છે તેમ (૨£2૨।1૫1) છપાવી હતી. આ દળદારપુસ્તક મારા હાથે લાગ્યું હતું અને 
તેનું મેં વાંચન કર્યું હતું અને તેનાથી હું ખુબજ પ્રભાવિત થયો હતો. તેનો ઊંડાણથી અભ્યાસ કર્યા પછી વિષયને સંબંધિત અમુક 
અવતરણો મેં તે પત્રિકામાં ટાંક્યાં હતાં. આ પત્રિકા મેં ખાંભડી ગામના દરેક યુવાનને ટપાલ મારફત મોકલાવી હતી. પણ આ 
પત્રિકાને લઈને મારા કાર્યની સરાહના કરવાને બદલે ખોંભડી ગામમાં મારી રીતસરની ઉપેક્ષા કરવામાં આવી. તે મારા કાર્ય 
માટે જાણે મેં કોઈક મોટો ગુન્હો કર્યો હોય એમખોંભડી ગામમાં મીટીંગો ભરવામાં આવી અને તે મીટીંગોમાં મને રીતસરનો 
ઠપકો આપવામાં આવ્યો. મને નીચુ જોવાડાવવાના તમામપ્રયતલો કરવામાં આવ્યા. અમુક હોદ્દેદારોએ તો મને એમપણ કહ્યું કે 
“શું તુંતારી જાત ને મહા પંડિત કહેડાવવા માંગે છે? સમાજમાં શાંતિ છે તે તું તે શાંતિનો ભંગ કરવા માંગે છે?” આવાં આવાં 
નિવેદનો કરવામાં આવ્યાં. આવાં વેદનો કરવા પાછળ સમાજના તે વખતના હોદ્દેદારોનો શું હેતુ હતો? તે આજ દિવસ સુધી 
હું કળી શક્યો નથી. શું તેઓ દુધ-દહીં માં પગ રાખવા વાળા હતા કે પછી મારા કાર્યઉપર તેઓને રીતસરની ઈર્ષ્યા થતી હતી તે 
ભગવાન જાણે. પણ મારા મનમાં એક વાત દઢ હતી કે શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતની સમાજમાં જે સતપંથીઓ ને સાથે રાખીને 
કુલડીમાં ગોળ ભાંગવાનું તે વખતે ચાલતું હતું તેને બંધ કરાવવું અત્યંત જરૂરી હતું જેથી શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન 
સમાજની સ્થાપના ના મૂળભૂત ઉદેશોનું અને હેતુઓનું જતન થઇ શકે. બિલકુલ તેવી જ પરિસ્થિતિ શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ 
કડવા પાટીદારસમાજની (કેન્દ્રીય સમાજની) હતી. તેની ચર્ચા આપણે હવે પછીના પ્રકરણ માં કરશું. 


મારા ઉપર, મારા પિતા ઉપર અને મારા ૯૫ વરસ ની ઉમરના દાદા ઉપર સતપંથીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા તદન ખોટા 
કોર્ટકેશો 

જ્યારે જ્યારે સતપંથ ઉપર કોઈ ટીકાઓ અથવા તો કોઈ તેમને ખરાબ લાગતી ટીપ્પણીઓ કરે છે ત્યારે સતપંથના ભાઈઓ 
તેમનું હાથ વગું, જુનું અને જાણીતું શસ્ર તેઓ સામે વાળા ઉપર ઉગામે છે. તે શસ્ર એટલે કોર્ટમાં ખોટો મુકદમો ઠોકી દેવાનો 
અને પોલીસ ખાતામાં ખોટી ફરિયાદો કરવાનો. જ્ઞાતિમાં સતપંથ સમાજ બહુમતીમાં હતો ત્યારે તેમની પાસે હાથ વગુ એક 
શસ્ર હતું તે શસ્ર એટલે સતપંથ વિરુધ્ધ બંડ પોકારતા જ્ઞાતિજનોને “નાત બહાર કરવાનું શસ્ર” જે કોઈ વ્યક્તિ સતપંથ વિરુદ્ધ 
અવાજ ઉઠાવે એટલે પહેલાં તો તેને નાત બહાર કરી નાખવામાં આવતો. તેના પરિવારની વ્યક્તિઓના સગપણ સાંતરાં તોડી 
નાખીને અનેક પ્રકારની સામાજિક યાતનાઓ આપવામાં આવતી. પણ અત્યારે સતપંથીઓ જ્ઞાતિમાં લઘુમતીમાં હોવાથી 
સતપંથ વિરુધ્ધ અવાજ ઉઠાવવા વાળા લોકો ઉપર તેઓ તદ્દન ખોટા કોર્ટ કેશો કરીને સતપંથ વિરૃદ્ધ અવાજ ઉઠાવવા વાળાને 
હેરાન પરેશાન કરી મુકે છે. મેં પહેલા ઉપર જણાવ્યું કે મેં જે પત્રિકા ખોંભડી ગામના યુવકોને સંબોધીને છપાવી હતી તેને 
પીરાણાને અને સતપંથના લોકોને શું સંબંધ હોઈ શકે ભાઈ ? તે છપાવેલ પત્રિકા મારા જ ગામના, મારી જ સનાતની સમાજના 
અમુક વિઘ્ન સંતોષીઓ તે પત્રિકા લઈને પીરાણા પહોંચી ગયા અને મને પાઠ ભણાવવા માટે થઈને મારા વિરુધ્ધ એક ષડયંત્ર 
ઘડવામાં આવ્યું. તે ષડયંત્ર એટલે કે જાણે મેં તે પત્રિકાને પોસ્ટ મારફતે પીરાણા મોકલાવીને પીરાણા સતપંથને મેં બદનામકરેલ 
છે (પણ ખરું પૂછો તો આવું કૃત્ય મેં કંઈ કર્યુંજ નોહતું) અને બીજી વાત એ કે હું, મારા પિતા શ્રી માવજીભાઈ રતનશી વાગડિયા 
અને મારા દાદા શ્રી રતનશી નારાયણ વાગડિયા એમત્રણે જણા મળીને તા. ૨૫.૧૨.૨૦૦૫ ના પીરાણા પહોંચી ને એક શખ્શ 
નામે મણીલાલ કાનજી છાભૈયાની સાથે મારપીટ કરી અને ત્યાર પછી ત્યાંના સતપંથના ઘણા બધા ભાઈઓ ભેગા થવાથી અમે 


ત્રણે જણા (હું, મારા બાપુજી અને મારા દાદા) મારુતિ કારમાં ત્યાંથી (પીરાણા થી) નાશી ગયા એવો તદ્ન ખોટો અને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૧ મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


વાહિયાત કેશ તા.૨૮.૧૨.૨૦૦૫ ના અમદાવાદ કોર્ટ માં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. તેના અનુસંધાને બેંગલોર મધ્યે 
મારા ભત્રીજા અશ્વિન મોહનલાલ વાગડિયાના લગ્ન 4િમિતે તા.૨૨.૦૧.૨૦૦૬ ના મામેરા નો પ્રસંગ ચાલી રહ્યો હતો તે 
વખતે ગુજરાત દસક્રોઈ થી બે પોલીસ અને તેની સાથે બે બેંગલોરના સ્થાનિક પોલીસો ને લઈને મારી ધરપકડ કરવા અમારા 
ઘરે આવ્યા હતા. અમારા ત્રણે જણાની (દાદા, પિતા અને પુત્રની) ધરપકડ કરવા માટે ધરપકડ વારંટ લઈને આવ્યા હતા. મારા 
ઘરના બીજા માળ ઉપર ઠીક મામેરા નો પ્રસંગ ચાલી રહ્યો હતો બસ તે જ સમયે પૂર્વ નિર્ધારિત ષડયંત્ર પ્રમાણે , પહેલેથી સમય 
નક્કી કર્યા પ્રમાણે મારી ધરપકડ કરવાની પૈરવી ચાલુ હતી. આ મામેરાના પ્રસંગ વખતે મામેરું કોટડા વાળા વેલુભાઈ સલાટ 
(અરવિંદભાઈ કરસન લીંબાણી) પરિવાર લઈ આવેલ હતા. અને મુંબઈ થી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી પણ તે પ્રસંગે ત્યાં 
હાજર હતા. ગુજરાતથી આવેલ પોલીસોને જેમતેમકરીને સમજાવ્યા કે અત્યારે ઘરે લગન પ્રસંગ છે અને તે પ્રસંગ પૂરો થયા 
પછી અમે જાતે અમદાવાદ આવીને કોર્ટ સમક્ષ રજુ થશું એમસમજાવીને પોલીસને ત્યાંથી પાછા વાળ્યા. કેન્દ્રીય સમાજના તે 
વખતના એક હોદેદાર શ્રી મનસુખભાઈ રૂડાણી કે જેઓ અમદાવાદમાં રહેતા હોવાથી વેલુભાઈએ (અરવિંદ ભાઈ કરસન 
લીંબાણીએ) બેંગલોર થી જ મનસુખ ભાઈને ફોન કરીને હકીકત જણાવી હતી અને તેઓએ તાબડ તોબ શ્રી ધન્વીન પુજ 
નામના એક વકીલને રોકીને ગુજરાત હાઈ કોર્ટમાં તે સતપંથીઓની ખોટી ફરયાદ વિરુધ્ધ એક પીટીસન નાખીને મને મદદરૂપ 
થયા હતા. પીરાણાના સતપંથી ભાઈ મણીલાલ કાનજી છાભૈયા દ્વારા તદન ખોટો કોર્ટ કેશ થયા બદલ તે વખતે મને ઘણું બધું 
દુખ તો થયું પણ કોને ખબર હતી કે નિયતિ તે ખોટો કેસ સતપંથના ભાઈઓના હાથે કરાવીને પાછળ થી સનાતની ચળવળ માટે 
સન ૨૦૧૦માં એક વરદાન રૂપ પુરવાર થવા માગતી હતી. 


અમદાવાદ (રૂરલ)ના મહે. એડી સોનીયર સીવીલ જજ જુ.ડી. 
સાહેબની ફ.ક.મજીસ્‍્ટ્રેટ ની કોર્ટમાં, નવરંગપુરા 
ક્રિકે.નં. (૨૦૦૫. 
ટકો લપ 
ફરીયાદી :- મણીભાઈ કાનજીભાઈ પટેલ (₹:;ભૈયા) 
ઉ.વ.પુષ્ઠયના, ધંધો-ખેતી 
રહે. પઃલડી કાંકજ લાટ, મું.પીરાણા, 


તા.દસ્કાઈ, જી.ગ્ગમદાવાદ. 
વિરુધ્ધ 


આરોપીઓ :- ૧. રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડીયા 
ઉ.વ.પુષ્સના, ધંધો-વેપ!ર 
૨. માવજીભાર્લ રત્નાભાર્લ વાગડીયા 
ઉ.વ.પુષ્થના, ધંધો-વેપાર 
. રતનશીભાઈ નારણભાઈ વાગડીયા 
આરોપીઓ ૧ થી ૩ તમામ રહેવાસી 
ઠે. પુનમ ટીમ્બર, નયન ધ હલ્લી, 
મૈસુર રોડ, બેંગલોર ૫૯૦૦૩૯. 


[2 


બાબતઃ-ઈ.પી.કો.કલમ-૨ર૯૫,_૨ર૯પ૫(ક), ર૯૮, ૫૦૧[બી), ૫૦૫. ૫૦૬, 
૫૦૬ બી), ૪૯૯ તથા ૧૧૪ મુજબની ફરીયાદ અરજી. 


આ કામના અમો ફરીયાદી ના.કોર્ટને આ ફરીયાદ અરજીની હકીકત 


એવી છે કે :- 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૧ મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


ઈસ્લામખતરામાં ક્યારે આવી જાય છે તેની ખબર આપણને પડતી નથી 

એક વાત તો તદ્દન નિશ્ચિત છે કે જ્યારે જ્યારે સતપંથ સમાજ અથવા તો સતપંથના કોઈ પણ ભાઈ ઉપર અથવા તો સતપંથ મત 
(સતપંથ વિચાર ધારા) ઉપર ખતરો ઉભો થાય છે (બીજા શબ્દોમાં કહીએ કે જયારે ઇસ્લામખતરામાં આવે છે) ત્યારે ત્યારે એવું 
જોવા મળ્યું છે કેઆ સતપંથના ભાઈઓ પાસે તેમના હાથ વગું એક જ શસ્ત્ર હોય છે. અને તે શસ્ર એટલે સામેની વ્યક્તિ ઉપર 
ખોટા કોર્ટ કેસો ઠોકી દેવાના. એટલે તે વ્યક્ત હાલતો થઇ જાય, કોર્ટના ચક્કર લગાવતો થઇ જાય. અને બીજી વાર સતપંથ 
વિરુદ્ધમાં કંઈજ બોલે નહીં. આને સતપંથની ચાલ કહો કે પધ્ધતિ પણ તે તેમની માટે ઘણીજ કારગર નીવડતી હોય છે. મારા 
જેવા તો સમગ્ર કચ્છ લેવલે અને કચ્છ બહાર ઘણા બધા દાખલાઓ મોજુદ છે. મને દુખ એ વાત નું થતું હોય છે કે સતપંથના 
ભાઈઓ દ્વારા આવા તદ્દન ખોટા કાનૂની કોર્ટ થી મુકદ્માઓ (કાનૂની કેસો) કરતી વખતે તેના હાથાઓ આપણા જ સનાતની 
ભાઈઓ થતા હોય છે. મારા પોતાના કેસ માં પણ ખોંભડીના જ અમુક પાટીદાર ભાઈઓ ભલે પ્રત્યક્ષ રૂપે નહિ તો પણ પરોક્ષ 
રીતે મારી સામે કોર્ટ કેશ કરવામાં સામેલ તો હતા જ. તેઓના મતે એમહતું કે જો રમેશ માવજી વાગડિયા ઉપર (એટલે કે મારા 
ઉપર) કેશ થાય તો તે પાંસરો થાય. પણ છેવટે જીત તો સત્ય ની જ થતી હોય છે. હા, સત્યનો સહારો લેનારને અનેક 
તકલીફોનો સામનો જરૃર કરવો પડતો હોય છે. પણ આખરે તે વિજયી નીવડે છે તેમાં શંકાને સ્થાન નથી. 


કેન્દ્રીય સમાજ ને અને શ્રી લક્ષમીનારાયણ સંસ્કારધામને લખેલ પત્ર 

અમારા પરિવાર ઉપર સતપંથના ભાઈ શ્રી મણીલાલ કાનજી છાભૈયા દ્વારા જે તદન ખોટો કોર્ટ કેશ કરવામાં આવ્યો હતો તે 
મણીલાલ તો માત્ર એક મોહરું જ હતું. તેની પાછળ કોઈ સતપંથની સંસ્થા નો જ હાથ હતો. અને હંમેશા તેવા મોહરા ની પાછળ 
સતપંથની સંસ્થાઓનો પૂરેપૂરો સપોર્ટ (ટેકો) હોય જ છે. ત્યારે સનાતાનીઓને તો એકલે હાથે જ સતપંથ વિરુદ્ધ લડવાનું હોય 
છે. તેને સનાતની સંસ્થાઓ કોઈ રીતે મદદરૂપ થતી નથી. હું જ્યારથી જનમ્યો અને જાણ થયો ત્યારથી મારા મનમાં એક વાત 
દઢ થયેલ હતી કે મારી એટલે કે સનાતની ભાઈઓની માતૃ સંસ્થા એટલે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ છે અને તે કેન્દ્રીય સમાજ એટલે 
સનાતાનીઓએ બનાવેલી, ફક્ત અને ફક્ત સનાતાનીઓના હિતોની રક્ષા કરવા માટે બનાવેલી સનાતનીઓની સમાજ. 
એવા સનાતની ભાઈઓ કે જેને જ્ઞાતિ માટે કલંકરૂપ પીરાણા સતપંથનો સદાયને માટે ત્યાગ કરીને પુનઃ તેના મૂળ ધર્મસનાતન 
વૈદિક હિંદુ ધર્મ અપનાવેલ હતો. એવા લોકોના હિતોની રક્ષા માટે બનાવવામાં આવેલ સમાજ એટલે કેન્દ્રીય સમાજ. અને તે 
સમાજ મારી માઈ-બાપ છે એમમારું દઢ પણે માનવું હતું. તેથીજ તો મેં વિચાર્યુ કે મારે કેન્દ્રીય સમાજને અને શ્રી અખિલ 
ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજને (સંસ્કાર ધામને) આની જાણ જરૂર કરવી જોઈએ. અને મેં બે પત્રો લખ્યા. એક 
કેન્દ્રીય સમાજને ઉદ્દેશી ને અને બીજો સંસ્કારધામને (શ્રી અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજને) ઉદ્દેશીને. આ 
પત્રમાં મેં જુદા જુદા લોકોની સઢીઓ લીધી કે જેથી આવતી કાલે સમાજમાં વાત ચચયિ તો એટલા લોકોનો તો મને સપોર્ટમળે. 
આ પત્રો લઈને હું મુંબઈથી સુરત આવ્યો અને સુરતથી તે વખતે દામોદરભાઈ કચ્છીની (દામોદર ભીમજી ભાવાણી 
સતરાવાલા) ની કાર કચ્છ જવાની હતી તેમાં હું અને પુરશોતમભાઈ નાનજી સેંઘાણી (મુંબઈ વાળા) બેસી ગયા, અમારી સાથે 
કારમાં દામોદરભાઈ દેવજી ભાવાણી , હરિભાઈ માકાણી અને રાજુભાઈ નાકરાણી સાયરાવાળા હતા. તે પત્રમાં દામોદરભાઈ 
એ મારી વિનંતીને માન આપીને પુરષોત્તમભાઈ સાથે સઢીઓ કરી. પણ હરિભાઈ માકાણીએ અને સુરતમાં રહેતા સાંયરાના 
રાજુભાઈએ સહી કરી નહિ. તેમને તે વખતે કદાચ દહેશત હશે કે ધાર્મિક લડાઈની પળોજણમાં અમારે શા માટે પડવું? રમેશ 


વશ 


વાગડીયો પોતે તેની મેળે લડી લેશે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


॥ કી લટ્ટ્મીનારછ્ાાય નમ * ॥। 


રમેશભાછ માવજો ૮! - યા 
શ્રી માવજો રતન ઘયગડયા 
શ્રી રતનશી નારછા વાગકડોયા 
૩૫૦.૧ નાયન્દહલ્લી . 

મેસુર રોડ. ભેન્ગલોર ૫૪૦ ૦૩૯ 


૧.૦૬. ૨૦૦૬ 


-પમ્ુખ શ્રી 

શ્રી અખિલ ભારતીય ક્ચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
નખાત્રાડ્યા ૩૭૦૬૧૫. 

કોન ૦૨૮૩૫ ૨૨૧૦૪૯ 

ફેજ્ન ૦ર૮૩૫ ૨૨૨૧૪૯ 


શ્રીમાન પ્રમુષ્ઠ સાહેબ, 


વિષચઃ પિરાન્ના જ્ગ્યાં ખાના વાળાસે અમારા પર ખોટી રીતે સ્ત્રમદાવાદ કોર્ટ 
માં દર્જ કરેલો ક્મીનલ કેશ બાબત. કેશ નં.૯૩૩૦.૦૫ 


ભેન્ગલોર થી લી. વડીલ શ્રી રતનશી નારછા વાગડીયા ઉ.વ.૯૯ 
વડીલ શ્રી માવજો રતનશી વાગડોયા ઉ.વ. ૭૩ 
તેમજ રમેશભાઇ  માવજો -વાગઞગડીયા ઉ.વ.૪૮ ના જ્ય 


લક્ન્મીનારાયજા વાંચશોજો 


વિશેષ માં જણાવવાનું કે પિરક્ધા સત્પંથ ટ્રસ્ટ ના એક ટ્રસ્‍ટી અવા 
ભાછ શ્રી મદ્તીભાછ  કાનજો પટેલ -છાલૈયાએ અમારા ઉપર તદ્ન ખ્ોટો 
ઉપજાવી કાઢેલો ફક્ત અમોને માનસીક તેમજ આર્થિક રોતે હેરાન કરવાના 
માત્ર હેતુ થી ક્રિમીનલ કેશ કરેલ છે . 


અમો ત્રછો દાદા/પ્ુત્ર અને પૌત્ર હાલે લેન્ગલોર રટીએ' છીએ . ' અમણું 
મુળ વતન ખૉંભ$ડી છે. અમો બેન્ગલોર પાટીદાર પરિવાર સમાજ ના તેમજ 
દક્ષિછ કર્છાટક કચ્છ કડવા: પાટીદાર સમાજ ના સભ્ય છીએ . તેવીજ રેતે કચ્છ 
માં ખૉભડો પાટીદાર લક્ષ્મીનારાયકા સનાતન સમાજ ના સભ્ય છીએ . 


ઉપરોક્ત. વિષય પર અમોને આપ નામદાર સમાજ ને જકાવતાં દુઃપ્મ 
થાય છે કે આપદ્ઠી જ જ્ઞાતિ નો એક માકાસ જેને અમો લીલકુલ ઓળખતા 
નથી નામે પટેલ મળ્ીભાછ કાનજી છાભૈયા . 'જે પોતાને પિરાળા પતાના પંથી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


ર૯ 


મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


જ 


ર મામાષે છે તેને અમારા જ કૂહુંબના ત્રણ સભ્યો પર માનરીક અને આર્થિક 
ડરરાન કરવા માત્ર હેતુ થી અમદાવાદ રલ કોર્ટ માં એક કિમીનલ કેશ 
ઈન્ડીયન પીનલ કોડ ક્લમ નં. ૨૯૫ ર€૫ ક ૨૯૮ ૫૦૧થી ૫૦૫૫૦૬ 
૫૦૬થી ૪૯૯ તથા ૧૧૪ માંઠે કરેલો છે. જેમાં પોતે પોતાને કશેયાદી લેખાવે છે 
અને અમોને આરોપી ગછ્યાવે છે. 


કશેયાદી$ મળ્ીભાછ કાનજો પટલ છાઊૈયા. રહેઠાથા: પાલડી કાંકજ લાટ 
મુકામઃપિરાઃાા તાલુકોઃ દસકોછ, જીલ્લોઃ સ્રમદાવાદ 


સ્્રારોપીસ્્રો ૧. રમેશભાઇ માવજોભાછ વાગડીયા ઉ.વ.૪૮ 
જ માવજોભાછ રત્નાભાછ વાગડીયા ઉ.વ.5૩ 
૩. રતનશીભાછ નારછાભાછ વાગડીયા ઉ.વ.૯૯ 


ઉપરોકત કેશ ની ઉપજાવી કાઢલી વાત “નિચે મુજ્બ છે. 


ઠું રમેશભાછ માવજોભાછ વાગડીયા. ઉ.વ.૪૮ તથા મારા 
પિતા માવજોભાઇ રત્નાભાછ વાગડીયા ઉ.વ.૭૩ તથા મારા દાદા 
રતનશોભાછ નારછાભાછ વાગડોયા ઉ.વ.૯૯ તા.રપ.૧૨.૨ર૦૦૫ ના 
ભપોરના ૧૧.૦૦ વાગે મારુતિ કાર માં જઇ પિરાષાના છમામશા લાવા રોજાના 
મેછન ગેટ પાસે ઉભેલા કથિત ભાછ શ્રી મઠ્વીભાછ કાનજી પટેલ છાભબૈયા 
અને તેના સાગરીતો નામે જ્યંતિભાછ કરશનભાછ ભગત તથા દેવરામભાછ 
દેવશીભાછ પટેલ એમ ત્રળોને ધાક ધમકી આપી મારા મારી કરવા ગયેલા. 
અમો ત્રછોે જનાએ ફરીયાદીઓ ને એમ પછા કહેલું કે તમો પિરાઃા ખાનાં 
વાળા તમામ લુચ્ચા છો અને તમારો ખાનાં વાળો પંથ મુકી અમારા 
લશ્ન્ભીનારાય્ા પંથ માં જોડાછ જાવ નહિં તો તમો પાટીદાર નહિં પક 
મુસલમાન ગક્યાશો અને અમો તમારો સર્વે મીલ્કતો જપ્ત કરી લઇશું . ' ત્યાર 
પછી પિરાદા છંમામશા રોજા દર્શન માટ આવેલા લોકોનું ટોળું ભેઝું થતાં ત્રો 
જછા મારુતી કારમાં ડરો ને નાસી ગયા. કેટલું બધું જુઠાછું . 


આવો ઉપજાવી કાઢેલો બની લનાવેલો કેસ લછ પિરાળા નજોક 
આવેલા એક પોલીસ સ્ટેશન માં એફ.આઇઈ આર નૉધાવી આ ખોટા 
અએક.આઈ આર ને આધારે ફરયાદીએ અમદાવાદ રુરલ કોર્ટ માં એક ખોટો 
ક્મિનલ કેશ તા. ર૯.૧૨.૨૦૦૫ ના નેંધાવ્યો. તેનો સમન્સ અમોને 
જાળી જોછને તા.૨ર૩.૧.૨૦૦૬ ના અમોને માનસિક ત્રાસ આપવા કેતુ 
જ્યારે અમારે ઘરે વિવાહ પ્રસંગ હતો તે £્વિસેજ મહેમાનો ની હાજરી વચ્ચે 
* ગુજરાતથી યાઢી ચિંધી ને આવેલી પોલીસ મારફત મોકલાવવા માં આવ્યો . 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


ઝે 


કેટલું બધું પ્રિ પ્લ! “ગ્‌. પછ આ જુઠાળણામાં તેઓ એ ભુલી ગયા કે તા. 
સ.૧૨.૨૦૦૫ ના અમો ત્રછો જટ્ધા મૈસુર ટીમ્લર વાળા બાબ્રુભાછ 
વાલજી ભગતના ચો. દિપક ના લગ્ન પ્રસંગ માં બેન્ગલોર મુકામે 
હાજર હતા તેના પ્રરાવાઓ મોજુદ છે . 


આ લાલતે અમારું સમાજ ને કહેવાનુ એ છે કે. 


૧. અમો ત્રણે જણાએ પટેલ મણીભાઈ કાનજો છાળૈયાને જોયોએ નથી અને 
ઓળખતા પછ નથી. 


. અમોએ પિરાછળે કોછ જ ટપાલ લખી નથી અને અમાશે છેલ્લી ત્રણ 
પેદ્ધોઓને પિરાછા સાથે કાંછજ લેવા દેવા નથી. 


7! 


૩. ફરોયાદીએ અમોને માનસીક અને આર્થીક રીતે ઢેરાન કરવા કેતુ માત્ર થી 
ઇરાદાપ્રરવક અમારા પર ક્રિમીનલ કેશ દર્જ કરેલ છે. 


૪. પિરાઃા ખાનાં વાળાએ આવા સેંકડો કેશો કચ્છ માં લક્ષ્મીનારાયકા 
સનાતન સમાજ વાળા પર ખોટી રીતે -હેરાન કરવા માટે કરેલા છે તેના 


પ્રરાવઓ પછા મોજ્ુદ છે. 


૫. આપછ્તી કેન્રિય સમાજની સ્થાપના કયા સંદર્ભ માં અને શા હેતુથી અને 
શા શા સિધ્ધાંતો પર કરવા માં આવી. હાતી. શું તે સમયના આપકા 
વડીલોએ જે લોઢીનુ પાછી કરીને ક્ચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ ની સ્થાપના 
એટલા માટે કરી હતી કે પિરાથા વાળા આપકા પર આવા ખોટા કેશો 


કરતા રહે -અને આપકો હાથ બાંધી બેસી રટીએ . 


, એક જ સમાજ માં જ્યાં આપછો સૌ સાથે. ઉઠતા ઊેસતા ઢોઈએ ત્યાં આવા 
કેશ ક્લાલા થાય તે આપક જેવી શિક્ષીત પ્રજા માટે સણું ન કઢેવાય. હા 


કદાય ધર્મ જ્નુની માછસો આવું કૃત્ય કરે શકે. 


૭. એક જ કુટ્ુંર ની ત્ર પેઢ્ાઓ પર આવી રીતે ઢૅરાન કરવાના હેતુસર અને 
તે પછ ૯૯ વર્ષ તેમજ ૭૩ વર્ષ ના વડીલો ઉપર કફિમીનલ કેશ કરતા હોય 
તેઓને તો સમાજે ઉઘાડા પાડીને આવા કેશો ન કરવા સમજાવવા 


જોછઅએ . 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૧ મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


૮. આ ટપાલ લખવાનો અમારો હેતુ માત્ર અજ છે કે સમાજ ભ પ્લર પડ 


કે પિરાદ્યા વાળા સતપંથીઓ કેટલી હદ સુદી માછસો ને હેરાન કરવા જઇ 
શકે છે. અને આપળ્તી કેન્રિય સમાજ જયારે ભેગી થતી હોય ત્યારે આવી 
ભાભતો પર વિચાર કરી સમાજ માં થતી રહેલી ગેર શેૈતોઓ ને સમજી ને 
સમય સમય પર સમાજ ની ભલાઈ મટે યૉગ્ય નિર્ણયો લછ શકે. 


૯. આપણછ્ષી કેન્િય સમાજ ની નાગપ્રુર મધ્યે તા.૫.૦૩. ૨૦૦૬ ના મળી ગયેલ 
કારોભાશે સભામાં સમાજ ને શ્રી દક્ષિ્ા કર્થાટક ક્ચ્છ “ડવા પાટીદાર 
સમાજ'વતી આ લાલતો થી વાકેફ કરેલ હતા પછા ઠળ સુધી આપ 
નામદાર સમાજે આ લભાલતે કાંછજ નકકર પગલાં લીધાં નથો એટલે અમો 
ફરી પાછા આ ટપાલ લખ્ળી આપ શ્રી ને વાકેક કશે રહયા છીએ . 


તો સ્રા સમાજ ને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે આ અમારે ટપાલનુ 
સમાજ ની કારોબભાશે સભા માં તેમજ સામાન્‍ય સભામાં વાંયન કરો આવી 
ખોટી શૈતે લક્ષ્મીનારાયછા સનાતાન ધર્મ માં શ્રધ્ધા રાખનાર ભાછઓ ને 
ડરાન કરનાર પરિબળો ને ઉઘાડા પાડવા જોઇએ. આશા છે કે આપ નામદાર 
સમાજ આમાં ઘટતું કરશો . 


એજ લેન્ગલોર થી લી. ઉપરોકત ભાઈઓ વતી રમેશભાઈ માવજીભાઇ 
વાગયા ના જ્ય લક્ષ્મીનારાયછા વાંચશો . 


નામદાર કેન્ટિય સમાજ ને નમ્ર વિનંતી 


ઉપરોકત બાબત માં અમો નિચે સહિ કરલ ભાઈઓ કેન્દિય સમાજ ને 
પ્ુછીએ છીએ કે આપળદ્પી કેન્રિય સમાજ પિરાકાા સતપંથ બાબત ના કેશો માં 
શામાટે કુજ્યું વલણ અપનાવે છે. અને સાચાને સાચું શા માટ નથી. કટી 
શક્તા. કન્ય સમાજ ને અમારી નગ્ર વિનંતી છે કે આવી લાલતો માં થોડી 
શખ્તાછ લતાવી ને અવાર નવાર કેશ ક્લાલા કરતા પિરાળા સતપંથી 


ભાછઓને ઉઘાડા પાડ્‌ . 


જ 
પ્‌ 
રો 


૧ નાડ /૬€:##&7૬-« “7272 ૮ 
મા સ. .--* 2 * ઝક 
ક; # લેગ્ઝુ :-7#4૦#/૦૪#-૫ ?ઝ્લ્વ- 
૨. ઝ્તપપ્પ.*-- મકન નટ. 2 


ક નક ી મિ 
્ક્ક્ /-પ ૫પ “0પ? 7 દમાં 7 -/૮#-ખ્પ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


હ. 


હી 


ર૧. 


૨૨. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


--€ ૮% «/*4 ક્રિ /74,6#// 7૮:૬9 #4ટવ- 
ઉ ? 7 ઝે * ન 
ક તે (૪૧ (ઉપ પ'૮«૧) પ્‌ રૃ” /0€77777 જ '/72*( 
મે ન 
કે. હો ક 
થન... ૦% જ ૯૪ ૮ 
ઝં 7? .7/ ?'. »70://7 ટ 
શ સઝ ડટ 270-/ઃ 7 0"૪/ ભ. 
*““- 
75 9 “7777૦૮ *7 7? 7 
/ મા // «2 2(_ 
-ક૪ન%/ - હેતા દાદ દાં 
# દ... 
1-4૮-૬ 4 ૦###૯0૦2૮:/ /' જટ 
ન્યારા 
# 6. 
ર 7/77 [7દી (#“-દ- 
વ્ય. | »2-“#7૮૬૭૧૬ 
૫-5૫ ૪. 
ર કેઠવહ#-4 છદ 
1 ના ્ઉન્પન્ડડ ક ી પ. 
/7૮%%78- 0?%/ ૯ 


ડ . / ૮/૮- "/ 7/77#ત૫ #જટ્દ 
[૫-5 4 પ૦ ઘ્-૬.. ? ૪9૦1. 
_ ઝો “-ડ૬-ર૦--ત”“ક ૧૨% કઃ પ *#શ“7હદ_ 
4 45) 2 (-૮ 
2 


જ ક" દન હન ૨-5 
૨. 1-21“ ૩23120૫ વ્‌ 
કે તા 


- ય સિરુ ડરના મકા. “3%૯૭- બન) 
ન ધા પરખ €-થ#4. 
ક 


ર 331614 9 (૧) 
(0.7 (ઉ 0001501611? (કજ 


ન ન્ડ ી જર્સી 
કઝ-૨ ૧૪૧૫૦૬૫ “ઝેગટજપ્હેલ, ડ5-્ઝન્‍્ડ દ મં ર્ર 


[સંગ -- નીટ 8 ન્‌ રિ 


દા પ | 29 ॥ ? તક ] છિ ર ગિ ધ્ન 
રી )ે કે 


૧ 


મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


આ પત્રમાં અમુક માણસોની સહીઓ મેં કરાવેલી અને મને થયું કે અત્યારે મારી સાથે મુસાફરી કરી રહેલા ભાઈઓની પણ 
સહીઓ કરાવું તો કેમ? અને તેને લઈને મેં સર્વે ભાઈઓને જણાવ્યું ત્યારે દામોદર ભાઈએ અને પુરષોત્તમભાઈએ બે ધડક 
પોતાની સહીઓ કરી આપી. પણ સુરત વાળા હરિભાઈ માકાણીએ સહી કરવાની ના પાડી દીધી. શું કામના પાડી હશે તેની મને 
આજ દિવસ સુધી જાણ નથી અને તે જાણવાનો મેં પ્રયાસ પણ નથી કર્યો. અમુક માણસોને એમથતું હોય છે કે શામાટે નાહક ની 
પળોજણમાં પડવું ? આમાંના એક ભાઈ કદાચ હરિેભાઈ માકાણી પણ હોઈ શકે. તેમને જોઈને રાજુભાઈ સાયરા વાળાએ પણ 


સહી કરી નહી. બે જણાએ સહીઓ ન કરવાથી મને કંઈ જ ફરક નોતો પડ્યો. પત્ર તો કેન્દ્રીય સમાજને અને શ્રી અખિલ 
ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજને આપવાનો હતો અને મેં આપ્યો. 


કેન્દ્રીય સમાજ અને શ્રી અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ તરકથી આવેલ એક સરખો જવાબી પત્ર 
જ્યારે મેં આ બંને સંસ્થાઓને પત્ર આપેલ ત્યારે કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ હતા શ્રી વાલજીભાઈ શિવજી વાડિયા અને શ્રી અખિલ 
ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજના પ્રમુખ હતા શ્રી જેઠાલાલ લાલજી ચોપડા. અને બંને સંસ્થાના મહામંત્રી તરીકે 
સેવા આપતી એક જ વ્યક્તિ હતી અને તે વ્યક્તિ હતી. મોરબી સ્થિત સાંયરાના ભાઈ શ્રી વાલજી ભાઈ નાકરાણી. તેથી 
સ્વાભાવિક છે કે બંને સંસ્થાના જવાબી પત્ર એક સમાન લાઈન પર હતા. જવાબી પત્રો ની નકલ નીચે જોઈ શકાય છે. 


2 


॥શ્રી ઉમિયાયનમઃ॥ જ (02835) (0.) 222149 (00 221049 
પારા શતા. 38111૨1107 ।1010॥1 1000 0241105 ૭૬410144 
નિ (1011 ૨૦૦૮. 10 /-826 [1101 01. 6-4-1965) 


ય. શી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


૬ મુખ્ય કાર્યાલય :: 
પાટીદાર વિઘાર્થી ભવન 
નખત્રાણા - કર કચ્છ. છ. પીન: ૩ ૩૪૦ ૬૧૫ 
ધશ પ 123 


 ? હળ થાતે થી -- 
૮૬11૦ 2100119131 
ર૮૦] તાઊાયા ₹000% # 
(11130 _-£01(₹ 


:: 1900 0110૦ :: 
ભ્વિધાંતઝા પાંતા/ત॥ 81ૃપ્તળ 
[૫0101011006 - (010. 20 : 370 615 


ત્રક્રમાંકઃ € ૧ (૪ તાત્ટંડ/૮ /૨૦૦ 


દગી હરજી મીતજેમજાધ 


«નાજી નઇ(! 
જ ડાત્હ તેજ 21૫8 


નો કાળ પગ ડિ 
ત કિ ₹*2)જળી ઝમીન ।। જાતાભ્ક્જી 
નં જ શ] કે દી ત્પ્ડ્ળી 
ય 1311 ૯ રી ૨1% 2117 100) 


પ્ર [2] દિ ત 310/63) જ 
દ (છ (100 ” 


10] 70 14 


જતા જાઉ સાયા (18: 20 0102 કા 
હામ , બથ? “પટો ડિ ક. જ છ દા ન 

કે ધિ કે ઊાળતે કોઢ સણી « મા 
[5 વીડી ક ક ક ડિ તિ 3% ગા? હણદ 
૦0૪ લા કર 0012 ૪૧૧% ક ડો [રપ 


(સ. 548 1 હરણ ૩ણ 
-ક્ાપધાનુ “તપી હ“ ઉિષા 


હ્્શહ 
નજરથી ૧ કપ્ટળાટી 21 હઉ ઝે ૭% 
હત્રકી2 ૦1 ઉ) ક દી 10% લાયા! 
ક્ક્ક્ન્‍્ટક 


ઝન “પ8” 


[0103 કે ઝઝેલ્ત 


૮૮101 ૨/% 


કજ શનક ક૦ગનજણણકઇ#-૧૦.. (૧. .૦૪૪ઝનજૂ--૬,ન--- 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


પત્રક્માંક ૧૧૪ ૪૪ ક જા ફન 


દ ઝે ય! 1008 ડે -૨૫01૦ 


1 ઉમિયાયનમઃ॥ 1 (02835) (0. 222119 (1/70 221049 


ડપારા મી1111. 8111101117 ।001'011 ।[/00/ 2/0110/ર 54/1/14” 
હે (10051 ર066. 1૫0 /-026 [01101 91. 6-1-1965 )] 


દ: શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાઢીદાર સમાજ 


& મુખ્ય કાર્યાલય ₹: ર 11006 0116૯૦ ી 
પાટીદાર વિઘાર્થી ભાવન ( ૯) ૧ | 040020 1/600/871॥1 ઉ॥140700 | 
નખત્રાણા * કચ્છ, પીન : 390 ૬૧૫ ક ર] [1010161/0/00 (1/16/ 00 5/0 61 5) 


વ ક 
જ્ઝિ 210્‌જણાઇઈ 1-4] (/#₹71:1શ1)(1] £/ ૦[1/|1! 1119૫4 
હ? હ 90 ૫21[01101 '3[10016 «િ]નજછ ઉ1છોરા ક જ 
૧11 ચી શ્ર-ઉ «ઉ છે, (110 (શ 60ની -:06 
૮% ।₹8 ભી લર” ૭1.1 (1૨12011 ૪.*«1] .331% 21! 
)» ળા (૪120 

201% .23૪) વ્ર0ઉ હેન 11 6ઉડછ (2015 
ન 101જની [ડગ ૧10 0ણીકે! “0 


હોજ કાથી કાછ ઉ010ીલ ઈ. : 1 
પ યાભાટના ઉ।૭ઝઉ ર [1 (01.51 ઉ।।2 પ્ઈશતિ કેગા 11! 
પેયી ધવા નાળ -110વે પકી 310100 :%ળ 1321 
£18472 “80 - “101 પરદા શિર ૪ના જાઇ (00/01 
હ 


૯૦૫૨-૫૧૦૩ ઝે૫ ૨૫૧૨૫૯્હી 


(વાકઝતાઈકેસરા નાકરાણી) 
મડામંત્રી 
શ અ.ભા.ક.ઠ. પાટીદાર સમાજ 


૧ મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


તેમનો જવાબી પ્રત્યુતર એ હતો કે “આ સમાજમાં કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ ધમ પાળતો હોય તો તેમાં કોઈને કંઈ વાંધો હોવો 
રી 


જોઈએ નહિ”. જુઓ તો ખરા જે સમાજ નું નિમણિ પીરાણા સતપંથ મત ને સદાયને માટે તિલાંજલી આપીને સનાતન હિંદુ ધર્મ 
ને પુનઃ અંગીકાર કરી ચુકેલા માણસોએ ફક્ત અને ફક્ત સનાતાનીઓના હિતોની રક્ષા કરવા માટે ઉભી કરવામાં આવેલી. તે 
સમાજ નો આજ નો હોદ્દેદાર એમ કહેતો હોય કે આ સમાજમાં પીરાણા સતપંથ ધર્મ પાળવા વાળો પણ સભ્ય બની શકે અને 
ખ્રિસ્તી ધર્મકે મુસ્લિમધર્મ પાળતો હોય તે પણ સભ્ય બની શકે. સમાજના તે વખતના ધુરીણો , એ વાત ને સાવ જ ભૂલી ગયા 
હતા કે આ સમાજમાં પીરાણા સતપંથ ધર્મપાળવા વાળાને લઈ જ શકાય નહિ, પ્રવેશ આપી શકાય જ નહીં . અને તેઓ અન્યોને 
શિખામણ આપતા હતા કે આ સમાજમાં (કેન્દ્રીય સમાજમાં) કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ ધર્મ પાળતો હોય તેમાં કોઈને કંઈ 
વાંધો હોવો જોઈએ નહિ. આ મહામંત્રીને સમાજના ઈતિહાસની તો ખબર જ નોતી? કેન્દ્રીય સમાજ ની સ્થાપના કોને કરી 
હતી? સમાજની સ્થાપના ક્યારે અને કેવા સંદર્ભોમાં કયા કયા સુધારક વડીલોએ કરી હતી? અને શા માટે કરી હતી ? તેની તો 
સમજણ આ હોદેદારોને હતી જ નહિ. જો હોત તો ચોક્કસ કહું છું કે તે મને આવો પ્રત્યુતર ન આપત. તે જવાબ હું ફરી વાર 
દોહરાવું છું કે જે થી વાચક વર્ગને ફરી ફરીથી જાણ થાય. “આ સમાજમાં કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ ધર્મ પાળતો હોય તો તેમાં 
કોઈને કંઈ વાંધો હોવો જોઈએ નહિ”. આપણા પ્રખર સનાતની વડીલ શ્રી હિંમતભાઈ ખેતાણી તો કેન્દ્રીય સમાજનો આ પત્ર 
વાંચ્યા પછી પોતાના ભાષણો માં કહેતા કે “આ સમાજમાં કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ ધર્મ પાળતો હોય તેમાં કોઈને કંઈ વાંધો 
હોવો જોઈએ નહિ એવું આ સમાજના મોવડીઓ લખતા હોય તો મારે એમને પૂછવું છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ શું એમના 
બાપ ની સમાજ છે??”' આ લોકોને ખબર નથી કે સમાજ કોને કહેવાય? સમાજની વ્યાખ્યા શું છે સમાજની ખરી વ્યાખ્યા તો એ 
છે કે “સમાજ એટલે એવા વ્યવસ્થિત લોકોનો જન સમૂહ જે એક જ ધર્મપાળતો હોય, જે એકજ રીતી રીવાજ પાળતો હોય અને 
જે એકજ આચાર વિચારને વરેલો હોય” 


સમાજ એને જ કહેવાય જ્યાં નીચે ની ત્રણે શરતો પળાતી હોય 

શરત નંબર ૧. એવા વ્યવસ્થિત લોકોનો જન સમૂહ જે એકજ ધર્મપાળતો હોય. 

શરત નંબર ૨. એવા વ્યવસ્થિત લોકોનો જન સમૂહ જે એક જ રીતી રીવાજ ને અનુસરતો હોય. 
શરત નંબર ૩. એવા લોકોનો જન સમૂહજે એક સમાન આચાર વિચારને વરેલો હોય. 


ઉપરોક્ત ત્રણે શરતો જ્યાં પળાતી હોય તો જ તેને સમાજ કહેવાય. ત્રણે માં થી કોઈ એક શરતનું પણ પાલન જ્યાં ન થતું હોય 
તો તેને સમાજ ન કહેવાય. અત્યારે મારી વાચક વર્ગ ને એક પ્રશ્ન છે કે સમાજના સ્વર્ણિમમહોત્સવ પહેલાં કહો કે સમાજની 
સનાતન સતપંથ બાબતે ચોથી ક્રાંતિ પહેલાં સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં શું એક જ સનાતન હિંદુ ધર્મ 
પળાતો હતો? શું સમાજ એક જ અચાર વિચારને વરેલો હતો ? શું સમાજ એક જ રીતિરિવાજ ને અનુસરતો હતો? આ પ્રશ્ન 
તમોને પોતે પોતાની જાતને કરવાનો છે. કેન્દ્રીય સમાજના તે વખતના મોવડીઓ શા માટે સતપંથના ભાઈઓની પીઠ થાબડતા 
હતા? આ સનાતની ઓળખ ધરાવતી સમાજમાં શામાટે તેઓની સાથે (સતપંથના ભાઈઓ સાથે) સમાધાનો કરવામાં આવતા 
હતા? સમાધાનો પણ કેવાં? એક તરફી સમાધાનો. સનાતનીઓના ભોગે સતપંથ તરફી સમાધાનો. આવું શામાટે થતું હતું? 
સમાજના મોવડીઓની શું મજબુરીઓ હતી? સમાજના મોવડીઓની આટલી બધી લાચારી શા માટે હતી? એક સમાજમાં શું બે 
ધર્મના લોકો સાથે રહી શકે ? ઇમામુદ્દીન ઉર્ફે ઈમામશાહ બાવા પ્રેરિત સતપંથ ધર્મના લોકોની સાથે સનાતન હિંદુ ધર્મ પાળતા 
લોકો શું આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં સાથે રહી શકે? એવું જો હોત તો આપણા સુધારક વડીલોએ સતપંથ ધર્મનો અને સતપંથ 
સમાજનો પરિત્યાગ ન કર્યો હોત અને સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના પણ ન કરી હોત. ૫૦૦ 
વરસ જૂની સતપંથ સમાજમાં રહીને જ સનાતન ધર્મપાળ્યો હોત. નવી સનાતન સમાજ (કેન્દ્રીય સમાજ) ઉભી કરવાની નોબત 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૧ મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


જ ન પડી હોત. આપણી જ્ઞાતિમાં સનાતન ધર્મ પાળવા વાળા લોકોને નાત બહાર તો એ જ સતપંથ સમાજે કર્યા હતા. તેનો 
ઈતિહાસ સાક્ષી છે. તેથી જ તો સનાતની લોકોને પોતાની આઉગી સનાતની સમાજ ઉભી કરવાની ફરજ પડી હતી. સનાતની 
સમાજ ઉભી કરવાનું બીજું પણ એક કારણ એ હતું કે સુધારક વડીલોને એમપણ લાગતું હતું કે સનાતન ધર્મનો પુનઃ અંગીકાર 
કરીને સતપંથ સમાજ જોડે જો છેડો નહિ ફાડીએ તો આપણી ઓળખ પણ અન્ય હિંદુ સવર્ણ જ્ઞાતિઓમાં એક મુમના મુસલમાન 
તરીકેની કાયમરહી જશે. એટલા માટેસનાતની ભાઈઓએ પોતાની અલાયદી એક સનાતન સમાજ ઉભી કરી હતી. એ સમાજ 
એટલે આજની આપણી કેન્દ્રીય સમાજ. એટલું જ નહી એ કેન્દ્રીય સમાજને અનુસરીને કચ્છના ગામે ગામતે સનાતની 
વડીલોએ સ્થાનિકઘટક સનાતન સમાજો ઉભી કરી હતી. 


સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજની આડસમાં સતપંથના ભાઈઓ પોતાને હિંદુ તરીકે ખપાવવા લાગ્યા 

ભૂતકાળમાં અને આજે આ સતપંથના લોકો પોતાની ઓળખ એક હિંદુ તરીકે ખપાવતા હોય તો પાડ માને સનાતની લોકોએ 
સ્થાપિત કેન્દ્રીય સમાજની કે જેની આડસ લઈને આ સતપંથી ભાઈઓ પોતાને હિંદુ તરીકે આજે ઓળખાવે છે અને પોતાને હિંદુ 
તરીકે ખપાવે છે. આ સતપંથના લોકો પોતાને હિંદુ ઓળખાવે છે ખરા પણ તેઓને ઈમામશાહ બાવાને અને એના દ્વારા 
સ્થાપિત સતપંથ ધર્મને છોડવો નથી. બાવાને મહારાજ તરીકે ખપાવીને પણ તેને પુજવો છે. તેનો ઈતિહાસ ગવાહ છે. પણ 
આજના સતપંથના ભાઈઓ એ ભૂલી ગયા છે કે ઈમામશાહ ઉર્ફે ઈમામૌદ્દીનના દાદા કબીરુદીન મૂળ ઈરાનથી હિન્દુઓને 
વટલાવવા માટે થઈને હિન્દુસ્તાનમાં આવેલ હતા. અને તેમના દ્વારા સ્થાપિત સતપંથ ધર્મ મૂળ હિંદુઓને તાકિયા પધ્ધતિથી 
વટલાવી એવા લોકોમાં ઇસ્લામધર્મ પ્રસ્‍થાપિત કરવો હતો. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પાટીદાર હિંદુ લોકોનું ધર્માતરણ કરવું 
હતું. એજ સતપંથ ધર્મને અંગીકાર કરીને ગુજરાત-કચ્છના લોહાણા જ્ઞાતિના ભાઈઓ ખોજા થયા તેનો ઈતિહાસ ગવાહ છે. 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના સુધારક વડીલોના અથાગ પરિશ્રમથી સતપંથ ઘમમાં થી છુટકારો 

આતો આપણી જ્ઞાતિમાં (કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં) સમય સમયાંતરે એવા નરવીર પુરુષો પાક્યા કે જેઓએ જ્ઞાતિને 
મુમના મુસલમાન થતાં અટકાવી શક્યા. આ આધ સુધારકોએ સમગ્ર જ્ઞાતિને ઈમામશાહના વંસજો (સૈયદો) અને તેના દ્વારા 
નિમેલ કાકાઓ, મુખીઓ અને ગેઢેરાઓની નાગચૂડમાંથી છોડાવ્યા. નહિ તો આખી જ્ઞાતિ આજે મુમના મુસલમાન ધર્મ 
અંગીકાર કરી ચુકી હોત. જેમલોહાણા જ્ઞાતિના અમુક લોકોએ એ જ સતપંથ ધર્મ પાળીને આજે ઈસમાઈલી ખોજા તરીકે 
ઓળખાય છે. આ આધ સુધારક વડીલોમાં મુખ્ય પણે હતા શ્રી કેશરા પરમેશ્ચરા, શ્રી નારાયણજી રામજી લીંબાણી, શ્રી રતનશી 
ખીમજી ખેતાણી, શ્રી ભીમજી કેશરા લીંબાણી, શ્રી પરબત લખું પોકાર, શ્રી નથુભાઇ નાનજી કેશરાણી વગેરે. આ સુધારક 
વડીલોનું આપણી સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની જ્ઞાતિ ઉપર એટલું મોટું ત્ઠણ છે કે આપણે સાત જન્મસુધી પણ આ ત્રકણ 
ને ઉતારી શકવાના નથી. 


વાંઢાય હરિહર સંપદાયના સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજનું જ્ઞાતિ ઉપર ત્રકણ 

જેટલું મોટું ત્કણ આપણી જ્ઞાતિ ઉપર સુધારક વડીલોનું છે એટલુજ મોટું ત્ઠણ આપણા ઉપર વાંઢાયના સંત શ્રી લાલરામજી 
મહારાજ અને તેના શિષ્ય શ્રી ઓધવરામજી મહારાજનું છે. લાલરામજી મહારાજ નું લોહી તો કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિનું જ 
હતું પણ તેમના શિષ્ય શ્રી ઓધવરામજી મહારાજ જનમથી એક ભાનુશાળી જ્ઞાતિના હતા. પણ પોતાના ગુરુ લાલરામજી 
મહારાજના વચનથી તેઓ બંધાયેલા હતા તેથી તેઓશ્રીએ કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના ઉદ્ધાર માટે પોતાનું સમગ્ર જીવન 
ન્યોછાવર કરી દીધું. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૧ મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


પરમપૂજનીય સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજ ગુરુશ્રી લાલરામજી મહારાજઃ 

સંત શ્રી લાલરામજી મહારાજ જ્યારે મરણ પથારીએ હતા ત્યારે કહેવાય છે કે લાલરામજી મહારાજનો દેહ છૂટતો નોહ્‌તો . 
ગુરુની પીડા ન પારખી શકે એટલા કાચા તો તેમના શિષ્ય શ્રીઓધવરામજી મહારાજ પણ નોહતા. તેઓ પણ એક સિદ્ધ પામેલ 
સંત પુરુષ હતા. ગુરુની પીડા પારખીને સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજ ગુરુ શ્રી લાલરામજી મહારાજની અંતિમપળોમાં ગુરુને 
વિનંતી કરી કે “મહારાજ તમારી અંતિમઈચ્છા દશવિ, હું તમારો શિષ્ય છું. તમારી ઈચ્છા હું પૂર્ણ કરીશ એવું વચન તમોને 
આપું છું” . ત્યારે સંત શ્રી લાલરામજી મહારાજે કહ્યું કે “મારા જીવનકાળ દરમ્યાન મારી જ્ઞાતિ જે ધાર્મિક રીતે ભટકાઈ ગઈ છે, 
ઇમામુદ્દીન ઉર્કે ઈમામશાહ બાવા પ્રેરિત સતપંથ ધર્મ (ન હિંદુ ન મુસલમાન એવા અર્ધદગ્ધ ધમ) માં ભટકાઈ ગઈ છે તેને હું 
મારા જીવનકાળ દરમ્યાન સુધારી શક્યો નથી. મારી જ્ઞાતિને જ્ઞાતિના મૂળ ધરમસનાતન હિંદુ ધર્મ તરફ વાળી શક્યો નથી. તે 
જ્ઞાતિને તું સાચા માર્ગે વાળજે એવું મને વચન આપ'”” . શિષ્ય ઓધવરામજી મહારાજે ગુરુના વચનથી બદ્ધ તેમની ત્યાર પછીની 
પાછલી જીંદગી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને સનાતની માર્ગે લાવવામાં ન્યોછાવર કરી નાખી. તેનાં સનાતન રૂપી મીઠા ફળ 
આપણે આજે ખાઈ રહ્યા છીએ. 


સંત શ્રી ઓધવારામજી મહારાજની જ્ઞાતિ સુધારક વડીલ શ્રી રતનશી ભાઈ ખીમજી ખેતાણી સાથે મુલાકાત એક નવો 
વળાંક 

ઈ.સ. ૧૯૨૦ થી ૧૯૩૫ દરમ્યાન કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતન ધર્મ બાબતે આધ સુધારક વડીલ શ્રી નારાયણજી 
રામજી લીંબાણીના વડપણ હેઠળ આર્ય સમાજ સંપ્રદાયની વિચારધારાને લઈને સનાતન ધર્મની બીજી અને ત્રીજી ક્રાંતિની 
શુરુઆત થઇ ચુકી હતી. મુંબઈમાં અને કરાચીમાં તેમના દ્વારા અનેક ધર્મ જાગૃતિ પરિષદો યોજાઈ ગઈ હતી. વડીલ શ્રી 
નારાયણજી રામજી લીંબાણીના તેમજ તેમના જમણા હાથ સમાન વિરાણીના જ્ઞાતિ સુધારક વડીલ શ્રી રતનશીભાઈ ખીમજી 
ખેતાણીના અથાગ પરિશ્રમથી લોકોને સતપંથની નાગચૂડમાંથી છોડાવીને આર્ય સમાજ પંથ (સનાતન હિંદુ ધર્મનો એક 
સંપ્રદાય) તરફ વાળવાના પ્રયત્ો શુરુ થઇ ગયા હતા. પણ જ્ઞાતિમાં સનાતન ધર્મ બાબતે આર્ય સમાજ સંપ્રદાય તરફ જેટલી 
જોઈએ તેટલી સફળતા મળતી નોહતી. તેનું કદાચ જ્ઞાતિના સતપંથ અને સતપંથના ભાઈઓ તરફની હદ બહારની આભડછેટ 
અને આર્ય સમાજ સંપ્રદાય તરફી ચુસ્ત અને કટ્ટર વલણ (૬17101૫6 11111008) મુખ્ય કારણ હશે. એતો સ્વાભાવિક છે કે 
લોકો ઉપર એક વિચારધારાની કેટલી બધી અસર હોય છે. જ્ઞાતિના લોકોએ પકડેલ સતપંથની વિચારધારા છોડીને સનાતન 
હિંદુ ધર્મની આર્ય સમાજની ઉંચી વિચારધારામાં તે લોકોને લઈ આવવા સહેલી વાત તો નોતી જ. આવા કપરા સમયમાં વડીલ 
શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણીનો ભેટો વાંઢાયના સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજ સાથે થયો. સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજે 
વડીલ શ્રી રતનશી ભાઈ ખેતાણીને કહ્યું કે “તમે જે પંથ (આર્ય સમાજ) પકડ્યો છે તે બરાબર જ છે પણ અત્યારે તમે (સનાતની 
લોકો) તમારી જ્ઞાતિમાં લઘુમતીમાં છો અને આર્ય સમાજમાં જે તમે બહુજ કડક વલણ અપનાવો છો તેથી તમારી જ્ઞાતિમાં તમે 
લોકપ્રિય નથી થઈ શકતા અને જોઈતું પરિણામનથી મેળવી શકતા. તમારા કડક વલણના આગ્રહ ને લીધે સતપંથ છોડીને 
બહુજ ઓછા માણસો તમારી વિચારધારાને અપનાવશે” એવું સંત શ્રી ઓધવરામજી નું માનવું હતું. માટે “હું કહું તેમતમે 
કરો” એવું ઓધવરામજી મહારાજે રતનશીભાઈ ખેતાણીને કહ્યું. ગમે તેમકહો પૂજ્ય સંત શ્રીઓધવરામજી મહારાજ પણ એક 
સિદ્ધપુરુષ હતા. અગમચેતી હતા. તેમણે વડીલ શ્રી રતનશીભાઈ ખીમજી ખેતાણીને કહ્યું કે “તમે દશાવતારના મૂળ ભગવાન 
લક્ષ્મીનારાયણ ને તમારા ઇષ્ટદેવ તરીકે અપનાવો અને તેનું પૂજન કરો. અત્યારે તમારી એટલે કે કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિની 
આથિંક પરિસ્થિતિ પણ સારી નથી, તે માટે જો તમે લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના ઉપાસક બની ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ને 
તમે ઇષ્ટદેવ તરીકે પૂજશો તો તમે આથિંક રીતે સબળ થશો તેવું મારું માનવું છે.” આવું તે સંતે સુધારક વડીલ શ્રી રતનશી 
ખીમજી ખેતાણી ને સમજાવ્યું. “તે માટે તમોએ ગામે ગામજ્યાં જ્યાં કચ્છ કડવા પાટીદાર ભાઈઓ વસે છે ત્યાં ભગવાન શ્રી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૧ મારો સનાતની વિચારધારાનો વારસો 


લક્ષ્મીનારાયણનું મંદિર બનાવો, શ્રધ્ધાનું કેન્દ્ર ઉભું કરો. જેથી જ્ઞાતિના લોકો ક્રમે ક્રમે ઈમામશાહ બાવાવાળું ખાનું મુકીને 
ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ તરફ વળશે”' એવું સંત શ્રીએ વડીલ શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણીને સમજાવ્યું. વાત તો બહુજ 
કઠીન હતી. કારણ કે તેમકરવું એટલે આધ સુધારક વડીલ શ્રી નારાયણ રામજી લીંબાણીની આર્ય સમાજ સંપ્રદાયની 
વિચારધારાની વિરુધ્ધમાં જવું એમહતું. આને લીધે વડીલ શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી સામે બહુ જ મોટું ધર્મ સંકટ ઉભું થઇ 
ગયું. સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજ લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના મંદિરો બનાવવાનું કહે છે, જ્યારે વડીલ શ્રી નારાયણજી 
રામજી લીંબાણી આર્ય સમાજ સંપ્રદાયમાં માનતા હોવાથી મુર્તપુજામાં માને નહિ તે સ્વાભાવિક વાત છે. તે સમયે વડીલ શ્રી 
રતનશી બાપાએ સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજની વાત માની અને કદાચ તેમને આધ સુધારક વડીલ શ્રી નારાયણજી રામજી 


લીંબાણીની સિધ્ધાંતિક નારાજગી પણ વોહરી લેવી પડી હશે એવું મારું માનવું છે. 


કચ્છ ના ગામડે ગામડે ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરોની સ્થાપનાઓ 

ઉપરોક્ત જણાવેલ ઘટનાઓના પરિણામે સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજના માર્ગદર્શન હેઠળ કચ્છના ગામે ગામસતપંથ 
સમાજ સાથે છેડો ફાડીને પાટીદાર સનાતન સમાજની સ્થાપનાઓ થઈ અને ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરો 
બંધાણા, શ્રધ્ધા ના કેન્દ્રો નિમાણિ થયાં. પરંતુ કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણમાં સન ૧૯૬૦ પછીના વડીલોએ શ્રધ્ધાના કેન્દ્ર રૂપી 
ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ અને કુળદેવી મા ઉમિયા માતાજીનું મંદિરનું નિ્માણ ન કરી શક્યા તેનું મને (રમેશભાઈ 
વાગડીયાને) પારાવાર દુઃખ છે. હા, મોડે મોડે શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની પ્રેરણાથી સનાતની 
જ્ઞાતિએ દેસલપર ખાતે સંસ્કારધામનું નિર્માણ થયું પણ તેને ઘણું મોડું થઇ ગયું હતું. પણ તેના ઉપર આજે કેન્દ્રીય સમાજનું 
નિયંત્રણ કેટલું? કહેવાય તો છે કે સંસ્કાર ધામઅને વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના પ્રણેતા તો કેન્દ્રીય સમાજ જ છે, પણ 
કેન્દ્રીય સમાજનું આ સંસ્થાઓ ઉપર નિયંત્રણ કેટલું? મારું માનવું છે કે આજે નહિ તો ભવિષ્યમાં પણ આપણી આ ત્રણે 
સંસ્થાઓને (કેન્દ્રીય સમાજને, સંસ્કાર ધામને અને વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનને) એક નેજા હેઠળ લઈ આવવી પડશે, જે 
કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની જ્ઞાતિ માટે હિતકારક હશે. બીજો કોઈ પર્યાય મને અત્યારે સુજતો નથી. વાચક વર્ગને આમાં 
કંઈક સારું સુજતુ હોય તો પોતાના અભિપ્રાયો મને અથવા તો કેન્દ્રીય સમાજને લખી જણાવે. 


કચ્છના ગામે ગામઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ના મંદિરોનું નિમણિ કરવામાં જ્ઞાતિના અનેક સુધારક વડીલોનો 
અથાગ પરિશ્રમતો હતો જ પણ મુખ્યત્વે વિરાણીના સુધારક વડીલ શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી, કોટડા(જ) ના વડીલ શ્રી 
ભીમજી કેશરા લીંબાણી, નખત્રાણાના વડીલ શ્રી નથુભાઇ નાનજી કેશરાણી, મથલ ના વડીલ શ્રી પરબત લખુ પોકાર તેમજ 
ખોંભડી ના વડીલ શ્રી ડો. ગંગદાસ ભાઈ ઉકાણી જેવા અનેક સુધારાવાદી વડીલોનો સિંહ ફાળો હતો. આ હતી જ્ઞાતિની બીજી 
અને ત્રીજી સનાતની ક્રાંતિ. પણ અત્યારે આપણે બીજી અને ત્રીજી ક્રાંતિની ઊંડાણ થી ચર્ચા નથી કરતા. કારણ કે આત્યારનો 
આપણો વિષય છે જ્ઞાતિમાં ચોથી સનાતની ક્રાંતિની ચળવળ નો. ચોથી સનાતની ક્રાંતિના સંસ્મરણોનો ઈતિહાસ રજુ કરવા 
પહેલાં આ હતી તેની પૃષ્ઠભૂમી . કારણકે ચોથી ક્રાંતિ નો મુખ્ય આધાર તો પહેલી, બીજી અને ત્રીજી ક્રાંતિના પાયા ઉપર જ 
નિર્ભર હોય છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૧. 


આપણી કેન્દ્રીય સમાજની ૧૯૬૦ માં વિધિવત સ્થાપના થયા પહેલા તેનું પહેલું નામહતું શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની 
સમાજ 


અહીં આપણે એક વાત ચોક્કસ કરશું કે આપણી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ (કેન્દ્રીય સમાજ) ની વિધિવત 
સ્થાપના ભલે આપણે ૧૯૬૦ માં થઇ એમકહેતા હોઈએ અને તેના પ્રથમપ્રમુખ શિવદાસ કાનજી નાકરાણી હતા એમપણ 
કહીએ છીએ . પણ સાચી હકીક્ત એ છે કે તે કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના છેક સને ૧૯૩૮ ના સમયમાં શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સનાતની સમાજના નામે થઇ હતી અને તેના પ્રથમપ્રમુખ હતા વિરાણી ગામના સુધારક વડીલ શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી. 
અને તે સમાજના પ્રથમમહામંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી નખત્રાણા ગામના વડીલ શ્રી નથુભાઇ નાનજી કેસરાણી. વડીલ શ્રી 
રતનશી ખીમજી ખેતાણીએ જ વાંઢાય હરિહર સંપ્રદાયના સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજના માગંદર્શન હેઠળ કચ્છના ગામે 
ગામફરીને સનાતન સમાજોની સ્થાપના તેમજ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ના મંદિરોની સ્થાપના કરાવીને શ્રી કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સનાતની જ્ઞાતિમાં ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ રૂપી શ્રદ્ધા કેન્દ્રો ઉભા કર્યા હતાં તેના મીઠા ફળ આપણે આજે 
ખાઈ રહ્યા છીએ . ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ નો ઇષ્ટદેવ તરીકેનો કચ્છ કડવા પાટીદારને જો વારસો મળ્યો હોય તો 
તે વારસો આપણને સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજે અને સુધારક વડીલ શ્રી રતનશીભાઈ ખીમજી ખેતાણીએ આપ્યો છે. ધન્ય 
છે તે સંત શ્રી ને અને ધન્ય છે તે સુધારક વડીલ શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી તથા તેમના સહયોગીઓને. 


ખોંભડો ગામ અને સનાતની ચળવળની 
બીજી, ત્રીજી અને ચોશી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


પકરણ 


આ પુસ્તક ભલે સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની જ્ઞાતિને અને કેન્દ્રીય સમાજ ને ધ્યાનમાં રાખીને લખાતું હોય પણ મારા 
જીવનમાં સનાતન અને સતપંથ ના મુદ્દા ને ધ્યાનમાં રાખી ને અનેક ઘટનાઓ ઘટિત થઇ હતી તેને લઈને સનાતન ધર્મની ચોથી 
ક્રાંતિમાં જોડાવાની મને કુદરતે પ્રેરણા મળી હતી તેમાં મારા ગામની શ્રી ખોભડી પાટીદાર સનાતન સમાજની સતપંથ સનાતન 
મુદ્દે જે રવૈયો ચાલી રહ્યો હતો તેના થી હું વ્યથિત તો હતોજ અને તેને કઈ રીતે ખોંભડી ગામના સનાતની લોકોમાં સાચી 
સમજણ આપીને ગામની સમાજને એક શુદ્ધ સનાતની સમાજ તરીકે ની ઓળખ અપાવી શકું તેની મને સતત ચિંતા થયા કરતી 
હતી. તેથી મને એમલાગ્યું કે મારા ગામની સતપંથ સનાતન મુદ્દે જે વિગતો મને મારા વડીલો દ્વારા વારસામાં જાણવા મળી છે 
તેનો ઉલ્લેખ અહી કરવો અનિવાર્ય છે. તેથી સતપંથ સનાતન મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજનો 
આછો ઈતિહાસ મેં અહી રજુ કર્યોછે. આવો ઈતિહાસ કચ્છના દરેક ગામડાઓની સનાતન સમાજોનો પણ છે. જરૂરત પડશે તો 


આગળ હવે પછીના મારા લખાણમાં હું તે આવરી લેવાનો હું પ્રયાશ કરીશ. 


શ્રી ખોંભડો પાટીદાર સનાતન સમાજ ની સ્થાપના, તેનો ઈતિહાસ અને તે સમાજ દ્વારા નિર્મિત ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણની પાન મૂર્તિ વાળા મંદિર અને ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થયેલ મંદિરનો ઈતિહાસ 

કોઈ પણ વિરાસત હોય, કે સંસ્કૃતિ હોય કે પછી સમાજ હોય કે પરિવાર અથવા તો નાનું કુટુંબ હોય. તેને તેના ભૂતકાળને 
ઢંઢોળવો ખુબજ જરૂરી છે . ભૂતકાળને ઢંઢોળવો એટલે કે તેના ઈતિહાસનું વાંચન અને અધ્યયન કરવું સાથે સાથે ભાવી પેઢીને 
પણ અધ્યયન અને મનન કરાવવું તે કામવર્તમાન પેઢીના વડીલોનું હોય છે. જે લોકો તેની સમાજના અથવા તો તેના 
પરિવારના/કુટુંબના ઈતિહાસનું ચિંતન અને મનન નથી કરતા તેઓ તેમના જીવન કાલ દરમ્યાન ઈતિહાસનું સર્જન કરી શકતા 
નથી. એટલે કે તે સમાજની ભાવી પેઢી એવું કોઈ વિશિષ્ઠ કાર્ય કરી શકતા નથી કે જેની ઈતિહાસને નોધ લેવી પડે. આજે ઈ.સ. 
૨૦૨૦માં જ્યારે ખોંભડી ગામશ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ અને ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના પાન મૂર્તિ 
વાળા મંદિરની સ્થાપના ને ૭૫ વરસ પુરા થતા હોવાથી તે બંનેની હીરક જયંતી મહોત્સવ અને શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન ની 
પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરેલ મંદિરને (આજે મોજુદ નવા મંદિરને) ૫૦ વરસ પુરા થતા હોવાથી તેની સન ૨૦૨૦ માં સુવર્ણ જયંતી 
મહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે ખોંભડી ગામને શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજના ઈતિહાસનું ઊંડાણથી 
અવલોકન કરવું બહુજ જરૂરી છે. એટલું જ જરૂરી છે ખોંભડી ગામને સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના ઈતિહાસનું 
અવલોકન અને અધ્યયન કરવું. ખોંભડી ગામે આ ત્રિવેણી મહોત્સવ ઉજવવા માટે તારીખો પણ નક્કી કરી નાખી છે. 
મહોત્સવની ઉજવણીની તારીખો છે ઈ.સ. ૨૦૨૦ ના મે મહિનાની ૧૦ થી ૧૪. (સંજોગો વસાત ૨૦૨૦ માં વેશ્વિક સ્તરે 


કોરોના વાયરસની ચાલી રહેલી મહામારી ને લીધે તે પ્રોગ્રામમુલતવી રાખવો પડ્યો છે અને હું આ લખાણ કરી રહ્યો છું તે સમયે 
હેજી પ્રોગ્રામોની નવી તારીખો નક્કી થઈ નથી) 


આજે જ્યારે શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ તેની સ્થાપનાને ૭૫ વરસ પુરા કરવા જઈ રહ્યો છે, તેના દ્વારા નિર્મિત પાન 
મૂર્તિ વાળા મંદિર ની સ્થાપનાને ૭૫ વરસ પુરા કરવા જઈ રહ્યો છે, અને તેના દ્વારા નિર્મિત નવીન મંદિર ની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ને 
૫૦ વરસ પુરા થતા સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે તે સમાજ અને જ્ઞાતિ નો સાચો ઈતિહાસ સમાજની 


ન્‌ 


ભાવી પેઢી કે જે સમાજના ભવિષ્યના કર્ણધારો થવાના છે તેને બતાવવા ની ફરજ સમાજના દરેક વડીલોની બને છે. સમાજના 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


આજના કર્ણધારોની ફરજમાં આવે છે કે સમાજના આજના યુવાનો ને સમાજના અને જ્ઞાતિના સાચા ઈતિહાસ થી પરિચિત 
કરાવે. 


સમાજનો અને સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિનો ઈતિહાસ સમાજના યુવાનો ને બતાવવો શામાટે જરૂરી છે? 

જ્ઞાતિ નો અને સમાજનો ઈતિહાસ ભલે પછી એટલો ગૌરવશાળી ન પણ હોય. પણ જેવો છે તેવો સાચો ઈતિહાસ આપણા 
આજના યુવાનો ને બતાવવો અત્યંત જરૂરી છે. આના ત્રણ મુખ્ય ફાયદાઓ છે. 

૧ . ભૂતકાળ માં સમાજે કે જ્ઞાતિએ કરેલી ભૂલો નું પુનરાવર્તન ના થાય અને બીજુ 

૨. ભૂતકાળમાં સમાજ દ્વારા કરવામાં આવેલ સારા કામોની યુવા પેઢી ને ખબર પડે જેથી તેઓને પણ ભવિષ્યમાં એવા સારા 
કામો કરવા નીપ્રેરણા મળે. અને ત્રીજું 

૩. સમાજના યુવાનોમાં એક એવી ખુમારી અને અસ્મિતા જાગૃત થાય કે તે યુવાનોને મહેશુશ થાય કે “અમો એવા વડીલોના 
સંતાનો છીએ કે જેઓએ ભૂતકાળમાં સારા એવા ભગીરથ કાર્યો કર્યા હતા અને અમે એવા વડીલોના સંતાનો છીએ તેનો ગર્વ 
લઈ શકે” અત્રે એ નોધવું જરૂરી છે કે એવા કાર્યો અને ભૂતકાળના વડીલોની સ્મૃતિમાં એ પૂર્વજોને કૃતજ્ઞતા દર્શાવવા માટે 
આપણે આજે સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ કે હીરક જયંતી મહોત્સવોની ઉજવણી કરતા હોઈએ છીએ. આવા મહોત્સવ ને કારણે 
યુવા પેઢીને પ્રેરણા મળે કે તેઓ પણ ભવિષ્યમાં એવા સારા કામો કરીને એમના પૂર્વજોનું નામરોશન કરી શકે. 


શ્રી ખોભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ ની સ્થાપના લગભગ વિ.સ. ૨૦૦૨ પહેલા કરવામાં આવી હશે એવું મારું માનવું છે 
કારણકે વિ.સં. ૨૦૦૨, વૈશાખ સુદ ૧૫ ને રવિવાર ના રોજે સમાજની અત્યારની સમાજવાડી (અપના ઘર) છે તે જગ્યાએ 
ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ની પાન મૂર્તિ વાળા મંદિરની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. તે જુના મંદિર ની છબી મારા જેટલી 
ઉમરધરાવતા લોકોના માનસપટલ પર આજે પણ મોઝુદ હશે. જો તે મંદિરની સ્થાપના જો વિ.સ. ૨૦૦૨ માં થઇ હોય તો શ્રી 
ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજની રચના તો તેનાથી ત્રણ ચાર વરસ પહેલાં જ કરવામાં આવી હશે તે સ્વાભાવિક છે. 
કહેવાય છે કે તે પાન મૂર્તિ વાળા મંદિર ની જે જમીન છે તે મારા પડદાદા શ્રી નારાયણ શિવજી વગાડીયાએ મંદિરને દાનમાં 
આપી હતી. તેના દસ્તાવેજી પુરાવાઓ ભલે આજે અમારા પરિવારના હાથમાં નથી પણ તે હકીકત છે તેને ખોંભડી ગામપણ 
નજર અંદાજ નહિ કરી શકે. તે વડીલ શ્રી નારણ શિવજી વાગડિયા આપણી જ્ઞાતિના આધ સુધારક નારાયણ રામજી લીંબાણીના 
અને જ્ઞાતિ સુધારક વડીલ શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણીના ખુબજ નજીકના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. અને ખોંભડી ગામમાં 


પાટીદારસનાતન સમાજની સ્થાપના અને પાન મુર્તીવાળા મંદિરની સ્થાપના કરવાની તેમને પ્રેરણા મળી હતી. 


ખોંભડો ગામમાં વિ.સ. ૨૦૦૨ પહેલાં નો સેનેરીઓ-એક ચિત્ર 

આપણી ક. ક. પા. જ્ઞાતિમાં તે વખતે સમગ્ર કચ્છ લેવલે અને તે પ્રમાણે ખોંભડી ગામમાં પીરાણા સતપંથ ધર્મ પ્રવર્તમાન હતો. 
અને તેને લઈને અન્ય હિન્દુ જ્ઞાતિઓમાં આપણી જ્ઞાતિની ઓળખ એક મુમના મુસલમાન તરીકેની થતી હતી તે વાત આજના 
ગણા ભાઈઓને નહીં ગમે પણ તે હકીકત છે અને તેનો આપણને સ્વીકાર કરવો પડશે. આપણા પૂર્વજો પીરાણા સતપંથ ધર્મ ને 
માનતા હોવાથી તે વખતના ખોંભડી ગામના સવર્ણો જેવા કે વાણીઆઓ, લુહાણાઓ અને બ્રાહ્મણો આપણા ઘરનું પાણી 
પીતા પણ સંકોચ અનુભવતા હતા તે હકીકત છે. અન્ય જ્ઞાતિઓમાં આપણી ઓળખાણ એક મુમના-મુસલમાન તરીકે થતી 
હતી. એ મુમના મુસલમાન તરીકે ની ઓળખને નાબુદ કરવા માટે થઈને આપણી જ્ઞાતિમાં જ્ઞાતિ સુધારાવાદી વડીલો જેવા કે 

૧.શ્રીકેશરાપરમેશ્વરા ર૨.શ્રીનારાયણજીરામજી લીંબાણી ૩. શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


જેવા વડીલોએ સમગ્ર કચ્છ અને ગુજરાત કંપામાં વસતા જ્ઞાતિના ભાઈઓમાં આપણા મૂળ સનાતન હિન્દુ ધર્મની પુનઃ સ્થાપના 
કરવામાં કારણભૂત બન્યા હતા. શ્રીમાન રતનશી ખીમજી ખેતાણી વિરાણી વાળા, શ્રી પરબત લખુ પોકાર મથલ વાળા, શ્રી 
ભીમજી કેશરા લીંબાણી કોટડા વાળા, શ્રી નથુભાઈ નાનજી કેશરાણી નખત્રાણા વાળા જેવા અનેક વડીલોએ વાંઢાય ધ્વારાના 
પૂજ્ય સંત શ્રી ઓધવરામજી બાપુના સાનિધ્યમાં રહીને કચ્છના ગામે ગામ ફરીને ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ના 
મદિરો ની સ્થાપના કરાવવા ઝુંબેશ ઉપાડી હતી. મહદ અંશે તેઓએ તેમાં સફળતા પણ મેળવી હતી. તે સુંબેશની અન્વયે 
ખોંભડી ગામના સુધારાવાદી વડીલો જેવા કે શ્રી નારાયણ શિવજી વાગડીયા, શ્રી માધવજી ભીમજી ભગત, શ્રી મૂળજી શિવજી 
વાસાણી, ડો. ગંગદાસભાઈ ઉકાણી અને જેઠાબાપા ઊકાણી જેવા વડીલોએ કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના સુધારાવાદી 
વડીલોના સંપર્કમાં આવીને ખોંભડી ગામના પીરાણા સતપંથી ભાઈઓથી (સતપંથ સમાજથી) નોખા પડી ને એક સનાતન 
સમાજની સ્થાપના કરી હતી. તે સમાજ એટલે આજની શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ. તે ઝુંબેશની શરૂઆતનો સમય 
હશે લગભગ સંવત ૧૯૮૪ થી ૨૦૦૦નો ગાળો. અને છેક વિ.સ. ૨૦૦૨ ના વૈશાખ સુદ પૂનમના દિવસે ખોંભડી ગામમાં 
ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મનારાયણ ની પાન મૂર્તિઓ વાળા મંદિરની સ્થાપના થઈ હતી. તેને આપણે એમપણ કહી શકીએ કે 
ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણનું તે દિવસે ખોંભડી ગામમાં આગમન થયું અને ખોંભડી ગામમાં ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ બિરાજમાન થયા. 


સનાતની સમાજની અને મંદિરની સ્થાપના ના ઉદ્દેશો અને હેતુઓ 

આ મંદિર બન્યા પહેલાં ખોંભડી ગામમાં સનાતન સમાજની સ્થાપના વડીલોએ કેવા સંજોગોમાં, શા શા કારણો ને લઈને, શા 
શા સંદર્ભોને લઈને અને કેવી કેવી કઠીન પરિસ્થિતિઓ નો સામનો કરીને કરી હશે તેની વિસ્તારપૂર્વક માહિતીઓમાં આપણે 
અત્યારે નથી જતા. પણ જે ભાઈઓને આ બાબતમાં રસ હોય તેને જરૂર થી આનો ઊંડાણથી અભ્યાસ કરવો જોઈએ. . છતાં પણ 
જે ઇતિહાસ અત્યારે આપણી પાસે મોજુદ છે તેની ચર્ચા આપણે જરૂર કરશું અને કરવી પણ જોઈએ. ભગવાન શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણની હીરક જયંતી અને સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવની ઉજવણી કરવી એટલે ફક્ત લોકોને ભેગા કરવા અને ભેગા 
થયેલા લોકોનો જમાડો કરવો અને જમાડો કરીને છુટા પડવું એ નથી. હીરક જયંતી અને સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ ઉજવવો એટલે 
સમાજના તે સુધારક વડીલોને અને સમાજ સ્થાપક વડીલોને યાદ કરવા કે જેઓએ સામે પ્રવાહે તરીને સમાજ એવં સનાતન 
હિંદુ ધર્મના પ્રતિક રૂપ ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ના મંદિરની સ્થાપના કરી હતી. કેવા કપરા સંજોગોમાં તે 
સ્થાપનાઓ થઈ હશે. શા શા ઉદ્દેશો અને હેતુઓને ધ્યાનમાં રાખીને તે સ્થાપનાઓ કરી હશે તેનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરશું તો 
સાચા અર્થમાં સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ ઉજવ્ય્યો ગણાશે અન્યથા તો ભેગા મળીને જમાડો કરીને પૈસાનો ધુમાડો કર્યો એવું 
ગણાશે. શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ સ્થાપનાની હીરક જયંતી, જુના મંદિરની સ્થાપનાની હીરક જયંતી અને નવા 
મંદિર ની સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ, ટૂંકમાં કડીએ કે ત્રિવેણી મહોત્સવની ઉજવણી એવા કાર્યો કરીને થવી જોઈએ જેની 
ઈતિહાસકરોને પણ નોધ લેવાની ફરજ પડે. સતપંથ સમાજમાં થી તે સનાતની વડીલોને નાત બાહર કર્યા પછી નાત બહાર 
થયેલા વડીલોને કોઈક નાની મોટી સમાજ તો જોઈએ જ ને. કોઈ પણ કુટુંબ સમાજ વગર રહી શકતું નથી. એટલા માટે સતપંથ 
ધર્મનો અને સતપંથ સમાજનો ત્યાગ કર્યા પછી સનાતન હિંદુ ધર્મને પુનઃ અપનાવેલ વડીલોએ સનાતન સમાજની સ્થાપના 
કરી. એ સમાજની સ્થાપના ફક્ત અને ફક્ત સનાતની ભાઈઓ માટે અને તે સનાતની ભાઈઓના હિતોની રક્ષા કરવા માટે કરી 
હતી. એ સનાતની સમાજની સ્થાપના એટલા માટે કરવામાં આવી હતી કે તે સમાજ જ્ઞાતિમાં હિંદુ મંદિરો બાંધીને જ્ઞાતિમાં હિંદુ 
ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર કરી શકે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


જ્ઞાતિકે સમાજમાં નવી પથા પ્રવર્તમાન કરવી એ બહુજ કઠીન અને ભગીરથ કાર્ય છેઃ 

કોઈ પણ ઇમારત રાતો રાત ચણાઈ જતી નથી. તેની પાછળ ઘણી બધી વ્યક્તિઓનો અથાગ પરિશ્રમહોય છે. કઈંક મેળવવા 
માટે, કઈંક નવી કેડી કંડારવા માટે ક્યારેક આખીને આખી પેઢીઓનું બલિદાન દેવું પડતું હોય છે. તેવી જ રીતે જ્ઞાતિમાં કે 
સમાજમાં એક પ્રથા, ધર્મ અને રૂઢિ પ્રવર્તમાન હોય ત્યારે નવી કેડી કંડારવી એટલે તે લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું કઠીન કામહોય 
છે. એવા કઠીન કામો જેને કર્યા હોય છે તેના જ નામઈતિહાસમાં અમર થતા હોય છે. તે જ પ્રમાણે ખોંભડી ગામના સુધારાવાદી 
વડીલોએ સનાતન સમાજની સ્થાપના કર્યા પછી જ્ઞાતિમાં સનાતન ધર્મ પ્રસ્‍થાપિત કરવામાં કેટલા ભગીરથ પ્રયત્ો કર્યા હશે 
તેની તો આપણે અત્યારે કલ્પના માત્ર કરી શકીએ. પણ તેવા ભૂતકાળમાં વડીલોએ કરેલા કાર્યોને અત્યારની પેઢી અને ખાસ 
કરીને યુવા પેઢીએ વાગોળવું અત્યંત જરૂરી છે તો જ ખરા અર્થમાં હીરક/સુવર્ણજયંતિ મહોત્સવ ઉજવ્યો ગણાશે . 


તત્કાલીન પીરાણાના રામજી કાકા ને ખોંભડો ગામનો પડકાર 

વિ.સં. ૧૯૮૪-૮૫માં ખોંભડી ગામના સુધારાવાદી વડીલો નો ૨૯ જણા નો એક જૂથ બન્યો હતો. આ જૂથે તે વખતના 
પીરાણાના કહેવાતા ગાદીપતિ રામજી કાકાને પડકાર ફેંક્યો હતો અને તેને લઈ ને કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિની (ખેડોઈ થી 
લઈને શિયોત સુધી ની) આખી નાત ખોંભડી ગામમાં ભેગી થઈને કાળા વાવટા થી રામજી કાકાનો અમુક કારણો ને લઈને 
વિરોધ કર્યો હતો. તે પડકાર શું હતો? તે પડકાર ના કારણો શું હતા? તેમાં આત્યારે આપણે ઊંડાણમાં જતા નથી કારણકે તેમાં 
અમુક માણસો ની લાગણીઓ દુભાય તેમછે. તે ભેગી થયેલી નાતમાં આપણા આધ સુધારક વડીલ શ્રી નારાયણજી રામજી 
લીંબાણી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બીજા એવા નામી વ્યક્તિઓમાં આપણી જ્ઞાતિના તેરા વાળા રતનશી વકીલ પણ હાજર 
રહ્યા હતા. માનકુવા ગામથી શ્રી રાજારામશામજી ધોળુ, શ્રી જીવરાજ વસતા લીંબાણી અને શ્રી વાલજી જીવરાજ લીંબાણી પણ 
વિરાણી પહોંચીને ત્યાંથી વિરાણીવાળા ભાઈઓશ્રી વિશ્રામરાજા સોમજીયાણી, શ્રી લાલજી શિવજી નાકરાણી સાથે ખોંભડી 
ગામે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેની સાથે બીજાં આઠ ગામજેવાં કે નખત્રાણા, વિરાણી, કોટડા (જ) , સંગનાળા, દેવીસર, અરલ, 
સુખપર અને અંગિયા ગામના પ્રતિનિધિ મંડળો ખોંભડી આવ્યા હતા. આ આઠ ગામપહેલેથી પીરાણા પંથ ને નહોતું માનતું. 
ખોંભડી ગામમાં જ્યારે નાત ભેગી થઇ ત્યારે આ આઠ ગામના મંડળોનું રસોડું અલગ કરવામાં આવ્યું હતું. તેની સર્વે વ્યવસ્થા 
ખોંભડીના ૨૯ જણા ના જુથે કરી હતી. દેસલપરર વાળા મોભી શ્રી મનજી પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ બધો ઈતિહાસ 
સત્ય આધારિત છે. 


ઈતિહાસ એટલે શું? ઈતિહાસ શબ્દ ની સાચી વ્યાખ્યા શું છે? જો તેનો આપણે અભ્યાસ કરશું તો જણાઈ આવશે કે ઈતિહાસ 
તેને જ કહેવાય જે સચ્ચાઈ ઉપર આધારિત હોય. સાચી વસ્તુ અને ઘટનાઓ ઘણાને સારી લાગતી પણ ના હોય છતાં પણ જે 
સાચી હકીકત હોય તે જણાવવી અત્યંત જરૂરી હોય છે. ઈતિહાસ કદાચ ગૌરવ લેવા જેવો પણ ન હોય, જ્ઞાતિના અમુક લોકોની 
લાગણીઓ દુભાય એવું પણ હોય છતાં પણ સત્ય આધારિત હોય તો જ તેને ઈતિહાસ કહેવાય. તે સત્ય આધારિત ઈતિહાસનું 
યુવા પેઢી જ્યારે ચિંતન અને મનન કરે તો જ એમાંથી તેમને શીખ મળતી હોય છે. કારણ કે ભૂતકાળમાં સમાજ દ્વારા થયેલ 
ભૂલોનું પુનરાવર્તન ફરી પાછું ન થાય. 


ખોભડી ગામના આ ર૨૯ જણા ના જૂથ પૈકી અમુક નામો આપણી પાસે મોજુદ છે તેને આજે યાદ કરવા ઘટે. તે વડીલોના નામો 
નીચે મુજબ છે 

૧. વડીલશ્રીલધારામભીમજી રવાણી 

૨. વડીલ શ્રીશિવજી કાનજી વાગડીયા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


વડીલ શ્રી માવજી નાયા રવાણી 

વડીલ શ્રી હરજી ભીમજી પજવાણી 

વડીલ શ્રી માધવજી ભીમજી ભગત 

વડીલ શ્રી અરજણ ખીમજી રવાણી 

વડીલ શ્રી હરજી અરજણ ચવ્હાણ (મુખી) 
વડીલ શ્રી નારાયણ શિવજી વાગડીયા વગેરે. 


ક ત ય સજ ઝે 


સનાતની વિચારધારાને વરેલા ૨૯ જણા ના જથ નું ભાંગી પડવું 

પણ અમુક કારણો ને લઈને તે જૂથ વિખેરાઈ ગયો. પીરાણા સતપંથના ભાઈઓ સામે તે જૂથ ટકી શક્યો નહી. સામે પ્રવાહે 
તરવું અને તે વખતના પ્રસ્‍થાપિત હિતો ની સામે ટકી રહેવું તે અત્યંત કઠીન કામહતું. તેમાં ભલ ભલા મહારથીઓ પણ તેના 
શસ્રો હેઠાં મૂકી હાર સ્વીકાર કરી લેતા હોય છે. તે વખતે જ્ઞાતિમાં પ્રવર્તી રહેલો સતપંથ ધર્મ, એના મુળિયા એટલા બધા ઊંડા 
નાખી ચુક્યો હતો કે તેના અને સતપંથ સમાજના વિરુદ્ધ જઈને લોકોમાં આપણા મૂળ સનાતન હિંદુ ધમને અંગીકાર કરાવાવો, 
સનાતન સમાજની સ્થાપના કરવી અને ત્યાર પછી ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ના મંદિર ની સ્થાપના કરવી તે કંઈ 
નાની સુની વાત નોતી જ. તે એક ભગીરથ અને પડકાર ભરેલું કાર્ય હતું. તેથી તેને આપણે આજે યાદ કરી રહ્યા છીએ. ધન્ય છે 
તે સ્થાપક વડીલોને કે જેઓએ તે વખતે સનાતન ધર્મ રૂપી બીજ વાવ્યું તે આજે એક વટવૃક્ષ બની ચુક્યું છે અને તેની છત્ર 
છાયામાં બેસીને તેના મીઠા ફળો આજે આપણે સૌ ખાઈ રહ્યા છીએ. 


આ ૨૯ જણાનું જૂથ ભાંગી પડ્યા પછી રહ્યા માત્ર બે નીડર વડીલો. તેમાંના એક હતા શ્રી માધવજીભાઈ ભીમજી ભગત અને 
બીજા હતા શ્રી નારાયણભાઈ શિવજી વાગડીયા. આ બે જણાએ સનાતન ધર્મ પ્રત્યેની પોતાની નિષ્ઠા અને સંકલ્પબળ ને લઈને 
આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મનારાયણના મંદિર ની તેમજ શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજની સ્થાપના કરી હતી. 
ખોંભડી ગામમાં તેમની વાતને ટેકો અને સમર્થન હતું ફક્ત બીજા બે પરિવારોનું અને તે હતા, એક વાસાણી પરિવાર અને બીજા 
ઉકાણી પરિવાર. 


ખોંભડો ગામમાં ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ની પાન મૂર્તિઓ વાળા મંદિરની સ્થાપના 

ખોંભડી ગામમાં સનાતની આંદોલન ની ૨૯ જણા ના જૂથથી શુરુઆત થવા પછી અનેક કઠિણાઈઓનો સામનો કર્યાપછી છેક 
૧૮ વરસે વિ.સ. ૨૦૦૨, વૈશાખ સુદ પૂનમને રવિવારના દિવસે ખોંભડી ગામમાં આજે જ્યાં શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન 
સમાજની સમાજ વાડી (અપના ઘર) છે, ત્યાં જૂના મંદિરની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. તત્કાલીન ખોંભડી ગામના 
સતપંથ સમાજનો ઉગ્ર વિરોધ હોવા છતાં જૂના મંદિરમાં સનાતની ભાઈઓના ઈસ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મનારાયણ ની પાન 
મૂર્તિની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. તે પાન મૂર્તિઆજના લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર ની અંદરમાં ડાબી બાજુએ આજે પણ મોજુદ 
છે અને તે પાનમૂર્તિ દર વરસે રથયાત્રા વખતે યજમાન ના હાથમાં આપવામાં આવે છે અને આખા ગામને ભગવાન ના દર્શન 
કરાવવામાં આવે છે. 


ખોંભડી ગામમાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગ ।વાનનું મંદિરની સ્થાપન કરવામાં તત્કાલીન સતપંથ સમાજનો ઉગ્ર વિરોધ 
તે સમયે પીરાણા સતપંથમાં માનનાર આખા ગામનો વિરોધ હોવા છતાં નીડર વડીલ શ્રી નારાયણભાઈ શિવજી વાગડીયાની 
આગેવાની હેઠળ નીચે જણાવેલ વડીલોએ સાથે મળીને મંદિરની સ્થાપના કરી હતી. તે વખતે ગામમાં સાથ હતો માત્ર ચાર 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


કુટુંબનો. 
વડીલ શ્રી માધવજી ભીમજી ભગત 
વડીલ શ્રી હીરજી ભીમજી ભગત 
વડીલ શ્રી મૂળજી શિવજી વાસાણી 
વડીલ શ્રી જેઠા હીરજી ઉકાણી 
વડીલ શ્રી લાલજી લધા ભગત 
વડીલ શ્રી મેઘજી શિવજી વાગડીયા (મંદિર ગલ્લી વાળા) 
૭. વડીલ શ્રીરતનશી નારાયણ વાગડીયા 
પરંતુ તે સમયે એક દુઃખદ ઘટના બની. જે વ્યક્તિ ખોંભડી ના મંદિર નિર્માણમાં અને સનાતન સમાજની સ્થાપનામાં અગ્રેસર 
હતી તે આગેવાન સનાતની વડીલ શ્રી નારાયણભાઈ શિવજી વાગડીયા નું આકસ્મિક અવસાન સંવત ૨૦૦૦ માં મંદિરની 
સ્થાપના ના ઠીક બે વરસ પહેલાં થયું. તેઓ મંદિરની સ્થાપના નિહાળી શક્યા નહિ. તે વાત નો તત્કાલીન સૌ સનાતની વડીલો 
ને ઘણોજ અફસોસ થયો હતો. પણ વિધિના લેખ કોઈ મિટાવી શકતું નથી, કુદરતને એમમંજુર હશે. 


ક 


મંદિર ની સ્થાપના વખતે પધારેલ મહેમાનો ની નોંધ 
આખા ખોંભડી ગામમાં કોઈનો પણ સાથ ન હોવા છતાં પણ તે મંદિર ના ઉદઘાટન વખતે બહાર ગામથી લગભગ ૩૫૦ જેટલા 
મહેમાનો આવ્યા હતા. વાંઢાય ધવારા ના સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજના માર્ગદર્શન હેઠળ મંદિર ની સ્થાપના કરવા માં 
આવી હતી. પૂજ્ય ઓધવરામજી મહારાજના શિષ્ય સંત શ્રી દયાળદાસજી મહારાજ અને સંત શ્રી શાંતિદાસજી મહારાજ પણ તે 
વખતે હાજર રહ્યા હતા. અન્ય બહારગામના આગેવાનો અને મહેમાનો પૈકી મુખ્ય ગણમાન્ય વ્યક્તિઓ માં 
વિરાણી થી પધારેલ સર્વ 

૧. શ્રીરતનશીભાઈખીમજી ખેતાણી 
શ્રીમાવજીભાઈ માનાણી 
શ્રીપચાણભાઈ શિવજી સોમજીયાણી 
શ્રીમેઘજીભાઈ લખમશી પાંચાણી 


શ્રી વિશ્રામરાજા સોમજીયાણી મુખ્ય હતા. 


ક 


હ 


કોટડા-જડોદર ગામથી પધારેલ સર્વઃ 
વ શ્રી ભીમજીભાઈ કેસરા લીંબાણી 
૨ શ્રી રતનશીભાઈ મૂળજી લીંબાણી 
૩. શ્રીદેવજીભાઈ વિશ્રામહળપાણી 
૪ શ્રી મેઘજી ભાઈ તેજાણી અને 
૫. તેમનીસાથે૫૦જણા ની વોલિટરભાઈઓની ફોજ આપ્રસંગે હાજર રહી હતી. 
રસલિયા ગામથી પધારેલ વડીલ 
૧. શ્રીશિવગણભાઈકાનજીસેંગાણી 
ર૨. શ્રીહીરાલાલભાઈગોપાલ સાંખલા 
૩. શ્રીગંગદાસભાઈ હરજી સેંઘાણી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


૪. શ્રીલાધાભાઈ મેઘજી લીંબાણી અને 

૫. શ્રીજેઠાભાઈપોકારવગેરે મુખ્ય હતા. 
ઉખેડા ગામથી પધારેલ વડીલો 

૧. શ્રીખેતાભાઈમાવજી સાંખલા 

૨. શ્રીવાલજીભાઈલખુસાંખલા 

૩. શ્રીરણમલભાઈમાવજી સાંખલા 

૪. શ્રીમાવજીભાઈ નાનજી સાંખલા વગેરે મુખ્ય હતા. 
ખીરસરા ગામથી પધારેલ વડીલ 
શ્રી વિશ્રામભાઈ બાથાણી કે જેઓ નખત્રાણા ના આગેવાન વડીલ શ્રી નથુભાઈ નાનજી કેશરાણી ના મસિયાઈ ભાઈ થતા હતા. 
તેઓએ ૭૦૦ કોરી નું માતબર દાન તે વખતે ખોંભડીના મંદિરને આપ્યું હતું. તે વખતે તેમનો વેપાર ઉદ્યોગ કલકત્તા માં હતો. 
તાજેતરમાં જ મને તેમના દીકરીને રૂબરૂ મળવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું. તેઓ બેંગલોરના દેસલપર (ગુંતલી) ના ભાઈ શ્રી 
પુરશોૌતમભાઈ વેલાણી ના માતૃશ્રી થાય છે. 
ગામમથલ થી પધારેલ મહેમાનો પૈકી 
શ્રીપરબતભાઈ લખુ પોકાર ૧૩જણા નું મંડળ લઈને આવ્યા હતા. તેમનો પરિવાર અત્યારે બેંગલોરમાં સ્થાઈ છે . 
ગુજરાત કમ્પા થી પધારેલ મહેમાનો ની નોંધઃ 
મૂળ નખત્રાણાના પણ ગુજરાત કંપા માં રહેતા, શ્રી પુંજાભાઈ ખેતશી રૂડાણી, શ્રી વિશ્રામભાઈ ભગત શેરડી કંપા વાળા, શ્રી 
હંસરાજ મુખી આણિયોર કંપા (ઈશનપુરા કંપા) વાળા તેમજ મૂળ મથલ ના શ્રી પચાણભાઈ નથુ પોકાર અને તેમના પિતા શ્રી 
નથુ બાપા તળાવ ટીંબા વાળા (અણિયોર કંપા) વગેરે ભાઈઓ પણ ખોંભડી ગામના મંદિર ના ઉદઘાટન વખતે હાજર રહ્યા 
હતા. 
વિરાણી ગામથી પધારેલઃ 
જ્ઞાતિ સુધારક વડીલ શ્રી રતનશી ભાઈ ખીમજી ખેતાણીએ તે વખતે ખોંભડીના મંદિરને ૧૦૦૦ કોરીનું દાન આપેલ તે એક 
અકલ્પનીય અને માતબરદાન હતું. 


આવેલ મહેમાનો નું રસોડું શ્રી માધવજી ભીમજી ભગતના આંગણામાં કરવામાં આવ્યું હતું. જયારે કાર્યક્રમની સભા શ્રી 
નારાયણ શિવજી વાગડીયા ના આંગણામાં કરવામાં આવી હતી. સભાનું સંચાલન વડીલ શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી એ કર્યું 
હતું અને સભાનું પ્રમુખ પદ મથલ ગામના વડીલ શ્રી પરબતભાઇ લખુભાઈ પોકારે શોભાવ્યું હતું. જયારે સ્થાનિક ખોંભડી 
ગામના આગેવાન શ્રી મુળજીભાઈ શિવજી વાસાણીએ સહ-સંચાલક તરીકે ફરજ બજાવી હતી. 

નમસ્કાર છે તે ચારપરિવારના ભાઈઓને કે ખોંભડી ગામની તે વખત ની સતપંથ સમાજનો પ્રચંડ વિરોધ હોવા છતાં પણ સામે 
પ્રવાહે તરીને એ ભાઈઓએ સનાતન ધર્મ ના ઝંડા નું રોપણ એટલી મજબુતાઈથી અને ગેહરાઈ થી કર્યું હતું કે તે સનાતન ધર્મ 
ખોભડી ગામમાં આજે એટલી જ મજબૂતાઇ થી અડીખમઊભો છે. એ ચાર પરિવારોએ ગામમાં અઢાર અઢાર વરસ સુધી તે 
વખતની સતપંથ સમાજ દ્વારા લદાયેલ નાત બહાર ની શિક્ષા નો પણ સામનો કર્યો હતો. 


સતપંથ સમાજનું તે વખતનું એક અમોગ શરત્ર એટલે નાત બહાર કરવાનું શરત્ર 
આજના ઘણા બધા યુવાન ભાઈઓને પ્રશ્ન થશે કે નાત બહાર એટલે શું? તે વખત ની સતપંથ સમાજની પાસે તે વખતે એક હાથ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


વગુ શસ્ર એટલે સતપંથ વિરુધ્ધ જે વ્યક્તિ ચાલતો હોય તેને નાત બહાર કરવાનું શસ. જે સભ્ય પીરાણા સતપંથ ધર્મનો નો 
વિરોધ કરતો અથવા સતપંથ નો ત્યાગ કરીને આપણો મૂળ સનાતન હિંદુ ધર્મ અપનાવતો તેને સતપંથીઓ અને સતપંથ સમાજ 
તે વ્યક્તિને અને અને તેના પરિવારને તે વખતે નાત બહાર કરી નાખતા. તેના પરિવારના સગપણ સાંતરા તોડી નાખવામાં 
આવતાં. એટલું જ નહિ થયેલા વિવાહ પણ તોડી નાખવાની ફરજ પાડવામાં આવતી. સતપંથી ભાઈઓને નાત બહાર કરેલા 
ભાઈઓની સાથે કોઈ પણ સબંધ રાખવાની સખત મનાઈ ફરમાવવામાં આવતી હતી. આવી પરિસ્થિતિમાં ખોંભડી ગામના 
સનાતની વડીલોએ ૧૮ - ૧૮ વરસ સુધી નાત બહાર રહીને સામે પ્રવાહે તરીને ખોંભડી ગામની સનાતન સમાજ અને 
ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ના મંદિરની સ્થાપના કરી હતી. તે હતી તે વડીલોની દીઘદ્રષ્ટિ અને સનાતન ધર્મ પ્રત્યેનો 


અતૂટ વિશ્વાસ. 


સુધારક વડીલોએ તે વખતે ઇષ્ટદેવ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની જ સ્થાપના શામાટે કરી હશે? બીજા કોઈ ભગવાન ની 
શામાટે નહીં ? 

સમાજના ગણા બધા આજના યુવાન ભાઈઓ ને અત્યારે વિચાર થતો હશે કે પીરાણા સતપંથ ધર્મમાં માનતા આપણા 
ભાઈઓએ તે સતપંથ નો ત્યાગ કરીને પુનઃ સનાતન ધર્મનો અંગીકાર કર્યાપછી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના મંદિરો ની જ 
સ્થાપના શા માટે કરી હશે? શિવ ભગવાન અથવા અન્ય કોઈ ભગવાનના મંદિરો ની સ્થાપના શામાટે નહીં કરી હોય? તો તેની 
પાછળ નું કારણ એ છે કે વાંઢાય ધ્વારાના સંત શ્રી ઓધવરામજી માહારાજ ને એ વાતની ખબર હતી કે સમગ્ર કચ્છ કડવા 
પાટીદાર જ્ઞાતિ ઇમામશાહ બાવા પ્રેરિત પીરાણા સતપંથ ધર્મમાં આસ્થા ધરાવતા થયા પછી પેઢીઓ અને પેઢીઓ સુધી દારુણ 
ગરીબી માં જીવી હતી. પીરાણા ના સૈયદો દ્વારા નાના પ્રકારના વેરાઓ/લાગાઓ (રહંટ્દાંબ૫5 ૩૫૯5) જ્ઞાતિના લોકો પાસે 
બળજબરી પૂર્વક ઉઘરાવીને સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને આર્થક રીતે પાયમાલ કરી નાખી હતી. આપણી મા-બહેનોની 
હાલત તો એટલી બધી કફોડી અને બદતર હતી કે વાઘરી, કોલા-પારધી જેવી જ્ઞાતિઓ જયારે કોઈને શ્રાપ આપવો હોય ત્યારે 
એમકહેતાં કે “જા તારો આવતો જન્મકણબીની સ્ત્રીઓમાં થાય” કેટલી ખરાબ હાલતમાં આપણી મા-દીકરીયું-બહેનું 
જીવતીયું હશે? તેનો ખ્યાલ માત્રથી આપણી આજે પણ રુવાડી ઉભી થઇ જાય છે. એવી હાલત હતી આપણી મા-બહેનોની. 
ત્યારે ઓધવરામજી મહારાજ ને થયું કે આ કોમને (જ્ઞાતિને) ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ ના ઉપાસક બનાવીને લક્ષ્મી પુત્ર બનાવું 
જેથી તેઓ આર્થિક રીતે સદ્ધર થઈ ને તેનું જીવન સ્તર ઉંચે લઈ જઈ શકે. અને તે સંતના આશીર્વાદ થી બન્યું પણ એવુ જ. કચ્છ 
કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ જયારથી પુનઃ સનાતન હિંદુ ધરમનો અંગીકાર કરી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનને પોતાના ઇષ્ટદેવ 
માનીને તેની પૂજા અર્ચના કરવા લાગી ત્યાર પછી જ આપણે આર્થીક રીતે વધુ ને વધુ સદ્ધર થતા ગયા. એટલા માટેજ આપણે 
સનાતની લોકોએ સતપંથ મત નો સંપૂર્ણ પણે ત્યાગ કરીને ઇષ્ટદેવ ભગવાનશ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરો ની સ્થાપનાઓ કરી. 
આજે દુનિયા લેવલે એક સિદ્ધ થયેલી વાત છે કે ગુજરાતની પાટીદાર જ્ઞાતિએ છેલ્લા ૫૦ વરસમાં જે બેજોડ પ્રગતિ કરી છે 
એટલી પ્રગતિ દુનિયાની કોઈ જ્ઞાતિએ કરી નથી. આ ગુજરાતના પાટીદારોમાં કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજના 
ભાઈઓ ની પણ ગણતરી થઇ જાય છે. 


ખોંભડો ગામમાં એક સામટા ૮૦ શથી ૯૦ સતપંથ ના ઘરોએ સનાતન ધર્મ નો અંગીકાર કરીને શ્રી ખોંભડી પાટીદાર 
સનાતન સમાજમાં જોડાયા 

ખોંભડી ગામમાં વિ.સં. ૨૦૦૨ માં ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ની પાન મૂર્તિ વાળા (જુના મંદિર) ની સ્થાપના પછી તુરંત 
એક અઠવાડિયા ની અંદર નીડર વડીલ શ્રી લધારામભીમજી રવાણી (હાટ વાળા)ની આગેવાની હેઠળ એક સામટા ૮૦થી ૯૦ 
ઘર પીરાણા સતપંથ ધર્મ નો સંપૂર્ણ પણે ત્યાગ કરી, ગામની સતપંથ સમાજ નો ત્યાગ કરીને આપણો મૂળ હિંદુ સનાતન ધર્મ નો 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


અંગીકાર કરીને શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજમાં જોડાઈ ગયા હતા. આ એક બેજોડ સિદ્ધિ ની વાત હતી . કહેવાય છે કે 
તે સમયે ખોંભડી ગામના હરીજન વાસ માં ચર્ચા ચાલી કે હવે ખોંભડી ગામના કણબીઓ આપણા જેવા હિંદુ થયા. જુઓ તો 
ખરા કે સતપંથ મત ને લઈને હરીજન લોકોમાં પણ આપણી ઓળખાણ તે વખતે એક મુમના મુસલમાન તરીકે ની જ થતી હતી. 
એટલે જ તો તે વખતની સવર્ણ કોમો આપણ ને ઉંચે હાથે પાણી પીવડાવતા. આપણે ભલે હરીજન ને અડકીને છાંટ લેતા પણ 
આપણ ને છબીને સવર્ણ કોમો જેવીકે બ્રાહ્મણ, વાણીયા અને લોહાણા આપણી પણ છાંટ તો લેતા જ. સતપંથ ને લઈને આવી 
ઓળખ અને આવી પરિસ્થિતિ આપણા પૂર્વજો ની હતી. 


ત્યાર પછી છેક હમણાં સુધી થોડા થોડા સમયાંતરે તબક્કા વાર ખોંભડી ગામમાં લગભગ બધાયે પરિવારો પીરાણા સતપંથ 
સમાજ નો ત્યાગ કરી શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજમાં જોડાઈ ગયા છે. કારણ એ હતું કે તે વડીલોને તે વખતે 
આત્મજ્ઞાન થયું અને તેમના પોતાના માં જાગૃતિ આવી કે આપણો મૂળ ધર્મ સનાતન હિંદુ ધર્મ જ છે અને આપણા ઇષ્ટદેવ 
ભગવાન શ્રી લક્ષમીનારાયણ છે અને આપણા કુળદેવી બીબી ફાતિમા નહી પણ આદ્ય શક્તિ જગત જનની મા શ્રી ઉમિયા 
માતાજી છે. 


શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ નો પાયો મજબુત કરનાર અને સમાજનું ઉત્નતીકરણ કરનાર તત્કાલીન મુખ્ય 


વડોલો હતા સર્વશ્રી 
૧. શ્રી નથુભાઈ માવજી ચવ્હાણ ૧૦. શ્રીપેથાભાઈ રામજી ભાભાણી 
૨. શ્રીમેઘજી શિવજી વાગડિયા ૧૧. શ્રી કાનજીભાઈ ભીમજી ભગત 
૩. શ્રી મુલજી ભાઈ લાધા ચવ્હાણ ૧૨. શ્રીદેવશીભાઈ નારણભાઈ ભગત 
૪. શ્રીહિરાલાલભાઈ જેઠા ભાભાણી ૧૩. શ્રી માવજીભાઈ શિવજી વાગડિયા 
પ. શ્રી રામજીભાઈ દેવશી પજવાણી ૧૪. શ્રી નાનજીભાઈ લધા ચવ્હાણ 
૬ . શ્રીનથુભાઇ ધનજી રવાણી ૧૫. શ્રી કરમશીભાઈખેતા રવાણી 
૭. શ્રીધનજી વિશ્રામચવ્ડાણ ૧૬. શ્રી ખેતાભાઇ શિવદાસ ભાભાણી 
૮. શ્રીલધાભાઈ માવજી ભગત ૧૭. શ્રી ખેતાભાઇ મેઘજી વાગડિયા 
૯. શ્રીજેઠાભાઈ અરજણ રવાણી ૧૮. શ્રી માધવજી જેઠા વાગડિયા 


નવા મંદિરમાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન ની પ્રાણ પતિષ્ઠા ઈ.સ.૧૯૭૦ વિ.સં. ર૦૨૬ 
ઈ.સ.૧૯૭૦વી.સ. ૨૦૨૬ ચૈત્ર સુદ ૧૩ ના શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજે ખોંભડી ગામમાં નવા મંદીરનું ઉદ્ધાટન 
કર્યું અને ધામધૂમથી આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ની મૂર્તિઓની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. આ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા 
જુના મંદિર (પાન મૂર્તિ વાળા મંદિર) ની સ્થાપના ને બરાબર રપ વરસ પછી કરવામાં આવી હતી. તેથી જુના મંદિરની અને શ્રી 
ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજની હીરક જયંતી અને નવા મંદિરની સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ ઈ.સ.૨ર૦૨૦ ના તારીખ ૧૧, 
૧૨, ૧૩ અને ૧૪ મે ના ખોંભડી ગામના સૌ સનાતની ભાઈઓ ઉજવવા જઈ રહ્યા છે. ( કોરોના વાઇરસને કારણે આ 
કાર્યક્રમો ને મુલતવી રાખવો પડ્યો છે. આ લખાણ થઈ રહ્યું છે તે સમય સુધી હજી નવી તારીખો નીકળી નથી) આજે મોજુદ 
નવા મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં ઉપર જણાવેલ વડીલોની સાથે સાથે નીચે જણાવેલ વડીલોનો પણ સિંહફાળો હતો. 

૧. શ્રી જેઠાભાઈ હીરજી ઉકાણી ૩. શ્રીનારણભાઈ જેઠા ભગત 

૨. શ્રી શિવજીભાઈ ગોપાળ ભગત ૪. શ્રી કરમશીભાઈ રૈયા વધાડીયા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


પ. શ્રી કાનજીભાઈ ભીમજી રવાણી ૧૦. શ્રી દેવશીભાઈ મનજી સેંઘાણી 

૬. શ્રી ગોપાલ ભાઈ હરજી પજવાણી ૧૧ . શ્રીખીમજીભાઈ મનજી પજવાણી 
૭. શ્રી નાનજીભાઈ ગંગાદાસ ચવ્હાણ ૧૨. શ્રી કરમશીભાઈ જેઠા ભગત 

૮. શ્રીનથુભાઇ મેઘજી વાગડિયા ૧૩. શ્રી હરજીભાઈ રૈયા વાગડિયા 

૯. શ્રીપેથાભાઈ રામજી પજવાણી ૧૪. શ્રી રામજીભાઈ લધારામરવાણી 


શ્રી ખોંભડો પાટીદાર સનાતન સમાજની 3દારતા 

શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજે ઘણું મોટું મન રાખી ખાસ કરીને ઈ.સ. ૧૯૯૫ માં મંદિરની રજત જયંતી ઉત્સવ વખતે 
અને ત્યાર પછી તબક્કા વાર ખોંભડી ગામના લગભગ બધાય પાટીદાર પરિવારોને હિંદુ સનાતન ધર્મ અંગીકાર કરાવીને 
ખોંભડી ગામની શ્રી પાટીદાર સનાતન સમાજમાં સમાવેશ કરી લીધો હતો. તમોને જાણીને તાજ્જુબ થશે કે ૧૯૯૫ પછી છેલ્લે 
જ્યારે અમુક પરિવારો આપણી સનાતન સમાજમાં જોડાવા તેયાર હતા તે વખતે પ્રમુખ વડીલ શ્રી કાનજીભાઈ શામજી રવાણી 
હતા. તે વખતે વડીલ શ્રી માધવજી જેઠા વાગડીયાએ ટકોર પણ કરી હતી કે હવે જો આ સતપંથના પરિવારો સનાતન સમાજમાં 
ભળી જતા હોય તો ભેળવવાથી પહેલા જ્યોતીશ ધામનું (ખાનાનું) બકાયદા વિસર્જન થવું જોઈએ અને તેની જે કંઈ મિલકતો 
હોય તેનું શ્રી ખોભડી પાટીદાર સનાતન સમાજમાં બિનશરતી વિલીનીકરણ કરવું જોઈએ અને ત્યાર પછી જ સતપંથ સમાજના 
બાકી પરિવારોને સનાતન સમાજમાં ભેળવવા જોઈએ. પણ અફશોશ એ વાતનો છે કે તે વડીલની વાતને તે વખતે 
ગણકારવામાં આવી નહિ અને તે સતપંથના પરિવારોને વિના કોઈ શરતે સનાતની સમાજમાં ભેળવી દેવામાં આવ્યા. અને તે 
પરિવારો સનાતન સમાજમાં રહીને તેમની શ્રદ્ધા પીરાણા સતપંથ ધર્મમાં આજ દિવસ સુધી કાયમરાખી બંને બાજુ ઢોલ વગાડતા 
રહ્યા. તેવા લોકો કઈ સંસ્થાને અને કયા ધર્મને વફાદાર રહ્યા તે સમજાતું નોતું. સતપંથ સમાજ કે સનાતન સમાજ બંને માં થી 
કોને વિશ્વાસ પાત્ર રહ્યા તે આજ દિવસ સુધી તે માત્ર એક કોયડો જ બની રહ્યો છે..... (વાચક વર્ગ ને જણાવી દઉં કે આ 
પરિસ્થિતિ અને વ્યથા માત્ર ખોંભડી ગામની જ નોતી. કચ્છ ના લગભગ દરેક ગામની સનાતની સમાજો ની હતી) જ્ઞાતિની 
સનાતન મુદ્દે અત્યાર સુધીની છેલ્લી અને ચોથી ક્રાંતિ ની શુરુઆત પહેલાં આવી પરિસ્થિતિ લગભગ દરેક ગામોની સનાતન 
સમાજોની હતી. પણ જ્ઞાતિની ચોથી સનાતની ક્રાંતિ પછી તેમાં ગણો બધો સુધારો થઇ ગયો છે. 


આમકરવા છતાં પણ ખોંભડી ગામના અમુક પરિવારો હજી સુધી સનાતન સમાજમાં ભળ્યા નથી. આવા પરિવારો જે હોય 
તેમને પણ આગામી ૨૦૨૩ના ઉત્સવ નિમિત્તે સનાતન સમાજમાં સમાવી લેવાની કોશિશો કરવી જોઈએ અને એમકહેવાય છે 
કે આવી કોશિશો અમુક ભાઈઓ દ્વારા ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે. આજના ખોંભડી ગામના નવા પ્રમુખ શ્રી કાન્તીભાઈ 
લાલજી રવાણી એક યુવાન અને હોનહાર નેતૃત્વ બળ ધરાવે છે. લોકોને વિશ્વાસની સાથે સંપૂર્ણ ખાતરી પણ છે કે તે પ્રયતોમાં 
ખોંભડી ગામજરૂર સફળ થશે. અને બાકી રહેલ પરિવારો પણ સનાતન સમાજમાં ભળી જશે. અને આખું ખોંભડી 
ગામઆગામી હીરક/સુવર્ણજયંતી મહોત્સવ પહેલાં સંપૂર્ણ સનાતની ગામબની જશે. એવી સૌ સનાતની ભાઈઓને આશા છે. 
ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ખોંભડી ગામને ભલી મત આપે અને ગામના દરેક કચ્છ કડવા પાટીદાર ભાઈઓ 
સનાતની બની જઈ એક થઇ જાય એવી ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ને હૃદય થી પ્રાર્થના કરું છું. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૯ 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ નખત્રાણા તા.૧૪.૦૫.૧૯૪૬ શ્રી ખોંભડી પાન મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કાર્યની મિનીટ 
ખોંભડી તા. ૧૪.૦૫.૧૯૪૬ 

સવારના ૧૧.૦૦ વાગાથી અમે મંદિરના શણગાર કાર્યમાં અહીંના તમામસનાતની ભાઈઓ ગૂંથાયેલા હતા. આવનાર 
મહેમાનો તથા વોલીન્ટીઅર ભાઈઓ સારું (માટે) ખાવા ઉતરવાની સુંદર સગવડ રાખવામાં આવેલ હતી. ઉતારા માટે મકાન 
તેમજ વાસણો વિગેરેની લોહાણા માહાજન ભાઈઓ તરફથી સુંદર સગવડ થયેલ હતી. અને તે બદલ સનાતની ભાઈઓએ 
તેનો સહર્ષ ઉપકાર માનેલ છે. આજે સાંજ સુધીમાં વોલીન્ટીઅર ભાઈઓ આવી ગયેલ હતા. તેમની નીચે મુજબ ગામોએથી 


ટુકડીઓ ની સંખ્યા આવેલ હતી. 
વિરાણી ૧૨ 
કોટડા(જ) ૧૪ 
મથલ ૧૨ 
રસલીઆ બ્પ 
દેસલપર ૦૮ 
ખોંભડી ૨૦ 
કુલ ૭૧ 


કુલ ૭૧ વોલીન્ટીઅર ભાઈઓએ હાજરી આપેલ હતી. જેઓ જરા પણ જુદાઈ ન ગણતાં તરત કામમાં જોડાઈ ગયા હતા. આજે 
સાંજના ૪.૦૦ વાગે અહીંના લધારામભીમજીભાઈ નામના એક પાટીદાર ગ્રહસ્થ કે જેઓ મુંબઈ હતા તેઓ ત્યાંથી એરોપ્લેન 
મારફતે ભુજ અને ભુજથી સ્પેસીઅલ કારથી અત્રે આવી ગયેલ હતા. અને તેઓની રજા મળતાં અહીંના લગભગ ૩૦૦ યુવકો 
કે જેઓ આજ સુધી અંદરપેટે ખોભડીની સનાતન સમાજમાં ભાગ લેતા હતા તેઓ જાહેરમાં આ કાર્યમાં જોડાઈ ગયેલ હતા. 
અને તેઓના ઓચિંતા વર્તન ફેર થી તેમના પીરાણા પંથી વડીલો ઉશ્કેરાઈ ગયા અને તેઓનો વેગ અટકાવવા બનતા ઉપાયો 
કર્યા પરંતુ સર્વે નિષ્ફળ ગયેલ હતા. આજે સાંજ સુધી અમે ગામને નાકાં તથા ઠેક ઠેકાણે બોર્ડ તથા સભા મંડપ બતાવતો 
સનાતની ધ્વજ ફરકાવી દેવામાં આવેલ હતો. ગામમાં સનાતની ભાઈઓના ફક્ત સાત (૭) ઘર છે જેઓ આજ વીસ વરસથી 
બીજા પીરાણા પંથીઓ થી જુદા બેઠા છે. તેઓ સાથે ખાવા પીવા કે બીજો કોઈ પણ જાતનો વ્યહવાર નથી. છતાં પણ તે ભાઈઓ 
પાસેથી જાણવા મળેલ છે કે અહીંના ગામધણી જાડેજાઓ તથા લોહાણા મહાજન ભાઈઓ તેમજ અન્ય હિંદુ ભાઈઓની કૃપા 
વડે અમોને જરા પણ મૂંઝવણ આજ સુધી ઉત્પન થયેલ નથી. અહીંના હિંદુ ભાઈઓનું સંગઠન અને જ્ઞાતિ ભેદભાવ રાખ્યા 
વગરનું વર્તન ખરે ખર આવકારદાયક ગણાય. સાંજે ૬.૦૦ વાગે સમાજના પ્રમુખશ્રી રતનશીભાઈ ખીમજી ખેતાણી તથા 
બીજા ભાઈઓ વિરાણીથી આવેલ હતા. 


ખોંભડી તા. ૧૫.૦૫.૧૯૪૬ 

આજે વહેલી સવારથી ગામના તમામ ભાઈઓ તથા બહારગામથી આવેલ સ્વયંસેવકો જુદે જુદે કામે લાગી ગયેલ હતા. 
સવારના ૧૦.૦૦ વાગે નાકાં વિગેરે કાર્ય વ્યવસ્થિત કરી લીધેલ હતું. સ્વયમસેવકોએ મંદિરની અંદર હવનકુંડ તેયાર કરી 
લીધેલ હતો. અને ૧૦.૩૦ વાગે વાજતે ગાજતે જલ યાત્રા કરવા ગયેલ હતા. અને કેટલાક ભાઈઓ તો જુદાં જુદાં કામમાં જ 
મશગુલ બની ફરજ અદા કરી રહેલ હતા. 


જાહેર સભાનો રીપોર્ટ તા. ૧૫.૦૫.૧૯૪૬ 
શ્રી મુળજીભાઈ શિવજી વાસાણી ખૉભડીવાલા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


પૂજ્ય માહારાજ સંત શ્રી દયાળદાસજી મહારાજ, ભાઈઓ તથા માતાઓ. 

અમારા ગામમાં ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણની પાન મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કાર્ય માટે આપ સર્વે ભાઈઓને આમંત્રણથી બોલાવેલ છે. 
અમારા ગામમાં પાટીદારોની વસતી ઘણી છે પરંતુ સનાતનમાં પહેલ કરનાર ભાઈઓ બહુજ થોડા છે. તો અમારા આ કાર્યમાં 
આપ બહારથી આવનાર ભાઈઓની મદદની ખાસ જરૂર છે. અને મદદ મળશે ત્યારે જ અમારા કાર્યમાં ખામી જણાશે નહીં. 
વસ્તુઓ બધી તૈયાર છે પરંતુ તેનો ઉપયોગ કરનાર અમે બહુજ થોડા ભાઈઓ છીએ. તો મારી આપ સર્વે ભાઈઓ સમક્ષ 
વિનંતી છે કે અમારું આ કાર્ય તમારું પોતાનું સમજીને વહોરી લઈ અમારા ગામની શોભા વધારશો એમઆશા રાખું છું. 
આજની આ સભા કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજના પ્રમુખશ્રી શ્રીમાન રતનશીભાઈ ખીમજી ખેતાણીની સુચનાથી 
કરવામાં આવેલ છે. હજુ આપણને બીજા ગણા કાર્યો કરવાના હોવાથી તરતમાં સમેટી લેશું એવી આશા રાખું છું. 


શ્રી રતનશીભાઈ ખીમજી ખેતાણી વિરાણી વાળા 

પૂજ્ય મહારાજ શ્રી, ભાઈઓ , તથા બહેનો. 

શ્રીયુત મુલજીભાઈએ ગામની જે પરિસ્થિતિ વર્ણવી તે આપણે બધા સમજી ગયા. ખોંભડી ગામમાં ગણા દહાડા થયા સનાતની 
ભાઈઓના ફક્ત સાત જ ઘર છે. તેઓ આજ સુધી એક નિષ્ઠાથી ધર્મ કાર્ય કર્યે જાય છે. જ્યારે આજે ભગવાન શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણની મૂર્તિ પધરાવવાનું ભાગ્ય પ્રાપ્ત કરી શકેલ છે . તો આ કાર્યમાં તન મન અને ધનથી સેવા આપવાની આપણી 
દરેક સનાતની ભાઈઓની ખાસ ફરજ છે. આપણે મહેમાન તરીકે આવેલ નથી. આપણું સ્વાગત આપણે પોતાને જ કરવાનું 
છે. તેમાં કંઈપણ વિટંબણા કે માન અપમાન જોવાનું નથી પરંતુ આપણું કાર્ય દઢ પણે કર્યે જવાનું છે. આજે જુદે જુદે ગામેંથી 
આપણા સનાતની ભાઈઓ પધારવાના છે તો તેઓની સગવડ સાચવવાની જવાબદારી આપણા શિર પર છે. તે માટે 
કાર્યક્રમઅત્યારે જ ઘડવામાં આવશે અને આપણે સર્વે જ્ઞાતિ સેવાનો પૂરો લાભ લેશું એવી આશા રાખું છું. ત્યાર બાદ 
સ્વયમસેવકોની ફરજ શું છે તે વિષે સારામાં સારું વર્ણન કરી દરેક સ્વયમસેવક ભાઈઓને સમજાવેલ હતું. અને નીચે મુજબ 
કાર્યની વેચણી કરી હતી. 


કાર્યની વહેંચણીઃ 

રસોડા વિભાગમાં શ્રી રસલીઆ, મથલ અને દેસલપૂરના વોલીન્ટીઅર ભાઈઓ નીમવામાં આવેલ હતા. તથા સભામાં 
આવનાર ભાઈઓની વ્યવસ્થા જાળવવાનું કાર્ય પણ તેઓને જ સોંપવામાં આવેલ હતું. સભા મંડપ તથા મંદિરના કામકાજ 
ખાતે શ્રી કોટડા તથા વિરાણીના વોલીન્ટીઅરો નીમાએલ હતા. આવનાર ભાઈઓના ઉતારા વિગેરેની સગવડ કરવા 
ખોભડીના વોલીન્ટીઅરોને નીમવામાં આવેલ હતા. ઉપર પ્રમાણે બધા ભાઈઓને કાર્યની વેંચણી કરી દેવામાં આવેલ હતી. 
અને તે બધા ભાઈઓની મદદ માં શ્રી દેસલપુરના તથા રસલિઆ ના ભાઈઓ રોકાયેલ હતા. આ પ્રમાણે બધાજ ભાઈઓએ 
પોતાનું કાર્યસંભાળી લીધેલ હતું. ત્યાર બાદ સભા કાર્ય સમેટી લેવામાં આવેલ હતું. ત્યાર બાદ કોટડાથી આવનાર મહેમાનનું 
સામૈયું તથા ભગવાનની મૂર્તિનાં ફુલેકાં ની તેયારીઓ કરવામાં આવી હતી. 


સામૈયાનું વર્ણનઃ 

મહેમાનોનું સામૈયું કરવા ગામમાંથી તમામહિંદુ ભાઈઓ વાજતે ગાજતે વથાણમાં ગયેલ હતા જેમાં ગામના લોહાણા, 
બ્રાહમણ, ક્ષત્રીય વિગેરે ભાઈઓની હાજરી હોઈ ગામના જુજ સનાતની પાટીદારોને જરા પણ ઉણપ જણાએલ નહોતી. 
સામૈયામાં આસરે ત્રણથી સાડાત્રણ હજાર માણસોની સગવડ હતી. સરઘસ પાછુ વળતાં ખાના પાસે આવતાં પીરાણા પંથીઓ 
ભીંતો પરથી આ રમણીય દેખાવનું અવલોકન કરી રહ્યા હતા. પરંતુ તેમાં હાજરી આપવાનું ભાગ્ય પ્રાપ્ત કરી શકેલ નહોતા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


પાછા વળતાં ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણની પાન મૂર્તિ સાથે લઈ લેવામાં આવેલ હતી. આખા ગામમાં ફરી, પાછા સભા 
મંડપમાં આવતાં ર .૩૦ કલાક જેટલો સમય વ્યતીત થયો હતો. 


ખોંભડીમાં થયેલ સનાતન સમાજની જનરલ સભાનો રીપોર્ટ તા. ૧૫.૦૫.૧૯૪૬ સમયઃ રાતના ૮ થી ૧૦.૩૦ સુધી 
સભા પ્રમુખની દરખાસ્ત મુકનારઃ શ્રી મુલજીભાઈ શિવજી ખોંભડીવાલા 

ટેકો આપનારઃ શ્રી રતનશી નારણ વાગડિયા ખોંભડીવાલા 

પ્રમુખ શ્રીપરબતભાઈ લખુ પોકાર મથલવાલા 


સભાપ્રમુખ શ્રી નું ભાષણઃ 

પૂજ્ય મહારાજ શ્રી (દયાળદાસજી મહારાજ) , ભાઈઓ તથા બહેનો, 

મને આજની સભાનો પ્રમુખ તરીકે ચૂંટવામાં આવેલ છે તો હું મારી બુધ્ધી અનુસાર તે સ્થાન સંભાળવાની સહાનુભુતિ બતાવું છું 
અને મારું સ્થાન સંભાળું છું. 


મહારાજ શ્રી દયાલદાસજી વાંઢાયવાલા 

મંત્રોચારથી શુરુઆત. 

મેરબાન પ્રમુખ સાહેબ , સજ્જનો, બ્રહમ સામાજ સદગ્રહાસ્થીો અને બહેનો . 

આજની સભા જોઈ અતિશય હર્ષ થાય છે. સનાતન ધર્મમાં એટલા બધા ભાઈઓ ભાગ લઈ રહેલા છે તેથી આનંદ થાય છે. 
પાટીદાર ભાઈઓના આ કાર્યમાં બીજી કેટલીક જ્ઞાતિઓ બલ્કે હિંદુઓ સર્વે ભાગ લઈ રહેલ છે તે જોઈ આનંદ થાય છે. 
બંધુઓ, આ સમય આપણી ફરજ અદા કરવાનો છે. આજની સભામાં ગણા ભાઈઓ બોલવાના છે જેથી હું મારું બોલવું ટૂંકમાં 
બોલી મારો સમય સમાપ્ત કરીશ. આવતી કાલે આ સભામાં ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયાણને આપણા મંદિરમાં પધારાવશું તે 
અપણાલ્ૃદય મંદિરમાં પણ પધરાવવાના છે અને ત્યારે આપણે પ્રભુ પાસેથી શું માગશું? 

મહારાજ શ્રી નું એક ભજન............. 

સાર-પ્રભુ પાસે આપણને એજ માંગવાનું છે કે જ્ઞાન આપો અને નિર્મળ બુધ્ધી આપો, શક્તિનું દાન આપો. આપણા આ 
મંદિરનું કાર્ય કરતાં શ્રી નારણભાઈ શિવજી વગાડીયાએ પોતાનો ભોગ આપ્યો અને તે કાર્ય આજે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ 
ત્યારે તેઓના આત્માને કેટલો બધો આનંદ થતો હશે. આપણે આપણા ગામમાં પ્રભુને પધરાવી તેમાં પૂર્ણ શ્રધ્ધા રાખશું તો પ્રભુ 
આપણને પગે પગે સહાયતા આપવા માટે બંધાયેલ છે. આજે કળીયુગમાં પણ પ્રભુ ભક્તોને સહાય થાય છે જેનો દાખલો 
મહારાજ શ્રીએ ભજન ગાઈને આપ્યો હતો. 


ગાંધીજી જેવા મહાન આર્ય પુરુષો (આર્ય શબ્દ કંઈ નવીન નથી) આપણા વડવાઓ એટલે કે હિન્દુસ્થાનમાં મહારાણા પ્રતાપ, 
શિવાજી, રામ, ક્રુષ્ણ, હરિશ્ચંદ્ર, પ્રહલાદ વિગેરે થઇ ગયા તે આર્ય મહાત્મા જેવાને રાષ્ટ્રીય લડતમાં કેટલાં દુઃખો સહન કરી 
પ્રભુમાં વિશ્વાસ રાખી કાર્ય કર્યે જવું. દુઃખથી ડરી જઈ પાછો પગ ભરવો નહીં. હવે પછી વધુ આપણા સમાજના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી 
રતનશી ભાઈ સમજાવશે. મારા બોલવામાં કંઈ ભૂલ થઇ હોય તો જેમમાવીત્રને બાળકની તોછડી ભાષા પણ મીઠી લાગે છે 
તેમગ્રહણ કરી ક્ષમા કરશો. બીજાને વખોડવા વિષે આરીશાનું દ્રષ્ટાંતઆપીને મહારાજ શ્રી એ પોતાનું વક્તવ્ય પૂરું કર્યું હતું. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


શ્રી મુળજીભાઈ શિવજી ખોંભડીવાલાઃ 
મહારજ શ્રીએ આજે ભજન બોલી આપણને જે ઉપદેશ કરેલ છે તે આપણને બહુજ ટૂંક લાભ લઈ રહેલ છીએ. જેથી આવતી 
કાલે તેઓના ઉપદેશનો લાભ લેવા પ્રોગ્રામરાખવાનો વિચાર છે . જે આપ સર્વે સમક્ષ જણાવું છું. 


શ્રી દેવશી કાનજી દેવપરઃ 

આજના પ્રભુના ઉત્સવમાં ગણા ભાઈઓ પધારેલા જોઈ આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો. એક માણસને પોતાની ખોવાઈ ગયેલી 
વહાલી વસ્તુ પાછી મળતા જેટલો આનંદ થાય તેટલો જ અત્યારે આજે આપણને આપણો ખોવાઈ ગયેલ સનાતન ધર્મ મળતાં 
થયો છે. આપણે હિંદુ વિષ્ણુ ભગવાનને માનનારા છીએ છતાં પણ આપણને આપણા ભગવાનમાં પુરતો વિશ્વાસ નથી. 
આપણે ગણા ભગવાનોને માનીએ છીએ તેથી જ આપણને દુઃખો ભોગવવા પડે છે. જેમમુસલમાનો એક ખુદા શિવાય કોઈને 
માનતા નથી. તેમઆપણને પણ આપણા વિષ્ણુદેવ ને માનવા જોઈએ. આપણે સનાતની ક્યારે કહેવાશું કે જ્યારે પ્રભુમાં 
સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીશું. અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર દુર કરી હવે જ્ઞાન રૂપી તેજસ્વી જ્યોત આપણા રુદયમાં પ્રગટાવવી જોઈએ. 
શુરવીરો રણે ચડે છે ત્યારે જે જુસ્સો દાખવે છે તેવો જ જુસ્સો મેદાનમાં દાખવી શકતા નથી તેવી જ રીતે આપણી જ્ઞાતિના ઘણા 
ભાઈઓ પરદેશથી સનાતન ધર્મ સ્વીકારવાની પ્રતિજ્ઞાઓ લઈને આવે છે, અને જ્યારે કચ્છના કાંઠા ઉપર પગ દે છે ત્યારે તેના 
અંધ શ્રધ્ધાળુ વડીલોના હુકમથી દબાઈને પીરાણા પંથ ને જ માને છે. અને બધો ઉત્સાહ ઓસરી જાય છે. એ ગણું જ અફસોસ 
જેવું ગણાય. આપણે ક્ષત્રીય વંશના છીએ તો આપણા વડીલોના અમર ઈતિહાસો વાંચો. વચન ની ખાતર તેઓ શું કરી ગયા 
છે? તો આપણને પણ આપણી ટેક છોડવી જોઈએ નહીં. આપણે પરદેશ જતા હોઈએ ત્યારે આપણને કોઈ પૂછે કે કોને માનો છો 


દિ 


એટલે આપણે કહેશું કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને માનીએ છીએ . જયારે આપણને પૂછે કે કયો ધર્મપાળો છો ત્યારે મહાન સવાલ ઉભો થાય 
છે અને આપણે આપણો ધર્મ બતાવી શકતા નથી. હવે આપણને સનાતન ધર્મ હાથ લાગી ગયેલ છે. એટલે જરા પણ મુંજાવા 
જેવું રહેશે નહીં. કોઈ પૂછશે તો તરત કહેશું કે સનાતની છીએ. આપણે આથી અગાઉ કંઈ વટલી નોહતા ગયા પણ આપણે 
આપણા આચાર વિચાર છોડી દીધા હતા જેથી આપણને બીજા હિંદુ ભાઈઓ જુદી દષ્ટિ થી નિહાળતા. જયારે આજે આપણે 
સર્વેની હરોળમાં ઉભા રહી શકવાને શક્તિમાન બન્યા છીએ , આજે આપણી વર્તણુકમાં ફેરફાર થતાં બ્રાહ્મણ જેવા ઉચ્ચ કોટીના 
માણસો પણ આપણી સાથે છૂટથી ભાણે વ્યહવાર રાખતાં અચકાતા નથી.પ્રત્યેક પ્રાણી પર દયા એ આપણું શુભ છે. કરોડોનું 
દાન કરશું છતાં પણ જે આપણામાં દયા નહીં હોય તો એ દાનનો કંઈ પણ અર્થ નથી. માટે દયા રાખવી. હવે હું મારું બોલવું બંધ 


કરુ છું. 


શ્રીજેઠાભાઈ હરિભાઈ મથલઃ 

મારા સનાતની જ્ઞાતિ ભાઈઓ પોતાના ધર્મમાં એક નિષ્ઠા રાખી જે કાર્ય કરી રહેલ છે તે માટે ખરે ખર હું મગરૂર બનું અને હવે 
અમો ગુજરાતમાં પણ અમારી જ્ઞાતિ માટે અભિમાન કરી શકીશું. મહારાજ શ્રી દયાલદાસજી જેવા જે મારી જ્ઞાતિ બંધુઓને 
ઉપદેશ આપી રહેલ છે તે હમેશાં આપતા રહેશે એવી તેઓ પ્રત્યે આશા રાખું છું અંધ શ્રધ્ધાનું દષ્ટાંત (આંધળો અને ચોર વિષે 
પથરાપકડાવવા બાબત.......... 

આવીજ રીતે આપણા અંધ શ્રધ્ધાળુ વડીલો પીરાણા પંથમાં શ્રધ્ધા રાખી સૈયદ રૂપી ચોરોએ હાથમાં પકડાવેલ પથરાઓ આપણી 
છાતીમાં મારે છે તો એ પથરા મારનાર મારા અંધ શ્રધ્ધાળુ ભાઈઓને હું વિનંતી કરું છું કે આપણે રસ્તો ભૂલી જઈએ ત્યારે 
ભોમિઆ માણસને પૂછવું કે ભાઈ મને રસ્તો બતાવ તેવીજ રીતે આપણે ધર્મ ભૂલ્યા હોઈએ તો સુધારક ભાઈઓને પૂછવું કે 
અમને સાચો ધર્મ બતાવો. તેમાં જો શરમમાનીએ તો આપણે વધારે ઉંધે રસ્તે ચડી જઈએ અને પાછળથી પસ્તાવાનો વખત 
આવે. એજ મારૂ બોલવું હવે બંધ કરુ છું. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


માસ્તર પોપટલાલ રઘુરામ (કોટડા જડોદર)ઃ 

આજનો ઉત્સવ ખરેખર તો પાટીદાર ભાઈઓનો જ ગણાય છતાં પણ ગામમાં તમામહિંદુ ભાઈઓ તેમાં ભાગ લઈ રહેલ છે તેનું 
કારણ એજ કે આપણે ભૂલેલો માર્ગ છોડી દઈ પાછા સાચે માર્ગે તેઓના સમુદાયમાં જોડાઈએ છીએ તે માટે તે સર્વે ભાઈઓને 
પણ આનંદ થાય છે. જેમઆપણે ભગવાનના મંદિરને શણગારીએ છીએ તેવી જ રીતે આપણને આપણા રદય મંદિરને પણ 
શણગારવું જોઈએ. એટલે કે આપણે આપણા આચાર વિચારમાં પણ ફેર ફાર કરવા જોઈએ અને તે આપણા આચરણો 
ફેરવવાનો ખરો ધર્મ, ધર્મ ઉપદેશકો અને પૂજારીઓનો છે. તેઓ આપણને ઉપદેશ દ્વારા આપણા આચરણો ફેરવી શકશે. 
પાટીદાર શિવાય બીજા દરેક હિંદુ ભાઈઓ ધર્મ કાર્યમાં સંપૂર્ણ સાથ આપી રહેલ છે તે આનંદની વાત છે. તમારી જ્ઞાતિ એ ગંગા 
છે. એ ગંગા બરાબર સીધે માર્ગેજ વહે જાય છે. ફક્ત તેમાં વિધર્મ રૂપી કાદવ અને કચરો છે. તે કાઢી નાખવાની આપણી ફરજ 
છે. આટલું બોલી બેસી જવાની રજા માંગુ છું. 


શ્રીપુંજાભાઈ ખેતશી ગ્વાલીઅર સ્ટેટ (જનકપુર) વાલાઃ 

આથી પહેલાં જે ભાઈઓએ અમૃત રૂપી વાક્ય કહી ગયેલ છે તે પ્રમાણે વર્તવાની આપણી બધાની ખાસ ફરજ છે. મારા 
બોલવામાં કંઈ ખામી જણાય તો આપ સર્વે ક્ષમા કરશો. આપણા આ સુધારા કાર્યમાં યુવકોને ભાગ લેવાનો ખાસ આગ્રહ કરું 
છું. કારણકે દરેક સુધારા કાર્યયુવકો થકી જ થાય છે. આજથી ચોવીસ વરસ ઉપર અમો કરાંચી મસાણમાં ઉપાસના કરવા જતા. 
જ્યારે અમોને શ્રી નારણજી રામજી, રતનશી ખીમજી , શિવજી કાનજી વિગેરે સુધારક ભાઈઓએ ઉગારેલ હતા. સમજાવનાર 
ભાઈઓ તો આપણને સમજાવે પરંતુ આપણને તેઓનાં વાક્યો ગ્રહણ કરવાં જોઈએ. શરીર ક્ષણ ભંગુર છે. આપણા પર 
નીશદિન કાળ ભમ્યા કરે છે તો આપણે આપણી જીંદગીમાં સુકર્મો કરીશું તો જ આપણો ઉધ્ધાર થશે. આથી અગાઉ ઘણા 
ભાઈઓ ધર્મને માટે પોતાનાં રક્ત વહેડાવી ગયેલ છે. તો આપણે પણ આપણા ચુકી ગયેલ સનાતન ધર્મ પાછો ધારણ કરી 
આપણી ફરજ અદા કરશું એવી આશા રાખું છું. આથી અગાઉ આપણા ગણા ભાઈઓ ધર્મ બાબત સુંદર ઉલ્લેખ કરી ગયા છે 
એટલે બાબત વધારે સમય લેવા માગતો નથી. આપણા વડીલો કોણ હતા? આપણા વડીલો મહાવીર, રામચંદ્ર અને પ્રતાપ જેવા 
થઇ ગયેલ છે તો આપણે તેના સંતાનો છીએ અને જે માર્ગે તેઓ ચાલી ગયા છે તેજ માર્ગ આપણને પણ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. 
આપણે આપણો સનાતન ધર્મ સ્વીકારવો જોઈએ અને તે ધર્મ સ્વીકારીને ખાલી ધર્મની વાતો જ કરવાની નથી. પણ આપણે તે 
ધર્મના સંબંધોન અનુસાર આચરણ કરવું જોઈએ. આપણા હરિશ્ચંદ્ર અને રામચંદ્ર જેવા વડવાઓ પોતે જે માર્ગે ચાલી ગયા છે 
તેજ માર્ગે આપણને ચાલવાનું સુજાવે છે. હું ગવાલિઅર સ્ટેટમાં ગણા વારસો થયા રહું છું એટલે મને અહીંનો ખાસ અનુભવ 
નથી છતાં પણ વક્તાઓના બોલવા પરથી અનુમાન કરી શકું છું કે અહીં યુવક વર્ગમાં જોઈએ તેવું જોર નથી. યુવકોએ ખાસ 
સમજવું જોઈએ કે જ્ઞાતિ નાવનું સુકાન યુવકોના હાથમાં છે માટે એ નાવ ઉંધી દિશાએ ન ચડી જાય તે માટે સુકાનીએ તો હર 
હમેશ જાગૃતિમાં જ રહેવું જોઈએ. આપણે આપણું વર્તન મધુમય રાખવું જોએ. ત્યાર બાદ શાસ્રોક્ત દાખલાઓ, પ્રેમકેવો 
હોવો જોઈએ વિગેરે બાબતો સુંદર રીતે ચર્ચા હતી. ત્યાર બાદ કેળવણી વિષે પણ અસરકારક ચર્ચા કરેલ હતી અને હિંદુઓનો 
ધર્મ શું છે તે સમજાવેલ હતું. અને અબળા રક્ષણ વિષે મહારાજા જયસિંહનું દષ્ટાંત આપેલ હતું જેમાં માતૃ ધર્મનો પણ સમાવેશ 
થાય છે. તો આપણે પણ આપણો સનાતની ઝંડો સજીવ રાખવામાં ગમે તેટલાં સંકટો પડે તો પણ પાછા હટવું નહીં. આટલું 
બોલી બેસી જવાની રાજા માગું છું કારણકે હજુ મારા પછી ઘણા ભાઈઓને બોલવાનું છે. અસ્તુ ..... 

આનાપછી શિવજીભાઇ કાનજીનું ભાષણ લખવાનું રહી ગયેલ છે તે અલગ પાનામાં લખેલ છે. 


શ્રી રતનશીભાઈ ખીમજી વિરાણી વાલા- (સનાતન સમાજનાપ્રમુખ) 
આથી અગાઉ બોલી જનાર ભાઈઓ તથા વિદ્ધાનોનો ઉપકાર માનેલ હતો. આપણી જ્ઞાતિમાં કેટલી બધી ખામીઓ દુર થઇ ગઈ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


છે તે આપણે આજના મેળાવડા પરથી જાણી શકીશું. આપણે ઈ.સ. ૧૫૪૨ થી ૧૮૩૨ સુધી પીરાણા પંથને માનતા હતા પણ 
આચાર વિચાર વૈદિક ધર્મના પાળતા હતા. પરંતુ ૧૯૩૨ પછી વલીમીયાં સૈયદ અને ગૌરીશંકર ભાટ વિગેરે નખત્રાણા મધ્યે 
કચ્છમાં આવ્યા અને ત્યારથી આપણા વર્તનમાં ફેરફાર થયો. ભાટને આપણે માનતા હતા તેઓને પણ રજા આપી સૈયદોના 
આચરણો આપણા ઘરમાં ઘૂસેડી દીધાં અને આ પીરાણા પંથના પુસ્તકોમાં પણ અર્ધા મુસલમાની શબ્દો અને અરધા હિંદુ શબ્દો 
ઘુસાડી દીધા. પીરાણા પંથના પુસ્તકો બધાંજ હાથથી લખેલ હશે, કોઈ પણ છાપેલાં હશે નહીં તેનું કારણ આવા અર્ધદગ્ધ પંથના 
પુસ્તકો કોઈ પ્રેસ વાલા પણ છાપે નહીં. સૈયદો જો આપણા વડીલોને એમસમજાવેલ હોત કે આ ધર્મ હિંદુ નથી તો આપણા 
વડીલો તેનો સ્વીકાર કદી પણ કરત નહીં પરંતુ તે ન સમજાવતાં પોલીસી વાપરીને આપણા ધર્મમાં મુસલમાની તત્વો ઘૂસેડી 
દીધાં. આજે કચ્છમાં સનાતની કડવા પાટીદારોની વસતી ચાલીસ હજાર છે તે બધી આવી જાહેર સભાઓમાં શંકાઓનું 
સમાધાન થવાથી થયેલ છે. આપણામાં વિધર્મી તત્વો આટલા બધા વરસો સુધી ટકી રહેવાનાં કારણો ઘણાં છે. એક તો કચ્છમાં 
કંઈ પણ સાધનો નથી કેળવણીના કે નથી નવીન સમાચારો જાણવાના. આવો પંથ પરદેશમાં એક છ માસ સુધી પણ ટકાવી 
શકાય નહિ. કારણકે ત્યાં આપણાજ ભાઈઓના વર્તનની છાપ આપણા પર પડે. પરંતુ અહીં તો આપણે આપણા ગુજરાત 
કાઠીયાવાડના પાટીદાર ભાઈઓથી જુદા પડી ગયા છીએ. અને તેઓના સંપર્કમાં આવી શક્યા નથી. એટલે જ આજ સુધી 
આપણા સાચા ધર્મને ઓળખી શક્યા નથી. મારા ઘણા ભાઈઓને એમલાગે છે કે સુધારકો તો ધર્મની નિંદા કરે છે પણ અમો 
એવા અભાગિયા નથી કે ગંગા સ્વરૂપ જ્ઞાતિની જ નિંદા કરીએ. પરંતુ માતા કુમાર્ગે જતી હોય તો તેને અટકાવી સુમાર્ગે 
ચાલવાની સમજ કરવાની પુત્રની ખાસ ફરજ છે. મારાથી અગાઉ ઘણા ભાઈઓ બોલી ગયા તેમહું પણ કહું છું કે પીરાણા પંથ 
હિંદુધર્મછે એમકોઈ સાબિત કરી આપતું હોય તો હું તેનો જિંદગી ભરનો ગુલામબની જાઉં અને જો તે હિંદુ નથી એમજાહેર કરી 
આપીએ તો સનાતની ઝંડાની ઓથમાં આવી સૈયદો તરફથી પણ કહેવામાં આવેલ છે કે અમારી જેમબને તેમમુસલમાન વસતી 
વધારવાની ફરજ છે અને અમોએ તમારી ભોળી કોમપર અખતરો કરી અમારી ફરજ અદા કરી છે. આ મહિનાની રપ મી 
તારીખે હિંદુ મહાસભાની સભા શ્રી મુન્દ્રા મધ્યે થશે અને તેમાં હાજરી આપવાનું મને પણ આમંત્રણ છે. સાચી જનેતાના 
આશીર્વાદ કેવા હોય કે દીકરો ધર્મ યુધ્ધે જતો હોય તો આશીવરદિ આપીને કહે કે બેટા માંની કુખ ઉજાળજે. જ્યારે આજ મારા 
બંધુઓ ધર્મ કાર્યમાં ભાગ લેવા જાય છે. એટલે જનેતાઓ તેને અટકાવવા માટે કુવે પડવા જાય છે. ધન્ય છે આવી જનેતાઓને. 
આમથવાનું કારણ છે અજ્ઞાનતા. આપણને ઉપદેશકો મળ્યા નથી. આપણે કોઈના ઉપદેશો ગ્રહણ કર્યા નથી. તેથી જ આપણને 
આવા અજ્ઞાની વિચારો આવે છે. મારા અંધ શ્રધ્ધાળુ વડીલોને વિનંતી કરું છું કે જો તમારે ગોળી પીવાની તમારી ટેક 
કાયમરાખવી હોય તો તમારા ગામના તાળાવે થી માટી લાવી તેની ગોળીઓ બનાવી પીજો પરંતુ પીરાણાથી આવેલ અપવિત્ર 
ગોળીઓ કદાપી ન પીતા. સાંભળો ગોળીનું વર્ણન; 


“પીરાણામાં સૈયદોના ચાર કે પાંચ રોજા છે. જેનો જુદી જુદી જાતો રબારી, કંસારા, કોળી વિગેરે માને છે. આપણી જ્ઞાતિના 
પીરાણા પંથીઓ મૃતદેહને દફનાવે છે. જ્યારે ત્યાના પીરાણા પંથના અનુયાયીઓ મરનારના મૃતદેહને અગ્નિસંસ્કાર કરે છે. 
અને આપણે હિંદુ ભાઈઓ મરનાર માણસનાં ફૂલ એટલે કે હાડકાં પવિત્ર જલ માં પધરાવીએ છીએ તેવી રીતે ત્યાંના માણસો 
મરનારનાં હાડકાં પીરાણામાં ગંગવો કુવો છે તેમાં નાખે છે. આ ગંગવા કુવામાં વ થી બે ફૂટ પાણી રહે છે. હવે ત્યાં 
ઈમામશાહની કબર ઉપર સુખડ વગેરે વસ્તુઓનો લેપ કરે છે. અને એ લેપના થર કબર ઉપર બાઝે છે તે બાર માસે ગંગવા 
કુવાનાપાણીથી ધોઈને ઉખડવામાં આવે છે. અને એ ધોયેલ કચરામાંથી ગોળીઓ તેયાર કરી કચ્છમાં દરેક ગામે મોકલાવવામાં 
આવે છે. આ ગોળી આવી રીતે બને છે તેમાં જરા પણ ખોટું છે એમકોઈ કહેતું હોય તો આ સભા સમક્ષ હાજર થાય પોતાનું સત્ય 
સિધ્ધ કરી બતાવે તો હું તેનો ગુલામબની જાઉં”. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


ત્યારે બોલો મારા બંધુઓ આ ગોળી કેટલી અપવિત્ર ગણાય અને તે આપણે પી અને દેહને ભ્રસ્ટ કરીએ આપણને પોતાને પણ 
આ વાત કેટલી શરમજનક લાગે છે. તે તમે બધાજ સમજી શકતા હશો. મેં તો જ્ઞાતિ સેવાનો ભેખ લીધેલ છે અને કદાચ જ્ઞાતિ 
સેવામાં અધવચ્ચે મારું મૃત્યુ થશે તો પણ પ્રભુ પાસે હું એજ પ્રાર્થના કરીશ કે મને બીજો જન્મપણ પવિત્ર પાટીદાર જ્ઞાતિમાં આપ 
જેથી હું મારું અધૂરું રહેલ સેવા કાર્ય પૂર્ણ કરી શકું. જ્ઞાતિની સેવા કરનાર કદી પણ સુખી થતો નથી . ગરુડજીના અભિમાન વિષે 
દષ્ટાંત -ટીટોડી નાં ઈંડાં વિષે જ્ઞાતિ જો અન્યાયી હોય તો તેનો સામનો કરવાની આપણી ફરજ છે. પાંચ પાંડવો વતી શ્રી કૃષ્ણ 
ભગવાને દુર્યોધનને તેઓનો ભાગ આપવા કેટલો સમજાવ્યો? પરંતુ જ્યારે દુર્યોધને કહ્યું સોયની અણી જેટલી પણ જમીન પણ 
પાંડવો માટે નથી ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પાંડવોને યુદ્ધ કરવાનું કહ્યું. અને પોતે અર્જુનના મહારથી બન્યા. આપણી લડત 
સત્યની છે. અને પુંજાભાઈના કહેવા પ્રમાણે દરેક યુવકોએ આ કાર્યમાં જુકાવવું જોઈએ. હવે મારું શરીર પણ નબળું પડતું જાય 
છે એટલે મને આ કાર્યમાં યુવકોના સાથની ખાસ જરૂર છે. આથી અગાઉ આપણામાં ગણા જ્ઞાતિ સુધારકો થઇ ગયા પણ 
તેઓના તરફથી જ્ઞાતિને આવી સભાઓ મારફતે સમજાવવામાં આવેલ નોહતું. અમારી પોતાની પણ કેટલીક ભૂલો આજે 
અમોને સમજાય છે. શુરુઆતમાં અમોએ પણ જ્ઞાતિને સમજાવવાને બદલે તેઓની નિંદા જ કરેલ છે. કરોળીઓ જેમપોતાની 
જાળ બાંધવાના કાર્યમાં નિરાશ થતો નથી તેમઆપણને પણ આપણા કાર્યમાં કંટાળવું જોઈએ નહિ. મારી બહેનોને ખાસ 
વિનંતી કરું છું કે તમે પણ રથનું એક પૈડું છો. મારા બંધુઓને તમારા સાથની પણ ખાસ જરૂર છે. જે ઘરમાં અજ્ઞાનતા અને 
અપવિત્રતા છે તે ઘર શમશાન રૂપ છે. કારણકે ત્યાં પ્રભુનો વાસ હોતો નથી. જો આપણને આપનાં ઘરમાં પ્રભુ પધરાવવા હોય 
તો આપણે નીતિ અને ટેકનું પાલન કરવું જોઈએ. આપણી અજ્ઞાન જ્ઞાતિમાં નારી સન્માન પણ નથી. તો પુરુષોને ભલામણ કરું 
છું કે જ્યાં સુધી નારીઓનું સન્માન સામજાશે નહિ ત્યાં સુધી તેણીઓ આપણને પ્રભુ રૂપ ગણશે નહિ. અને જ્યાં સુધી આપણે 
પ્રભુ રૂપ ગણાશું નહે ત્યાં સુધી આપણા ઘરમાં પ્રભુનો વાસ પણ થશે નહિ. એક નારીનો પતિ મરણ પથારીએ હોય ત્યારથી જ 
તેની સ્રી ઘરમાં થી સારી સારી વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરે છે અને પતિ ગુજરી જતા તે બીજાનું ઘર દિપાવવા તરત રવાની થઇ જાય 
છે. આવી અબળાઓને તેમપુરુષોની પણ ક્રુરતા ઓછી નથી. એક બહેનનો પતિ ગુજરી જાય એટલે તરત તેણીનાં માવિત્રો 
બીજે ઠેકાણે આપવાનો સોદો કરી તેણીને ઉઠાડી જવા સાસરાને ત્યાં આવે છે. તેણીને બે ચાર બાળકો હોય છતાં ઉઠી જવાની 
ફરજ પાડે છે. કદાચ તેણી કહે કે મારે પતિ વૃત પાળવું છે અને બીજે નથી જવું તો ખીસા ભરું આગેવાનો નો બીઝનેસ અટકી 
પડવાના ભયે તેઓ તેણીનાં માવીત્રોને ઊંધું સમજાવે છે કે તમારી છોકરી વ્યભિચાર કરી તમારા નામને લાંચન લગાડશે માટે 
બીજે ઠેકાણે ઘર કરાવો. એટલે તેણીનાં જ માવિત્રો તેને બળજબરીથી ત્યાંથી પોતાને ધેર લઈ જાય છે જ્યારે તેણીના સસરા 
સાસરાં તરફથી બાળકો લઈ લેવામાં આવે છે. એટલે તેણીને બહુ દુઃખ થાય છે અને કહે છે કે મારાં બાળકો મને ન આપો તો 
ભલે અહીં જ રાખો પરંતુ મને એક વખત તેને બચી ભરીને ધવરાવવા આપો તો પણ મને શાંતિ વળે પરંતુ રાક્ષશી માવિત્રો અને 
સાસરાંઓ તેમકરવા આપતાં નથી. અને બીચાડીને રડતી કકળતી લઈ જઈને બીજે ઠેકાણે પરણાવે છે. કેટલી બધી અધમતા. 
આથી વધારે શું હોય આપણામાં આટલી બધી નીચતા હોય તો નારીઓ કયાંથી માને કે પતિ અમારા પરમેશ્વર છે. 


દ્રષ્ટાંતઃ-બરતરફ થવા બાબતબ્રાહ્મણના કુટુંબનું........ 

આપણી પવિત્ર જ્ઞાતિમાં ભૂલો તો ઘણી છે પરંતુ જનરલ મીટીંગમાં એ ભૂલો ચર્ચવાનું હું યોગ્ય માનતો નથી. આપણી જ્ઞાતિને 
સત્સંગની પણ ખાસ જરૂર છે. આજની સભા જેવી સભા અગાઉ કદી પણ થયેલ નથી. કથા વિષે દ્રષ્ટાંત સાંભળેલું ગ્રહણ કરવા 
બાબત દ્રષ્ટાંત-પતિને પ્રભુ તુલ્ય માનવા બાબત . આજ્ઞામાં રહેવા બાબત. બ્રહ્મ વચન ગ્રહણ કરવા બાબત. સંતાનોમાં સંસ્કાર 
રેડવાનું કામસ્રીઓનું છે. તો મારી માતાઓ પોતાના બાળકો કે જે ભવિષ્યના નરવીરોને સાચું જ્ઞાન આપશો એવી વિનંતી કરું 
છું.ત્યાર બાદ યુવક વર્ગને આપનાં આ કાર્યમાં દઢ નિશ્ચય રાખવા બાબત ભલામણ કરેલ હતી. અને સચોટ દાખલાઓ આપેલ 
હતા. પછી પોતાના સ્થાને બેસી ગયા હતા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


શ્રીરણમલ માવજી સાંખલા ઉખરડાવાલાઃ 

આવતી કાલે ખોંભડી ગામમાં જેમશ્રી ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણની પાન મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા થાય છે તેવી જ રીતે આજથી ૭-૮ 
દિવસ પછી એટલે કે વૈશાખ વદી ૭ અથવા ૮ ના રોજે અમારે અમારા ગામઉખરાડામાં પણ પાન મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરવાની છે 
તો આપણા સમાજના ભાઈઓ જેમઅત્રે પધારેલ છે તેમતે દહાડે અમારે ત્યાં પણ પધારી અમારા ગામની શોભા વધારશો એવી 


વિનંતી કરું છું. 


શ્રીપુજાભાઈ ખેતસી ગ્વાલીઅર સ્ટેટ (જનકપુર)ઃ 
શાસ્રોક્તસચોટદાખલા આપેલ હતા. તથા એક ગીત ગવડાવેલ હતું. 


શ્રી મુળજીભાઈ શિવજી ખોંભડીવાલા 
આવતી કાલે આપણે આપણું કાર્ય સવારમાં પહેલું શુરુ કરશું એવી આપ સર્વે ભાઈઓ સમક્ષ દરખાસ્ત મુકું છું કારણ કે 
ભગવાન પધરાવવાનું મુહૂર્તસવારમાં વહેલું છે. 


શ્રીશિવજીભાઈ કાનજી પારસીયા નખત્રાણાઃ 

ખોંભડી જેવા ગામમાં આવી જબરદસ્ત સભા થવા બાબત આનંદ વ્યક્ત કરેલ હતો. કહેવત છે કે શિવાજી ન હોત તો 
હિન્દુસ્તાનમાં હિંદુ નું નામનિશાન રહેત જ નહિ. તેવીજ રીતે આપણી જ્ઞાતિમાં પણ આપણા જ વડીલો કે જેઓ સવારમાં ઉઠતા 
વેંત જ અલાનું (અલ્લાહનું) નામલેતા. તેવાઓ પણ આજે સમાજને તન મન અને ધનથી ટેકો આપી રહેલ છે.મારા સનાતની 
ભાઈઓને વિનંતી છે કે આપણે આપણું ધમનું સ્થાન બનાવી આપનાં આચરણોની બીજા પર છાપ પાડો અને ગણા યુવકો પાસે 
થી જાણવા મળેલ છે કે અમોને અમારા માવિત્રો તરફથી ખુબ દબાણ કરવામાં આવે છે તો મારી માતાઓને મારી વિનંતી છે કે 
તમો તમારા સંતાનોને કુમાર્ગેજતા જરૂર આટકાવો પરંતુ ધર્મ જેવા સારાં કાર્યોમાં ભાગ લેતાં હોય તો અટકાવો નહિપરંતુ તેમાં 
જવાની સુચના કરો કે બેટા આપનાં સનાતન ધર્મનો ફેલાવો કર. મહારાણા રાજસિંહ નું દષ્ટાંત માતા ધર્મનો સચોટ પુરાવો. 
ધર્મસ્થાનનું નામકદી પણ બદલાવવામાં આવતું નથી. જ્યારે આપણા પીરાણા પંથીના દેવળનું નામઅત્યારે ત્રીજું ચાલે છે . 
શરૂઆતમાં ખાનું નામહતું, પછી જગ્યા નામથયું અને હવે જ્યોતિષ ધામથયું. કહો ત્યારે આપણને આપણા દેવળના નામમાં 
ફેરફાર કરવાની શું જરૂર છે? અને સમય અનુસાર નામનો ફેરફાર થાય છે તો પછી તેની અંદરની વ્યવસ્થામાં પણ ફેરફાર 
નોહતો થયો? આ ગામમાં સનાતની ભાઈઓ થોડા છે છતાં પણ પ્રભુ પોતાનાં કાર્ય પોતે કરશે માટે આપણે આ કાર્ય નીડર પણે 
કર્યે જવું. આપણો સનાતની ઝંડો અમર રાખવામાં આપણને ગમે તેટલાં સંકટો પડે તો પણ સહન કરવાનો આપણો ધર્મ છે. 
આટલું બોલી બેસી જવાની રાજા લઉ છું . 


શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી વિરાણી (સનાતન સમાજનાપ્રમુખ)ઃ 

આપ સર્વે ભાઈઓને એક આનંદનો સમાચાર આપવાનો છે અને તે એજ કે આ ગામમાં ભાગવાની મંદિરની સ્થાપના કરનાર 
સ્વર્ગ વાસી શ્રીયુત નારણભાઈ શિવજી વાગડીઆ છે તેઓએ મારી રૂબરૂ પ્રતિજ્ઞાઓ કરેલ કે મને મારા ગામમાં ભગવાનની 
મૂર્તિનું પ્રતિષ્ઠા કાર્ય મારા હાથે જ કરવું છે પરંતુ તે ભાઈની જીવન સફર ટૂંકી હોતાં તેઓ આ કાર્ય પોતાને હાથે કરી શક્યા નથી 
પરંતુ તેઓની પ્રતિજ્ઞા આવતી કાલે જ આપણે પૂર્ણ કરવાના છીએ ત્યારે તેમના અમર આત્માને કેટલી શાંતિ થશે અને આ કાર્ય 
કરનાર ભાઈઓને તેઓ કેટલા બધા શુભ આશીવદિ આપશે. આપણે આવતી કાલે પ્રતિષ્ઠા કાર્ય તેઓની અત્રે હાજરી છે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


એમમાનીને કરવાનું છે. એ વીર નર સ્વર્ગવાસી થયો છે છતાં પણ અમર છે. ધન્ય છે આવા નર રત પેદા કરનાર જનેતાઓને. 
આવતી કાલે પ્રતિષ્ઠા કાર્ય પહેલાં ચોઘડીએ હોઈ આપણે બધા ભાઈઓ સવારમાં કૈ વાગે દાતણ પાણી કરી નહાઈ ધોઈ આવી 
જશું એમઈચ્છું છું. અને આપણે એમમાનીએ કે ખોંભડી માં સાત જ ઘર સનાતનીઓનાં છે તે આપણી મોટી ભૂલ છે. 

અસ્તુ 

સમાપ્ત 

સમય ૧.૩૦વાગે રાતના 

પ્રમુખની સહી 


બિ 


પટેલ પરબત લખું પોકાર (મથલ વાળા) 


ખૉોંભડી તા. ૧૬.૦૫.૪૬ 
સમય સવારના ૭.૩૦ વાગાથી ૧ ૨ વાગા સુધી થયેલ કામ કાજ ની નોંધઃ 


સવારના ૮.૩૦ વાગે બધાજ ભાઈઓ આભા મંડપમાં આવી ગયેલ હતા. વોલીન્ટીઅરો એ જયનાદ પોકાર્યા હતા. શ્રી પ્રમુખ 
સાહેબે સુચના આપી કે આપણા માં થી કોઈ એમ ન સમજે કે અમો મહેમાન તરીકે આવેલ છીએ પરંતુ અહીંના (ખોંભડીના) 
વતની સમજીને કાર્ય કરતા રહેવું. 


જાહેર સભા 

તા.૧૬૯.૦૫.૧૯૪૬ 

સમયઃસવારના૯.૦૦થી ૧૨.૦૦ 

પ્રમુખની દરખાસ્ત મુકનારઃ શ્રીયુત મુલજીભાઈ શિવજી વાસાણી 
ટેકો આપનારઃ શ્રી શિવજીભાઈઇ કાનજી નખત્રાણા 

પ્રમુખઃ શ્રી પરબત ભાઈ લખુ પોકાર (મથલ) 


પ્રમુખ શ્રી નું ભાષણઃ 
આજનું પ્રમુખ સ્થાન જો કે અહીં ના (ખોંભડીના) વતની ભાઈઓએ સ્વીકારવું જોઈએ છતાં પણ કોઈ તૈયાર ન હોતાં પ્રમુખ 
સ્થાન મને આપવામાં આવે છે તો હું એનો સ્વીકાર કરી મારું સ્થાન લઉ છું . 


નાતપ્રમુખ વિરાણીવાલા શ્રી રતનશી ભાઈ ખીમજીનું ભાષણઃ 

આજે આપણને કાર્ય ગણા કરવાનાં છે અને સમય થોડો રહેલ છે. સભા માટે ગણા ભાઈઓને હોંશ હશે પણ સમયના અભાવે 
આજેસભા થઇ શકે તેમ નથી. આપણે આપણું કાર્યઝડપથી કરવા જઈશું એમ ઈચ્ઠું છું. આપણી જ્ઞાતિનાં લગભગ ૨૩ મંદિરો 
આથી અગાઉ થઈ ગયેલ છે. અને પાંચ મંદિરો અત્યારે પણ તેયાર છે. આથી પણ જણાઈ આવે છે કે આપણામાં કેટલી જાગૃતિ 
આવી ગયેલ છે. આ ગામમાં સનાતની ભાઈઓના ફક્ત સાત જ ઘર છે તો આપણે આપણી ફરજ સમજીને એ ભાઈઓને 
આપણે ત્રણે જાતની સેવા આપશું એમ ઈચ્છીએ છીએ. કહેવત છે કે પંચ કી લકડી એક કા બોજ તો આપણે તેઓને પુરતી 
સહાયતા આપશું એમ ઈચ્છું છું. હવે ભગવાનને પધરાવવાનું કાર્ય કરવાનું છે તો તમે સર્વે ભાઈઓ યથા શક્તિ ફાળો આપશો 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


એવી આશા રાખું છું. પ્રમુખ શ્રીની દરખાસ્તને ઉપસ્થિત સૌ ભાઈઓએ ખુલ્લા દિલે નીચે જણાવેલ બહુ મુલ્ય ફાળો આપ્યો 
હતો. 


૦ ૭૫૧.૦૦ કોરી મંદિરનું ઈંડું ચડાવનાર શ્રી મુલજી ભાઈ શિવજી વાસાણી ખોંભડી વાલા 
૦ ૪૫૧.૦૦ કોરી ધજા ચડાવનાર શ્રી લધા ભાઈ મેઘજી રસલીઆ વાલા 
૦ ૯૫૧.૦૦ કોરી મૂર્તિપધરાવનાર શ્રી રતનશીભાઈ ખીમજી ખેતાણી વિરાણીવાલા 
૦ ૪૫૧.૦૦ કોરી ગણપતિ પધરાવનાર શ્રી વિશ્રામભાઈ રામજી ખીરસરા વાલા 
૦ ૪૦૧.૦૦ કોરી ભગવાનનો પહેલો હાર શ્રી શ્રીમેગજી લખમશી વિરાણી વાલા 
૦ ૧૦૧.૦૦ કોરી ભગવાનનો બીજો હાર શ્રી વાલજી ભાણજી વાડીઆ માધવ કંપા (ગુજરાત) 
૦ ૨૦૧.૦૦ કોરી ભગવાનનો ત્રીજો હાર શ્રી કાનજી વીરજી નાકરાણી વિરાણી વાલા 
૦ ૨૫૧.૦૦ કોરી લક્ષ્મીજીનો હાર પહેલો વિશ્રામ રામજી ખીરસરા વાલાનાં માતાજી પુરબાઈ 
૦ ૦૫૧.૦૦ કોરી લક્ષ્મીજી નો હાર બીજો કેસરબાઈ (રતનશી ખીમજીનાં બહેન) વિરાણી 
૦ ૦૫૧.૦૦ કોરી લક્ષ્મીજી નો હાર ત્રીજો શ્રી નથુભાઇ પ્રેમજી મથલવાલા 
૦ ૨૫૧.૦૦ કોરી ભગવાની પહેલી આરતી શ્રી વાલજી ભાણજી વાડીઆ માધવકંપા (ગુ) 
૦ ૨૦૧.૦૦ કોરી આરતી બીજી કાનજી વાલજી ભાવાણી મથલ હાલે મોતીસરી (ગુજ) 
૦ ૧૫૧.૦૦ કોરી આરતી ત્રીજી રૈયા ખીમજી નાકરાણી નેત્ર વાલા હાલે સદાતપુર 
૦ ૨૦૧.૦૦ કોરી મહાવીરની મૂર્તિપધરાવનાર શ્રી વિશ્રામ લધા રસલીઆ વાલા 
૦ ૨૫૧.૦૦ કોરી અમર ઢાળનાર નાનજી હરજી વાસાણી કોટડા જડોદર 
૦ ૧૫૧.૦૦ કોરી ભગવાનને પ્રસાદ ચડાવનાર શ્રી વાલજી લખુ સાંખલા ઉખરડા વાલા 
6૦ ૪,૮૬૬.૦૦ કોરી કુલફાળો 
અસ્તુ..... 
સમાપ્ત..... 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો પ૯ 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજના મંદિરની સથાપના નો મૂળ રીપોર્ટ 


નની 


નજર મતી ખ્દા કોનપ્સોની મીતીર્‌ 


॥1 'ખો(મડ પ કિ 
ણ નથ --, રક નજ ટિ 
ચ્સ--------૯2,નતત----------” ખરે” નવ્ય 
કાઢ . * -_ મિ. કી જુ 
ઘાવના।ા 0 11511૧ નથ જેવાર બા જત્છાકળનન્‌ 5ન્સ્‌_મા'ાવક 1૨ ના 
ત ૧૦ રુ - સિ વ - રુ જો... સૂન આ ઝૂ 
1 હે. પાઈ ઝધાઝ્ાહા] ૬૪૯11. ઝર 1૧ “કત ખ્ડાઇા તા વ ઝી” ૧૪ ઝદ ર્‌ 
અડધ -તાર્ષાપબી શ્સ્ડ ૨ ત્ર।91૬1: નત 8. “કિડ દ્વા! “૪11૨1 “૪1% 
સ ષ્ણ ઝો નિ ક ઝે વિ-ઝુસમ૧:(" “લૂમ... 
છ ૬][)51 ન નપ ઊારાણ અઃ જન તમક, તવ જ ્" ૨ 
દિ” ન્‌ છ ર ક્[નન્‍્જા 1 | ધ્માજઝુ્‌સેનો નરસગન્જ્‌્‌ ડપડાર્‌ કા1ભદ લ્યુક“ ૨11 ણે, પ દી 
યઇ-:ઝે શિ ન 
ન્ઝ્ા €"ન્‍્ઝીજુપાન્‌ 4 455 1-1-26] ૬ર જેજે અને “મ્ડુ“»-૦ નડ!) જપ મ, 85 કમા 
1 ક નમા 
ક ગીન ૧ તી 2. મામ ક 
જા ર પી _ યપ -- ફપસવ૧4ા -૪ૂૂૂૈ લ ---રસરૂલ્4 
નકિ *ે5ઝ5ર। "ગ્રા દદી કન જ્જ કી ન્જ્ન્ઝુન - ૧૨--- ન્પ્ડૂ નલા ના - કે 
હ ન્ન પ ય. “જન છ 
"ઝાઃ-“ :૪૯૯”ટ્કજ્‌ લ પ સ સણ! ૨ 25 2. સજ્જ ડઝ૬1“પ”€ જાન, “ડઝ ૩ કાજે 
ઝડ થડ 
રો 
ડિપ યો આ ગા8૭૫૬૨૫૫ તાર્‌ટ। ર કા ધ “સહઅ. ઝે ભ દા“ -ક2 
ક ૪. *% 
ઝા જો હ હસરત 1૧ ત્રજઝ રઝ ના દડ જહા ન્મ “પત્જી'૧ ગ ડેડ : પ્રે” કડ ર 
સા મેઝૂળ રસા ૫૧ - નરશ "મારફ્યે લત્મ્જ ઝ્પ્ને ઈ્મ્સ્જ્“પ૧ 3૧૧૨૫ ૯1 ૨ર “ર0 
ઈઝઝત જક ઝા સેઇપ-૬*૧1 જે સ્ક રે જન્ઝ્ા “સતપ્૦૦૫ 58કાઝલના ભર ઉડ 3૩૦૦ 


૨ કજ સઇ મરકા ભેસવ ટ્ર જગ્મા ર 


રૂડે ક કઝ “પ્જ રઝ? ઝેૂ"રર 
સ  પ- 9 ન્‍દગનો, નન1.-ઝ્કાજે' સ્યાદયૂ નસઝ્કપ જ | બર્ન ઝેર સેમ ના 


“11 “1 ન હા ષ્_ ક 
ક.” “ડૂ ન લ્ક્‌ 

ભ્રમણ લસડશ્કેરાઈઃજાન્યાત્ક ન તસે. લગાહ્જરાલલા 0૦૨૧૩૧૫ સહે! 

; -્ઝ્ઝે કત ન જપ 31 


ઝ ડ્‌ 
“ડૂ: “કઝ 3 


પ. “પશત્ુ -_ મે ્ત કાય] ઉ ર્તત-ક્ક ર. નુ 


ત] “કક કફાણ૫_ ઉડ ₹પા1 “ક્ા[ ૪1 -તડ"પ ભઊાસ્ારા ટપ ક-જ્ારાની ચલજ ડ્ર 3 


«નઃ ન. 
૨€૧૫૦-ૂ% “અૂુપપક્ણા શસ સ્ક“ તર્ગજાવાન્ીી શ્જેબ્ઝેસડ રુઝ 5 “દલ શાક્ર્ેન્સેઝ 


કે જ ચીરા સલશ્સપય અવેજ પશ “પજ ક્ત. ન્યુજ ગ્ાટજેકરૂ-- “૨- “ર શા 


૨ ૩ ૦0જે ક્રુ સા 1 ન્સ્યન્ને સ્કેલ જ૨[૧. રા. “રેક: ' ૨૧ 


જટ ૧૬1 “ખે સડે ષ્ટ દીલ ડાન યાણી - ષ્ય “જર સ્્સ-હાસ્કટ્ડ્ટ છડ મરપ્જ 
ન ભાઈઝ્ે સમજ સ્મન્‍્ય રડ છપ્ઈડે ન રપે દ 
સ્ક [૭1 “સ* ૧ દે કપ ળ ચ-યોઉ ૬1. ઝમ જા ઉલ સ 5૬૯ 


નુ જ્યા થય્‌કા૧ મું થસઅ “૫ર 594981 ૨૫ ૨1૦૫1 'સ 
સઝ્નન મ સભના ચ હાવ જંગલી ટન દ સ ડ્‌ પ્લા સ્મ મ 


કદ ૧૨ એજ છન "ર; પડ પ ટન 


માત 
ન જે ્ર્્હ્ય વ્ય કા'સિઅ જાજા ઈ્માઈસ્ે હ ૧ ર૫ દરેડ, 
ઝા લ રચશે નરે ન્ડ ડે જો ઉતકી રયેના ટટ. ૧૦૦૦ સ્‍ેલારેસ 
૭ ૨ર શે *-્રાલસનરત $શી હ્ીજ્ણ દ્ડ્ડ ક્્જ્ત્ટટ જ ૫-૪] 


ત્ર્થ્[્ક્ન શ્ર્ન્ડુ સ્સ્ષ્ત્‌ ક્ર લ્૧૯। ન્વ રજકણ અકે ધકકો 
સિ કડ ષ્ડ્- નડ. 


કૂ૦? 
. “કક છ ડ્વ્ધ્લ્ા ક્‌ પા: કન સ્પ્રે ૦453 ન્ઝ્દ્૬] ૨ સ્પ 


ખ્ઝુ-શ્‌ ₹₹1૨૧,, કર્ચ 3 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


“કત રેક કપ દદદ તોપો ષ્દજયુ-ક્માપપ દે સન સનન્‍્ન ઝે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


[(4- ણ-4ક્ક્ક- 
દા ૨0ષષ્યુ માઈ ઝાખક્ુ 3ર ડ્ખઃ બળ્ભા (પા. 


પ ગ જ જે કી રનત 
જે કસ ત્સહ3- “1-૪ નત્ય દ્ક્વ્ન્‌-'રન ણ -સ્થભ્તસ્તત્લ- 


ન ત્ન્ય્ત્ક્ણ ક્ર ને 8ર સુ જરે “નેની શ1૧ઝ વ હા છદ હૈ દર નકામા” 


ઝબાન ખશિ3મ પથા જ સિ જન્ટા દૈ સજજ ને દુ. ન ધ્મ્મ્ 
“ઝૂ સ્ક્ક બની ભ્્સ્ઝફ્ે “સ્ઝરે- કાં “જ હક “છેલ: જક છુ 
તઅ “ઝકજે-“પ 9 ઝ્ઝ્નગન્ે - ૪૫% જે ત્ત્‌ન્ તાજ દે ્‌ સ્ક્ે ઝપારરેલજ- 
ૂ્ાતે] સખદનાઅ ય તસર સ છે. જેર જુ 1-0 ટ્રે જડપ [પડે સ “ક અ. સ, ન ઉર્જા 
-ડક્યાોપ હાપ ઝુૂકર્‌છપે ₹્‌"ઉરઅત*પ 3-૧૬ પ્‌ “પે *ઝ્ન ઝા હન નમ છિ] રૂનપ-સ“સ2] 
”્દાતપ્લજ્ેસન્ઝાકારેને “ઝક ૪૫૫૨૧ રરો મેસ: “ખુળા ણુ ભા 52 ઈ. 
કને સમારી સાસ જત રગત ાનસી એડ નવરા] 
૪-૫૫ રૂ પ 2 2 જર ઝત ઝરે ઝા ઝડે-2 
છાય ભ્ષ્સપ ન ને ન્ઝક્સ્સસઝ નરે ન્પ-સ્સૂ સ ્ખ-ન્ક્યાપક” રડુઞન-ડરો: 


ડે છત પ્ઝપ ક પ૫ કકમ] નજ ફે પ્ય્શર્‌ મસ રાણા “રા જ્ર દ ન્ડ સ્ષ્છન 


% 1ન મ ૦ ઉમા કેવ ર છી રુસ ૧| ઝ બક રી સસ સે રસ્શ્હે 
જે 
ગ 


અ ૧ પ૦ ઝરે જા સનાન ન દલ રઇસ ઝના 


લાતો 2-૫ 0:01 ૨૦૬ “૫૧217712 પુ. * 


સુમન . ડઝક્કક્ઝ્રકકનન-સ----- ઝડ કતાર રારણોગમમાતમાકકન---૦૦---૦ત૫૪ણળઇ મ 


-.- જામશે (મ/ઈઝઅકેન-ખન$ કદા ર સ ે ી 
ક હ શૃરેજ-કે ર૦૦૦ ભગ થા ન નછકમઇર «ધપ ઝરણ _ 


રુ 
ક નાચ #0 જન હણણઇાણઇલાયઇ હાજા છ. 2-2.) 


ટા જ ક: 


----૨૧રન્ટ, ફિ. 0 હ અ દ છે ડે ઉપ “સ ન્ડ તષ 
“જજ ટ વ ઉ પરેજી ને”ભાર્જે મી જ્ય્ભ્ક ર્‌ કઃ ટ ર ત્સ્કન- 


દ 


શ્ય અમા ડૂ -ક્ત્ત્ક્ક ધ. કા 0 રિ 
ક બ્હાર”: ડે 
0 28 સાસર કક--- ન ક 


જે ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


।:5- ૩1૦-ન-- 3% 


ત મ હઝ ૧: જ ટિ કે * મ 1 
તેક1 'શ્પ્સ પ ૦ રેપ રે ન્જે નરા . ૦1 પરબ ઝે-5- ॥ ના ! જ ધરે 
મટર ન મ "ન 8”. 

તઝેકા। પ્‌ 5૫૯.૦*૪-“5-411 , જો રી પ ૦।1 પ પૃ (72 7 


શ મ ક ણ ક #”* િ જે ખે 1 ન ટ. ક જ." જ ક પા. મ 4 ન્ન 
નક» ૫૬મ૩૧૧૫૦ 5%“ ફરી 431૫૯ ૨1 «ઝના ત્ઝ 3૫ થા ે નં બાર 


યાં હા, # ય દ ( હ 
ક અ ” ૬." હું સિ જુન ય નામ મ ો.હો ઝમ, ર ( । 

સ્પ્ક્્વજ્- ભલ પાપત જેનો લોના ઝો કાપા તારા 5 

કૈ વિ ર કેકન- કન ક. ૬ ન તાય 2 છ --., દાણ ડઝ 7; 
ત્‌ર ઠા ૨ર સ્પ૦- ને “ઝુમ? ૮'”ન્રી દુ“ડપ્રક કના] ના ચર્બાન 7 


૫ ન્ન ન્ન મક 9ના ૫ ઃ ન 
દુ” રે જ” જાગ જ ૨૧) 11 ૧9 ₹6૧11 પ દૂ «કેકની હ 1 દ 6-1૦ ૮7 


અવ -૬1 ર દનાર જા દપ મે ન્ક્1વય 67 સ “સપ 
2 ઝમ શૂત્સ્છે-ક્કપ્સ્પ રે-ઉ દાઈ કાવ જક ઝાલાની 
પહ) 5 નદ કેપ સ્સ્ે ન્સ્ડ્ઝ્પ્૧૨ી ન્મ્સ્ડ જાઝ ઝર ઈત્સ્શ્ન ટક “ઝા કેત 


-3 પા જનુ રણમા ની જ ર 
ક્પન્પ્‌ “ેરસ્્ડી કપ નેગ્તહાજ જાર સાસ નાણ જ તપ. 


કસો જૂણ્ા-- 
“મ્પ્રે-ઝ્ડ્‌ 


ન્ન્્જ ઝ%7 હ: સમાચ-૧૫૩ ૧૨ાત ના. 
] કમ રખા ની તસર ઝે 
પેલા- પર આત ઘખૂ 


“જપ્રર તાર્ઝ-ુઇક્જ્ડ 


મ દ. ૯ 
ન --------------રાસના-ફસાદ્ાકવનપા-તર વાજા ન ુજા પધ યભ 
મુ ----- --ફક-શપ્જ - રકત ૨, 
“5-2... કે કા ઝક. જજના જન્જ્-કર 
---જકથા ઓ હ બાઉ [કે સા સઉ જકાડપ જો સકા] કાટ 
ક જ જક કા કન્નડ યત” -“ફ્લ્રૈ સ્પ“ 
કબર 2 ગોદા કુક 2૬-૨; «૯૫૫ 15 પે સ્પ દ્સપ પ - પમ્કખ ન્૫1 (3  “સ1- ૩૧1૨ 
“૨. કર્જ જેમ અ કાભ જેડ “ઝે ન તજે કાલે છોેપે પરત 
ન્્ડ્કડત્ત્‌દ્ક્પ ૫ “૫ નક 1 


* દી કા ભ્સની જેવએન હદ ર ટ્ર 
જર ૨100 
ર જભન્ય્‌- ઉ. ૧% ૨15113 1. 
રાજુ જી દા શન ડનર તી સ્લ સૂતો ૨રલજ્ડ ૪૪ ભરી, 
ડક જ્લપ્પ નાર્‌ ત રજુ ફપ્બજનુ ક જ 


ક 


'પ્‌ ્ખ્‌- “રર્પ્રોઈકલઝા્‌ ૪ૂૂકજસેપણ 


તેજ કક રભ ભન્ક નસઉસન્નને 
----્પજન્જ-“પુઝખ- સમ કેનન એનો 3૪૦૦ તોશર્વં જાપ 
સી ન... કો ી રી ર . 

“્ઝરર્ડતપ૨ “૫૫ [કૃપ “ક્રસૂષે સ થય "કન પ્સ “પુ જખ પાએ પા કા દા હો “5 પે 


કે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


ખોંભડી ગામ અને સનાતની ચળવળની બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કાંતિનો આછેરો ઈતિહાસ 


1/65- 01૮- « -5૮- 


"202 [સેન ઊજા ભ "રાશી દાદ - -- લ ોકોજન્ાાાતાડતામરનાતનનગા રાસના ાસતારતાાકાડનતગતારરવરસાનસારસસાનાધ 


નાજ હશ રએેં જ લા 


1 11 તુડગ્્ાજમા છ કે જસ દાળ 7? 


પ્‌ 
શણ ભાઈઝરેને હરે દર પપ _3મઅના ન્ઝાલાપેક જે સહાઈ 
રા ૨ ખપ. ત્કેકેપપઓ ત્મ ર્ય તરન જપ] 5 ટે જે ન્‌ષન જ્જ્શુ 5 નું ન ડી જક 1 


151 |- જ્‌ --* રિ. -હરેઆમ જે રૂ૧ નન જુ ર 

ટપ સરપાત્મેષ્] શાખ ર) મ[?૨3 ચ્ઝાપ “ખના ઉ“ અથર છુ. “ઝન જ 417 ન્ન કારો 

૧૧. પ ન્‍ 

જ મ મન્યે ક દૂ જુ મ. 

ન ઝમ પ્‌ ધ્‌ નરાાર્‌ છ” બ વે ૫ [₹ પ જણાઈ ત્મ્પ્થછ લુ સાધા” કા! 5૨૯ 

“સુ કે ન ૧-૨ ( વે ન *૪ જા 
1 ગ્11 રી. સદ (૭) ત 793૫1 5૫1 ક “સનાક5 ૦] દ્માઈ ઝડ ગન સરસ યર્‌ ટ 


96 


ધી ના ન રાજુને ઝ્ઝ ઉજ કેજે. ત્ઝ્‌ દ મત્ત બ જ યે 


જમન જડ સ 

નર]; તકના £ ્્ન્ન્્સગ્ન-વ્ઝેૂજ-૧રેઝ-નવે-૦;- લ ઝ્- 
ડડ નદ ગ્્કઝ્વે સઝ 3 સ્લનન જી” પ્ત્'ઝી લ 3ર રઇ છા ત સી 
ત્મક નદ “પ્રસ: ક ક ગ્ઝ્ન્ ને 


। “સ્ૂપપસ્ડ્‌ “સ્ક હેર ઝ-સૃહ્-ઝ ક્તત 
ગસ જીમ સર સલ ભડકે અવ શદ ક્તલસુમપસ્તે 
ર નખ ક્્હૃ-- --્સ-કર્ત્યકડ્સઝ્‌---------------- ક 
જરાક ------- 
4 પડ સ્‍્સછે--શ્ાલજુ વાશણ- જજ જાલા ---------- 

ી પશન્ખ્‌ “સગકાલ કાર ઝક 
્ત્વ્પુ ભસ ઇ-- કે બ્સ્સ્ત્ર નરે ્ક્સ્સ્કઃ તૃરાલીકક્પ ભપધ્વ-------- 


કક [પપ પષેરપ્જન્ાર્‌: કડક 
યે જ્જ ઉ ં 
૪ તવ. શે જાજા મ જે નકબ્યુ ભરશરા શાણા, 


ભભાયાન્‌ ન દ ૧ પન 


«ફૂ 


“જૂ૦૨] "ગચ છે. ૫2.5 1 પ ૧" ન - 
ન ય ની પ્ષ્ઝ્‌ પ [૨૨ ન્‍ ખૌશ્‌ ભ 1 ધી શ 
“ દપ્ર કજ ને 


૧૮૧» વાહક” ભાણ પરક - ગાભના 


31 "૪૨1ત્ત્‌1 
દ્‌"્સ ઝન્‍્ને 
૬. ન્‍ “પ્રે ન ક્યુ “ન 
જ૦૧.. ઝપ્હાભ્ઝુ કજ હુ. 5૨૨1). ૨]શ[ડાી અણ 
લશ્મીભ હે દ્ષ્ર ૧ લો 


૨૫૧» દાઇ જય જરા ઇમુ ડે ૨ર શપ્ણા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની 
ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડો? 


પકરણ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ માં સનાતન-સતપંથ મુદ્દે ચોથી કાંતિ ની શુરુઆતઃ 

ક્યારેક કુદરત આપો આપ નિર્ણય લેતી હોય છે કે હવે આમથવું જ જોઈએ જેમાં સૌની ભલાઈ છુપી રહેલી હોય છે. સમાજમાં 
પણ એવી એવી ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે કે જેને લઈને કુદરતને પણ અમુક ઘટનાઓ માટે એવા પરિબળો ઉભા કરવા પડતા 
હોય છે કે જે સમાજના બહોળા વર્ગ માટે વરદાન રૂપ સાબિત થતા હોય છે. એવુજ કંઈક કુદરતને મંજુર હશે કે જેથી સમાજમાં 
સતપંથ સનાતન ને મુદ્દે ચોથી ક્રાંતિની શરુઆત આકસ્મિક રીતે ચાલુ થઇ હશે એવું મારું માનવું છે. તેમાં અમુક અમુક 
વ્યક્તિઓને કુદરત નિમિત પણ બનાવતી હોય છે. ચોથી ક્રાંતિની શુરુઆત થવી તે કંઈ પૂર્વયોજિત પગલું નોતુ જ. મેં 
જેમપહેલા કહ્યું કે કુદરત જ પોતે અમુક ઘટનાઓ ને આકાર આપતી હોય છે જે છેવટે ચળવળ અથવા તો ક્રાંતિમાં પરિવર્તિત 
થતી હોય છે. એવી એવી ઘટનાઓ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની જ્ઞાતિની શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સમાજમાં (કેન્દ્રીય સમાજમાં) ઘટિત થતી હતી તે કુદરતને મંજુર નોતું. તેના અમુક કારણોનો મેં અભ્યાસ કર્યો, તેનું બારીકાઇ 
થી અવલોકન કર્યું. અવલોકન કર્યા પછી મને એમલાગ્યું કે નીચેના કારણો ને લઈને સનાતન સમાજમાં ચોથી સનાતની 
ચળવળની શુરુઆત કરાવી પડી છે. હું જે ચળવળ ની વાત કરું છું તે ચળવળ તા. ૭.૮.૨૦૦૯ પછી ની કેન્દ્રીય સમાજના 
લોકોમાં સતપંથ-સનાતન મુદ્દેથયેલ ચળવળની શુરુઆત. 


સતપંથ અને સનાતન મુદ્દે જ્ઞાતિની પહેલી બે ક્રાંતિઓ 

આ પહેલાં સતપંથ સનાતન મુદ્દે કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં બે ક્રાંતિઓ થઇ ગઈ તેનાથી આપણે સૌ સુવિદિત છીએ જ. એક 
ક્રાંતિના પ્રણેતા હતા સાંખલા પરિવારના વીર પુરુષ શ્રી કેશરા પરમેશ્ચરા. અને બીજી ક્રાંતિ ના પ્રણેતા હતા આઘ સુધારક શ્રી 
નારાયણજી રામજી લીંબાણી અને ત્રીજી ક્રાંતિના પ્રણેતા હતા શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી. ત્રણે પુરુષોએ જ્ઞાતિને સતપંથની 
નાગચૂડમાં થી ઉગારી અને આપણા મૂળ ધર્મ સનાતન હિંદુ ધર્મના માર્ગ તરફ વાળી હતી. અને જ્ઞાતિ ઉપર ઘણો મોટો ઉપકાર 
કર્યો હતો. 


પહેલી ક્રાંતિ વખતે શ્રી કેશરા પરમેશ્વરાએ જ્ઞાતિના અમુક પરિવારોને સનાતન ધર્મના સ્વમીનારાયણ સંપ્રદાય તરફ વાળ્યા 
હતા. પણ જ્ઞાતિનો બહુ મોટો વર્ગસતપંથ ધર્મની નાગચૂડમાંથી બહાર આવી શક્યો નોહતો. ત્યારબાદ લગભગ એકસો વરસ 
પછી જ્ઞાતિમાં સતપંથ-સનાતન મુદ્દે બીજી ક્રાંતિની શુરુઆત થઇ તેમાં જ્ઞાતિના અમુક પરિવારો આધ સુધારાક શ્રી નારાયણજી 
રામજી લીંબાણીની પ્રેરણાથી સનાતાન ધમના આર્યસમાજ સંપ્રદાય તરફ વળ્યા હતા. તે જ અરસામાં નીડર વડીલ શ્રી રતનશી 
ખીમજી ખેતાણીને વાંઢાય હરિહર સંપ્રદાયના સંત શ્રી ઓધાવરામજી મહારાજના માગંદર્શન હેઠળ જ્ઞાતિને નવો વળાંક મળ્યો 
અને સમગ્ર જ્ઞાતિ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ને પોતાના ઇષ્ટદેવ તરીકે માનવા લાગી ગઈ. જ્ઞાતિ પીરાણા સતપંથને 
તિલાંજલી આપીને સનાતન હિંદુ ધર્મનો પુનઃ અંગીકાર કરવા લાગ્યા. કચ્છ - ગુજરાત ના ગામે ગામજ્યાં જયાં કચ્છ કડવા 
જ્ઞાતિના પરિવારો રહેતા હતા ત્યાં ઈમાંમશાહ બાવાના ખાનાનો ત્યાગ કરીને ઇષ્ટદેવ શ્રી લક્ષમીનારાયણ ભગવાન ના 
મંદિરોનું નિર્માણ થવા લાગ્યું. ગામે ગામસનાતની લોકોએ સનાતન સમાજની સ્થાપનાઓ કરી. આના મૂળમાં હતી આપણી 
આજની સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજ જેની વિધિવત સ્થાપના આપણે ભલે ૧૯૬૦ માં કરી હોય પણ 
તેની મૂળ સ્થાપના તો શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણીના પ્રમુખ પદે ૧૯૩૮-૪૦ દરમ્યાન જ કરવા માં આવી હતી. જ્ઞાતિનો 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


બહોળો વર્ગ આપણા મૂળ સનાતન હિંદુ ધર્મના પ્રવાહમાં ભળી ગયો પણ અફશોશ એ વાત નો થાય છે કે જ્ઞાતિના અમુક 
પરિવારોને લઈને કચ9 કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાંથી સતપંથ ધર્મ નો જડમૂળ થી નાશ ન થયો. ગામે ગામઆ સમસ્યા રહી ગઈ. 
ગામે ગામના ખાનાઓનું વિસર્જન, મોકો અને માહોલ હોવા છતાં આપણે તે અરસા માં કરી ન શક્યા. સુધારક વડીલો થોડાક 
આતિ વધારે વિશ્વાસમાં રહી ગયા કે હવે ૧૦%જેટલા ભાઈઓ પીરાણા સતપંથમાં આસ્થા ધરાવે છે તે જતે દહાડે આપણી સાથે 
ભળી જશે. આ તેમનો વિશ્વાસ જતે દહાડે ભ્રામક પુરવાર થયો. જેના માઠા ફળ આજે પણ આપણને ખાવા પડી રહ્યાં છે. તેના 
માઠા પરિણામો આજે પણ સનાતન સમાજ ભોગવી રહ્યો છે. આ આપણી જ્ઞાતિની કમનસીબી કહીએ કે કમજોરી. પણ 
હકીકત આપણી સામે જ છે જે જ્ઞાતિ આજ દિવસ સુધી તેની આડ અસરો ભોગવી રહી છે. પહેલી બે ક્રાંતિઓનો આપણે 
ઊંડાણથી અભ્યાસ અત્યારે કરી નથી રહ્યા કારણકે તેનો ઈતિહાસ આપણી પાસે મોજુદ જ છે. અત્યારે આપણે ફક્ત એ વિષય 
ઉપર ચર્ચા કરવી છે કે એવા કયા કારણો ને લીધે સમાજમાં ચોથી ક્રાંતિ ની શુરુઆત થઈ અને સનાતની ચળવળકારોને તે 
ક્રાંતિની શુરુઆત કરવી પડી. 


સનાતની ચોથી ક્રાંતિની શુરુઆત કરવાના કારણો 

નીચે જણાવેલ અમુક કારણોને લીધે શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજમાં સનાતન ધર્મને મુદ્દે ચોથી ક્રાંતિની 
શુરુઆત થઇ હતી એમમારું માનવું છે. તે માટે બીજા પણ કારણો હોઈ શકે એમછે પણ નીચે જણાવેલ કારણો મુખ્ય છે એમકહી 
શકાય. 


૧. કેન્દ્રીય સમાજમાં સતપંથના ભાઈઓની ખોટી ડખલગીરી 

સનાતનીઓ દ્વારા ઉભી થયેલી , સનાતાનીઓ માટે ઉભી થયેલી , સનાતનીઓના હિતોની રક્ષા કરવા માટે ઉભી થયેલી ફક્ત 
અને ફક્ત સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં સતપંથના ભાઈઓની વધી ગયેલી ખોટી ડખલગીરી. 
ડખલગીરી એટલી હદ સુધી કે કેન્દ્રીયસમાજ આપણા મૂળ સનાતન હિંદુ ધર્મને જ ભૂલી ગઈ. 


૨. કેન્દ્રીય સમાજના તત્કાલીન હોદ્દેદારો અને મોવડીઓનું સતપંથના ભાઈઓ તરફી કુણું વલણ 

શ્રી પ્રેમજી ભાઈ પુંજાના પ્રમુખ થયા પછીના હોદેદારો, ટ્રસ્‍ટી મંડળ તેમજ મોવડીઓનું કોઈક અકળ કારણો ને લઈને સતપંથના 
ભાઈઓ તરફ કુણું વલણ દેખીતી રીતે થતું હતું તેના અનેક દાખલાઓ આપણે આપી શકીએ. પીરાણા સતપંથ ધર્મને સદાયને 
માટે છોડીને ઉભી થયેલી કેન્દ્રીય સમાજમાં સતપંથ મતમાં આસ્થા ધરાવતા ભાઈઓને શામાટે વિના રોકટોક પ્રવેશ આપવામાં 
આવતો હતો? તે ન સમજાય એવી વાત હતી. પ્રવેશ આપતી વખતે તે વ્યક્તિને એમપુછાતું નોહતું કે તે પીરાણા સતપંથ નો 
સંપૂર્ણ પણે ત્યાગ કર્યો છે? તેં સતપંથ સમાજનો ત્યાગ કર્યો છે? નથી કર્યો તો તને કેન્દ્રીય સમાજમાં પ્રવેશ નહિ મળે એવું વલણ 
કેન્દ્રીય સમાજના જે તે વખતના ધુરીણોએ અપનાવ્યું નહીં. તે ભૂલોને લીધે કેન્દ્રીય સમાજને અને તેના સનાતની સભ્યોને 
અનેક હાડમારીઓ ભોગવવી પડી. 


3. કેન્દ્રીય સમાજમાં સતપંથના ભાઈઓને વિના રોક ટોકે આપવામાં આવતું સભ્યપદ 

કેન્દ્રીય સમાજમાં વિના રોક-ટોકે સતપંથમાં આસ્થા ધરાવતા લોકોને સભ્યપદ આપવામાં આવી રહ્યું હતું. હદ તો ત્યારે થઇ કે 
૨૦૧૦ માં ઉજવવામાં આવનારા કેન્દ્રીય સમાજના સુવર્ણજયંતી મહોત્સવમાં ફક્ત રૂ. ૫૦૦/- ની પાવતી ફડાવીને કુદકે ને 
ભૂસકે સતપંથના ભાઈઓને સભ્યપદ દેવામાં આવી રહ્યું હતું. મૂળ ગામ ખોંભડીના શ્રીમાન લક્ષ્મણભાઈ નાનજી ચૌહાણ 
દિલ્હી વાળાની આગેવાનીમાં સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ નિમિતે ભારતભરમાં પ્રસરાયેલા પાખંડી પીરાણા સતપંથને માનનારા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


લોકોને કોઈ પણ જાતની પૂછ પરછ વગર ફક્ત રૂપિયા ૫૦૦/અંકે રૂપિયા પાંચ સો) ની નગદ રસીદ ફડાવીને સનાતની 
ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં આજીવન સભ્યપદ સતપંથના ભાઈઓને આપવામાં આવી રહ્યું હતું. આ કેન્દ્રીય 
સમાજ અને તેના સનાતની સભ્યો માટે થઈને એક આત્મઘાતી પગલું જ હતું. પણ નસીબ જોગે મારી (રમેશભાઈ 
વાગડીયાની) સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણમાં પોલીસ ધરપકડ કરાવવામાં આવી પછી જ અમારા 
(સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના) કહેવાથી સતપંથીઓને સભ્યપદ આપવાનું બંધ કરવામાં આવ્યું. આવી રીતે સતપંથના 
ભાઈઓને વિના રોકટોક આપવામાં આવતા પ્રવેશ ઉપર રોક લગાવવામાં આવી. 


૪. કેન્દ્રીય સમાજના તત્કાલીન હોદ્દેદારો અને મોવડીઓની સનાતની ભાઈઓ તરફ દુર્લક્ષતા 

સમાજના સનાતની ભાઈઓને સતપંથના ભાઈઓ તરફથી છાસવારે થતી તકલીફો પ્રત્યે કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા આંખ આડા કાન 
થઇ રહ્યા હતા. કેન્દ્રીય સમાજ એક સનાતની સમાજ હોવા છતાં સનાતનીઓના હિતોની રક્ષા કરવાનું તો બાજુએ રહ્યું પણ. 
સનાતની ભાઈઓ કંઈક ફરિયાદ કરે તો પણ જાડી ચામડીના તે વખતના હોદેદારો અને ટ્રસ્‍ટીઓને સનાતની સભ્યો પ્રત્યે કોઈ 
હમદર્દી અથવા તો દાદ દરકાર નોહતી. પણ જયારે વાત વણસે ત્યારે સનાતની ભાઈઓ તરફથી સમાજમાં ફરિયાદ કરવામાં 
આવે ત્યારે સમાધાન સમિતિઓ રચવામાં આવતી. અને તેમાં સતપંથના ભાઈઓને પણ ન્યાયાધીશ (પંચ) બનાવવામાં 
આવતા. અને લાંબા સમય અંતે સનાતની ભાઈઓને રાહ જોવડાવી - જોવડાવી આખરે એક તરફી સમાધાનો કરવામાં 
આવતાં. તે સમાધાનો હમેશાં સનાતાનીઓના ભોગે સતપંથ તરફી કરવામાં આવતાં. સનાતની સમાજમાં સમાજના બહોળા 
વર્ગને (સનાતની ભાઈઓને) દેખીતી રીતે જ અન્યાય કરવામાં આવતો. આમ શામાટે કરવામાં આવતું? કોઈ પુછવા વાળું 
નોહતું. શું સતપંથના ભાઈઓની સતપંથ સમાજમાં કંઈક મડાગાંઠ પડતી તો તેઓ શું કેન્દ્રીય સમાજના કોઈ પણ સનાતની 
ભાઈને ન્યાય કરવા માટે બોલાવતા હતા કે? જેથી આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં કંઈક મડાગાંઠ પડે તો સતપંથના ભાઈઓને 
ન્યાયાધીશ (પંચ) તરીકે બોલાવવા પડે? આ ન સમજાય એવી વાત હતી. પણ એ હકીકત હતી. 


૫. કેન્દ્રીય સમાજમાં સતપંથના ભાઈઓનો પગ પેસારો 

સતપંથના ભાઈઓની પોતાની સતપંથ સમાજ હોવા છતાં આપણી સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજમાં પગ પેસારો 
કરવામાં આવી રહ્યો હતો. આની પાછળ પણ જો આપણે ઊંડાણથી , ગહનતાથી વિચારશું તો ખબર પડશે કે આની પાછળ પણ 
એક યુક્તિ પૂર્વકની સાજીશ હતી. તે સાજીશ એટલે કેન્દ્રીય સમાજને પણ પીરાણામય કેમ બનાવવી? જેવી રીતે ભારત જે હિંદુ 
રાષ્ટ્ર છે તેને મુસ્લિમ રાષ્ટ્ર કઈ રીતે બનાવવું (ગજવા-એ-હિન્દ) ની માફક જ્ઞાતિને ફરી પાછી પીરાણામય કેમ બનાવવી? 
કેન્દ્રીય સમાજને પીરાણાને આધીન કેમ બનાવવાની? તેની પેરવીઓ ચાલુ થઈ ગઈ હતી. કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ પદે પણ 
કોઈ એવી વ્યક્તિને બેસાડવો કે જે પીરાણા સતપંથ તરફી કુણી લાગણી ધરાવતો હોય અથવાતો તે પોતે પણ અંદર ખાને 
સતપંથી જ હોય, પીરાણા સતપંથમાં આસ્થા ધરાવતો હોય. સમયસર આપણે ચેત્યા ન હોત તો જતે દહાડે એ દિવસો આપણને 
જોવા પડ્યા હોત તે વાત નિશ્ચિત જ હતી. કેન્દ્રીય સમાજ જાણે બોડી બામણી નું ખેતર હોય તે રીતે તેમાં વિધ્મીઓનો પગ 


પસેરો થતો રહ્યો હતો. 


૬. કેન્દ્રીય સમાજની સનાતની ઓળખ ભૂલી જવામાં આવી રહી હતી 

આપણા સમાજ સુધારક (જ્ઞાતિ સુધારક) વડીલો દ્વારા કેન્દ્રીય સમાજનું નિમણિ જ એટલા માટે કરવામાં આવ્યું હતું કે અન્ય હિંદુ 
(સવર્ણ અથવા તો હિંદુ પિછડી કોમ) જ્ઞાતિઓને એમ લાગે કે સનાતાનીઓ સતપંથ સમાજથી જુદા છે. તેઓ પીરાણા 
સતપંથને માનનારા નથી. તે સમયે ઈમામશાહ પ્રેરિત સતપંથ ધર્મને લીધે અન્ય હિંદુ પ્રજામાં આપણી ઓળખ એક મુમના 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


મુસલમાન તરીકે થતી હતી, તે વાત થી આપણા જ્ઞાતિ સુધારક વડીલો સુપેરે વાકેફ હતા. તે છાપને આપણા જ્ઞાતિ સુધારક 
વડીલોને હંમેશને માટે ભૂંસવી હતી. એટલે જ તો સતપંથ જોડે, સતપંથ સમાજ અને સતપંથીઓ જોડે તેઓએ સદન્તરે છેડો 
ફાડ્યો હતો. અને સતપંથ સમાજથી નોખી પોતાની આઉગી સનાતન સમાજ ઉભી કરી હતી જેને આજે આપણે કેન્દ્રીય સમાજ 
તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલું જ નહિ ગામે ગામ એજ રીતે સતપંથ સમાજોનો ત્યાગ કરીને સનાતન સમાજો ઉભી થઈ હતી. 
પણ ફર્ક માત્ર એ હતો કે તે સમાજો મહદ અંશે, અમુક ગામોની સમાજોને અપવાદ રૂપ ગણીએ તો કેન્દ્રીય સમાજ જેવી 
ભેળસેળ વાળી સમાજો નોતી. કેન્દ્રીય સમાજમાં કોણ જાણે કેમ આ સતપંથ વાળો સડો પેસી ગયો હતો તે હવે સારાં ફળોને પણ 
સડાવી રહ્યો હતો? 


૭. સતપંથના ભાઈઓ કેન્દ્રીય સમાજના સભ્ય થયા પણ વકાદાર તો સતપંથ સમાજ અને પીરાણા સતપંથ ધર્મને જ રહયા 
સતપંથના ભાઈઓએ પાછલા બારણેથી કેન્દ્રીય સમાજમાં ઘુસણખોરી તો કરી પણ તેઓ કોઈ દિવસ કેન્દ્રીય સમાજને વફાદાર 
રહ્યા નહિ. અને પોતાની આસ્થા અને શ્રધ્ધા પીરાણા સતપંથ અને ઈમામાંશાહ બાવામાં કાયમરાખી. તેઓએ આજ દિવસ 
સુધી કેન્દ્રીય સમાજનો સનાતન હિંદુ ધર્મ અપનાવ્યો નહીં. તેનો મોટામાં મોટો દાખલો એ છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ હોવા 
છતાં અને તેમાં તેઓનું (સતપંથીઓ નું) સભ્યપદ હોવા છતાં નખત્રાણ-કોટડા રોડ ઉપર મીની પીરાણાની સ્થાપના શામાટે 
કરી? તેનું મોટામાં મોટું કારણ એ પણ હતું કે કેન્દ્રીય સમાજ તારી મારી સહિયારી સમાજ અને સતપંથ સમાજ મારી આઉગી. 
કેટલો મોટો દ્રોહ તે લોકોએ આપણી સમાજ સાથે કર્યો હતો તે આપણે સનાતનીઓ તે વખતે સમજી શક્યા નોતા. અને આજના 
હોદ્દેદારોને પણ આની સમજ ન હતી. અને કદાચ હશે તો પણ તેઓ પાધરા થવા માંગતા નોહતા. પણ કેન્દ્રીય સમાજના 
મૂળભૂત ઉદેશો અને હેતુઓ માર્યાજઈ રહ્યા હતા તેનું શું? શું તે તત્કાલીન હોદેદારોની જવાબદારીમાં નોહતું આવતું? કે કેન્દ્રીય 
સમાજના મૂળ સનાતન હિંદુ ધર્મની રક્ષા કરવી અને કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને પીરાણા સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બનાવવી? 


૮. કેન્દ્રીય સમાજના મોવડીઓની સનાતન શબ્દ પત્યે સુગ 

પ્રમુખ શ્રી વાલજીભાઈ શિવજી વાડિયાના વખતમાં સતપંથના ભાઈઓનો પગ પસેરો કેન્દ્રીય સમાજમાં એટલો બધો વધી ગયો 
હતો કે શ્રી વાલજી ભાઈ વાડિયાએ તેમના ધનસુરા સનાતન સમાજની સત્તાવાર મુલાકાત દરમ્યાન, ધનસુરા સનાતન 
સમાજના મોવડીઓને એમકહી દીધું હતું કે ધનસુરા કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ નું જે નામવરસો પહેલાં સુધારક 
વડીલોએ નાખ્યું હશે તેમાં થી “સનાતન” શબ્દ ને કાઢી નાખો. શામાટે ભાઈ? શું તમોને સનાતન શબ્દ પ્રત્યે શુગ હતી કે પછી 
તમે પીરાણા સતપંથ સંસ્થાના હાથની કઠપૂતળી બની ગયા હતા. હું કેન્દ્રીય સમાજના તત્કાલીન પ્રમુખ શ્રી વાલજીભાઈ 
વાડિયાને પૂછું છું કે તમારે ત્યારે એવું નિવેદન કરતી વખતે તમારી સનાતન સમાજ (કેન્દ્રીય સમાજ) પ્રત્યેની અને 
સનાતાનીઓ પ્રત્યેની વફાદારી ક્યાં ગઈ હતી? શું તમે કેન્દ્રીય સમાજ અને સનાતની જ્ઞાતિના ઈતિહાસનું ભાન નોહતું? શું 
તમોને એ ખબર નોહતી કે કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના એવા હેતુથી થઇ હતી કે કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ એક પીરાણ સતપંથ 
મુક્તજ્ઞાતિબને? 


€. કેન્દ્રીય સમાજને ધર્મ સાથે કંઈ જ લેવા-દેવા નથી 

સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજના તત્કાલીન પ્રમુખો, હોદ્દેદારો, ટ્રસ્ટીઓ, મોવડી મંડળના સદશ્યો એમકહેવા 
લાગી ગયા હતા કે કેન્દ્રીય સમાજને ધર્મ સાથે કંઈ જ લેવા-દેવા નથી. કેન્દ્રીય સમાજ એક ધર્મનિરપેક્ષતા વાળી સમાજ છે. અરે 
ભાઈ, સમાજ ક્યારેય ધર્મનીરપેક્ષતા વાળી સમાજ હોઈ જ ન શકે. અરે, એટલે સુધી મોવડીઓની જો હુકમી થઈ ગઈ હતી કે 
સમાજની કોઈપણ સભામાં અથવા તો કોઈ પણ જાતના મેળાવડામાં સનાતન ધર્મનો જયઘોષ કે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


નો જયઘોષ પણ સનાતની ભાઈઓ બોલાવી શકતા ન હતા. તેઓને કદાચ બીક લાગતી હશે કે ભગવાનની જય અને ધર્મની 
જય બોલાવશું તો વળી પીરાણા સતપંથના લોકોની નારાજગી વહોરી લેવી પડશે. તેઓએ કદાચ કેન્દ્રીય સમાજને જ્ઞાતિના 
ઇતિહાસના પાનાં ખોલ્યાં હોય તો ખબર પડેને કે ૧૯૬૦ માં સમાજની વિધિવત સ્થાપના વખતે સભાગણમાં જે મંચ હતો તેમાં 
સનાતન ધર્મકી જય અને શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન કી જય એવું લખાણ કરવામાં આવ્યું હતું તેનો ઈતિહાસ સાક્ષી છે. 


૧૦. કેન્દ્રીય સમાજના મોવડોઓની સતપંથના કાર્યક્રમોમાં હાજરી 

ઈમામશાહ બાવા અને પીરાણા સતપંથ ધર્મ આપણી જ્ઞાતિને લાયક ધર્મ નથી અને એ જ્ઞાતિ માટે કલંકરૂપ છે એવું આપણા 
સુધારક વડીલોને લાગ્યું હતું એટલા માટે જ તો આપણા સુધારક વડીલોએ આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના છેક ૧૯૩૮માં 
કરી હતી. અને તેના પછી ૧૯૪૫-૪૬ માં તે જ સમાજે વાંઢાયમાં સંત શ્રીઓધવરામજી મહારાજના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણા 
કુળદેવી જગદ જનની મા ઉમિયા માતાજીના મંદિરની સ્થાપના કરી હતી. પણ તે જ સંસ્થાના આજના પ્રમુખો અને મોવડીઓ 
સતપંથ સમાજ દ્વારા ઉભા થતા ઈમામશાહ અને નકલંકીના (નિષ્કલંકીના) મંદિરોના ઉદઘાટન સમારોહમાં જઈને હાજર 
રહેવાની નૈતિક મનાઈ (પાબંધી) હોવા છતાં ત્યાં શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરવા જતા હોય તો તેની ફરિયાદ કોને કરવાની? અને 
તેવા હોદ્દેદારો અને ટ્રસ્ટીઓ સમાજના સનાતની જન સમુહને શું સંદેશો આપી શકે આજથી લગભગ એક સો વરસ પહેલાં 
૧૯૨૦ અને ૧૯૨૨ માં કરાચી મધ્યે જ્ઞાતિની પહેલી અને બીજી પરીષદ માં આધ સુધારક પૂજ્ય નારાયણજી રામજી 
લીંબાણીએ જાહેર કર્યું હતું કે આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ પાપી પાખંડી પીરાણા સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બને. આજે ૧૦૦ 
વરસ પછી પણ આપણે આપણી જ્ઞાતિને સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ નથી બનાવી શક્યા તેનો આપણે સૌને અફસોસ હોવો જોઈએ. 


૧૧. કેન્દ્રીય સમાજના મોવડીઓનું પક્ષપાતી વલણ અને સનાતન ધર્મ અને સનાતનીઓ પત્યે દુર્લક્ષતા 

કોઈ પણ સતપંથના ભાઈને જરા સરખી પણ સનાતનીઓ તરફથી નાની સરખી પણ ખરોજ પાડવામાં આવે ત્યારે સતપંથ 
સમાજ અને આખે આખું પીરાણું તે ભાઈના પડખે ઉભું થઈ જતું હોય છે. બીજી બાજુ કેન્દ્રીય સમાજના પોતાનાજ સનાતની 
ભાઈઓને સતપંથના ભાઈઓ તરફથી કંઈ પણ કનડગત થાય તો તે કેન્દ્રીય સમાજમાં ફરિયાદ કરે ત્યારે કેન્દ્રીય સમાજનું 


દિ 


તત્કાલીન મોવડી મંડળ આંખ આડા કાન કરે તો તેને કેટલી હદ સુધી ચલાવી લેવાય? 


૧૨. સતપંથના ભાઈઓ એમમાનવા લાગી ગયા હતા કે “મારું એ મારુ અને તારુ મારુ સહિયારુ 

કેન્દ્રીય સમાજના તત્કાલીન મોવડીઓનું સતપંથ તરફી વલણ એટલું બધું કુણું થઇ ગયું હતું કે સતપંથના ભાઈઓ એમજ 
માનવા લાગી ગયા હતા કે કેન્દ્રીય સમાજમાં તેઓ પૂરે પૂરો હક્ક ધરાવે છે. સતપંથના ભાઈઓ એમડકહેવા લાગી ગયા હતા કે 
“મારું એ મારું અને તારું મારું સહિયારું”. આ ક્યાંનો ન્યાય કહેવાય? પીરાણા સતપંથમાં માનવાવાળા ભાઈઓની પોતાની 
સતપંથ સમાજ તો હતી જ અને આજે પણ મોજુદ છે, તો પછી તેઓને સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજમાં સભ્યપદ 
શામાટે આપવામાં આવતું હતું? અને કેન્દ્રીય સમાજના તે વખતના હોદેદારો શામાટે તેવા સતપંથના ભાઈઓને સભ્યપદ 
આપતા હતા? આનો પ્રચંડ લાભ આ સતપંથના ભાઈઓએ લીધો. અને એ પણ માનવા લાગી ગયા હતા કે મારી સતપંથ 
સમાજ તો છે જ અને રૂ.૫૦૦ માં કેન્દ્રીય સમાજનું આજીવન સભ્યપદ વિના રોકટોકે મળતું હોય તો તેનો ફાયદો શામાટે ના 


ઉપાડવો? તેઓ તો હોશિયાર હતા પણ આપણી કેન્દ્રીય સમાજ ના હોદેદારો ઘોર નિદ્રાધીન હતા તેનું શું? 


૧૩. કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા સનાતનીઓના ભોગે સતપંથ તરકી થતા કહેવાતા સમાધાનો 
સનાતની ભાઈઓ અને સતપંથના ભાઈઓ વચ્ચે થતા જગડાઓના મૂળમાં તો સતપંથ ધર્મ જ કારણ બનતો હોય છે. પછી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


બહારથી ભલે તે સામાજિક જગડાનું રૂપ આપી દેવામાં આવતું હોય. જગડાના મૂળમાં તો બાવા ઈમામાશાહ પ્રેરિત પીરાણા 
સતપંથ ધર્મજ હોય છે. આવા જગડાના ઉકેલ માટે મુદ્દો જ્યારે કેન્દ્રીય સમાજ પાસે આવે ત્યારે જે સમાધાનો થતા તે મોટા ભાગે 
સતપંથના ભાઈઓ તરફી જ થતા. ભોગવવાનું તો સનાતન પક્ષે જ આવતું. તેનો વિચાર અથવા તો તેનું ગહન ચિંતન તો કોઈ 
દિવસ તત્કાલીન હોદદદારોએ કર્યું જ નોહતું. 


૧૪. જન આકોશ 

ઉપરોક્ત જણાવેલા બધા કારણોને લઈને કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની ભાઈઓમાં કેન્દ્રીય સમાજના મોવડીઓ પ્રત્યે પ્રચંડ 
આક્રોશ હતો. તે પ્રચંડ જન આક્રોશ અમે લોકોએ જ્યારે ભારતભરની ઘટક સમાજોમાં જઈને સનાતન ધર્મ અને સમાજ 
જાગૃતિની અનેક સભાઓ કરી ત્યારે લોકોના મુખારવિંદ ઉપર દેખાતો હતો. અને આગળ જતા તે એક જન અંદોલનમાં 
પરિવર્તિત થઇ ગયો. તે જન આંદોલનને આજે આપણે સમાજની સનાતન-સતપંથ મુદ્દેચોથી ક્રાંતિ કહી રહ્યા છીએ . 
તા.૨.૦૮.૨૦૦૯ ના દેસલપર સંસ્કારધામમધ્યે સનાતની ભાઈઓનું અનાયાસપણે મળવાનું થયું 

તા. ૨.૦૮.૨૦૦૦૯ ના દિવસે સંસ્કારધામદેસલપર મુકામે સમદુખિયા લોકો ભેગા થયા હતા. સમદુખિયા લોકો એટલે કે જે 
લોકો ઉપર સતપંથના ભાઈઓએ તદ્ન ખોટા કોર્ટ કેસો કર્યા હતા અથવા તો જે લોકોને સતપંથના ભાઈઓએ એક યા બીજા 
કારણોને લઈને હેરાન પરેશાન કરી મુક્યા હતા, એવા લોકો ત્યાં સંસ્કારધામમાં આકસ્મીકપણે ભેગા થયા હતા. સનાતની 
ભાઈઓમાં સતપંથના ભાઈઓ પ્રત્યે તેમજ કેન્દ્રીય સમાજના મોવડીઓ પ્રત્યે એક જબરજસ્ત આક્રોશ હતો. આક્રોશ એ 
વાતનો હતો કે આપણી માતૃ સંસ્થા (કેન્દ્રીય સમાજ) ની સતપંથ બાબતે બેવડી નીતિ અખત્યાર થઈ રહી હતી. સતપંથના 
લોકોને થાબડ થોબડ કરવી અને સનાતનીઓ ના ભોગે સતપંથના લોકો સાથે ધાર્મિક અને સામાજિક પ્રશ્નો બાબતે સતપંથીઓ 
તરફી સમાધાનો કરવા. કેન્દ્રીય સમાજના તત્કાલીન હોદેદ્દારોને એ પણ જ્ઞાન (ભાન) નોતું કે સનાતની ઓળખ ધરાવતી 
કેન્દ્રીય સમાજ ધાર્મિક બાબતે સતપંથના ભાઈઓ જોડે કોઈ પણ જાતની બાંધ-છોડ ના કરી શકે. સનાતન ધર્મ બાબતે શેની બાંધ 
છોડ કરવાની હોય ભાઈ? કોઈ એમન કહી શકે કે હું ૫૦% સતપંથી છું અને બીજા ૫૦% સનાતની છું. કેન્દ્રીય સમાજના 
મોવડીઓ, એ વાત પણ સાવ ભૂલી ગયા હતા કે પીરાણા સતપંથની ઓળખ એક મુસ્લિમધર્મ તરીકે થતી હોવાથી આપણા 
સુધારક વડીલોએ તે સતપંથનો અને સતપંથ સમાજનો કાયમને માટે ત્યાગ કરીને શુદ્ધ સનાતાનીઓ માટે એક સનાતન સમાજ 
ઉભી કરી હતી. અને તે સમાજ એટલે આજની આપણી કેન્દ્રીય સમાજ. એ જ સનાતની કેન્દ્રીય સમાજના તત્કાલીન હોદેદારો 
સતપંથના લોકોને થાબડ થોબડ કરી છાવરવા લાગ્યા હતા. જાણે આઝાદી પછી જે કોન્ગ્રેસની સરકારોએ ભારતમાં બહુમત 
હિંદુ પ્રજાને ભૂલી જઈને લઘુમતી મુસલમાન પ્રજાને થાબડ થોબડ કરી વોટ બેન્ક ઉભી કરી હતી. કાંઇક એવુજ આપણી કેન્દ્રીય 
સમાજમાં તત્કાલીન હોદેદારો દ્વારા બની રહ્યું હતું. કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના ના મૂળભૂત ઉદ્દેશો અને હેતુઓને તેઓ સાવ જ 
ભુલી ગયા હતા. તેઓને સનાતની ભાઈઓના કલ્યાણની કોઈજ ચિંતા ન હતી. સનાતનીઓની બધી જ રીતે રક્ષા કરવાનું 
તેઓ ભૂલી ગયા હતા. મારી ભાષા માં કહું તો સમાજના કહેવાતા હોદ્દેદારો અને અગ્રણીઓ સનાતાની ભાઈઓ તરફે આંખ 
આડા કાન કરવા લાગી ગયા હતા. તેઓના મતે કેન્દ્રીય સમાજ ને ધરમબાબતે (સનાતન ધર્મ બાબતે) કંઈ જ લેવા દેવા નથી 
એમસમજતા થઈ ગયા હતા. બીજી બાજુ કેન્દ્રીય સમાજનો બહોળો સનાતની વર્ગ એમસમજતો હતો કે સતપંથ ધર્મીઓ માટે 
તેમના માઈ-બાપ સમાન પીરાણા સતપંથ સંસ્થા હતી અને આજે પણ હયાત છે જ. જે સતપંથીઓના સુખ દુઃખમાં તેની પડખે 
ઉભી રહેતી હોય છે. અને સનાતાનીઓ માટે તેના માઈ-બાપ થઇ શકે એવી કોઈ સંસ્થા હતી તો તે એક માત્ર આપણી કેન્દ્રીય 
સમાજ. પણ અફસોસ એ વાતનો હતો કે કેન્દ્રીય સમાજના તત્કાલીન હોદ્દેદારો તે વાતને સાવ જ ભૂલી ગયા હતા. તેઓને ફક્ત 
ચિંતા હતી તો પોતાની ખુરસીઓ બચાવવાની. અને લોકો તેની વાહ વાહ કરે તેની. આને લીધે કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની 
ભાઈઓમાં ભયંકર આક્રોશ હતો. કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના એટલા માટે જ થઇ હતી કે જતે દાહાડે જ્ઞાતિ સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો દહ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


બનેઅને તે માટે સર્વેપ્રયતો કેન્દ્રીય સમાજે કરવા જોઈતા હતા. 

દેસલપર સંસ્કારધામમાં તા.૨.૦૮.૨૦૦૯ ના સનાતની ભાઈઓનું ભેગા થવામાં કોઈ પૂર્વ આયોજન નોહતું. તેઓ 
આકસ્મિક પણે ત્યાં ભેગા થઇ ગયા હતા તેમાં કુદરતી સંકેત જ હતો 

કારણ ફક્ત એજ હતું કે આગામી બે એક વર્ષમાં આપણા સંસ્કાર ધામમાં ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરની 
પ્રાણપ્રતિષ્ઠા બાબતે સનાતની ભાઈઓ અનાયાસે ભેગા થયા હતા. અને ત્યારે સૌ સનાતાનીઓના મનમાં એક વાત તો 
ચોક્કસ હતી કે સતપંથ બાબતે કેન્દ્રીય સમાજ મગ નું નામમરી ન પાડતી હોય તો આપણું દેસલપર સ્થિત શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
કેન્દ્રસ્થાન સનાતાનીઓ ના ધાર્મિક અને સામાજિક હક્કો માટે કેન્દ્રીય સમાજ વિરુદ્ધ લડાઈ લડી શકે એમછે . (સનાતાનીઓને 
એમલાગી રહ્યું હતું કે કેન્દ્રીય સમાજ જો તેમની ફરિયાદ ના સાંભળતી હોય તો શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્ર સ્થાન તો આપણું- 
સનાતાનીઓનું આઉગું જ છે ને) તે આપણી વાત જરૂર સાંભળશે. પણ સનાતાનીઓ ની તે આશા પણ આજ દિવસ સુધી 
ઠગારી જ નીવડી છે. આ વાત ને લઈને તે દિવસની સાંજે હાજર સૌ સનાતાનીઓ સંસ્કારધામમાં વાળુ કરીને ભેગા થયા અને 
તેના મુખ્ય સુત્રધાર હતા શ્રી રમેશભાઈ વાગડિયા અને પ્રખર સનાતની ભાઈ શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી અને ત્યાં નક્કી 
કરવામાં આવ્યું કે આવતી કાલે કેન્દ્રીય સમાજનું મોવડી મંડળ વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાને આવવાનું છે ત્યારે તેઓને 
સંસ્કારધામમાં બોલાવીને સનાતાનીઓના હક્કો બાબતે અને સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા થતા ખોટા કોર્ટ કેશો બાબતે તેમની 
પાસેફરિયાદ કરવી. 


કેન્દ્રીય સમાજને લેખીત ફરિયાદ કરવી એવો સુજાવ 

ઉપરોક્ત ચ્ચ ઓ ચાલતી હતી ત્યારે સનાતની ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ વાગડિયાએ સુજાવ આપ્યો હતો કે આપણે સતપંથ બાબતે 
જે કંઈ તકલીફો થઈ છે તેનું વિસ્તારપૂર્વક લખાણ કરીને એક પત્ર બનાવવામાં આવે અને તે પત્ર આપણે કેન્દ્રીય સમાજના 
મોવડીઓને આવતી કાલે સોંપરત કરીએ. પણ પત્ર લખવાથી કંઈજ નહિ વળે જે કંઈ કહેવું હોય તે આપણે મૌખિક કહેશું. 
મોઢા-મોઢ કહેશું. એવો શુર આવ્યો એટલે તે વખતે પત્ર લખવાનું માંડવાળ કરવું પડ્યું. 


તા. ૩.૦૮.૨૦૦૯ ના દિવસે કેન્દ્રીય સમાજના મોવડીઓ સાથે સંસ્કાર ધામખાતે મુલાકાત 

તા. ૩.૦૮.૨૦૦૯ ના દિવસે કેન્દ્રીયસમાજના મોવડીઓ બપોર પછી પછાડના ૩.૦૦ વાગે સંસ્કારધામની મુલાકાતે આવ્યા 
ત્યારે સનાતની ભાઈઓ જોડે એક બેઠક યોજાઈ હતી. ત્યારે એક બાજુ કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ અને અન્ય મોવડીઓ હતા અને 
બીજી બાજુ હિંમતભાઈ ખેતાણી , રમેશભાઈ વાગડિયા અને ગુજરાત કંપાથી આવેલા વસંતભાઈ લીંબાણી, પુનમભાઈ ધોળુ. 
ધનજીભાઈ શિવગણ, લખમશી લધા વાસાણી, જેવા અનેક સનાતની ભાઈઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સનાતની ભાઈઓ 
તરફથી સતપંથના ભાઈઓની જે કનડગત થતી હતી તેની વિસ્તારપૂર્વક અને જુસ્સાભેર જોરદાર રજૂઆત કરવામાં આવી. તે 
વખતે કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ શ્રીમાન શ્રી રામજીભાઈ કરમશી નાકરાણીએ બધું સાંભળી લીધા પછી અંતે એવું જણાવ્યું કે 
તમારી જે જે તકલીફો હોય તે વિગતવાર એક પત્રમાં લખીને કેન્દ્રીય સમાજને મોકલાવો. જે ભાવતું હતું તે વૈધે બતાવ્યું અને તે 
પ્રમાણે પત્ર લખવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી શ્રી રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયાને.. 


૪.૦૮.૨૦૦૯ ના રમેશભાઈ વાગડિયાએ પત્રનું લખાણ કર્યું 

આ દિવસે તે એતિહાસિક પત્ર લખાણો . પત્ર લખવાનું બીડું જડપ્યું સનાતની ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ વાગડિયાએ. ત્યાં હાજર સૌ 
સનાતની ભાઈઓની સતપંથ બાબતે જે કંઈ સમસ્યાઓ હતી તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો અને તે મુજબ તેનું લખાણ 
કરવામાં આવ્યું. આ પત્ર કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ શ્રી ને ઉદ્દેશી ને લખવામાં આવ્યો. પણ પ્રશ્ન એ હતો કે આ પત્ર કઈ સંસ્થા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


લખે? કોણ લખે? તેમાં ક્રોોમ(-ર01/) સરનામું કોનું આપવું? ત્યાં ઉપસ્થિત સનાતની ભાઈઓ ને મુંજવણ ઉભી થઈ. તે માટે 
પોતાનું સરનામું આપીને બિલાડીના ગળે ઘંટ બાંધવા કોઈ તૈયાર નોતું. સંસ્કારધામને (શ્રી અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ 
સનાતન સમાજને) અત્યારે અલિપ્ત રાખવાનું નક્કી થયું. અત્યારે તે પત્ર કોઈ એક સનાતનીના સરનામાથી લખવો અને તેમાં 
સૌ સનાતનીઓ સહી કરે એમનક્કી કરવામાં આવ્યું. અને તે પત્ર ઉપર સહીઓ લેવાનું ચાલુ કર્યું. 


નવાઈની વાત તો જુઓ કે એ પત્ર ઉપર વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના તે વખતના પ્રમુખ શ્રી રવિલાલ કેશરા 
રામજીયાણીએ ધનાધસ્ત સહી કરવાની ના પાડી દીધી. લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્ર સ્થાન સંસ્કારધામના તે વખતના પ્રમુખ શ્રી 
જેઠાલાલ ચોપડાએ પણ સહી કરવાની ના પાડી દીધી. જુઓ તો ખરા સતપંથ મત નો સંપૂર્ણ પણે ત્યાગ કરીને સનાતન ધર્મ નો 
અંગીકાર કરી ચુકેલા વડીલોએ ઉભી કરેલી સંસ્થાઓના આજના હોદેદારો (પ્રમુખો) સનાતાનીઓના હક્કો માટે લખવામાં 
આવેલ ફરિયાદી પત્ર ઉપર સહીઓ કરવામાં ગભરાતા હતા. સનાતની પલાખા ધરાવતી સંસ્થાઓ ના તત્કાલીન વડીલોનું હતું 
આવું વલણ. આવી હતી તે વખતે કેન્દ્રીય સમાજના સનાતાનીઓની પરિસ્થિતિ. આવા હોદેદારો સનાતની ભાઈઓનો શું 
ઉદ્ધાર કરવાના હતા? ક્યાં જાય આવા સનાતની ભાઈઓ? શું કરે પોતાના હક્કો ખાતર લડાઈ લડવા માટે? તે માટે 
સનાતાનીઓ ને તો હવે પોતાના હાથે જ પોતાના હક્કો માટે લડાઈ લડવી પડે એમહતું. ત્રણે મોરચે તેમને લડવું પડે એમહતું. 
એક બાજુ પીરાણા સતપંથ સામે, બીજી બાજુ કેન્દ્રીય સામાજ સામે અને ત્રીજી બાજુ વાંઢાય-દેસલપરની બંને સંસ્થાઓ સામે. 
આપણે સુવિદિત છીએ કે પાછળના દિવસોમાં પણ આ બે વ્યક્તિઓ કે જેઓ તે પત્ર ઉપર સહી કરવા માટે ગભરાતી હતી, 
તેઓનું સતપંથ તરફી કુણું વલણ તો રહ્યું જ અને તેના માઠા પરિણામો આપણી ત્રણે સંસ્થાઓને ભોગવવા પડયાં તેની ઊંડાણ 
થી ચર્ચા આપણે અત્યારે નથી કરવી. પણ હકીકત તો હકીકત જ રહેવાની છે. કંઈક નવી કેડી કંડારવી હોય તો હિંમત જોઈએ. 
હિંમત કરવામાં ભલભલા લકાઇ (છુપાઈ) જતા હોય છે. ભલભલાની પેન્ટ ઢીલી થઇ જતી હોય છે. ઘણા ઓછા હિંમતવાન 
લોકો જ આવા ફરિયાદી પત્રો ઉપર પોતાની સહી કરવાની હિંમત જતાવતા હોય છે. કોઈ બિલાડીને ગળે ઘંટ બાંધવા જલ્દી 
તેયાર થતું નથી. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૪.૦૮.૨૦૦૯ ના દિવસે પછાડના ૪.૩૦ વાગે તે એતિહાસિક પત્રની કેન્દ્રીય સમાજને સોંપણી 


પત્રની નકલ નીચે છપાવેલ છે. 
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણાય ત્રમ: 
-નિવેદન- 
પ્રમુખ શ્રી 11 ૫1,1/ 1 
” તા. ”"જ-૯--૨૦૦૬૮. 
અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટી 1ર સમાજ 
નંખત્રાણા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


રાંદર્ભ : તા. ૩-૮-૨૦૦૯ના બપોર પછી આપની સાથ સંસ્કારધામ દેશલપર ખાતે થયૅલ 


વાર્તાલા'. 
વિષય : રાનાતની ભાઇઓના પ્રશ્યોનું નીરાકરણ બાબત. 


સવિનય જણાવવાનું કે ઉપરોક્ત વિષયે આપશ્રી તેમજ આપના સહયોગી હોદેદારોની સાથે થયેલ 
વિસ્તૃત ચર્ચાના અંતે તમોએ અમોને જણાવેલ કે આપની જે કોઇ પણ ફર્યાડો, વ્યથાઓ કે સુચનો 
હોય તે લેખિતમાં સમાજની ઓફિસમાં તા.૪-૮-૨૦૦૯ ળી સાંજ સુધીમાં મોકલી આપશો જેથી અમો 
ઉપરોકત ચર્ચા દરમ્યાન યયેલ વાતો આપશ્રીની જાણ ખાતર ફરીથી જણાવી રહ્યા છીએ. 


મોડાસા! અને ઝુજગાત શાબરુરાઠ! 


૧. મોડાસાના ઉમિયા મંદિરની પ્રતિષ્ઠા રોકી અને તે બાબતે પિરાણા પંથીઓ તરફથી કેસ થયા 
બાબત. 
૨થી લક્ષ્મીનારાયણ ધર્મ જાગૃતિ રથ અને સનાતન ધર્મનું ટ્નેહમિલનના વિરોધમાં પિરાણા પંથીઓ 
ત૪ફથી થયેલ વાંધાઓ અને કોર્ટ કેરા બાબત. 
ડ, કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ મોડાસા એ કરેલ કનુભાઇ ૨૫ને મગનભાઇની મધ્યસ્થીમાં ૨૫ 
જગાની સુપર સમિતી કારા થયેલ રામાધાન ને ૫૦૦ જણાની સામાન્ય સભાએ આપેલ બહાલીનું 
પાલન સતપંથીઓ દ્વારા ના થવા બાખત. 
૩. અ.ભા.ક.ક.પાટીદાર સમાજના અમુક હોદેદારોએ તા.૨૦-૬-૨૦૦૯ના યોજેલ સંપર્કચાત્રા 
વખતે અમુક પ્રિરાણા પંથી ભાઇઓએ વાંધો ઉઠાવતા કેન્દ્રીય સમાજ ના હોદેદ!રોને કહૈલ કે સમગ્ર 
ભારતભરની સમાજોમાંથી સનાતન નામ કાઢી નાખવું જોઇએ તો જ સમાધાન થશે. આવું જો 
રામાજના હોદેદારો સમક્ષ કહેવાતું હોય તો કેન્દ્રીય સમાજનુ કેવું વલણ હોવું જોઇએ ? ર 
પ. ધનસુરા તેમજ હિમતનગરમાં સનાતનના બોર્ડ ૬૦ વર્ષ પહેલા લખાયેલા મોજુદ છે તો 
અ.ભા.ક.ક.પાટીદાર સમાજના હોદેદારોની હાજરીમાં ભાઇ હરી માધાએ આક્ષેપ કરેલ કે કેન્દ્રીય 
સમાજે શુ ધ્યાન રાખ્યુ છે કે આવા સનાતનના બોર્ડો હજી પણ લાગેલા પડ્યા છે. તે ઉતારી નાખવા 
જોઇએ ત્યારે સમાજના માજી પ્રમુખ શ્રીએ તે વાતને સહમતી આપતા કહેલ કે સમાજમાં આવા 
સનાતનના બોર્ડો ત્ર હોવા જોઇએ. તો કેન્દ્રીય સમાજના એક જવાબદાર વ્યકિતનું આવુ વલણ શા 
માટે ? ખરેખર તો કેન્દ્રીય સમાજ ૫૦ વર્ષે પહેલા સનાતનીઓએ જ બનાવેલ અને સનાતનીઓના 
હિતોની રક્ષા કરવા માટે જ સ્થાપના થયેલ તો આજે કેન્દ્રીય 4માજનું સનાતનીઓને વિરૂધ્ધ વલણ ------ 
શ! માટે ? કેન્દ્રીય સ:!જ જો અમ સનાતનીઓની હીતંની રક્ષા નહી કરે તો કેન્દ્રોય રામાજ અમાર! શા 
કામની ? વધારેમાં અમો કેન્દ્રીય સમાજને એ પૂછવા માગીર છીએ કે એક પિરાણા પંથી જો 
સનાતનના શબ્દ સામે વાંધો લેતો હોય તો પિરાણા વાળાઓ પોતાની આદત પ્રમાણે વારે-વારે જ્યારે 
નામો બદલાવી રહ્યા છે અને હવે છેલ્લે હાલમા સાતપંથ- સનાતન એવુ નામ શા માટે રાખે છે ? 
ઉક કઇ” મિ 


જન્‍્ક્બછર 
6 હૈ. 8. 1. ॥. 911104 પપ 
॥.0.:2&310&2 19 હો 
ધ/1&1૨ તે * 260 ૬1૩ 16/521€9 


ટ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


ઠા. જછતડા (જ.)નો ધ21 


૧. કોટડા (જ) વાળા ભાઇઓ ની રજૂઆત થયેલ કે કોટડામાં અમુક ભાઇઓએ સમાજની ૧૮મી 

કલમનું ઉલંઘન કરેલ છતાં પણ કેન્દ્રીય સમાજે તેવી વ્યડ્તિઓની અરજી સ્વીકારીને શ્રી 

લક્ષ્મીનારાયાણગ સનાતન સમાજ વાળાને આરોપી તરીકે તેડાવી એક પક્ષી વલણ શા માંટે અપનાવ્યું ? 
એક પક્ષીય વલણ એટલા માટે કે આવા ૧૮મી કલમનો ભંગ દરવા વાળ! ફરિયાદો લઇને આવે એની 
કૃરિયાદો શા માટે સ્વીકારવામાં આવે છે અને એટલું જ નહી પરંતુ આવી ફરિયાદો ઉપર તાત્કાલીક ઘ્યાન 
આપી અને સામા પક્ષોને ખોટી રીતે શા માટે દબાવવામાં આવે છે (અહી એક વાત અતિ મહત્વની છે કે 
ભતકાળમાં સતપંથીઓ દ્વારા આપણી કેન્દ્રીય સમાજના તે સમયના પ્રમુખ શ્રી સામે પાયા હીનઃઆક્ષેપો 
કરીને કોર્ટ કેસ કરવામાં આવેલ ત્યારે આવુ કૃત્ય કરનાર લોકોને કેન્દ્રીય સમાજે શા-માટે બોલાવીને યોગ્ચ--- 


કાર્યવાહી ન કરી ? 


૨. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ કોટડા (જ) વાળા 'ાઇઓ ઉપર સતપંથીઓઅએ ચારેક વર્ષ 
પહેલા નવેક (૯) કોર્ટ કેસો નું સમાધાન કેન્દ્રીય સમાજની મધ્યસ્થી થી જ થયેલ તે વખતે પિરાણા પંથી 
ભાઇઓએ બાહેંધરી આપેલ કે સમગ્ર ભારત લેવલે લક્ષ્મીનારાયણ સનાતનસમાજના ભાઇઓ ઉપર 

* [યેલ તમામ કેસો ૧૨ મહિનાની અંદર પાછા ખેંચી લેશું. તો કેન્દ્રીય સમાજે આવા કેસો પાછા 
ખેંચાવવા શા પગલાં ભર્યા? હવે એનાથી ઉલ્ટું, આ સતપંથીઓએ ઘણા બધા નવા કેશો દાખલ કર્યા છે 
એવી ઘણી બધી ફરિયાદો મોજૂદ છે. 


દ્ર. બેકાલોગ્ના ભાઈઓ સામો ઇચેલ કોર્ટ કેરા 


સ્વ. શ્રી રતનશી નારણ વાઘડીયાના પરિવાર ઉપર પિરાણા પંથીઓ તરફથી કરવામાં આવેલ ક્રીમીનહા 
કુસોની જાણ ત્રણેક વર્પ પહેલા કેન્દ્ર ય રામાજને કગવામાં આવેલ તે સંદર્ભે કેન્દ્રીય સમાજે કરેલ 
ઠરાવની નકલ બેંગલોર મોકલાવેલ તેમાં નવાઇની વાત એ હ-ી કે કેન્દ્રીય સમાજે તે ઠરાવમાં લખેલ કે - 
અ/ જ/જતે સમ/%-/ જુઠ જુઠ ૬/7િક /વેચ/ર કેર વ'ળ/નો સ-//જ છે જે 5)ઇ %છ/ ઇને 
2//ને તે૩/ કોઇને ૬/5) હોઇ શકે નહં - તો આ બાબતમાં અમારે શુ સમજવું? આ ક્રીમીનલ કેસો 
૪ આજે પણ ગુજરાત હાઇ કોર્ટમાં ચાલું છે. તો શું કેન્દ્રીય સમા'૪ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન ધર્મ પાળવા 
વાળાનો કિત ચિંતક નથી ? જ્યારે પિરાણા પંથીઓ તો એક જૂટ થઇ આવા ખોટા કોર્ટ કેસો સનાતન 


ધર્મીઓ ઉપર વારંવાર કરતા રહેલા છે. 


૬. અન્ય ગ્જૂઆતો 


૧. -૫૦ વર્ષ પહેલા પિરાણાથી વિરૂધ્ધ જઇ તે વખતના વડીલો એ નખત્રાણા મધ્યે અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર 
સમાજની સ્થાપના કરી ત્યારે શું પિરાણા પંથીઓનો તેમાં સાથ હતો કે ? અથવા તો સ્થાપક વડીલો શું 
રાનાતન ધર્મીઓ ન હતા? શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ રાનાતન ધર્મને વરેલા હતા અને તેનાં હિતચિંતકો જ હતા 
એટઢલે જ આપણી કેન્દ્રીય સમાજના બંધારણમાં ૧૮મી કલન સતપંથી ભાઇઓનો ઘણો બધો વિરોધ 
હોવા છતાં પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.અને તેથી જ તો જયારે જ્યારે રાતપંથીઓ દ્વારા કોઇ પણ 
કાર્યક્રમો યોજવામાં આવતા અને તેના નિમંત્રણો સમાજના તત 11લીન હોદેદારોને મોકલવામાં આવતા ત્યારે 
આ હોદેદારો સતપંથના કોઇ પણ પ્રસંગોમાં કે કાર્યક્રમોમાં ભૂલયી પણ શોભામાં અભિવૃધ્ધિ કરવાનો હિન 
પ્રયાસ કયારે પણ કર્યો મ હતો. હવે આ પરંપરા ત્યારે જ ટુટી કે જ્યારે શ્રી વાલજી શીવજી વાડીયાએ પ્રમુખ 
પની ધુરા સંભાળી અને વર્ષોથી ચાલી આવતી વડીલોની પરંપરા શરમ જનક રીતે તોડી જેનું સમાજના 


માઢા વર્ગને પારાવાર દુ:ખ છે. 


તે 
«#ક ૫- 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૭૩ | 
૭૩ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


અ.ભા.ક.ક. પ!ટીદાટ સમાજના સ્થાપક વડીલો એ જે હેતુથ] અને જે દૃષ્ટિ અને ભાવના થી ૫૦ વર્ષ 
પ#્લા સમાજની સ્થાપના કરી હતી તે શું આજની કેન્દ્રીય રા માજ તે હેતુઓ અને વડીલોની ભાવનાઓ 


પાર પાડી રહી છે? 


૨. ઈતિહાસ ગવાહ છે કે પિરાણા પંથીઓએ આજ દિવસ રાધી શ્રી ૯ ક્ષ્મીનારાયણ સનાતન ધર્મને 
પાળવા વાળા ઉપર સેકડો કેસો કરેલા છે જ્યારે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન ધર્મને પાળવા વાળાઓ એ 
તેમના પર કોઇ પણ કોટ કેસો કરવામાં કદી પણ પહેલ નથ કરી જે આપણી સમાજની ૧૯મી કલમને 
અનુમોદન આપતા રહેલા છે. અને આ કલમનો સરે આમ ભંગ કરવા વાળાઓ વિરૂધ્ધ સમાજ શા માટે 


કોઇ કડક કાર્યવાહી કરતી નથી ? 


૩. આજે ઘણા વર્ષોથી કેન્દ્રીય સમાજનું એક એવું વર્તન સ્પષ્ટ દેખાઇ રહ્યું છે કે પણી કેન્દ્રીય 
સમાજ દ્વારા સનાતની ભાઇઓની લાગણીઓને હંમેશા દબાવવામાં આવ છે અને સતપંથી ભાઇઓને 


હંમેશ! છાવરવામાં આવે છે. આવુ એક તરફું વલણ કયાં સુધી ચાલશે ? 


૪. આપણી કેન્દ્રીય રામાજના હાલના પ્રમુખને ચોતરફથી ના હોવા છતાં પણ નખત્રાણા મધ્યે 

નિષ્કલંકી ધામમાં એક કાર્યક્રમ હતો તેમાં હાજરી આપી ત્યારે પોતાના સ્વબચાવ માટે પ્રમુખશ્રી રામજી. 
કરમશીએ જણાવ્યું કે હું ત્યાં ગયો હતો તે એક શરતથી ગયો હતો .અને તે શરત હતી કે પિરાણા 
પંથીઓએ જે કાંઇ આપણા વિરૂધ્ધ કોર્ટ કેસો કર્યા હશે તે «વરીત તેઓ પાછા ખેંચી લેશે. જણાવતા 
અત્યંત ખેદ થાય છે કે આજે તે ઘટનાને એકાદ વર્ષ થવા આવ્યું છતાં પણ આવા કોઇ કોર્ટ કેસો 

પિરાણા પંથીઓએ પાછા ખેંચ્યા નથી તેના બદલે નવા કેર તેઓએ આપણા ભાઇઓ ઉપર કર્યા છે 


તેની કેન્દ્રીય સમાજે ખાસ નોંધ લેવા જેવી છે. 


પ. આવા તો અનેક પ્રશ્નો આપણી સમાજમાં છે જેની વ્યથ। અને દુ:ખ સમાજના બહોળા વર્ગને છે. 
જેના નિરાકરણ માટે અ। બહોળા વર્ગને શ્રી અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર સમાજ પાસે ઘણી બધી અપેક્ષા છે 
અને તેનું નિરાકરણ શ્રી આ.ભા.ક.5. પ!ટીદાર રામાજ ત્વરીત નહી કરે તો અમ સનાતની ભાઇઓને 

આગામી ૨૦૧૦ માં યોજાનાર સ્વામિ મહોત્સવમાં ભાગ લવો કે નહી તેનો ગંભીરતાથી વિચાર કરવો 
પડશે,તો આપણી કેન્દ્ટીય રામાજ ઉપરોકત બાબતે ત્વરીત પોગ્ય પગલા લે એવી અપેક્ષા સહ 
એ જ અ.ભા.ક.ક. રામાજના નીચે જણાવેલ સભ્ય શ્રી ઓ.....જેમણે પોતાના નામની સામે હસ્તાક્ષર 


કરેલ છે. 


#*૦૯૦૦૭# 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


જી 


“કમ/ખત ત્ઝાનત્દીય ન “તગ્ાજનો ને શના 
ન છ્‌ બ્ર 
ણુ કડા ન “૨ 215૬ શ્7 અ ટ? ણ, ન્ન ગવા 


ષ્સાથા “2 ક લ્યા ટૂક ક 
ન્સ] વન ન) /મઈશ્ય ન્ટ) સૈતદર્છા સનદ છો 


(નચ સહી ૨ર-2ર1૨ 
મ ક. ક કિ 
૩સળગા “ડ1મ/” રત્ન સ્ત કાન ન1બળ૯ 
ર કે “મ ./હ્ખન્ન છે 


કં... ર 
૨ દાનસપ્ન દ) માપ ૨૧ દ] 1૨0૨! ૯. 44૧24. 742276 
સ્ક્ત નકી હઝન્ઝે ખે? પુલ. ગન ી 
રડ ધડ પ પડ્‌ 
ટાળ ડસ ૫-૩૪૫૫૪? ટ ડક 
ન્ટ પ્વીયજી ત્માઈ અચરજ કોળુ દિ (7483 ૯૦૦? 
] 
અ - દિ! સમાજ ક “સ્ઇકહેઃ 
મમ્પ્ય 21151241(- ------------------તતત-ઝ 
રં તી કઝ છ ઝક્ક્ુષ્ત્પ 
હ સ ૯ નર! હ અ દકિઇ ઈદ 
ત સગન ત્રાર્ડ હર» ની. છ. “રાતા કડ રાં ક ક 
તમા" ૮૪2૩૦” ૦રવ#% 


0 ટપ 41 5. પ: રાજ ઝક 
જ. અજાટ!બાર્ટ અમલા સાડાછી, શિક્લપરા ૮ ₹:42 ૪૨૧૦ 


-પ્ર્ ઝદ” ક5.પાઃ ક ટ, ર 


ન ર્‌ છે ૯9૯૧ કાકો 
હ. ઝ્ણુતતઈ હની રમણી બ હુ. સલ 
-- “1272 સઅનાનન્‌ ક હં 
ઝક 5.ડ.! ળન” કાકા ન હ 
કું “છત: ૩4૨૧૦૫૮૦૫૬) “:% સિ 
વ્મ : ધરછુ ૩૫૯૦૯ હ્ડુવ.£૧૦21 
નો «્ઝુવ્ચ્ય્ટમ્દ ત છ જ ગી કબલ: ઝજળગળયઈડઝ 
ક -સટેકની કક નત: અત્રા#- * દિ 242.22. 
ર ન ---્ઝપપલ ણૂ ---ત્્ટટ જનન 2122777778 -“ખક્ય2૮૨૩. ન્પ્ઝ” 
થા  “વીમજ ધોળુ ગાયા દ કાઉ 
ક ક્ન્ક્-્ઝુનત્જ કા 
ક 2૮ 2413511 ફં.માજ. પાદક 
“ઝુવ ટ માડ 
દ ક -ત2ળ ત્પઈપ્ત! ઈ ત્પ્હઉે્હ"૧ 
ત્માટઈ હાલ ઇર “21% સ૪પર્છી. ૮3ડ1૩9મ.- 5૩૭૩૦૯૦૯૬૨ 
હડ લઝ ક ન ડિ ર 


સારી 2 ટ -- ટિ 
ગાડાતાન ડક પજશ્ક્ય કક 
ઉ (ખ્ય પ ન છા રા 


“%ાભટટપ₹ *11[*| 7 મ્ાકાદ્છી 
૪ ૫૮૨1 
ક 4 ચવ્હ'ત ટ હ રડ 

૮4 ને ક્સ્ડ નં 
૮૦ હમજ પાકા 
417142 5 ડિ ૪૩? ૬2 2929 


ર્‌ ઝઞળજસઃઃ 
હરક હન ઝે તઝપ્દ “)ગજ 11 
«૧ ઝઝવ્૬ હયાળ, 


ક ક 
ક ધો ઞાકાસ * જ્મ ઉસ મા જરર 
ઞ્ નતા / પહવ% 
4૨ છી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


સઝ: 
રી 1. ર 4 દ્રો યાન 
૨૩ (દિકત જાઠે રનથી બતપૂરી જિ છિ? પ8 ન 
અ 9૬:₹1119//6- 3#₹#4#%9? 
ક દ ર હામી દી ૬12૨૬1. (૦9 2૫૫૦-૮૧ ત-2?-" 5૫7 ી 


9&42%-:૬૯જ૧૦। 


૧% રમેશ જર્પ્સ મ્વ"છ યાભ બાઃ લઝ દભગકેનીકીખ ૧૦૦૦૪૦૦૮ 12 
૬ લી લા[૯1 ર10)21*) ગાર ડી . 9ડહ્ધર્છ રાતા ધિ” અ ૫૯૦૫૨ 
ર3૩ શ્પગુતલા( 1 ૬(((#૪ હખપપૂપી શ 51૨૬1-6» 2૫0૫ થર ક” જ કે છ 
વ્‌ મ્રાવ્ઇઇ રત ખચા] વાગ્રલીય્ય લ્બેગ્લ્તેર જમ હ્-ઉછેબન્ટ છ 

(0 ?૯ «ર૨૦1 તાઈ ગ્મરજણ ભગત ગાડાના. ન ક 


102 €₹૧૭/%%_ _ 


હ હિ હા ક ક્પ્કાન્ાટ નવ 
4૨૦. - ર ર1૬૧ ત્ય ક ડિ 7 / 77 5 « ર ક --7#-287425૦7 છે 
કે પ નનન ----- નાઈ -હટતત નન 
20 જ્્સ્પ્નત્ાર# સૃમન્ડ 7/0 «11217 કહા. 
રટે ર 152% ગક 
રર લજોલાલ્ર દવતા સતરા ઝપ્રદદીરદાસ્ટ “66૯8૧૪૧૨ _ 


રડ રદ ભા૬ભ્ઉસજ ડાક્ટર જારાવરનટ૨- 


શ્‌ _ 
 ક્લ્યલા? ડર ટલળટા 


કે સક કઝ 
પટ્ટ માવજ મઘજુ ઇાજથા: 


શ્ટે5 'પેજજ દ્ર।%ન્ઝ "પ2 - 
?₹9 ત્શળપહ્ટ «૫૦2૩ 7/*7(। 
રઈ ગછરામ ઇન સધ 
2 હિ ગ્વ્ટ્ ફિવ્ટાર ગાવા કે 


૩6 વસનજી ટુતછ કે 


કુ]કઉઈછઉક્પિી . બુ 


-સીર્હ્શ 
કુટ(€પટ- ---હો- 
૬૨૫0૦૪ 


દશતપ્લટ 
ટ્રા ન 


પ્ર 
પા 


ગ "તુ મા ૧૭૭૪૫૦૪૩959 2 


ષ્ય 


--2:ક૪ત૦૦%- દ 
&£:2૬૪૪ ૬૦૬૬%. _ 


-ઝવમદૃપ્યાદ” ન ણં કાકાના 
-*થ કપ તિ 


પૂર _ 


૧૧6૦16૩૬ 


_ ૧2250૮623૪ _ 
9૬272215 16 _ 
૬૦/2૦રક્ટ 


જ્ફજ્ર્વ્યય7રવ_ 


ષ ષ્્ રી 
3૧ દીનેશનપઈ ટ્વ્પ-૭ સહા ધૂ સા ન્ન 7૪2ન્‍૦૬7#ઝ્ક# 
ન્ટ ૯7/૯/7૯ બટન પણરતળય!- 8લ્યણ્? #--ઃ તા ક 
હે. ત -૬- 
- ૬ નર 
303 ર#ઝસીક3તાત ૨243૪૪ 01૪120 * ઊટ્ડા 1૦) 4 ૦૫20૮૮૯૦૮૪ _ 
૦ ૧૯ ઝે હહ 0/૪. ૧૫૩૧૬ ૯૮૦૬૨ 
ડઝ “૨8૧3૬૬ જજૂપ્હ-ર ભીલી 525૫૯૪ દ 
ી ક સ ન ૬ 
કપ જગશાવેત્દ સ્ષરત્યીદ લના ઝો2ડ્પ જ છ દાસના ન 
- વલ) ૧૬૨૩ ૫૫૨૩ _ 
ક% જપરીડક ૯૯૫% હૂર ૪ મા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આ દિવસે લગભગ ૩૬ જેટલા હિંમતવાન ભાઈઓની સહીઓથી તે એતિહાસિક પત્ર કેન્દ્રીય સમાજને સોંપવામાં આવ્યો. 
કેન્દ્રીય સમાજમાં સન ૨૦૧૦ માં સમાજનો સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ ઉજવવાનો હતો, તેની તૈયારીઓ પુર જોશમાં ચાલી રહી 
હતી. અને બીજી બાજુ સનાતાનીઓનો આક્રોશ પણ પારાકાષ્ટાએ પહોંચ્યો હતો અને તેમકરવા માટે કુદરત પણ અમુક 
ઘટનાઓ ને આકાર આપી રહી હતી. આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ને પણ ચિંતા હતી કે એક બાજુ ૨૦૧૦માં 
કેન્દ્રીય સમાજનો સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ છે અને તેના બીજા જ વર્ષે ૨૦૧૧ માં સંસ્કાર ધામમાં તેનો (ભગવાન શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણનો) પ્રાણ-પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે એટલા માટે થઈને ભગવાન પણ કદાચ એમઈચ્છતા હશે કે અમુક ઘટનાઓને 
તો અંજામઆપવો પડશે કે જે થી સનાતાનીઓમાં એકતા વધે, જાગૃતિ આવે અને તે આવનારા પ્રસંગોમાં બહુજ મોટી સંખ્યામાં 
માનવ મહેરામણ ભેગું થાય. 


૫.૦૮.૨૦૦૦૯ ના દિવસે રાત્રે કેન્દ્રીય સમાજના મોવડીઓ સાથે સનાતની ભાઈઓની મીટીંગ 

કેન્દ્રીય સમાજને ફરિયાદ પત્ર આપ્યા પછી બીજા જ દિવસે તા.૫.૦૮.૨૦૦૯ ના દિવસે રાત્રે સનાતની ભાઈઓની કેન્દ્રીય 
સમાજના ટ્રસ્‍ટી-હોદ્દેદારો સાથે બંધ બારણે મીટીંગ ગોઠવાઈ. સનાતની ભાઈઓ તરફથી નીચે જણાવેલ વ્યક્તિઓ ઉપસ્થિત 
હતી. 


શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી મુંબઈ 

શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાગડેયા બેંગલોર 

શ્રી પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી મુંબઈ, 

શ્રીપુનમભાઈ ધોળુ, મોડાસા 

શ્રીઅબજીભાઈ વિશ્રામકાનાણી મુંબઈ 

શ્રી માવજીભાઈ કેશરા રામાણી નખત્રાણા, (તેમનું હુલામણું નામહતું “પછેડી' કારણકે તેઓ કાયમખંભા ઉપર 
પછેડી નાખતા, તેથી લોકો તેમને પછેડી તરીકે ઓળખતા) . 


આ ભાઈઓની સમાજના ટ્રસ્‍ટી - હોદ્દેદારો સાથે કેન્દ્રીય સમાજના સનાતન ધર્મ બાબતે ખુલ્લા મનથી વિસ્તુત ચર્ચા થઈ. 
સનાતની ભાઈઓ તરફથી સમાજને જણાવી દેવામાં આવ્યું કે સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં પીરાણા 
સતપંથ સમાજના ભાઈઓને શામાટે છાવરવામાં આવે છે? સતપંથ સનાતન બાબતે ચર્ચાઓ થઈ પણ અંતે કોઈ નિષ્કર્ષ પર 
સમાજના મોવડીઓ આવ્યા નહિ. આવે પણ કેમ? છેલ્લા ૨૦-૨૫ 


વરસથી સમાજમાં આમને આમલોલમલોલ કુટાતું હતું. ન તો સમાજના હોદ્દેદારોને સમાજના ઈતિહાસ નું જ્ઞાન હતું અને ન 
તો જ્ઞાતિના ઈતિહાસ નું જ્ઞાન. તેમને કોઈ પુછવા વાળુ નોતું. એવું જો હોત તો સમાજના તે વખતના પ્રમુખશ્રી રામજીભાઈ 
કરમશી નાકરાણી નખત્રાણા-કોટડા રોડ ઉપર સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા નિર્મિત મીની પીરાણામાં ૨૦૦૮-૦૯ માં તેના 
ઉદ્ધાટન પ્રસંગે શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરવા ત્યાં હાજર ન રહ્યા હોત. કેન્દ્રીય સમાજના તે વખતના પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ 
કરમશી નાકરાણી અને તે પહેલાંના પ્રમુખશ્રી વાલજીભાઈ શિવજી વાડિયા , અને અન્ય અમુક હોદ્દેદારો અને ટ્રસ્ટીઓ વાજતે 
ગાજતે ત્યાં ગયા ન હોત. અહી એક વાત ખાસ યાદ દેવડાવવી જરૂરી છે કે પ્રખર સનાતની એવા શ્રી હિંમત ભાઈ રતનશી 
ખેતાણી તેમજ રમેશભાઈ માવજી વાગડિયા અને તેમના જેવા સમાજના અનેક સનાતની ભાઈઓએ પ્રમુખ શ્રી રામજી કરમશી 
નાકરાણીને ફોન કરીને અનેક વિનંતીઓ કરી હતી કે રામજી બાપા તમે સતપંથના તે પ્રોગ્રામમાં જતા નહી. પણ કોણ જાણે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કેમતેઓ અમારી વાતને ગણકારી નહિ અને તેઓ ચાહી ચીંધીને ત્યાં ગયા. આથી પહેલાં કેન્દ્રીય સમાજના કોઈ પ્રમુખ કે 
હોદ્દેદાર સતપંથના કોઈ પણ કાર્યક્રમો માં હાજરી આપી હોય તેવું જાણ માં નથી. કહેવાય છે કે સમાજના પૂર્વપ્રમુખ શ્રી વાલજી 
શિવજી વાડિયાએ રામજી બાપાને ભોળવી ત્યાં (સતપંથના કાર્યક્રમમાં) લઈ ગયા હતા. પણ પ્રમુખનો હોદ્દો સંભાળતા રામજી 
બાપા શામાટે ભોળવાઈ ગયારર તે એક મોટો પ્રશ્ન છે. આને લીધે સમાજની રીતી રિવાજોની કલમ૧૮ અને ૧૯ અન્વયે પ્રમુખ 
શ્રી રામજી કરમશી નાકરાણી અને પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી વાલજી શિવજી વાડિયા સમાજના ગુનેગાર તો ઠરે જ છે. પણ તેમને ટકોર 
કોણ કરે? સમાજમાં ખોટાને ખોટું કહે કોણ? બિલાડીના ગળે ઘંટ બાંધે કોણ? કેન્દ્રીય સમાજમાં આમજ લોલમલોલ કુટાતું હતું. 
કોઈ પુછવા વાળુ નોતું? ઘણા સમયથી સમાજમાં આમને આમચાલ્યા કરતુ હતું. કોઈપુછવા વાળું નોહતું. 


કેન્દ્રીય સમાજના હોદ્દેદારોની નિષ્ક્રિયતા અને તે વખતે પવર્તતી ખોટી માન્યતાઓ 

સમાજના તે વખતના હોદ્દેદારો અને અન્ય આગેવાનો સનાતન ધર્મ પ્રત્યે સાવ જ નિષ્ક્રિય અને બે જવાબદાર થઈ ગયા હતા. 
તેઓ એમમાનવા લાગી ગયા હતા કે આ સમાજને હિંદુ સનાતન ધર્મ સાથે કંઈ જ લેવા દેવા નથી. આ સમાજ ધર્મ નિરપેક્ષતા 
વાળી સમાજ છે. એ લોકો, એ વાતને સાવ ભૂલી ગયા હતા કે કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના એવા જ્ઞાતિ સુધારક વડીલો દ્વારા 
કરવામાં આવી હતી કે જેઓ દ્રઢતા પૂર્વક માનતા હતા કે પીરાણા સતપંથ મત આપણી જ્ઞાતિને લાયક ધર્મ નથી. તેમને વિશ્વાસ 
થઇ ગયો હતો કે જો હવે આપણે પીરાણા સતપંથ મતને હજુ વધારે સમય વળગી રહેશું તો આપણી ઓળખ કચ્છની સનાતન 
હિંદુ ધર્મ પાળતી અન્ય સવર્ણ અને પછાત જ્ઞાતિઓમાં મુમના મુસલમાન તરીકે ની થઇ જશે. એટલા માટે એવા સુધારક 
વડીલોએ પીરાણા સતપંથ મતનો સદન્તરે ત્યાગ કરીને આપણો મૂળ સનાતન હિંદુ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો હતો. કચ્છ ગામડાંના 
ખાનાઓ ની (જ્યોતિષ ધામની) મિલકતોની આશા રાખ્યા વગર પોતાની સનાતન સમાજો ઉભી કરવામાં આવી હતી તે 
પહેલાં જ્ઞાતિ સુધારક વડીલોએ સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કરી હતી. 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજને કેન્દ્રીય સમાજ શામાટે કહેવામાં આવતી હતી? 

કારણ કે કચ્છના તમામગામડાઓની સનાતન સમાજો આ સમાજની ઘટક સમાજો હતી. તેમાં સતપંથ સમાજોને કેન્દ્રીય 
સમાજની ઘટક સમાજો ગણવામાં નોતી આવતી. એટલેજ તો સતપંથ ધર્મ પાળતા સતપંથ સમાજના ભાઈઓ બકાયદા આ 
સમાજના (કેન્દ્રીય સમાજના) સભ્ય બની જ ન શકે. સમાજના તત્કાલીન આગેવાનો સમાજના અને જ્ઞાતિના ઈતિહાસને પણ 
સાવ ભૂલી ગયા હતા કે કેન્દ્રીયસમાજની વિધિવત સ્થાપના ૧૯૬૦માં કર્યાપહેલા એ સમાજની સ્થાપના છેક ૧૯૩૮-૪૦ના 
સમયમાં કરવામાં આવી હતી. અને ત્યારે આપણી સમાજનું નામહતું શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની સમાજ અને તેના 
પ્રથમપ્રમુખ હતા વિરાણી ગામના નરવીર વડીલ શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી. અને તેઓએ પ્રમુખ તરીકે સેવા સન ૧૯૫૭ 
સુધી આપી હતી. કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના ફક્ત અને ફક્ત સનાતનીઓ ના હિતો ની રક્ષા કરવા માટે થઇ હતી. આ સત્ય 
હકીકતોથી કેન્દ્રીય સમાજના તત્કાલીન આગેવાનો સાવ આજાણ થઇ ગયા હતા. તે વખતે તેમના ગળે આ વાત ઉતારવી 
અત્યંત કઠીન અને લોઢાના ચણા ચાવવા જેવી હતી. છતાં પણ ત્યાં ઉપસ્થિત સનાતની ભાઈઓએ ખાસ કરીને રમેશભાઈ 
માવજી વગાડીયાએ અને હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણીએ નિર કર્યો કે સમાજમાં ધાર્મિક બાબતે કંઈ ને કંઈ નીવડો લાવીને જ 
જંપશું. કાર્ય અતિ મુશ્કેલી ભર્યું હતું પણ દઢ સંકલ્પ થી અશકય કાર્ય પણ શક્ય બની જતું હોય છે. મેં અને હિંમત ભાઈ 
ખેતાણીએ વિચાર્યું કે જો આપણે મક્કમતા થી લડશું તો સુધારક વડીલોએ જે ઉદ્દેશો અને હેતુઓ થી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના 
કરી હતી તેને પુનઃસ્થાપિત કરી શકીશું. એવો દ્રઢ વિશ્વાસ પણ અમો બંને જણાને હતો જ. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કેન્દ્રીય સમાજની તા.૬.૦૮.૨૦૦૯ ની કારોબારી સભામાં તે એતિહાસિક પત્રનું વાંચન 

તે એતિહાસિક પત્રનું વાંચન તા. ૬.૮.૨૦૦૯ ની સમાજની કારોબારી સભામાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ બાબતને મંચ ઉપર 
બેઠેલા સમાજના હોદ્દેદારોએ ટલ્લે ચડાવવાની પૂરે પૂરી કોશિશ કરી હતી. આ બાબતે તેમની બદદાનત ખુલ્લી રીતે દેખાઈ 
આવતી હતી. તે કારોબારી સભામાં આ પત્રનું વાંચન થયું પણ તે વિષય ઉપર આમોને ચર્ચા કરવા દેવામાં આવી નહિ. તેનું 
કારણ કદ્દાચ હું તે વખતે સમાજનો કારોબારી સદસ્ય નોહતો. પણ હિંમતભાઈ ખેતાણી કારોબારી સભ્ય હતા જ. ત્યારે 
ઉપસ્થિત માત્ર બે ભાઈઓને તે વિષય પર ઉપર બહેશ કરવાની પરવાનગી દેવામાં આવી. તેમાંના એક હતા સાંયરા વાળા 
મોરબી સ્થિત સનાતની ભાઈ શ્રી ચંદુભાઈ નાકરાણી. તેમણે તેમના ગામમાં સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા ચાલી રહેલી 
આડોડાઈની વાતો કરી સભાને વાકેફ કર્યા કે તેમના સાંયરા ગામમાં સતપંથના ભાઈઓ દરેક રીતે સનાતાનીઓને હેરાન કરે 
છે. તેમાં કેન્દ્રીયસમાજ આપણને કંઈ જ મદદ કરતી નથી. કારણ કે આગેવાનો એમમાની બેઠેલા છે કે તે એમનું કામનથી. તેથી 
જ તો મારા ઉપર, મારા પિતા ઉપર અને મારા દાદા ઉપર (પુત્ર,પિતા અને દાદા ઉપર) સતપંથના ભાઈ મણીલાલ કાનજી 
છાભૈયાએ (પીરાણાના કરસન કાકાના ભત્રીજાએ) કરેલો તદન ખોટો મારપીટનો ક્રિમીનલ કોર્ટ કેસ બાબતનો ફરિયાદી પત્ર 
જ્યારે મેં કેન્દ્રીય સમાજને લખ્યો હતો ત્યારે કેન્દ્રીય સમાજે મને પ્રત્યુતર આપતાં લખ્યું હતું કે “......આ સમાજની કોઈ પણ 
વ્યક્તિ કોઈ પણ ધમ પાળતી હોય તો તેમાં કોઈને કંઈ વાંધો હોવો જોઈએ નહી'' આનો સીધો અર્થ એ થાય છે કે આ સમાજ 
(કેન્દ્રીય સમાજ) સતપંથ ધર્મને પણ માન્યતા આપતી હતી અને કેન્દ્રીય સમાજ તેના કોઈ પણ સભ્યને પીર ઈમામશાહ બાવા 
પ્રેરિત પીરાણા સતપંથ ધર્મ પાળવાની છૂટ આપી રહી છે. તે જવાબ આપતી વખતે પ્રમુખ તરીકે શ્રી વાલજી શિવજી વાડિયા 
અને મહા મંત્રી તરીકે વાલજીભાઈ કેસરા નાકરાણી મોરબી વાળા હતા. આનો સીધો અર્થ એ પણ થાય છે કે આ બંને 
હોદ્દેદારોને કેન્દ્રીય સમાજના અને જ્ઞાતિના ઈતિહાસનું જ્ઞાન નોતું. અને એવું જ્ઞાન કદાચ સમાજના કારોબારી મંડળને પણ 
નહિ હોય. જો હોત તો આવો પત્ર મને તે વખતે ન લખત. ઈ.સ.૧૯૨૦ કરાચીમાં ભરાયેલ પહેલી સનાતની પરિષદમાં 
આપણા આધ સુધારક નારાયણજી રામજી લીંબાણીએ ઘોષણા કરી હતી કે કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ પાપી પાખંડી પીરાણા 
સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બને. પણ આજે તેને એક સો વરસ વિતી ગયા છતાં પણ આપણે જ્ઞાતિને સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બનાવી નથી 
શક્યા. શામાટે નથી બનાવી શક્યા તેનું ચિંતન અને મનન જ્ઞાતિના સૌ સનાતની ભાઈઓને કરવાનું છે. 


કેન્દ્રીય સમાજના તે સમયના મોવડીઓનું બેંગલોર ખાતે સનાતની વડીલ શ્રી રતનશી નારાયણ વાગડિયા ને અનાયાસે 
મળવાનું થયું 

તે અરસામાં એક વખત કેન્દ્રીય સમાજનું મોવડી મંડળ બેંગલોર પધારેલ હતું. તે વખતે સમાજના પ્રમુખ શ્રી વાલજી શિવજી 
વાડિયા અને વડીલ શ્રી દેવજી રામજી ભાવાણી સહીત અમુક ભાઈઓ મારા દાદા શ્રી રતનશી નારણ વાગડીયાને મળવા માટે 
મારી ઓફિસે આવ્યા હતા. વાત પર વાત આવી ત્યારે મેં મારા દાદા સમક્ષ આ વડીલોને અનુલક્ષીને એક ફરિયાદ કરી કે 
“બાપા, આપણા ઉપર (મારા ઉપર, મારા પિતા ઉપર ને મારા દાદા ઉપર) સતપંથના એક ભાઈએ તદ્દન ખોટો કોર્ટ કેસ કરેલ 
છે, તેની જાણ મેં કેન્દ્રીય સમાજને અને અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજને પત્ર દ્વારા કરી છે. પણ તેઓ 
આપણને કંઈજ મદદ કરતા નથી”. ત્યારે સમાજના પ્રમુખ વાલજી શિવજી વાડિયા કંઈ બોલ્યા નહિ પણ વડીલ શ્રી દેવજી 
રામજી ભાવાણીએ મને કહ્યું કે “જો રમેશ તારામાં દમહોય અને હિંમત હોય તો તારી રીતે સતપંથીઓ સામે તારી જાતે લડી 
લેજે. કેન્દ્રીય સમાજ આમાં તારી કોઈજ મદદ કરી શકશે એમનથી. સતપંથીઓ સામે લડવામાં કેન્દ્રીય સમાજના ખભા ઉપર 
તને બંદુક રાખીને સતપંથ ના ભાઈઓ સામે ફોડવા નહિ દઈએ એ ધ્યાનમાં રાખીને સતપંથ સામે લડત લેજે” આ વાત 
સાંભળીને મને તે વખતે પારાવાર દુઃખ થયેલું. હું જાણ થયો ત્યારથી મારા મનમાં એક વાત દઢ થયેલ હતી કે જેમસતપંથના 
ભાઈઓનું પીરાણું છે તેમકેન્દ્રીય સમાજ સનાતનીઓની માઈ-બાપ છે અને તે સનાતાનીઓ નું પીરાણું છે. અને મને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૭૯ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ન્‌ 


સતપંથની સામે કંઈ પણ ફરિયાદ હોય તો કેન્દ્રીય સમાજની ફરજમાં આવે છે કે તે મારી મદદે આવે. આવું કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સનાતની સમાજ અસ્તિત્વમાં આવી ત્યારે સુધારક વડીલો એવા દુઃખી સનાતાનીઓની વ્હારે જતા હતા તેનો ઈતિહાસ ગવાહ 
છે. વડીલ શ્રી દેવજી રામજીની આવી વાત સાંભળ્યા પછી તે વખતે મેં મનો મન એવું નક્કી કર્યું હતું કેજો મને ભગવાન પહોંચ 
દેશે તો એક દિવસ કેન્દ્રીય સમાજને સનાતની તરીકેની ઓળખ હું જરૂર પાછી અપાવીશ . કહેવાય છે કે નિસ્વાર્થ ભાવનાએ 
અને દ્રઢ મનોબળે કરેલી પ્રાર્થના કોઈ દિવસ અફળ જતી નથી. વિચારોમાં એક અજબ શક્તિ હોય છે. કરેલા વિચારો ક્યારે 
સામા આવીને ઉભા રહે છે (સાચા પડે છે) તેની આપણને ખબર નથી પડતી પણ એક દિવસ તે ફળે જરૂર છે. જો કરેલા વિચારો 
સાચા પડતા હોય તો શામાટે મોટા અને અશક્ય લાગતા હોય એવા વિચારો ન કરવા? અને છેલ્લે નિસ્વાર્થ ભાવનાએ અને 
દ્રઢતા પૂર્વક વિચારો કરવાથી એક ટકાનોએ ખર્ચ થતો નથી. આવા દ્રઢતા પૂર્વક કરેલા વિચારોથી જ મને કદાચ પ્રખર સનાતની 
શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી, પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેશરાણી અને અન્ય સનાતનીઓ ના સંપક માં આવીને સનાતની 
મુહીમમાં મને તેમનો સાથ મળ્યો હશે. એવું મારું માનવું છે. આ બધું કરેલા વિચારોથી નિયતિ એવા હાલત નિમણિ કરતી હોય 
છે કે કરેલા વિચારો ભવિષ્યમાં સાચા પડે. પરંતુ વિચારો નિસ્વાર્થ ભાવનાએ અને દ્રઢ મનોબળથી કરવા જોઈએ. ભગવાન શ્રી 
ગૌતમબુધ્ધે પણ સાચું કહ્યું છે કે “આજે તમે જે કંઈ છો તે તમે ભૂતકાળમાં કરેલા વિચારોનું પરિણામછે અને તમે આજે જે 
વિચારો કરી રહ્યા છો તે વિચારોથી તમારું ભવિષ્ય (નિમણિ થતું હોય છે.” 


તા. ૭.૮.૨૦૦૯ ની કેન્દ્રીય સમાજની એતીહાસિક સામાન્ય સભા 

આ સામાન્ય સભાનો બીજા નંબરનો અજેૈંડા હતો “આવેલ પત્રોનું વાંચન” પણ હોદ્દેદારોની મથરાવટી મેલી હતી. તેઓ જાણી 
જોઇને આ વિષયને સભાના બપોર પછીના બીજા સત્રમાં લઈ જવા માટે પ્રયતો કરી રહ્યા હતા. તેમાં તેઓ સફળ પણ થયા. હું 
અને હિંમતભાઈ ખેતાણી કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે ક્યારે અમે આપેલ પત્રનું વાંચન સભાજનો સમક્ષ કરવામાં આવે. 
અને તે વિષય ઉપર ચર્ચા અને બહેશ કરવામાં આવે, ખુલ્લા મનથી ચર્ચા કરવામાં આવે. પણ પહેલા કહ્યું એમહોદેદ્દારોની 
મથરાવટી મેલી હતી. તેઓ આ ધાર્મિક લપમાં પાડવા માંગતા નોતાં. તેઓને એમહતું કે બપોર પછી તે પત્રનું વાંચન કરીએ 
જેથી લોકો ઓછા હોય અને હોબાળો ઓછો થાય. તે પત્ર ઉપર સનાતની ભાઈઓને ચર્ચા કરવાનો મોકો ઓછો મળે અને તે 
વિષય ભીનો સંકેલાઈ જાય. બપોર પછીનું સત્ર ચાલુ થયું. મન ન હોવા છતાં પત્રનું વાંચન મંત્રી શ્રી વાલજીભાઈ ચૌહાણ 
દહાણુ દ્વારા કરવામાં આવ્યું. સનાતાનીઓ જે મોકાની રાહ જોઇને બેઠા હતા તે સમય આવી ગયો. સૌ પ્રથમઅમોએ મોડાસા 
વાળા વસંતભાઈ રાજા લીંબાણીને તે પત્રના વિષય ઉપર બહેશ કરવા માટે અને પોતાના મંતવ્યો આપવા માટે મોકલ્યા. 
વસંતભાઈએ મોડાસામાં ઉમિયા માતાજીના મંદિરના બાંધ કામમાં કઈ રીતે સતપંથના ભાઈઓ પોલીસ ફરિયાદો અને કોર્ટ 
કેશો કરીને આડ ખીલ્લી રૂપ બની બેઠા છે તેની માહિતી આપી. 

વસંતભાઈ લીંબાણીના મંતવ્ય પછી કોણ જાણે કેમ બીજા કોઈ વિષયને લઈને બેંગલોર વાળા શીલાબેન બાબુલાલ ભગત ઉઠ્યાં 
પણ લોકોએ રાડો પાડી એમને બેસાડી દીધા અને કહ્યું કે પત્ર વાળા વિષય ઉપર જ ચર્ચા કરો અન્યથા બેસી જાઓ અને તેણીને 
સભાસદોએ પરાણે બેસાડી દીધાં. 


સનાતની ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાગડિયાનું ભાષણ 

ત્યાર પછી [હિંમત ભાઈ ખેતાણીએ મને ભાષણ આપવા માટે રીતસરનો ધકેલ્યો કે જા હવે તું તારા મંતવ્યો આપી આવ. હું 
ડઘાઈ ગયેલી હાલતમાં ઉભો થયો અને પહોંચ્યો માઈક પાસે. ઉતાવળમાં ને ઉતાવળમાં મને મારા ભાષણની મારા ફોનમાં 
રેકોડીંગ કરવી હતી પણ તે ભુલાઈ ગઈ. (આ સમયે મને મારા દાદા શ્રી રતનશી નારાયણ વગાડીયાએ કરેલી વાત યાદ આવી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ગઈ. તેઓ જ્યારે ૨૩ વરસના યુવાન હતા ત્યારે વિરાણીના શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના મંદિરની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા વખતે 
હાજરી આપી હતી. તે સમયે તે સભામાં હિમ્મતભાઈના બાપુજી રતનશી ખીમજી ખેતાણીએ પણ મારા દાદા રતનશી નારાયણ 
વાગડિયાને અત્યારે જેમહિમત ભાઈએ મને ભાષણ આપવા માટે ધકેલ્યો , બિલકુલ તેવીજ રીતે હિંમતભાઈના બાપુજીએ મારા 
દાદાને ભાષણ કરવા માટે ધકેલ્યા હતા. (આ ઈતિહાસનું પુનરાવર્તન તો નોતું થતુને!!!) સભામાં એકદમશાંતિ પ્રસરાયેલી 
હતી. લોકોમાં સતપંથ સનાતન વિષય ઉપર ચર્ચા સાંભળવાની આતુરતા પૂર્વકની કુતુહલતા દેખાઈ પડતી હતી. મેં 
(રમેશભાઈ વગાડીયાએ) પોતાના મંતવ્ય આપતાં જણાવ્યું હતું કે આ સમાજની (કેન્દ્રીય સમાજની) સ્થાપના એવા વડીલો 
દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે જેઓએ પીરાણા સતપંથ ધર્મનો સદન્તરે ત્યાગ કરીને આપણા મૂળ સનાતન હિંદુ ધર્મને પુનઃ 
અપનાવ્યો હતો. તેથી કરીને આ સમાજની (કેન્દ્રીય સમાજની) મૂળ ઓળખ સનાતની સમાજ તરીકે ની છે અને તેનો ધર્મ એક 
માત્ર સનાતન હિંદુ ધર્મ છે. અત્યારે આ સમાજ સનાતન ધર્મને ભૂલી ગઈ છે. આ સમાજ જો ધારત તો આ જ સ્થળ ઉપર માં 
ઉમિયા અને ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ નું મંદિર બનાવી શકી હોત. શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર અહીજ ઉભું કરી શકી હોત. જો 
એમથયું હોત તો આર્થીક ક્ષેત્રેપણ આ સમાજ સદ્ધર થઇ ગઈ હોત. પૈસા માટે બીજાની પાસે હાથ લંબાવવો પડ્યો ન હોત. મારું 
અહી દ્રઢતાપૂર્વક માનવું છે કે લોકો સમાજને સામાજિક કાર્યો માટે જે રૂપિયા આપે છે તેનાથી અનેક ઘણા રૂપિયા તેઓ 
ભગવાનના નામે આપે છે. 


કોઈ પણ કાર્ય માટે અગર ધર્મને અને ભગવાનને જોડી દેવામાં આવે તો લોકો પૈસાની રેલમછેલમકરી નાખતા હોય છે. માટે 
કોઈ પણ સમાજમાં શ્રદ્ધાના કેન્દ્રો એટલે કે પોતાની કુળદેવી અને ઇષ્ટદેવ ના મંદિરો જરૂર ઉભા કરવા જોઈએ. જેથી લોકોની 
શ્રદ્ધા ટકી રહે અને ભક્તિ ની દિશા લોકોને કાયમને માટે મળતી રહે. પણ અફસોસ એ વાત નો રહ્યો કે વિદ્યાર્થી ભવનમાં મંદિર 
શિમણિ કાર્ય માટે પર્યાપ્ત ફાજલ જમીન હોવા છતાં તે વખતના વડીલોને શ્રધ્ધાનું કેન્દ્ર (મંદિર) ઉભું કરવાનું સુજ્યું નહિ. 
વિદ્યાર્થી ભવનમાં જો ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ અને ઉમિયા માતાજીની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા તે સમયે જ કરવામાં આવી 
હોત તો કેન્દ્રીય સમાજનો આર્થિક વિકાસ બહુજ સારો થયો હોત અને તેનો ઈતિહાસ પણ કંઈક અલગ લખાણો હોત. કેન્દ્રીય 
સમાજની (જ્ઞાતિની) રીતી રીવાજો ની ૧૮ મી ક્લમઉપર પણ મેં (રમેશભાઈએ) પ્રકાશ પાડ્યો. મારા મંતવ્યમાં ખલેલ 
પહોંચાડવા હેતુથી હું જે કંઈ બોલી રહ્યો હતો તેની પુનરુંક્તિ (રીપીટેસન) સતપંથી ભાઈ રતનશી લાલજી વેલાણી કરી રહ્યો 
હતો, જે બિલકુલ મારી સામે જ્યાં હું ભાષણ કરતો હતો તે માઈકની સામેજ બેઠેલો હતો. કેન્દ્રીય સમાજમાં આવા સતપંથના 
ભાઈઓનું હમેશાં આવુજ નકારાત્મક વલણ રહેતું હતું અને તેને આપણે ચલાવી લેતા હતા તે સનાતની ભાઈઓની અને 
કેન્દ્રીય સમાજની કમજોરી હતી. તે કમજોરી શા કારણે હતી તે ન સમજાય એવી વાત હતી. આપણા સુધારક અને સમાજ 
સ્થાપક વડીલો કેટલી ખુમારીથી જીવ્યા હતા તેની અડધી ખુમારી પણ આપણામાં આજે નથી. 


મૂળ ટોડીયાનાં, હાલે ભીવંડી રહેતાં શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન જીવરાજ દીવાણીનું ભાષણ 

ત્યાર પછી બીજાં એક બહેન શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન જીવરાજ દીવાણી પોતાના મંતવ્યો આપવા ઉઠ્યાં અને ત્યારે અમને 
(સનાતાનીઓને) વળી પાછી દહેશત ઉભી થઈ કે આ બહેન પણ આ પહેલાં વચ્ચે ઉઠેલાં શીલાબેન ની જેમવિષય થી પર જઈને 
અન્ય વિષય ઉપર ચર્ચા કરશે તો વિષય ફંટાઈ જશે અને ચાલી રહેલા સનાતની વિષય ઉપરની પકડ ઢીલી પડી જશે. પણ આ 
બહેને માઈક પાસે આવીને જુસ્સાભેર જણાવ્યું કે “માફ કરજો ભાઈઓ હું પણ અત્યારે ચાલી રહેલા વિષય ઉપર જ ચર્ચા કરવા 
માંગુ છું”. આ બહેને પોતાના મંતવ્ય આપતા જણાવ્યું કે જ્યારે ભારત દેશ આઝાદ થયો ત્યારે મુસલમાનો ને છાવરવાની જે 
ભૂલ ગાંધીજી બાપુએ કરી હતી તેવી જ ભૂલ અત્યારે આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં અત્યારના આપણા આગેવાનો સતપંથના 
ભાઈઓને છાવરીને કરી રહ્યા છે. તેમાં સુધારો નહિ આવે તો તેના માઠા પરિણામો આપણને આવતા પાંચ - દસ વરસમાં 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ભોગવવાં પડશે. ખરેખર આ બહેનની હિંમતને દાદ દેવી પડે એવું હતું. આ બહેને પોતાના મંતવ્યમાં આગળ વધતાં એ પણ 
કહ્યું કે “હું જ્યારે પરણીને મારા સાસરે ટોડીયા ગામે આવી ત્યારે મારા ડાડાજી શ્રી નારાયણ રામજી દીવાણી પાસે ખોંભડી 
ગામથી એક પાગડીવાળા રતનશીબાપા આવતા. તેઓ પણ મારા ડાડાજી નારાયણ બાપા સાથે સતપંથ-સનાતન બાબતે વાતો 
કરતા ત્યારે મારા પહેલાં જે ભાઈએ (રમેશભાઈએ) જે આક્રોશથી લાલગુમચહેરે ભાષણ કર્યું તેવીજ રીતે તે ખોંભડી વાળા 
રતનશી બાપા પણ મારા ડાડાજી સસરા સાથે તેવા જ આક્રોશથી વાતો કરતા. તે પાઘડી વાળા રતનશી બાપા રમેશભાઈ ને શું 
થતા તે મને ખબર નથી પણ તે બંને ના હાવભાવમાં ઘણી મોટી સામ્યતા હું અત્યારે જોઈ રહી છું” આ બહેન, શ્રી માવજીભાઈ 
પુંજા સાંખલા કાદીયા વાળાની દીકરી થાય છે અને અત્યારે તેમનો માવિત્ર પરિવાર સુરતમાં રહે છે. (તે બહેનના ભાષણ પછી 
મારા પિતાશ્રી માવજીભાઈ રતનશી વાગડિયાએ ઉભા થઈને તેમના ભાષણને બિરદાવતાં આ બહેનને માથે હાથ ફેરીને 
રૂ.૧૦૦બક્ષેશ રૂપે આપ્યા હતા). 


તે સામાન્ય સભામાં સનાતની ભાઈ શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણીનું એતિટાસિક ભાષણ 

તે સામાન્ય સભામાં હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણીએ પોતાના મંતવ્યો આપતાં જે રજૂઆત કરી એવી સ્પષ્ટ રજૂઆત સમાજના 
છેલ્લા ૫૦ વરસના ઈતિહાસમાં સતપંથ સનાતન ના મુદ્દે કોઈએ ભાગ્યેજ કરી હશે. મેં તેમના ભાષણ ની રેકોડીંગ મારા 
ફોનમાં કરી હતી. હિમતભાઈએ પોતાના ભાષણમાં જુસ્સાભેર જણાવ્યું હતું કે “અત્યારના પ્રમુખ શ્રી રામજી કરમશી 
નાકરાણીએ હોદ્દાની રુએ નખત્રાણા-કોટડા (જ) રસ્તા ઉપર આવેલું સતપંથ ના ભાઈઓનું મીની પીરાણામાં બાવા 
ઈમામશાહના કહેવાતા મંદિર તેમજ નિષ્કલંકી નારાયણના મંદિરના ઉદ્ધાટનમાં જઈને સમાજના રીતી રીવાજોની ૧૮ મી 
કલમનો ભંગ કર્યો છે. રામજીભાઈ મારા ગામના છે, સવાયા સનાતની છે પણ ઉપર બેઠેલા ભવાઈયાઓ એ ભવાઈ કરી તેનું 
(રામજીભાઈ કરમશીનું) માથું ભ્રમિત કરી નાખ્યું. સતપંથ બાબતે અત્યારે જે ચાલી રહ્યું છે તે કેન્દ્રીય સમાજ અને તેના 
આગેવાનો માટે શોભાસ્પદ નથી. પણ કોઈ જ પુછવા વાળુ નથી. સમાજના રીતિ રીવાજોની કલમ૧ ૮ અને ૧૯ નો ખુલ્લે 
આમભંગ થઇ રહ્યો છે કોઈ પુછવા વાળુ નથી. આપણા પૂર્વજોએ આપણને સુધારીને (સનાતની બનાવીને) ઘણી મોટી ભૂલ 
કરી છે. આપણને ન સુધાર્યા હોત તો આજે આપણે મુમના મુસલમાન બની ગયા હોત. .......... વાંકી કરીને બાંગપુકારતા થઈ 
ગયા હોત. મુસલમાનોને મળે છે તેવા સરકારી લાભો લેતા થઈ ગયા હોત. આપણા ડોહાઓએ આપણને હેરાણ કરી નાખ્યા. 
કારણ કે આપણે એમણે ચિંધેલા રાહે ચાલવું નથી.” 


હિંમતભાઈ ખેતાણીના ઉપરોક્ત ભાષણ ની ઓડીઓ કલીપ ભારતભરના લોકોમાં ફરી વળી તેને હું આત્યારના સોસીઅલ 
મીડિયા ની એક દેન ગણું છું અને તે આગળ જતાં સમાજની સનાતની ચોથી ક્રાંતિ માટે વરદાન રૂપ સાબિત થઇ. આ કલીપ 
કેન્દ્રીય સમાજના જ્ઞાતિના લોકોએ સાંભળી અને તેની, કેન્દ્રીય સમાજના ભારતભરમાં વસતા સનાતની ભાઈઓમાં વ્યાપક 
અસર થઈ. 


હિંમતભાઈએ કરેલા ભાષણ અને ભાષણના કલીપની કેવી અસર થાય છે તે હું તમોને નીચે જણાવેલ બે પ્રસંગો નો ઉલ્લેખ 
કરીને જણાવવા માંગ છં 

૧૭ ૧૭૩ 
પ્રસંગપહેલોઃ 
કેન્દ્રીય સમાજની સામાન્ય સભામાં હિંમતભાઈ ખેતાણીનું ભાષણ થયું તે તારીખ હતી ૭.૦૮.૨૦૦૯. તેના એકાદ મહિના 
પછી સુરત મુકામે દામોદરભાઈ દેવજી ભાવાણીના માતૃશ્રી સેજીબેન ભીમજી ભાવાણીનું અવશાન થયેલ. તે નિમિત્તે હું મુંબઈ 
થઈને પુરુષોત્તમભાઈ નાનજી સેંગાણીની સાથે માતાજીનું પાણી લેવા સુરત ગયો હતો. તે વખતે કેન્દ્રીય સમાજના ન્યાય 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સમિતીના તત્કાલીન પ્રમુખ શ્રી કરસનભાઈ લધા દીવાણી, હેદરાબાદ વાળા પણ તેમનાં માસી સેજીબેનનું પાણી લેવા સુરત 
આવ્યા હતા. (દામોદર ભાઈ કચ્છીના માતૃશ્રી વડીલ શ્રી કરસનભાઈ લધાના માસી થતાં) તેઓ બધા એક હોલમાં બેઠા હતા. 
વડીલ શ્રી કરસનભાઈ લધા દીવાણી અને વડીલ શ્રી દેવજી રામજી ભાવાણી પણ અન્ય મહેમાનો સાથે ત્યાં ઉપસ્થિત હતા. જેવો 
મેં હોલમાં પ્રવેશ કર્યો એટલે કરસનભાઈ બોલ્યા કે આવી ગયા હિંમતભાઈ એન્ડ કંપની વાળા રમેશભાઈ. સૌને રામરામકર્યા 
પછી વડીલ શ્રી કરસનભાઈએ મને બોલાવીને તેમની બાજુમાં બેસાડ્યો. અને ચર્ચા નીકળી કેન્દ્રીય સમાજની સામાન્ય 


સભામાં 


હિંમતભાઈ ખેતાણીએ કરેલ ભાષણની. આમપણ વડીલ કરસનભાઈ લાધા નો સ્વભાવ રમુજી ખરો, એટલે મને ઉદ્દેશીને બધા 
સાંભળે એમબોલ્યા કે તારું અને હિંમત ભાઈનું ભાષણ આમબધી રીતે બરાબર હતું પણ એક વાત હિંમતભાઈએ બરાબર ન 
કરી. મેં પૂછ્યું કઈ વાત બાપા? કરસનભાઈ જવાબ આપતાં બોલ્યા કે હહિમતભાઈએ મંચ ઉપર બેઠેલા બધા ભાઈઓને 
સંબોધીને એમબોલ્યા કે “એ પવઈઆઓ)એ પ્રમુખ શ્રી રામજી કરમશીનું માથું ભ્રમિત કરી નાખીને, સવાયા સનાતની 
રામજીભાઈ કરમશીને ખાનાઈઓના કાર્યક્રમમાં ખેંચી ગયા”. આવું કરસનભાઈ લધા બોલ્યા પછી તેને પ્રત્યુત્તર આપતાં ત્યાં 
બેઠેલા વડીલ શ્રી દેવજીભાઈ રામજી ભાવાણી તરતજ બોલ્યા કે હિંમત ભાઈએ પાવૈયા શબ્દ નોતો વાપર્યો પણ ભવાઈયા 
એમબોલ્યા હતા. અને તરતજ વડીલ કરસન બાપાએ તેનો જવાબ આપતાં બોલ્યા કે ભલે ભવાઈયા કીધું હશે પણ તે સાંભળીને 
આપણે બધા (મંચ ઉપર બેઠેલા બધા) ચુપ બેસી રહ્યા તો આપણે પાવૈયા નહિ તો શું? અને તે શોક સભામાં હાસ્ય નું મોજું ફરી 
વળ્યું હતું. મારો કહેવાનો ભાવાર્થઅહી એજ છે કે આપણી સમગ્ર જ્ઞાતિમાં તે ભાષણ ની અસર એટલી બધી વ્યાપક થઇ હતી કે 


આ ત. 


ચોરે અને ચોટે તેની જ ચર્ચા થઇ રહી હતી. 


બીજો પ્રસંગ 

બીજા પ્રસંગમાં બન્યું એવું કે તા.૧૨.૧૨ર.૨ર૦૦૯ ના મારા જ્યેષ્ઠ પુત્ર કૌશિક ની જાન અમે હૈદરાબાદ મારા વેવાઈ 
પુરષોત્તમભાઈ મનજી ભાવાણીને ત્યાં લઈ ગયા ત્યારે તે લગ્ન પ્રસંગે વડીલ શ્રી કરસન લધા દીવાણી પણ હાજર હતા. કારણ 
કે તેઓ પણ મારા વેવાઈ પુરષોતમભાઈ મનજી ભાવાણીના વેવાઈ થાય છે. હિંમતભાઈ ખેતાણી પણ મારા પુત્ર કૌશિકની 
જાનમાં અમારી સાથે આવ્યા હતા. તે વખતે હિંમત ભાઈએ વડીલ કરસન લધા સાથે વ્યંગ કરતાં ફરિયાદ કરી હતી કે 
કરસનભાઈ તમે આપણી કેન્દ્રીય સમાજના ન્યાય સમિતિના વડા તો છો, પણ અમોને તમે ન્યાય નથી અપાવતા. ત્યારે વડીલ 
શ્રી કરસનભાઈ લધા દીવાણી બોલ્યા કે શેનો ન્યાય હિમતભાઈ? [હિમતભાઈએ તરતજ કહ્યું કે “જુઓ આપણા પ્રમુખ શ્રી 
રામજીભાઈ કરમશીએ અને પૂર્વ પ્રમુખ વાલજીભાઈ શિવજી વાડિયાએ પીરાણા સતપંથ વાળાના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપીને 
આપણી રીતી રીવાજો ની કલમ૧ ૮ અને ૧૯ અન્વયે ગુન્હો કર્યો છે. તેનો અમે એમના ઉપર આરોપ લગાવીએ છીએ અને તે 
માટે અમોને ન્યાય કરી આપવાની જવાબદારી ન્યાય સમિતિના વડા હોવાને નાતે તમારી છે. માટે અમોને ન્યાય અપાવો, કે 
પ્રમુખ શ્રી રામજી કરમશીને તમે શું સજા કરશો? જો તમે સજા કરવામાં અસમર્થ હોવ, તો તેવું અમોને જણાવો કે જેથી અમે 
કંઈક બીજો રસ્તો અપનાવીએ. અમે એમસમજશું કે આપણી ન્યાય સમિતિના અત્યારના વડા તેમની કાર્યશૈલીમાં નિપુણ નથી 
અને તેઓ ફક્ત છુટા છેડા સમિતિના જ અધ્યક્ષ છે. બીજી બાબતોમાં ન્યાય કરવામાં તેઓ સમર્થ નથી.” ત્યારે વડીલ 
કરસનભાઈ લધાએ કહ્યું કે અમારી પાસે કેસ જ માત્ર છુટા છેડા ના આવતા હોય તો અમે કરીએ શું? પણ અત્યારે તમારી પાસે 
આ બાબતે ન્યાય આપવા માટે આવી છે તો અપાવો ન્યાય અમોને 


મારાપુત્ર કૌશિક ના લગ્ન પૂર્ણ થઈ ગયા પછી જ્યારે જાન વળાવતા હતા ત્યારે જાનને રેલ્વે સ્ટેશને મુકવા જવાનું કાર્યચાલુ હતું 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ત્યારે હું અને હિંમતભાઈ એક જ કારમાં બેઠા હતા. અને તે કારના ડ્રાઈવર એક યુવાન ભાઈ શ્રી ખીમજીભાઈ રામજી પોકાર, 
ટોડિયા વાળા હતા જે મને સારી રીતે ઓળખતા હતા. તેની પાસે હિંમતભાઈ ના ભાષણની ઓડીઓ કલીપ ક્યાંક થી આવી 
ગઈ હશે તે પોતાના ફોનમાં ચાલુ કરીને મને કહેવા લાગ્યા કે “રમેશભાઈ, આ ભાષણની કલીપ તમે ક્યાય નહિ સાંભળી હોય 
તેવી છે. આ કલીપમાં જે ભાઈ બોલ્યા છે તે બહુ જ જોરદાર બોલ્યા છે અને ભગવાન કરશે તો હું એક દિવસ આ ભાઈની રૂબરૂ 
મુલાકાત જરૂર લઈશ. મને એમની મુલાકાત લેવાની તીવ્ર ઈચ્છા થાય છે”. ત્યારે મેં કહ્યું “ખીમજીભાઈ, ભગવાને તમારી 
ઈચ્છા સાંભળી લીધી છે અને આગળની સીટમાં જે ભાઈ બેઠા છે તે એ જ ભાઈ છે જેની તમને તલાશ છે. કહેવાય છે કે નિસ્વાર્થ 
ભાવનાએ કરેલી તીત્ર ઈચ્છા તરતજ ફળીભૂત થતી હોય છે. આમજનતાના માનસ ઉપર આવી ગેહરી અસર થઇ હતી હિંમત 
ભાઈના તે ભાષણ ની. તે અસર એટલી ગેહરી અને વ્યાપક થઇ હતી કે આમજનતા પણ [હિંમતભાઈના તે ભાષણની સરાહના 


કરતી હતી. 


સનાતની ભાઈ શ્રી પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી નું ભાપણ 

પ્રેમજીભાઈ કેશરાણીએ પોતાના ભાષણમાં જણાવ્યું હતું કે વૈદિક સનાતન હિંદુ ધર્મ શું છે? તે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં અનાદિકાલ 
થી આવેલો ધર્મ છે. અને તેની અત્યારે આપણા સમાજને કેટલો જરૂરી છે તે જણાવ્યું હતું. પ્રેમજીભાઈ સાથે મારો તે વખતે 
એટલો ગાઢ પરિચય ન હતો પણ પાછળથી મને સમજાયું હતું કે તેમની વિચાર ધારા ઉપર આર્ય સમાજ ની છાંટ હતી અને તેઓ 
દયાનાદ સરસ્વતી પ્રેરિત આર્ય સમાજી વિચાર ધારાને વરેલા હતા. મારી દ્રષ્ટીએ પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી નું વ્યક્તિત્વ જ કંઈક 
એવું હતું કેતેઓ જો સતપંથી રતનશી લાલજી વેલાણી સાથે વાતો કરતા હોય ત્યારે આપણને જ નહિ પણ રતનશી લાલજી 
વેલાણીને પણ એમલાગે કે પ્રેમજીભાઈ સતપંથની વિચાર ધારા વાળો મારો માણસ છે. કેન્દ્રીય સમાજના મંત્રીશ્રી વાલજી 
હીરજી ચવ્હાણ સાથે વાત કરતા હોય તો એમલાગે કે પ્રેમજીભાઈ સ્વામીનારાયણ સત્સંગી વિચાર ધારાને વરેલા છે, અને 
જ્યારે મારી સાથે અને હિંમત ભાઈ જોડે વાત કરતા હોય ત્યારે એમલાગે કે તે શુદ્ધ સનાતની લક્ષ્મીનારાયણ સંપ્રદાયની વિચાર 
ધારાને વરેલા છે અને જ્યારે તે જેઠાલાલ લાલજી ચોપડા સાથે વાત કરતા હોય ત્યારે એમલાગે કે તે લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન 
સમાજના ઉદ્ધારક છે. પણ તેઓ જેવા હોય તેવા, પણ અમારી સનાતની ચળવળમાં મારા અને હિંમતભાઈના પડખે ઉભા 
રહીને અમારા હનુમાન બની ને અમારી સાથે સનાતની ચળવળમાં હમેશાં મોખરે રહેતા હતા. એની યાદદાસ્તને તો દાદ દેવી 
પડે. મગજમાં એના વિચારો એટલા ઝડપથી ચાલતા હોય છે કે તે વિચારોને પ્રકટ કરવા તેની વાચા કમજોર પડે એવું હતું. 
સદાય આત્મવિશ્વાસથી ભરપુર, હાજર જવાબી અને સદાબહાર એનું વ્યક્તિત્વ હતું. પણ અફસોસ છે કે તેઓ આજે આપણી 


વચ્ચે નથી રહ્યા. તેઓ તા.............. ના મોટર સાઈકલ ચલાવતા અકસ્માત થવાથી આપણને સૌને અલવિદા કરી 
ભગવાન ને પ્યારા થઈ ગયા. 


કેન્દ્રીય સમાજની તા. ૭.૮.૨૦૦૯ ની સામાન્ય સભાની જ્યાં સુધી સમાજના સનાતની ભાઈઓના પશ્ચોનો સવાલ છે તેની 
ફળશ્રુતિ શું? 


સભાના અંતે ખાસ કંઈ થયું નહી. સમાજના આગેવાનોએ ઉપરોક્ત બહેશ ઉપર પોતાના કંઈજ વિચારો જણાવ્યા નહી અને 


વિષયને પૂરો કરતા પ્રમુખ શ્રી રામજી કરમશીએ સનાતાનીઓને એ આશ્ચાસન આપ્યું કે સનાતની ભાઈઓના પ્રશ્નો અંગે 
સમાજ એક સમાધાન સમિતિનું ગઠબંધન કરશે અને તે સમિતિ સનાતનીઓના પ્રશ્નોના ઉકેલ જલ્દીથી લઈ આવશે. 


સભા પૂરી થયા પછી ઘણી બધી વ્યક્તિઓએ મને અને હિમતભાઈ ને અભિનંદન આપવા રૂબરૂ મળવા આવ્યા હતા. તેમાંની 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


નોંધનીય વ્યક્તિઓ હતી યુવા સંઘના તે વખતના પ્રમુખ શ્રી જયંતીભાઈ કરમશી રામાણી, બીજા ભાઈ હતા ગામઆમારાના 
હાલે ઈસ્લામપુર મહારાષ્ટ્રમાં રહેતા ભાઈ શ્રી પુરષોત્તમભાઈ રામાણી અને પુરષોત્તમભાઈ રામાણી (બે પુરષોત્તમભાઈઓ) , 
ભુજ વાળા પ્રભાબેન વગેરે વ્યકતીઓએ મારા અને હિમતભાઈના ભાષણોને વ્યક્તિગત રીતે બિરદાવીને અમોને અબિનંદન 
આપ્યા હતા. 


સમાધાન સમિતિ શા માટે? તેની શું જરૂરત છે? એમ સનાતની ભાઈઓએ ઉઠાવેલ સવાલ 
પ્રશ્ન અહીં સમાધાનનો નોહતોરર અહી મુખ્યત્વે ત્રણ મુદ્દા ઉપર સવાલો હતા જેના ઉલ્લેખ તા.૪.૦૮.૨૦૦૯ ની કેન્દ્રીય 
સમાજને લખેલ ટપાલમાં સ્પષ્ટ રીતે જણાવવામાં આવ્યા હતા. તે ત્રણ મુદ્દાઓ નીચે મુજબના હતા. 


૧. સમાજની જ્ઞાતિના રીતી-રીવાજો ની કલમ ૧૯ નો ખુલ્લે આમ થતો ભંગ 

પીરાણા સતપંથ ધર્મને માનતા ભાઈઓ દ્વારા સમાજના સનાતની ભાઈઓ ઉપર છાસવારે કરવામાં આવતા ખોટા કોર્ટ કેસો 
તેમજ ખોટી પોલીસ ફરિયાદોથી જ્ઞાતિ રીતી-રીવાજોની કલમ૧૯ નો ખુલ્લે આમભંગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, તેને કેન્દ્રીય 
સમાજ કંઈજ કહેતી નથી અને કશાંય પગલાં ભરતી નથી. તે બાબતને તે સદાય નજર અંદાજ કરતી રહી છે. આમશામાટે? 

ર. આ સમાજની ઓળખ એક સનાતની સમાજની હોવા છતાં તેના હોદ્દેદારો અને ટ્રસ્ટીઓ સતપંથના કાર્યક્રમોમાં શામાટે 
જઈ ને તેમને પ્રોત્સાહિત કરે છે? જે કેન્દ્રીયસમાજના મૂળભૂત હેતુઓ અને ઉદ્દેશોની વિરુદ્ધ ની વાત હતીઃ 

આ સમાજની સ્થાપના એવા વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે જેઓએ પીરાણા સતપંથ મતનો હંમેશ ને માટે ત્યાગ કરીને 
સનાતન હિંદુ ધર્મનો અંગીકાર કર્યા પછી આ સમાજની સ્થાપના કરી હતી, તે ફક્ત અને ફક્ત સનાતન ધર્મને પુનઃ અંગીકાર 
કરેલા લોકોના હિતોની રક્ષા કરવા માટે જ કરવામાં આવી હતી. અત્યારે સનાતાનીઓના હિતોની રક્ષા કરવાનું તો બાજુએ 
રહ્યું પણ આ સમાજના હોદેદારો અને ટ્રસ્ટીઓ પીરાણા સતપંથ ધર્મને પ્રોત્સાહન આપવાના કાર્યો કરતા હોય તો તે આ 
સમાજની સ્થાપના વખતેના ઉદ્દેશો અને હેતુઓ ઉપર કુઠારાઘાત કરવા બરાબરનું કામકરી રહ્યા છે એવું પુરવાર થાય છે. તો 
આ બાબતનાખુલાસાઓ સમાજના હોદેદારોએ અને ટ્રસ્ટીઓએ જાહેરમાં કરવા જોઈએ . 


૨. આ સમાજની ઓળખ એક સનાતની સમાજની હોવા છતાં તેના હોદ્દેદારો અને ટ્રસ્ટીઓ સતપંથના કાર્યક્રમોમાં શા 
માટે જઈ ને તેમને પોત્સાહિત કરે છે? જે કેન્દ્રીય સમાજના મૂળભૂત હેતુઓ અને ઉદ્દેશો વિરુધ્ધની વાત હતી 

આ સમાજની સ્થાપના એવા વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે જેઓએ પીરાણા સતપંથ મતનો હંમેશ ને માટે ત્યાગ કરીને 
સનાતન હિંદુ ધર્મનો અંગીકાર કર્યા પછી આ સમાજની સ્થાપના કરી હતી, તે ફક્ત અને ફક્ત સનાતન ધર્મને પુનઃ અંગીકાર 
કરેલા લોકોના હિતોની રક્ષા કરવા માટે જ કરવામાં આવી હતી. અત્યારે સનાતાનીઓના હિતોની રક્ષા કરવાનું તો બાજુએ 
રહ્યું પણ આ સમાજના હોદેદારો અને ટ્રસ્ટીઓ પીરાણા સતપંથ ધર્મને પ્રોત્સાટન આપવાના કાર્યો કરતા હોય તો તે આ 
સમાજની સ્થાપના વખતેના ઉદ્દેશો અને હેતુઓ ઉપર કુઠારાઘાત કરવા બરાબરનું કામ કરી રહ્યા છે એવું પુરવાર થાય છે. તો 
આ બાબતના ખુલાસાઓ સમાજના હોદ્દેદારોએ અને ટ્રસ્ટીઓએ જાહેરમાં કરવા જોઈએ. 


૩. સમાજના રીતી-રીવાજો ની કલમ ૧૮ નો ખુલ્લે આમથતો ભંગ 

ત્રીજો મુદ્દો એ પત્રમાં એ હતો કે સમાજના રીતી-રીવાજોની કલમ ૧ ૮ અન્વયે સમાજના દરેક સભ્યના બાહ્ય આચરણો હિન્દુના 
હોવા જોઈએ. આ કલમનો જે સભ્ય ભંગ કરે તેની સામે બંધારણીય ધોરણે શિક્ષાત્મક પગલાં આ સમાજે ભરવાં જોઈએ એવી 
જોગવાઈઓ સમાજના બંધારણ તેમજ રીતી-રિવાજોની કલમોમાં પહેલેથી છે જ. તેથી કરીને સમાજનો કોઈ પણ સભ્ય 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


પીરાણા સતપંથ ધર્મના સ્થાપક પીર ઈમામશાહ બાવાના નામે ઉભા થતા અથવા તો બાવા ઈમામશાહના ભેજાની પેદાસ એવા 
નકલંકી નારાયણના નામે ઉભા થતા કહેવાતા મંદિરોના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગોમાં શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરવા જતો હોય તો તેણે 
કલમ ૧૮ અન્વયે ગુનો કર્યો છે તેવું પુરવાર થાય છે. ભલે પછી એવી વ્યક્તિ સમાજની એક સામાન્ય સભ્યગણ હોય કે પછી તે 
સમાજનો પ્રમુખ, ટ્રસ્‍ટી અથવા તો કોઈ પણ અન્ય હોદ્દો ધરાવતો માણસ હોય. તે ગુન્હાને પાત્ર તો ઠરે જ છે. તેથી તેને શિક્ષા તો 
થવી જ જોઈએ. એ માટે અમસનાતાનીઓને સતપંથના ભાઈઓ જોડે સમાધાન નથી જોઈતું , ન્યાય જોઈએ છે. અમે લોકોએ 
સમાધાન માટે ફરિયાદ જ નથી કરી. સાચા ન્યાય માટે ટપાલ લખી છે. હદ તો ત્યારે થઇ કહેવાય કે સમાધાન સમિતિના 
ચેરમેન એવા વ્યક્તિને બનાવાય છે કે જેના ઉપર સનાતાનીઓએ ગુન્હો દર્જ કર્યો છે. સ્પષ્ટતા થી વાત કરું તો 
તા.૪.૦૮.૨૦૦૦૯ ની તે ટપાલ દ્વારા સનાતાનીઓએ સમાજના પ્રમુખ શ્રી રામજી કરમશી તેમજ સમાજના તત્કાલિક પૂર્વ 
પ્રમુખ શ્રી વાલજીભાઈ વાડિયા તેમજ ટ્રસ્‍ટી શ્રી શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયા અને અન્ય હોદ્દેદારો ઉપર આરોપ લગાવેલ છે કે 
સતપંથ સમાજ દ્વારા બાવા ઈમામશાહના નામે ઉભા થતા મંદિરોમાં તેની શોભામાં અભિવૃદ્ધે કરવા જવું એ પીરાણા સતપંથ 
ધર્મને પ્રોત્સાહન આપવા બરાબર છે, અને તે કલમ૧૮ મી ની રૂએ ગુન્હાને પાત્ર ઠરે છે. આવા ગુનેહગારો પૈકી સમાજના 
વરિષ્ઠ ટ્રસ્ટી શ્રીમાન શ્રી શીવદાસભાઈ ગોવિંદ છાભૈયા એક હતા અને આ સમાજ એ ગુનેગાર તરીકે અમોએ આરોપ લગાડ્યો 
હતો તે વ્યક્તિને જ સમાધાન સમિતિના પ્રમુખ ન્યાયાધીશ બનાવતી હોય તો તે કેવો ન્યાય આપે? સમાજે બનાવેલી ન્યાય 
સમિતિ તો અસ્તિત્વમાં હતીજ તો પછી આ નવી સમાધાન સમિતિની શું જરૂરત પડે તે અમોને સમજાતું નોતું. સમાજના પ્રમુખ 
શ્રી ન્યાય સમિતિ સમક્ષ ન્યાય માટે આદેશ આપી શકતા હતા. તેમતેઓ કરવા માગતા નોતા કારણ કે તેમકરવામાં સતપંથના 
સદસ્યોને ન્યાય સમિતિમાં કેમઆવરી શકાય? ન્યાય સમિતી ઉપરાંત જો સમાધાન સમિતી બને તો સતપંથના ભાઈઓને તેમાં 
આવરી શકાય. અને જો ન્યાય સમિતિને આ વિષય સોંપવામાં આવે તો સતપંથના સદશ્યોને આવરી ન શકાય તેમહતું. તેથી 
આ સમાધાન સમિતિનું ગઠબંધન કરવામાં આવ્યું હતું. એસમાધાન સમિતિના સ્થાઈ સદસ્યો નીચે પ્રમાણેના હતા. 

૧. શ્રી શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયા 

૨. શ્રીદેવજી માવજી લીંબાણી 

૩. શ્રી દામુભાઈ ગોગારી, અમદાવાદ 
વધારેમાં પજણા સનાતની ભાઈઓ તરફથી નામો આપવામાં આવ્યા હતા તે નીચે પ્રમાણેના હતા. 

૧. શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી 

૨. શ્રી પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી 

૩. શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાગડિયા 

૪. શ્રી વસંતભાઈ લીંબાણી મોડાસા 

પ. શ્રીપુનમભાઈધોળુ, મોડાસા 
તેજ પ્રમાણે સતપંથના ભાઈઓ તરફથીપાંચ ભાઈઓના નામો નીચે પ્રમાણે ના હતા. 

૧. રતનશીભાઈ લાલજી વેલાણી દુગપિર કચ્છ 
- દેવજીભાઈ કાનજી લીંબાણી 
. દેવજીભાઈ કરસન ભાવાણી મુંબઈ 
. શામજીભાઈ અરજણ ભગત 
. હરિભાઈ માધાભાઈ રામજીયાણી 


ત: ૦( 60 ત્ઇ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૮.૮.૨૦૦૯ ના સંસ્કારધામ દેસલપર ખાતે મળેલ સનાતની ભાઈઓની એક મીટીંગ 
કેન્દ્રીય સમાજની સામાન્ય સભાના બીજા દિવસે સનાતની ભાઈઓની નાના પાયે એક અનૌપચારિક સભા મળેલ હતી. તે 
સભાનો એક માત્ર એજન્ડા હતો કે સતપંથ સનાતન મુદ્દેઆગળની રણનીતિ સનાતની ભાઈઓએ શું અપનાવવી કે જેથી 
લોકોમાં જાગૃતિની સાથે સાથે કેન્દ્રીય સમાજને પણ તેની સનાતનીઓ પ્રત્યેની જવાબદારીઓથી વાકેફ કરી શકાય. આ 
સભામાં નીચેની વ્યક્તિઓએ હાજરી આપી હતી. 

૧. શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી, વિરાણી 

૨. શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાગડિયા , ખોંભડી 

૩. શ્રી અરવિંદભાઈ કરસન લીંબાણી, કોટડા 

૪. શ્રીમાવજીભાઈ કેશરા રામાણી, નખત્રાણા 

પ. શ્રી જેઠાલાલ લાલજી ચોપડા, રાજપર 

૬. શ્રી કરસનભાઈ પ્રેમજી મેઘાણી , અંગિયા નાના 

૭. શ્રી હંસરાજભાઈ દેવજી ધોળુ, દુર્ગાપુર નવાવાસ. 

૮. શ્રીમાવજીભાઈ રતનશી વાગડિયા ખોંભડી 


આ મીટીંગમાં હવે પછી શું વ્યૂહ ઘડવો? સનાતની ભાઈઓએ શું વ્યૂહરચના (જંટ્ટીષ્યઅ) અપનાવવી? તે બાબતે ઊંડાણથી 
ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી. મુરબ્બી ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાગડિયાએ જણાવ્યું હતું કે જે આપણે કેન્દ્રીય સમાજને તા. 
૪.૮.૨૦૦૯ ના પત્ર લખેલ છે, તે પત્રને કોઈ સારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં છપાવી ભારતભરની તમામકચ્છ કડવા પાટીદાર 
સમાજોમાં મોકલાવવી જોઈએ. મેં એ પણ સુજાવ આપ્યો કે ભારતભરની સમાજોમાં જઈને કેન્દ્રીય સમાજને અનુલક્ષીને 
સનાતન ધર્મ અને સનાતન સમાજ બાબતનું જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવું જોઈએ. મુરબ્બી શ્રી હંસરાજ દેવજી ધોળુએ જણાવ્યું 
હતું કે સમાજમાં જાગૃતિ આણવી હશે તો મીડિયાનો પણ સાથ જોઇશે, તે માટે આપણને સર્વે પ્રયતો કરવા જોઈએ. અંતે એવું 
નક્કી કરવામાં આવ્યું કે તા. ૪.૮.૨૦૦૯ વાળા પત્રની નકલો છપાવી ભારતભરની તમામસમાજોમાં મોકલાવવામાં આવે. 
પણ પ્રશ્ન અહી એ હતો કે કોના સરનામેથી તે પત્ર મોકલાવવો? આખરે રમેશભાઈએ તે બીડું જડપ્યું. તે પત્ર ને છપાવીને આઠ 
જણાના નામઅને ટેલીફોન નંબર પણ છપાવ્યા. તે આઠ સનાતની વ્યક્તિઓના નામનીચે પ્રમાણેના છે. 


૧. શ્રી હિમત ભાઈ રતનશી ખેતાણી વિરાણી ૯૮ર૧૧ ૧૯૧૧૬ 
૨. શ્રીરમેશભાઈ માવજી વાગડિયા ખોંભડી ૯૮૪૫૩૭૫૫૭૭ 
૩. શ્રીપુનમભાઈ ખીમજી ધોળુ મોડાસા ૯૪૨૪૭૬ ૯૩૫૫૦ 

૪. શ્રીડાહ્યાભાઈ ગોરાણી મોડાસા ૯૪૨૬૩ ૮૦૭૩૬ 

પ. શ્રી વસંતભાઈ રાજા ધોળુ મોડાસા ૯૪૨૬૩ ૬૯૧૪૩૧ 

૬. ડો. પ્રેમજીભાઈ રામજી ગોગારી ગાંધીધામ ૯૮૨૫૫૪૬૨૩૬ 
૭. શ્રી અમૃત રતનશી રામાણી ધનસુરા ૯૯૭૯૧ ૨૩૪૪૪ 

૮. શ્રી કરસનભાઈપ્રેમજી મેઘાણી અંગિયા ૯૪૨૮૭૪૯૬૦૭ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


॥ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણાય નમ: ॥। 


॥નિવેદન॥ 


પ્રમુખ શ્રી, 
અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
નખત્રાણા. 


સંદર્ભ : તા. ૩-૮-૨૦૦૯ના બપોર પછી આપની સાથે સંસ્કારધામ દેશલપર ખાતે થયેલ 


વાર્તાલાપ. 
વિષય : સનાતની ભાઇઓના પ્રશ્નોનું નીરાકરણ બાબત. 


સવિનય જણાવવાનું કે ઉપરોકત વિષયે આપશ્રી તેમજ આપના સહયોગી હોદેદારોની સાથે થયેલ વિસ્તૃત ચર્ચાના 


અંતે તમોએ અમોને જણાવેલ કે આપની જે-કોઇ પણ ફરિયાદો, વ્યથાઓ કે સુચનો હોય તે લેખિતમાં સમાજની ઓકિસમાં 
તા. ૪-૮-૨૦૦૯ ની સાંજ સુધીમાં મોકલી આપશો જેથી અમો ઉપરોકત ચર્ચા દરમ્યાન થયેલ વાતો આપશ્રીની જાણ ખાતર 


ફરીથી જણાવી રહ્યા છીએ. 


અ. મોડાસા અને ગુજરાત સાબરકાંઠા 


૧. 


દે 
૩ 
દે. 
પ 
ઉ 


મોડાસાના ઉમિયા મંદિરની પ્રતિષ્ઠા રોકી અને તે બાબતે પિરાણા પંથીઓ તરફથી કેસ થયા બાબત. 


૨. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ધર્મ જાગૃતિ રથ અને સનાતન ધર્મનું સ્નેહમિલનના વિરોધમાં પિરાણા પંથીઓ તરફથી થયેલ 


વાંધાઓ અને કોર્ટ કેસ બાબત. 


, કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ મોડાસા એ કરેલ કનુભાઇ અને મગનભાઇની મધ્યસ્થીમાં ૨૫ જણાની સુપર સમિતી 


દ્રારા થયેલ સમાધાન ને ૫૦૦ જણાની સામાન્ય સભાએ આપેલ બહાલીનું પાલન સતપંથીઓ દ્વારા'ના થવા બાબત. 


. અ.ભા.ક.ક.પાટીદાર સમાજના અમુક હોદેદારોએ તા.૨૬-૬-૨૦૦૯ના યોજેલ સંપર્કયાત્રા વખતે અમુક પિરાણા પંથી 


ભાઇઓએ વાંધો ઉઠાવતા કેન્દ્રીય સમાજ ના હોદેદારોને કહેલ કે સમગ્ર ભારતભરની સમાજોમાંથી સનાતન નામ કાઢી 
નાખવું જોઇએ તો જ સમાધાન થશે. આવું જો સમાજના હોદેદારો સમક્ષ કહેવાતું હોય તો કેન્દ્રીય સમાજનુ કેવું વલણ હોવું 


જોઇએ ? 


. ધનસુરા તેમજ હિમતનગરમાં સનાતનના બોર્ડ ૬૦ વર્ષ પહેલા લખાયેલા મોજુદ છે તો અ.ભા.ક.ક.પાટીદાર સમાજના 


હોદેદારોની હાજરીમાં ભાઇ હરી માધાએ આક્ષેપ કરેલ કે કેન્દ્રીય સમાજે શુ ધ્યાન રાખ્યુ છે કે આવા સનાતનના બોર્ડો હજી 
પણ લાગેલા પડ્યા છે. તે ઉતારી નાખવા જોઇએ ત્યારે સમાજના માજી પ્રમુખ શ્રીએ તે વાતને સહમતી આપતા કહેલ કે 
સમાજમાં આવા સનાતનના બોર્ડો ન હોવા જોઇએ. તો કેન્દ્રીય સમાજના એક જવાબદાર વ્યકિતનું આવું વલણ શા માટે? 
ખરેખર તો કેન્દ્રીય સમાજ ૫૦ વર્ષે પહેલા સનાતનીઓએ જ બનાવેલ અને સનાતનીઓના હિતોની રક્ષા કરવા માટે જ 
સ્થાપના થયેલ તો આજે કેન્દ્રીય સમાજનું સનાતનીઓ વિરૂધ્ધ વલણ શા માટે ? કેન્દ્રીય સમાજ જો અમ સનાતનીઓની 
હીતની રક્ષા નહી કરે તો કેન્દ્રીય સમાજ અમારા શા કામની? વધારેમાં અમો કેન્દ્રીય સમાજને એ પૂછવા માગીએ છીએ 
કે એક પિરાણા પંથી જો સનાતનના શબ્દ સામે વાંધો લેતો હોય તો પિરાણા વાળાઓ પોતાની આદત પ્રમાણે વારે-વારે 
જ્યારે નામો બદલાવી રહ્યા છે અને હવે છેલે હાલમા સતપંથ- સનાતન એવુ નામ શા માટે રાખે છે ? 


* કોટડા (જ.) નો પ્રશ્ર 
. કોટડા (જ) વાળા ભાઇઓ ની રજૂઆત થયેલ કે કોટડામાં અમુક ભાઇઓએ સમાજની ૧૮મી કલમનું ઉલંઘન કરેલછતાં 


પણ કેન્દ્રીય સમાજે તેવી વ્યક્તિઓની અરજી સ્વીકારીને શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ વાળાને આરોપી તરીકે 
તેડાવી એક પક્ષી વલણ શા માટે અપનાવ્યુ ? એક પક્ષીય વલણ એટલા માટે કે આવા ૧૮મી કલમનો ભંગ કરવા વાળા 
ફરિયાદો લઇને આવે એની ફરિયાદો શા માટે સ્વીકારવામાં આવે છે અને એટલું જ નહી પરંતુ આવીફરિયાદો ઉપર તાત્કાલીક 
ઘ્યાન આપી અને સામા પક્ષોને ખોટી રીતે શા માટે દબાવવામાં આવે છે ?અહી એક વાત અતિ મહત્વની છે કે ભૂતકાળમાં 
સતપંથીઓ દ્વારા આપણી કેન્દ્રીય સમાજના તે સમયના પ્રમુખ શ્રી સામે પાયા હીન આક્ષેપો કરીને કોર્ટ કેસ કરવામાં 
આવેલ ત્યારે આવુ કૃત્ય કરનાર લોકોને કેન્દ્રીય સમાજે શા માટે બોલાવીને યોગ્ય કાર્યવાહી ન કરી ?' 


. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ કોટડા (જ) વાળા ભાઇઓ ઉપર સતપંથીઓએ ચારેક વર્ષ પહેલા નવેક (૯) કોર્ટ 


કેસો નું સમાધાન કેન્દ્રીય સમાજની મધ્યસ્થી થી જ થયેલ તે વખતે પિરાણા પંથી ભાઇઓએ બાહેંધરી આપેલ કે સમગ્ર 
ભારત લેવલે લક્ષ્મીનારાયણ સનાતનસમાજના ભાઇઓ ઉપર થયેલ તમામ કેસો ૧૨ મહિનાની અંદર પાછા ખેંચી લેશું. 
તો કેન્દ્રીય સમાજે આવા કેસો પાછા ખેંચાવવા શા પગલાં ભર્યા? હવે એનાથી ઉલ્ટું, આ સતપંથીઓએ ઘણા બધા નવા 


કેશો દાખલ કર્યા છે એવી ઘણી બધી ફરિયાદો મોજૂદ છે. 
સમન 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ક. બેંગલોરના ભાઇઓ સામે થયેલ કોર્ટ કેસો 


સ્વ. શ્રી રતનશી નારણ વાઘડીયાના પરિવાર ઉપર પિરાણા પંથીઓ તરફથી કરવામાં આવેલ ક્રીમીનલ કેસોની જાણ 
ત્રણેક વર્ષ પહેલા કેન્દ્રીય સમાજને કરવામાં આવેલ તે સંદર્ભે કેન્દ્રીય સમાજે કરેલ ઠરાવની નકલ બેંગલોર મોકલાવેલ 
તેમાં નવાઇની વાત એ હતી કે કેન્દ્રીય સમાજે તે ઠરાવમાં લખેલ કે - આ બાબતે સમાજમાં જુદી જુદી ધાર્મિક વિચાર શ્રેણી 
વાળાનો સમાજ છે જે કોઇ પણ ધર્મને માને તેમા કોઇને વાંધો હોઇ શકે નહી - તો આ બાબતમાં અમારે શુ સમજવું ? આ 
ક્રીમીનલ કેસો આજે પણ ગુજરાત હાઇ કોર્ટમાં ચાલું છે. તો શું કેન્દ્રીય સમાજ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન ધર્મ પાળવા 
વાળાનો હિત ચિંતક નથી ? જ્યારે પિરાણા પંથીઓ તો એક જૂટ થઇ આવા ખોટા કોર્ટ કેસો સનાતન ધર્મીઓ ઉપર વારંવાર 
કરતા રહેલા છે. 


ડ. અન્ય રજૂઆતો 


૧. ૫૦ વર્ષપહેલા પિરાણાથી વિરૂધ્ધ જઇ તે વખતના વડીલો એ નખત્રાણા મધ્યે અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર સમાજની સ્થાપના કરી 
ત્યારે શું પિરાણા પંથીઓનો તેમાં સાથ હતો કે ? અથવા તો સ્થાપક વડીલો શું સનાતન ધર્મીઓ ન હતા? શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
સનાતન ધર્મને વરેલા હતા અને તેના હિતચિંતકો જ હતા એટલે જ આપણી કેન્દ્રીય સમાજના બંધારણમાં ૧૮મી કલમનો 
સતપંથી ભાઇઓનો ઘણો બધો વિરોધ હોવા છતાં પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.અને તેથી જ તો જયારે જયારે સતપંથીઓ 
દ્વારા કોઇ પણ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવતા અને તેના નિમંત્રણો સમાજના તત્કાલીન હોદેદારોને મોકલવામાં આવતા ત્યારે આ 
હોદેદારો સતપંથના કોઇ પણ પ્રસંગોમાં કે કાર્યક્રમોમાં ભૂલથી પણ શોભામાં અભિવૃધ્ધિ કરવાનો હિંન પ્રયાસ કયારે પણ કર્યો 
ન હતો. હવે આ પરંપરા ત્યારે જ ટુટી કે જ્યારે શ્રી વાલજી શીવજી વાડીયાએ પ્રમુખ પદની ધુરા સંભાળી અને વર્ષોથી ચાલી 0૪ 
આવતી વડીલોની પરંપરા શરમ જનક રીતે તોડી જેનું સમાજના મોટા વર્ગને પારાવાર દુ:ખ છે. 
અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર સમાજના સ્થાપક વડીલો એ જે હેતુથી અને જે દૃષ્ટિ અને ભાવના થી ૫૦ વર્ષ પહેલા સમાજની સ્થાપના 
કરી હતી તે શું આજની કેન્દ્રીય સમાજ તે હેતુઓ અને વડીલોની ભાવનાઓ પાર પાડી રહી છે? 


૨. ઈતિહાસ ગવાહ છે કે પિરાણા પંથીઓએ આજ દિવસ સુધી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન ધર્મને પાળવા વાળા ઉપર સેંકડો કેસો 
કરેલા છે જ્યારે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન ધર્મને પાળવા વાળાઓ એ તેમના પર કોઇ પણ કોર્ટ કેસો કરવામાં કદી પણ પહેલ 
નથી કરી જે આપણી સમાજની ૧૯મી કલમને અનુમોદન આપતા રહેલા છે. અને આ કલમનો સરે આમ ભંગ કરવા વાળાઓ 
વિરૂધ્ધ સમાજ શા માટે કોઇ કડક કાર્યવાહી કરતી નથી ? 

૩. આજે ઘણા વર્ષોથી કેન્દ્રીય સમાજનું એક એવું વર્તન સ્પષ્ટ દેખાઇ રહ્યું છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા સનાતની ભાઇઓની 
લાગણીઓને હંમેશા દબાવવામાં આવે છે અને સતપંથી ભાઇઓને હંમેશા છાવરવામાં આવે છે. આવુ એક તરકું વલણ ક્યાં 
સુધી ચાલશે ? 

૪. આપણી કેન્દ્રીય સમાજના હાલના પ્રમુખને ચોતરફથી ના હોવા છતાં પણ નખત્રાણા મધ્યે નિષ્કલંકી ધામમાં એક કાર્યક્રમ હતો 
તેમાં હાજરી આપી ત્યારે પોતાના સ્વબચાવ માટે પ્રમુખશ્રી રામજી કરમશીએ જણાવ્યું કે હું ત્યાં ગયો હતો તે એક શરતથી ગયો 
હતો .અને તે શરત હતી કે પિરાણા પંથીઓએ જે કાંઇ આપણા વિરૂધ્ધ કોર્ટ કેસો કર્યા હશે તે ત્વરીત તેઓ પાછા ખેંચી લેશે. 80 
જણાવતા અત્યંત ખેદ થાય છે કે આજે તે ઘટનાને એકાદ વર્ષ થવા આવ્યું છતાં પણ આવા કોઇ કોર્ટ કેસો પિરાણા પંથીઓએ 
પાછા ખેંચ્યા નથી તેના બદલે નવા કેસો તેઓએ આપણા ભાઇઓ ઉપર કર્યા છે તેની કેન્દ્રીય સમાજે ખાસ નોંધ લેવા જેવી છે. 

પ. આવા તો અનેક પ્રશ્નો આપણી સમાજમાં છે જેની વ્યથા અને દુ:ખ સમાજના બહોળા વર્ગને છે. જેના નિરાકરણ માટે આ 

બહોળા વર્ગને શ્રી અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર સમાજ પાસે ઘણી બધી અપેક્ષા છે અને તેનું નિરાકરણ શ્રી આ. ભા. ક. ક. પાટીદાર 
સમાજ ત્વરીત નહી કરે તો અમ સનાતની ભાઇઓને આગામી ૨૦૧૦ માં યોજાનાર સ્વર્ણીમ મહોત્સવમાં ભાગ લેવો કે નહી 
તેનો ગંભીરતાથી વિચાર કરવો પડશે.તો આપણી કેન્દ્રીય સમાજ ઉપરોકત બાબતે ત્વરીત યોગ્ય પગલા લે એવી અપેક્ષા.. 


એજ 
અ.ભા.ક.ક. સમાજના નીચે જણાવેલ સભ્ય શ્રી ઓ 
જેમણે પોતાના નામની સામે હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 
॥પાસતાધ।। 
વધુ માહિતી માટે આપશ્રી નિચે જણાવેલ ભાઇઓનો સંપર્ક સાધી શકો છો. 


-હિંમત રતનશી 09821119116 વસંતભાઇ પટેલ 09426361431 
રમેશ માવજી 09845375577 પ્રેમજી રામજી 09825546236 


પૂનમભાઇખીમજી 09427693550 અમૃત રતનશી 09979123444 
ડાહ્યાભાઇ પટેલ 09426380736 કરશન પ્રેમજી 09428749607 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૮૯ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


પાટીદાર સૌરભના સપ્ટેમ્બર, ૨૦૦૯ ના અંકમાં અત્યારે ચાલી રહેલી સમાજની સનાતની ચળવળને અનુલક્ષીને છપાયેલ 
એક લાજવાબ તંત્રી લેખ 


સમાજમાં ભડકેલી ચિનગારી વિપ્લવ બને તે પહેલાં....... 
સ્થાપનાની સુવર્ણ જયંતી ઉજવી રહેલા શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના સભ્ય હોવાના નાતે કચ્છથી 
કોલકાતા અને દિલ્હીથી કન્યાકુમારી સુધી ફેલાયેલા જ્ઞાતિજનોને આ પ્રસંગે હરખ હોય તે સ્વાભાવિક છે. 


દેશભરમાં સમાજના સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવનો ઉન્માદ છવાઈ રહ્યો છે ત્યારે છેલ્લા ૫૦ વર્ષમાં સમાજે દરેક ક્ષેત્રમાં કેટલી 
પ્રગતિ કરી છે તે દિશામાં પણ સમીક્ષા થવી જોઈએ. સમાજના સર્વાગી વિકાસમાં ખુટેલી કડીઓ શું છે અને તેની પૂર્તિ માટેનું 
આયોજન પણ આ મહોત્સવ નિમિત્તે જ થવું જોઈએ. 


સુવર્ણ જયંતીની ઉજવણીના ઉન્માદમાં સમાજની કેટલીક પાયાની મૂળભૂત વિચારધારા ખોવાઈ રહી છે તે બાબતે સમાજના 
બૌધિક વર્ગમાં છેલ્લા થોડાક સમયથી ઠીક ઠીક ચર્ચા જાગી રહી છે. આ બાબતે હવે જાહેર ચચનિં સ્વરૂપ પકડ્યું છે ત્યારે આગામી 
દિવસોમાં આ પ્રત્યે પુરતું ધ્ધાન આપવામાં નહિ આવે તો આ પ્રશ્ન એક આંદોલનનું રૂપપણ લઈ શકે છે. 


સમાજના સ્થાપક વડીલોએ જે હેતુથી, જે દ્રષિ અને ભાવનાથી ૫૦ વરસ પહેલા હાલના સમાજની સ્થાપના કરી હતી તે હેતુઓ 
અને વડીલોની ભાવનાઓ આજની કેન્દ્રીય સમાજ પાર પાડી રહી છે ખરી? 


કેન્દ્રીય સમાજની છેલ્લી સામાન્ય સભામાં આ પ્રશ્ને સનાતાનીઓએ જે તાતા તીર છોડ્યા છે તેનો ખુલાસો કરવા જેટલો હોંસલો 
પણ નેતાગીરીમાં તે સભામાં ઉપસ્થિત દેશ-પરદેશથી આવેલ સભ્યોએ જોયું છે અને મોવડીઓના મોંન રહેવાનો અર્થ પણ 
બધાએ બરાબર સમજયો છે. 

સનાતનીઓમાં આ ઉભરો કંઈ રાતોરાત આવ્યો નથી. કેન્દ્રીય સમાજ લેવલે કેટલાક પદાધિકારીઓ દ્વારા ઈરાદાપૂર્વક થઇ રહેલ 
ઉમ્બાડીયાં જેવી પ્રવૃતિઓએ માઝા મૂકતાં સમાજમાં આજે આવી વિકટ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. સભામાં ભલે બે-ચાર 
સનાતાનીઓ જ બોલ્યા હોય પણ સમાજમાં બહુમતી ધરાવતા લોકોની લાગણીઓ અને આક્રોશનું પ્રતિબિંબ સભામાં જોવા 
મળ્યું હતું તે નોંધપાત્ર છે. 


દિશા ફંટાઈ જાય અને દોર જ્યારે બીજાના હાથમાં ચાલ્યો જાય ત્યારે બહુધા આવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થતી હોય છે. ૫૦ વર્ષ 
પહેલાંના આપણા વડીલોએ જે કલ્પના, સોચથી આ સમાજની રચના કરી હતી તેનાથી વિપરીત હાલના શાસકો વર્તી રહ્યા 
હોઈ, સમાજનો અદનો આદમી આજે દુખી છે. આશ્ચર્ય અને આઘાતની વાત તો એ છે કે સમાજના બે-ચાર હોદ્દેદારોની આવી 
હરકતો સામે અન્ય હોદેદારો કે ટ્રસ્ટીમંડળના સનાતનીય સભ્યો પણ ચુપ છે! તેઓ શામાટે મૌન રહ્યા છે તેનો જવાબ પણ પ્રજા 
માંગશે. સમાજના વડીલો અને સંતો તેમનો ધર્મ ચુકી રહ્યા હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. સામાન્ય સભામાં ઉઠેલી જાગૃતિની આ 
ચિનગારી આગામી દિવસોમાં ભડકો થઇ વિપ્લવનું સ્વરૂપ પકડે તે પહેલાં તનખેયા જાહેર થયેલ નેતાગીરીએ પ્રાયશ્ચિત કરવાની 
રીતરસમો શોધ્યે જ છૂટકો છે . 

લી. તંત્રીશ્રી પાટીદાર સૌરભ (સી. કે. પટેલ) 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૯૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સનાતની ભાઈઓની ધનસુરા મુકામે સભા તા. ૪.૧૦.૨૦૦૯ 

તા.૭.૮.૨૦૦૯ ની સમાજની સામાન્ય સભા પછી અમોને (હિંમતભાઈને અને રમેશભાઈ વાગડીયાને) લાગ્યું હતું કે એક 
સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિનું ગઢબંધન થાય અને તે મારફત સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન ભારતભરની સમાજોમાં 
ચલાવવામાં આવે. સામે સમાજનો સ્વર્ણિમમહોત્સવ આવતો હોવાથી ભારતભરની સમાજોના ભાઈઓને સમાજનો સાચો 
ઈતિહાસ બતાવવો અત્યંત જરૂરી છે એવી પ્રતીતિ સતત થયા કરતી હતી. કહેવાય છે કે નિશ્ચાર્થ ભાવના થી કરેલા તીવ્ર 
વિચારોમાં અજબ શક્તિ હોય છે. તે પ્રમાણે ધનસુરા સનાતન સમાજ તરફથી અમોને આમંત્રણ મળ્યું કે તા. ૪.૧૦.૨૦૧૦ 
ના સનાતની ભાઈઓની એક સભા રાખવામાં આવી છે અને તેમાં હિંમતભાઈનું અને રમેશભાઈ વગાડીયાનું ભાષણ 
[નિયોજિત કરવામાં આવ્યું છે. તે અન્વયે ત્યાં સનાતાનીઓની સભા યોજવામાં આવી. [ંમતભાઈ ખેતાણી, પ્રેમજીભાઈ 
કેશરાણી, રમેશભાઈ વાગડિયા, પ્રિન્સીપાલ રતિભાઈ, રમણભાઈ શામજી અને અન્ય દિગ્ગજોના ભાષણો થયા. અંતમાં એ 
સભામાં એતિહાસિક ઠરાવો પસાર કરવામાં આવ્યા. તે ઠરાવો આ લખાણ પછી જોડાણ તરીકે પ્રગટ કરવામાં આવ્યા છે. આ 
ઠરાવો કેન્દ્રીય સમાજ ઉપર દબાણ લઈ આવવા માટે પસાર કરવામાં આવ્યા હતા. ધનસુરા સનાતન સમાજના કાર્યકર્તાઓ 
ધન્યવાદને પાત્ર છે તેમાં બે મત નથી. આ હતી સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન ની પહેલી સભા. ઉપરોક્ત ઠરાવો આ લેખના 
અંત માં અથવા તો વચ્ચે ક્યાંક પ્રગટ કરવામાં આવ્યા છે તેની નોંધ વાચક વર્ગજરૂર લેશે. 


દઘનસુરા કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજના નામમાં થી “સનાતન' શબ્દને કાઢી નાખવાની વાત. “સનાતન' શબ્દ 
પત્યે શુગ શા માટે? 

બીજી અગત્યની વાત મારે એ કહેવી છે કે સૌથી જૂની ધનસુરાની કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજની તે વખતના કેન્દ્રીય 
સમાજના પ્રમુખ તરીકે વાલજીભાઈ વાડિયાની સત્તાવાર મુલાકાત દરમ્યાન એક સતપંથી ભાઈ દ્વારા શ્રી વાલજીભાઈ 
વાડિયાને કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ ધનસુરાની કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજના નામમાં થી “સનાતન” શબ્દનો છેદ 
ઉડાડવામાં આવે. કહેવાય છે કે પ્રમુખ શ્રી વાલજીભાઈ વાડિયાના પ્રમુખ કાળ દરમ્યાન પ્રમુખ તરફથી સતપંથી ભાઈઓ ને 
ભરોસો દેવામાં આવ્યો હતો કે ધનસુરાની સનાતન સમાજના નામમાં થી “સનાતન” શબ્દને આપણે કઢાવી નાખશું. આવો 
ભરોસો પ્રમુખશ્રી દ્રારા સતપંથના ભાઈઓને શામાટે આપવામાં આવ્યો હતો? તે એક મોટો પ્રશ્ન છે. આ વાતથી શું કેન્દ્રીય 
સમાજ અજાણ છે કે પછી ફક્ત આંખ આડા કાન કરે છે? શું સ્થાપક સનાતની વડીલોએ કેન્દ્રિય સમાજની સ્થાપના એટલા માટે 
કરી હતી કે જતે દહાડે આ સમાજના (કેન્દ્રીય સમાજના) પ્રમુખો સતપંથના ભાઈઓની જી હજુરી કરી સનાતની ભાઈઓની 
લાગણીઓ ઉપર કુઠારાઘાત કરે? અને જે જે સંસ્થાઓમાં સનાતન શબ્દ હોય તે શબ્દને કાઢી નાખાવામાં આવે જેથી કરીને 
સતપંથના ભાઈઓની માગણીઓ જતે દહાડે સ્વીકારી શકાય? 


તા.૪.૧૦.૨૦૦૯ ની ધનસુરાની સનાતનીઓની સભામાં કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ કરમશી નાકરાણીને અને 
સમાજના અન્ય હોદ્દેદારોને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું પણ તેઓ તે સભામાં હાજર રહ્યા નોહતા. 


આ સભામાં શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી. તેમાં નીચે 
મુજબના ભાઈઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. 


૧. શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી વિરાણી-મુંબઈ 
૨. શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાગડિયા ખોંભડી-બેંગલોર 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૯૧ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૩. શ્રીપ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી અંગિયા-મુંબઈ ખારગર 
૪. શ્રીપુનમભાઈધોળુ મોડાસા 

પ. શ્રી વસંતભાઈ લીંબાણી મોડાસા નખત્રાણા 

૬. શ્રી ડાહ્યાભાઈ ગોરાણી વિગોડી મોડાસા. 


આ સમિતિનું મુખ્ય કામઅને જવાબદારીઓ નીચે પ્રમાણે ની નક્કી કરવામાં આવેલ હતી. અને તે પ્રમાણે એવું તે સભામાં 
ઠરાવવામાં આવ્યું હતું. 


૧. ભારતભરની સમાજોમાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન સભાઓ યોજી જ્ઞાતિનો સાચો ઈતિહાસ અને કેન્દ્રીય 
સમાજનો સાચો ઈતિહાસ બતાવવો. 

ર. સાથે સાથે અત્યારે કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતન ધર્મ બાબતે ચાલી રહેલી નીલક્ષતા અને દુર્લક્ષતા બાબતે લોકોને જાણ 
કરવી. 

૩. કેૅસ્દ્રિય સમાજના આગેવાનો દ્વારા સનાતાનીઓ પ્રત્યે નરોવા કુંજરોવા જેવી બે-ધારી અસ્પષ્ટ નીતિઓ બાબતે 
લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવી. 


તા. ૪.૧૦.૨૦૦૯ ને રવિવારના ધનસુરા ખાતે યોજાએલ સનાતન ધર્મ સમૂહ ચિંતન સભાનો એક રીપોર્ટ 


સનાતની ભાઈ શ્રી અમૃતભાઈ આર. પટેલ, રાજપુરકંપા અને અશોકભાઈ જે. પટેલ, ધનસુરા દ્વારા ઉપરોક્ત ચિંતન સભાનો 
બહુજ સરસ રીપોર્ટમને મોકલાવવામાં આવ્યો હતો તે નીચે પ્રમાણે છે તેની રજૂઆત કરતા હું આનંદની લાગણી અનુબવું છું . 


શ્રી અખિલ ભારત કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતી આયોજિત સનાતન ધર્મ સમૂહ ચિંતન સભા શ્રી 
ક.ક.પા.સનાતન સમાજ ગુજરાત, ધનસુરા ખાતે સવારના ૯.૦૦ થી બપોરના ૨.૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન મળેલ. આ સભામાં 
કચ્છ, મુંબઈ, બેંગલોર, અમદાવાદ ખેડા તેમજ સમગ્ર સાબરકાંઠા વિસ્તારના સનાતન સમાજના અગ્રગણ્ય ભાઈઓ- 
બહેનોની સૂચક હાજરી રહી હતી. 


આ સભામાં આપણી સમાજના જ સતપંથીઓ દ્વારા ભારતભરમાં સનાતની ભાઈઓ ઉપર કરવામાં આવેલ પોલીસ તેમજ કોર્ટ 
કેસો અંગેની ચર્ચા કરવામાં આવેલ. ખરેખર સાચો સમાજ અને સાચો ધર્મ કોને કહેવાય? તેનું આ સભામાં ચિંતન કરવામાં 
આવેલ. શ્રી અ.ભા.ક.ક.પાટીદાર સમાજની (કેન્દ્રીય સમાજની) સ્થાપના આજથી ૫૦ વરસ પૂર્વે શા માટે કરવાની જરૂરપડી 
હતી તેનું આ સભામાં ઊંડું ચિંતન કરવામાં આવેલ. સમાજનો જ આમવર્ગ અશાંતિ અને અજંપા સામે જજુમી રહ્યો હોય ત્યારે 
કેન્દ્રીય સમાજ ચાલુ વર્ષે સમાજનો સ્વર્ણિમમહોત્સવ ઉજવવા જઈ તદ્રહ્યો છે ત્યારે સ્વર્ણિમમહોત્સવ કેટલે અંશે સફળ થશે તે 
આવનાર દીવશો જ કહી શકશે. આવનારા દીવસોમાં સમાજના કર્ણધારો સમાજના બંધારણ અને રીતરીવાજોને નેવે મુકીને 
સનાતની ભાઈઓના પ્રશ્નોનો અનાદર કરીને સ્વર્ણિમમહોત્સવની ઉજવણી કરશે તો તેમને જ માઠા પરિણામભોગવવા પડશે 
તેમાં કોઈ શંકા નથી. 

ઉપરોક્ત સભામાં સમૂહ ચિંતનને અંતે સભાએ કેટલાક ઠરાવો પસાર કરીને કેન્દ્રીય સમાજને ગર્ભત ચેતવણી આપી હતી. 
ભવિષ્યમાં આવી સભાઓ દેશમાં વિવિધ સ્થળોએ યોજીને સનાતન ધર્મની જાગૃતિ અને રક્ષા કરવા માટે યોજાશે તેવી પણ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સભામાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. 


સભાની શુરુઆતમાં સૌ ચિંતકોનું ધનસુરા સમાજના મંત્રી શ્રી અમૃતભાઈ આર. પટેલે શાબ્દિક સ્વાગત કરી આવેલ મહેમાનો 
નો ટૂંકો પરિચય તથા સભાનો ઉદ્દેશ સમજાવ્યો હતો. 


રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયાનું ભાષણ 

બેંગલોર મૈસુર રોડ સમાજના મહા મંત્રી શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાગડીયાએ પોતાના માર્મિક પ્રવચનોમાં જણાવેલ કે ધર્મના 
ચિંતન સાથે સમાજનું ચિંતન જરૂરી છે. સમાજથી ધર્મ છે અને ધર્મથી સમાજ છે. સમાજ એને જ કહેવાય જ્યાં લોકોનો જન 
સમુદાય એક જ અચાર-વિચારને વરેલો હોય, એક જ ધર્મ પાળતો હોય, એક્જ પ્રકારના રીતરીવાજોને વરેલો હોય. એક 
સમાજમાં બે ધર્મ ક્યારેય ન હોઈ શકે. કેન્દ્રીય સમાજને આજે ૫૦ વરસ પુરા થશે, પરંતુ જ્ઞાતિના આધ સુધારક નારણ રામજી 
લીંબાણી જ્ઞાતિમાં જાગૃતિની ચળવળ શુરુ કરી તેને ૧૦ વર્ષ પછી લગભગ ૧૦૦ વરસ પૂરાં થશે. તેમને વધુમાં જણાવ્યું કે 
જ્ઞાતિના આધ સુધારક નારણ રામજીને જ્ઞાતિને સુધારવાનું ક્યાંથી સુજ્યું? તેઓને લાગ્યું કે પીરાણા પંથ મારી જ્ઞાતિનો ધર્મ 
નથી. પીરાણા સતપંથ ધર્મની સ્થાપના લગભગ ૫૦૦ વરસ પહેલાં થઈ હશે. ઈરાનથી આવેલા ઇમામુદ્દીન ઉર્ફે ઈમામશાહ 
બાવાએ જે જ્ઞાતિઓને વાટલાવવાનું શુરૂ કર્યું તેમાં આપણી જ્ઞાતિ પણ ફસાઈ ગઈ અને પીરાણા પંથી બની ગયેલ. કચ્9ના 
રાજાએ આપણને કચ્છમાં તેડાવ્યા તે વાત તદન ખોટી છે.પણ આપણા પૂર્વજોએ પીરનો સતપંથ ધર્મ સ્વીકાર્યો તેથી આપણા 
પૂર્વજોને ગુજરાતમાં વસતા અન્ય પાટીદાર ભાઈઓ તરફથી વિટંબણા થવાથી તેઓએ કચ્છ તરફ પ્રયાણ કરવાની ફરજ પડી 
હતી. ત્યાર પછી આપણે કચ્છી કડવા પાટીદારો કહેવાણા. કચ્છ શબ્દનું વિશેષણ આપણને લાગુ પડ્યું. પીરાણા પંથને કારણે 
શિક્ષણમાં પછાત આપણી જ્ઞાતિને સુધારવાનું બીડું જડપ્યું નારણ રામજી લીંબાણી, રતનશી ખીમજી ખેતાણી વગેરે 
ભાઈઓએ. સન ૧૯૨૦ અને ૧૯૩૦ના દસકાઓની કરાચી અને મુંબઈ જ્ઞાતિ સુધારક પરિષદો પછી સન ૧૯૩૫ ના 
સમયમાં વડીલ શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી વાંઢાયના સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજના સંસર્ગમાં આવ્યા પછી સન ૧૯૩૮ 
માં આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના થઈ તે સાથે કચ્છના ગામે ગામસનાતની સમાજો ઉભી થઈ અને લક્ષ્મીનારાયણ 
ભગવાનના મંદિરો ની સ્થાપનાઓ થઈ. મંદિરોની સ્થાપના પછી મહારાજ શ્રી ઓધવરામજીને વિચાર આવ્યો કે જ્ઞાતિને 
શિક્ષિત કરવી હશે તો કેળવણી માટે છાત્રાલયની જરૂરત પડશે. તેથી નખત્રાણામાં છાત્રાલય બનાવવા માટે કેન્દ્રીય સમાજની 
બંધારણીય સ્થાપના કરવામાં આવી. કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના સનાતની ભાઈઓએ ફક્ત પોતાના હિતોની રક્ષા માટે કરી 
હતી, નહીં કે પીરાણા પંથીઓએ.. કેન્દ્રીય સમાજના રીતરિવાજોની કલમ૧ ૮ મુજબ સમાજનો સભ્ય હિંદુ સનાતન ધર્મ પાળતો 
હિંદુ હોવો જોઈએ. ૧૯ મી કલમપ્રમાણે સમાજમાં ધાર્મિક કે સામાજીક પ્રશ્ન સમાજ દ્વારા જ ઉકેલાય તેવું નિયત છે. તેમછતાં 
પીરાણા પંથી સીધાજ કોર્ટમાં કેસ લઈ જાય છે છતાં કેન્દ્રીય સમાજ આ બાબતે તેને રોકતી કેમનથી. આ બાબતે તે ગંભીર ચિંતન 
કેમનથી કરતી? 


પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણીનું ભાષણ 

અ.ભા.યુવા સંઘના પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી પ્રેમજીભાઈ કેસરાણીએ પોતાની જોશીલી વાણીમાં જણાવેલ કે પૃથ્વીની ઉત્પતિ માનવની 
ઉત્પતિ થઇ ત્યારથીજ સનાતન ધર્મ ચાલ્યો આવે છે. તેવું વેદોમાં પ્રમાણ છે . નારણ બાપાએ વિવિધ પરિષદો ભરી સૈયદો અને 
મુસ્લિમોનું સખત વર્ચસ્વ હોવા છતાં આપણી જ્ઞાતિમાં પુનઃ વૈદિક વિધિથી લગ્નો કરવા તેમની સાથે વડીલો જોડાયા અને 
સૈયદોથી કચડાયેલા આપણા સમાજને બહાર લાવવા અથાગ પ્રયતો કરવા પડેલા. તેમઆજે આપણા વર્તમાન સમાજના 
નબળા અને નમાલા તેતૃત્વના કારણે આપણા સમાજની પુનઃ દુદશા થઇ છે અને પીરાણા પંથીઓને છાવરીને સમાજમાં 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


હિન્દુત્વનું અધઃપતન થઈ રહ્યું છે. જેની જાગૃતિ માટે ધનસુરાની આ સભા એતિહાસિક બની રહેશે તેમહું સમજુ છું. અત્યારે 
આપણી સમાજમાં બિનસાંપ્રદાયિક વાદ ચાલી રહ્યો છે. સમાજ પ્રત્યેનો સાચો ધર્મ, કર્તવ્ય અને ફરજ આજે આપણું નેતૃત્વ 
ભૂલ્યું છે. તેને રાહ બતાવવો પડશે. ૫૦ વરસથી દબાયેલી સનાતની સ્પ્રિંગ હવે એકદમઊછળશે. આગામી સમયની ઓળખ 
ઉભી કરવી પડશે. એક સમાજમાં બે ધર્મ ન હોય, એક મ્યાનમાં બે તલવાર ન રહી શકે. સમાજનો આ ક્રીમવર્ગ આજે ભેગો 
થયો છે ત્યારે આ દિશામાં ગહનતાથી ચિંતન કરવું જરૂરી છે. 


ડો. પ્રેમજીભાઈ ઘોઘારીનું ભાષણ 

યુવા સંઘના પૂર્વ પ્રમુખ ડો. પ્રેમજીભાઈ ઘોઘારી એ જણાવેલ કે જે હેતુથી કેન્દ્રીય સમાજની રચના થઇ તે હેતુ આજે મરી ગયો 
છે. ૧૮મી કલમનો અભ્યાસ કોણે કર્યો? યુવા પાંખે પૂજય નારાયણજી બાપાના પૂતળાની સ્થાપના વખતે કેટલો બધો સમાજને 
ડર હતો? આમહિન્દુત્વનું સારુ થાય એમઇચ્છનાર કેન્દ્રીય સમાજનો વિરોધ કરવો એ જ પીરાણા પંથ. 


મણીભાઈ ગોવિંદભાઈ ઘોઘારીનું ભાષણ 

મણીભાઈ ગોવિંદભાઈ ઘોઘારીએ જણાવ્યું હતું કે સતપંથ સમાજની [નિયત ખોટી છે. કચ્છી પાટીદારનું લેબલ લગાડનાર 
પીરાણા પંથીઓ ખોટા છે. ઈમામશાહે આપણી જ્ઞાતિને ઠસાવેલ કે દશાંશ ભરતા રહીને પીરાણા સતપંથને માનશો તો સ્વર્ગે 
જવાશે. એમવડીલોને ઠસાવી ઠસાવીને પીરાણાનું અસોસીઅસન તુટવા નહોતું દીધું. નારણજીબાપા જેવા જ્ઞાતિના સુધારકોએ 
આપણી જ્ઞાતિને ખરેખર સુધારીને ઇસ્લામી બનતા અટકાવ્યા છે. નહિ તો આપણે બધા આજે મીસ્લીમહોત. તેમછતાં જે લોકો 
આજે પોતાની જાતને સુધારેલા સતપંથી કહેવડાવે છે તેવા જડ સતપંથી લોકો જ આજે નારણજીબાપાને સમાજના દુશ્મન ગણે 
છે. સનાતન ધર્મમાં માનતા બધાજ હિંદુ સંપ્રદાય વાળા આપણા ભાઈઓએ સતપંથીઓ સામે લડવું જોઈએ મોડાસામાં 
સભાઓ થાય, સમાધાન થાય,અને પાછળથી સતપંથીઓ ફરી જાય, આ તે કેવું વર્તન? સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદારોના રીતી 
રીવાજો એક હોવા જોઈ. જેની માતાજી ઉમિયા હોય તેનો પુત્ર સનાતની જ હોય આ વાત તે લોકો માને નહીંતો છુટા થાય. 


ઝવેરભાઈ દીવાણીનું ભાષણ 

ઝવેરભાઈ દીવાણી દહેગામે જણાવેલ કે આપણે સનાતની છીએ, સનાતન ધમને જાણવું જરૂરી છે. ગામડે ગામડે સભાઓ કરી 
લોકોમાં જાગૃતિ લઈ આવવાની જરૂરત છે, લોકોને સમજાવવાની જરૂર છે. સતપંથીઓ કહે છે કે “સનાતન' શબ્દ કાઢી નાખો, 
તે વાત યોગ્ય નથી. આપણી લીટી લાંબી કરો, અને સનાતની સાચા સનાતની તરીકે ખભે ખભા મિલાવી ઉભા રહે તે જરીરી 


ન 


છ. 


પિ. રતિભાઈ પટેલ છાભૈયા તલોદ વાળાનું ભાષણ 

તલોદ વાળા પ્રિ. રતિભાઈ પટેલે ધનસુરા મુકામે પ્રથમ ચિંતન સભાનું આયોજન થયું તેનો ભારોભાર આનંદ વ્યક્ત કરી 
જણાવેલ કે ૧૯૭૨ માં યુવક સંઘની સ્થાપના કલકતા મુકામે કરવામાં આવી ત્યારે યુવક સંઘના બંધારણમાં સનાતન સમાજના 
ઉદ્દેશો જળવાય તે માટે ચિંતન કરવામાં આવેલ છે. ધનસુરા ખાતે હીરજી બાપા પ્રમુખ હતા ત્યારે પણ તેમની સાથે અમોએ 
ભુજમાં બેઠક મળી ત્યારે સનાતનની ખુબ ચિંતા કરી હતી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે નારણબાપાનું પુતળું કેન્દ્રીય સમાજમાં 
સતપંથીઓના વિરોધ વચ્ચે પ્રસ્‍થાપિત કરવું પડ્યું હતું. આજે આપણે આટલી હિમત રાખીને આ ચિંતન સભા કરીએ છીએ તે 
બિરદાવવા લાયક છે. સમાજનું પ્રથમલક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનનું મંદિર જે વિરાણી માં થવાનું હતું તે બોરડીટીંબામાં થયેલ 
તેનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. કેન્દ્રીય સમાજે તેના બંધારણ ને વળગી રહેવું જોઈએ અને સમાજની સાચી માહિતી યુવકોને એકત્રિત 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કરી જણાવવી જોઈએ. દરેક સભાઓમાં ભારતીય સંસ્કુતિ તેમજ સનાતની સમાજની માહિતી રજુ કરવી જોઈએ. 


પખર સનાતની શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી નું ભાષણ 

હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણીએ પોતાની જોશીલી વાણીમાં જણાવેલ કે પોતાના સ્વર્ગીય પિતાશ્રી રતનશીભાઈ ખીમજી 
ખેતાણી તરફથી સનાતનના સંસ્કાર મળ્યા તેનું ગૌરવ વ્યક્ત કર્યું હતું. સમાજ સુધારાનું વડીલોનું અધૂરું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરીને જ 
સંતોષ મેળવીશ તેવો મક્કમનિર્ધાર સભા સમક્ષ વ્યક્ત કર્યો હતો. વિરાણી ગામે પ્રમુખની પ્રેરણાથી નારણ રામજીની ૧૨૫મી 
જન્મજયંતી ઉજવવાનું નક્કી કર્યું અને ઉજવણી પણ થઈ. તે સમયે પ્રારંભિક વક્તવ્યની જવાબદારી અને તે વિષયને ન્યાય 
આપવા માટે પોતાને જવાબદારી સોંપવામાં આવી તે વખતે ત્યાં ઉપસ્થિત સમાજના અગ્રણી ચહેરાઓની ઉપસ્થિતિ હતી. જેને 
જોઇને પોતાને અપાર ગુસ્સો આવેલો અને તે મારા પ્રવચનમાં ભારોભાર રજુ કરવામાં આવેલ. કેટલી મહેનત કરીને સમાજના 
પૂર્વ પ્રમુખોએ સમાજનું જતન કરેલ છે. પરંતુ છેલ્લા દાયકાના પ્રમુખોએ જે સમાજના ભૂતકાળ કે ઈતિહાસ ભૂલી જાય છે તે 
માટે આજે આપણે સૌ દુખી છીએ. કોટડા (જ) , બેંગલોર અને મોડાસા જેવી અનેક જગ્યાએ ચાલતા કોર્ટ કેસોનું કોઈ ઉકેલ 
નથી લાવતા. વર્તમાન હોદ્દેદારોનો ઈરાદો બદ છે. સ્વણિમ મહોત્સવ ઉજવવા પાછળ ખ્યાતિનો અહમ. . કેન્દ્રીય સમાજે આ 
પ્રશ્નો માટે એક સમાધાન સમિતી બનાવી. આ સમિતિની કોઈ જરૂરત ખરી? આ રીતે સમય વેડફવો અને તેમના કાળમાં 
સ્વર્ણિમમહોત્સવ ઉજવવો એજ એમનું લક્ષ બની ગયું છે. ચાર-ચાર વખત લેખિત અરજીઓ આપેલ છે છતાં પણ સતપંથીઓ 
પાસે આનો જવાબ કેમનથી માંગતા? તેમણે કોટડા (જ) ના પ્રશ્ન બાબતે કહ્યું કે તે વખતે કેન્દ્રીય સમાજે વચન આપેલ કે એક 
વર્ષમાં બધાજ કેસો પાછા ખેંચી લેવામાં આવશે. આજે તે વાતને ચાર વરસ થયા કેસ પાછા તો ન ખેંચાયા પણ વધારો જરૂર 
થયો. છતાં કેન્દ્રીય સમાજ કોઈ પગલાં લેતી નથી. આ એમદશવિ છે કે તેમનો ઈરાદો બદ છે. ૧૮મી કલમમાં ઉલ્લેખ છે કે 
જન્મથી મરણોત્તર સુધી હિંદુ રીત રીવાજો પ્રમાણે ધર્મ પાળવો. આવી કલમો છે છતાં તેનો ભંગ કેમથાય છે? બાહ્ય આચરણ 
હિન્દુના હોવા જોઈએ. નખત્રાણા અને કોટડા (જ) વચ્ચે બાવા ઈમામશાહનું મંદિર ઉભું થાય અને ત્યાં સાથે ઉમિયા માતાજીને 
બેસાડાય તો તે બાહ્ય આચરણનો ભંગ થયો કહેવાય. તેમણે ઇસ્લામપંથની વાત દોહરાવતાં જણાવેલ કે આ પંથમાં બે પંથ છે . 
શિયા અને સુન્ની. આ લોકો શિયા ના નિઝારિ ઈસમાઈલી પંથના ગણાય. અને તેમાંથી બે ફાંટા પડ્યા તેમાંનો એક પંથ 
ઈમામશાહના દાદા સદરુદીન કે જેઓએ સતપંથ ની સ્થાપના કરીને લોહાણા જ્ઞાતિના ધર્મગુરુ બન્યા. તે લોહાણાઓ આજે 
ખોજા તરીકે ઓળખાય છે. અને બીજું ફાંટું બાવા ઈમામશાહે પીરાણામાં સથાપ્યું તે આપણા પાટીદારોના ધર્મગુરૂ બન્યા. એજ 
આપણા પાટીદારો આજે પીરાણાને માને છે અને આપણી સામે ઉભા છે. તેમાંના કેટલાકે સંપૂર્ણ ઇસલામધર્મ અંગીકાર કરીને 
મુમના મુસલમાન તરીકે ઓળખાય છે. આપણા સુધારક વડીલોએ આપણને સુધારીને સતપંથ સાથે છેડો ફાડ્યો ન હોત તો 
આજે આપણે પણ ઇસ્લામકબુલ કરીને મુમના મુસલમાન તરીકે ઓળખાતા થઇ ગયા હોત. હાલમાં આપણો બહુજન સમાજ 
સનાતની હિંદુ છે. તેથી કરીને અન્ય બીજી સમાજો એ ભૂલી ગઈ છે કે આ લોકો એટલે કે આપણે મુમના છીએ. ભુજ પાસે 
માનકુવા ગામછે તે લેવા પાટીદારોનું ગામછે તેઓ આજે પણ આપણને મુમના કણબી ગણે છે. સતપંથ સંપ્રદાય પીરાણા પંથી 
ઇસ્લામી ધર્મજ છે . આ ધર્મપાળતા લોકોને આપણી સાથે કેમજોડી શકાય? સમાજમાં સમાનતા ન હોય તેને કેમસ્વીકારાય? 


શ્રી રમણભાઈ શામજી વાસાણીનું ભાષણ 

વડાગામના શ્રી રમણભાઈ શામજી વાસાણી એ જણાવેલ કે આપણા સનાતનીઓએ ઉભી કરેલી આપણી કેન્દ્રીય સમાજ 
આપણી જ સંસ્થા છે. મારું ચિંતન છે કે આપણે ૮૦% છીએ અને ૨૦% કદાચ સતપંથી છે. આપણે તે ૨૦ ટકાને સાથે જોડવા 
મથીએ છીએ. પણ તે લોકો કોઈ પણ સંજોગોમાં આપણી સાથે ભળશે નહે. તેમની સાથે છેડો ફાડે જ છૂટકો છે. સતપંથ 
મુસ્લિમોનો જ એક ભાગ છે. વધુમાં તેમને યાદ અપાવેલ કે નરોડા ખાતે કચ્છ કડવા પટેલ સમાજે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૯પ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ભગવાનનો રથ આવતા કેમઅટકાવ્યો? તે માટેસમાજના જે જવાબદાર આગેવાનો છે, તેમને ખરે ખર સતપંથ સમાજમાં ભળી 
જવાની જરૃર છે. સતપંથીઓએ પોતાની સતપંથ સમાજના નામમાં સનાતન શબ્દ નો ઉમેરો કર્યો છે, તો પછી તેઓ આપણને 
કેમકહી શકે કે તમો “સનાતન” નાબોર્ડઉતારી લો? આ વાતનો ઉલ્લેખ કરીને પીરાણા સતપંથીઓની જાટકણી કાઢી હતી. 


જગદીશભાઈ વાસાણી વડાગામ 

વડાગામવાળા જગદીશભાઈ વાસાણીએ પોતાના વિચારો રજુ કરતાં જણાવેલ કે સમાજનો ઈતિહાસ સમજીને આજે આપણે શું 
નિર્ણય લેવો તે આપણે અત્યારેજ વિચારવું પડશે. સમાજનું સુકાન નરોવા કુંજરોવા કરવા વાળાને સોંપવા કરતાં સારા 
માણસોને સોંપીએ . વડીલોની ભૂલો થઇ છે તે ભૂલો હવે આપણે ન કરવી જોઈએ. હાલ સમાજનું સુકાન સાચાને સાચું કહેતું 
નથી અને ખોટાઓને છાવરવાનું કામકરી રહ્યું છે. 


શ્રી અબજીભાઈ વિશ્રામ કાનાણી 

મોટી વિરાણી વાળા શ્રી અબજીભાઈ વિશ્રામકાનાણીએ જણાવેલ કે પીરાણા પંથ છેતરપીંડી પર ચાલે છે. અને હજી પણ 
છેતરપીંડી કરેજ જાય છે. તેમનો વિશ્વાસ ક્યારેય પણ કરવો ન જોઈએ. પહેલાં તેઓ બધાજ કોર્ટ કેસોનો નિકાલ કરે પછી જ 
સમાધાનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવી જોઈએ. 


શ્રી રામજીભાઈ ડાયાણી 

શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્કાર ધામના ઉપ પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ ડાયાણી, જોરાવરનગર વાળાએ જણાવેલ કે લક્ષ્મીનારાયણ 
ભગવાનનો ધર્મ જાગૃતિ રથ અનેક વિઘ્નો હોવા છતાં પણ સાબરકાંઠાના ભાઈ-બહેનોએ નાનામાં નાના ગામોમાં પણ ખુબ 
સુંદર રીતે ફરાવીને દબદબા ભર્યું આયોજન કર્યું તે ખરેખર દાદ માગી લે તેવું હતું. તે માટેઆયોજન કરનાર ભાઈઓને જેટલા 
અભિનંદન આપીએ તેટલા ઓછા છે , આપણામાં ખરેખર નીડરતા અને એકતા લાવવાની હજુપણ જરૂર છે. 


શ્રી કરસનભાઈ પ્રેમજી મેઘાણી 

શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્કાર ધામના બીજા ઉપ પ્રમુખ, નાના અંગિયા વાળા શ્રી કરસનભાઈ પ્રેમજી મેઘાણીએ પોતાના માર્મિક 
પ્રવચનમાં જણાવેલ કે દરેકનો શુર છે ક્રાંતિ લાવવી. અને તે ક્રાંતિ કરાવવાના નિમિત કેન્દ્રીય સમાજના છેલ્લા બે પ્રમુખો છે. 
સ્વર્ણિમમહોત્સવ ઉજવવો હોય તો સનાતની જ ઉજવી શકે. સતપંથના ભાઈઓ તેમાં ન આવી શકે. આપણે આજે એક 
સમિતિની રચના કરવી જોઈએ. જે આપણા પ્રશ્ચોની યોગ્ય રજૂઆત કરે અને તે અંગે તેઓજ (સમિતિ જ) નિર્ણય લઈ શકે. 
આ ઉપરાંત શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજના સંસ્કાર ધામમાં અત્યાર સુધી થએલ વિકાસના કામોની પણ તેમણે માહીતી 
આપી હતી. 


આ ઉપરાંત ગણા ભાઈ-બહેનોએ પોતાના મંતવ્યો રજુ કરેલ તેમાં ખાસ કરીને પરબતભાઈ સાંખલા બેંગલોર, નરસીભાઈડી. 
રામાણી ચોટાસણ કંપાના પૂર્વ પ્રમુખ, જયંતીભાઈ પટેલ, નર્મદાબેન ડી.પટેલ બદામકંપા, ડાહ્યાભાઈ જીવરાજ ગોરાણી 
મોડાસા ઉમિયા માતાજી ટ્રસ્ટના મંત્રી, એ.સી. પટેલ મોડાસા, નાનજી વાલજી ભીમાણી દહેગામ (પ્રમુખશ્રી ક.ક.પા. 
સનાતન સમાજ દહેગામવિભાગ) , ચીમનભાઈ મનજી ધોળુ હરિપુર કંપા (પ્રમુખશ્રી ક.ક.પા. સનાતન સમાજ હિંમતનગર 
વિભાગ) , કેશવલાલ જે. વાડિયા , માધવકંપા , હંસરાજભાઈ વાલજી વેલાણી મગોડીલાટ, નટવર કે. પટેલ રૂપાલકંપા વગેરે 
ભાઈઓએ પોતાના વિચારો રજુકર્યા હતા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૯ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આ સભાના અંતમાં જે ઠરાવો પસાર કર્યા તેનું વાંચન અમૃતભાઈ રતનશી રામાણીએ કરેલ તેનું સભામાં ઉપસ્થિત સૌ ભાઈ- 
બહેનોએ તમામઠરાવોને અનુમોદન આપી પોતાની સર્વસંમતિ આપી હતી. 


આ સભાના અધ્યક્ષ સ્થાનેથી સંબોધન કરતાં દહેગામવાળા વડીલ શ્રી શિવદાસભાઈ રત્તાભાઈ માવાણીએ આજની સભાને 
સનાતન સમાજનું એક મીની અધિવેશન ગણાવ્યું હતું. વિશેષમાં તેઓએ જણાવેલ કે આપણને પૂજ્ય નારણ બાપાએ 
અજ્ઞાનતામાંથી, ગરીબાઈમાંથી અભણતામાંથી બહાર લાવીને નવો રાહ બતાવ્યો છે તે ક્યારેય ભૂલી શકાય તેમનથી. 
આપણામાં રહેલા ગાલાવેલા સનાતની હવે આપણને જોઈતા નથી. 


સભાને અંતે ૨૧ સભ્યોની અખિલ ભારત કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિની એડહોક રચના કરવામાં આવી 
હતી. સભાના અંતમાં વસંતભાઈ રાજાભાઈ લીંબાણી મોડાસાવાળાએ આ સભામાં ભાગ લેનાર કચ્છ, બેંગલોર, મુંબઈ, ખેડા 
તેમજ સાબરકાંઠા વિસ્તાર તેમજ વિવિધ સ્થળોએથી ઉપસ્થિત સૌ કોઈનો હૃદય પૂર્વક આભાર માન્યો હતો. આ સભાનું સફળ 
આયોજન ધનસુરા તથા મોડાસા વિભાગની સનાતન સમાજના સંયુક્ત ઉપક્રમે કરવામાં આવ્યું હતું અને તેનું સંચાલન 
અશોકભાઈજે. ભાવાણી, હીરાપુરકંપાવાળાએ બહુજ સુંદર રીતે કર્યું હતું. 


આ સભાના યમકારા : 


૦ સભામાં ઉપસ્થિત સૌ ચિંતક સનાતાની ભાઈ-બહેનોએ ચિંતનની એક પણ પળ ગુમાવ્યા વિના શિસ્તબધ્ધ સભાની 
લાંબી કાર્યવાહીમાં ભાગ લીધો. 

સાબરકાંઠા વિસ્તારની તમામસનાતન સમાજોના અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિ. 

કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના હિત માટે નવી ક્રાંતિનું થયેલ પ્રસ્થાન. 

શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના (કેન્દ્રીય સમાજના) કર્ણધારોને અપાયેલી ગર્ભિત ચેતવણી. 
સભામાં ઉપસ્થિત તમામસભ્યોની વૈચારિક એકતાના થયેલ દર્શન. 

આગામી સમયમાં વિવિધસ્થળોએ આવી સભાઓ યોજવાની કરાયેલી જોરદાર માંગ. 

નવી પેઢીને કેન્દ્રીયસમાજના સાચા ઇતિહાસની જાણકારી આપવાનો નિર્ધાર. 

સમૂહ ચિંતન સભા ખંડમાં નિર્ધારિત ૪૦૦ સભ્યોએ મુકત મનથી ભાગ લીધો. 

સુસંસ્કારી સમાજના સભ્યોને કોર્ટ કચેરીના જોરે માનસિક ત્રાસ આપી સમય, શક્તિ અને સંપતિનો ભોગ લેનાર 
નરાધમોનેખુલ્લા પાડ્યા. 


ધનસુરા સભામાં પસાર કરવામાં આવેલા ઠરાવો 

તા. ૪.૧૦.૨૦૦૯ ને રવિવારના દિવસે મળેલ સાબરકાંઠા વિસ્તારના સનાતની ભાઈઓની આમસભા શ્રી ક.ક. પાટીદાર 
સનાતન સમાજ ગુજરાત, ધનસુરા ખાતે સવારના ૯.૦૦ થી ૨.૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન મળેલ હતી. આ સભામાં કચ્છ, મુંબઈ, 
બેંગલોર, અમદાવાદ,ખેડા તેમજ સમગ્ર સાબરકાંઠા વિસ્તારના સનાતની અગ્રગણ્ય ભાઈ-બહેનોની હાજરી હતી. આ સમૂહ 
ચિંતન સભામાં સર્વાનુમતે નીચે મુજબના ઠરાવો પસાર કરવામાં આવ્યા હતા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૯૭ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૦ ૧. સતપંથીઓ દ્વારા ભારતભરમાં સનાતનીઓ ઉપર કરવામાં આવેલ પોલીસ તેમજ કોર્ટ કેસો જે હજી સુધી ચાલી 
રહ્યા છે તે કેસો પાછા ખેંચ્યા પછી જ અ.ભા.ક.ક.પાટીદાર સમાજની સાથે વાટાઘાટો કરવામાં આવશે. 
૦ ૨. આજની સભા, એ પણ ઠરાવ કરે છે કે કરેલા તમામકોર્ટ કેસો અગર સ્વર્ણિમમહોત્સવ પહેલાં પાછા ખેંચવામાં 


નહિ આવે તો તે સ્વર્ણિમમહોત્સવમાં અમો સનાતાનીઓને ભાગ લેવા માટેફેર વિચારણા કરવા મજબુર થવું પડશે. 

૦ ૩. શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની (કેન્દ્રીય સમાજની) સ્થાપના તત્કાલીન સનાતની વડીલો 
દ્વારા ફક્ત અને ફક્ત પીરાણા સતપંથ ધર્મને ત્યજીને આવેલ સનાતની ભાઈઓના હિતોની રક્ષા માટે કરવામાં 
આવેલ. તેથી આજના હોદેદારોએ સનાતની ભાઈઓના હિતોની રક્ષા કરવી એ તેમનું પ્રાથમિક કર્તવ્ય બને છે અને 
આવી ફરજ અદા કરવામાં જો સમાજના હોદેદારો ઉણા ઉતરશે તો તે જરાયે ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. 

૦ ૪. આપણા બંધારણ હેઠળ બનાવેલા જ્ઞાતિના રીત રિવાજોની કલમ૧૮ અને ૧૯ જે ઠરાવના રૂપે સમાજના 
ભૂતકાળના અધિવેશનમાં સર્વ સંમતીથી પસાર કરવામાં આવેલ છે. આવી કલમોનું ઉલંઘન કરનાર સમાજની 
કોઈપણ વ્યક્તિને સમાજના આજીવન સભ્ય બનવાના અને નૈતિક રીતે સમાજની કાર્યવાહીમાં ભાગ લેવાનો 
અધિકાર રહેશે નહીં. 

૦ ૫. “સમાજ” શબ્દ ની વ્યાખ્યા પ્રમાણે સમાજ એને જ કહેવાય જ્યાં વ્યવસ્થિત લોકોનો જન સમુદાય એક જ અચાર- 
વિચારને વરેલો હોય,એક જ ધર્મને પાળતો હોય અને એક જ રીતી રીવાજોને અનુસરતો હોય. તે મુજબ આપણી 
કેન્દ્રીય સમાજ ફક્ત અને ફક્ત હિંદુ સનાતનીઓનો જ હોવો જોઈએ જેમાં અન્ય ધર્મ પાળવા વાળાઓને પ્રવેશ 
કોઈપણ સંજોગોમાં આપવો ન જોઈએ. 

૦ ૬ . અત્યારે આ સભા એક કમિટીનું ગઠન કરે છે જેનું નામ“અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન જાગૃતિ 
સમિતિ” રાખવામાં આવે છે. આ કમિટીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આપણી જ્ઞાતિમાં સનાતન ધર્મની જાગૃતિ, સનાતન ધર્મનો 
પ્રચાર અને સનાતન ધર્મની રક્ષા કરવાનો રહેશે. સાથે સાથે કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ભાઈઓને તેમના હક્કો 
અપાવવાનો રહેશે. 


પુનાની સમાજ વાડોમાં સનાતન ઘર્મ જાગૃતિ સમિતિ ની સભા તા. ૫.૧૦.૨૦૦૯ 

પુનામાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાનની બીજી સભા તા.૫.૧૦.૨૦૦૯ ના સાંજે ૬.૦૦ કલાકે પુના ની સમાજવાડીમાં 
રાખવામાં આવી હતી. આ સભાનુ આયોજન કરવામાં ત્યાંના સનાતની નીડર ભાઈઓ નો મુખ્ય ફાળો હતો. આમાંના મુખ્ય 
નામો છે ત્યાંના તત્કાલીન પ્રમુખશ્રી રામજીભાઈ હરજી વાગડીયા, ઉપ પ્રમુખ શ્રી દેવજીભાઈ પોકાર, મંત્રી શ્રી પ્રવીણ ભાઈ 
નાનજી રામાણી, સનાતની ભાઈ શ્રી પુરશોતમમોહનલાલ વાગડિયા, સનાતની ભાઈ શ્રી લધારામનાગજી રામાણી, વગેરે 


પુનામાં તે સમયે સતપંથ નું જોર કેટલું??? એટલું બધું કે જે પુનાની સમાજવાડી નું નિર્માણ એવા સનાતની વડીલો દ્વારા કરવામાં 
આવ્યું હતું કેજેઓએ પુના સમાજવાડીમાં પોતાના ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ અને કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજીની 
પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી હતી. અત્યારે તે જ સ્થળે સતપંથના પ્રેમદાસ બાપુઓ સતપંથના પ્રચાર અર્થે શિબિરો ગોઠવતા થઈ ગયા 
હતા. પુના સમાજના સ્થાપક વડીલોએ પીરાણા સતપંથનો સદન્તરે ત્યાગ કરીને પાકા સનાતની બનીને તે સમાજવાડીમાં 
પહેલે માળે મંદિર ઉભું કરી શક્યા હતા. વિધિની વક્રતા તો જુઓ, કે વખત જતાં પુના સમાજમાં સતપંથ પ્રેરિત પ્રેમદાસ 
બાપુઓની શિબિરો આ સમાજવાડીમાં યોજાતી હતી. સમાજવાડીની આજુબાજુ વસતા સભ્ય ભાઈઓને ઘરે મધરાતની 
પૂજાઓ થવા લાગી ગઈ હતી. આ માત્ર અને માત્ર એક અંધશ્રદ્ધા જ હતી. પીરાણા સતપંથના આકાઓ દુઃખતી નસ ને બરાબર 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


પકડી લેતા હોય છે અને ત્યાર પછી સતપંથની જાળ લોકોમાં ફેલાવતા હોય છે તેનો પુના ગામના સનાતની ભાઈઓ અને ખાસ 
કરીને મહિલા વર્ગ સરળ રીતે શિકાર થઇ જતા હતા. તેવું તો અનેક જગ્યાએ અને અનેક ગામોમાં બનતું હતું. તેનું આપણે 
અર્થઘટન એ કરી શકીએ કે એવું બનવું તે દરેક સમાજની મહિલા વર્ગની મોટામાં મોટી નબળાઈ અને કમજોરી માત્ર કહી 
શકાય. 


સનાતનીઓ માંયના હિંમતભાઈ, રમેશભાઈ વાગડીયા અને પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી ના ભાષણો સાંભળવા માટે છેક સાંગલી, 
કોલ્હાપુર, ઈસ્લામપુરથી સનાતની ભાઈઓ આ સભામાં આવ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં સૌ પ્રથમપ્રેમજી ભાઈ કેશરાણી નું ભાષણ 
થયું. પહેલી પાંચ મીનીટમાં જ પ્રેમજીભાઈ દ્વારા તેના ભાષણમાં ઈમામશાહ બાવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો અને તે સભામા 
હાજર રહેલ કહેવાતા સનાતની પણ સતપંથને વફાદાર એવા અમુક ભાઈઓ અને બહેનો દ્વારા રીતસરનો ગોકીરો મચાવતા 
સભાને બંધ કરાવવા સુધીની પરીસ્થિતિ નિર્માણ થઇ ગઈ. તે વખતે મારી બાજુમાં (રમેશભાઈ ની બાજુમાં) બેઠેલા હિંમત 
ભાઈએ મને કહ્યું કે 'રમેશ તું હવે આ સભાને સંભાળ, નહિ તો આપણી સનાતની જાગૃતિ સભાઓની બજાર અહીં થી જ બંધ 
કરી નાખવી પડશે.” તે વખતે ત્વરિત રમેશભાઈ વગાડીયાએ દોર પોતાના હાથમાં લઈને સભાને થાળે પાડી. અમુક સનાતની 
ભાઈઓએ તો ગોકીરો મચાવનાર ભાઈઓને બાનમાં લઈને કહી દીધું કે 'આ જ સમાજમાં જ્યારે તમારા સતપંથના પ્રેમદાસ 
બાપુઓ ની શિબિરો બંધ બારણે યોજાય છે ત્યારે શું અમે ખલેલ ઓંચાડવા આવીએ છીએ કે....... ? આજે અમારા 
સનાતાનીઓના પ્રેમદાસ બાપુઓ આવેલા છે જેને તમને સાંભળવા હોય તો શાંતિથી સાંભળો નહીં તો આ સભાનો ત્યાગ 
કરો.” 


અમે, સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતીના ત્યાં ઉપસ્થિત સભ્યો સમિતી વતી પુના સમાજના હોદેદારો પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ હરજી 
વાગડિયા, મહામંત્રી ડો. શ્રી પ્રવિણભાઈ નાનજી રામાણી અને ઉપ પ્રમુખ શ્રી દેવજીભાઈ પરબત પોકારને અંતઃકરણથી 
ધન્યવાદ આપીએ છીએ કે વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ તેઓએ અમારી સભા યોજવાનો નિર્ણય લીધો. આમાં મારા મિત્ર શ્રી 
લધારામભાઈ નાગજી રામાણી અને પુરશોતમમોહનલાલ વાગડીયાના પણ અમે શુક્રગુજાર છીએ કે જેઓએ આમારી 
ટીમસાથે સતત સંપર્કમાં રહીને પુના ગામમાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિની સભા યોજવામાં કારણભૂત બન્યા. બાકી તો તે વખતની 
પરિસ્થિતિનું જો આપણે અવલોકન કરીએ તો સનાતન ધર્મ બાબતે કોઈ સમાજ આમારી સભા બોલાવવી એ અશક્ય વાત જ 
હતી. 


ત્યાર પછી ઈ.સ. ૨૦૧૦ અને ૨૦૧૧ દરમ્યાન જ્યારે જ્યારે મારું પુના જવાનું થતું ત્યારે મિત્ર શ્રી લધારામનાગજી 
રામાણીના નિવાસ સ્થાને યુવાન મિત્રો અચૂક ભેગા થતા અને કેન્દ્રીય સમાજના સનાતન ધર્મ બાબતે વાતો થતી. લોકોમાં 
સતપંથ સનાતન બાબતે વાતો સાંભળવામાં પ્રચંડ ઉત્સાહ જોવા મળતો હતો. તેવા ભાઈઓમાં સર્વ શ્રી કાંતીલાલ 
વિશ્રામસાંખલા અને પુરષોત્તમવેલજી છાભૈયા, છગનભાઈ પોકાર વગેરે ભાઈઓ અચૂક હાજરી આપતા. દહીં-દુધમાં પગ 
રાખવા વાળા ભાઈઓ પણ પુના સમાજમાં હતા તેમાંથી અમુક નામો હું અહી લઈશ તો ખોટું નથી. તેવા ભાઈઓમાં 
કાન્તિલાલ પેથાણી, ગોવિંદ ગોગારી, ખીમજીભાઈ દીવાણી, ગોપાલ ગોગારી વગેરે ભાઈઓનો સગાંવાદ અથવા તો અન્ય 
કારણોને લીધે સતપંથ તરફ નો જોક જણાઈ આવતો હતો એવું લાગતું હતું અને તે સત્ય વસ્તુ હતી. 


દ 


મને તો એ નવાઈ લાગતી હતી કે પુના સનાતન સમાજના જે તત્કાલીન સનાતની વડીલોએ સમાજવાડીનું [નિમણિ જે તે વખતે 


ન 


કર્યું હતું, તેઓ શુધ્ધ સનાતની હોવાને નાતે આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણનું સમાજ વાડીના પહેલે માળે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૯૯ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


મંદિરનું નિર્માણ કર્યું હતું તે મેં મારી નજરે નિહાળ્યું હતું. તે વખતે મને પણ હુબલી (કનટિક) થી પુના સમાજવાડીના ઉદઘાટન 
પ્રસંગે આવવાનો મોકો મળ્યો હતો. અને ત્યાં ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં ભાગ લેવા 
હાજર રહેવાનો લહાવો મળ્યો હતો. 


સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિની સભા સમયેના મહામંત્રી શ્રી ડો. પ્રવિણભાઈને કોરોના મહામારી લોક ડાઉન વખતે મેં પૂછ્યું 
હતું કે પુનામાં સભા યોજવાની તમોને પ્રેરણા ક્યાંથી મળી? સભા યોજવામાં તમોને શું શું તકલીફો પડી? અને સભા યોજાયા 
પછી તેની ફળશ્રુતિ શું મળી? તો તેના જવાબમાં તેઓએ મને લખી જણાવ્યું હતું તે હું અહીં અક્ષરસઃ રજૂઆત કરુ છું. 


તા. ૫.૧૦.૨૦૦૯ ની પુના સભા વિષે પુના સમાજના તત્કાલીન મહામંત્રી ડો. શ્રી પ્રવિણભાઈ રામાણી નો જવાબ 
તા. ૧૦.૦૫.૨૦૨૦ 

આત્મીય ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ વાગડિયા, 

આત્યારના કોરોના પ્રકોપના સમયમાં તમે અને તમારો પરિવાર સુરક્ષિત હશો. 


તા ૫.૧૦.૨૦૦૯ ના પુના મુકામે સનાતન જાગૃતિ સમિતિની કેન્દ્રીય સમાજના સનાતન ધર્મ બાબતે સભા યોજાઈ. જૂની 


વિગત છે એટલે મને જેટલું યાદ છે તેની ત્યારના ઉપ પ્રમુખ દેવજીભાઈ પરબત પોકાર જોડે ચર્ચા કરી નીચે મુજબની માહિતી 
અત્યારે તમોને મોકલાવું છું. 


તે વખતે અમોને માહિતી મળી હતી કે તમે અને [હિમત ભાઈએ સનાતન ધર્મનો ઝંડો ઉપાડ્યો છે. અંદરખાને સનાતન ધર્મ 
બાબતે આપણી સમાજમાં જાગૃતિની ખુબજ જરૂરી છે એ ભાવનાથી અમે કાર્યકર્તા ભાઈઓને એમલાગ્યું કે આપણી સમાજમાં 
પણ કેન્દ્રીય સમાજની સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિની એક સભા યોજાય તો સારું થાય. અને અમે તમોને જાણ કરી કે તા. 
૫૫.૧૦.૨૦૧૦ ના અમે પુના ખાતે આવી સભા યોજવા તૈયાર છીએ, અને તમે અમારી વિનંતી ને માન આપી અમારી પાસે 
આવ્યા અને સભાયોજાઈ ગઈ. 


તે સમયે હું પુના પાટીદાર સમાજનો મહામંત્રી હતો અને દેવજીભાઈ પરબત પોકાર ઉપ પ્રમુખ હતા. અમારા બંને ના ખાસ 
પ્રયતોથી આ સભા શક્ય બની. અમારી સમાજના ત્યારના પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ હરજી વાગડિયાએ પણ આ કાર્યમાં પૂરો 
સહકાર આપ્યો. બીજા કાર્યકર્તા ભાઈઓમાં કાંતીલાલા વિશ્રામસાંખલા અને પુરષોત્તમવેલજી છાભૈયાનો પણ અમોને સભા 
યોજવામાં સંપૂર્ણસહકાર મળ્યો હતો. 


વધારે માં પૂર્વસુચના વગર તાત્કાલિક અને અચાનક સનાતન-સતપંથ વિષયની સભા જાહેર થઈ એથી સમાજના દહીં દુધિયા 
તત્વો ખીજાયા અને તેઓએ સભામાં ધાંધલ કરવાની કોશિશ પણ કરી જેની તમોને જાણ છે જ. સભામાં અત્યારે કેન્દ્રીય 
સમાજમાં ચાલતા સનાતની ચળવળ વિષે સરસ ચર્ચા થઇ. 


સભાની ફળશ્રુતી તરીકે સમાજમાં દહીં દુધિયા તત્વો ખુલ્લા થયા. અમે કાર્યકર્તાઓએ આ જાગૃતિને આગળ ધપાવી જેના 
પરિણામસ્વરૂપે આગલા વર્ષ ૨૦૧૦ માં અમે અમારી સમાજનું નવું બંધારણ મંજુર કર્યું જેમાં સનાતની ભાઈઓને જ 
સમાજમાં પ્રવેશ મળે તેવું ઠરાવવામાં આવ્યું. વિરોધી તત્વોએ તકલીફો આપી પણ નવું બંધારણ મંજુર થઈને જ રહ્યું. સમાજમાં 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આચાર વિચાર બાબતના સનાતની નિયમો ફેરવવામાં આવ્યા. તમે બધાએ આમારી સમાજને આ બધા સુધારાઓ તરફ પ્રવૃત 
કરવા બદલ તમારો ફરીથી ખુબ ખુબ આભાર. આપણા સર્વેસનાતની મિત્રોને મારા જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ પાઠવશો. 
લી. ડો. પ્રવીણભાઈ નાનજી રામાણી, પુના 


આ સનાતની ડો. પ્રવિણભાઈ નાનજી રામાણીની તમોને વાત કરું તો તેઓ કચ્છના કાદીયા (નાના) ના રહેવાસી સનાતની 
વીર સ્વ. શ્રી નાનજી દેવજી રામાણીના સુપુત્ર છે. તેમના પિતાશ્રીએ તેમના ગામના બીજા એવા સનાતની વડીલ શ્રી 
નારણભાઈ ડાહયા પોકાર (જે મારા સસરા થાય) સાથે મળીને સતપંથના ખાનાઈઓ સામે વર્ષો સુધી કોર્ટમાં લડત આપી હતી 
અને કથિત ખાના ની જગ્યા માટે આખરે તેઓ વિજયી થયા હતા અને કોર્ટ ની ડીક્રીસનાતન સમાજ તરફી થવા છતાં તેની 
બજવણી સનાતન સમાજે કરી નહી. ગણા વરસ કોર્ટમાં લડત લીધા પછી પણ જ્યારે સનાતનીઓ તરફી કોર્ટનો ફેંસલો આવ્યો 
હોવા છતાં બધું વ્યર્થ ગયું. એટલા બધા ઉદારતાવાદી આપણે સૌ સનાતનીઓ છીએ. કહેવાનો મારો ભાવાર્થ અહી એટલો જ 
છે કે એવા સનાતની વડીલના પ્રવિણ ભાઈ પુત્ર છે તેનો ગર્વ આપણે સૌ સનાતની ભાઈઓને હોવો જોઈએ. અમારી સનાતન 
ધર્મ જાગૃતિની ટીમડો. પ્રવિણ અને તેમના સહયોગીઓને હુદય્પુર્વકના ધન્યવાદ આપે છે. કારણ કે એવા કપરા સમયે જેવા 
તેવા કાચા મનના કોઈ હોદ્દેદારો હોત તો આવી સભા યોજવાનું વિચારત જ નહિ. 


તે સમયે સનાતન જાગૃતિ સમિતિને ત્રણ મોરચે લડવાનું હતું 

વાચક વર્ગને જણાવવું જરૂરી છે કે તે સમય એવો હતો કે સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિને (અમોને) ત્રણ મોરચે લડવું પડતું હતું. 
૧) એક તો સતપંથ ભાઈઓ વિરુદ્ધ, 

૨) બીજું કહેવાતા સનાતનીઓ પણ પીરાણા સતપંથ તરફ જોક ધરાવતા ભાઈઓ વિરુદ્ધ અને 

૩) ત્રીજું કેન્દ્રી સમાજને પોતાની સનાતની ઓળખ કાયમકરાવવા માટે તેમને સનાતન સમાજ પ્રત્યે અને સમાજના સનાતની 
ભાઈઓ પ્રત્યે શું શું જવાબદારીઓ છે તેનાથી વાકેફ કરવા હેતુ તેમને સમજાવવાના પ્રયાશ રૂપે તેના વિરુદ્ધ. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૦૧ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજને (કેન્દ્રીય સમાજને) સમાજના સનાતની ભાઈઓ દ્વારા 
તા. ૪.૦૮.૨૦૦૯ ના લખેલ એતિહાસિક ટપાલને વિવિધ સમાજો દ્વારા આપવામાં આવેલ અનુમોદન પત્રો 
રાજનંદગાંવપાટીદાર સમાજ તરફથી તા. ૨૦.૦૯.૨૦૦૯ના કેન્દ્રીય સમાજને લખાયેલ અનુમોદન પત્રની નકલ 


૬।11ર:- ?/1197/ 1ર 5/17 - ર./-૫7૫1206:701૫ 


ગઝિદ્ંવક્ા' 31100/1 , ૦.5.૨ ૦દવ, ર//71૫61૫206/0૫૫ (૯.૦.) 491441 , 1€1€11010€ : (07744) 2227 


પ્રતિ, 

પ્રમુખશ્રી / મંત્રીશ્રી 

અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 

પાટીદાર વિધ્યાર્થી ભવન, નખત્રાણા (કચ્છ-ભુજ) ૩૭૦૬૧૫ 


આદરણીય પ્રમુખસાહેબ, 


વિષય : તા. ૪.૮.૨૦૦૯ ના સમાજ ના સનાતની ભાઇઓ તરફ થી આપશ્રી ને લખાયેલ પત્ર નું અનુમોદન 


સવિનય નિવેદન સાથે જણાવવાનું કે તા. ૪.૮.૨૦૦૯ ના સમાજ ના સનાતની ભાઇઓ દ્વારા આપશ્રી ને લખાયેલ 
પત્ર બાબત અહીં ની સમાજ ની સામાન્ય સભા માં વિચાર કરવામાં આવ્યો તથા તે પત્ર નું સર્વસંમતિ થી અનુમોદન કરવા 
માં આવ્યું તથા આ સમાજ પણ આપશ્રી ને વિનંતીપૂર્વક અનુરોધ કરે છે કે આગામી વર્ષ ૨૦૧૦ માં યોજાનાર સ્વર્ણિમ 
મહોત્સવ ને ધ્યાન માં રાખી આ વિષય માં ત્વરીત નિર્ણય થાય તે ઇચ્છનીય છે માટે આ બાબત ને અગત્ય ની ગણી ને 
જરૂરી પગલાં લેવા વિનંતી કરીએ છીએ. 


આપણી સમાજ7જ્ઞાતી નાં મૂળ વૈદિક સબાતની હિંદુ રીતરિવાજો-માં છે. આપણી કેક્દ્રિય સમત્જ ની 
સ્થાપના પણ સનાતન ધર્મ ને અનુસરતા જ્ઞાતીજનો નાં હિતો ના રક્ષાર્થે કરવા માં આવેલ છે . સનાતની હિન્દુ રીતરિવાજો 
થી વિપરીત સતપંથી ભાઇઓ જે કોઈ આચરણો કરત હોય તે ન ચલાવી લેવાય તથા સતપંથી ભાઇઓ દ્વારા સનાતની 
ભાઇઓ ઉપર ખોટા કોર્ટ કેશો થયેલ છે તે સત્વરે પાછા ખેચાય તથા સનાતની ભાઇઓ ની થતી કનડગત સત્વરે બંધ થાય 
તે માટે સમાજ દ્વારા ઉચિત પગંલાં ત્વરીત લેવાય તેવી અમારી સમાજ પાસે વિનંતી છે. 


આપણા સંતો શ્રી લાલરામજી મહારાજ તથા શ્રી ઓધવરામજી મહારાજ તથા આપણા પ્રબુધ્ધ જાગરૂક વડિલો 
સર્વશ્રી નારણજી રામજી લેબાણી તથા રતનશી ખીમજી ખેતાણી એ કરેલ ભગીરથ પ્રયત્નો ના પરિણામે આપણે આપણી 
મૂળ સંસ્કૃતિ ને ઓળખી શકયા અને ખોવાયેલું ગૌરવ પ્રાપ્ત કરી શક્યા તે આગળ ઉપર પણ અક્ષુણ્ણ રહે તે માટે આપણે 
સૌ જાગૃત રહેવું પડશે અને સંઘર્ષશીલ થવું પડશે. 


આગામી સ્વર્ણિમ મહોત્સવ નો' ઉત્સાહ બન્યો રહે તે માટે સમાજ ના બહોળા સનાતની ભાઇઓ ની વ્યથા અને દુઃખ 
(5 નુ નિવારણ અતિશીધ્ર કરશોજી. જો આ પ્રશ્નો નું નિરાકરણ સમયસર નહિં થાય તો સ્વર્ણિમ મહોત્સવ ની સફળતા સંદિગ્ધ 
રહેશે. 


રાજનાંદગાંવ - તા.૨૦ / ૯/૨૦૦૯ લી. 
શ્રી પાટીદાર સમાજ , રાજનાંદગાંવ વતી, 
«0૦7 ૦૪ -7978/પ્રમુખ 
નક ઉપપ્રમુખ 
૪૭૬ મંત્રી 


હ કારોબારી સભ્ય 
છ કારોબારી સભ્ય 
કારોબારી સભ્ય 
ઇનપ્પ્પ્દદ્# 
ી કારોબારી સભ્ય 


કારોબારી સભ્ય 
“ કારોબારી સભ્ય 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૦૨ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડી? 


ક તલી ગ્તિદારતવ1 9100] (1રિ.) 


311 1-2»૯11111ત12/ત11 આમા, 


# 25/20, 4111 [/તાં1, 8111 €1૮૦૩૬, 801111ત 2િપા"/ત [નબાંવ્ર1ધ્ડ 
પ ' 26682661 
છ.1.10. ॥1ત 51ઢલુ૦,0ત1162101'6 - 560 076. 211. 10: 2 હ12355 


દ! ૦ઢ૦૮]£[20૦€ 
“પ્ત 
પગ્પૂન7ધી | અત્રી ક્ણી 
જ ્પ્ણ 3 દા ઝે ૯૬૦૧, પ&ીરારું ડૈત્પ્પપ્જ્્ 
“પ-ટ્‌૫૨૩ હ્લલ્પપ્વ્ત ભ્ગ્લન્ અ્્બ્સ્પ્ણૂા ૬૨૯% ભગ 


ડગી "ડઝ જી, 
ઠં (જ્વ્ર્‌'- તા “૩-૨-4૩ણ૦્થ ન 
મચ્યો સ્પસ્3 “૫, ત૫૫૫ ૨ સ્‍્ર હ્ખ્પ્યેલ ડસ્પ્ન્ય્‌ ઝ્મ્ન્ઝ્ેપ્મ 
હસલ્સન્યે ઉઝાજેરંક્ય ક્ર બણ ડે તા. 5-૧- ત4૦૯૦૪2 કન! 
ક્મ્મપમ્ઝ્મ્મ્‌, હપનપત્તનની* ભ્પ્પ્ઝ જપ૨૫ ૭૯4 હિ મે 
ડસ ત્ત્ વે ઝ્પ્ગ્મ્પન્ટ્ન્રી કસ્ય તે સગ્પ્નટ સ્પ્સ્પાડદ ડ્યભ્યા ઝા 
શાર વ ૧૨91૫૨૧3 સ સિ હરન. હ્તધમ્પત વ્ય 
કક્નન ત્ઝ્પ્સ્ર્પ શ્ર હે ડ્સઝ્ બ્બ્ન્ઝ્ેષ્દ્્‌ ૫૨૯૫૫૫૫ હાપા 
55૫ ક્્્પપસ્હ “પ્રે હડ ન (લ્નાત્‌ પ બ્મ્ન્્ેયે ઝટ્સ્ડ ડે 
બ્્પ્ઝ્પ્યી્‌ ૦ હલ્ક્રણ અપ ડક ગેન્લન્પર૩ ઠ્ષ્ફીસ્ ઝ્પર્ડ્્સ્ઝ્યન પાન 
હી ઝે વિ ઠ્ ઉસ્ઝ?૨૩૫૫ હ્લ્ષ્્હ્‌ ગ્ર ૧૫૫ તે જીસ્ધન્૫ જે સઝ હારે 
તક ણ્પ્પ્ષ્પ્ત્્ડ્ડ 5-5૭૧૨% જ્‌ ૨ણ જ્લ્ય્છે “૭૫૨૬ પત્યા ઉવેનાષ 


ક્ગગ્પ્રના, હેન્પસની 


(ખલ “પત્‌ 


કડક વર્ક 
જત "પ્‌ 50 
/97 54/7/5635 /૭//##/ 5૭/?૮/ [.' (9 £28018 7448258 20147 540% (9) 
જમ્મૂ જપ્વ“2117) ્‌ ર ખઝઝમાતોદેદદ 
ઉ ૧૪#*?૦7૦#૪ ૨ ર 277૮5/6૮#8 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૦૩ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


! િ 
ં કી 5-૨૭ કકડલા પાટીદાર સમાજ (3ત્ત ક્છ્ા 25 કોન. 


ઘિ, તા.૧૮-૦૧-2૦૧૦ 


દ્યમખબશ્રી 
અબિલ ભારતીય ક.ક.ઘા.નમાજ * 
ઘાટીઠાટ ભવબ. બખત્રાણા 


માળળીય ઘ્રમુખશ્રી 


વિષયઃ ૧. તા.૪-૮-ટ૦૦૯ તા ન્મમાજળા ત્તાતબી _ 
ભાઈઓ તટશફથી કેદ્દ્રિય ન્માજળે લખાયેલ ઘત્રતે ખળુમોઠળ આઘવા બાબત. 
હ 2.આાગામી છવર્ણિમ મહોત્ત્રવ અંતર્ગત ફંડ ખેકત્રિત કરવા લોટટી ટીકીટોળા વેયાણ બાબત 
૩. કેદ્દ્રિય ઢામાજળે ર।.ટ૦/-વો મુંડિયાવેટો મોકલવા બાબત 


મવિલય જણાવવાળું કે આણી ર્મમાજળા ષ્જતાતળી ભાઈઓળા મળેલ યત્ર વા અળુમંધાળમાં 

તેમજ ઉઘ્ટોકત અત્ય વિદ્યયો ળા બિર્ણય માટે ખમાટી ન્મમાજળી અન્માધાટણા ન્ામાન્ય નભા 
બેલમામમુકામે ઘાટીઠાટ ભવળમાં તા. ૧૦-૧-૩૦૧૦ તા ઢોજ પ્રમુખશ્રી લધાભાઇ પ્રેમજીભાઇ 

ભાવાણી તા ખધ્યક્ષટ્થાલે મળી હતી તેમાં ખમાટી નમાજ લી ઠટેક ઘેટા ન્તમાજો ળા હોઠેઠાટો, કેન્દ્રિય 
ત્મમાજ ળા દ્રતિતિધિઓ ખે ઘણ હાજટી આઘી હતી. ન્મમાજળા મહામંત્રીશ્રી વાલજીભાઇ હરજીભાઈ 

ઘોકાટે આવેલ પત્રો લું વાંયળ કટેલ તેમાં એક ઘત્ર જે આયણી સ્માજળા છળાલવી ભાઈઓ છ્ધાટા 
તા.ઢ૦-૧2-2૦૦૯ ળા ટોજ મોકલવામાં આાવેલ છે તેવું ઘાણ વાંયળ કરવામાં આવેલ ખઆાથી યહેલાં 

ખા દીલેજ આવેલ પત્ર ળું ખમોએ અમાટી ન્તમાજ વી કાટોબાટીવી ષ્ભા કે જે હોણઘેટ મુકામે તા.- 
૧૧-૧૦-2૦૦૯ ના ટોજ મળી હતી તેમાં ષ્રર્વાબ્રુમતે બહાલી ખાઘી તે ઘત્રબલું ખળુમોઠળ 
કેત્દ્રિયત્રમાજને મોકલાવેલ છે ફટી આજ યત્ર વું સામાન્ય ષ્ભામાં વાંયળ થયા બાઠ તેતેલમતી 

વિસ્તૂત યર્યા કરવામાં ખાવી. ઘણા હોહ્દેઠાટો તેમજ રભય ભાઈઓ એ ઘોતઘોતાવાં મંતવ્યો ખાઘ્યાં 

હટેક ન્નભ્યોળા મંતવ્યોળો અંતિમ સુટ લીયે મુજબળો હતો. 

શી ઠટાવ -૧ આપણી કેત્િદ્રિય નમાજ લી છથાઘળા ષ્તતાતલી વિયાટધારાળે વટેલા વડીલો દ્વાટા થઇ 
હતી તેમાં બે મત બથી. તેળા અસંખ્ય ઘુટાવાઓ આજે ઘણા મળે છે ખળે ષ્જતાતળ ધર્મળે અબુસ્ટતા 
આઘા જ્ઞાતિજળોળા હિતોળા ઢક્ષણાર્થે જ ઢમાજ બી સ્થાઘળા કટવામાં આવેલ છે. કેન્દ્રિય ણ્માજ 
એમ માલતી હોયકે ખાઘણી નમાજ બિવમાંદ્રઠાયિક છેતો એ કઠાયિ નં ભવ બથી.કોઈઘણા ન્મમાજ ધર્મ 
વગટ મં ભવીજ 6 દાકે.ધર્મ જ ્માજળો ઘાયો છ. આઘણા ભારત ઠેદ્ળું બિલસાંપ્રઠાવિક વલણ અબે 
કોંગ્રેષ્ન બું વિધર્મીઓ ઘત્યેલું કૂણું વલણ ખઆાઘણી કેન્દ્રિય તેતાગીટી માં જોવા મળે છે જે અટેઅટ 
થોભબીય ળથી.આાવી સં ઠિગ્ધ વિયાટધાટાઓ બો ત્યાગ કટી માજ ળો બહોળો વર્ગ જે ર્તાતળ ધર્મ બે 
વટેલો છે તેમતી લામણ્ીઓળે ષ્મમજી,માળ આઘીળે યોગ્ય ઘમલાં લેવાં જરૂટી કે. જો ખા ઘજ્કો ળું 
તિટાકટાણ ન્મયન્નટ ળહિં થાય તો છવર્ણિમ મહોત્સવ બી જ્નફળતા દાંકાસ્ઘઠ છે એટલે ઉઘટોકત યત્ર 
માં જણાવેલ ઘ્રશ્ળો બું ભિટાકટણ વહેલી તકે કરવામાં આાવે તેવી વિબંતી કરવામાં આાવે છે. ----- ટ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૦૪ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


આગામી બખત્રાણા મુકામે મળળાટ કેતિદ્રય નમાજ લી સામાન્ય રભા માં આ દશ બાબત 
ઘટતું કરવામાં આવે તેવો અમાટી નમાજ ળા સર્વે ભાઈઓ ખે કેન્દ્રિયણ્માજ દ અબુટોધ કરેલ ખળે આ 
બાબતે ષ્રર્વાળુમતે ઠરાવ પન્સાટ કરેલ છે 

ટ. સ્વર્ણિમ મહોત્સવ અંર્તગત ફંડ એકત્રીત કરવા બાબત લોટટી ટીકીટવેયાણલી જે વ્યવટથા- 
પી આવી છે તે ખરેખર ટીકા ળે ઘાત્ર છે આ ટીતે ફંડ એકત્રીત કટવાળો અમો સખત વિટોધ કટીએ 
છીએ. 

૩.જયાં સુધી આઘણ્ી ષ્મમાજલા ત્તાતલી ભાઈઓ ઉઘટ સ્તયંથી ભાઈઓ દ્વારા થયેલ ભારત 
ભરમાં તમામ કેસો પાછા ખેંયવામાં ત આવે અબે ખા ઘ્રશ્વાળો મુખઠ ઉકેલ ળખાવે ત્યાં સુધી લક્કી 
કરેલ મુંડીયાવેટો રૂ. 2૦/- જ્યારે ભાટતભટલી ષર્વે સમાજો ઉઘટાવીળે ઘહોં યતો કટટી ત્યાટે જ તે 

(9? વળાબત વિયાટીદાં. 

૪. આામામી ગ્રામાન્ય ષ્ભા કે જે તા. ૧૪-2-2૦૧૦ ના ટોજ બોલાવેલ છે તેમાં ન્માજળા કાયમી 
મ્ભ્યો સિવાય કોઇઘણ બીજા ભાઇઓ હાજટ 6 રહી દાકે.ઠટેક કાયમી ષ્ભ્ય બે ણામાન્ય રભામાં 
હાજટ ટહેવાળો ઘરિયત્ર મોકલવા લી ખાષ્જરુટ છે.કોઈઘણ મુખપત્રમાં આાઘેલ આમંત્રણ છેવીકાર્ય 4 
હોઈ દાકે .આયણ્ી ષ્મમાજળું કોઈ મુખયત્ર જ બથી.ઠેથા લા તામામ ટ૯ઝ્ઝેળ લા દ્યરતિતિધી ઓ તે દા 
માટે કાયઠેટ્ટ માન્યતા તથી? તો ઘછી ઝોળ પ્રતિતિધી ઓ તે દ॥ માટે બોલાવો છો?વિદય માં 
ઉપરોકત ઘસ્તાટ કરેલ ઠરાવો ઉઘટાં ત ન્ઞામાન્ય ષ્નભામાં અધ્યક્ષસ્થાતેથી પ્રમુખશ્રીએ કેન્દ્રિય ન્માજલે 
અબુરોધ કટેલ છે કે ઘ૦ વર્ષ ઘહેલાં આઘણી જ્ઞાતિ મુધાયક વડીલો ખે ્તમાજ લી ટથાઘળા દ।॥ માટે કટી 
તેળા મુળભુત ઉઠેદયો,હેલુઓ,અબે સંઠર્ભો બાબત કેન્દ્રિય માજ ઘોતાબુ વલણ ષ્યષ્ટ કટે અતે છાયા 
ઈતિહાન્ થી માહિતગાટ કટે. ઘણ્નાટ કટેલ ઠરાવોળી ળકલો વહેલામાંવહેલીતકે કે્દ્રિય માજ બે 


ઘહોંયતી કરવી. 
ખછ્લુ 
છ - ર4 
પ્રમુખશ્રી 
ઉત્તટકાર્ણાટક કય્છ કડવા યાટીઠાટ નમાજ 
બેલમામ 


૮ 42ઞે? * ૮૦-૪0 (વેત્‌જઃઈતે! વર્ટજ : 
દિ ત ય સાય 
કન્ડ્રિથ ત્થત્રાનત્કે 4શ્ઇ ૮ રેલ ભ્રર 
૪૦ -* જન્થ્વ્થપ્દઃ કે 


હ ર 
ા ક્ષિ જા જ ઝેર જ 
દસા. કતી રૂ દા? તો મ -હક ક" 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૧૦૫ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


દ્ધ */80-81 


શ્રી પાટીદાર સમાજ, હુબલી રો 


દેલ જા ન પ. 
લેટ નખરે ૩૦, ન્ગુ દિમ્ખર્‌ માર્કેટ, હુખલી-૫૮૦ ૦૩૬ 

ક ૪ 
૯૨૫૦૦૯૯૨૪૯ ઝ્ડ્ક વ૦ઝ્ત 255૦૩ મ 


ડતારા 12&%1112&10 ૩&૫૫૭] 
2101 1૫૦. 30, 1૫૯૫૪ 11111281 1/1૦, 
#1ઇ૩।-। - 580 031, 


૦્%૦-ત્્ન્‍્-૭ 


૯૦૦૯૦૩૨૦૮૮ બ્ઝ્ન્બ્ન્ઝ્ 
29૦૦૬ ૦૦્ઝ્ન્‍૫્૦્ય૦ 


છેં? 22830 396 3૪5 


છષ્,ધડ 8૦, 20, «9, ૫5૮૬90 ક્ઝ8દ-3 
સ્૦જ્્વ્ઝ્ડઝ્્્યક્ટ્ડ કજ, 


રૂપપટટ*૫૪નમ #-" ૧૬૪ 
“૪૬૦૫૯૭ ૩” ઝુ: ૮૮.ઝ 
ખન 7 $ૂ/* / 7/ “જે. (#૨₹-(“રૂ5--7- ત 
ન 5૧)૬/ ૦૪૬૮-૦૦-૨૮ 


ઝે” ત્7 


સમુખ્ય 2/0 / ૩/7 ૨૭ 


ન્“ધઇખતે.ત્ર હદન? ય્ટ હન્‍્ય્ટ# ડવ પ્દાટ)57/ર ક્ટ્ટઞ્ાા2- 


«7/. -2₹.* ?૮'ક્ટ૦૦૮ 


54 6 ક લ યે 


ન્ય્ઓપ્દઃ-ર(-્ય્ટ સુખ ન /ેલ્ટ, 


ને 
-:“૦ «નટ 
4ટેદપ્મ- ત૫॥: ઝહ ત ન્ટ૦૭૮- “77 ન્ટ#ઝ “ક નાની ક દિ 


પ પિ જે 
વ્ટ#"૪-૬0-2 ૮૪/૮7 “7* જું દ -- દાયકા 


ન્ટ? લરનન્‍્નઅટે ક ક્ર ક»/૦૦ંકે ૮૪#/. 27૮-૪૪2૮ «૦77 ૦૦૯7-77“ ન્ન્7/7 
ઝે ુ / “/1 “2૮: 
_ૂ્ઝ તડ સૂ? -/૪-57-2 જ્ઝસ2 લઇ ૦» ૯૦૯૪૪ હલતા. બડ 
ક75- ન્રું#ગ7/4-2/ “ર૪ ૯/7 -5/ છ. / "પ૪ ૪ 42/-2/ «7/7 -%* 4૪/7/૬૯૦2 ઈછુે%/- “કહ૯ઝ#૬સ૨# 
રાવિ #/#"સ જ્ત્ન્ત્/ (ઝુ»-? ક્વ શ્#ેહન્૪ હન્રત્ઝ/ સ#/ “૮ ૯૦૮ હને 
ન્અ૪6/ઃ 2-*##/ 7-7 ટ્હ્ન્ડ £/-ક#ન-૪7 #ક5ન્* 42 6 “ચક«#'« (:9 77-૪7 ઝર 
-૨“અવ્///-77 “2૦ ૯/'૩ ને ક“છે ૨:*ઝતડ-7૦-* «૮ હમે 'છ.હંઃ ્ઝ “૫૪૮૪ શ્સ્ટ્જુ 
5૬%: ૮2. 
_%ૃ હૂક ડે ત્ક 
શા (નહાઈ છેજ દવ] કયન 


(ટે/ઝન્૮#જ કી. વ કઝ” 

પજઝ્વ્વ્યઇ ૯૫૪૭ ત્ય? 9 / ટેન છુ2?_ 2 

યાક હા ઝક ઝુ૭ઝ૭#&/ ન 
કરાર સદસ્ઈ હાકરતાત દાજ ક 


ડઝ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૧૦૪૬ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


શ્રી દક્ષીણ કર્ણાટક પાટીદાર સમાજ, બેંગલોર તરફથી તા. ૧૯.૧૧.૨૦૦૯ ના કેન્દ્રીય સમાજને લખાયેલ અનુમોદન પત્રની 


“* 1નેસ્વાર્થ કાર્ય, એજ સમાજ સેવા'' 


11 શ્રી ઉમિયાયે નમઃ ॥। “* વિના સહકાર, નહીં ઉદ્ધાર ?' 


કત 191₹510)10 વવા તતવ્ય ”્લિધાતત્ર1 ૩૦1001] 
શ્રી દક્ષીણ કણટક પાટીદાર સમાજ, બેંગલોર 


" $રા। ઇ।013 814/૫૫/૧।૫ '“ # 980, 5૦1-1૮૦ ર૦, ર.2.€. [.૩)/૦૫1, ૫/]8/8ા1તઇત) 214 516૦, 81621070 - 860 040. છ: 23301856 


#1ણ ઇ(હઝાણલા॥ [પઢા 01108 ૧ઢ1]| 1.11108111, [/)/૬૦/૪ ર૦6, 0'૦(૦ 
113) ₹#ઉ745490 (રર) 23351414 (1) 9વ44ઇ4:/5050 


૯: રુહાાછાછ(/ &6પ 01 પાળ 5૭310818, [/800)/2 38101()0810(0 
1૫9) 2848357 (13) 9480447448 [1 1) 9448.273375 


#1ટઝ( 1(ટતકુઇ/૯ઃ  ત્‌॥ાાટાા 010ટાં ઢાપી 1.1030સાાાં, (1)/6010 ર૦કઉ, 30/૦૯ 
[૬/) 2874775કક (૨) 23507136 [1/) ધત4484:.8755 


પ1 ગણિકા 
#*છઇકાણન્ટ 1 


પ૪ક/2૫૭ાંડ! કાં 1010”, ?૦[1)/8 
19] 283૪91.:32 [૨ 28370557 [0/) ૪441270:08 


પ્ર 
ભજ 16111011 (૦111 ”9॥ક/, 74611811, 


શ 18 
(0) 27722116 (ર) 27723390 (16 3844156643 


8૦૦7૬૭૪ (1411181 810170)! 1.10080111, ૪8111611 
(૦0) 28460336 (ર) 28466221 (11) 9341257157 


₹.01101110૯€૯ [/ર211100!' 
દ%. ણ્લાપ્ટ(ક! 5ડટ્ટટા૩% : 
1120 પ૩ ૧/8|| રિઇતંઢ 1, !18(118લ 
(0) 242225 [3241325 (04) 9448451325 
છં0૦#॥ છે! 81101 €॥1પ્ઢ0ાં)/8, 0ેટપ્ણા18ટુ૦/૯ 
10] 25ક્કડક (8) 255995 (01) છે448754140 
પથિ ઉઠા 82098] 2૦૫૩, (1200)3 
[0] 225530 (3227254 [॥10 9448310773 
8૩80 ઉ॥ઢા #૪ટ] પિઢાળટા॥ , 300808232# 
[0] 2727392? (3) 27271727 
ું ઉડાડ! ૧૪2  5૩08ઢ૩, ઊ1) 8ણ ટ 
કકક (0)0821-2482559 (૨) 2482050 (01) 9545122050 
0૩૩૩ ડૉપ્પ| 3૩010હાટ, ઉ)/ડ૦ ૯૦ 
(0 2435231 (8) 24957ડડ (11) 9448271755 
ધઢા॥ 0૭7૩ 4૩0081, સ્ટિ[૩]02૬ુ૩# 
(0123377£32 (8) 23472025 (14) 9448305048 
ઢછઝ ૩૮૫ | ડટા પટાંઢ, ૨]૩]0 827 
(0)23253370 (3)૨900165732, (1) 9445352021 
ડીધ્ટાઇ/ઢ ડ્ઢિધા1ડાં 2૦1૫૩, [2ઠટતાં 
(0)080-7745578(8)77455178(1/)9448085278 
પિઢઈઇ છેઢાટ ૧/ઢડઢાાં, [-૩10ઢ૬ 
(0)285879831 (૨) 26583323 (॥/) 9844123320 
ઇદ] | પઢ દ 0200298, દઢારગટુ 
(0)28523017(ર)51119753 (॥1)09341215578 
20/3૦છાઢાતત 14/80: સ્ટિપ્ટાપં, £૬.રિ. ગિ 
(2)25312૬38 (૨)9845932201 (1/) 9740055111 
રિઢળલડ 10૯18 21૩0, (.રિ. ગિક(ટતતત 
[0)25850333 (ર) 25424514 (17) ૬544011345 
૧૯૯ ઊ  પઠત2॥ 8ટ7ટતાં, 2૦0તઢ૩ાઢ%0# 
(૦)080-2762422€ (3277૬89577 (1)9446761808 
પ૬!1/ઢ:0 5॥1૪તઢડ 812૬2૬ પંદાંઢાણટા પાટ 
(0) 27723૬44(ર/27722633 (!/) 9341235543 
ગિંતટડ॥ (ટડ 1.1)0ટાા, ॥0ારહાટદુટ 
(0)25357ટ36 (ર)25294357 [10) 9449503351 
”દઇકાટા 81100 દ: 0ટતા, 1હાતાટિટુટ 
(0)25681544(ર) 65681545 (1/) 9545120544 
૩૦૦ | ઉત્ર] પંઢઈડતાં, ઇ૦પ 
[0)0820-2528231 [૨2524541 (1//9445138231 
$પા૪તઢડ 14 રિટિ7ટતાં, 81ાટત(ઢ૪ઢ, (ટત 
(0)08282-203601 (17) ૬448146491 
1601100 | 509] | 110ાકેઢાાં, ઉઢડડટ0 
(0)08172-256470 (૨)230493 (11)9930435906 
,૧૦0૫ઊ | 2૪0 ઢ] 204, (બઢ: 
ઉર ) 06152-240288 (1/) 9448163368 
છઠા ઉંટ ર૭, #પાંણઢડુટાંઇ 
(0)08152-242653 (ર]242053 (11) 9449259458 
પાઉ  9ઢાં/& €1॥ઢ801ઢા)/ઢ, 1014૫ 
(0) 0816-2281363 (22250195 (1) 9446370195 
1 કાવઘાઢળાડાં 2/0ઢ70)॥ રિકઇઠ॥ં, 0૫છાં 
(0) 08131-2227# (૨)222853 (!/) 9964096572 
(હઉ નિદા] | :૦-8(, ૯08, ટઢ16ુઢ10(૯ 
(0411700728 (૨) 28396645 (1/) 9945535121 
નિલ] (87૩1 ઉટાંડટા/ટ, :૯0)/4, ટિંઢાુટ10/૯ 
(0| 239653? (2) “** .ઝ (10) 9448386532 
#દ1ઇાઢા ?' **ઊ/ઢ, ઊ111/07 
#/7..- .»427239(0)2£8729 (14) 944: 477 / 
71૬1101 રિક 0૦ ઢાં, 101ઢ1--.૮ 
(0)08191-275147 (017** 2૮ (11) 9446455056 
1.5ાઢ/0* - “હ, (હાહા 201 
[0)123#'4:43 [બ £4ઝ5%6063[14/9૪459 -2 
રિળટા ઢપ&$ દિઠા0ટ॥, (હાદ «ક 
(9) 23836911 [૨)-:5434*%૪ _. . ઝ489૪ઇ:10: 


સમાજે આપણા માટૅ શુ શુક 


17૦ટ8પ7૦# પ/કકકા1! 011૩1 1₹૦૪1183/181 ૦૦/72/71, (/0021 
(૦/૨) 0820-2529608 (1/1) 9845230301 
ભઘળા૦ “ ન્પ(૫૬/10110801 2૦/]| 08118111, 23/8/0186 9/૦ 
(૦) 275088 (0/1) 9845277088 
# 100. ગ્કિકા 0180 814 [1810] €0180181/8, ”9૦0/2 
સ 0૦0. 3૦૦#૦૫૦૪%, (0)28395043,28396120(૨)2। 386238/0] 9900181865 
(૦ (૫૦. બિ કિઝકનન તા.. ૧ ૬.૧ ૧.૪૨ ૦.૦૯ 


સોમવાર 


11 શ્રી સતાતત ઘર્ો ઘર્ત સષ્િત ।। 
પ્રતિ, 
સન્માનીય પ્રમુખશ્રી / મંત્રીશ્રી ” 
શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ 
પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન 
નખત્રાણા - ૩૭૦ ૬૧૫ 
કચ્છ - ભુજ - ગુજરાત 


આદરણીય પ્રમુખ સાહેબ, 


વિષય : તા. ૪-૮-૨૦૦૯ ના સમાજના સનાતની ભાઈઓ તરફથી આપશ્રીને લખાયેલ (આપવામાં આવેલ) 


-પત્ર ને અમારૂં ૧૮ સમાજોનું નેતૃત્વ કરતી શ્રી મટક પાટીદાર સમાજનું અનુમોદન 


સવિનય નિવેદન સાથે જણાવવાનું કે તા. ૪-૮-૨૦૦૯ ના સમાજના સનાતની ભાઈઓ દ્વારા આપશ્રીને 
લખીને આપવામાં આવેલ પત્ર બાબત અમારી સમાજમાં વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવેલ. આ વિષયને ચર્ચા માટે 
ખુક્નો મંચ મુકવામાં આવેલ. અમારી આ સમાજ દક્ષિણ કર્ણાટકમાં આવેલ ૧૮ સમાજેનું નેતૃત્વ કરે છે. આ 
સામાન્ય સભા તા. ૧૫-૧૧-૨૦૦૯ ને રવિવારના દિવસે હરીહર મુકામે યોજવામાં આવેલ. આ સામાન્ય સભામાં 
સર્વ સંમતીધી ઉપરોક્ત પત્રને અનુમોદન આપવામાં આવેલ. તેથી આપશ્રીને વિનંતીપૂર્વક અનુરોધ કરવામાં આવે છે 
કે આગામી ૨૦૧૦ માં યોજાનાર સમાજના સ્વર્ણીય મહોત્સવને ધ્યાનમાં રાખી આ વિષયમાં ત્વરિત નિર્ણય યાય તે 


ઇચ્છનીય છે. 
આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના સનાતની વિચાર ધારાને વરેલા વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તેના 


અસંખ્ય પુરાવાઓ મોજુદ છે. જે વિચારધારા (પિરાણા સતપંથી મતની વિચારધારા) તે વડીલોને માન્ય ન.હતી. 
તેથી જ તેમને જ્ઞાતિના હીતને લક્ષમાં રાખી આ કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કરી હતી. આપણી જ્ઞાતિનું પુરે 
સનાતની હિન્દુ રીત રીવાજોમાં છે. તેથી જ વડીલોએ કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના પણ સનાતન ધર્મને અનુસરતા 
જ્ઞાતિજનોના હિતોના રક્ષણાર્થે કરવામાં આવેલ છે. તેઃ્ઘધી વિપરીત સતપંયી ભાઈઓ અગર આ સમાજમાં જ રહીને 
જે કાંઈ આચરણો કરતા હોય તે બિલ': થલાવી ન લેવાય. તેમજ સતપંધી ભાઈઓ દ્વારા સનાતની ભાઈઓ ઉપર 
ખોટા પોલીસ કેસો તેમજ પ” -કોર્ટ કેસો થતા હોય તો તે સત્વરે બંધ થવા જોઈએ અને ભવિષ્યમાં પણ આવા કેસો 
ન થાય તેની કાળ, કન્દ્રીય સમાજે લેવી જોઈએ. તેમજ સનાતની ભાઈઓની ધતી કનડગત સત્વરે બંધ ₹'' ૫ માટે 


સમ!“ દ્વારા ઉચિત પગલાં ત્વરીત લેવાય તેવી” .:પપકન્દ્રીય સ?':૬« પાત ।વેનંતી છે. 
આપણા સંતો શ્રી લાલરામજ *:હારાજ તધા ૪ * ધ્રવવરામજી મહારાજ -- પ આપણા આધ જ્ઞાતિ સધ: દડ 


સર્વે શ્રી નારાણજી 9” લીંબાણી તથા શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી . « તેમના સહયોગીઓ * ૩ ક શ્રી ભામજ 
ઝેશરા લીંજ-ડપ, શ્રી પરબત લખુ પોકાર તધા અન્યોએ કરેલ 7 પરધ પ્રયત્નો ના ફળ સ્વરૂપે આપણે આપણી મુ” 
મા ઓળખી! શકયા અને ખોવાયેલું ગૌરવ પ્રાપ્ત ક”. સકયા તે આગળ આવતા સમયમાં પણ અકબંધ રને હ માટે 


રવા જરૂરી છે. અને તેની જવાબદારી કેન્દ્રીય સમાજની છે. ભૂતકાળમાં  પપણ જ્ઞાતિને 
ચારીએ. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૧૦૭ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


“* નિસ્વાય કાચ, એ*# સમાજ સેવા” 11 શ્રી ઉમિયાયે નમઃ ॥। ** વિના સહકાર, નહીં ઉદ્ધાર ”' 


11101 19ડ1€311111 જલાલ દરત ગ્રિાાતલત ડલા10ળલ] 
દક્ષીણ કર્ણાટક પાટીઠાર સમાજ, બેંગલોર 


" ૩ર 001૪4 ૩૫14૫/&૫૫4 ' # 980, ૬૦1૪1૦૦ (૦, ર.2.€. [-]/૦૫।, ૫/]3)/211તલ્ર૧, 2॥1તં 5126૦, 3તાઇવતાં૦(હૈ - 560 040. ૨: 23301556 


1૯0 કગહડાઉદઉપ પડત 80યાં [4 11ત1પ્ટતાં, [15૦૦ રિ૦ટત, 3120૯ ૧0109 2૦81011 : 


1(11111]1 2૦011 
€,, .“6 7:54. (ર) 23351414 (1/1) | 9448495050 ઉ 9 કકક 


(૦) 27722110 (ર) 27723390 (1/. 4156643 


વ્‌ પં 5$૦૮/૦1૪ 
મ ઝેટઘ/દાકા૪ &તંઘા1 છાઢાં પાળા ૩૩તાંવંપ્માંઢ, [/8010)/8 ૩816૩1૦૦ ઉરાપ્રાગા ૩0100) 1. 1જાેટા0, ૪8120212 
કપ છ॥ાકા ખાધી કમરાટા, 98106૯ (0) 28460336 (ર) 28460221 (1/1) 9341257157 
). “કડ 3#,2, (3) 9480447448 (11, 9448273375 કાક પમા કાકા ડોર ઉતતમ, ઇડા રી 
(કડ ડી. લઝેડા(ઇા હપ્રાપતતા1 ણ॥વાં પરતાપ 1-111ર તાં, (4)/5૦૮૦ ૨૦, 810(૯. (૦/ર) 0820-2529608 (1/1) 9845230301 
103 9૩747 /:* (રિ) 23507136 (10) 9448458355 &પલાદ૦# 2૫7૫૭3૦1૫20 2૦૫ | 321101, 2212029907૦ 
(૦) 275088 (1/0) 9845277088 
10001. ગ્ક્કા 


813111 મા : ઉછડાઢપઢાંટાં ડિપઢા ૪0 2૦1૫૩(, 2૯04 


ભાયા [0] 28301232 [3) 28370557 (11) 9448270300 6૦. 5૦૦#૦ા2/ (બદ જનનન 9900181965 
સ સાડ ઝડ ડઝાડઝડડડટડાટઝડડઝક-2 «ડડ ર ઇડ 


ઇબળા1ાઇટ૯ [4ઢા1્ટ!' 
નૂ .- સત્યમેવ નયતે 
રા 


€»%. ૦૯ા0્ટ(૩1 5૯૮૪૯1૩ : 
અ મ રિઇહઢાં, કાશ મ ર. ર 
શિ સટ 5 કિડ 0 ર સુધારવાના પ્રયત્નો ૨૦૦ વર્ષ પહેલા શ્રી કેશરા પરમેશ્વરાજીએ કર્યા ત્યાર પછીેદિગારણજીબાપા તેમજ તેમસા 
11૯3! ઢા 1૪] હણાડા)ઢ, ધ)ટપ્ટાઢ0ટટ 
પ ક નિ ક 0 રાઉ સહયોગીઓએ કર્યા અને આજે પાછા તેવા જ પ્રયત્નો આપણને વર્તમાન સમયે કરવા પડે તેનું કારણ કદાચ આજની 
વડટ્ડ 1 નિંડાડઢ] :0ક૩, 1૩0૦૪8 * 
(0] 225532 [3227254 (૫1) 4૩૩3158773 આપણી નીતિઓમાં હશે. માટે સમાજના બહોળા વર્ગ સનાતન ધર્મને વરેલા ભાઈઓની લાગણીઓને માન આપીને 
8ઢ0૫ 81ડાં 2રઢાં ર્હિ0ઢાાં , રેહ0૩0૩૩ 
[02723322 [3) 27271727 ઉચિત પગલાં લેવા જરૂરી છે. 
દ ધ ૪ 5. હ, (તૈ)! 
200295 25901 3045)22150 આગામી સ્વર્ણીય મહોત્સવ સનાતની ભાઈઓનો છે અને ઉત્સાહ બન્યો રહે તે માટે સનાતની ભાઈઓના 
2531025550 બે વિચારોને તથા હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને ઉજવવો જોઈએ. તે ઉજવણીમાં આપણી સમાજનું અને જ્ઞાતિના સાચા 
નન મ કર ડા કડડડોડા ઇતિહાસની જાણ આજના યુવાનોને કરવી જોઈએ, તો જ ખરા અર્થમાં સ્વર્ણીય મહોત્સવ ઉજવ્યો ગણાશે. એટલે 
ટઢાછિટા 0૯0) ડઢાાવોટાટ, સ્ટિંગ ભટછુ2/ ઉપરોક્ત પત્રમાં જણાવેલ પ્રશ્નોનું નિવારણ અતી શીઘ્ર કરશોજી. જો આ ત્રશ્નોનું નિરાકરણ સમયસર નહીં થાય તો 
સ્વર્ણીય મહોત્સવની સફળતા સંદિગ્ધ રહેશે. 
ઉપરોક્ત પત્રનું લખાણ આજની અમારી સમાજની વાર્ષીક સામાન્ય સભા શ્રી ભગીરથી કન્વેન્શનલ હોલ, 
હરીહર મધ્યે શ્રીમાન નાનજી વાલજી લીંબાણી, બેંગલોર વાળા ના અધ્યક્ષ સ્યાને યોજવામાં આવેલ અને ૧૮ 
સમાજનું પ્રતિનિધીત્વ કરતા તેના પ્રતિનિધીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે, અને તેને અનુમોદન આપતા 
ગ્રતિનિધીઓએ અને ઝોનલ સમાજોના પ્રમુખ મંત્રીશ્રીઓ અને કેંદ્રીય સમાજના દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોનના કેન્દ્રીય 
કારોબારી સભ્યોએ, કર્ણાટક યુવા સંઘના ગ્રમુખ મંત્રીશ્રીઓએ તેમજ બેંગલોરના ૬ ઝોનની સમાજના પ્રમુખ 
મંત્રીશ્રીએ નીચે મુજબ હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 
આપશ્રીઓના સહયોગ અને સહકારની અપેક્ષા સાથે આપના વિશ્વાસુઓ, 


[9)232853:0 [૨3૩02455732 [1] ૭448352021 
"હ ૯1૫૪ ડ્‌ 
ન્ન્ત૫૧૭ લાપ્છ્ડુ પો પત્‌ ત્ન્હ્ઝ્ન્ઝ્ઝેૅ્- જજભાહીશ્ડસ- 


ગધટાતઢ રિઢાઢાડાં ?।પ્ટ(, ઉડતા 
[0)080-774557૩[8)7?45517ગ(00)૬445035278 
(ઢઇઇ 2ઢ0ઢ *ઢડઢાં, [10૩૬ 
(0)28587૬31 (૨) 26633323 [8/) 9844123320 
મિ€પ | પઢ  €॥1ટફાં,૭/૭, ધડાણ્ઢડુ 
(0)28523017[ર)31119753 (11)9341215578 
2પ્રદણળટત ક] ૨૪૭૩, [.રિ. 2/૩0 
(0253129585 [૨)3845932203 (10) 9740085111 
૨ઢ00૯$18 [0૯૬3 2્ડાંઘ્ટ, [.રિ. ગ્પ/ઢાા 
[025550૬993 (ર) 25424814 (10) 9૬844011343 
પટટ પઢા 810૩૪, 2૦૮4ઢ5૩1૭[૫# 
(0)380-27624226 [૨)276ઢ3577 (1/)9448761608 
પડા ઢ 5 ૪તઢડ 81ઢુટા, ઉદાઢાટાડાઢ 
[0] 27723644(ર)27722533 (10) 9341238543 
016૪5 16૯૬18 1.1તાઈેઢ॥ા, હા હાઇટ 
[0253657838 (ર)2524357 [।4) 9449563351 

* દાઉઢાઢા 81111] 11010, [હાક 
(0)25681544(૨) 65681543 (11) 9845120544 


5૦0 ઉલ્ડ॥ [ટઊટ॥ાં, ઇઈંપ2ા પ્રમુખશ્રી ઉપ-પ્રમુખશ્રી મહામંત્રીશ્રી 
(0)0820-2528231 [રડડટઝ્41 111/9448138231 

$॥૪તંઢડ 11] રિક૪11, 2102૪0, ઉઢતતંઇ# શ્રી દક્ષિણ કર્ણાટક પાટીદાર સમાજ, બેંગલોર 

(( ?-283501 (14. સ્#4ડ146431 રી સી 

1... અમ કકક, પકડ688 શ્રી બેંગલોરના ૬ ઝોનની પાટીદાર સમાજના પ્રમુખશ્રી કને 


12] 08172: 256470 [8,256393 (11)9289435906 
૩૦૦ :૪ મ 2૦૭, £ગંઢા 

(૦ ૨.) 08152-240265 [1 ક445 1૮5382 
1હાળાઢાં પઢ) 2૦૪7 #પાર૩પુકાંઇ 

(0/08152- -2424528)242653 (11) ૩443259465 
પાત] 02: €01ઢ0ટઢા/ટ, 1૫0૫%૫# 

ન ,0816-2281363 [૨)22691૬3 (!/)] 9448370195 
પરાલયાડાં 0॥ઢ)| રિક7ઢ, ઉછ 


મંત્રીશ્રી- ર. 
૧. શ્રી પૈસુર રોડ પાટીદાર સમાજ, બેંગલોરના પ્રમુખશ્રી- લે્ન્સ્ઝઝ 


મંત્રીશ્રી- ૨8૭૦ ૪ 2૫ -“ઝ 6૦૭ _ 


(0) 08131-222742 [૨)222853 [11) 9964096572 શ્રી “-.5.પા. સમાજના પ્રતિનિ'”.ગ્પ-૧. ૨4/- *-૫ ઈ નપ્ન્ઝ્ઝ લ્તેવ્ગી 
[હાડા 211] 2૦ધઢ(, ?૯1)ઢ, 8ઢા6ુ210/૯ ુ ન 
(0411170028 (8) 2૨ -“*.૩ 1) 9945535'7 _* ટ. 

મિદર [ડટા -હાગીટાં/ ૩, ટ”. 2, ઇંથાઉુટાં૦(ક રૈ છે] ન્ન ધ્૩*૪ ૦૪ 
(0)?*25$ઝ૩32 (૨) 283૩89? [૬ ૬9448386532 


૧ 
॥8ઇઢાં ટલી «- -./૭, 1પ1/પઈ ઃ . ડં 4 14ઝેર: 
(0)08193-227239(૨)228729 (11) 944819477? ૩. 702*૮-45 નનું 92 તડ 
1651007 રિઢાઢ॥ડાં 0૦ ટાં, [૦ંઢા(€(૦ દ 
(008191-275142 [3]275942 (1/1) 9% '_ «૪505 ૨. શ્રી લાલબાગ પાટીદાર ર.::/, બેંગલોરના પ્રમુખશ્રી- ્હ્્યસ્વવસ્સ્્ત્ડતે-] 


ધાાપટાાડાં સ્ટંટ 2810721, (ઢા'.-..1૫૩ 
(0) 23636633 (ર) 285603?” (19545250603 ક ર 
રિઢપ્રટાં [.ટા(ટાડાં રિટ ઢા, 1 ટાંગ ઢા ૩ મંત્રી વજ્્લ્ણ) ધો ૪ 
(0) 23630911 (ર)23543440 [171) ૬4433૬5109 સ: ટા 
શ્રી દ.ક.પા. સમાજના પ્રતિનિધીઓ-૧. ક પ'જીુન્પ્ટટઈૂ? પપ) 
ઝ્‌*3૬ 
“સગાજે આપણાં મ્ટે શું કયું ના બદલે આપણે સમાજ માટે શું કર્યું છે, અને શું કરવુ “નોઇએ, ।રીએ. 


_-------- 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૧૦૮ 


ટ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


૩. શ્રી પીષ્ઠા પાટીદાર સમાજ, બેંગલોરના પ્રમુખશ્રી- ઉપ જઝ્ુત્ત - પ્ટટ્હે# 55.21ન-ઝમ્પ્ઝ 
ક ષ્‌ જ હપ્્ઃ 
મંત્રીશ્રી- વ્૫૬-જેટ્ડી. '19ેે ઝહ્ન્યશ્ર્સન્પ્ટી 29૫-૫ 
ી શ્રી દ.ક.પા. સમાજના પ્રતિનિધીઓ-૧. * ૫/૮2? 5ર 2-૮ મ્ચ્ગ 
બઇ ઝ્મ્ન્ડ «૨ર ૬૧/»ત્ર| 
૪. શ્રી ઇન્દીરાનગર પાટીદાર સમાજ, બેંગલોરના પ્રમુખશ્રી- પદક. 93. હ £1)24 (જ્‌ 
મંત્રીશ્રી. (1/૫ 
આ શ્રી દક.પા. સમાજના ત્રતિનિધીઓ-૧. પટ ન ૧ છ્વત્મ- 33૫૮૮૯૫૦ જે#્જી 
૨. પ રી 
છત ઈટ્સ હકના દ. 


પ. શ્રી ચલહંકા પાટીદાર સમાજ, બેંગલોરના ગ્રમુખશ્રી- ક્શ્ક્ક્ ૮92૮05 જદ 


નઇ 


ંમીશી- ૧02 જ લ૯ ૫૦૦૦. રીંબબ્છૂવ 
શ્રી દ.ક.પા. સમાજના ગ્રતિનિધીઓ-૧. પબ 5૭% પસ્તી 
૨. ૨૫૦૯૦૯. બ્અમ2-? ટિ 
૬. શ્રી રાજાજીનગર ગ્રુપ પાટીદાર સમાજ, બેંગલોરના પ્રમુખશ્રી- /€ 227 બ્હ્વ્કેન 
9 મંત્રીશ્રી તરગ - ક્ડ્્ન . 
શ્રી દ.ક.પા. સમાજના પ્રતિનિધીઓ-૧. /૦ ક્ભ્વ્સ્ઝ 
“૨. હ૯%૮૦ 
૭. શ્રી કે.આર. પુરમ પાટીદાર સમાજ, બેંગલોરના પ્રમુખશ્રી- ૬૯૩૦ મર વ્ય્દક્વ” ચ્ઝેવ્(પ.- 
મંત્રીશ્રી- €0વ૨૧% ખી. હુ* ર્‌ 
શ્રી દ.ક.પા. સમાજના પ્રતિનિધીઓ-૧. પદે િજ જનન) પ્ષ્જૃ 
૨. £ 08 કદે કે. 
૮. શ્રી દેવનહલ્લી પાટીદાર સમાજ, બેંગલોરના પ્રમુખશ્રી- 
_ મત્રીશ્રી- 
શ્રી દૂક:પા. સમાજના ગ્રતિનિધીઓ-૧. 


સ્સ્વ્ઝ ન્પ્પ્2૫ “પ્‌ 


્્ડ્્ક્ક્ટ્ટ- 
(| જ ૧ ૦્૩પ“પ "૧૨૫ 


૯. શ્રી નેલમંગલા પાટીદાર સમાજ, બેંગલોરના પ્રમુખશ્રી-* “૪572 ષે પવ્છા-- 
_ સતરીશ્રી- હૂડુલ્ય્કીટે। સ ગેન્ન2 4 

શ્રી દ.ક.પા. સમાજના ત્રતિનિધીઓ-૧. 2૫ 4 9* રા લઈ ૦૦૦૪ડં 

૨. 9- -નન્‍્ડ "્ેક્કન્ન ક ગોડ 

૧૦. શ્રી )-ુર પાટીદઃ” સમાજ, તુમકુરન' ઝમુખશ્રી- જ#(ક૪.૩ ૦૪ જને 

પંત્રીશ્રી- “ઝ૩૫૨%૯૮” . સજ 
શ્રી દ .ના. સમાજના પ્રતિનિધીઓ-૧. //)“ 5)૦*/ ૬; 

52 ધ... 3/1 

ર હ અવય “સ્વ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૦૯ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


રૂડે જી ક્કૅ્ઝ્સ્ચુ ષ્‌ 
૧૬, શ્રી મંલનાડ પાટીદાર સમાજ, મલનાડના પ્રમુખશ્રી- સઝ્ઝઝન4 ૭% જળ 
ઝે 
# મે 
“- મંત્રીશ્રી- ૫૨૮1૧ ((ઝ પતન્પ્ન્ત હિડે ડી 


_ શ્રી દ.ક.પા. સમાજના પ્રતિનિધીઓ-૧. 1 ૮ £0 ?? 9/#જ્રવ્વળ રી 
ઉ ગ-ર 
૧૭. શ્રી ઉડુપી પાટીદાર સમાજ, ઉડુપીના પ્રમુખશ્રી- ૯૨4૨“ --» સ્તેકે: પ?થ, - &ડ્પ્ત, 
પંત્રીશ્રી- ઈ 5૯૫૧૪ (ડે ક 
શ્રી દ.ક.પા. સમાજના પ્રતિનિધીઓ-૧. તડ3-?*--કક્ઝે”: બસેય વરૂ 
ર. “4 તેજ સપ ૯& કરૂ 
ઉદે ૧૮. શ્રી કોલાર પાટીદાર સમાજ, કોલારના પ્રમુખશ્રી- દ્પ્વ્જ ખ્પ્ત્ત 
શા કરડ, 


શ્રી દ.ક.પા. સમાજના પ્રતિનિધીઓ-૧. જુઠ 6પ*#૫. વજી પ 
ન તળ, 


શ 


જ 2 
લાળા € «૯૭૯૪૫3 ઉ₹74 -? 


_ કારોબારી સભ્યશ્રીઓ-શ્રી -અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ, નખત્રાણા, 
“ 


રચિત ચોથો ઝોન શ્રી દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોનના (પ્રતિનિધીઓ) ૧. 
૨. ““7.૪ૂૂ73 ટો -ડ ૫૨૫" 


૩. ૭૦ સ્ક -ત્ત્છ 
૪. પર?સ્ે-₹“ 25ન્‍1૫» પ્લ 


૫ ્ન્‍ત્ઝ'ક પ ઉં, 


શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ, નખત્રાણાના | પ્રમુખશ્રી હે ઈલપ-ડાજૂજા 


જિ 
યુવા સંઘ રચિત ૧૫મો કર્ણાટક ઝોનના | મંત્રીશ્રી ઝન 
બિડાણ : 
શ્રી” -.- % ૬ ઝોનર્ની કારે”. ”. તભા, તા. ૧-૧૧-૪૮, રાવેવારના શ્રી અ 'પ.ક.ક.પા. સમાજ, નખત્રાણા ના ગ્રમુખશ્રીને 


મોકલાવેલ આવે:-. પત્રની નકલ. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૧૦ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


&ી કમિયાય નમઃ ।। રાં 
.. શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સબ!5.. નો 
શ્રી વ્ગ્ય્છ તમ્ક્વા વાટીવાર, સમાઝ 


43, શ્રી હા* સસાપળી ઘા? રો ર -ક-57? 002 


ત1.૬/૩/૨૦૧૦ 
પ્રતિ, 
માનનીય. પ્રમુખશ્રી. / મહામંત્રીશ્રી, 
શ્રી અખિલ ભ!રતીમય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
નખાત્રાણા (કચ્છ. ભુજ) 


શ્રી કચ્છ ક5વા પાટીદાર સમાજ ધાર રોડ ઈન્દોરના જય. ઉમિયાજી, 


દ સવિનય. જણાવવાનુંકે તા.૯/પ/૨૦૧૦ થી. તા.૧૨/૫/૨૦૧૦ 
દરમિયાન નખત્રાણા મુકામે. યોજાનાર કેન્દ્રીય સમાજની. સુવર્ણ જયંત્તિ 
મહો.ત્સવ.ની. તૈયારી.યો. ચાલી રહેલ છે. 

વર્તમાનમાં. સામાજીક ધાર્મિક બાબતોના કારણે. અ।.પણી. સમાજન: 
ભાઈઇયો. દ્વારા અ!ઇપણી. સમાજના ભાઈયો ઉપર સાવ 'ખોટા કોર્ટ કેસો. 
કરી તેઓ.ની. હેરાનગતી પણ. ચાલી. રહેલ. છે, છેલ્લા ૬ માસથી. ચાલી 
રહેલી. 'અ1 અંગેની. વાટાઘાટો નું કાઈજ સાર્થક પરિણામ આવેલ નથી 

છેલ્લે તા.૧૪/૨/૨૦૧૦ ના રોજ નખાત્રાણા મુકામે. અ।ાયોજીત. 
જનરલ. સભામાં. સુવર્ણ જયંતી. મહોત્સવના ચડાવાઓ. લેતાં પહેલાં 
આવા બધાજ કોર્ટ કેસોને તા.૨૭/૨/૨૦૧૦ સુંધી પાછા ખેંચાવી 
લેવાની જવાબદારી. કેન્દ્રીય સમાજના આગેવાનોએ. સ્વીકારેલ હતી, 
પરંતુ આ.કેશો. પાછા ખેંચાવાને બદલે તા.૨૭/૨/૨૦૧૦ ના સમાજ 

હ કાર્યાલયમાંથી ચાલુ મીટીગ દરમ્યાન પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવાની 

શરૂઆત. થઈ હતી.અ. રીતે ખોટા. કોર્ટ કેસો કરી. સમાજના કાર્યકર્તાઓને. 
હેરાનગતી, થાય. તે. અતિશય. દુઃખદ બાબત છે. 
ઉપરોક્ત કારણસર શ્રી. કચ્છ કડવા પા.સ. ધાર રોડ, ઈન્દોર દ્વારા 
એવો. નિર્ણય. લેવામાં આવેલ. છે કે “ જ્યાં સુંધી આવા તમામ કોર્ટ કેસો. 
પાછા નાં ખેંચાય ત્યાં સુંધી. સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ. કાર્યકમનો. સંપૂર્ણ 
પણે બહિસ્કાર કરવો. ] ર ] 
શ્રી. કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ ધાર રોડ ઈન્દોર વતતિ, 


2૮6 ે ઉ “૨૮ રી ર દી [ળક બ પછે 
પ્રમુખશ્રી, મંત્રીશ્રી. 
પ્રતિલિપી. :- 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ,માલ.વા ઝોન (મ.પ્ર.) તથા અજ્ય સમાજો. 
(તમારે ત્યાં અ। અંગે. ચર્ચા કરી સમાજ હિતમાં યોગ્ય નિર્ણય. લેશો). 


[૦ 


ક 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૧૧ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ઈન્દોર (મધ્યપ્રદેશ) સભા તા. ૨૧.૧૧.૨૦૦૯ 

આ સભા થઈ તેના દસ દિવસ પહેલાં મને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. કારણ એ હતું કે મને તા, 
૧૦.૧૧.૨૦૦૯ ના હાર્ટમાં (હૃદયમાં) દુઃખાવો ઉપડ્યો હતો તેથી હું હોસ્પીટલાઈઝ થયો હતો, અને તા. ૧૧.૧૧.૨૦૦૯ 
ના મારા ઉપર એન્જીઓપ્લાસ્ટી કરવામાં આવી હતી. મને એક સ્ટેન્ટ બેસાડવામાં આવ્યો હતો. તેના ઠીક એક અઠવાડિયા પછી 
તા. ૧૯.૧૧.૨૦૦૯ ના દિવસે મને મુંબઈથી હિમતભાઈ ખેતાણીનો ફોન આવ્યો કે આપણે ઈન્દોર સભા માટે જવું પડશે. 
મારા ઘરમાં બધાની ના હોવા છતાં હું ઈન્દોર જવા રવાના થઇ ગયો. મારી સાથે બેંગલોર થી લાલબાગ સમાજના તે વખતના 
પ્રમુખ શ્રી મણીલાલભાઈ ભીમજી બાથાણી પણ ઈન્દોર ચાલ્યા હતા. તે વખતે સતપંથ સનાતન મુદ્દે કેન્દ્રીય સમાજ જે આંખ 
આડે કાન કરી રહી હતી તે વાતનું મનમાં જનુન હતું, તેથી તા. ૧૯.૧૧.૨૦૦૯ ના હું અને મણીલાલ ભાઈ મુંબઈ પહોંચ્યા 
અને મુંબઈથી હું, મણીલાલ ભાઈ, હિંમતભાઈ અને પ્રેમજીભાઈ ટ્રેઈન દ્વારા ઈન્દોર પહોંચ્યા હતા. ઈન્દોરમાં વિરાણી વાળા 
હરિભાઈ બાથાણી અમોને લેવા રેલ્વે સ્ટેસને આવ્યા હતા અને અમારો ઉતારો પણ તેમના ઘરે જ રાખવામાં આવ્યો હતો. અમે 
તા.૨૦.૧૧.૨૦૦૯ ના ઈન્દોર પહોંચી ગયા હતા અને સભા બીજા દિવસે તા. ૨૧.૧૧.૨૦૦૯ ના બપોરે રાખવામાં આવી 
હતી. 


ઈન્દોરના સત્સંગી વડીલ શ્રી ખીમજીભાઈ નારણ પોકાર - એક સનાતની વ્યક્તિત્વ 

સભા પછી ઈન્દોરમાં નવલખા સમાજ વાળા દયાપર 4નિવાસી સત્સંગી વડીલ શ્રી ખીમજી બાપા નારણ પોકાર સાથે સતપંથ 
બાબતે ઘણી બધી ચર્ચાઓ થઈ. તેઓએ અમને સતપંથની પોલ બાબત એક પુસ્તિકા પણ આપી હતી. તે અમોને સનાતની 
ચળવળની ત્યાર પછીની સભાઓમાં ખુબ જ ઉપયોગી થઇ પડી હતી. તે વખતના કેન્દ્રીય સમાજના તત્કાલીન પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી 
વાલજીભાઈ શિવજીભાઇ વાડિયા પણ વડીલ શ્રી ખીમજી નારણ પોકારના જ ગામદયાપરના નિવાસી હતા. વડીલ શ્રી ખીમજી 
બાપાએ પણ કબુલ કર્યું કે શ્રી વાલજી શિવજી વાડિયાના પ્રમુખ કાળ દરમ્યાન કેન્દ્રીય સમાજની સનાતન મુદ્દે જે લડત અને 
મજબૂતાઈ હતી તે ઢીલી પડી ગઈ હતી. કોઈ પણ સમાજના નામમાં સનાતન શબ્દ હોય તેનો વિરોધ આ વાલજી શિવજી 
વાડિયા કરતા. તેનો એક દાખલો આપું તો ધનસુરા કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજનો હું આપી શકું. કારણકે તેમના 
પ્રમુખકાળ દરમ્યાન આ વાલજી શિવજી વાડીયા જ્યારે સત્તાવાર રીતે ધનસુરા સમાજની મુલાકાતે ગયા હતા ત્યારે ત્યાંના 
મોવડીઓને આપ્રમુખે કહ્યું હતું કેતમારી સમાજના નામમાં થી સનાતન શબ્દ કાઢી નાખો. કારણકે તેમનો સતપંથના ભાઈઓ 
જોડે ગરોબો હતો કે શું? હતો તો શા માટે હતો? તેના કારણો શોધી કાઢવાનું કામહું વાચક વર્ગને સોંપું છું અને અત્યારે અહી હું 
તેની ચર્ચા ઊંડાણથી નથી કરતો. પણ એટલું જરૂર કહીશ કે સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજને એવી શું 
મજબુરી હતી કે વરસો જૂની ધનસુરાની કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ ના નામમાં થી સનાતન શબ્દને કાઢી નાખવા માટે 
ધનસુરાના સનાતની ભાઈઓને અનુરોધ કરવો પડે? 


આપણી જ્ઞાતિએ હિંદુ રીતી રીવાજો કેમપકડો રાખ્યા અને પીરાણા ના સૈયદો આપણી જ્ઞાતિને માંસાહારી કેમન બનાવી 
શક્યા? 

વડીલ શ્રી ખીમજીભાઈ નારણ પોકારના કહેવા પ્રમાણે આપણે પીરનો ધર્મ તો સ્વીકાર કરતા કરી ગયા હતા પણ માંસાહારી 
નોતા થયા તેની પાછળનું કારણ સમજાવતા તેઓ શ્રીએ અમોને જણાવ્યું કે કચ્છ વાગડ પ્રાંતના શિકરા ગામે આપણા પૂર્વજો 
આવ્યા ત્યારે તે સમયના મુખિયા વડીલ શ્રી વિશ્રામબાપા નાકરાણી જ્યારે મરણ પથારીએ હતા ત્યારે તેમનો આત્મા રજા નોતો 
લઈ રહ્યો ત્યારે ત્યાં ઉપસ્થિત અન્ય વડીલોએ તે વિશ્રામબાપા પાસે જઈ ને વિનંતી કરી કે બાપા તમારી અંતિમઈચછા શું છે? તે 


પિ દે 


અમોને કહો. ત્યારે નાતના મુખિયા તરીકે તે વિશ્રામબાપાએ ત્યાં ઉપસ્થિત સૌને જણાવ્યું કે હું મારા શરીરનો ત્યાગ ત્યારે કરીશ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૧૨ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કે જ્યારે તમે બધા મને બે વચન આપશો. ત્યારે સૌએ વિશ્રામબાપાને વચન આપ્યું કે તમો જેમકહેશો એમઅમે કરશું. ત્યારે 
વડીલ વિશ્રામબાપાએ જણાવ્યું હતું કે આપણે સૌ લોકો ગુજરાતથી અહી સ્થળાંતર કર્યું છે તેનું કારણ એજ છે કે આપણે પીર 
સદુરુદ્ીનના દીકરા પીર કબીરુદીન અને તેના પુત્ર પીર ઇમામુદ્દીન ઉર્ફે ઈમામશાહ બાવા ઉર્ફે ઈમામશાહ મહારાજ દ્વારા 
સ્થાપિત પીરાણાના અર્ધદગ્ધ (ન હિંદુ ન મુસલમાન) એવા કહેવાતા કાબ્રસ્તાની સતપંથ ધર્મમાં ફસાઈ ગયા છીએ. (આધ્ય 
સુધારક નારાયણ રામજી લીંબાણી તો એમકહેતા કે પીરાણા સતપંથ ધર્મ એ કંઈ ધર્મ નથી પણ હિંદુઓ ને ફોસલાવી ને 
ઇસ્લામમાં ધર્મ પરિવર્તન કરાવી દેવા માટે ઉભો કરેલો એક મત માત્ર છે) તેમાં આપણે ફસાતાં ફસાઈ ગયા છીએ તેમાંથી પાછા 
ફરવાનો કોઈ રસ્તો મને દેખાતો નથી. તેમાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ મને અત્યારે સુજતો નથી, એટલે તમે મને બે વચન 
આપો. 

૧) એક તો વચન એ કે આપણે હિંદુ છીએ તેના પ્રતિક રૂપ કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીની ઉજવણી કાયમને માટે ચાલુ રાખજો, 

અને કોઈપણ સંજોગોમાં યશોદા અને કાનુડાને મુકતા નહીં (ભૂલતા નહિ) અને 
૨) બીજુંવચન એ કે પરમાટીનું સેવન કરતા નહીં એટલે કે માંસ નું ભક્ષણ કરતા નહી. 


તે વિશ્રામબાપાએ દુરન્દેશી વાપરીને તે બે વચનો પાછળની પેઢી પાસે થી લઈને આપણી જ્ઞાતિ ઉપર એટલો મોટો ઉપકાર કર્યો 
છે કે આપણી જ્ઞાતિએ ભલે પીરનો ધર્મ સતપંથનો સ્વીકાર કર્યો હશે પણ આજ દિવસ સુધી નથી કાનુડા અને યશોદા ને મુક્યો 
અને નથી પરમાટીનું સેવન કર્યું. તેથી જ તો આપણા ખાનામાં (પછીથી તેનું નામજ્યોતિ ધામરાખવામાં આવ્યું હતું) 
ઈમામશાહ ની લોડ (કબર) ની પૂજા કરવામાં આવતી હતી છતાં પણ દર વર્ષે સાતમ-આઠમઉપર પીરાણાના સૈયદોની મનાઈ 
હોવા છતાં ખાનાની બહાર ચાલીમાં તો ચાલીમાં પણ યશોદા અને કાનુડાને ના ભૂલ્યા અને આજ દિવસ સુધી કાનુડા ના 
જન્મની ઉજવણી આપણી કોમે કાયમચાલુ રાખી. તેનો સંપૂર્ણ શ્રેય આપણે તે દુરંદેશી મુખિયા વડીલ શ્રી વિશ્રામબાપાને 
આપીએ. ધન્ય છે એવા આપણા પૂર્વજોને કે જેઓએ આપણી જ્ઞાતિને સંપૂર્ણ મુસલમાન થતાં બચાવી શક્યા અને આપણે 
માંસાહારી ન થયા. આપણને માંસાહારી બનાવવાના સૈયદોના અનેક પ્રયાસો ઉપરાંત આપણે શાકાહારી જ રહ્યા, માંસ નું 
ભક્ષણ કર્યું નહી. અમે દયાપર વાળા ખીમજીબાપાના ત્રકણી છીએ કે તેઓએ અમોને આ વાતથી વાકેફ કર્યા. એટલા માટે જ 
આપણે લોકોએ ઈતિહાસને વાગોળવો જોઈએ અને તે ઈતિહાસ આપણને વડીલોના સંસર્ગમાં રહીએ તો જાણવા મળે. 


કેન્દ્રીય સમાજના ટ્રસ્ટી હોદ્દેદારોની અમારા (સનાતન ઘર્મ જાગૃતિ સમિતિ) ઉપર સતત નજર 

કેન્દ્રીય સમાજના સર્વે ધુરીણોની નજર અમારા ઉપર જ હતી એટલે કે સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ ઉપરજ હતી. સમાજના 
આગેવાનો ને એ દહેશત હતી કે આગામી ૨૦૧૦ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવમાં ક્યાંક રુકાવટ ન આવે! તે અરસામાં ઊંઝા ઉમિયા 
માતાજીનો પણ શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો હતો. કેન્દ્રીય સમાજના લાડા (ધુરીણો) બધા ત્યાં ઊંઝા ગયા હતા. પણ ત્યાંથી 
તેઓ ફોનથી ઈન્દોર વાળા ભાઈઓ જોડે સતત સંપર્કમાં રહીને આમારી ઉપર ચાંપતી નજર રાખી રહ્યા હતા. જુઓ તો ખરા 
સમાજમાં કેવી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ હતી કે સનાતની સમાજના સનાતની ધુરીણોને તેના જ સનાતની સભ્યો ઉપર ચાંપતી 
નજર રાખવી પડતી હતી. આટલી તકેદારી અગર આપણી કેન્દ્રીય સમાજના ધુરીણોએ આપણા પીરાણા વાળા સતપંથના 
ભાઈઓ અને સતપંથના દલાલો ઉપર રાખી હોત તો આપણી જ્ઞાતિ ઘણી વહેલી પીરાણા સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બની ગઈ હોત. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૧૩ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ઈન્દોર સમાજના હોદેદારો ને મેં તા.૧૧.૦૫.૨૦૨૦ ના એક પત્ર લખ્યો હતો 

આત્મીય ભાઈ શ્રી ભીમજીભાઈ જાદવાણી, 

તાં. ૨૧.૧૧.૨૦૦૯ ના ઈન્દોર મુકામે સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિની કેન્દ્રીય સમાજના સનાતન ધર્મબાબતે સભા યોજાઈ 
હતી. હું, હિંમતભાઈ, મણીભાઈ બાથાણી અને પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી સહિત અમારી સનાતની ટીમતમારી પાસે આવી હતી. 


૦ ૧. તે સભા ઈન્દોર મુકામે યોજવાની તમોને પ્રેરણા ક્યાંથી મળી? અને તે સભા યોજવા પાછળ નું મુખ્ય કારણ શું 
હતું? 

૨. તેસભાના આયોજનના ઇન્દોરના મુખ્ય કાર્યકર ભાઈઓ કોણ-કોણ હતા? તેના નામો. 

૩. તેસભાની કોઈ વિશેષ વાત 

૪. તેસભા પછીની ફળશ્રુતિ શું? તમારી સમાજ અને સમાજના લોકોને તે સભા કઈ રીતે ઉપયોગી થઇ? 

પ. તેસભાને સફળ બનાવનાર ઇન્દોરના મુખ્ય સનાતની ભાઈઓના નામો 


ઉપરોક્ત બાબતની વિગતો મને આપશો જેથી મારા સનાતની ચળવળ ની ચોથી ક્રાંતિના સંસ્મરણો માં હુ તે માહિતી આવરી 
શકું. ત્યાં ના આપણા સર્વેસનાતની મિત્રોને મારા જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ પાઠવશો. 
લી. રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા , બેંગલોર 


ઉપરોક્ત પત્રના પ્રત્યુતરમાં ઈન્દોર સમાજના મહામંત્રી શ્રી ભીમજીભાઈ જાદવાણીએ લખેલ જવાબી પત્ર 

તા. ૧૩.૦૫.૨૦૨૦ 

આત્મીય સનાતની ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ વાગડીયા, 

તા. ૨૧.૧૧.૨૦૦૯ ના ઈન્દોર ધાર રોડ મુકામે સનાતન જાગૃતિ સમિતિ ની કેન્દ્રીય સમાજના સનાતન ધર્મ બાબતે સભા 
યોજાઈ હતી. જુની વિગત છે એટલે મને જેટલું યાદ છે તેની, તત્કાલીન કારોબારી સભ્યો સાથે ચર્ચા કરી નીચે મુજબની માહિતી 
હું અત્યારે મોકલાવું છું. આશા છે કે તે માહિતી તમોને ઉપયોગી થઇ પડશે. 


તે અરસામાં અમને માહિતી મળી હતી કે તમે અને હિંમતભાઈ ખેતાણીએ આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતન ધર્મનો ઝંડો 
ઉપાડ્યો છે. સતપંથ શું છે તે સમાજ જનોને અને ખાસ કરીને સમાજની યુવા પેઢીને પીરાણા સતપંથની અંદરની માહિતીઓ શું 
છે તેની ખબર નોહતી. તેની તેઓને ખબર પડે અને માહિતગાર થાય તે હેતુથી અને અમારી સમાજના લોકોને સનાતની 
વિચારધારાની સાચી સમજણ અને જાગૃતિની ખુબ જરૂરી છે એ ભાવનાથી અમે ઈન્દોર સમાજમાં આ સભા યોજવાનો નિર્ણય 
કરેલ. 


તે સમયે હું ઈન્દોર ધાર રોડ સમાજનો મહામંત્રી તેમજ કેન્દ્રીય સમાજ અંતર્ગત આવતી માળવા ઝોનનો સેક્રેટરી હતો. અમારી 
ઈન્દોર ધાર રોડ સમાજના પ્રમુખ તરીકે શ્રી કાંતિલાલ વિશ્રામપોકાર અને ઉપ પ્રમુખ તરીકે શ્રી હરિભાઈ કરસન પોકાર સેવા 
આપી રહ્યા હતા. અમારા ત્રણે જણાના ખાસ પ્રયતોથી આ સભા યોજાવાનું શક્ય બન્યું. સમાજના બીજા કાર્યકતઓમાં 
ખેતાભાઈ માધાણી, નરશીભાઈ કેશરા ખેતાણી, ઈશ્વરભાઈ છાભૈયા, સમાજના પૂર્વ અધ્યક્ષ શ્રી દેવશીભાઈ ભાવાણી, 
નારાયણ ભાઈ ભાવાણી, રતનશી ભાઈ, અને રતીલાલભાઈ ચૌહાણ વિગેરે નો સાથ સહકાર મળ્યો હતો. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૧૪ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


નવલખા સમાજના પીઢ વડીલ શ્રી ખીમજીભાઈ નારણ પોકાર અને લધારામભાઈ સાંખલા પણ આ સભામાં હાજર હતા. 
સભામાં સનાતની ચળવળ વિષે સરસ ચર્ચાઓ થઈ અને બંને સમાજોના મળીને લગભગ ૩૭૫ થી ૪૦૦ ભાઈ બહેનોએ 
હાજરી આપી હતી. સનાતન અને સતપંથ વિષે સાંભળવા માટે લોકો માં ખુબજ ઉત્સાહ હતો. 


આ સભાની ફળશ્રુતી બાબતમાં હું જણાવું તો અમે કાર્યકર્તા ભાઈઓએ જાગૃતિને આગળ ધપાવી જેના પરિણામસ્વરૂપે તે 
પછીના વરસે સમાજના સર્વે સભ્ય ભાઈઓનું તેઓ સનાતની છે અને સનાતન ધર્મ પાળે છે તેવી બાંહેધરી પત્ર ભરાવવાનું 
ફરજીયાત કરીને સર્વેને સભ્યોને ફોર્મભરાવેલ હતાં. 


આવી આ વિશિષ્ઠ સભામાં બેંગલોરથી તમે (રમેશભાઈ વાગડડિયા) મુંબઈથી હિંમતભાઈ ખેતાણી, અત્યારના કેન્દ્રીય 
સમાજના પ્રમુખશ્રી અબજીભાઈ વિશ્રામકાનાણી અને પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેશરાણી ઉપસ્થિત રહ્યા તે અમારું અહોભાગ્ય જ 
હતું. બેંગલોરથી લાલબાગ સમાજના પ્રમુખ મણીલાલ ભીમજી બાથાણી પણ આ સભામાં હાજર રહ્યા હતા. તમે બધાએ 
અમારી સમાજને આ બધા સુધારાઓ તરફ પ્રવૃત્ત કર્યાબદલ તમોને ફરીથી ઈન્દોર સમાજ વતી ખૂબ ખૂબ આભાર પાઠવું છું. 
લી. ભીમજીભાઈ જાદવાણી 

તત્કાલીન મહામંત્રી ધાર રોડ સમાજ ઈન્દોર 


તા.૨૮.૧૧.૨૦૦૯ ના સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ દ્વારા યુવાસંઘને લખેલ એક પત્ર 
॥ શ્રી સનાતન ધર્માય નમઃ॥ 
શ્રી અ.ભા.કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર વિદ્યા સંકુલ, અમદાવાદ રોડ, 
ધનસુરા-૩૮૩ ૩૮૭. જી.સાબરકાંઠા, ગુજરાત 
તા. ૨૮.૧૧.૨૦૦૯ 


પ્રતિ, 

પ્રમુખશ્રી,મંત્રીશ્રી, 
શ્રીઅ.ભા.ક.ક.પા.યુવાસંઘ, 

વિદ્યાર્થી ભવન, નખત્રાણા , (કચ્છ ભુજ) 


વિષય : યુવાસંઘને સનાતન ધાર્મિક સમાજના (કેન્દ્રીય સમાજના) રક્ષણાર્થે હાકલ : 

લગભગ પંદરમી સદી દરમ્યાન આપણા પૂર્વજો ગુજરાતમાં વસવાટ કરતા હતા તે સમયે ઈમામશાહ પીર પ્રેરિત 
મુસ્લિમઆચરણોથી ભેળસેળ વાળા સતપંથ ધર્મને અપનાવતાં આપણી જ્ઞાતિ ત્યારથી સતપંથ ધર્મને અનુસરવા લાગી. 
સમયના વહેણ સાથે આપણા પૂર્વજ વડીલોએ અપનાવેલ સતપંથ ધર્મના આચરણોથી, ગુજરાતના શુધ્ધ હિંદુધર્મપાળવા વાળા 
આપણા જ અન્ય કડવા પાટીદારો દ્વારા તિરસ્કૃત થતાં આપણા તે પૂર્વજોને ગુજરાત પ્રાંતથી કચ્છ તરફ પ્રયાણ કરવાની ફરજ 
પડી. અને કચ્છમાં કાયમને માટે વસવા લાગ્યા. મુસ્લિમઆચરણો વાળા સતપંથ ધર્મને લીધે તેઓ કચ્છમાં પણ અન્ય હિંદુ 
જ્ઞાતિઓથી તિરસ્કૃત થવામાં બાકાત ન રહ્યા. વર્ષો પહેલા આપણા સદનસીબે પૂજય વડીલો શ્રી કેસરા પરમેશ્વરા અને 
નારાયણજી રામજી લીંબાણી જેવા વડીલોએ સતપંથનો સખત વિરોધ કરી તે પીરાણા સતપંથ વિરુધ્ધ ઝુંબેશ ઉપાડી. નારણજી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૧૫ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


બાપાએ અને એમના સાથી મિત્રોએ શુદ્ધિકરણ કરાવી સનાતન ધર્મનો અંગીકાર કર્યો, જેના પરિણામે જ્ઞાતિનો વિશાળ વર્ગ 
સનાતન હિંદુ ધર્મને પુન; અપનાવી ધનભાગી થયો. પરિણામે આજે આપણે આપણી જાતને ગર્વથી હિંદુ તરીકે ઓળખાવી 
શકીએ છીએ. સુધારક વડીલ શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી અને તેમના સહયોગીઓએ સંતશ્રી ઓધવરામજી મહારાજની 


પ્રેરણાથી જ્ઞાતિને શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સંપ્રદાય તરફ વાળીને સનાતની સમાજની સ્થાપના કરી જેને આપણે આજે કેન્દ્રીય સમાજ 
કહીએ છીએ. તેમાં કોઈ શંકાને સ્થાન જ નથી. 


સતપંથ સમાજ કોઈ પણ સંજોગોમાં મૃત્યુ બાદ ની ક્રિયાઓમાં દફનવિધિ અને ઈમામશાહ બાવાને છોડવા માંગતો જ નથી તે 
વાત આજના તેમના આચરણોથી સ્પષ્ટ થાય છે, જે આપણી કેન્દ્રીય સમાજને અસ્વીકાર્ય છે. સતપંથીઓના આવા 
મુસ્લિમજેવા આચરણોને લીધે જ જ્ઞાતિની બંને સનાતન અને સતપંથ સમાજો એક રસ ન થઈ શકવાનું કારણ છે. છેલ્લા ગણા 
સમયથી સતપંથના ભાઈઓ અનેક કેસ કબાલા સમાજના સનાતની ભાઈઓ પર કરી નાહક ત્રાસ આપવાના પ્રયત્ો કરી રહ્યા 
છે. જેની ફરિયાદો આપણી કેન્દ્રીય સમાજને કરવામાં આવેલ છે. આટલુજ નહિ, પીરાણા સતપંથીઓ અને તેમના આજના 
કહેવાતા ધર્મગુરુઓ આપણી સમાજમાં રહીને ઠેર ઠેર શિબિરો ભરી આપણી સમાજના જ ભાઈ-બહેનોને યેનકેન પ્રકારેણ 
વ્યવસ્થિત રીતે, પોતે અજાણ રહેવાના સ્વાંગમાં ધર્માતરણ કરાવી પીરાણા સતપંથ ધર્મ તરફ વાળી રહ્યા છે. કોઈ અકળ 
કારણોવસાત આપણી સનાતની કેન્દ્રીય સમાજ આ બાબતે નિષ્ક્રિય થઇ બેઠી છે. શા માટે નિષ્ક્રિય છે તે ન સમજાય તેવી વાત છે 
પણ તે હકીકત છે. 


હાલમાં આપણા સનાતન સમાજના ભાઈઓ દ્વારા તા. ૪.૦૮.૨૦૦૯ના કેન્દ્રીય સમાજને લખાયેલ પત્ર બાબત જાગેલ 
લોક્જુવાળથી આપ પરિચિત હશો જ. તેવી જ રીતે આપશ્રીને એ પણ જ્ઞાત છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ આગામી ૨૦૧૦માં 
તેની સ્થાપનાને ૫૦ વર્ષપૂરાં થતા હોવાથી સ્વર્ણિમમહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યો છે. આવા સમયમાં કેન્દ્રીય સમાજના હોદેદારો 
કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપનાના મુખ્ય હેતુઓ , ઉદ્દેશો અને સંદર્ભોને ભૂલી ગયા છે. સુધારક વડીલોએ પીરાણા સતપંથ મતથી 
અલગ થઈને આપણો મૂળ સનાતન ધર્મ અપનાવીને સનાતન ધર્મના પાયા ઉપર કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કરી હતી તે વાતને 
સમાજના આજના સુકાનીઓ આજે સાવ ભૂલી ગયા છે. કેન્દ્રીય સમાજના આજના સુકાનીઓ સનાતન ધર્મ પાળતા લોકોની 
લાગણીઓની ઉપેક્ષા કરતા હોય તે યથાર્થ અને ન્યાયી નથી. આજે કેન્દ્રીય સમાજની સનાતન ધર્મ બાબતે અસ્પષ્ટ નીતિઓને 
કારણે કેન્દ્રીયસમાજની સનાતની ઓળખ ઉપર પણ એક મોટો પ્રશ્ન આવી પડ્યો છે . 

સમાજ કોને કહેવાય ? તેની સાચી વ્યાખ્યા ઈન્ટરનેટ ઉપર ટપ|૩111૦)0૯૦10.૯૦૧૧ માં બહુ સરળ રીતે આપવામાં આવી છે. તે 
પ્રમાણે સમાજ એને જ કહેવાય કે જ્યાં વ્વવસ્થિત લોકોનો જનસમુદાય એકજ ધર્મ પાળતો હોય, એકજ રીત-રીવાજ પાળતો 
હોય અને એકજ આચાર વિચારને વરેલો હોય. આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે ધર્મઅને સમાજ જુદા નથી અને હોઈ જ ન શકે. જ્યાં ધર્મન 
હોય તો સમાજનું અસ્તિત્વ જ નથી રહેતું. સમાજ અને ધર્મ એક જ સિક્કાની બે બાજુઓ છે. કોઈ પણ વ્યવસ્થિત લોકોના 
જનસમુદાયને સમાજ તરીકે ઓળખાવવું હોય તો તે જનસમુદાય એક જ ધર્મપાળતો હોવો જોઈએ. આજે પ્રશ્ન એ છે કે સતપંથ 
ધર્મઅને સનાતન ધર્મને એક જ ધર્મ છે તેમકહી શકાય? બીજો પ્રશ્ન એ છે કે સતપંથ ધર્મ શું હિંદુ ધર્મછે? આ બંને પ્રશ્નોના જવાબ 
ના જ છે, તો પછી આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં આ બંને ધર્મ પાળતા લોકો ભેગા રહી શકે? શું બંને ધર્મના લોકો એક જ રીત- 
રીવાજો પાળે છે? શું બંને એક જ આચાર વિચારને વરેલા છે? તો જવાબ ના માં જ આવશે. તો પછી પીરાણા સતપંથ ધર્મ 
પાળતા લોકોનો આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં કઈ રીતે સમાવેશ કરી શકાય? નજ કરી શકાય, કારણકે કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના 
સનાતન ધર્મના પાયા ઉપર કરવામાં આવેલ છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૧૬ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આજે કેન્દ્રીય સમાજ ૨૦૧૦માં સ્વર્ણિમમહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યો છે, તેનો સીધે સીધો અર્થ એ થાય છે કે તેની સ્થાપના 

૧૯૬૦માં કરવામાં આવી. તો શું તે પહેલાં આપણી કોઈ સમાજ નોહતી? હતી તો કઈ સમાજ હતી? તો જવાબ મળશે કે 

આપણે સૌ પીર ઈમામશાહ દ્વારા સ્થાપિત મુસ્લિમઆચાર વિચાર વાળો સતપંથ ધર્મ પાળતા લોકોની સતપંથ સમાજમાં હતા. 

અને આપણે બધા (આજના સનાતાનીઓ અને સતપંથીઓ) પીરાણા સતપંથ ધર્મ પાળતા હતા. હવે જરાક ઊંડા ઉતરીને 

પોતાની જાતને પૂછો કે 

૧) પવવર્ષપહેલાં તે પીરાણા સતપંથ ધર્મને ત્યજીને તે સમયના આપણા વડીલોને આજની આપણી કેન્દ્રીય સમાજની 
સ્થાપના શા માટે કરવી પડી? 


૨) શું એટલા માટે કે ૫૦ વરસ પછી તે જ સમાજના આજના હોદેદારો પીરાણા સતપંથ ધર્મને એક યા બીજી રીતે 
પ્રોત્સાહન આપે? 


૩) શું એટલા માટે કે કેન્દ્રીય સમાજના સનાતન હિંદુ ધર્મનું પાલન કરતા સનાતની ભાઈઓની લાગણીઓની તે જ 
સમાજના આજના સુકાનીઓ બધી જ રીતે ઉપેક્ષા કરીને સતપંથના ભાઈઓની ખુશામત કરે? 


૪) શું એટલા માટે કે જે સ્થાપક વડીલોએ પીરાણા સતપંથ ધર્મને પાખંડી ધર્મ માનીને જ્ઞાતિને લાયક ધર્મ નોહ્‌તો માન્યો 
તેને આજના તે સમાજના ધુરીણો તે ધર્મને માન્યતા આપે? 


યુવાનો, આજે તમે તમારી જાતને પ્રશ્ન પૂછો કે કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના આપણા સ્થાપક વડીલોએ કેવા સંજોગોમાં, કેવા 
સંદર્ભોને ધ્યાનમાં રાખીને કરી હતી. જ્ઞાતિમાં સતપંથ સમાજ હોવા છતાં બીજી સમાજની (કેન્દ્રીય સમાજની) સ્થાપના એ 
લોકોએ શા માટે કરી હતી અથવા કરવાની ફરજ પડી હતી? તમોને તેનો એક માત્ર જવાબ મળશે કે જ્ઞાતિમાં તે સમયે પ્રવર્તમાન 
પીરાણા સતપંથ ધર્મનો ત્યાગ કરીને સનાતન હિંદુ ધર્મ અપનાવેલ સનાતાનીઓને તે વખતના ખાંટી ખાનાઈઓએ 
(સતપંથીઓએ) નાત બહાર કરીને સતપંથ સમાજમાં થી તગેડી મુક્યા હતા. આવા સમાજ વિહોણા બનેલ સનાતની વડીલોને 
નવી સમાજની (કેન્દ્રીય સમાજની) સ્થાપના કરવાની ફરજ પડી હતી. જેથી તે કેન્દ્રીય સમાજ જતે દહાડે સનાતની ભાઈઓના 


હિતોની રક્ષા કરી શકે એટલા માટે નવી સમાજ ઉભી કરી હતી. 


આપણે ભૂતકાળમાં નજર કરશું તો માલુમપડશે કે જ્ઞાતિમાં જયારે જ્યારે ધાર્મિક અને સામાજિક સુધારાનો પવન ફૂંકાયો છે 
ત્યારે ત્યારે તત્કાલીન યુવા મંડળોએ પ્રસંસનીય કામગીરી બજાવેલ છે. તેના અસંખ્ય પુરાવાઓ મોજુદ છે. કરાચી, મુંબઈ અને 
વિરાણીની પરિષદોના પ્રકાશિત અહેવાલોમાં યુવા મંડળોની કામગીરીનો અહેસાસ થયા વગર રહેતો નથી. યુવા સંઘના 
આજના સુકાનીઓએ તે અહેવાલોનું વાંચન અવશ્ય કરવું જોઈએ. તા.૨૬.૦૩.૧૯૨૬ના કરાચી મુકામે જ્ઞાતિ આદ્ય 
સુધારક પુ. નારણજી રામજી લીંબાણીના વડપણ હેઠળ બોલાવવામાં આવેલ પરિષદમાં પણ શ્રી કચ્છી કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ 
સુધારક યુવક મંડળના ઉદ્દેશો અને નિયમો પૈકી પહેલો ઉદ્દેશ અક્ષરસ રજુ કરવાનું મને અહીં સહેજે મન થઇ જાય છે. તે નીચે 
પ્રમાણે છે. 

“આપણી સમગ્ર કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિથી આપણને અલગ પાડી દેનાર તેમજ હિન્દુપણામાંથી આપણને ટાળી દેનાર પીરાણા 
સતપંથને જ્ઞાતિમાંથી નાબુદ કરવો અને કોઈપણ જોખમે અને ખર્ચે, એ કાર્ય પ્રથમહાથ ધરવું એ આ મંડળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે” 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૧૭ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તમોને એ બતાવતાં પણ હું આનંદ અનુભવું છું કે તે સમયે તે જ્ઞાતિ સુધારક યુવક મંડળના પ્રમુખ આજના સનાતની શ્રી 
હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી ના પિતા વડીલ શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી હતા. આ વડીલશ્રીએ જ આપણી કેન્દ્રીય સમાજની 
શુરુઆતી સ્થાપના ૧૯૪૦ માં કરી હતી અને તેઓ તેના પહેલા પ્રમુખ શ્રી હતા. ત્યારે તે સમાજનું શુરૂઆતથી નામશ્રી કચ્છ 
કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ હતું. ત્યારે તે સમાજના પ્રથમ મહામંત્રી તરીકે શ્રી નથુભાઇ નાનજી કેશરાણી હતા. 


ન 


જયંતીભાઈ, તમે યુવાસંઘના આજના પ્રમુખ છો. આજની યુવાસંઘની જ્યારે સ્થાપના થઈ ત્યારે તેના પાંચ ઉદ્દેશો પૈકી એક 
૮ જા 


ઉદ્દેશ એ છે કે “આપણી જ્ઞાતિમાં સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવો અને સનાતન ધર્મના પ્રચાર કાર્યમાં કેન્દ્રીય સમાજને દરેક રીતે 
મદદરૂપ થવું.'” 


તા. ૯.૧૦.૧૯૨૨ ને સોમવારના કરાચી (આજે આ શહેર પાકિસ્તાનમાં છે) મુકામે કચ્છ કડવા પાટીદારની પરિષદ બેઠકમાં 
પસાર કરેલ ઠરાવોમાં પણ ૯મો ઠરાવ નીચે મુજબનો હતો. 


“આપણી સમસ્ત કડવાપાટીદાર જ્ઞાતિથી આપણને તદ્દન અલગ બનાવી દેનાર અને આપણને સનાતન ધર્મથી વિમુખ કરનાર, 
ન હિંદુન મુસલમાન એવા અર્ધદગ્ધ પીરાણા કબ્રસ્તાની પંથને લઈને હિન્દુપણામાંથી ટાળી દેનારા ઘણા રીત-રીવાજો આપણી 
જ્ઞાતિમાં દાખલ થતા આવ્યા છે. એટલા માટે આપણી જ્ઞાતિમાંથી એ પંથનો નાશ કરવાના દરેક ઉપાયો જલ્દી લેવાની જરૂર છે. 
જેથી આ સભા દરેક જ્ઞાતિભાઈને આગ્રહપૂર્વક ભલામણ કરે છે કે પીરાણા પંથનો જલ્દી ત્યાગ કરવો અને કરાવવો તેમજ 


ન્‌ 


કોઈએ પીરાણાની અમી કે નૂરની ગોળી પીવી નહીં તેમજ પીરાણા સૈયદો કિંવા કાકાઓ સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ રાખવો 


ન 


નહીં અને તેમને આશ્રય આપવો નહીં તેમજ જ્ઞાતિમાંથી તેમનો પગ પશેરો જલ્દી બંધ થઇ જાય તેવા દરેક ઉપાયો યોજવા.” 


શુરૂઆતમા જ્ઞાતિમાં સુધારાનો પવન વાવાજોડાની ગતિથી ફુંકાણો અને એના થકી જ્ઞાતિની સારી એવી વસ્તી સમજદારીથી 
સનાતન ધર્મને અપનાવી હિન્દુત્વને પામી . જેના પરિણામે આજે આપણે સ્વમાન સાથે હિંદુ સમાજમાં ગૌરવવંતુ જીવન જીવી 
રહ્યા છીએ. આ માટે આપણે આપણા સુધારક વડીલોના ત્ઠણી છીએ . તેથી જ આપણી ફરજ બને છે કે તેમનું અધૂરું રહેલું કાર્ય 
આપણે તાત્કાલિક પૂરુ કરીએ અને આપણી સમસ્ત જ્ઞાતિ કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની પ્રવાહમાં ન ભળી જાય ત્યાં સુધી આપણે 
સૌ અવિરત પ્રયલશીલ રહીએ. આવું ત્યારે જ શક્ય બનશે જ્યારે આપણે કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાંથી પીરાણા સતપંથ 
મતનો સંપૂર્ણપણે નાશ કરશું. આમાં આપ સૌ યુવાન ભાઈઓને કમર કસવાની જરૂરત રહે છે. આમોને ફક્ત આશા જ નહિ 
પણ દ્રઢ વિશ્વાસ પણ છે કે ભારતભરની સમાજોના સનાતની યુવાન ભાઈ-બહેનો આમાં જરા પણ ઉણા નહીં ઉતરે. આપણે 
સૌએ નિષાપુર્વક આ કાર્યમાં લાગી જવાનું છે. ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ આપણને સફળતા અચુક આપશે જ. 
કુળદેવી જગદ્જનની મા ઉમિયા માતાજીના આશિષ આપણા ઉપર અવિરત વરસે જ છે. યુવાસંઘ સમાજનો એક અનિવાર્ય 
પ્રાણ છે, અભિન્ન અંગ છે. આ કાર્ય માટે આપ સૌનો અમોને (સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિને) સાથ છે જ એ અમારો તમારા 
ઉપર અચળ વિશ્ચાસ છે. 


છેલ્લે સંક્ષેપમાં જણાવવાનું કે સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા સનાતની ભાઈઓને સતત થઈ રહેલ નાના પ્રકારની પજવણીની 
કેન્દ્રીય સમાજ તસફથી થઇ રહેલ ઉપેક્ષાના કપરા સમયમાં તમારો સાથ અમોને અનિવાર્ય છે. અત્યારે ચાલી રહેલી અમારી 
સનાતની ચળવળમાં યુવાસંઘ નો સાથ સહકારની માગણી કરવી અજુગતી નથી અને યુવાસંઘ આમાં સાથ આપશે તેવો અમોને 
અચળ વિશ્વાસ છે. અને સાથ સહકાર આપવો તે યુવાસંઘની નૈતિક ફરજ પણ છે એવું અમારું માનવું છે. સનાતન સમાજના 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૧૮ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ઉજવળ ભવિષ્યની અપેક્ષા સઢ આપ સૌના સહકારની નિશ્ચિતતા સેવતા. 


લી. અ.ભા.ક.ક.પા. સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિ વતી 
રમેશભાઈ માવજી વાઘડીયા 

પત્ર વ્યહવારનું સરનામું: 

ર.॥/. 201121. & €૦; 
€૫1ર1£૨₹02/0€€001૫171૫15, 

#350/1, 1/001૫0/14//., 

॥/01/50૨1 ૨૦/૫0, 

8/1૫6/1.0ર1-560 039 


નકલ રવાનાઃ 

૧) શ્રીઅ.ભા.ક.ક.પા. યુવાસંઘ કેબીનેટ, એક્ઝીક્યુટીવ, ઝોનલ હોદ્દેદારો અને સદસ્યો 
ર) પ્રમુખશ્રી, શ્રી અ.ભા.ક.ક.પાટીદાર સમાજ, નખત્રાણા (કચ) 

૩) ભારતભરની કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજોના યુવા મંડળો 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૧૯ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૧% શ્રી સનાતન ઘર્માય નમઃ 1 


શ્રી અ. ભા. કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન ધર્મ જાગૃતી સમીતી 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર વિદ્યા સંકુલ, અમદાવાદ રોડ, 
ધનસુરા - ૩૮૩ ૩૮૪, જી. સાબરકાંઠા, ગુજરાત. 


પ્રતિ તા. ૨૮-૧૧-૨૦૦૯ 


* 
પ્રમુખશ્રી, - મંત્રીશ્રી, 
શ્રી અ. ભા. ક. ક. પા. યુવા સંઘ, 
વિદ્યાર્થી ભવન, નખત્રાણા, ભુજ-કચ્છ, ગુજરાત. 


વિષય : યુવા સંઘને સનાતન ધાર્મીક સમાજના રક્ષણાર્થે હાકલ. 


લગભગ પંદરમી સદી દરમ્યાન આપણા વડીલોના ગુજરાત વસવાટ દરમ્યાન ઇમામશાહ પીર પ્રેરીત મુસ્લીમ 
આચરણોથી ભેળસેળવાળા સતપંથ ધર્મની દીક્ષા આપવામાં સફળતા મળતાં આપણી જ્ઞાતિ ત્યારથી સતપંથ ધર્મને અનુસરવા 
લાગ્યો. સમયના વહેણ સાથે આપણા વડીલોએ અપનાવેલ સતપંથ આચરણોથી શુદ્ધ હિન્દુ ધર્મી દ્વારા તિરસ્કૃત થતાં આપણા 
ઉછ વડીલો ગુજરાતથી કચ્છ માટે સ્થળાંતરીત થયા અને ત્યાં કાયમનો વસવાટ કર્યો. અહીં પણ હિન્દુ ધર્મીના તિરસ્કારથી આપણે 
બાકાત ન રહેતાં પરિસ્થિતિ એમજ રહી. વર્ષો પહેલાં આપણા સદ્નશીબે પૂજ્ય વડીલ, નારાયણ રામજી લીંબાણીએ સતપંથ 
વિરૂદ્ધ સખત વિરોધ કરી હિન્દુ ધર્મમાં તેમણે તેમની સાથેના સાથીઓ સહ શુદ્ધિકરણ કરાવી સનાતન ધર્મનો અંગીકાર કરેલ 
જેના પરિણામે આપણી જ્ઞાતિનો વિશાળ સમુદાય આ માર્ગ અપનાવી ધનભાગી થયો. અને આપણે વર્તમાને ગર્વથી હિન્દુ રહી 
શક્યા. આ ચળવળ જ વર્તમાન સનાતન સમાજ જે શ્રી અખીલ ભારતિય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના નામે ઓળખાય છે 
તેની જન્મદાતા છે. તેમાં કોઇ શંકાને સ્થાન જ નથી. 


સતપંથ સમાજ કોઇપણ સંજોગોમાં મૃત્યુબાદની દફનવિધિને અને ઇમામશા બાવાને તિલાંજલી આપવા માંગતો જ 
નથી તે તેઓના આજના આચરણોથી સ્પષ્ટ જ છે. અને આ સનાતન સમાજને અસ્વિકાર્ય જ છે. હિન્દુ ધર્મને પણ અસ્વિકાર્ય 
જ છે. આ આચરણો બન્ને સમાજોનાએકરસ ન થવાનું મહત્વનું કારણ છે. 


છેલ્લા ઘણા સમયથી સતપંથી ભાઇઓ તરફથી અનેક કેસ-કબાલા આપણા અનેક સનાતની ભાઇઓ પર દાખલ 
કરી નાહક ત્રાસ આપવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવેલ છે. જેની ફરીયાદો આપણી કેન્દ્રીય અખીલ ભા. ક. ક. પા. સમાજને 
નખત્રાણા મુકામે કરવામાં આવેલ છે. આટલું જ નહીં પીરાણા સતપંથીઓ અને તેમના આજના કહેવાતા ધર્મગુરુઓ આપણા 
સમાજમાં રહીને ઠેર ઠેર શીબીરો ભરી આપણી જ સમાજના ભાઇ-બહેનોને યેનકેન પ્રકારે સહદબાણ વ્યવસ્થિત રીતે પોતે 
અજાણ રહેવાના સ્વાંગ સાથે ધર્માતર કરાવી પીરાણા સતપંથી બનાવી રહ્યા છે. કોઇ અકળ કારણોવસાત્‌ આપણો સનાતન 
ઉ)? રમાજ આ બાબતે નિષ્ક્રીય જ રહે છે. આ ન સમજાય તેવું છે. પણ વાસ્તવિકતા છે. 


હાલમાં આપણા સનાતન સમાજના ભાઇઓ દ્વારા તા. ૪-૮-૨૦૦૯ના કેન્દ્રિય સમાજને લખાયેલ પત્ર બાબત 
જાગેલ લોક જુવાળથી આપ પરિચિત હશો જ. તેવીજ રીતે આપશ્રીને એ પણ જાણ છે કે આપણી કેન્દ્રિય સમાજ આગામી 
૨૦૧૦માં સનાતન સમાજની સ્થાપનાને ૫૦ વર્ષ પૂરા થતાં હોવાથી સ્વર્ણીમ મહોત્સવ ઉજવવા જઇ રહ્યો છે. આવા સમયમાં 
કેન્દ્રિય સમાજના હોદ્દેદારો કેન્દ્રિય સમાજની સ્થાપના ના મુખ્ય હેતુઓ ઉદ્દેશો અને પીરાણા સતપંથ મતથી અલગ થઇને જે 
મુળ સનાતન ધર્મના પાયા ઉપર જે સમાજની રચના થઇ હતી તે જ ધર્મને અનુસરતા સમાજના સનાતની ભાઇઓની 
લાગણીઓની એજ સમાજના હાલના હોદ્દેદારો દ્વારા બધી રીતે ઉપેક્ષા થતી હોય તે યથાર્થ નથી જ. ન્યાયી પણ નથી જ. આ 
બાબતે કેન્દ્રિય સમાજની અસ્પષ્ટ નિતીઓને કારણે સનાતન સમાજની સાચી ઓળખ ઉપર પણ એક મોટો પ્રશ્ન આવી 
પડ્યો છે. 

સમાજ એને જ કહેવાય જ્યાં વ્યવસ્થિત જનસમુદાય... 

(૧) એકજ ધર્મ પાળતો હોય. 


(૨) એકજ આચાર, વિચાર, ધર્મને અનુસરતો - આચરતો અને વરેલો હોય. 


(૩) એકજ રીત-રીવાજ પાળતો હોચ. 
આનો ઉલ્લેખ ઇન્ટરનેટમાં ગુજરાતી લેકસીકોન ડોટ કોમ (પ7//7//.૦૫દદ(10)4૦૦11.૦૦11)) માં 
પણ સવિસ્તાર કરેલ છે. 


(૨).:: 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૨૦ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


(૨) 
આજે કેન્દ્રિય સમાજ સ્વણીમ મહોત્સવ ઉજવવા જઇ રહ્યો છે તેનો સીધે સીધો અર્થ એજ થાય છે કેઆજની આપણી 
કેન્દ્રિય સમાજની સ્થાપના ૧૯૬ ૦માં કરવામાં આવી હતી. તો શું તે પહેલાં આપણે સમાજ વિહોણા હતા? નો તા, તો તે કઇ 
સમાજ હતી જેમાં આપણે બધા સંકળાયેલા હતા ? તો જવાબ મળશે એકજ કે આપણે સૌ ઇમામશાહ દ્વારા પ્રેરીત-દિક્ષીત 
પીરાણા સતપંથ સમાજમાં સંકળાયેલા હતા. હવે જરાક ઉંડા ઉતરીને પોતાની જાતને પૂછો કે... 


(૧) ૫૧૦ વર્ષ પહેલ! તે પીરાણા સતપંથ ધર્મને ત્યજીને તે સમયના વડીલોને આજની કેન્દ્રિય સમાજની 
સ્થાપના શા માટે કરવી પડી ? 


(૨) શુંએટલા માટે કે ૫૦ વર્ષ પછી એજ સમાજના હોદ્દેદારો પીરાણા સતપંથ ધર્મને પ્રોત્સાહન આપે ? 


(૩) શુંએટલા માટે કે સનાતન ધર્મના પાયા ઉપર જે સમાજની રચના થઇ હતી તેને અનુસરતા 
સનાતની ભાઈઓની લાગણીઓની બધી રીતે ઉપેક્ષા કરવામાં આવે ? 


આગળ જણાવેલ સમાજની વ્યાખ્યા પ્રમાણે ધર્મ અને સમાજ જુદા નથી અને હોઇ જ ન શકે. ધર્મથી સમાજ છે અને 
સમાજથી ધર્મ છે. ધર્મ અને સમાજને અલગ કઇ રીતે પાડી શકો ? અને એક સમાજમાં બે જુદા જુદા આચાર, રીત-રીવાજ, | 1] 
સિધ્ધાંતવાળા લોકોને સમાવવાનો પ્રશ્ન જ કેવી રીતે શકય બને ? તો પછી કેન્દ્રિય સમાજને સતપંથ સમાજ પક્ષે સહકારી 
થવાનો સવાલ જ ક્યાં રહે છે ? પણ વાસ્તવિકતા દુ:ખદ જ છે. 


આજે તમે તમારી જાતને પ્રશ્ન કરો અને પૂછો કે આપણી કેન્દ્રિય સમાજની સ્થાપના કેવા સંજોગોમાં કેવા સંદર્ભો ને 
ધ્યાનમાં રાખી ને કયા વડીલોએ કરી હતી ? તમને તેનો એક માત્ર જવાબ મળશે કે પીરાણા સતપંથ ધર્મથી અલગ પડીને મુળ 
સનાતન ધર્મનો અંગીકાર કરેલ વડીલો દ્વારા, સનાતન ધર્મને વરેલ લોકોના હીતોની રક્ષા કરવા માટે જ આ સમાજની સ્થાપના 
કરવામાં આવી હતી. 


આપણે ભુતકાળ જોઇશું તો જ્યારે જ્યારે સુધારાનો પવન આપણી જ્ઞાતિમાં કુંકાયેલો છે ત્યારે ત્યારે તે સમયના 
યુવક મંડળોએ પ્રશંસનિય કામગીરી બજાવેલી તેના અસંખ્ય પૂરાવાઓ જેવા કે કરાચીની પરિષદો, મુંબઇની પરિષદો તેમજ 
કચ્છ ગામ વિરાણીની પરિષદોના પ્રકાશીત થયેલ અહેવાલોથી માહિતગાર થવાય છે. 


શ્રી અખીલ ભારતિય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવા સંઘના આપ વર્તમાન પ્રમુખ છો. આ યુવા સંઘની જ્યારે સ્થાપના 
થઇ ત્યારે તેના પાંચ ઉદ્દેશો પૈકી એક ઉદ્દેશ એ છે કે, આપણી જ્ઞાતિમાં સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવો અને સનાતન ધર્મના 
પ્રચાર કાર્યમાં આપણી કેન્દ્રિય સમાજને દરેક રીતે મદદરૂપ થવું. ૪ 


તા. ૨૩-૦૩-૧૯૨૬ના કરાચી મુકામે પૂ. નારાણજી બાપાના વખતમાં બોલાવવામાં આવેલ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર 
પરિષદમાં પણ કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ સુધારક યુવક મંડળના ઉદ્દેશો અને નિયમો પૈકી પહેલો ઉદ્દેશ અક્ષરશ રજુ કરવાનું 


મન થાય છે. અને તે નીચે પ્રમાણે હતો. 


“આપણી સમગ્ર કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિથી આપણને અલગ પાડી દેનાર તેમજ હિન્દુપણામાંથી 
આપણને ટાળી દેનાર પીરાણા સતપંથને જ્ઞાતિમાંથી નાબુદ કરવો અને કોઇ પણ જોખમે અને ખચે એ 
કાર્ય પ્રથમ હાથ ધરવું એ આ મંડળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે”. 


તા. ૦૯-૧૦-૧૯૨૨ ને સોમવારના કરાચી મુકામે કચ્છ કડવા પાટીદાર પરિષદની બેઠકમાં પણ ૯મો ઠરાવ અક્ષરશ 
નીચે મુજબ પાસ કરવામાં આવેલ. 


“આપણી સમસ્ત કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિથી આપણને તદ્ધન અલગ બનાવી દેનાર અને આપણને 
સનાતન ધર્મથી વિમુખ કરનાર, ન હિન્દુ ન મુસલમાન એવા અર્ધદગ્ધ પીરાણા કબ્રસ્તાની પંથને લઇને 
હિન્દુપણામાંથી ટાળી દેનારા ઘણા રીત-રીવાજો આપણી જ્ઞાતિમાં દાખલ થતા આવ્યા છે. એટલા માટે 
આપણી જ્ઞાતિમાંથી એ પંથનો નાશ કરવાના દરેક ઉપાયો જલદી લેવાની જરૂર છે.જેથી આ સભા દરેક 


ન 3).** 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૨૧ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


(૩) 
જ્ઞાતિભાઇને આગ્રહપૂર્વક ભલામણ કરે છે કે પીરાણા પંથનો જલદી ત્યાગ કરવો અને કરાવવો તેમજ 
કોઇએ પીરાણાની અમી કે નૂરની ગોળી પીવી નહીં અને પીરાણાના દશોદ-વિશોંદ જેવા કોઇ જાતના 
લાગા આપવા નહીં તેમજ પીરાણા સૈયદો, કિંવા કાકાઓ સાથે કોઇ પણ પ્રકારનો સંબંધ રાખવો નહીં 
અને તેમને આશ્રય આપવો નહીં તેમજ જ્ઞાતિમાંથી તેમનો પગ પેશારો જલદી બંધ થઇ જાય તેવા દરેક 
ઉપાયો યોજવા”. 


શરૂઆતમાં સુધારાનો પવન વાવાઝોડાની ગતીથી કુંકાણો અને એના થકી જ્ઞાતિની સારી એવી વસ્તી સમજદારીથી 
સનાતન ધર્મને અપનાવી હિન્દુત્વને પામી. જેના પરિણામે આજે આપણે સ્વમાન સાથે હિન્દુ સમાજમાં ગૌરવવંતુ જીવન 
પામ્યા. આ માટે આપણે આપણા આધ્ય સુધારકોના ત્રકણથી બંધાયેલા જ છીએ. તેથી જ આપણી ફરજ બને છે કે તેમનું અધુરું 
રહેલ કાર્ય આપણે તાત્કાલીક પુરૂં કરવું અને આપણી સમસ્ત જ્ઞાતિ સનાતન ધર્મ ન અપનાવે ત્યાં સુધી આપણે સૌએ 
અવિરત પ્રયત્નશીલ જ રહેવું. અને અહીં જ આપ સૌ યુવાનોએ આમ કરવામાં કમર કસવાની રહે છે. જેમાં અમને આશા જ નહિં 
પણ દ્રઢ વિશ્વાસ છે કે આપ સમસ્ત ભારતના સનાતની યુવા ભાઇ-બહેનો જરા પણ ઉણા નહીં ઉતરો. આપણે નિષ્ઠાપૂર્વક આ 
કાર્ય માટે લાગી જવાનું છે. ઇશ્વર સફળતા અચૂક આપશે જ. ઉમિયા માતાજીના પણ આશીષ આપણા પર વરસે જ છે.યુવા ધન 
એ સમાજનો અનિવાર્ય પ્રાણ છે. આ કાર્ય માટે ખરા હૃદય પૂર્વકનો આ સમીતીને આપ સૌ યુવાઓનો સાથ છે જ એ અમારો 
અચળ વિશ્વાસ છે. 


છેલ્લે સંક્ષેપે સતપંથી દ્વારા સતત થઇ રહેલ વિવિધ રીતની પજવણીની તેમજ કેન્દ્રિય સમાજની આ માટેની ઉદાસીનતા 
જેવી કપરી પળોમાં ઉપરોક્ત સમીતી, સનાતન સમાજના યુવા વર્ગ પાસેથી તેમના હાર્દિક સાથ-સહકારની આશા રાખે તે 
અસ્થાને ન જ કહેવાય. અને આમ કરવું શું યુવાનોની નૈતિક જવાબદારી નથી ? આપ સૌ યુવા ભાઇ-બહેનો સનાતન સમાજના 
અવિભાજ્ય અંગ છો. તો સનાતન સમાજીઓના ઉજ્જવળ ભાવીની અપેક્ષા સાથે આપ સૌના સહકારની નિશ્ચિંતતા સેવતા. 


અરુ શ્રી અ. ભા. કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન ધર્મ જાગૃતી સમીતી 
વતી, 
રમેશભાઇ માવજીભાઇ વાઘડી 
પત્ર વ્યવહારનુ સરનામું : 
ર. [4 . 21 1- & €૦. 
0॥દ્વ1€1૦વ /૦૦૦૫।1ત્વા1ડ, 
# 350/1 1પંદ/દ્ા1વંદ |, 
॥/3/5૦1૯€ (૨ ૦દ્યવ, 
8દ્૧તદ્વાં૦(૦-560 039. 


નકલ રવાના : 
(૧) શ્રી અ. ભા. કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવા સંઘ કેબીનેટ, 
* એક્ઝીક્યુટીવ અને ઝોનલ હોદ્દેદારો તથા સદસ્યો. 


(૨) પ્રમુખ શ્રી, અ. ભા. કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
વિદ્યાર્થી ભવન, નખત્રાણા. 


(૩) ભારતભરના કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના યુવક મંડળો. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧ર૨ર્‌ે 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


દક્ષીણ કણટિક પાટીદાર સમાજ ઝોન દ્વારા તા. ૧૪.૧૨.૨૦૦૯ ના બોલાવેલ સામાન્ય સભાની મિનીટ તેમજ ઠરાવો 
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણાય નમઃ શ્રીસનાતનધર્માય નામઃ 
આહેવાલ સંકલન કર્તાઃ શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાઘડીયા, બેંગલોર : 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ-દક્ષીણ કણટિક ઝોન અંતર્ગત સમગ્ર બેંગલોર કચ્છ કડવા પાટીદારોની આઠે સમાજોના 
હોદ્દેદારો, મોવડીઓ તેમજ કેન્દ્રીય સમાજના પ્રતિનીધીઓની એક સભા તા.૧૪.૧૨.૨ર૦૦૯ ને સોમવારના બપોર પછી 
૩.૩૦ કલાકે શ્રી પાટીદાર પરિવાર સમાજના ભવન “શ્રી ઉમિયા ભવન”, મૈસુર રોડ, બેંગલોર મધ્યે વડીલ શ્રી કેશવલાલ 
કાનજી ભગતના (કે.કે.સાહેબના) અધ્યક્ષ સ્થાને બોલાવવામાં આવેલ. 

સભાનું સંચાલન શ્રી દક્ષીણ કણટિક ઝોનના મહામંત્રી શ્રી અર્જુનભાઈ હીરજી સાંખલાએ કર્યું હતું. 

મહાનુભાવોને મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરાવ્યા પછી અર્જુનભાઈએ સભા બોલાવવાનો ઉદ્દેશનું વિવરણ કર્યું હતું. 


સભા બોલાવવાનો મુખ્ય હેતુ 

સ્વર્ણિમમહોત્સવ ઉજવવા માટે ફંડ એકત્રિત કરવા હેતુ રૂપિયા ૨૫.૦૦ લાખની લોટરી ટીકીટો કેન્દ્રીય સમાજે આ સમાજને 
મોકલાવેલ છે, તેનું ૧૦૪કમીશન કાપીને બાકીના રૃપિયા કેન્દ્રીય સમાજને મોકલાવવા. તો આનું વિતરણ સમાજમાં કેવી રીતે 
કરવું એની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવા માટે આ સભા બોલાવવામાં આવી હતી. ઉપસ્થિત મહાનુભાવોએ નીચે મુજબના મંતવ્યો 
આપ્યા હતા. 


૧. બાબુલાલ વાલજી ભગત (કેન્દ્રીય સમાજના આમંત્રિત કારોબારી સદસ્ય) 

ફંડ માટે આપણે જે કંઈ નિર્ણય લઈએ તે બધા ભેગા મળીને લઈએ. પણ તા.૧૫.૧૧.૨૦૦૯ ના હરિહર ભેગા થયા હતા 
ત્યારે સનાતાનીભાઈઓ ઉપર થતા ખોટા કોર્ટ કેસો અને કેન્દ્રીય સમાજની સનાતની સમાજ તરીકેની સાચી ઓળખ બાબત 
એક ટપાલ કેન્દ્રીય સમાજને લખી હતી, તેનો પ્રત્યુત્તર આજ દિવસ સુધી આપણને મળ્યો નથી. તેનો યોગ્ય જવાબ મળ્યા પછી 
જસ્વર્ણિમમહોત્સવ માટે ફંડ ભેગું કરવા વિષે વિચારી શકાય. 


૨. શ્રી શિવગણભાઈ વેલજી રામાણી (મૈસુર રોડ સમાજના પ્રમુખ) 

આપણી દક્ષીણ કર્ણાટક ઝોન સમાજ જે ૧૮ સમાજોનું નેતૃત્વ કરે છે તેને ૧૫.૧૧.૨૦૦૯ ની સભામાં કેન્દ્રીય સમાજને 
સનાતની ભાઈઓના પ્રશ્નો અને ધર્મ બાબતે કેન્દ્રીય સમાજની સાચી ઓળખ શું છે તેની ટપાલ લખી હતી તેનો પ્રત્યુતર આવ્યા 
પછી જફંડમાટે વિચારશું. 


3. શ્રી દેવજીભાઈ હંસરાજ દીવાણી ( ઝોન સમાજના પૂર્વ મહા મંત્રી) 

તેઓએ જણાવેલ કે કેન્દ્રીય સમાજને આજે ૫૦ વરસ પૂરાં થવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે કેન્દ્રીય સમાજને એક પ્રશ્ન પૂછવો જરૂરી છે કે 
તે સમાજની સ્થાપના વખતેના જે કંઈ ઉદ્દેશો અને હેતુઓ હતા તેનું સરખી રીતે પાલન ન થતું હોય તો કેન્દ્રીય સમાજ પ્રેરિત 
સ્વર્ણિમમહોત્સવ ઉજવવાનો સવાલ જ ઉભો થતો નથી. કેન્દ્રીય સમાજને જે કંઈ અગત્યના કામો કરવા છે તે મુકીને રમત 
ગમત જેવા ખર્ચાળ કાર્યક્રમો કરવાની કોઈજ જરૂરત રેહતી નથી. કેન્દ્રીય સમાજ અથવાતો કોઈ પણ સમાજના ખર્ચાઓ 
પરિણામલક્ષી હોવા જોઈએ. સમાજને આપણે લખેલ ટપાલનો જવાબ આવે પછી જ ફંડ માટે જે કંઈ નિર્ણય લેવો હોય તે લઈ 
શકાય. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૨૩ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૪. મણીલાલ ભીમજી પોકાર (બેંગલોર લાલબાગ સમાજના પમુખ) 

આપણે કેન્દ્રીય સમાજને બે વખત ટપાલો લખેલ છે. એક વખત બેંગલોરની દશે સમાજો મળીને અને બીજી વાર દક્ષીણ કર્ણાટક 
ઝોન સમાજના નેજા હેઠળ. પણ તેનો પ્રત્યુતર હજી આપણને મળ્યો નથી. આ પત્રોમાં બે મુદ્દા હતા એક સનાતની ભાઈઓ 
ઉપર સતપંથીઓ દ્વારા થયેલ કેસોનું બિનશરતી પાછા ખેંચાવવાનું અને બીજું કેન્દ્રીય સમાજની સનાતની સમાજ તરીકેની 
ઓળખનું સ્પષ્ટીકરણ. આનો જવાબ ન આવે ત્યાં સુધી ફંડ માટે વિચાર કરવો યોગ્ય નથી. લોટરીથી ભંડોળ એકત્રિત કરવું 
સમાજ માટે અશોભનીય છે. રૂ.૨૦/-વાળો મુંડિયા વેરો ભલે આપણે અત્યારે ભેગો કરીએ પણ અન્ય સમાજો આપે ત્યારપછી 
જ આપણે આપશું. લોટરીથી નાણા ઉભા કરવાનો મતલબ એ છે કે કેન્દ્રીય સમાજને ભંડોળ એકઠું કરવામાં આત્મવિશ્વાસ 
નથી. નાણા ઉભા કરવાનો હેતુ જો યોગ્ય હોય તો ભંડોળની કોઈ કમી રહેતી નથી. આ પહેલા પણ આપણે ઉમા એજ્યુકેશન 


માટેબેંગલોરથી રૂપિયા ૪ર લાખ ભેગા કરી દીધા હતા. પણ રમતગમત માટે ફંડ આપવાની આપણને કોઈ જ જરૂરત નથી. 


૫. ગોપાલભાઈ વીરજી પોકાર (બેંગલોર પીન્યા સમાજના પ્રમુખ) 

કેન્દ્રીય સમાજને ૫૦ વરસ પુરા થતા હોવાથી સમાજનો સાચો ઈતિહાસ યુવાનોને બતાવવો જોઈએ. તે બતાવવાની 
જવાબદારી સમાજના આજના સુકાનીઓની છે. તોજ સાચો સ્વર્ણિમમહોત્સવ ઉજવ્યો ગણાશે. તેમકરવામાં આટલા મોટા 
ભંડોળની ક્યાં જરૂરત પડે છે? કેન્દ્રીય સમાજમાં જુના વિદ્યાર્થીઓના રેકોડ્ર્સનું જતન થતું નથી. જુના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ફંડ 
ઉભું કરવામાં આવ્યું છે તેમાં બની બેઠેલા નેતાઓના જ પૈસા પહોંચતા નથી. અત્રે અહીં બેઠેલા આપણી સમાજના 
પ્રતિનિધિઓ ફક્ત કેન્દ્રીય સમાજના એજન્ટ થઈને પૈસા ઉઘરવાવાનું જ કામકરતા હોય તે યોગ્ય નથી. મુંડિયા વેરા બાબતમાં 
અમોને સમાચાર મળ્યા છે તે મુજબ ફક્ત ૨૦% સમાજો જ મુંડીયાવેરો આપે છે. જયાં સુધી બધી સમાજો મુંડિયાવેરો ન આપે 
ત્યાં સુધી આપણા પ્રતિનનિધીઓએ પણ આવા મુંડિયાવેરા ત્યાં પહોંચાડવાની જરૂરત રહેતી નથી. 


૬. શ્રી ધનજી મનજી છાભૈયા (કેન્દ્રીય સમાજના પ્રતિનિધિ) 

લોટરી સીસ્ટમથી નાણા ભેગા કરવાનો નિર્ણય ભલે આપણને પસંદ ન હોય પણ તે 1િર્ણય નાણાસમિતિના કન્વીનરનો છે અને 
કેન્દ્રીય સમાજે તેને માન્યતા આપી છે. બાકી અત્રે ઉપસ્થિત દરેકને પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવાનો હક્ક છે અને તે પછી 
આપણે જે કંઈ નિર્ણય લેશું તે સર્વમાન્ય ગણાશે. 


૭. રમેશભાઈ માવજી વાગડિયા ( મૈસુર રોડ પાટીદાર સમાજના મહામંત્રી) 

ઉપસ્થિત સભાજનોએ રમેશભાઈને પૂછયું હતું કે ઉમા દર્પણના ડીસેમ્બર, ૨૦૦૯ ના અંકમાં અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર સમાજ 
ગઠિત સમાધાન સમિતિનું જ્ઞાતિ જોગ નમ્ર નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે કેન્દ્રીય સમાજ અને સનાતન ધર્મ જાગૃતિ 
સમિતી વચ્ચે સર્વ પ્રકારનું સમાધાન થઈ ગયું છે એવું જણાવવામાં આવ્યું છે. તો શું ખરેખર આવું સમાધાન થયું છે? ત્યારે 
રમેશભાઈ વગડીયાએ સભાને જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય સમાજની સમાધાન સમિતી અને સનાતન ધર્મ જાગૃતિ વચ્ચે 
તા.૧૧.૧૧.૨૦૦૯ ના દિવસે થયેલ વાર્તાલાપમાં કોઈજ પ્રકારનું સમાધાન થયું નથી. સમાધાન સમિતિના અધ્યક્ષ શિવદાસ 
ગોવિંદ છાભૈયા ખોટાડા છે અને તે નિવેદન સમાજના જ્ઞાતિજનો ને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે આપેલ છે. ઉમા દર્પણમાં તેનો યોગ્ય 


દ 


ઉત્તર પણ મેં આપ્યો છે તે વાંચી જવાનું હું સભાજનોને અનુરોધ કરુ છું. 


સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના સભ્યોએ તા. 9૭.૦૮.૨૦૦૯ ની કેન્દ્રીય સમાજની સામાન્ય સભામાં જે વ્યવસ્થિત રજુઆતો 
કરી હતી તેમાં બાવા ઈમામશાહના નામે ઉભા થતા કહેવાતા મંદિરોને પ્રોત્સાટન આપવા કેન્દ્રીય સમાજના સુકાનીઓને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કાર્યક્રમાં હાજરી આપવાની કોઈ જરૂરત હોતી નથી. કેન્દ્રીય સમાજના પૂર્વ પ્રમુખોએ આવું કામહરગીજ કર્યું નથી. છતાં પણ 
સમાજના અમુક સુકાનીઓ ત્યાં ગયા તેઓ સમાજની રીતીરીવાજોની કલમનં.૧ ૮ અન્વયે ગુન્હેગાર ઠરે છે. એવો ખુલ્લો 
આરોપ અમે (સનાતન ધર્મ જાગૃતિએ) તે સર્વે સુકાનીઓ ઉપર મુક્યો હતો. તેવા ગુન્હેગાર સુકાનીઓમાં એક હતા સમાજના 
વરિષ્ઠ ટ્રસ્‍ટી શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયા. તે આરોપના અને સનાતાની ભાઈઓ ઉપર થયેલ કેસોના સમાધાન માટે નિમાયેલ 
સમાધાન સમિતિના અધ્યક્ષ જો ગુન્હેગાર એવા શિવદાસ ગોવિંદ ને જ બનાવવામાં આવતા હોય તો તે કેવો ન્યાય આપી શકે? 
તે એક ગહન વાત છે. સનાતાન ધર્મ જાગૃતિની માંગ એવી છે કે સનાતની ભાઈઓ ઉપર થયેલ તમામકોર્ટ કેસો બીનશરતે 
પાછા ખેંચાવવા અને કેન્દ્રીય સમાજને તેની સનાતની સમાજ તરીકેની સાચી ઓળખ પાછી અપાવવાની. આ બે મુખ્ય મુદ્દાઓ 
ઉપરસમાજની કહેવાતી સમાધાન સમિતિએ કોઈ પ્રકારનું સમાધાન અથવાતો ન્યાય આપ્યો નથી. 


રમેશભાઈ વાઘડિયાએ વધુમાં કહ્યું હતું કે જ્ઞાતિમાં સામાજિક અથવા તો ધાર્મિક બાબતે થતા મતભેદો કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા 
રચિત ન્યાય સમિતી હાલ કાર્યરત છે જ. તો જ્યાં આવું માળખું તૈયાર હોય પછી નવી સમાધાન સમિતિ રચવાનો પ્રશ્ન જ ક્યાં 
આવે છે? એટલુજ નહિ, પીઢ વડીલ શ્રી કરસનભાઈ લધા દીવાણીના અધ્યક્ષ પદે બનેલ સમાજની ન્યાય સમિતીના સભ્યોને તો 
આ સમાધાન સમિતિમાં આવરી લેવા જોઈએ કે નહિ? રમેશભાઈ વાઘડીયાએ સભાજનોને પ્રશ્ન કર્યો કે શ્રી કરસનભાઈ લાધા 
દીવાણીના અધ્યક્ષ વાળી ન્યાય સમિતી શું ફક્ત છુટાછેડા વાળી સમિતી છે? તે સમિતિને શું ધાર્મિક પ્રશ્નો ઉકેલતા જ નથી 
આવડતા? અંગ્રેજીમાં કહ્યું તો 


નાડ ।5 [01111૫૯ 8101 4 €75£ 07 56107715 પ₹1૯01 0. ।૫1£11.-€110/।. ।૫૬૦।/:-1[૫€૪ 4110 11 15 4 
ડ1101/1-ઇ।. 701 01 1110 20ર1 01 [611૫001૪ 501771 10 1૨/11 170₹1081£ર5 01 [૪0/7૪ 501111 75 [01૨ 
021૨1” 


૮. સભા અઘ્યક્ષ મહોદય મુરબ્બી શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગતનું સમાપન ભાષણઃ 

અંતમાં અધ્યક્ષ મહોદયે જણાવેલ કે આજે બધાએ અત્રે ભેગા થઈને પોત પોતાના વિચારો આપી જે ઊંડાણથી ચર્ચાઓ કરી તેના 
આધારે હું આ સભાને અનુરોધ કરું છું કે નીચે પ્રમાણે ના ઠરાવો પસાર કરી કેન્દ્રીય સમાજના અત્રે ઉપસ્થિત પ્રતિનિધીઓને 
ઠરાવોની પ્રતો આપી કેન્દ્રીય સમાજને વહેલી તકે પહોંચતી કરે. કેન્દ્રીય સમાજના પ્રતિનિધિઓમાં શ્રી ધનજી મનજી છાભેયા 
(પીન્યા), શ્રી બાબુલાલ વાલજી ભગત (મૈસુર રોડ) , શ્રી અર્જુનભાઈ હીરજી સાંખલા (મંડ્યા) અને શ્રી ખીમજી પ્રેમજી પોકાર 
(નેલમંગલા) આ સભમાં ઉપસ્થિત હતા. 


ઠરાવો: 

૧) દક્ષીણ કર્ણાટક કચ્છ કડવા પાટીદારસમાજે તા.૧૫.૧૧.૨૦૦૯ ની સામાન્ય સભામાં લીધેલ નિર્ણયો પ્રમાણે કેન્દ્રીય 
સમાજને સનાતની ભાઈઓ ઉપર થયેલા કોર્ટ કેસો અને કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપનાના મુખ્ય ઉદ્દેશો તથા હેતુઓ 
બાબતે એક પત્ર લખ્યો હતો. તેનો પ્રત્યુત્તર કેન્દ્રીય સમાજે આજ દિવસ સુધી આપ્યો નથી. એટલા માટે જયાં સુધી 
સમાજના સનાતની ભાઈઓ ઉપર સતપંથી ભાઈઓ દ્વારા થયેલ ભારતભરના તમામકોર્ટ કેસો પાછા ખેંચવામાં નહિ 
આવે ત્યાં સુધી સ્વર્ણિમમહોત્સવ બાબત ઉભા કરાતા ફંડમાં આ સમાજ દ્વારા ફંડ બાબત કોઈ વિચારણા કરવામાં 
આવશે નહિ. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૨૫ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૨) સમાજમાં કોઈ પણ ભંડોળ એકત્રિત કરવું હોય તો ભાવનાત્મક દષ્ટિકોણ રાખીને કરવું જોઈએ, જે કેન્દ્રીય સમાજના 
ઈતિહાસમાં આથી પહેલા થતું આવ્યું છે. એટલા માટે લોટરી સીસ્ટમથી કેન્દ્રીય સમાજમાં ઉભા થતા નાણા ભંડોળને 
આ સભા સખતાઈથી વખોડી કાઢે છે અને તેનો અત્રે વિરોધ કરે છે. 


૩) અત્યારસુધી શ્રી દક્ષીણ કણટિક પાટીદારઝોન સમાજની લગભગ તમામઘટક સમાજો કેન્દ્રીય સમાજને રૂપિયા ૨૦/- 
નો મુંડિયાવેરો સમયસર આપતી આવી છે. પણ હવે પછી આ સભામાં આ સમાજ, એ ઠરાવ પસાર કરે છે કે આ 
મુંડિયાવેરો ઉઘરાવીને આપણા પ્રતિનિધિઓ પાસે જ રાખવો અને કેન્દ્રીય સમાજને ત્યારેજ પહોંચતો કરવો, જ્યારે 
ભારતભરની તમામસમાજો આવા વેરા પહોંચતા કરે. 


૪) આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના ૫૦ વર્ષ પહેલાં જ્ઞાતિ સુધારક વડીલોએ કે જેઓએ પીરાણા સતપંથ ધર્મને 
સદાયને માટે ત્યાગીને સનાતન ધર્મનો પુનઃ અંગીકાર કરેલ એવા વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તો તે સમાજના 
મૂળભૂત ઉદ્દેશો, હેતુઓ અને સંદર્ભો બાબત કેન્દ્રીય સમાજ એક શ્વેતપત્ર બહાર પાડીને પોતાનું સનાતની સમાજ 
તરીકેનું વલણ સ્પષ્ટ કરે અને તેવી બાબતોથી આ સ્વર્ણિમમહોત્સવની ઉજવણી નિમિત્તે ગામેગામજઈને યુવાન 
ભાઈ-બહેનોને સમાજના અને જ્ઞાતિના સાચા ઈતિહાસથી વાકેફ કરે. તો જ સમાજનો સ્વર્ણિમમહોત્સવ સાચા 
અર્થમાં ઉજવ્યો ગણાશે. માટે આ સભા કેન્દ્રીય સમાજને નમ્ર વિનંતી સાથે અનુરોધ કરે છે કે આપણી ભાવી પેઢી 
એટલે કે યુવાન ભાઈ-બહેનોને આપણી હાલની કેન્દ્રીય સમાજના સાચા ઇતિહાસથી માહિતગાર કરે. 


ઉપરોક્ત સભાની કાર્યવાહી તેમજ સર્વાનુમતે પસાર કરેલ ઠરાવોને માન્યતા આપતાં સભા અધ્યક્ષ તેમજ અન્ય મહાનુભાવોએ 
નીચે જણાવ્યાપ્રમાણે પોતાના હસ્તાક્ષર કરીને મંજુરી આપેલઃ 


૧) સભા અધ્યક્ષ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગત સહી/- 
૨) મૈસુરરોડસમાજનાપ્રમુખ શ્રી શિવગણ વે. રામાણી સહી,/- 
૩) લાલબાગસમાજનાપ્રમુખ મણીલાલ ભીમજી પોકાર સહી/- 
૪) કેન્દ્રીયસમાજના કારોબારી સભ્ય બાબુલાલ વી. ભગત સહી/- 
૫) દક્ષીણ કર્ણટિકસમાજના પૂર્વમંત્રી દેવજી એચ . દીવાણી સહી/- 
૬) મૈસુરરોડસમાજ કારોબારી સભ્ય રતનશીડી. પોકાર સહી/- 
૪૭) પીન્યાપાટીદારસમાજના પ્રમુખ ગોપાલભાઈ વી. પોકાર સહી/- 
૮) કેન્દ્રીય સમાજના કારોબારી સભ્ય શ્રી ધનજી મનજી છાભૈયા સહી/- 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧રૃ૬ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


દક્ષીણ કણટિક સમાજનો કેન્દ્રીય સમાજને લખેલ પત્ર અને ઠરાવોની નકલ 


“ નિસ્વાર્થ કાર્ય, એજ સમાજ સેવા” 11 શ્રી ઉમિયાયે નમઃ ।। “* વિના સહકાર, નહીં ઉદ્ધાર '' 


91101 12216910113 «011008601૯0 ”્વિાતંત 1” 9100] 
શ્રી દક્ષીણ કર્ણાટક પાટીદાર સમાજ, બેંગલોર 
« ડાર! ઇ0॥36 ૩॥414૫/4પ૫ '"' # 980, 5૦1૧0૮૯ ર૦, ર.2.€. !.)/૦૫1, 1/1[21/ત1120ત1, 2114 510૦, 3ત16101€ - 560 040. જ: 23301556 


302૦0 ગિ૦કાંવ૦ા1 : |60170]1 ”િ(૦110]| 2૦6, [10120701681 
(0) 27722110 (ર) 27723390 (1/1) 9844156643 


59૦૦7૦181૪ : પથા11થા 01100]| 11000810, ૪તા81101168 


1101. શ ૪લ્ડાંત૦॥॥1 પંટાપા 8188 1/81] 11100411, 1/)/5૦૪ ર૦86, ૩10૦ 
(0) 26745490 (ર) 23351414 (॥/) : 9448495050 


ઉલ]. 5૦૦૫ 
1. 5૦૦૪ટા8%/ &ળંધા1 8॥ઢા પ0 | 5૭1૧113812, 1/12100)/8 દે (0) 28460339 (ર) 28460221 (1/) 9341257157 
(૦0) 28483527 (૨) 9480447448 (પ0) : ૦448273375 17083100! : પ/થ52111 814 1₹૦૬1081/181 0૦71, !/ત0 
11૯8 17૯8૬૫૮૯ : €॥1તા1ઢ1 8॥થાં પકાપ]| 1-111011|, 11)/૬૦(૦ ર૦0, 31010. (0/૨) 0820-2529608 (1/1) 9845230301 
(૦) 26747755 (ર) 23507136 (10) : 9448458755 _ઇલા!૦: : શિઇ11511011800 201/|| 8810211, 2212026679 
કં “વલા સપ જમ (0) 275088 (1/1) 9845277088 
જા ૬ ૧% જિઉ જક 10000. ગ્થિડા 0101] 014 1/20] €/1080181)/8, 2૦૦08 
0૯ડાંત૦ળ (0) 28331232 (ર) 28370557 (|0) 9448270308 ૦11. 3૦૦7૦12107), (0)28395043,28396120(૨)28396238(1/) 9900181865 
€૦તાા₹૯€૯ [10111001 
8». ૯૦1૧૦૪1 5૦૮૮૯1ઢા)/ : સત્યનેવ ગયતે 
1181]ળાટઇ 1/81] રિઇતટા॥ં, 11811128 ર€ [૫૦. 26 :........ તા..૧૫-૧૨-૨૦૦૯ 


(0) 242225 (૨)241325 (11) 9448451325 
ગંળ૦ડ॥ 8॥ડાં 3113] | €11080181)/28, 2૭૫2808000 
(0) 255435 (ર) 255995 (1/) 9448754140 
રિઢાળલ્ડ। 81 118151ઢ] 2૦1૫2, !1300)/2 
(0) 225530 (૨)227254 (11) 9448316773 
8૩801 8॥ઢાં 71772] રિઢાળટા॥ાં , ર૩0080832/ 
(0) 27273922 (ર) 27271727 
€॥80વાાંડા 21] ડ૩71ણાટાંઢ, [1)//507€ 
હ કક (૨) 2482050 (11) 9845122050 
ઝા ડટ, 1/)/૬07૯ 
(0) 2495931 (૨) 2495755 (॥/) 9448271755 
1811 2812 7૩00ઢા1, રિટ]2]1868! 
(0)23377632 (ર) 23472025 (1/) 9448305048 
ગ્ઢિછંટા 0૦] | 5૩110ઢાઢ, રિટ)ટ]1ઢ62 
(0)23285370 (ર)9900168732, (1/) 9448352021 
ડીંધ્કાત(ઢ રિટાઢાડાં ?૦1૫/, [1ઢડુઢતાં 
(0)080-7745578(ર)77455178(1/)9448085278 
પંકઇ1ળ ઝા 1/8$ઢ1|, [ટાઇટલ 
(0)26587981 (ર) 26683323 (|/) 9844123320 
ભિટાળ॥]| [810 €(180181)/8, 1.ઢા0ઢ6ુ 
(0)28523017(ર)51119753 (1/)9341218578 
ગિ/8૦6127 1/ઢ10] | રિકપઢાપાં, [.રિ. ગિઇ(ટ॥ 
(0)25612958 (ર)9645932201 (1/) 9740085111 
રિ&10€$॥ 108 ?૦।ઉ, રિ. ગિ।(8ળ 
(0)25650993 (ર) 25424814 (1/1) 9844011345 
₹૦૦ઊ| 1૩21 818011, 2૦04તઢ9ઢ200# 
(0)080-27624226 (૨)27689577 (1/)9448761808 
૧0$17ઢ7 $117ત8$5 818621, 1૯127ઢ1થ્ાંક 
(0) 27723644(ર)27722633 (1/) 9341238543 
0910૯31 16૦૭1172 1.110981, ॥1તાં/ટ1ઢ68! 
(0)25367836 (ર)25294357 (!/) 9449663351 
નન... 50 101881, 116ાં(8186થ 
(0)2595544(૨) 65681545 (1/) 9845120544 
3010] 11૦] 120ઢતાં, ઇતના 
(0)0820-2528231 (ર)2524541 (1/)9448138231 
$॥1૪તઢડ 14૫] રિક, 818072૪801, (186તા! 
(0)08282-263601 (!/) 9448146491 
[6100] 5111 | [1ળાઉક॥ં, 185521 
(0) 08172-256470 (૨256493 (1/)9960435906 
3010] | 407ઢ] ?૦૯8(, (૦18! 
(૦.૨.) 08152-240268 (!/) 9448165388 
11101ઢા પઢ] ?૦ઘ૩/, [1ખછકડુઢાંઇ 
(0)08152-242453 (ર)242653 (1/) 9449259458 
પાળા 08/૭8 €1180121)2, 101400 
(0) 0816-2281363 (ર)2280195 (1/) 9448370195 
1ટાળપટાળડાં 2081] રિક૪ઢ॥, 0૫08 
(0) 08131-222742 (ર)222853 (!/) 9964096572 
1081881 ”િ(€11]| ?૦ (1૭1, ?૯૯)/8, 8816810(/6 
(0)41170026 (ર) 28396645 (1/) 9945535121 
ગિટાળ]| 165810 €11ટ01ડાં]/8, ?૯૯1)/8, 2806810/6 
(0) 28390532 (ર) 28391898 (॥/) 9448386532 
1101ઢા 280181 1/ટતીં)/ઢ, [110/પ' 
(0)08193-227239(ર)228729 (1/) 9448194777 
1061007 રિકાઢ॥કાં ઉ૦ઢા॥ાં, [10181161૯0 
(0)08191-275142 (ર)275942 (1/1) 9448465056 
1.8141ઢાળડાં ૨8]8 ઝાપટાં, 78212116 
(0) 23636633 (ર) 28560983 (1/)9845290603 
રિકળાટાં [810 ઢ1ળડાં રિટાળડાાં, (21811168 
(0) 23636911 (ર)23543446 (1/) 9448385109 


।। શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ નમઃ ।। 
॥શ્રી સનાતન ધર્માય નમઃ [। 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોન અંતર્ગત સમગ્ર બેંગલોર કચ્છ કડવા પાટીદારની ૮ એ 
સમજેના હોદ્દેદારો તેમજ મોવડીઓની તથા કેન્દ્રીય સમાજના પ્રતિનિધીઓની એક સભા તા. ૧૪.૧૨.૨૦૦૯ ને 
સોમવારના બપોર પછી ૩:૩૦ કલાકે, શ્રી પાટીદાર પરિવાર સમાજ ના ભવન “શ્રી ઉમિયા ભવન', મૈસુર રોડ, 
બેંગલોર મધ્યે વડીલ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગત ના અધ્યક્ષ સ્થાને બોલાવવામાં આવેલ. 
સભાનું સંચાલન શ્રી દક્ષિણ કર્ણાટક કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના હાલના મહામંત્રી શ્રી સર્જુનભાઈ સાંખલા 
એ કરેલ. સર્વ પ્રથમ દરેક સમાજના પ્રમુખોને અને મોવડીઓને મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરાવેલ. ત્યાર પછી ઈટદેવ 
ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ તેમજ શ્રી ઉમિયા માતાજીનું સ્મરણ કરી જય ઘોષ બોલાવી આજની સભા 
બોલાવવાના હેતુનું વિવરણ અર્જુનભાઈ દ્રારા કરવામાં આવેલ. 


આજની સભા બોલાવવાનો મુખ્ય હૈતુઃ 

શ્રીમાન અર્જુનભાઈ સાંખલાએ વિસ્તરથી જણાવેલ કે અ.ભા.ક.ક.પાટીદાર સમજ, નખત્રાણા થી આગામી 
સ્વર્ણીય મહોત્સવ ઉજવવાના હેતુસર ફંડ ભેગું કરવા માટે લોટરીઓની ટીકીટો (રૂ. ૨૫ લાખ) ની આપણી 
સમાજને મોકલાવેલ તેનું વિતરણ કેમ કરવું અને ફંડ રૂ. ૨૫ લાખ કેમ ભેગાં કરવા તે બાબતના નિર્ણય લેવા માટે 
આપણી દક્ષિણ કર્ણાટક કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની કરોડરજ્જી સમાન બેંગલોરની આઠે સમાજોના હોદ્દેદારો તેમજ 
મોવડીઓની એક સામાન્ય સભા આજે બોલાવવામાં આવેલ છે. તો આજના આ વિષય પર ચર્ચા કરી ઠરાવ પાસ 
કરવામાં આવે તે સમગ્ર શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર -દક્ષિણ કર્ણાટક સમાજની અઢારે અઢાર સમાજોને માન્ય હશે અને 
તે પ્રમાણેનો જે કાંઈ નિર્ણય અને ઠરાવો શ્રી અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર સમાજ, નખત્રાણા ને મોકલવામાં આવે તેવું નક્કી 
કરવામાં આવશે. આ વિષય પર ઉપસ્થિત મહાનુભાવોએ પોતાના મંતવ્યો નીચે મુજબ જણાવ્યા હતાં. 


૧. શ્રીમાન બાબુલાલ વાલજી ભગત -શ્રી અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર સમાજના આમંત્રીત કારોબારી સદસ્ય : 

તેમનું મંતવ્ય આપતાં જણાવેલ કે કેન્દ્રીય સમાજ તરફથી જે રા. ૨૫ લાખની લોટરી ટીકીટો આપેલ તે ફંડને 
ભેગુંકરવા માટે અર્જુનભાઈ સહિત ૭-૮ ભાઈઓનું જુથ મારી ઓફીસમાં તા. ૮-૧૨-૨૦૦૯ ના ભેગું થયેલ. તેમાં 
નિર્ણય લીધો કે શ્રી ક.ક. પાટીદાર દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોનની કરોડરજ્જુ સમાન બેંગલોરની આઠે સમાજો ભેગી થઈને જે 
નિર્ણય લેશું તે કેન્દ્રીય સમાજને જણાવી આપશું. તો મારા મત મુજબ આપણે જે તા. ૧૫-૧૧-૨૦૦૯ ના હરીહર 
મુકામે ભેગા થઈને કેન્દ્રીય સમાજને જે ટપાલ લખી હતી તેનો પ્રત્યુત્તર આજ દિવસ સુધી આપણને મળ્યો નથી. તેનો 
જવાબ મળ્યા પછી જ આ ફડ ભેગું કરવા માટેના વિચારો આપણે કરી શકીએ. 


૨. શ્રી શિવગણ વેલજી રામાણી: 

બેંગલોર મૈસુર રોડ સમાજના પ્રમુખશ્રી એ પોતાનું મંતવ્ય આપતાં જણાવેલ કે આપણી શ્રી દક્ષિણ કર્ણાટક 
કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ જે ૧૮ સમાજોનું નેતૃત્વ કરે છે, તે ૧૫-૧૧-૨૦૦૯ ની વાર્ષીક સભામાં નિર્ણય 
લેવાણો હતો અને જે ટપાલ સનાતની ભાઈઓના પ્રશ્નો બાબતમાં તેમજ કેન્દ્રીય સમાજની સાચી સનાતની ઓળખ 


આપણા માટેશુંક 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૨૭ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


““ નિસ્વાર્થ કાર્ય, એજ સમાજ સેવા” 1। શ્રી ઉમિયાયે નમઃ ॥। “ વિના સહકાર, નહીં ઉદ્ધાર '' 


3171 171૯510110 10171001 બ્તિાંતત 5પ] 
શ્રી દક્ષીણ ક્ણટક પાટીદાર સમાજ, બેંગલોર 
“ ડારા 1101165 ૩૫14૫/4પ૫ " # 980, 5૦1૧01૦૦ ર૦, ર.2.€. 1_0]/૦૫1, પ11[2)/211260, 21ત $16€, 841164101૯ - 560 040. જ: 23301556 


[4010. 9/હડાતલ 1 : પકાપ્ર 0॥૩ાં ૫/ઢ1]| 1-1100411, 11)/5૦(૯ રિ086, 311018 ૫029 3(૦૬|તળા॥ : 


(0) 26745490 (૨) 23351414 (॥/) : 9448495050 


1(1110]1 ”૦।11]| ૦ (૯810, [1૦12018116 218 
(0) 27722110 (ર) 27723390 (1/0) 9844156643 


5$૦૦7૦1૭0/ ફે 
ઉલા. 5૦૯૮૯૩૪ શૈતુંઇ1 8॥18ાં પરાળ ડ૭૧(1181ઢ, 1/1811]/ 081108101૦ 200 20211 7 
(0) 28483527 (ર) 9480447448 (॥/) : 9448273375 ૧17૦8811107 : પકયા 01ાં 16૯૯૭8 ઉ૦#કામ, 176 
[1૯86 11૯850(€# ' €॥111ઢ11 813 [પ૩ાપ] 1100ના, [1)/501૦ ર006, 007૦. (€0/ર) 0820-2529608 (1/1) 9845230301 
(0) 26747755 (૨) 23507136 (પ4) : 9448458755 &પતા૦ : 10705100117 20૫61 08010811, 2૮૫/81180979 
(0) 275088 (1/0) 9845277088 
10101. નિજ : 11૯૬112૫212 815 ૫/10 2૦૫8(, ?૦૯1)/8 10111. ”્ટિડા :. 0080 | 014 1120] 01180118172, ”િ 
સહડાંતટ1 (0) 28331232 (8) 28370557 (1/) 9448270308 0૦10. 39૮7૦1817/ (0)28395043,28396120(0)28396238(1/) 9900181865 
95111111111: 11 5 
£%. ઉટાપલ/ટ! 5૦૮7૦૫૩ : સત્યમેવ ખ્ય્તે 
ઊ180]ઇાડઇ 1/૭1] રિઇતડા॥ં, 11811 રટ! 1૫૦. ઝદ :......:..: ઝે... ડેડટટગટમેકગકક૦ 


(0) 242225 (3241325 (01) 9448451325 
પંળલ્ડ॥ 8॥ડાં 31106] | €11880141)/8, 2808183078 
(0) 255435 (ર) 255935 (14) 9448754140 
રિઢાળટડ॥ 8॥યાં પ8ાડ(ટ| 2૦૫0, 11200)/8 
(0) 225530 (૨)227254 (14) 9448316773 
8ટઇઇ 88ડાં 71૪1ઢ] રિઢળ૩1ા , રિઠ11802387 
(0) 2727392? (ર) 27271727 
ઉઊડ॥વપાંટાં ૪૦11 ડઢતાઉટાંડ, 0/૬07€ 
મા જ (૨) 2482050 (11) 9845122050 
ઊં ડડ1101ટા8, 18)/$07€ 
(0) 2495931 (ર) 2495755 (1/) 9448271755 
ઇટ 0ઢ1ઢ 75901, રિઢ]૩]1862: 
(0)23377632 (ર) 23472025 (1/) 9448305048 
287931 261] ડ&11ઊટાંઢ, રિટ|2]162! 
(0)23288370 (ર)9900168732, (1/) 9448352021 
પધકાઉતટ રિટાઢ॥ડાં 2૦૫૩! 11808 વાં 
(0)080-7745578(ર)77455178(1/)9448085278 
પિંટઇ।ઇ ઝિટાળટ 1/2$ઢ 1, 1.૩1986 
(0265857981 (ર) 26683323 (1/) 9844123320 
નિદા] પઢઊ| €11801ઢ1)/8, [.21086 
(0)28523017(ર)51119753 (1/)9341218578 
ગિ।(5001817 14810]| રિક'/ઢ॥ાં, રિ. ગિ।(81॥ 
(0)25812958 (ર)9845932201 (1/) 9740085111 
રિક17€51) 11 ૯ધટ ?૦1ણ, [.રિ. ગિ।ટળ 
(0)25650993 (૨) 25424814 (1/) 9844011345 
૦૯ ઊ| 12/81 818381, 2૦066ઢ0218000' 
(0)080-27624226 (ર)27689577 (1/)9448761808 
૧0$॥/ટાળ 311૪685 2186ુઢ 11218718168 
(0) 27723644(ર)27722633 (1/) 9341238543 
ગિં1૦$॥ 1૯૯૬ 11119ઢ4ાં, ॥તાં/ઢા18ઇુટ' 
(0)25367836 (₹)25294357 (1/) 9449663351 
ઉદ, 011110] 1100021, 10તાં(ટ1ઢઇુ8? 
(0 544(ર) 65681545 (1/) 9845120544 
3૦07૫ ઊ 1૯2] પંટઇટ॥ાં, ઇતા,ાં 
(0)0820-2528231 (ર)2524541 (1/)9448138231 
$॥1૪તકડ 401] રિટ, 81860202801, (1ઢતતા। 
(0)08282-263601 (1/) 9448146491 
01] | 51106 | દ1ળાઉટતાં, 185521 
(0) 08172-256470 (ર)256493 (1/)9980435906 
$011॥ 47] ?૦૫૩(, (018: 
(૦.૨.) 08152-240288 (!/) 9448185388 
161ઇ1ઢા 10] ?૦૫(, (010861ઇ 
(0)06152-242453 (ર)242653 (1/) 9449259458 
પળ 08/82 €11ટઉ1ટાં)/ટ, 1ઇળાંતાઈ 
(0) 0816-2281363 (ર)2280195 (!/) 9448370195 
1-810ાટાળાડાં 2121] રિટ, ઉ૫છછા 
(0) 08131-222742 (ર)??2853 (3/) 9964096572 
1687881 1610] ? ૦, 2૦૯08, 88162107૯૦ 
(0)41170026 (ર) 28396645 (1/) 9945535121 
ગિહા1]| 1(8/5ઢ1 €11801માં)/ઢ, ?૦૯11]/8, 2206210૯ 
(0) 28396532 (ર) 28391898 (1/) 9448386532 
ઊઠ! ગિકલીટ॥ 1/861)/2, પ1તં)/ઇઇ 
(0)08193-227239(ર)228729 (1/) 9448194777 
10$1007 રિકા૩॥ડાં ઉ૦ઢાાં, [01811166 
(0)08191-275142 (ર)275942 (1/) 9448485056 
1 ાતાટા॥વાં રિટ]ટ ઝિંપ્તટા॥ં, 7ઢાંટાટા11ણ 
(0) 23636633 (ર) 28560963 (1/)9845290603 
રિકાકા [.ઢાઉટા॥દાં રિટાળટાાં, (ટાઢ, 
(0) 23636911 (ર)23543446 (1/) 9448385109 


બાબતમાં લખાયેલ હતી. તેનો પ્રત્યુત્તર આપણને આજ દિવસ સુધી મળ્યો નથી. જ્યાં સુધી કેન્દ્રીય સમાજ તરફથી 
યોગ્ય પ્રત્યુત્તર આપણને ન મળે ત્યાં સુધી આપણને લોટરી મારફત અથવા તો અન્ય ભંડોળ કેન્દ્રીય સમાજને 
આપવાની જરૂરત દેખાતી નથી. 


૩. શ્રી 8ૈવજીભાઈ હંસરાજ ઠિંવાણી : 
(શ્રી દ.ક.ક.ક. પાટીદાર સમાજના પૂર્વ મહામંત્રી) એ પોતાના મંતવ્ય આપતાં જણાવેલ કે આપણી કેન્દ્રીય 


સમાજને આજે ૫૦ વર્ષ પુરા થતાં હોવાથી કેન્દ્રીય સમાજને એ પ્રશ્ન પૂછવો જરૂરી જણાય છે કે કેન્દ્રીય સમાજની 
સ્થાપના વખતેના મૂળભુત હેતુઓ જે કાંઈ હતાં તેનું આજે પાલન ન થતું હોય તો સ્વર્ણીય મહોત્સવ ઉજવવા માટે 
ભંડોળ ભેગું કરવાનો સવાલ જ ઉભો થતો નથી. સ્વર્ણીય મહોત્સવ માં સમાજને જે અગત્યનું કામ કરવાનું છે તેને 


કોરાણે મુકીને રમત-ગમત જેવા ખર્ચાળ કાર્યક્રમો ઉજવવાની કોઈ જ જરૂરત રહેતી નથી. 
કેન્દ્રીય સમાજનો કોઈ પણ ખર્ચા પરિણામલક્ષી હોવા જોઈએ. સ્વર્ણીય મહોત્સવમાં રમત-ગમત જેવાં ખર્ચાળ 


કાર્યક્રમો યોજી કેન્દ્રીય સમાજ શું પરિણામો હાંસલ કરવાની છે તે એક મોટો પ્રશ્ન છે. મારા પહેલાના વક્તા વડીલ શ્રી 
શિવગણ બાપાએ જે કાંઈ વાત કરી કે કેન્દ્રીય સમાજને આપણે લખેલ ટપાલ પ્રમાણે કેન્દ્રીય સમાજ જો ઉચિત 
પગલાં ન ભરે તો આપણને સ્વર્ણીય મહોત્સવ માટે ઉભા કરાતા ભંડોળમાં ફાળો આપવાની કોઈ જ જરૂરત જણાતી 
નથી. 


૪.શ્રીમણીલાલ ભીમજી પોકારઃ 
શ્રી લાલબાગ પાટીદાર સમાજના પ્રમુખશ્રીએ પોતાની માર્મિક વાણીમાં જણાવેલ કે આપણે જે સંયુક્ત પત્ર 


કેન્દ્રીય સમાજને લખેલ છે તેમાંના બે મુખ્ય મુદ્દાઓ જેવા કે સનાતની ભાઈઓ ઉપર સતપંથીઓ દ્વારા થયેલ કેસોનું 

બિનશરતી પાછા ખેંચાવવાનું તેમજ કેન્દ્રીય સમાજની સનાતની સમાજ તર્રીકની સાચી ઓળખ બાબત સ્પષીકરણ 
જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી સ્વર્ણીય મહોત્સવ માટે ભેગા થતા ભંડોળમાં આપણને ભાગ આપવાની કોઈ જ જરૂરત 
રહેતી નથી. લોટરી પદ્ધતીથી ભંડોળ ભેગું કરવું એ સમાજ માટે અશોભનીય અને એક લાંછનરૂપ છે. રૂ. ૨૦/- 
વાળો મુંડીયા વેરો ભલે ભેગો કરો પણ ત્યાં પહોંચાડવા તો જ અન્ય સમાજો આપે ત્યારે. 


વ. શ્રીગોપાલભાઈવીરજી પોડાર : 
શ્રી બેંગલોર પાટીદાર સમાજ, પીણ્યાના પ્રમુખશ્રીએ પોતાની આગવી શૈલીમાં જણાવેલ કે સમાજને ૫૦ વર્ષ 


પુરા થયા હોય તો તે સમાજની સ્થાપનાનો સાચો ઇતિહાસ આજના યુવાનોને બતાવવાની જરૂરત છે અને કેન્દ્રીય 
સમાજ જો તે કરશે તો સાચા અર્થમાં સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ ઉજવ્યો ગણાશે અને તેમાં આટલા મોટા ભંડોળની 
જરૂરત રહેતી જ નથી. કૈદ્રીય સમાજની આજની કાર્યવાહી કેમ ચાલે છે તે અમોએ જોએલું છે. જુના વિદ્યાર્થીઓના 
રકોડ્સનું મેન્ટેનન્સ પણ યોગ્ય રીતે થતું નથી. જુના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જે ફંડ ઉભું કરવામાં આવ્યુ છે તેમાં કચ્છમાં 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૨૮ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


“ નિસ્વાર્થ કાર્ય, એજ સમાજ સેવા” 1। શ્રી ઉમિયાયે નમઃ ॥। ““ વિના સહકાર, નહીં ઉદ્ધાર '' 


3પ 19216511110 16010 ગવ્ય ગ્વિાતેતા' 5200] 


શ્રી દક્ષીણ કર્ણાટક પાટીદાર સમાજ, બેંગલોર 
“ ડારા ૫101૪4 ૩44૫68૫૫ " # 980, 5૦1૪૦૦ રિ૦્વં, રિ.2.€. 1-0]/૦01, ૫/1]2/ઢ॥તઇવ, 216 516૦, છતા1ઉઢાં૦૦ - 560 040. જ: 23301556 


૫/૦૦ ”િ૦ડાંત૦1 : 1011101]| 2૦11] ”૦1૯ઢ/, [પછાંકા181006ઢ18 
(0) 27722110 (ર) 27723390 (1/1) 9844156643 


ઢાડ]| 8118 ૫/21]| 110081, 11)/50(૯ ર૦૭0, 0101૯ 
(૦) 26745490 (ર) 23351414 (1/) : 9448495050 


1401. ગિ૯ડાંતટા1 


6૩0. 5૦૯૦૩ : 4પ ઉ॥ઢા પાતા ડહાપણ, 112006/2 8210081010 હાણ : શકક! 000 100090, 1161818 
(0) 28460339 (ર) 28460221 (1/) 9341257157 
(0) 28483527 (ર) 9480447448 (1/1) : ૦448273375 11025070: : ૫/85211! 81॥થાં 1(૦૬118પ1ઢ|1 0૦૦7, ઇ/તખ0 
(1686 (૪835111907 દાપંતાઢા  818ાં પપઢાપ્ર 11110011, [1)/૬07૦ ર૦80, 0'0(૯૦ (0/ર) 0820-2529608 (1/) 9845230301 
(૦) 26747755 (ર) 23507136 (00) : 9448458755 “ઇતા!૦: : ગિ170૬100110810 20૫41 9211811, 2817811869/9 
: ($(80ઢાંઢાં 81કાં 1/11 2૦4, ?૦0॥' [નન ડાય નુ 
10101. ગ્કકા ક રૂ0 10010. ન્તિકા : ળિઢા॥| 8181 1180] €0120181)/8, ?૦૯0/0 
2૯ડાત૦11 (0) 28391232 (ર) 28370557 (0) 9448270308 ૦1. 50૦૦7૦1210, (0)28395043,28396120(ર)28396238(1/) 9900181865 
ભા ૯001109૦ ॥/€111001' 
* ૦2100141 ૩૦૦7૯૬૩૪ : સત્યમેવ ખ્યતે 
પ41811|ઇ1201 1/૩1] રિઇઉ૩1ાં, [181108 [ર [૫૦. વિ 


(0) 242225 (૨)241325 (140) 9448451325 
014૯350 8ઉડાં $॥16ઊ | ૯1101 ડ)/ઢ, 281/8023૯6(€ 
(0) 255535 (ર) 255995 (11) 9443754140 
£િ૩102$1 31ડ3ાં પંઠાડા ટ] ૦1૩, 11200)/8 

(0) 225530 (ર)227254 (11) 9448316773 

8ટ0 8ઉડાં 400 રિઢા॥ળથ1ાં , રિ૩00308087 

(0) 27273922 (ર) 27271727 

ઉઊઠઢામ્હાપંટાં 101 3૭110ઢાંડ, 14//૬0/0 
(0)0855:24826859 (ર) 2452050 (1) 96845122050 
કઝ 3૩11તથાઢ, (1)/$૦1૯ 

(0) 2495331 (ર) 2495755 (॥/) 9448271755 
1.801 281008 759781, રિઢ]2/186& 
(0)23377632 (ર) 23472025 (॥/) 9448305048 
ગ્હિઉડા 200] | 58110ડાઢ, રિટ]ડ]0ઢ6ુટ' 
(0123288370 (ર)9900163732, (11) 9448352021 
ડીધ્ટઉતાટ રિટાઢ0ડાં ગ્ંદટ, ંટડુટતાં 
(0)080-7745578(ર)77455178(1/)9448085278 
પકઇ1ઇ 2818 1/2$811, |-810૩૪ 

(૦026587981 (ર) 26583323 (1) 9644123320 
ગિદાદ॥| પડા (101 ઢટાં)/ટ, 1810૭0 
(0)28523017(ર)51119753 (1/)09341218578 
ગિ।(5૦61811 1481] | રિટપ/ટ॥ં, [1.રિ. ગિ! ટાળ 
(0)25612958 (ર)9845932201 (|/) 9740085111 
૨િટ10€$॥ 1ઉલધક ?૦1૯/, [રિ. ગિા(ઢળ 
(0)25650933 (ર) 25424814 (1/) 9844011345 
૫૯૯૭ ઊ | [૩121 21ઢ0ટાં, 206ત420ટ|ઢ00' 
(0)080-27624226 (ર)27689577 (1/)9448761808 
પડા ટાળ 5(10/તઢડ5 8185૭1, [ટાટા081૪ુ8 

(0) 27723644(ર)27722633 (1/) 9341238543 
ઝિં1૯૭॥ 16૯૬18 1.114, 10તાં(૩1086ુ8 
(0)25367836 (ર)25294357 (1/) 9449863351 
ઇઇક્ટ્ 81171] 11718811, 10તા/ઢાઢઇટ” 
(૦259.40) 65681545 (1/1) 9845120544 
35૦1 | ઉલટ] | ઉટઇટાં, તટ 
(૦0)0820-2528231 (ર)2524541 (1/)9448138231 
$॥1૪6ક8ડ [40 રિકપટ॥ં, 8180ઢળ્ટ(ાં, 180તાઇ 
(0)08282-263601 (1/) 9448146491 

લાળ] $॥106ઊ 1 1000ડાાં, 185$ઢ0 

(0) 08172-256470 (ર)256493 (1/)9980435906 
3011] 41712] ?૦૬1, (0187 

(૦.૨.) 08152-240288 (!/) 9448185388 
1ઉ0છ॥ઢા [ઢા] ?૦ઘ૩(, ઉપા0ટ૪૩1ઇ 
(0)08152-242453 (ર)242653 (1/) 9449259458 
પાળા ઝકા)/૭ €॥1ઢ01ટાં)/ઢ, 1૫110? 

(0) 0816-2261363 (ર)2280195 (1/) 9448370195 
1-81વાટળાડાં ગાઢ] રિકળ્ઠાાં, 0૫૦2 

(0) 08131-22274? (ર)222853 (1/1) 9964096572 
168881 નિ€10]| ?૦1૫(, ?૯€11)/2, 28106810#૯ 
(0)41170026 (ર) 28390645 (1/) 9945535121 
ગિટા]| 163821 €11ઢ8181)/ઢ, ?૯11)/8, 221162107૯ 
(0) 28396532 (ર) 28391898 (।/) 9448386532 
1ઊ1ધાઢા ગ્કિલાટ॥ 1/ટત)/2, હ10)/0' 
(0)08193-227239(ર)228729 (1/) 9448194777 
105107 રિક્ષાઢ81કાં ઉ૦ ટાં, 1101211106 
(0)08191-275142 (ર)275942 (1/) 9448485056 
ઇ-ાઉંતાળડાં રિઢ]|2 210721, 721212111૯ 

(0) 23636633 (ર) 28560983 (1/)9845290603 
રિકળટાં |.ટાઉતા॥ડાં રિઢાળ ટાં, (2181116 

(0) 23636911 (ર)23543446 (॥/) 9448385109 


બની બેઠેલા નેતાઓ છે. તેના જ પૈસાઓ પહોંચતા નથી. આવું તંત્ર ચાલતું હોય તો તે આપણા બધા માટે શરમજનક 
છે. અમે અહીં બઠેલા કેન્દ્રીય સમાજના પ્રતિનિધીઓ ફક્ત કેન્દ્રીય સમાજના એજન્ટ તર્રીકે પૈસા ઉઘરાવવાનું જ 
કાર્ય કરતા હોય તો તે ચલાવી લેવું ન જોઈએ. આમોને આ પ્રતિનિધીઓ મારફત રીપોર્ટ લેવાનો સર્વ માન્ય હક્ક છે. 
આરૂ।. ૨૦/- પ્રતિવર્ષ મુંડીયા વેરા બાબતમાં પણ જે સમાજો આપે છે તે જ આપ્યા કરે છે. અમોને રીપોર્ટ મળ્યા 
છે તે મુજબ ફક્ત ૨૦% સમાજો જ આવા રા. ૨૦/- મુંડીયા વેરો મોકલાવે છે. તો જ્યાં સુધી અન્ય સમાજો ન 
મોકલાવે ત્યાં સુધી આપણા પ્રતિનિધીઓને પણ આવા મુંડીયા વેરા અહીંથી ત્યાં લઈ જવાની જરૂરત રહેતી નથી. 


૬. શ્રી ઘનજીભાઈમનજી છાભૈચા ઃ 
કેન્દ્રીય સમાજના પ્રતિનિધીએ તેમના મંતવ્યો આપતાં જણાવેલ કે આ લોટરી સિસ્ટમ નાણા સમિતિના 


કન્વીનર નો નિર્ણય છે અને આપણે તેના ઉપર ચર્ચા કરી બધાને પોતાના મંતવ્યો આપવાનો અધિકાર છે અને આજે 
જે કાંઈ નિર્ણય લેશું તે સર્વમાન્ય હશે. 


શ્રી લાલબાગ સમાજના પ્રમુખ શ્રી મળીલાલ ભીમજી પોકારે ફરી પાછાં ઉભા થતાં જણાવેલ કે સમાજમાં 
લોટરી પદ્ધતીથી નાણા ઉભા કરવા એ એક શરમજનક વાત છે. સમાજમાં તો રચનાત્મક કાર્યોની એક છબી ઉભી 
કરીને ભાવનાત્મક દષ્ટિકોણથી નાણા ઉભા કરાય ન કે આવી લોટરીઓ કાઢીને ખોટા પ્રલોભનો લોકોને આપીને નાણા 
ઉભા કરાય. આમ કરવું તે સમાજને પોતાના ઉપર તે સમાજને પોતાના ઉપર વિશ્વાસ નથી એટલે આવું કરવું પડે છે તે 
સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. ઉમા એજ્યુકેશન જેવી સંસ્થાઓ આ સમાજે ઉભી કરી શું તેમાં કંઈ લોટરી રાખવી પડી હતી? 
પણ ત્યાં નાણ ઉભાં કરવા માટેનો હેતું સારો હતો તેથી જ તો આપણે બેંગલોરથી જ માત્ર રૂ. ૪૦-૪૨ લાખ ઉભા 
કરીને આપ્યા પણ અત્યારે આવા રમત ગમતના મેળાવડા ઉભા કરી કરોડો રૂપિયા વેડફાતા હોય તો તેનો હેતુ 
પરિણામ લક્ષી તેથી જ ભંડોળ ભેગું કરવા માટે આયોજકો લોકોમાં ભાવના પ્રગટ કરી શકતા ન હોવાથી પોતાને 
પોતાના ઉપર વિશ્વાસ નથી એવું લાગે છે. તેથી તેઓને આ લોટરી સિસ્ટમ રાખવી પડી છે. આ લોટરી સિસ્ટમ માટે 


મારો અંગત વિરોધ છે. 


૪. શ્રી રમૅશભાઈમાવજી વાગડીંયાઃ 
મૈસુર રોડ પાટીદાર સમાજના મહામંત્રીશ્રીને પુછવામાં આવેલ કે ઉમા દર્પણના ડીસેમ્બર માસના અંકમાં 


અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર સમાજ સમાધાન સમિતિનું જ્ઞાતિજનો જોગ નમ્ર નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે 
કેન્દ્રીય સમાજ અને અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ વચ્ચે સર્વ પ્રકારનું સમાધાન થઈ ગયું છે. તો 
શું તે ખરેખર સમાધાન થઈ ગયું છે અને જો થઈ ગયું હોય તો તે કેવું સમાધાન થયું છે તે અમોને જણાવો. ત્યારે 
રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડીયાએ ઉભા થઈને જણાવેલ કે કેન્દ્રીય સમાજને સમાધાન સમિતિની સાથે 


ના બદલે આપણે સમાજ માટે શું કર્યું છે, અને શું કરવું જોઇ 


ગ ઇઝ ઝમ#૩#%: ** 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૨૯ 


આપણા માટ શુક 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


“* નિસ્વાર્થ કાર્ય, એજ સમાજ સેવા'” 


1। શ્રી ઉમિયાયે નમઃ ॥। ** વિના સહકાર, નહીં ઉદ્ધાર 


ડોન 19810510111 1૯01010 1લ વ્ય ”્લિાંતંતા' 500] 


શ્રી દક્ષીણ કર્ણાટક પાટીદાર સમાજ, બેંગલોર 
“ ડારા 101365 ૩114૫/&૫ " # 980, 5૦1૧૮૦ રર૦વં, ર.2.€. ।-૩]/011, પ/1[8]/21126૧1, 2114 5126૦, 8૮116૭1૦1૦ - 560 040. ૬2: 23301556 


1400. ગિલ્ડાંતટા! 


(0) 26745490 (૨) 23351414 (14) : 9448495050 


1ઢાપઓા ૩1૩કાં ત] ।-00041|, 1/1)/૬૦(૯ [ર૦8 , 8101૪ 


૫0૮૦ 07૦૩૦૦0૬ : 1(1100]1 2૦101]|| 9૦:80, (10180112010 218 


(0) 27722110 (૨) 27723390 (1/) 9644156643 


5૦૦૦૫૧) : 1/1811121 811100] 11009811, 72181181168 
ન રુ &ળંઇ1 ૩1૧૭8 110 5૭10113812, 1/8100)/8 011008101૦ 
ઉકા ઘા સ ક ડય (0) 28460339 (1ર) 28460221 (11) 9341257157 
(0) 28483527 (ર૨) 9480447448 (1/1) : 9448273375 17083170? : ૫/25811 818 1(૦૬[18૫/12| ૦૦1, 1/0૫ 
[1૦86 1768૯0૯૯  “પતાઢા 0141 પક] 1110211, 11)/૬૦/૯ ર086, ૩'10(૯. (0/ર) 0820-2529608 (11) 9645230301 
ન. 10001ઢ10 »૩૦૫6ઊ | 9881118111, 221/8160/9 
(01 26747755 (૨) 23507136 (10) : 9448458755 મઇલ($૦ રા ક રા ણ 
: (($180મઢા 0॥ઢાં ૫00] ૦૫8:, 2 (૦) 275085 (1/1) 9845277088 
1013. ળા : પલ્ડાકપકામા 80ઢાં (ળઊ ક રકા 11110. ગ્તિકા ળિઢાપ્ું 818 1120] €11020181)/2, ?૯૦0/ટ 
27૯16૦૮ (0) 2839123? (૨) 23370557 ((1) 9448270308 ૦1.50€/91877/ (૦)28395043,28396120(ર)28390238(1/) 9900181865 
€૦॥11|6૯૯ 10૦11100 
€%. ૦૦૦૯૩ 5૯૦૮#ભાંઢાઝ : સત્યમેવ ઞ્ર્ય્તે 
ઊ80|૫1501 0/૭0 રિયા, 112110૭1 ર૯૪1 [૫૦. 42 


[0] 242225 [3)?41325 (04) 9445451325 

ઉંળલ્દ॥ છેડા 5010 પ  £॥11પ80181)/8, 28૫81080ણ૯ 

(0) 255435 (૨) 255395 (14) 9448754140 

રિઠ03૦૬1) 88ડાં 1180૬78] 2૦૫81, 112/00)/8 

(0) 225530 (ર)227254 (14) 9448316773 

89 01ડાં પટા રિટતટતાં , રિ૩130232/ 

(01 2727332? (ર) 27271727 

€પટતપંડા ૪૦ 58016ાડાડ, 8)/8૦0/2 

(0 432853 (ર) 2452050 (11) 9845122050 
હા 5૭11તાટાંઢ, 

(0) 2495331 (ર) 2495755 (1) 9448271755 

1.ડ0॥1 2802 780૪1, રિ૩]2] 150: 

(0123377632 (૨) 23472025 (॥/) 9446305048 

ગ્ડિઉટા ૩૮૫] | 5૭110 ટાઢ, રટ]૩] 1ઢ૬૭ 

[0123285370 (ર)9900165732, (1/) 9448352021 

રદાતા રિકાટઇડાં 2૦13, '1૩ડઠટતાં 

(0)080-7745578(ર)77455178(1/)9448085278 

ઊક1ઉ10 0818 1/૩૬૩॥, [ઇડ 

(૦)26587981 (૨) 26553323 (11) 9644123320 

॥ 1-810૩૪8 

(0)25523017(ર)51119753 (1/)9341218578 

ગિ।8૦૪૫801 1120] રિટ, 1૬રિ. ગિાઢાળ 

(0)25612958 (ર)9845932201 (11) 9740085111 

રિકાઉ૯ડ| 10૯ધક 2૦૫૩, (રે. ?િણઢાળ 

(0)259850933 (૨) 25424814 (1/) 9644011345 

૫૯૯ ઊઊ| પઢત્ટ1 818181, 2૦6680૩1200: 

(0)029-27624226 (ર)27689577 (1/09448761806 

પડ (200 311૪6૭55 2186ટ પદાંડળટપટાંઢ 

(0) 27723644(૨)27722633 (11) 9341238543 

010૯31 1૯૬072 1_018ડાપાં, 10તાંતકા1ટબુટ” 

(0)25367836 (₹)25294357 (14) 9449863351 


800100  11તઇકતાં, 11617208680" 
(૦ જ 65851545 (11) 9845120544 


5૦71 1૦8] પટઉટાં, તપા 

(૦)0820-2528231 (ર)2524541 (11)94468138231 

$॥૪૯ટડ 1401] રિકપટાં, 8186(21/ટ03, [180તા।' 

(0)08282-263601 (1/) 9448146491 

ઊાતપશ $॥16ઊ | 11ળાઉટ॥ાં, 185$81 

(૦) 08172-256470 (ર)256493 (1/)9980435906 

304 4772] 2૫, 16018: 

(0.ર.) 06152-240268 (1/1) 9446185388 

1ઊાળાકાં પઢા ?૦૫૩(, (ાછિટલુાંઇ 

(0]08152-242453 (૨)242653 (!/) 9449259458 
0ઠઢા/2 €110801ઢ)/&, 1પળપા 

(૦) 0816-2261363 (ર)2280195 (!/) 9448370195 

1 ટાળાકળડાં 2181] ૨િક૪ઢ॥, 0૫90 

(0) 08131-222742 (૨3)222653 (1/) 9964096572 

(૯૪81 નિ(610]| ?૦૯, ?૯૯0)8, 8806107૯ 

(0)41170026 (ર) 26396645 [/) 9945535121 

?િ10]| ધટ €0॥ઢ0181)/8, ?૯૯10)/૭8, 088068107૦ 

(0) 28396532 (ર) 28391898 (1/) 9448386532 

16410181 28081 1/801)/8, ।11)/પ' 

(0)08133-227239(ર)228729 ()/) 9448194777 

105101 રિટાંક॥$| 0૦1, [110121161૯ 

(0)08191-275142 (ર)275942 (11) 9448485056 

1.16મ્ઢાળાડાં રિ8]2 »0/રાાં, (ટાટા 

(0) 23636633 (ર) 26560983 (11)93845290603 

રિટ [21118115 રિકાળ81, (121 ઢ1વ 

(0) 23636311 (ર)23543446 (/) 9448385103 


* તા. ૧૧-૧૧-૨૦૦૯ ના દિવસે થયેલ, તેમાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિની મીટીંગમાં કોઈ જ પ્રકારનું 
સમાધાન થયું જ નથી. આવુ નિવેદન સમાજના દ્નાતિ ભાએઓને ગેર માર્ગે દોરવા બરાબર છે,અ.ભા.ક.ક. 
પાટીદાર સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના સભ્યોએ કેન્દ્રીય સમાજની તા. ૭-૮-૨૦૦૯ ના યોજાએલ સામાન્ય 
સભામાં જે વ્યવસ્થીત રજુઆતો કરી હતે તેમાં બાબા ઇંમામશાહના નામથી ઉભા થતાં મંદિરોમાં તેને પ્રોત્સાહન 
આપવા આ કેન્દ્રીય સમાજન હોદ્દેદારો, ટૂસ્ટીઓ અને તેના સહયોગીઓને કોઈ જરૂરત હોતી નથી. અને ખુદ્લી 
સભામાં ત્યાં ગયેલ હોદ્દેદારો, ટૂસ્ટીઓ અને તેના સહયોગીઓને ગુનેગાર ઠેરવ્યા. અને આજ ગુનેગારો પૈકીમાંના એક 
એવા વરીષ્ઠ ટ્રસ્ટી શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયાને જ સમાધાન સમિતિના પ્રમુખ બનાવતા હોય તો તેવી સમાધાન 
સમિતિ કેવું સમાધાન તેમજ ન્યાય કરે તે એક વિચાર માગી લે એવી ગંભીર બાબત છે. સનાતન ધર્મ જસગૃતિ 
સમિતિની માંગ એવી છે કે સનાતની ભાઈઓ ઉપર થયેલ કેસો પાછા ખેંચવા અને કેન્દ્રીય સમાજને તેની સનાતની 
તર્રીકની સાચી ઓળખ પાછી અપાવવાની આ મુખ્ય મુદ્દા ઉપર કોઈ જ બાબતનું સમાધાન સમિતિએ સમાધાન 
અથવા તો ન્યાય આપ્યો નથી. આપણી કેન્દ્રીય સમાજને ન્યાય સમિતિનું ગઠ બંધન હાલ ઉપસ્થીત છે જ. અને તે 
ન્યાય સમિતિની રચના ના મુખ્ય ઉદ્દેશો સમાજમાં સામાજીક અને ધાર્મિક પ્રશ્નોને હલ કરવા માટે જ છે. જો આવું હોય 
તો શ્રીમાન કરશનભાઈ લધા દિવાણી ના અધ્યક્ષસ્થાને બનેલ ન્યાય સમિતિન સભ્યોને કમ સે કમ સમાધાન 
સમિતિમાં આવરી લેવા જોઈતા હતાં. રમેશભાઈએ સભામાં એ પણ પ્રશ્ન કર્યો કે શ્રી કરશન લધા દિવાણીના 
અધ્યક્ષવાળી ન્યાય સમિતિ શું ફક્ત છુટાછેડાવાળી જ સમિતિ છે? કે જેને અન્ય ધાર્મિક પ્રશ્નો ઉકલતા જ નથી 


આવડતા. (1115 15 10011116 ઇપ ત 16૦0011) 5૯1ાટ]'ડ 1161618 ૦ 111016બપદ્યાં 10501૫/100)/. | ।ડ 
$|61106(પ1૦1 100 081 0116011411]/દ 5દ્વા1 | 1૦ (૦ (1૦ 100109:5 ૦/10 [૫૧/૧૪ 5૭/1/1115 ગિર) 
છેજ્ઞે અધ્યક્ષ મહોદય મુરબ્ઈ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગત (1(.6.) તેમની માર્મિક વાણીમાં જણાવેલ કે આજે 
આપણે બધાંએ અત્રે ભેગા થઈને પોતપોતાના વિચારો આપે જે ઉડાણથી ચર્ચાઓ કરી તે પ્રમાણે હું આ સભાને 
અનુરોધ કરૂં છું કે નીચે મુજબના ઠરાવો આ સભામાં પાસ કરવા જોઈએ અને તે પ્રમાણે કેન્દ્રીય સમાજના હાલ અહિં 


ઉપસ્થિત પ્રતિનિધીઓ પૈકી હાજર મુરબ્બીઓ 

૧. શ્રીધનજી મનજ છાભેયા 

૨. શ્રી બાબુલાલ વાલજી ભગત 

૩. શ્રી અર્જુનભાઈ હીરજી સાંખલા 

૪. શ્રી ખીમજી પ્રેમજી પોકાર 

વગેરેનેઠરાવની કોપી આપી કેન્દ્રીય સમાજને પહોંચતી કરે. 


ઠરાવો: 
૧. આ સમાજે (શ્રી દક્ષિણ કર્ણાટક પાટીદાર સમાજ) તા. ૧૫-૧૧-૨૦૦૯ ની સામાન્ય સભામાં લીધેલ નિર્ણય 
ગ્રમાણે કેન્દ્રીય સમાજને કોર્ટ કેસો બાબત તેમજ કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપનાના મુખ્ય ઉદ્દેશો બાબત એક પત્ર લખ્યો 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૧૩૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


“* નિસ્વાર્થ કાર્ય, એજ સમાજ સેવા'' 11 શ્રી ઉમિયાયે નમઃ 1 “* વિના સહકાર, નહીં ઉદ્ધાર '' 


ડત 10810511110 1611 ગ્ય ગ્વિદાંતેંતા' 58] 


શ્રી દક્ષીણ કણટક પાટીદાર સમાજ, બેંગલોર 
“ ડારા ઇ011૪4 8114૫/4૫૫ " # 980, 5૦1૧૦૯૦ રિબતવં, ૨.2.૦. 1-૩)/૦૫1, પ1]2]/તાઇતા, 214 5186૦, 8તાઇવઢાં૦/૦ - 560 040. જ: 23301556 


1100. ઝિ૯ડાંતટ0દ : ઉંઢાપ્ડ]| ૩118 ૫/૩1] 1-0004ાં, 11]/501€ રિ૦80, 8'0/૦ 
(0) 26745490 (ર) 23351414 (1/1) : 9448495050 


૫1૮9 નિ(૦5ાંતલા1 : 11॥110]| 27010]| 2૦૮20, [1૦181020618 
(0) 27722110 (ર) 27723390 (1/1) 9844156643 


યા &ંપ॥ ૩0૩ટાં તા 5૩0/00ટાંણ, 112106)/8 88006210/6 5૦૦૮૦1૩૪ : /ઢ11થ| 01111]| 1-1000ઢ3, 7218112111૧ 
(0૦) 28460339 (ર) 28460221 (1/1) 9341257157 
(0) 28483527 (ર) 9480447448 (1/1) : 9448273375 1102૬07૦? : ૫/8$ઢ111 814 1૬૦૬1012! ૦૦#ાાં, ઇપ 
[1૯86 17૯8307૦ : “પંળાઢા1 01ઢાં [૩1] 1-1019ઢ1ાં, 1/)/5૦૪૯ રિ૦કત, 3'107૦. (૦0/ર) 0820-2529608 (11) 9845230301 
(૦) 26747755 (ર) 23507136 (00) : 9448458755 હારા જડાઈ કઝમાઇટાસંદ પાંય 
: (23118૫42 3ઢાં (૦) 275088 (11) 9845277088 
પાડા કક, ભા સમક 00 નિલ 1તા7, ગ્સિડ 1: ટા | 01ઢાં (180) 0101ટ0101/2, 2૯070 
ગિલ્ડાંતટતા (0) 28391232 (ર) 28370557 (11) 9448270308 ઉ૦૧. 5૦૦7૦૬2177  (0)28395043,28396120(ર)28396238(1/) 9900181865 
1! ॥/€1110૯0!' 
€£%. ૦1૫૦૪૩ 5૦૦૯ઢ)/ : સત્યમેવ સ્યતે 
શ810પ0201 1/81] રિપતં૩॥ાં, 1121102818 ર૯ [૫૦. મઝાક 


[0) 242225 (ર)241325 (11) 9448451325 
017૯81 813 $110] €1148141)/8, 2૭000806/€ 
(0) 255435 (ર) 255995 ()/) 9448754140 
રિહા8ટડ॥ 318 [હાડા ટ] 201૯2, 11200) 
(0) 225530 (૨)227254 (11) 9448316773 
8૩૭00 80ડાં ”૪1ઢ] રિટાાઢાાં , રિ8180202 
(0) 2727392? (ર) 27271727 
ઊઊઠ)તપ3 1211 $ઢ॥114ઢાંડ, 11/80(2 
(0 482859 (ર) 2482050 (1/1) 9845122050 
દિપા ડા 0ઠાંટ, [1)/૬૦/૦ 
(0) 2495931 (ર) 2495755 (11) 9448271755 
1.1 2818 745%ઢા॥ં, રિટ]૩]1 છટ” 
(0)2337763? (૨) 23472025 (1/) 9448305048 
ગ્ઠિ08ા 2૯૫] 5૩॥10ઢાંઢ, રિઢ]૩] 1૭62 
(0)23288370 (9900168732, (1/1) 9448352021 
ડીંધ્લાતાઢ રિકાઢ1ડાં ?૦&/, ઉઠડુટતાં 
(0)080-7745578(૨)77455178(1/)9448085278 
પટઇાઇ 28108 1/8521॥1, 181036 
(0)26567981 (ર) 26683323 (1/) 9844123320 
ગિટા1]| [180ઊ 1 €11પ201યાં)/ઢ, |-ઢ10૩6 
(0)28523017(૨)51119753 (1/)9341218578 
ગિ।૭૦0181 121] રિઢપ્ઢા॥ં, [€રિ. ગિ! 811 
(0)25612958 (ર)9845932201 (1/6) 9740085111 
રિક&ા10€$॥ 101018 ?૦1ળ, 1(.રિ. ગિ।(૩ળ 
(0)25650993 (ર) 25424814 (1/1) 9844011345 
૯૯ઊ| 18121 8118૪211, 20668031800! 
(0)080-27624226 (ર)27689577 (1/)9448761808 
પડ 20 3[1૪6ઢડ 010૩621, [0121181618 
(0) 27723644(ર)27722633 (11) 9341238543 
010031 16૦3118 1-1100ઢ%, 10તા1ઢ1862 
(0)253678386 (ર)25294357 (14) 9449863351 
ળિ]| 11110811, 1 તાં(ઢાપ્ટડુ ટ” 
ક | કા 65681545 (11) 9845120544 
3૦1] 8બહ] | પઢઇટ॥ં, ઇતળાં 
(0)0820-2528231 (ર)2524541 (1/)9448138231 
$॥1૪તઢડ (101 | રિ૭'/ઢા॥ં, 81801212111, (18તતાઇ' 
(0)08282-263601 (1/) 9448146491 
10111 511૫] | 1111041, 1855૭1 
(0) 08172-256470 (ર)256493 (1/)9980435906 
3011] 41712] ૦8, 160187 
(૦.ર૨.) 08152-240288 (1/) 9448185388 
1ઊાઉાઢાં પ80]| :૦ાદ૩/, (0108610 
(0)08152-242453 (ર)242653 (1/) 9449259458 
પ્રા 2[/2 €ઢાંણીટાં/, 1પ 
(0) 0816-2281363 (ર)2280195 (॥/) 9448370195 
1.૩113ઢ1ડાં ઝાટા1]| રિક, 0૫0૩ 
(0) 08131-222742 (ર)222853 (1/1) 9964096572 
1681821 ?િ811]| ?૦ (1, :લ્ટા)/ઢ, 8816210(૯ 
(0) 41170026 (૨) 28396645 (1/1) 9945535121 
નિહાળ]| 1681381 €11281ઢા)/ટ, 2૯૯1)/2, 881062107૯ 
(0) 28396532 (ર) 28391898 (1/) 9448386532 
(1018 :ક ૦80 1/86)/2, પ1)/પ 


* હતો. તેનો પ્રત્યુત્તર કેન્દ્રીય સમાજે આ સમાજને હજી સુધી આપ્યો નથી. એટલા માટે જ્યાં સુધી સમાજના 
સનાતની ભાઈઓ ઉપર સતપંથી ભાઈઓ દ્વારા થયેલ ભારત ભરના તમામ કેસો પછા ખેંચવામાં ન આવે ત્યાં સુધી 
સ્વર્ણીય મહોત્સવ બાબત ઉભા કરાતા ફંડમાં આ સમાજ ના ફાળા બાબત કોઈ વિચારણા કરવામાં આવશે નહીં. 


૨. સમાજમાં કોઈ પણ ભંડોળ એકત્રિત કરવું હોય તો ભાવનાત્મક દષ્ટિકોણ રાખીને જ ભંડોળ એકત્રિત થવું જોઈએ. 
જે કેન્દ્રીય સમાજના ઇતિહાસમાં આથી પહેલાં થતું આવેલુ છે. એટલા માટે લોટરી સિસ્ટમથી કેન્દ્રીય સમાજમાં 
ઉભા થતા નાણા ભંડોળને આ સભા સખતાઈથી વખોડી કાઢે છે અને તેનો અત્રે વિરોધ કરે છે. 


૩. અત્યાર સુધી શ્રી દક્ષિણ કર્ણાટકની તમામ સમાજો કેન્દ્રીય સમાજને રા. ૨૦/- નો મુંડીયા વેરો સમયસર આપતી 
આવી છે. પણ હવે પછી આ સભામાં આ સમાજ એ ઠરાવ પાસ કરે છે આ મુંડીયા વેરો ઉઘરાવીને આપણા કેન્દ્રીય 
સમાજના પ્રતિનિધીઓને આપવા પણ કેન્દ્રીય સમાજને ત્યારે જ પહોંચતા કરવા, જ્યારે ભારતભરની તમામ 
સમાજો આપે ત્યારે જ. 


૪. આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના ૫૦ વર્ષ પહેલા જ્ઞાતિ સુધારક વડીલો કે જેઓએ સનાતન ધર્મને અંગીકાર 
કરેલ એવા વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તો તે સમાજ ના મૂળભુત ઉદ્દેશો, હેતુઓ અને સંદર્ભો બાબત કેન્દ્રીય 
સમાજ એક શ્વેત પત્ર બહાર પાડે અને તેવી બાબતોથી આ સ્વર્ણીય મહોત્સવની ઉજવણી નિમિત્તે ગામે ગામ જઈને 
યુવાનો ને સમાજ ના અને જ્ઞાતિના સાચા ઇતિહાસથી વાકેફ કરવા જોઈએ. તો જ સમાજનો સ્વર્ણીય મહોત્સવ સાચા 
અર્થમાં ઉજવ્યો ગણાશે. માટે આ સભામાં અત્રે આ સમાજ કેન્દ્રીય સમાજને અનુરોધ કરે છે કે આપણી ભાવિ પેઢી 
એટલે કે યુવાન ભાઈ-બહેનો ને આપણી હાલની કેન્દ્રીય સમાજના સાચા ઇતિહાસથી માહિતિગાર કરે. 


રૂપજની સત્મા ના ગ્મધ્યક્ન મહાદથ્ટ મ હા ઉતરી 


#] કરાવલ્યત કાનજી ત્મત્રત ની. અહી. 


ભઅુ,ચ રોડ પાટીદાર પડિવાર સમાજ 


ના તમ કી શૌવતા(ગુ- વલજ રામા(21.. જા ઝગ, 


(08195-2723013228729 0/) 9448194777 ફી ધ ની 
168101 રિકાઠાડાં 0૦ઢ॥ાં, [1021 ગતાલખ્ાગ પાર|દ।૨ર રનત? ના સમઅ. 
(0)08191-275142 (ર)275942 (11) 9448485056 હ ઝુ સ્ક્ડ્પ્કપકલ્સેસ્૨૯- 


1-ઢાલંપયાળડાં રિઢ]2 ઝિંપટા॥ં, (ટાટાટા 

(0) 23636633 (ર) 28560383 (11)9645290603 
રિકપઠા [.ઢ10ઢાડાં ર208, (ઢા2ટઢા 4 

(0) 23636911 (ર)23543446 (11) 9448385109 


*]. બહ્ઝીલાલ ભીમન અપક્ટાચ 


આપણા માટે શું ક 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૩૧ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડી? 


* જિસ્વાર્થ કાર્ય, એજ સમાજ સેવા'”' ।। શ્રી ઉમિયાથે નમઃ ॥। ** વિના સહકાર, નહીં ઉદ્ધાર '' 


91101 19210511111 11 0 01વ્ય ”વિ1તગ 941004] 
શ્રી દક્ષીણ ક્ણટક પાટીદાર સમાજ, બેંગલોર 
“ ડાર 101110 8110૫0૫ ' # 980, 5૦1૪1૦૦ (ર૦, ર.2.€. 1.0)/૦૫1, ૫0|4]/118041, 216 $146૦, 3દ્યા16101૦0 - 560 040. જ: 23301556 


11011 !'૦હાતકા॥ [પતા1|| 10॥દ્યાં પ1|1 11111011, 1/1)/60(0 (ર0 હ6, 111010 3/00 9૦૬16011 : 


[03] 76745490 (13) 71351414 (1/1) 94410495080 


1(11110]| ”૦।11|| ”૦ 1620, [1014/11801621% 
(0) 27722110 (ર) 27723390 (11) 9844156643 


59૦૬ બ૦દ્%/ ક 
ઉકા1 5૦ ાછાદ્ઞા% “ધા 11181 111] 5% 18, 11ત10]/જ 11011041010 1022080109 5147 157 
(01) 28413577 (13) 941044 7/44 ((4) | 94412713375 1702૧079: : પ/0521 01081 160૬1120041 0૦7211, 1/0૫ 
11960 11૦%કા!છા દ1પાાદ્ા1 118 પદ્ઞાપ] 1.1010190 011, (/)/ 0/0 (રહાઉ, 1101૦ (૦/9 0620-2529608 (11) 9615230301 
(0) 26747755 (1ર) 23507136 (1/1) 9440450756 કઇ6107 * મિ।(1610010401 20૫6 છ41018101, 2817008997૦ 
ક (0) 275086 (01) 9845277088 
10011 કક (0૬140૫8181 1॥6| ૫/1] ”0॥, ”0010]/8 11111. ”્તિકા : 0100]0181 1120] €/1201081)/8, 2૦004 
ગિછકાંત૦॥ [0) 21391237 (ર) 28370557 (1) 94410270300 0૦11. 30૦0117, (0)28395043,28390120(ર)28396236(1/) 9900181865 
€ 01111111100 11011100! 
₹%. ઉાપ્કાતા 5૦૦૦0 : સત્યમેવ ખયતે 
11811]પા1811 1/81] રિઇતદા॥ાં, 11011160 [ર૦ [પ૦ કે દ ઉકા 
(0) 242225 (31241325 (041) 9448451375 ૧ દાદ 
0100૬| ઉ! 5110] €111801181]/8, 2)0૫401000010 
(0) 255435 (ર) 255905 (11) 9448754140 વ્વ “લાલા વાતજ ત્ાગતન. ટ શ્ર 
૨8100૬11 113 1180618| ?0૩!, 110100]/॥0. જ 943% ૧ જ ત્ટ દગ 
(0) 225530 (ર)??7254 (11) 9448310773 ક ૩ સ₹"“5“1મહીત કચરી સત્ય. £:%€7૮7૧ 


ઊડ્ઠં!ળ 81 71૫18] ૨૩11811 , 30010010007 


ક્ષ્ટ્ન્ ભ 


(0) 2727392? (ર) ?7?71727 વ રો 

€॥ક0તપાંડાં 0/01 5૩110, 11/8010 દવા તમાઇ હર: દીયા ર 

(0પ0-2422350 (1ર) 2482050 (1/1) 9815122050 ડિ 6 ] 

નસભ રાજા ન ણ «૦ 24 ૧(#2/૯/ ચઅમાત્ક 

(0) 2495031 (૨) 2495755 (010) વ ૩/૮» 26. 

18! 2808 780811, ૨િ]2]0802: ણ 

(02337703 (ર) 23472025 (॥1) 9148305048 2/ રનનગ- દપ્વરલી પષ।ર ૯0૧ ઝન ટ્વેમ્હ- વદ 
ગ્કિઇટા 0૦૫% 5૩011181, ૨૩]3]0808 

(0)23288370 (ર)9900168732, (11) 9148352021 ઈ” 121૬ 1ર પરિવ્ય “સમાજ 

0000૩ રિકાકળાં ૦૫૩, 112026ાં ૩ શવ્યારી -તજ્ઝ્ન 

(0)080-7745578(03)77455178(1/00448085278 

પ8ઇપ 0૭108 3/8૬311, 1.81020 ન્‌ ન ન્ડ 
(0)26587901 (ર) 26683323 (11) 9814123320 €/10 ગ) યાહ «માઈ દર્જ પ૪2 * જ 

ગિરા 1181)  €111801181)/8, 1-૩1080 ૦૫ ૧. 

(0)28523017(ર)51119753 (1/00341218578 21 ૯૦/[૦૯્પર પાટીદાર સ્નગ્ાજ છ ઇટ 
2૪૦01811 1120] રિ81/21 1(.રિ. 2િ।(801 પ /77/ 79 
(0)25612958 (ર)98/5932201 (1/) 9740085111 પપન્ટા -૪ મ્પ્પ-ળ. પી 4૮/7૮ "૫" 

૨810681) 101018 9૦6%, 1.રિ, ગિ।(800 

(0)25850993 (ર) 25424814 (1) 9844011345 ર કિ દ 

૫/૦૯ઊ | [૭/૩7 01180681, 2૦6680૭1800 % જી ન (”જે! 
(0)080-?7024226 (ર)?7689577 (1/)9448761808 1 ઘ/ન*૩ મનજ*૭6 ૯૦ જાયા! - «7 ૭% ઝા ત ત્રનપઝ 

૫611727 31376૩6 8188081, [10121081618 કડ 

(0) 27723644(ર)27722633 (1/) 9341238543 ને [0-2 ય સમાજ નસ્વમયાહછઃ! 

010086 1(૦૬1178 11100411, 1001811202: ક ! પધા ૨) નન ૦-2. 


(0)25367836 (ર)25294357 (1/) 9449863351 
31॥101॥| 111181, 1001(8108081 

(0 (રિ) 05681545 (//) 9845120544 

5૦011] 1106] 180181, ઇ૦મ 

(0)0820-2528231 (ર)?574541 (11)9448138231 

$11૪685 1401] રિ૭૪/૭11, 3180721811, 11866107 

(0)08282-263601 (1/) 9448146491 

16101] 51116 11000851, 118૬581 

(0) 0817?-256470 (ર)?50493 (1/)9980435906 

35010] 4072] ?૦1૫(, (6018! 

(૦.ર.) 08157-240266 (!/) 9448185368 

16૭1011181 1180] ?૦1૫૩/, [1010862810 

(0)08152-242453 (ર)?42053 (1/) 91492594568 

10] 08)/8 €0(80181)/8, 11/01? 

(0) 0816-2261363 (ર)2280195 (1/) 9448370195 

1. 810પ્કાળકાં 2081] રિક, 0૦૫મ0 

(0) 08131-2?2747 (ર)2?2853 (॥/) 9964090572 

1(81881 ?િ(010]| ?૦4૫8(, ?૦૦10)/8, 081160810/6 

(0)41170026 (ર) 28396045 (11) 9945535121 

િ(૭10]| 16818281 €10801081)/8, ?૦010/8, 2800810/6 

(0) 28390532 (ર) 20391696 (!/) 9446360537 

16811181 ?80181 1/261)/8, 110)/0# 

(0)08193-227239(ર)228729 (1/1) 9448194777 

10810 રિકાઢ॥કાં 0૦1, [10121(૫0(0 

(0)08191-27514? (ર)?75942 (1/) 91464050560 

1-281030211151 રિ8]4 ઝં0%2॥1, 181818101૫. 

(0) 23636033 (ર) 28500983 (10/)098415290603 

રિક! |.21008116| રિઠાળ1|, 12121181100 

(0) 23036911 (ર)23543440 (11) 94148385109 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૩૨ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ડીસેમ્બર, ૨૦૦૯ ના શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના સભ્યોજોગ કેન્દ્રીય સમાજની સમાધાન સમિતિ 
દ્વારા આપવામાં આવેલ એક ખોટું નિવેદન 
આ નિવેદનને ઉમાદર્પણના જાન્યુઆરી, ૨૦૧૦ નાઅંકમાં છાપવામાં આવ્યું હતું. 


નિવેદન 
સવિનય સાથે જણાવવાનું કે વર્તમાન સમયમાં આપણા સમાજને ૫૦ વર્ષ પૂર્ણ થતા હોઈ તેની પૂર્વ તેૈયારીરૂપે આયોજનની 
તાડમાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. 


સમાજના દરેક ઝોનમાં સ્વર્ણિમમહોત્સવ અંતર્ગત શિક્ષણ શિબિરો, બીઝનેસ શિબિરો, આરોગ્ય તથા મહિલા ઉત્કર્ષ અને 
પાયવારણને લગતા કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા છે. અને આગામી તા.૮.૦૧.૨૦૧૦ થી ૧૨.૦૧.૨૦૧૦ સુધી હેદરાબાદ 
મુકામે યુવા ઓલીમ્પીયાડ સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ અંતર્ગત યોજાઈ રહ્યો છે. સાથે સાથે સમાજમાં વૈચારિક મતભેદો ઉભરી 
રહ્યા છે. આવા વૈચારિક મતભેદો આપણા સમાજના સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવના આયોજનમાં સોનાની થાળીમાં લોઢાની મેખ 
સમાન છે. જેમાં મુખ્યત્વે સમાજના નામઅંગે તથા તેમના સભ્યપદ અંગે તથા કોર્ટકેસો અંગેના છે . 

આવા વૈચારિક મતભેદો માટે સમાજ દ્વારા એક સમાધાન સમિતિની નિમણુક કરવામાં આવી છે અને તેમણે તેમની કાર્યવાહી 
શુરુ પણ કરી દીધી છે. 


સાંપ્રદાયિક મતભેદો બાબતમાં શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ, ધનસુરા દ્વારા શ્રી 
અ.ભા.ક.ક.પા.સમાજના ભારત ભારતભરના સમાજો ઉપર પત્રો લખી અને મેગેઝીન દ્વારા જે કાંઈ પ્રચાર થઈ રહ્યો છે તેના 
અનુશંધાને જણાવવાનું કે આપણા સમાજના પૂર્વજો દ્વારા તા.૧૯.૦૫.૧૯૬૦ ના રોજ પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન, નખત્રાણા 
મુકામે ઉદઘાટન સમારંભ પ્રસંગે શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની વિધિવત રચના કરવામાં આવી. જેમના પ્રથમપ્રમુખ શ્રી 
શિવદાસભાઈ કાનજીભાઈ નાકરાણી વિરાણીવાળાના અધ્યક્ષસ્થાને સમાજના પ્રથમબંધારણને સર્વાનુમતે બહાલી આપવામાં 
આવી. તે સમયના વડીલોએ દીર્ઘદષ્ટિ રાખી કે આપણી સમાજ સંગઠિત બને, શિક્ષણ ક્ષેત્રે આગળ વધે અને સમાજમાં 
ભાઈચારાની ભાવના વધે તેવા હેતુથી સમાજનું પ્રથમબંધારણ પાસ કરવામાં આવ્યું. ત્યાર બાદ જે તે વખતના હોદદેદારશ્રીઓ 
તા.૨૪.૦૮.૧૯૯૪ ના રોજ મળેલી સમાજની સામાન્ય સભામાં સમાજનું નામશ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ હતું તેમાં 
ઉમેરો કરી શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના નામથી સર્વાનુમતે બંધારણ પાસ કરવામાં આવ્યું ત્યારથી 
કરીને અત્યાર સુધી સમાજમાં ખુબજ સાંપ્રદાયિક સુમેળભર્યું વાતાવરણ હતું પણ અમુક ગામોમાં સાંપ્રદાયિક મતભેદો ઉભા 
થતાં અને સતપંથ સમાજના ભાઈઓ દ્વારા કોર્ટ કેસો થવાથી તે ગામોમાં સુમેળભર્યું વાતાવરણ ડોહળાયું જેથી કરીને સમાજનું 
વાતાવરણ ન ડોહળાય તેના માટે સમાજના ભાઈઓમાં અરસ પરસ સંપ અને સંગઠન જળવાઈ રહે તેના માટે સમાજના 
ઉપપ્રમુખ શ્રી નારણભાઈ રતનશીભાઈ છાભૈયા મુંબઈવાળાને સાંપ્રદાયિક મતભેદોના સમાધાન માટે જવાબદારી સમાજદ્વારા 
સોંપવામાં આવી. તેઓશ્રીએ કોટડા (જ) ઘણા વર્ષોથી ચાલતા સાંપ્રદાયિક મતભેદોનું સુખદ સમાધાન કરાવેલું. 


તેઓશ્રીએ પોતાની સાથે જેમની જ્યાં જરૂર જણાઈ તેમને સાથે રાખી આવા મતભેદોના ઉકેલ માટે પ્રથમમીટીંગ 
તા.૧૬.૦૪.૨૦૦૯ ના રોજ મુંબઈ મુકામે, બીજી મીટીંગ તા. ૧.૦૫.૨ર૦૦૯ ના ભુજ મુકામે, ત્રીજી મીટીંગ તા. 
૨૫.૦૬.૨૦૦૯ ના નરોડા અમદાવાદ મુકામે બંને સંપ્રદાયના આગેવાનોને સાથે રાખીને સમાધાનના પ્રયાશો કરવામાં 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આવ્યા. સમાધાનની નજદીક પહોંચ્યા જ હતા તેવા સમયે આપણા કમનસીબે જે જવાબદારી નિભાવી રહ્યા હતા તેવા આપણા 
સમાજના ઉપપ્રમુખશ્રી નારણભાઈ રતનશી છાભૈયાનું દુઃખદ અવશાન થયું પણ આવા મતભેદોના સમાધાનના પ્રયત્ો 
સમાજના વડીલો દ્વારાચાલુ જ રહ્યા. 


ત્યારબાદ તા. ૪.૦૮.૨૦૦૯ ના રોજ અમુક સનાતની ભાઈઓ દ્વારા સાંપ્રદાયિક મતભેદો અંગેનો પત્ર સમાજને મળ્યો. આ 
અંગે સમાજે ત્વરિત નીણયિ લઈ તા.૫.૦૮.૨૦૦૯ ના રોજ સનાતની ભાઈઓ સાથે સમાજના આગેવાનોએ ખાસ મીટીંગ 
બોલાવી. આ અંગે યોગ્ય કરવાની સમાજના આગેવાનો તરફથી ખાતરી આપવામાં આવી. 


તેના અનુસંધાને તા.૬૦૮.૨૦૦૯ ના રોજ સમાજના વડીલ ટ્રસ્‍ટી શ્રી શિવદાસભાઈ ગોવિંદભાઈ છાભૈયાની અધ્યક્ષતામાં 
સમાધાન સમિતિની રચના કરવામાં આવી. તેમછતાં તા.૭.૦૮.૨૦૦૯ ના રોજ સમાજની સામાન્ય સભામાં અમુક 
સનાતની ભાઈઓ દ્વારા પત્રને વાંચવાનો આગ્રહ કરવામાં આવ્યો. પત્રના વાંચન પછી સનાતની ભાઈઓ તરફથી ઉગ્ર 
રજુઆતો કરવામાં આવી. જેમાંથી કેટલાક ભાઈઓ તરફથી અશોભનીય ભાષા વાપરવામાં આવી. આ ઉપરાંત સમાજના 
આગેવાનોએ સમાધાનની ખાતરી આપવા છતાં તેઓશ્રીના તરફથી ભારતભરના સમજોને ટપાલો લખી મેગેઝીનો દ્વારા 
અહેવાલ મારફત આપણા સમાજોમાં ગેરસમજણ ઉભી થઈ. 


સમાજ તરફથી આના અનુસંધાને તા.૮.૧૦.૨૦૦૯ ના રોજ અમદાવાદ મુકામે સમાધાન સમિતિએ આવા મતભેદોનું 
સમાધાન થાય તેના માટે એક મીટીંગ બોલાવવામાં આવી તેમાં સનાતની ભાઈઓને હાજર રહેવા જણાવેલ જેથી 
સમસ્યાઓનો સુખદ સમાધાન થઇ શકે. તેમને લેખિત તથા મૌખિક જાણ કરવા છતાં તેઓ અમદાવાદ ખાતે મળેલ 
તા.૮.૧૦.૨૦૦૯ ની મીટીંગમાં હાજર રહ્યા નહિ તે દરમ્યાન સનાતની ભાઈઓએ ધનસુરા મુકામે સનાતન ભાઈઓની 
મીટીંગ બોલાવેલી તે મીટીંગમાં જે કાંઈ ઠરાવો તે ઠરાવ સાથેનો પત્ર ૧૨.૧૦.૨૦૦૯ ના રોજ શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ 
કડવા પાટીદાર સમાજને મોકલાવેલ તેના અનુસંધાને સમાજના આગેવાનોએ તા. ૩.૧૧.૨૦૦૯ ના રોજ સુરત મુકામે 
ટ્રસ્ટીઓ , હોદેદાર્શ્રીઓ તેમજ સમાધાન સમિતિના સભ્યો સાથે મળી આ પત્રમાં જણાવેલા ઠરાવો બાબતમાં ખુબજ ગહન 
ચચ-વિચારણા કરવામાં આવી. 


ત્યારબાદ તા.૧૧.૧૧.૨ર૦૦૯ ના રોજ વિદ્યાર્થી ભવન, નખત્રાણા મધ્યે સનાતની આગેવાનો સાથે સમાધાન સમિતિની 
મીટીંગ મળી જેમાં ધનસુરા મુકામે કરવામાં આવેલ ઠરાવોના ખુલાસો કરવામાં આવ્યા જેમાં પાંચ ઠરાવો પૈકી ચાર ઠરાવોમાં 
સંતોષકારક છણાવટ થયેલ ફક્ત એક ઠરાવ પુરતા કોર્ટ કેસો થયા છે. તેના સુખદ સમાધાન થાય તેવા સહિયારા પ્રયતો કરવા 
તેવું નક્કી કરવામાં આવ્યું. 


વિશેષમાં આપણા ગામના સમાજોમાં બંને સંપ્રદાયના મંદિરોમાંના પ્રસંગોમાં, સમૂહલગ્નોમાં, પરિવારનાં મિલનોમાં તથા 
ભારત ભરના સમાજોમાં આવા પ્રસંગોએ સંપ્રદાયના ભેદભાવ ભૂલી એક સંપથી સનાતન સમાજના ભાઈઓ તથા સતપંથ 
સમાજના ભાઈઓ ઉજવી રહ્યા છે. આવા દરેક પ્રસંગોમાં સાંપ્રદાયિક મતભેદો નડતા નથી, પરંતુ શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ 
કડવા પાટીદાર સમાજમાં સંપ, સગઠન ને સુમેળભર્યું વાતાવરણ ચાલી રહ્યું છે તેમાં આવા સાંપ્રદાયિક મતભેદો ઉભા કરી 
સમાજના સંગઠનને નબળું પાડવાના પ્રયત્ો થઇ રહ્યા છે તે બિલકુલ યોગ્ય નથી. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૩૪ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


અમુક સનાતની ભાઈઓ સમાજના બંધારણના ખોટા અર્થઘટન કરીને સમાજના ભાઈઓને ગુમરાહ કરી રહ્યા છે તેના ખુલાસા 


જ જા 


નીચે લખ્યા મુજબના છે તે જાણવાથી આપ સૌને સમાજની વાસ્તવિકતાનો પૂરો ખ્યાલ આવી જશે. 


બંધારણની કલમનં.૧ આ સમાજનું નામશ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ રહેશે. 

બંધારણ ની કલમનં. ૪ સમાજના ઉદ્દેશો અને હેતુઓ-પેટા કલમનં.૧ સમાજના મુખ્ય ઉદ્દેશ કચ્છ તેમજ કચ્છ બહાર કોઈ પણ 
જગ્યાએ રહેતા કચ્છ કડવા પાટીદારના ભાઈઓ તથા બહેનો વચ્ચે પરસ્પર સ્નેહ, સંગઠન, સહકાર, શિક્ષણ ને એક્યાતાની 
ભાવના વધે એવા પ્રયલો કરવા. 

બંધારણની કલમનં.-પેટા કલમનં.૧ સમાજ 

સમાજ એટલે શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદારસમાજ. 

પેટાકલમનં.ર જ્ઞાતિ 

જ્ઞાતિ એટલે કચ્છ કડવા પાટીદાર અને તેના વંસજો 

પેટા કલમનં.૩ સભ્ય એટલે કચ્છ કડવાપાટીદાર સમાજનાપુખ્ત વયની વ્યક્તિ 

બંધારણની કલમનં. ૭ સભ્યપદ મેળવવા અંગેની યોગ્યતા અને શરતોઃ 

સમાજની ૧ ૮ વર્ષ ઉપરની કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે ત્યાં રહેતી હોય તે આ સમાજની સભ્ય બની શકશે. 

બંધારણ ની કલમનં. ૮-પેટા કલમનં. ર આજીવન સભ્યઃ 

એક સાથે અને એક સમયે રૂ. ૫૦૧.૦૦ આપી સમાજના આજીવન સભ્ય બની શકશે. 


ઉપરોક્ત બંધારણ ની જોગવાઈ મુજબ ક્યાંય પણ સનાતની શબ્દ આવતો નથી. જેથી સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની 
કોઈ પણ વ્યક્તિ સમાજનું સભ્યપદ મેળવી શકે છે. 

સિયમનં. ૧૯નો કેટલાક ભાઈઓ તરફથી વારંવાર ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. તે ૧૯ નંબરની બંધારણ ની કલમન[િ પણ 
જ્ઞાતિ રીતરીવાજો અંગેના 4િયમો છે તેનું પાલન કરવું જે સમાજના દરેક સભ્યોની ફરજ બને છે. 

સિયમનં.૧૯ માં જે કોઈ સામાજિક કે ધાર્મિક વાદ-વિવાદ માટે કોર્ટ કેસો ના કરવા પણ સમાજના માધ્યમથી ઉકેલવા જોઈએ 
પરંતુ સતપંથ સમાજના અમુક ભાઈઓ દ્વારા કોર્ટ કેસો કરવામાં આવે છે. તેને શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સમાજ સખ્ત શબ્દોમાં વખોડે છે. અવ કેસોનું અરસ પરસ સાથે બેસી સમાધાન થાય એજ સમાજ માટે ઉચિત ગણાય. 


છેલ્લે આ પ્રસંગે સાથે મળી શ્રી અખિલ ભારતીય સમાજનો આવી રહેલ સ્વર્ણિમમહોત્સવ ખુબજ ધામધૂમથી સંપ, સંગઠન 
અને સહકારથી ઉજવીએ. આપણા સમાજના દરેક પ્રશ્નો સહુના સટકારથી ઉકેલાતા હોય છે. વિન સહકાર નહિ ઉધારની 
વાતને સ્વીકારી શ્રી સમાજના સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ કાર્યક્રમપુરતા જ નહિ પણ હંમેશ માટે સમાજમાં સાંપ્રદાયિક મતભેદો ન 
ઉભરે અને સહુસંગઠિત થઇ સમાજ વિકાસના કાર્યો કરીએ. 


શિવદાસભાઈ ગોવિંદભાઈ છાભૈયા 


પ્રમુખશ્રી 
શ્રીઅ.ભા.ક.ક.પાટીદારસમાજ સમાધાન સમિતી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૩૫ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ઉપરોક્ત નિવેદનની સમીક્ષા 

ઉપરોક્ત નિવેદન જે કરવામાં આવ્યું છે તે કેન્દ્રીય સમાજના કહેવાતા વરિષ્ટ ટ્રસ્‍ટી શ્રી શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયા દ્વારા લખવામાં 
આવ્યું છે. તે નિવેદન ભલે પછી કેન્દ્રીય સમાજની સમાધાન સમિતિ ના નામથી કરવામાં આવ્યું હોય. પણ લાગે છે એવું કે આ 
એના વ્યક્તિગત વિચારો છે તે સતપંથની તરફેણ જ કરે છે. આ પછીની એમની વર્તણુકો એવી હતી કે તે સમાજને 
નુકશાનકારક હતી તે આપણને પાછળથી ખબર પડી ગયી હતી તેનાથી આપ સૌ સુવિદિત છો. માંડવી હોસ્ટેલ પ્રકરણનો 
સુત્રધાર પણ આજ માણસ હતો. આ વ્યક્તિને સતપંથ તરફ ભારો ભાર પ્રેમછે અને આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં વારે ઘડીએ 
સતપંથ તરફી બયાનો આપી એ પુરવાર કરે છે કે તેને સતપંથ તરફ કુણી લાગણી છે. કેન્દ્રીય સમાજની સમાધાન સમિતીનું 
ગઠબંધન એટલા માટે કરવામાં આવ્યું હતું કે મેં અને હિંમતભાઈ ખેતાણીએ કેન્દ્રીય સમાજની તા.૭.૮.૨૦૦૯ ની સામાન્ય 
સભામાં એવા સમાજના ટ્રસ્‍ટી-હોદ્દેદારો ઉપર આરોપ લગાવ્યો હતો કે જેઓ પીરાણા સતપંથના કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપીને 
બાવા ઈમામાંશાહના નામે ઉભા કરવામાં આવેલા કહેવાતા મંદિરોની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરવા ગયા હતા. તે કેન્દ્રીય 
સમાજના સિદ્ધાંતોના વિરુધ્ધનું કાર્ય ગણાય. કારણ કે કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના જ એ હેતુ થી કરવામાં આવી હતી કે જતે દહાડે 
પાખંડી પીરાણા સતપંથનું જ્ઞાતિમાંથી જડમુળથી નાશ કરી શકાય. પણ બાવા ઈમામશાહના કહેવાતા મંદિરોમાં જવું એટલે તો 
સતપંથને પ્રોત્સાહન આપવા બરાબરનું કાર્ય ગણાય તે કેન્દ્રીય સમાજનો કોઈ પણ વ્યક્તિ એવું કાર્ય કરે તો સિધ્ધાં તિક દ્રષ્ટીએ તે 
સમાજનો ગુન્હેગાર ગણાય જ. સમાજના સનાતની ભાઈઓને આનું મનદુઃખ હતું. તે મનદુઃખ ને દુર કરવા માટે જ તો 
સમાધાન સમિતિનું ગઠબંધન કરવામાં આવ્યું હતું પણ અફસોસ સાથે કહેવું પડે છે કે જે વ્યક્તિ ઉપર અમારો આરોપ હતો કે તે 
વ્યક્તિ સમાજનો ગુન્હેગાર છે તે વ્યક્તિને જ અમારા મન દુઃખનું સમાધાન માટે જો સમાધાન સમિતીનો અધ્યક્ષ બનાવવામાં 
આવે તો તે કેવા પ્રકારનું સમાધાન કરે? તે એક વિચારવાની વાત છે. શુરુઆતમાં જ અમે આનો વિરોધ કર્યો હતો પણ કોઈ 
સાંભળવા વાળુ નોહતું. કારણ કે તે વખતે સનાતની કેન્દ્રીય સમાજમાં સતપંથના વિરુધ્ધમાં બોલવાની કોઈની તાકાત નોહતી. 
આપણે વાત કરતા હતા સમાજના વરિષ્ટ ટ્રસ્‍ટી શ્રીમાન શ્રી શિવદાસ ગોવિંદ છાભેયાની કે જેમને કેન્દ્રીય સમાજે સમાધાન 
સમિતિના અધ્યક્ષ બનાવ્યા હતા. સમાધાન સમિતિની [નિમણુક કરવાને બદલે કેન્દ્રીય સમાજની ન્યાય સમિતિ તો અસ્તિત્વમાં 
હતી જ. તેને ન્યાય આપવાનું કામસોંપી શકાયું હોત. શું વડીલ શ્રી કરસનભાઈ લાધા દીવાણીના અધ્યક્ષપદે બનેલ ન્યાય 
સમિતિ આવા સમાધાન માટે અસક્ષમહતી? પણ ના કેન્દ્રીય સમાજને સતપંથ તરફી વિચારધારા વાળા જ માણસો સમાધાન 
સમિતિમાં જોઈતા હતા. એ સમાધાન સમિતિમાં બીજા બે સભ્ય હતા જેઓ સતપંથ તરફ કુણી લાગણી ધરાવતા હતા. તેમાંના 
એક હતા શ્રી દામુભાઈ ગોગારી અમદાવાદ વાળા અને બીજા હતા શ્રી દેવજી માવજી લીંબાણી. તે બંને ની વિચારધારા પણ 
સતપંથ તરફી જ હતી તે પાછળથી પુરવાર થયું હતું. સમાધાન સમિતિના જ્ઞાતીજોગ નિવેદનને અમોએ (સનાતન ધર્મ જાગૃતિ 
સમિતિએ) સચોટ જવાબ આપ્યો હતો તે નીચે મુજબનો હતો 


કેન્દ્રીય સમાજની સમાધાન સમિતિના જ્ઞાતીજોગ નમ નિવેદનને સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિનો સચોટ જવાબ 

ડીસેમ્બર ૨૦૦૯ ના કેન્દ્રીય સમાજે અખબારોમાં પ્રસિધ્ધ કરાવેલ જ્ઞાતીજોગ નિવેદનના જવાબ રૂપે અખિલ ભારતીય કચ્છ 
કડવા પાટીદાર સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિએ લખેલા પત્ર સામે કેન્દ્રીય સમાજે કેટલાક મુદ્દાઓ ઉપસ્થિત કર્યા છે. જેનો 
નિષ્કર્ષ એવો છે કે, 


૧. સમાજની સનાતની જ્ઞાતિને ગુમરાહ કરવા હેતુથી કરવામાં આવેલા ખોટા નિવેદનો 
કેન્દ્રીય સમાજના નિવેદનમાં જણાવ્યા મુજબ સમાજમાં ચાલતા સાંપ્રદાયિક વિવાદો ઉકેલવાની જવાબદારી તે વખતના 
ઉપપ્રમુખ શ્રી નારાયણભાઈ છાભૈયાને સોંપાઈ હતી, પરંતુ સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિનું કહેવું એ છે કે, આ બાબતે થયેલી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


મીટીંગ કે કાર્યવાહીની જાણ જેમના પર આ કેસો થયા છે, તેમને કરવામાં આવીજ નથી. તો કયા કેસોની જવાબદારી સ્વ. શ્રી 
નારાયણભાઈ છાભેયાને સોંપવામાં આવી હતી? તે એક પ્રશ્ન રહે છે. બાકી આવા નિવેદનો છપાવીને સમાજના બહોળા 
સનાતની વર્ગને ગુમરાહ કરાવો છો તે હવે ચલાવી લેવામાં આવશે નહિ. 


સનાતની ભાઈઓના તા.૪.૦૮.૨૦૦૯ ના પત્રમાં જણાવ્યા અનુસાર પીરાણા સતપંથના નિષ્કલંકી ધામનખત્રાણાના 
કાર્યક્રમમાં હાજરી આપનાર સમાજના ટ્રસ્‍ટી-હોદ્દેદારો સમાજના ગુનેગાર છે. તેમાંના એક વરિષ્ઠ ટ્રસ્‍ટી શ્રી શિવદાસ ગોવિંદ 
છાભૈયાના અધ્યક્ષસ્થાને સમાધાન સમિતિની રચના કરાઈ હોય, તો તે કેવો ન્યાય અને સમાધાન કરી શકે? 


૨. સામાન્ય સભામાં સનાતાનીઓ દ્વારા વાતાવરણ દુષિત કરવાનો ખોટો પ્રચાર 

સમાધાન સમિતિના 4િવેદનમાં જણાવાયું છે કે, કેન્દ્રીય સમાજની તા. ૭.૦૮.૨૦૦૯ ની સામાન્ય સભામાં સનાતની 
ભાઈઓએ પત્ર વાંચવાનો આગ્રહ રાખ્યો અને સનાતની ભાઈઓએ અશોભનીય ભાષામાં પ્રવચનો કરી વાતાવરણને દુષિત 
કર્યું હતું. તેના પ્રત્યુત્તરમાં અમો (ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ વાળા ભાઈઓ) જણાવીએ છીએ કે સામાન્ય સભામાં પત્રોનું વાંચન 
કરવું તે બીજા નંબરનો એજન્ડા હતો પણ તેને બપોર પછીના સત્રમાં ચાહી ચીંધીને ધકેલી દેવામાં આવ્યો જેથી તે વિષય પર 
ચર્ચા કરવાનું ટળે આવી મુરાદ કેન્દ્રીય સમાજના સુકાનીઓની હતી. પણ પત્ર તો વાંચવો જરૂરી હતો જેની સમાજના સનાતની 
ભાઈઓ કાગડોળે રાહજોઈ રહ્યા હતા. પણ સમાજના સુકાનીઓ તે પત્રનું વાંચન ન થાય તેવું ઈચ્છતા હતા તેનું કારણ અમોને 
સમજાતું નોહતું. કેન્દ્રીય સમાજની સમાધાન સમિતિનો બીજો આરોપ પણ પાયાવિહોણો છે, કારણકે તે સભામાં સનાતની 
ભાઈઓના સ્પષ્ટ અને સચોટ વક્તવ્યોને સભાજનોએ આતુરતાથી અને પીન ડ્રોપ સાઈલન્સથી (શાંતિથી) સાંભળ્યા હતા. 
વાતાવરણ જરા પણ દુષિત થયું નોહતું. પણ વાતાવરણ દુષિત તો સમાજના એવા લોકો કરી રહ્યા છે કે, જેઓ બધું જાણવા છતાં 
ધાર્મિક બાબતોમાં તેઓ ઢાંક પીછોડો કરી અજાણ છે તેવો દંભ કરી રહ્યા છે. સનાતની કેન્દ્રીય સમાજમાં આવી દોગલી નીતિ 
અપનાવવા વાળા લોકોને તો હવે ઉઘાડા પાડવાનો સમય આવી ગયો છે. સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજમાં કેટલા 
દિવસ હવે સનાતાનીઓના ભોગે સતપંથના ભાઈઓની ચાપલુસી કરવાનું ચાલુ રાખશો. 


3. કેન્દ્રીય ન્યાય સમિતિ મોજુદ હોવા છતાં સમાધાન સમિતિનું ગઠબંધન શામાટે? 

સનાતની ભાઈઓએ કેન્દ્રીય સમાજને એવો પણ પ્રશ્ન પૂછયો હતો કે સમાજમાં ધાર્મિક તેમજ સામાજિક વિવાદોના ઉકેલ માટે 
ન્યાય સમિતિ મોજુદ હોવા છતાં નવી સમાધાન સમતિ રચવાની શું જરૂરત હતી? સમાજના રીતરીવાજોની કલમ૧૯ માં 
જણાવ્યા મુજબ સામાજિક અને ધાર્મિક વિવાદોને કોર્ટમાં ન લઈ જતાં સમાજે રચેલી ન્યાય સમિતિ સમક્ષ રજુ કરવા. તો પછી 
આ પ્રશ્ને ન્યાય સમિતિને સોંપવાને બદલે નવી સમાધાન સમિતિનું ગઠબંધન કરીને તે નવી સમાધાન સમિતિને શા માટે 
સોંપાણી? શું સમાજને ન્યાય સમિતિના અગ્રણીઓની કાબેલિયત ઉપર વિશ્વાસ નોહતો? કે પછી સમાધાન સમિતિમાં સતપંથ 
તરફી ભાઈઓને રાખી શકાય તે માટે સમાધાન સમીતીની રચના કરવામાં આવી હતી કેન્દ્રીય સમાજે ન્યાય સમિતિના પ્રમુખ 
અને મહામંત્રીનેપણ આ સમાધાન સમિતિમાં સામેલ કરાયા નથી, તેનું કારણ સમજાતું નથી. 


૪. સમાધાન સમિતિની મીટીંગમાં સનાતની ભાઈઓ આવ્યા નહિ એવો ખોટો આરોપ 

જ્ઞાતીજોગ નિવેદનમાં સમાધાન સમિતિના અધ્યક્ષે સનાતની ભાઈઓ પર એ પણ આરોપ લગાવે છે કે તા. ૮.૧૦.૨૦૦૯ની 
મીટીંગમાં સનાતની ભાઈઓ આવ્યા નહીં અને તેથી કરીને સમાધાનની કાર્યવાહીમાં વિલંબ થયો. આ બાબતે સનાતની 
ભાઈઓને એ કહેવાનું છે કે સનાતની ભાઈઓની તા. ૪.૧૦.૨૦૦૯ ના ધનસુરા ખાતે મીટીંગ પહેલે થી નક્કી થઇ ગઈ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


હોવાથી તા. ૮.૧૦.૨૦૦૯ ના અમારાથી પહોંચી નહીં શકાય એવું સમાધાન સમિતિના મંત્રી શ્રી કાંતિભાઈ સેંઘાણીને 
સનાતની ભાઈ શ્રી હિમતભાઈ ખેતાણીએ રૂબરૂ તેમજ ફોનથી વાત કરી હતી, તેથી આ આક્ષેપ પણ તદ્દન પાયાવિહોણો અને 
જ્ઞાતિજનોને ગેરમાર્ગેદોરનારો છે. 


૫. સંપૂર્ણ સમાધાન થઇ ગયું છે એવો ખોટો પચાર 

અમોને (ધર્મ જાગૃતિ સમિતિને) સમાજના સનાતની ભાઈઓને એ પણ કહેવું છે કે કેન્દ્રીય સમાજની કહેવાતી સમાધાન 
સમિતિ જ્ઞાતિજનોને ગુમરાહ કરવા માટે એવું પણ નિવેદન કરતાં અચકાતી નથી કે, તા.૧૧.૧૧.૨૦૦૯ ના સમાધાન 
સમિતિ અને સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ વચ્ચે સંપૂર્ણપણે સમાધાન કરવામાં આવ્યું છે. આ નિવેદન પણ તદ્ન જુઠું, 
પાયાવીહોણું અને જ્ઞાતિને ગેરમાર્ગે દોરે એવું છે. તા. ૧૧.૧૧.૨૦૦૯ ની મીટીંગમાં મુખ્ય પણે બે મુદ્દાઓ ઉપર સનાતની 
ભાઈઓદ્વારા ભારપૂર્વક રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. 


૦ એક તો સમાજના સ્વર્ણિમમહોત્સવ પહેલાં સનાતાની ભાઈઓ ઉપર થયેલા તમામકેસો પાછા ખેંચાવી લેવામાં આવે 

૦ બીજો મુદ્દો એ હતો કે, કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના સમાજ સુધારક વડીલો દ્વારા એટલા માટે કરવામાં આવી હતી કે 
જતે દહાડે જ્ઞાતિમાંથી અર્ધદગ્ધ પીરાણા સતપંથ મતનું જડમૂળથી નિર્મુલન કરીને આખી નાતને સનાતની નાત બની 
શકે. 

ઉપરોક્ત બંને બાબતો ઉપર હજી સુધી કોઈ પણ સમાધાન કરવામાં આવ્યું નથી. કેન્દ્રીયસમાજના આગેવાનો ફક્ત પોતાન 

અક્ષમતા ઉપર ઢાંકપીછોડો કરવા હેતુથી આવા ખોટા અને પાયાવિહોણા નિવેદનો કરી રહ્યા છે. 


૬. સનાતન ધર્મજાગૃતિનું સનાતની જ્ઞાતીજોગ નિવેદન 

ઉપરોક્ત કારણો અને બીજા અનેક કારણોને લઈને સમાજની સનાતન જાગૃતિ સમિતિ સમસ્ત સનાતની જ્ઞાતિજોગ એવું 
નિવેદન કરવામાંગે છે કે; 

કેન્દ્રીયસમાજની સમાધાન સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવેલા ઉપરોક્ત નિવેદનો ઉપર વિશ્વાસ ન રાખતાં, 

૧. આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કયા મૂળભૂત હેતુઓ અને ઉદ્દેશોને લઈને કરવામાં આવી હતી? 

ર૨. ક્યાસંદભનિધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી હતી? 

૩. ક્યાવડીલોના અથાગ પરીશ્રમોથી સ્થાપના કરવામાં આવી હતી? 

૪. જ્ઞાતિમાં તે વખતે સતપંથ સમાજ મોજુદ હોવા છતાં સુધારક વડીલોને શા માટે બીજી સનાતની સમાજની સ્થાપના 


કરવાની ફરજ પડી હતી? 


આવા ઉપરોક્ત પ્રશ્નોનો ઝીણવટભર્યો અભ્યાસ કરવામાં આવશે તો તમોને સંપૂર્ણપણે ખ્યાલ આવી જશે કે આજના કેન્દ્રીય 
સમાજના આગેવાનો કઈ રીતે સમાજની સનાતની જ્ઞાતિને ગેરમાર્ગેદોરી રહ્યા છે? 


લી. સનાતની રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાઘડીયા 
પત્ર વ્યહવારનું સરનામું 

આર.એમ.પટેલ એન્ડકુ; 

ચાર્ટ્ડએકાઉન્ટન્ટ, 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૩૮ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૩૫૦/૧, ગોપાલન આર્ચ મોલની પાસે, 

મૈસુરરોડ, 

બેંગલોર-૫૬૦ ૦૩૯ 

ઈમૈલઃ 1111116૪ [00૦।૧211111010015.૦૦।૧,/'”પ [|111ઢ11લાલાઢા1 છેટાળતાં1.૮૦01 

નોંધઃ ઉપરોક્ત નિવેદન ઉમા દર્પણ દ્વારા તેમના જાન્યુઆરી,૨૦૧૦નાઅંકમાં પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું. 

ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન ની સભાઓનો હું, હિંમતભાઈ અને પ્રેમજીભાઈ કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યા હતા.માંડ કોઈક અમોને 
બોલાવે. તે વખતે સમાજમાં પરિસ્થિતિ જ એવી નિર્માણ થયેલ હતી કે કોઈ ધર્મિક ભાંગજડમાં પાડવા નોહતું માંગતું. એવામાં 


ધ 


અમોને હૈદરાબાદ થી આમંત્રણ મળ્યું. અમે તો રાજીના રેડ થઇ ગયાં. 


હૈદરાબાદ (આવ્દાપ્રદેશ) સભા તા. ૨૭.૧૨.૨૦૦૯ 

સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિની હેદરાબાદ ખાતે સભા થઈ તેના એક માત્ર જવાબદાર વ્યક્તિ હોય તો તે ધરમશીભાઈ 
(ગૌરીભાઈ) અબજી લીંબાણી (સલાટ) . તે વ્યક્તિને કારણે અમીરપેટ સમાજવાડીમાં તે સભા યોજવાનું શક્ય બન્યું હતું. આ 
ગૌરીભાઈ ની ઓળખ આપું તો તેઓ જ્ઞાતિ સુધારક સનાતની વડીલ શ્રી ભીમજી કેશરા લીંબાણી (સલાટ)ના ભાઈ શ્રી 
હીરજીભાઈ કેશરા લીંબાણીના પૌત્ર હતા. આજે ભલે તેઓ હૈયાત નથી પણ તે ગૌરીભાઈ તથા તેનો પરિવાર તેમના દાદાના 
સમયથી સનાતની હતા અને આજે પણ છે. તેઓને એમલાગ્યું હતું કે હેદરાબાદમાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિ વાળા ની એક સભા 
થાય તો લોકોને અને યુવા પેઢીને ખબર પડે કે જે કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના એવા વડીલો દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી કે 
જેઓએ સતપંથનો સદંતરે ત્યાગ કરીને આપણા મૂળ સનાતન હિંદુ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો હતો. પણ તે સમાજના આજના 
હોદ્દેદારો એ ભૂલી ગયા છે કે કેન્દ્રીય સમાજના લોકોનો ધર્મ સનાતન હિંદુ ધર્મ છે. અને એવા સનાતન ધર્મ પાળતા 


સનાતાનીઓના હિતોની રક્ષા કરવા માટે આ સમાજનું નિર્માણ થયું છે. આવી બધી વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને ગૌરીભાઈ સલાટે 
હિંમત ભાઈ ખેતાણી જોડે ચર્ચા કરીને આ સભાનું આયોજન ગોઠવ્યું હતું. 


તા. ૨૯.૧૨.૨૦૦૯ના હેદરાબાદમાં ૨૭.૧૨.૨૦૦૯ના યોજાયેલ સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન સભાનો રીપોર્ટ 
પાટીદાર સૌરભ, પાટીદાર સંદેશ અને ઉમા દર્પણને મોકલાવેલ પણ તે રીપોર્ટપાટીદાર સૌરભે જ માત્ર છાપ્યો હતો. તે રીપોર્ટ 
અહી નીચે પ્રમાણે રજુ કરું છું. 


સંકલન કર્તાઃશ્રી રમેશભાઈ માવજી વાગડિયા, બેંગલોર : 

॥ શ્રી સનાતન ધર્મયિ નામઃ॥ 

હેદરાબાદ-સિકંદરાબાદ, જોડિયા શહેરમાં કુકટપલ્લી, અમીરપેટ અને ચિંતલ વિભાગે રવિવાર તા. ૨૭.૧૨.૨૦૦૯ ના 
બપોર પછી ૩.૦૦ કલાકે શ્રી પાટીદાર ભવન, મુસાપેટ, કુકટપલ્લી, હેદરાબાદ મધ્યે શ્રી કેન્દ્રીય સમાજ અને તેના સનાતન 
ધર્મ બાબતે એક ચિંતન સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા.સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના 
નીચે જણાવેલ ભાઈઓએ હાજરી આપી હતી. 


૧) શ્રીહિંમતભાઈ રતનશીખેતાણી, મુંબઈ 

૨) શ્રીરમેશભાઈમાવજી વાગડિયા, બેંગલોર (મહામંત્રી, બેંગલોર, મૈસુર રોડસમાજ) 
૩) શ્રીપ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી, મુંબઈ (યુવાસંઘ પૂર્વ પ્રમુખ) 

૪) શ્રીમણીલાલ ભીમજી પોકાર (પ્રમુખશ્રી બેંગલોર-લાલબાગ પાટીદાર સમાજ) 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૩૯ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૫) શ્રીપરબતભાઈસાંખલા, બેંગલોર 

૬) શ્રીઅમૃતભાઈમુળજી ગોરાણી, ઉડુપી 

9) શ્રીપૂનમભાઈધોળુ (દક્ષીણ સાબરકાંઠા ઝોન પ્રમુખશ્રી) 

૮) શ્રીખીમજીભાઈપટેલ (સનાતન સમાજ મોડાસા વિભાગ પ્રમુખ) 
) 


શ્રીડાહ્યાભાઈ જીવરાજ ગોરાણી (મોડાસા ઉમિયા માતા મંદિર મંત્રીશ્રી) 
૧૦) શ્રીવિનોદભાઈપટેલ (મંત્રી, સનાતન સમાજ મોડાસા) 


5 


ઉપરોક્ત મહેમાનોની સાથે નીચે જણાવેલ સ્થાનિક અગ્રણી વડીલોનેપણ મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરાવ્યુ હતું. 


૧) શ્રીપુંજાભાઈરામજી સુરાણી 

૨) શ્રીનાનજીભાઈધનજી લીંબાણી 

૩) શ્રીમણીલાલ ખીમજી રવાણી 

૪) શ્રીરવજીભાઈ મુળજી ચૌધરી (એ.પી. પાટીદારસમાજ ઝોનના પ્રમુખ શ્રી) 
૫) શ્રીનાનજી ભાઈપુંજા દીવાણી (કેન્દ્રીય સમાજના માજી ટ્રસ્ટી) 


આ ચિંતન સભા બોલાવવાનો મુખ્ય હેતુ 

૧) જ્યારે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ, તેની સ્થાપનાને ૫૦ વર્ષપુરા કરી ૨૦૧૦માં સ્વર્ણિમમહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહી છે, ત્યારે 
તે સમાજ કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવી? તે સમાજની સ્થાપના કરવાવાળા વડીલો કોણ હતા? અને તેઓ કયો ધર્મપાળતા હતા? 
સમાજની સ્થાપના વખતેના તેના મુખ્ય હેતુઓ , ઉદ્દેશો અને ધારા ધોરણો શા હતા? અને તે વખતના સ્થાપક વડીલોએ શા 
સંદર્ભોને ધ્યાન માં રાખીને કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કરી હતી? તેનો સાચો ઈતિહાસ જ્ઞાતિજનોને બતાવવા માટે આ ચિંતન 
સભા બોલાવવામાં આવી હતી. 


૨) આપણી જ્ઞાતિનો સાચો ઈતિહાસ તેમજ આપણી જ્ઞાતિ મૂળ સનાતન ધર્મને ભૂલી પીરાણા સતપંથ ધર્મમાં મુસ્લિમપીર 
ઈમામશાહ અને તેના વંસજો દ્વારા કેવી રીતે ભટકાયેલ અને તેમાંથી ફરી પાછા તે અર્ધદગ્ધ કાબ્રસ્તાની પીરાણા પંથને ત્યાગ 
કરી સદાયને માટે તિલાંજલી આપી આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કેવી રીતે કરી તેનો સાચો ઈતિહાસ જ્ઞાતિજનોને 
બતાવવા માટેઆ સભા બોલાવવામાં આવેલ. 


સભાના મુખ્ય વક્તાઓએ આપેલ ભાષણોનો સંક્ષિસ સાર 

૧. રમેશભાઈ માવજી વાઘડીયા, બેંગલોર ઃ 

તેઓએ જણાવેલ કે આપણી જ્ઞાતિએ ૧૫૯૨ માં બાવા ઈમામશાહ સ્થાપિત પીરાણા સતપંથ ધર્મમાં ફસાણા હતા. આ બાવા 
ઈમામશાહ ઈરાનથી ભારત આવેલ. તેનો મકસદ માત્ર એક જ હતો કે ભારતના હિન્દુઓને મુસલમાન ધર્મમાં કેવી રીતે 
વટલાવવા. આ પીરનો મુસ્લિમઅચાર-વિચાર અને રીત-રીવાજ વાળો ભેળસેળીયો ધર્મ સ્વીકાર્યા પછી આપણા પૂર્વજો 
ગુજરાતમાં વસતા આપણા જ અન્ય કડવા પાટીદારોથી કેવી રીતે તિરસ્કૃત થયા તેનો ચિતાર રમેશભાઈએ આપ્યો હતો. 


રમેશભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કેપીરાણ સતપંથ ધર્મનો અંગીકાર કર્યાપછી આપણી જ્ઞાતિને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૪૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


) ગુજરતનોફળઠ્ઠુપ પ્રદેશ છોડીને કચ્છ જેવા સુકા પ્રદેશ તરફ હિજરત કરવાની ફરજ પડી હતી. 

) પીરાણાસતપંથની દશોંદ-વિશોંદ જેવી પ્રપંચી જાળમાં ફસાઈને સદીઓ સુધી દારુણ ગરીબી ભોગવવી પડી હતી. 
૩) શિક્ષણથી વંચિત રહેવું પડ્યું. 

) પીરાણાનાએજન્ટએવા મુખી અને જ્ઞાતિના ગેઢેરાઓના જુલમસહન કરવા પડ્યા. 

) સૈયદોનીગુલામી વેઠવી પડી. 

) અન્ય હિંદુ જ્ઞાતિઓમાં આપણી જ્ઞાતિની ઓળખાણ મુમના મુસલમાન થવા લાગી.આપણી જ્ઞાતિ અન્ય હિંદુ 
જ્ઞાતીઓથી તિરસ્કૃત થયા. 


જ્ઞાતિની આવી પરિસ્થિતિ જોઈને આધ સુધારક વડીલ શ્રી નારણજી રામજી લીંબાણી અને તેમના સહયોગી વડીલ શ્રી રતનશી 
ખીમજી ખેતાણી અને અન્ય વડીલોએ જ્ઞાતિને જાગૃત કરી. જ્ઞાતિને પીરાણા સતપંથમાંથી છોડાવીને આપણા મૂળ સનાતન ધર્મ 
તરફ વાળી. વાંઢાયના સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજની પ્રેરણાથી ગામેગામશ્રી લક્ષમીનારાયણ ભગવાનના મંદિરો 
બનાવ્યા, સનાતન સમાજોની સ્થાપનાઓ કરાવી અને નખત્રાણા મુકામે સનાતની જ્ઞાતિની કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના 
સનાતન ધર્મના પાયા પર કરી. પણ આજના તે સમાજના અગ્રણીઓ જો એમકહેતા હોય કે કેન્દ્રીય સમાજને સનાતન ધર્મ સાથે 
કંઈજ લેવા દેવા નથી અને આ સમાજ ધર્મ નિરપેક્ષતા વાળો સમાજ છે , તો સમાજના સનાતની ભાઈઓએ ચેતી જવું જોઈએ. 
આ સ્વર્ણિમમહોત્સવમાં જ્ઞાતિનો અને સમાજનો સાચો ઈતિહાસ સમાજના યુવા વર્ગને બતાવશું તો જ સાચા અર્થમાં 
સ્વર્ણિમમહોત્સવ ઉજવ્યો ગણાશે. 


વધુમાં રમેશભાઈ વાઘડીયાએ સભા જનોને સમાજ એટલે શું અને સમાજ શબ્દની સાચી વ્યાખ્યા જણાવતા કહ્યું હતું કે 
સમાજમાં એક જ ધર્મ પળાતો હોવો જોઈએ. આપણો ધર્મ સનાતન હિંદુ ધર્મ છે એટલે આપણી સમાજમાં ફક્ત સનાતન ધર્મ 
પાળતા લોકો જ રહી શકે. છેલ્લે રમેશભાઈએ જ્ઞાતિજનોને હાકલ કરી હતી કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સનાતન સમાજ 
તરીકેની ઓળખ કાયમકરાવવા માટે આપણે સનાતની ભાઈઓએ જાગૃત રહેવું પડશે. સભાના આયોજકોનો અને 
સભાજનોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માની ને તેમને ધન્યવાદ પાઠવ્યા હતા. 


૨. પેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી,મુંબઈ 

તેઓએ જણાવ્યું હતું કે સનાતન ધર્મ એટલે શું? વૈદિક ધર્મ એટલે શું? હજારો વર્ષ થી ચાલતા આવતા આપણા સનાતન વૈદિક 
ધર્મથી આપણે કેવી રીતે વિમુખ થયા. આધ સુધારક વડીલ શ્રી નારણ રામજી લીંબાણી પહેલાં પણ પીરાણા સતપંથનો વિરોધ 
શ્રી કેસરા પર્મેશ્વરાએ કર્યો હતો. આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના એક સનાતની સમાજ તરીકેની થઇ હતી પણ આજે તેમાં 
સતપંથ ના ભાઈઓને વગર પૂછ પરછે આજીવન સભ્યપદ આપવાનું ચાલુ છે તે આજના સમાજના આગેવાનોની નબળાઈ છે . 
તેમની સનાતન ધર્મબાબતે નિષ્ક્રિયતાને લઈને સનાતની ભાઈઓને આજે ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. 


વધુમાં તેમણે કહ્યું હતું કે હું જાતે પીરાણા તપાસ કરવા કેટલીયે વખત ગયો છું. જ્યાં કબરોની પૂજા થતી હોય, દિવસમાં પાંચ 
વખત કબરો ઉપર ચાદરો ચડાવાતી હોય, તે સંસ્થાનું નામઈમામશાહ બાવા રોજા ટ્રસ્‍ટ હોય, જેના ટ્રસ્‍્ટમંડળમાં ઈમામશાહ 
બાવાના વંસજોના ત્રણ મુસલીમટ્રસ્ટી હોય અને તે સંસ્થા અમદાવાદ જીલ્લા કલેકટર પાસે કબ્રસ્તાન માટે જમીન ફાળવવાની 
અરજી કરતી હોય તો તે મુસ્લિમધર્મ નહીં તો શું છે? અને તે ધર્મને પાળતા લોકો આપણી કેન્દ્રીય સમાજના સભ્ય કેવી રીતે બની 
શકે? છેલ્લે પ્રેમજી ભાઈએ જ્ઞાતિજનોને અપીલ કરી હતી કે આજની કેન્દ્રીય સમાજની સતપંથ તરફી નમાલી નેતાગીરીને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


પડકારવી પડશે તો જ કેન્દ્રીય સમાજને તેની સનાતની તરીકેની સાચી ઓળખ આપણે અપાવી શકીશું. આજે સતપંથીઓને 
હિંદુ તરીકે ખપાવવા માટે અને તેના ધર્મગુરુ પીર ઈમામાંશાહને હિંદુ તરફી ચીતરવા માટે પૈસાની લાલચો આપીને 
મહામંડલેસ્વરોની તેમજ સંતો મહંતોની સર્ટીફીકેટો શા માટે લેવી પડે છે? કારણ કે તેઓ (સતપંથીઓ) ખોટા છે. આપણી 
જ્ઞાતિને ગુમરાહ કરવા વાળા ઈમામશાહનું બાવાનું નામન જોઈએ કારણ કે આ વ્યક્તિએ જ્ઞાતિની અવદશા કરવામાં કંઈજ 
બાકી રાખ્યું નથી. 


પોતાના મંતવ્યો આગળ વધારતાં પ્રેમજીભાઈ કેસરાણીએ કહ્યું હતું કે સમાજના સ્વર્ણિમમહોત્સન નિમિત્તે અને યુવાસંઘના 
મિસન ર૦/ર૦ અંતર્ગત આજે હૈદરાબાદ યુવાસંઘના આંગણે યુવા ઓલિમ્પિયાડનું ભવ્ય આયોજન થઇ રહ્યું છે તેમાં હું 
યુવાસંઘનો એક સલાહકાર અને કોઓર્ડીનેટર તરીકેની જવાબદારી અને સ્વર્ણિમમહોત્સવના ફંડ રેઈઝીંગ સહ-કન્વીનર તેમજ 
ઈતિહાસ અને સોવેનીર સમિતિનો સહ કન્વીનર અને બંધારણ અને કૃષિ પર્યાવરણની તમામજવાબદારીઓ હોવા છતાં પણ 
અંદરની દાજને કારણે સમાજની નમાલી નેતાગીરીને કારણે સનાતન આર્ય સંસ્કૃતિને સમાજમાં સુદઢ કરવા હેતુથી આજે 
હિંમતભાઈ અને રમેશભાઈ ના આ લોક જાગૃતિ અભિયાનમાં જોડાયો છું. જેથી કરીને સમાજને ફરી પાછુ ગૌરવ આપી શકાય 
અને યુવાનોને સાચી દિશા મળે તે માટે અમે અહી ધર્મ જાગૃતિ સમિતીના ભાઈઓ પ્રયતો કરી રહ્યા છીએ. 


3. હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી,મુંબઈ 
તેમની આગવી શૈલીમાં જણાવેલ કે સતપંથીઓ દ્વારા સમાજના સનાતનીઓ ઉપર સેંકડો કેસો થયા છે . અત્રે હાજર મોડાસાના 
પુનમભાઈધોળું ઉપર અને રમેશભાઈ વાઘડીયા ઉપર ક્રિમીનલ કેસો થયેલા છે. આવા કેસો થતા હોય તો તેમની મનોદશા કેવી 
હોય? આ રમેશભાઈએ ૨૦૦૬માં જયારે તેમના ઉપર કેસ થયો ત્યારે કેન્દ્રીય સમાજને ટપાલ લખીને જાણ કરી હતી, જેનો 
આજ દિવસ સુધી સમાજે નિકાલ કર્યો નથી. રમેશભાઈને ફક્ત એક ટપાલ કેન્દ્રીય સમાજ તરફથી આવી છે જેમાં ઠરાવની 
નકલ મોકલાવવામાં આવી છે. તે ઠરાવમાં કેન્દ્રીય સમાજ લખે છે કે “આ સમાજ ધર્મનિરપેક્ષ સમાજ છે . જેમાં જુદા જુદા ધર્મને 
પાળતા ભાઈઓ છે અને કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ ધર્મ પાળતો હોય તેમાં કોઈને કંઈજ વાંધો હોવો જોઈએ નહીં.” એટલુજ 
નહિ, સમાજના જવાબદાર ભાઈઓ રમેશભાઈને કહે છે કે આ તારો અંગત મામલો છે. તારામાં કાબેલિયત અને શક્તિ હોય 
તો તું સતપંથ સામે બંદુક ફોડતો હોય તો તારી રીતે ફોડજે. આમાં તને કેન્દ્રીય સમાજના ખંભા ઉપર બંદુક રાખીને સતપંથ સામે 
બંદુકફોડવા મળશે નહીં. જુઓ તો ખરા એક ન્યાય માંગવા વાળા માણસને કેન્દ્રીય સમાજ તરફથી આવા જવાબો મળે છે. 
આપણી કેન્દ્રીય સમાજના આજના સંચાલકોને “સનાતન' શબ્દની એટલી મોટી એલરજી થઇ ગઈ છે, એટલી મોટી ચીડ છે 
સનાતન નામની કે સમાજના કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં સનાતન ધર્મની જય બોલાવવી એક ગુન્હો ગણાય છે. આની પાછળ કોઈ તો 
કારણ હશે. પણ તે કારણ શું છે તે સમજાતું નથી. 


આ કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કોને કરી? તેની સ્થાપના કરવાવાળા સૌ સનાતની વડીલો હતા. તે વિગતવાર વાત અહીં 
પહેલાંના વક્તાઓ કરી ગયા. તે સ્થાપક વડીલોએ ઉદાર દિલી દાખવી. ઉદાર દિલી એટલી કે તે સમાજના બંધારણમાં ક્યાંય 
સનાતન શબ્દ વાપર્યો નહીં. એટલુંજ નહિ, હિંદુ ધર્મ સુધ્ધાંનો ઉલ્લેખ ન થયો તે આપણી મોટામાં મોટી ભૂલ ગણો તો ભૂલ 
હતી. પણ તેથી શું કેન્દ્રીય સમાજ સનાતની હિંદુ સમાજ નથી એવું કોઈ પુરવાર કરી શકશે? હરગીજ નહિ. હા, જ્ઞાતિના રીત- 
રીવાજો બાબતે કલમ૧૮ અને ૧૯ નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે તે પુરવાર કરે છે કેઆપણી સમાજ હિંદુ સનાતની સમાજ 
છે. તેથી જ જ્ઞાતિજનોના જન્મથી મરણોત્તર સુધીના બાહ્ય આચરણો હિન્દુના હોવા જોઈએ એવું ૧૮મી કલમમાં લખેલું છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડી? 


સમાજની તા.૭.૦૮.૨૦૦૯ની છેલ્લી સામાન્ય સભામાં ખુલ્લું જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ૧૮મી કલમના અન્વયે સમાજના 
હોદ્દેદારો અને ટ્રસ્ટીઓ પીર ઈમામશાહના નામે ઉભા થતા મંદિરોમાં હાજરી આપવા ગયા એટલે તેઓના બાહ્ય આચરણો 
મુસલમાન ના થયા તેથી કલમ૧ ૮ પ્રમાણે તેઓ સમાજના ગુન્હેગાર ઠરે છે. પણ સમાજ તરફથી આની કોઈ પ્રતિક્રિયા ન થઇ. 
ન તો તેમણે મેં કરેલા આરોપોનું ખંડન કર્યું, ન તો તેમણે મેં કરેલા આરોપોની કબુલાત કરી. ઉપરથી જે વ્યક્તિ ઉપર અમે 
ગુન્હાનો આરોપ મુક્યો છે એ જ વ્યક્તિને અમારા પ્રશ્નોના સમાધાન માટે ઉભી કરેલ સમાધાન સમિતિના પ્રમુખ બનાવી 
દેવામાં આવ્યા. હવે તે માણસ કેવો ન્યાય કરે તે તમે લોકો સમજી લો. એ માણસ બીજો કોઈ નહિ પણ સમાજનો એક વરિષ્ઠ 
ટ્રસ્‍ટી છે જે વરસો થી સમાજ ઉપર ભાર થઈબેઠો છે. 


કેન્દ્રીય સમાજના ભૂતકાળના સુકાનીઓમાં આવું સતપંથ તરફી વલણ ક્યારેય જોવા નથી મળ્યું. પણ જયારથી પીરાણાના 
ધુરંધર સતપંથી કરસનકાકા ગાદીપતી થયા ત્યાર પછી કેન્દ્રીય સમાજમાં પણ સનાતન ધર્મને કોરાણે મુકીને સતપંથીઓ તરફનું 
કુણું વલણ ચાલુ થયું. સતપંથના સ્થાપક પીર ઈમામશાહ બાવાએ હિંદુ શાસ્ત્રોનું ઇસ્લામીકરણ કરી તેને ભ્રષ્ટ કર્યા. બુધ્ધ 
અવતારને ખરાબ રીતે ચીતર્યો. હિન્દુના હવે પછી આવનારા દસમા અવતાર કલકી અવતારને નકલંકી અવતાર તરીકે 
ચીતર્યા. અને તેને ઈરાનમાં જન્માવી પણ દીધો તે બીજું કોઈ નહિ પણ મહંમદ પયગંબરના જમાઈ હજરત અલી એજ આ 
નકલંકી સતપંથના આરાધ્ય દેવ જેને આજે સતપંથના ભાઈઓ 1િષ્કલંકી નારાયણ કહે છે. આનો ઉલ્લેખ વેદોમાં અથવા તો 
કોઈ પણ હિંદુ શાસ્ત્રોમાં ક્યાંય જોવા નથી મળતો. અને તે ફક્ત બાવા ઈમામશાહના ભેજાની ભૂંડી પેદાશ છે . 


આજે સમાધાન સમિતિના પ્રમુખ જ્ઞાતિજનો જોગ ખોટા નીવેદનો છપાવીને જ્ઞાતિજનોને ગેરમાર્ગેદોરી રહ્યા છે. સનાતન ધર્મ 
જાગૃતિ સમિતિએ ઉઠાવેલ તમામપ્રશ્રોનું સમાધાન થઇ ગયું છે તેવું ઉમા દર્પણમાં છપાવ્યું છે તે તદન ખોટું છે. 


હિંમતભાઈએ મહિલાઓને પ્રાર્થના પૂર્વક જણાવેલ કે ગુરૂ બનાવતાં પહેલાં , ગુરુ પાસે કંઠી બંધાવતાં પહેલાં સતકતા રાખવી 
ખુબજ જરૂરી છે. પહેલાંની જેમપાછા ખોટા વ્યક્તિની જાપટમાં ન આવી જઈએ તેનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. આ પહેલાં પણ 
જ્ઞાતિએ ઈમામશાહ પીરને ગુરૂ બનાવીને આજ દિવસ સુધી તેના માઠા પરિણામો ભોગવી રહી છે. 


સભાજનોને હિંમતભાઈએ અશ્રુભીની આંખે, અત્યંત ભાવુક હૃધ્યે કરબધ્ધ પ્રાર્થના કરી હતી કે હવે સનાતન ધર્મ બાબતે 
કેન્દ્રીય સમાજમાં આપણે બધાને જાગૃત થવું પડશે. કેન્દ્રીય સમાજની આજની નેતાગીરીને બતાવી દેવું પડશે કે આ સમાજની 
સ્થાપના સનાતની વડીલોએ, સનાતની ભાઈઓની રક્ષા માટે જ બનાવી છે તેથી સનાતની ભાઈઓના હિતોની રક્ષા કરવી 
કેન્દ્રીયસમાજના આજના ધુરીણોની ફરજ બને છે. 


૪. શ્રી ડાહ્યાભાઈ જીવરાજ ગોરાણી, મોડાસા 
તેમણે સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા સનાતની ભાઈઓ ઉપર ખોટા કોર્ટ કેસો કરીને અપાતા ત્રાસ અને કનડગત તરફ ધ્યાન દોર્યું 
હતું . કેન્દ્રીય સમાજની આજની મવાળ અને બેધારી નીતિઓ ઉપર પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો . 


૫. શ્રીપુનમભાઈ ધોળુ, મોડાસા 
તેમના મંતવ્યો આપતાં સભાજનો નું ધ્યાન દોરેલ કે કેન્દ્રીય સમાજના આજના સુકાનીઓને સનાતન શબ્દ સાથે શા માટે 
આટલી બધી ચીડ છે? તા. ૪.૦૮.૨૦૦૯ ના સનાતની ભાઈઓ તરફથી કેન્દ્રીય સમાજને અપાયેલ પત્ર પછી જે કાંઈ સનાતન 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ધર્મ બાબતે જાગૃતિનો જુવાળ ઉભો થયો છે તેની પાછાળ દૈવી સંકેત છે. કુળદેવી ઉમિયા માતાજી અને ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણના આપણા ઉપર સંપૂર્ણ આશીર્વાદ છે. અને આપણે (ધર્મ જાગૃતિ સમિતિએ) અત્રે ઉપાડેલા કાર્યમાં ઈશ્વર 
આપણને સંપૂર્ણમદદ કરશે. 


૬. અમૃતભાઈ મુળજી ગોરાણી, ઉડોપી 

પોતાના મંતવ્યો આપતાં જણાવેલ કે આધ સુધારક નારાયણજી રામજી લીંબાણી સાથે ૧૬ જણાએ પહેલવેલી દેહ શુધ્ધિ 
કરાવેલ તેમાં રવાપરના મારા નાનાબાપા શ્રી લાલજી સોમજી નાકરાણી પણ હતા. મને કહેતાં ગર્વ થાય છે કે આપણી કચ્છ 
કડવા પાટીદાર નાતમાં તે સમયે પહેલ-વેલા ચોરીમાં લગ્ન જો થયાં હોય તો તે મારા બાપુજીનાં થયાં હતાં. તે સમયે લગ્ન 
જગ્યાંમાં (જ્યોતિ ધામમાં) સતપંથના મુખી કરાવતા. આજે સનાતન ધર્મ બાબતે કેન્દ્રીય સમાજની નેતાગીરી નમાલી પડતી 
હોય તો તેઓને આપણે ચોખ્ખા શબ્દોમાં જણાવી દેવું જોઈએ. 


૭. યુવાસંઘનૉ ઈ યુવાન ભાઈ શ્રી વિઠ્લભાઈ માવાણી, મુંબઈ 

તેઓએ તેમની પ્રતિક્રિયાઓ આપતાં જણાવેલ કે હું નાનો હતો ત્યારે લોકોને ફક્ત સનાતન ધર્મની જય બોલાવતાં સાંભળેલી, 
પણ આજે હિંમતભાઈ, રમેશભાઈ અને પ્રેમજીભાઈના ભાષણો સાંભળીને સનાતન ધર્મનો સાચો અર્થસમજી શક્યો છું. મારા 
એક મિત્ર નવીનને સતપંથ નામની જડ શું છે તેની ખબર જ નથી. અમોને અત્યારે યુવાસંઘના ૨૦/૨૦ ના મિશનથી સમાજને 
ક્યાં લઈ જવી છે તેના વિઝનમાં સનાતન ધર્મના વિષયનો પણ સમાવેશ કરવો પડશે એમલાગે છે. તેનો સમાવેશ કેમઅને કઈ 
રીતે કરવો તે અમે હિંમતભાઈ અને રમેશભાઈને સાથે રાખીને સમજી લેશું. 


૮. શ્રી નવીનભાઈ, કામોઠી (આવ્દા પ્રદેશ યુવાસંઘના મહામંત્રી) 

સનાતનીનો દીકરો છું. સૌ પ્રથમસનાતન ધર્મની જય બોલાવીશ . અને તેને સનાતન ધર્મની જય બોલાવીને પોતાના વિચારો 
આપતાં કહ્યું હતું કેસતપંથ શું છે તેની મને આજે ખબર પડી. આજે કેન્દ્રીય સમાજની દિશાશુન્ય નીતિઓને કારણે સતપંથીઓ 
સાથે સગપણો બંધાઈ ગયાંછે તેનું શું થશે? પરિવર્તન લાવવું જરૂરી છે. યુવાસંઘને થોડો સમય આપો , અમે પરિવર્તન જરૂર લઈ 
આવશું. 


૯. તેજાલાલ દેવજી લીંબાણી, (મથલ-હૈદરાબાદ) 

આ સભાના આયોજન બાબત પ્રતિક્રિયા આપતાં જણાવેલ કે હિંમતભાઈ અને રમેશભાઈ આજેજે કંઈ બોલ્યા છે તે સત્ય જ છે. 
તેને પ્રમાણ પત્રની જરૂર નથી. આપણી કેન્દ્રીય સમાજ સનાતની સમાજ છે તેનો મોટામાં મોટો પુરાવો જો હોય તો તે છે કે 
કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણમાં બેસાડવામાં આવેલ પૂજ્ય નારાયણજી બાપાનું બાવલું. આજે બેંગલોર થી રમેશભાઈ વાઘડીયા 
અહીં હાજર છે, તેમના દાદા શ્રી રતનશી બાપા કચ્છમાં જ્યાં જ્યાં શ્રી લક્્મીનારાયણ ભગવાન ની પ્રાણપ્રતિષ્ઠાઓ થતી ત્યાં 
ભીંતો ઉપર ચડીને છડી પોકારતા, લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની જય બોલાવતા તે દિવસો મને ફરી પાછા યાદ આવી જાય છે. 


૧૦. શ્રી કાંતિલાલ ગોરાણી (હૈદરાબાદ-યુવાસંઘના અગ્રણી) 

આ સભા બાબત પ્રતિક્રિયા આપતાં જણાવેલ કે આજે સનાતન ધર્મનું રણશિંગું હૈદરાબાદમાં ફૂંકાઈ ગયું છે. હિંમતભાઈએ અને 
રમેશભાઈએ કેન્દ્રીય સમાજ અને સનાતન ધર્મ બાબતે આપણી સમક્ષ વિચારો મુકીને આપણને કેન્દ્રીય સમાજ અને સનાતન 
ધર્મનો શું સંબંધ છે તેની ખબર પાડી. આવા કાર્યમાં મારા યુવાન મિત્રોનો સાથ સહકાર રહેશે. હજી પણ સંપૂર્ણતઃ જ્ઞાન માટે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


યુવાનોની સંયુક્ત સભા જરૂરી છે તે નજીકના ભવિષ્યમાં થાય તેવું હું ઈચ્છું છું. અત્યારે પધારેલા સનાતન ધર્મ જાગૃતિ 
સમિતિના સર્વેભાઈઓને હું નમસ્કાર કરું છું. 


૧૧. વિવિઘ ભાઈઓ-બહેનો તરકથી સભા બાબતે પ્રતિકિયાઓ 

આવા જાગૃતિના કાર્યોપહેલાના વડીલો સમાજમાં કરી ગયા હતા તે આજે આપ સૌ સનાતન ધર્મજાગૃતિ વાળા કરી રહ્યા છો તે 
ખરેખર એક પ્રસંશનીય કાર્ય છે. આ કાર્યને બિરદાવતા સ્થાનિક સમાજના અગ્રણીઓ અને વડીલો જેવા કે શ્રી નાનજીભાઈ 
પુંજા દીવાણી, શ્રી પુંજાભાઈ રામજી સુરાણી, શ્રી નાનજીભાઈ ધનજી લીંબાણી, શ્રી કેશવલાલ પરબત ચૌધરી, શ્રી મણીલાલ 
ખીમજી રવાણી, શ્રી રવજીભાઈ મુળજી ચૌધરી વગેરે ભાઈઓએ તેમના પ્રાસંગિક પ્રવચનોમાં ઉલ્લેખ કર્યો હતો. 


મ[હિલાઓમાંથી શ્રીમતી વિમળાબેન નાનજી ચૌધરીએ આજની સભાને બિરદાવતાં મહિલાઓને હમેશાં સનાતન ધર્મ પ્રત્યે 
શિષ્ઠા રાખવાની અને અન્ય ધર્મ વાળા આપણા ઘરમાં ન ગરી જાય તેથી જાગૃત રહેવાની ભલામણ કરી હતી. ખોટાં પૂછ પરછ 
ના દુષણો થી દુર રહેવાની ભલામણ પણ કરી હતી. 

શ્રીમતી પાર્વતીબેન વિશ્રામદીવાણીએ જણાવ્યું હતું કે નખત્રાણા નજીક સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા નિર્મિત બાવા ઈમામશાહના 
મંદિરમાં હું ચાહી ચીધીને ગઈ હતી અને તેમાં મુસ્લિમબાવા ઈમામશાહની બાજુમાં આપણા કુળદેવી ઉમિયા માતાજીને 
બેસાડવામાં આવ્યા છે તે જોઇને મને ખુબજ ચીડ ચડી હતી અને વ્યથા થઇ હતી. આવા મુસ્લિમપીર ઈમામશાહની મૂર્તિની 
બાજુમાં આપણી કુળદેવી ઉમિયા માતાજી ન જોઈએ, ન જોઈએ અને નજ જોઈએ. 


યુવાન ભાઈઓમાંથી હંસરાજભાઈ દડગાએ કેન્દ્રીય સમાજની ચુનાવ પ્રક્રિયા અને બંધારણ બાબતે પ્રશ્નો પૂછયા હતા. તેના 
યોગ્ય જવાબો હિંમતભાઈએ આપ્યા હતા. તદુપરાંત, સ્થાનિક વડીલોમાંથી શ્રી વિરજીભાઈ દડગા, પરબતભાઈ ધોળુ 
નાગલપર (ખમ્મામ) અને મણીલાલભાઈ રવાણી વગેરે ભાઈઓએ આ જાગૃતિ અભિયાન કાર્યને બિરદાવતાં ધર્મ જાગૃતિ 
સમિતિને અંતકરણથી અભિનંદન આપ્યા હતા અને જે કાર્ય માટે તમે નીકળ્યા છો તે કાર્યપૂરુ ન થાય ત્યાં સુધી તમારી ટીમબની 
રહેએવા આશીર્વાદ આપ્યા હતા. 


આ સભામાં લગભગ ૬૫૦ માણસોની હાજરી હતી અને અંતમાં સભા પછી ભોજનની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી હતી. 
સભાનું સંચાલન સ્થાનિક સભાના કચ્છ ગામટોડીયાના મુરબ્બી ભાઈ શ્રી વિરજીભાઈ શિવજી દડગાએ બહુજ સારી રીતે 
સંભાળ્યું હતું. 


હૈદરાબાદ સભાનો એક રીપોર્ટ શ્રી વિરજીભાઈ શિવજી દડગા દ્વારાઃ (રીપોર્ટ મોકલાવેલ તા. ૬.૦૭.૨૦૨૦) 


વર્ષો પછી વૈશ્વિક કોરોના મહામારીના સમયમાં એટલે કે અપ્રિલ/મે, ૨૦૨૦ માં મેં જ્યારે આ પુસ્તક લખવાનો વિચાર કર્યો 
ત્યારે, તે સમયના હેદરાબાદ સમાજના મહામંત્રી શ્રી વીરજીભાઈ શિવજી દડગાને વિનંતી કરી કે તેઓ સભાના આયોજન 
બાબતનું મને એક લખાણ કરીને મોકલાવે. તે સભા યોજવાની પ્રેરણા ક્યાંથી મળી હતી? તે સભા કોના કોના પ્રયલોથી યોજાઈ 
હતી? તે સભામાં સમાજના કયા કયા ગણમાન્ય વ્યક્તિઓ હાજર રહ્યા હતા? અને તે સભા યોજાયા પછીની સમાજને શું 
ફળશ્રુતિ પ્રાપ્ત થઈ? તેમની નાદુરસ્ત તબિયત હોવા છતાં સર્વે માહિતી તેઓએ એકઠી કરીને મને તેઓએ એક રીપોર્ટ 


જ 


મોકલાવ્યો હતો તેને હું અહીં અક્ષરસ રજુ કરતાં આનંદ ની લાગણી નો અનુભવ કરી રહ્યો છું. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૪૫ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ભાઈશ્રી રમેશભાઈ વાગડિયા, 

સાદરનમસ્કાર, 

તમારી માંગણીને ધ્યાનમાં રાખીને હું નીચે જણાવેલ વિગતો તમોને મોકલાવી રહ્યો છું. વિગતો દસ વરસ જુની છે માટે મને 
જેટલું યાદ છે તે તમોને મોકલાવું છું. 


સર્વ પ્રથમઅમારા ભાઈ શ્રી ધરમશીભાઈ અબજી લીંબાણી (ગૌરીભાઈ)એ તમારી અને હિંમતભાઈની સાથે પ્રાથમિક ચર્ચા 
વિચારણા કર્યા પછી અમીરપેટ વિભાગમાં નીચે જણાવેલ સભ્યોના સહકારથી તા.૨૭.૧૨.૨૦૦૯ના સનાતન જાગૃતિ 
અભિયાનની સભા અમારી ઉમિયા પાટીદારસમાજ, અમીરપેટ (બાલકમપેટ) હૈદરાબાદ ખાતે ગોઠવવામાં આવી હતી. 


૧) શ્રીરતનશીધનજી લીંબાણી, પ્રમુખશ્રી 

૨) શ્રીકાંતિલાલપ્રેમજી ગોરાણી, મંત્રીશ્રી 

૩) શ્રીનાનજીધનજી લીંબાણી, ટ્રસ્ટી શ્રી 

૪) શ્રીશામજી કરસન જબુવાણી 

૫) શ્રીમગનલાલપ્રેમજી લીંબાણી 

૬) શ્રીધરમશી અબજી લીંબાણી (ગૌરીભાઈ સલાટ) 


ઉપર જણાવેલ ભાઈઓએ તે સભમાં હાજરી આપેલ તેમાં શ્રી હિંમતભાઈએ તથા રમેશભાઈએ કેન્દ્રીય સમાજ અને તેના 
સનાતન ધર્મ બાબતે પ્રવર્ચન આપ્યું હતું. તે સભાની પ્રેરણાથી આમારી સમાજના નામમાં સનાતન શબ્દ ઉમેરીને તેનું નામશ્રી 
ઉમિયા પાટીદાર સનાતન સમાજ રાખવામાં આવ્યું હતું. 


બીજા દિવસે કુકટપલ્લી (મુસાપેટ) મધ્યે અમારી એક મીટીંગ રાખવામાં આવેલ જેમાં ઉપર જણાવેલ અમીરપેટ વિભાગ તથા 
કુકટપલ્લી વિભાગના નીચે જણાવેલ કાર્યકર્તા ભાઈઓએ હાજરી આપી હતી. 


૧) શ્રીવિરજીભાઈ શિવજી દડગા 
૨) શ્રીપુંજાલાલ રામજી દીવાણી 

૩) શ્રીધનજી મેઘજી દીવાણી 

૪) શ્રીદિનેશભાઈનાનજી દડગા 
૫) શ્રીનારાયણ હીરજી રવાણી 

૬) શ્રીદામોદર શીવજી લીંબાણી 

૭) શ્રીગંગારામરામજી સુરાણી 

૮) શ્રીભગવાનદાસ અબજી સુરાણી 


ઉપરોક્ત મીટીંગમાં આપશ્રી તરફથી અમીરપેટના ગૌરીભાઈ સમક્ષ જે પ્રસ્‍તાવ રાખેલ તેની ચર્ચા વિચારણા કર્યા બાદ નક્કી 
કરવામાં આવ્યું હતું કે આપણી હેદરાબાદ-સિકંદરાબાદ સમાજના કાર્યકર્તા ભાઈઓને પણ જાણ કરી, વિશ્વાસમાં લઈ 
આગળની વ્યવથા કરવી એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. આના પછી હેદરાબાદ-સિકંદરાબાદ સમાજના કાર્યકર્તા ભાઈઓ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


જોડે ચર્ચા વિચારણા કર્યાપછી સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સભાનું આયોજન આપશ્રીની ઉપસ્થિતિમાં આપણી સલાહ મુજબ કરવું જે 
કુકટપલ્લી (મુસાપેટ) સમાજવાડીમાં રાખવામાં આવેલ હતું. જેમાં આપ સર્વે ભાઈઓએ હાજરી આપી ને સભાને સફળ 
બનાવી હતી. 


મારી જાણ અને વિચારો મુજબ અમારી સમાજમાં આગળ માટે ઉપયીગી થાય તેવા મુદ્દા તરફ હું (વીરજી ભાઈ શિવજી) ધ્યાન 
દોરું છું. 


ઉપરોક્ત સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સભાનું આયોજન સિકંદરાબાદ સમાજ તેમજ હેદરાબાદ સમાજ ના સહિયારા પ્રયાશોથી શક્ય 
બન્યું હતું. 


તે સભાનું એન્કરીંગ કરવા બાબત ગણી ચર્ચા વિચારણા આપશ્રીની હાજરીમાં થયા પછી હાજર સર્વે ભાઈઓના સહકારથી 
મારા ઉપર (વીરજી શિવજી દડગા એ) આ જવાબદારી આપવામાં આવેલ હતી જેને સફળ બનાવવા માટે મારા જીવનમાં આવી 
સભાનું સંચાલન કરવાનો પ્રથમઅવસર અને અનુભવ હતો. તે મારા માટે એક પડકારભર્યું કામહતું છતાં સભા પછીના જે 
સામાજિક પ્રત્યાઘાતો હકારાત્મક આવતાં હું મારી જાતને આજે ધન્ય અનુભવું છું. જેનો મોકો મને આપશ્રી તરફથી મળ્યો 
હતો. 


હૈદરાબાદ સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સભાના અગત્યના ચમકારાઓ 

૧) આસભામાં લગભગ ૬૫૦ભાઈઓ-બહેનોએ ખુબજ ઉત્સાહથી હાજરી આપી હતી 

ર) સનાતન ધર્મ જાગૃતિના સભ્યો તરફથી જે વિચારો પ્રસતુત કર્યા પછી સભામાં હાજર રહેલા સભ્યોના વિચારો પણ 
લેવામાં આવ્યા હતા. તે વિચારો આપે રજુ કરેલ વિચારોને અનુંમોદિત હતા. 

૩) આસભાનો કોઈ અધ્યક્ષ કે પ્રમુખ ન હોવા છતાં પણ સર્વે સભાસદો શાંતિ અને શિસ્ત થી વક્તાઓને સાંભળતા હતા. 

૪) સાંજેજમવાનોસમય થઇ ગયો હોવા છતાં મોડે સુધી સર્વેસભાસદો વક્તાઓને સાંભળવામાં મસગુલ હતાં. 

૫) ઘહેદરાબાદ-સિકન્દરાબાદ સમાજના અગ્રણી વડીલો ને મંચ ઉપર સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું અને તેમના પણ 
વિચારો લેવામાં આવ્યા હતા. 


આ સભાપછીની ફળશ્રુતિ 
ઉપરોક્ત સભાના આયોજન પછી અમારી સંયુક્ત સમાજ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર (સિકંદરાબાદ-હૈદરાબાદ) સમાજ દ્વારા 
સવનિમતે નીચે મુજબના “નિર્ણયો લેવામાં આવેલ હતા. 


૧) મઅમારી સમાજની વિશેષ કમિટી જેમાં દરેક વિભાગીય સમાજના સભ્યો મેમ્બર છે, તેની મીટીંગમાં માનનીય વડીલો 
અને અન્ય ૫/0 અગ્રણીઓને પણ ખાસ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, તે મીટીંગમાં સર્વાનુમતે નીચે મુજબના 
નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. 


૨) સંયુક્તસમાજની એક વિશેષ સામાન્ય સભા બોલાવીને સમાજને સનાતની સમાજ તરીકે જાહેર કરવા માટે જે ઠરાવો 
પસાર કરવાપડે તે પસાર કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૪૭ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૩) તેમાટેજે કંઈ નિયમો બનાવવા પડે તે માટે એક કમિટીની રચના કરવામાં આવી હતી તેમાં શ્રી ધનજી મેઘજી દીવાણી 
(ચેરમેન) , વીરજી શિવજી દડગા (સભ્ય) ને કુકટપલ્લી વિભાગ તરફથી લેવામાં આવ્યા હતા. 


૪) સમાજને સનાતની સમાજ ઘોષિત કરવામાં આવી હતી 


૫) સમાજના સર્વે (જુના અને નવા) સભ્યો પાસેથી પોતે સનાતની છે એવી બાંહેધરી ફોર્મ ભરીને લેવામાં આવે એવું 
ઠરાવવામાં આવેલ. જેમાં કુટુંબના મુખ્ય મેૅંબરનું નામ, ઉમર, તેમજ તેમના કુટુંબના મેમ્બર ની નોંધ સાથે લિખિત 
જાહેર કરવું કે “મારા કુટુંબના સર્વે મેમ્બરો સાથે હું જવાબદારી સાથે લખી આપું છું કે અમો સમાજના નિયમોનું 
પાલન કરશું તથા અમારા તરફથી આ “નિયમોની વિરુધ્ધ કોઈ પુરાવા સમાજને મળે તો સમાજ આમારા પરિવાર સાથે 
અમારું સભ્યપદ રદ્દ કરી શકે છે . તે બાબતે અમે સમાજ વિરુધ્ધ અમો ક્યાંય પણ સભ્યપદ બાબતે સમાજ વિરુધ્ધ કઈ 
પણ જાતનો હક્ક દાવો કરશું નહીં.” 


૬) સમાજમાં એક નિરક્ષણ સમિતિનું પણ ગઠબંધન કરવામાં આવેલ. તે સમિતિના ચેરમેન મને (શ્રી વીરજી શિવજી 
દડગાને) બનાવવામાં આવેલ જેમાં વિભાગીય સમાજના સભ્યોને પણ સમિતિના સભ્યો તરીકે લેવામાં આવ્યા હતા. 


આ સાથે અમોને એ પણ જણાવતા આનંદ થાય છે કે અમારી સમાજમાં અત્યાર સુધી એક પણ ફરિયાદ સનાતન ધર્મ વિરુધ્ધ 
આવી નથી. બીજું અમારી સમાજની જેમહેદરાબાદ સમાજ તરફથી પણ તે સમાજને સનાતન સમાજ તરીકે જાહેર કરવા માં 


આવેલ છે. વધુમાં અમારી આશક પ્રદેશ ઝોન સમાજે પણ તેની અંતર્ગત આવતી તમામઘટક સમજોને તેની સામાન્ય સભામાં 
તેમની સનાતની ઓળખ તરીકે જલ્દીથી યોગ્ય નિર્ણયો લેવા માટેસલાહ આપવામાં આવી હતી. 


આ હતી સનાતન ધર્મસભા પછીની અમારા તરફની ફળશ્રુતિ 


લી. આપણો વિશ્વાસુ 
શ્રી વિરજીભાઈ શિવજી દડગા 


બેંગલોરની આઠે સમાજોની સંયુક્ત સનાતની ઘમ જાગૃતિ સમિતિની સભા ૩.૧.૨૦૧૦ 


બેંગલોર મધ્યે આ સભાનું આયોજન થાય તે મારી શુંરુઆત થી જ આશા રહી હતી. હિંમતભાઈ ખેતાણી પણ મને અનેક વાર 
ટકોર કરી ચુક્યા હતા કે તું બેંગલોરેની માતૃ સમાજ એવી મૈસુર રોડની સમાજનો મહામંત્રી હોવા છતાં બેંગલોરમાં સનાતન 
ધર્મ જાગૃતિની સભાનું આયોજન શામાટે નથી કરાવતો. ત્યારે મેં અમારી સમાજના વડીલ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગતને પણ 
અનેક વાર વિનંતીઓ કરી હતી કે આપણે આપણી સમાજમાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિ વાળાની એક સભા બોલાવીએ તો કેમ? 
ત્યારે આ વડીલ મૌન રહીને મને કહેતા કે હજી થોડા દિવસ ખમીજા . એમના મનમાં શું યોજનાઓ ચાલી રહી હતી તેની કલ્પના 
હું કરી શક્તો નૌતો. હું પણ જાણતો હતો કે આવી સભાઓ બોલાવવામાં શું શું અડચણો સામે આવતી હોય છે તેની આપણે 
કલ્પના પણ કરી શકતા નોતા. આપણા જ સર્કલના માણસો પણ હાથ ઊંચા કરી દેતા હતા કે ક્યાં આ લફડામાં હાથે કરી ને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


પડવું. તે વખતે અમારી મૈસુર રોડ સમાજ (પાટીદાર પરિવાર સમાજ) ના પ્રમુખ શ્રી શિવગણભાઈ વેલજી રામાણી હતા. પણ 
આમજોઈએ તો વડીલ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગત જ અમારી સમાજના સર્વે સરવા હતા. તેઓ માત્ર અમારી મૈસુર રોડ 
સમાજના જ અગ્રણી વ્યક્તિ નોતા પણ બેંગલોરની આઠે સમાજના સર્વમાન્ય ભીષ્મપિતામહ તરીકે ઓળખાતા ગણમાન્ય 
વ્યક્તિ હતા. તેમનું હુલામણું નામહતું “કે કેસાહેબ' તેઓ અગમચેતી પણ હતા. શું કામન હોય ? મોરના ઈંડાને ચીતરવા નથી 
પડતા. તેઓ શુદ્ધ સનાતની હતા. તેમના પરિવારના વડીલ શ્રી માધવજી ભીમજી ભગત ખૌોંભડી ગામમાં વડીલ શ્રી નારણ 
શિવજી વાગડિયાની જોડે સનાતન ધર્મનો ઝંડો ખણનારા પ્રથમસુધારક વડીલો માંયના એક હતા શ્રી માધવજી ભીમજી ભગત. 
આ વડીલ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગતના મોટા બાપુજી થતા. એટલે સનાતનનો વારસો તેમને ઘળથુથીમાં જ મળ્યો હતો. આ 
વડીલને પણ સામે પ્રવાહે સમાજમાં ધાર્મિક બાબતે સભા બોલાવવાનો નિર્ણય લેવો એટલે વિચાર માગી લે તેવું હતું. તેમના 
મનમાં હતું કે એ સભાનું આયોજન કરશું તો આપણી એક સમાજ પુરતું નહિ કરીએ પણ સમગ્ર બેંગલોરની આઠે સમાજોને 
આમંત્રણ આપીને કરશું. અને બન્યું પણ એવું જ. બેંગલોરની આઠે સમાજોના લોકો તે સભામાં ઉમટી પડ્યા હત. સભાની 
તારીખ નક્કી થઈ ૩.૧.૨૦૧૦ અને તે પ્રમાણે સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ વાળાને જાણ કરવામાં આવી. તે સભામાં મારી 
(રમેશભાઈ વાગડિયાની) હાજરી તો હોય જ પણ તેની સાથે સાથે મુંબઈથી હિંમતભાઈ ખેતાણી , અબજીભાઈ વિશ્રામકાનાણી 
(કેન્દ્રીય સમાજના આજના વર્તમાન પ્રમુખ), પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેશરાણી, મોડાસાથી પુનમભાઈ ધોળુ, ડાહ્યાભાઈ 
ગોરાણી અને ઉડુપીથી અમૃતભાઈ મુળજી ગોરાણી વગેરે સનાતની ભાઈઓ આ સભમાં હાજર રહ્યા હતા. આ સભાનું 
સંચાલન શ્રી રમેશભાઈ મુળજી ગોરાણીએ કર્યું હતું. સભાનું શરૂઆતી ભાષણ રમેશભાઈ વાગડીયાએ કર્યું હતું. ત્યાર પછી 
ક્રમવાર પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી , [હિમતભાઈ ખેતાણી , અબજીભાઈ કાનાણી અને મોડાસાથી પધારેલ શ્રી પુનમભાઈ વગેરે ના 
ભાષણો થયા હતા, તેની સંપૂર્ણ ઓડીઓ €0 આજે પણ ઉપલબ્ધ છે, કેન્દ્રીય સમાજનો સનાતન ધર્મ બાબતનો વિષય લોકો 
માટે એટલો બધો અગત્યનો હતો કે બેંગલોરની તમામઆઠે સમજોના ભાઈઓ અને બહેનો ખાસ કરીને યુવા વર્ગ આ સભામાં 
ઉપસ્થિત હતો. ૩ થી ૪ કલાક ચાલેલી આ સભામાં વચ્ચે કોઈ ઉભુંજ થયું નોતું. લોકોને કેન્દ્રીય સમાજના સનાતન ધર્મ બાબતે 
સાંભળવાની ગણી બધી તાલાવેલી હતી. છેલ્લે પ્રશ્નોતરી લેવામાં આવી હતી તેના યોગ્ય જવાબો હિંમત ભાઈએ અને સનાતન 
જાગૃતિ સમિતિ વાળા અન્ય ભાઈઓએ આપ્યા હતા. અત્યારની થયેલી આવી સભાઓમાં આ સભા બેજોડ હતી. આ સભા 
પછી દક્ષીણ કણટિક ઝોન તેમજ તેની અંતર્ગત આવતી તમામ૧૮ ઘટક સમાજોમાં સતપંથ સનાતન મુદ્દે જાગૃતિ આવતી ગઈ 
જેનો પડઘો ભારતભર ની ઝોનો તેમજ ઘટક સમાજોમાં પડ્યો હતો . 


સનાતની વડીલ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગત ની મૃત્સદગીરી 

સનાતની વડીલ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગતની મુત્સદગીરીની એક વાત કરું તો આ સનાતની ચળવળ ૨૦૦૯ માં ચાલુ થઇ 
તેના એકાદ વરસ પહેલાં હોળી તહેવારના સમયમાં તામીલનાડુ ના હોસુર ગામમાં સતપંથના બાપુ પ્રેમદાસ નું કોઈક ભક્તના 
ઘરે આગમન થયું હશે. તે વખતે અમારી મૈસુર રોડ સમાજના મેલા મંડળનાં અગ્રણી શીલાબેન બાબુલાલ ભગતની પણ ત્યાં 
હાજરી હશે. તે વખતે આ પ્રેમદાસ બાપુની સાથે ત્યાં ઉપસ્થિત સતપંથના ભાઈઓએ શીલાબેન પાસે માગણી કરી હશે કે અમે 
પ્રેમદાસ બાપુની શિબિર મૈસુર રોડ સમાજમાં રાખવાનો વિચાર કરી રહ્યા છીએ. પણ શીલા બેને આમારી સમાજના વડીલોની 
સાથે ચર્ચા વિમર્શ કર્યા વગર, આ પ્રેમદાસ બાપુ કોણ છે કેમછે તેનો વિચાર કર્યા વગર તેમને આમંત્રણ આપી દીધું કે હોળી 
પછીના કોઈક રવિવારના પ્રેમદાસ બાપુની શિબિર અથવા તો મિલન મૈસુર રોડ સમાજની સમાજવાડી ઉમિયા ભવનમાં 
રાખશું. અને તે વાત હોળીના દિવસે અમારા વડીલ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગતને કરી ત્યારે તે વડીલે તેની મુત્સદગીરી 
વાપરીને શીલાબેનને કહી દીધું કે તે પ્રેમદાસ બાપુને હું ઓળખતો નથી પણ તેની સાથે હોસુર આવેલા ભાઈઓની ઓળખ 
સતપંથના ભાઈઓ તરીકેની છે એટલે તે પ્રોગ્રામસતપંથનો જ હશે અને સતપંથના કોઈ પ્રોગ્રામઆપણી સમાજવાડીમાં કરવા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


દેવામાં આવશે નહિ. આવા અગમચેતી વ્યક્તિ છે આ સનાતની વડીલ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગત. તે પ્રમાણે અમારી 
સમાજવાડી સતપંથીઓથી અભડાતાં બચી ગઈ તેનો સંપૂર્ણ શ્રેય હું વડીલ શ્રી કેસવલાલ કાનજી ભગતને આપું છું. 


પીરાણા સતપંથના પ્રેમદાસ બાપુઓની મોડસ ઓપરેન્ડી (કાર્ય પણાલી) 

સતપંથ ના કહેવાતા સાધુઓ અને પ્રેમદાસ બાપુઓએ તે વખતે કાર્ય પ્રણાલી એવી અપનાવી લીધી હતી કે લોકો તેમની 
વાતોમાં આવી જઈને ઈમામશાહ બાવાની માનતા માનવા લાગી જતા. તે કાર્ય પ્રણાલી તેઓ એ સ્વાધ્યાયના પ્રણેતા 
પરમપૂજ્ય દાદા શ્રી પ[ંડ્રંગ શાસ્ત્રી આઠવલેની સ્વાધ્યાય મુવમેન્ટમાંથી ઉઠાંતરી કરી હતી. સ્વાધ્યાયમાં જેમભાવફેરી થતી, 
ભક્તિફેરી થતી, મિલનો થતાં અને શિબિરો થતી બિલકુલ તેવીજ રીતે લોકોને આકર્ષવા માટે આ બધી પધ્ધતિઓ સતપંથના 
પ્રેમદાસ બાપુઓ અપનાવવા લાગી ગયા હતા. અને લોકોને સતપંથ તરફ ધર્માતરણ કરાવતા થઇ ગયા હતા. એટલે સુધી થતું 
કે પુના જેવી સમાજવાડીઓ જયાં હતી ત્યાં એક બાજુ સનાતની વડીલોએ ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા 
કરેલ મંદિરો હોય અને બીજી બાજુ આ સતપંથના બાપુઓ મારફત સતપંથના તેમના કહેવાતા ગુરૂ ઈમામશાહ બાવાની 
પ્રચારની શિબિરો થતી. કોણ જાણે કેવા લોકો આ સતપંથના પ્રેમદાસ બાપુઓને આવા કાર્યક્રમો કરવા સનાતન સમાજવાડીઓ 
આપતા થઇ ગયા હતા? સતપંથનો ત્યાગ કરી સનાતની બનેલા વડીલોએ બનાવેલી સમાજવાડીઓ અને મંદિરોમાં આજે 
સતપંથની શિબિરો યોજાતી હોય તો પણ કોઈ પુછવા વાળુ નોહૂતું. આ આપણા સનાતની ભાઈઓની ધર્મ અને સમાજ પ્રત્યે 
બેદરકારી નહીં તો બીજું શું? આવી સમાજમાં યોજાતી શિબિરો પછી ઘરે ઘરે આ પીરાણા સતપંથના બાપુઓ ભાવફેરી અને 
ભક્તિફેરી કરીને સતપંથનો પ્રચાર કરતા અને દુખતી નસ ઉપર આંગળી મુકીને તે મુરીદોને ઈમામશાહ બાવાની માનતા 
મનાવવાનું શરુ કરવી દેતા. આ સંસારમાં કોઈ માણસ એવો નહિ હોય કે જે બધી રીતે સુખી હોય. કોઈકને આર્થિક જરૂરત હશે 
તો કોઈકને શેર માટીની ખોટ હશે તો કોઈકનો દીકરો લાઈન ઉપર નહિ હોય તો કોઈકનું સંતાન માંદુ હશે. આ બધી વસ્તુઓ 
તો જીવન સંસારમાં રહેવાની જ છે. એટલે તમે શ્રદ્ધાથી કોઈકની માનતા માનો તો તે ફળીભૂત થવાની જ હોય. તમે આપણા 
ઇષ્ટદેવ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની અથવા તો કુળદેવી ઉમિયા માતાજીની પણ શ્રધ્ધાથી માનતા માનશો તો તે પણ 
ફળીભૂત થવાની જ છે તેમાં કોઈજ શંકાને સ્થાન નથી. ગીતામાં ભગવાને બહુજ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કેતમે મને (ભગવાનને) જે રીતે, 
જે શ્રદ્ધા થી ભજશો તે રીતે તમારી સામે પરોક્ષ રીતે પ્રગટ થઈને તમારું કામકરી આપીશ. આ જ મોડસ ઓપરેન્ડી (કાર્ય 
પ્રણાલી) અપનાવીને સતપંથના પ્રેમદાસ બાપુઓ જેને જે ખોટ હોય તે પુરવા માટેબાવા ઈમામશાહની માનતા મનાવી સતપંથ 
તરફ વળતા કરી દીધા હતા. તેમના એજન્ટો દ્વારા જેને આર્થીક મદદ ની જરૂરત હોય તો તેમને પીરાણે લઈ જઈને તેમના મુરીદો 
બનાવતા. અને તાકિયા પધ્ધતિથી માણસોને ફોસલાવી સતપંથ તરફ વાળવાની પુરેપુરી કોશિશો ચાલુ કરી દેવામાં આવી 
હતી. અને આપણે બધા આંખ આડા કાન કરી ને બેસી રહ્યા હતા. દરેક ગામોમાં, સમાજોમાં ચુપચાપ (સાઈલેન્ટલી) આ બધું 
થઈ રહ્યું હતું. અરે, મારા ખોંભડી ગામની જ વાત કરું તો એક સનાતની પરિવાર પોતાનું નવું ઘર બંધાવી રહ્યો હતો, તેમની 
પાસે પીરાણાનો એક એજંટ પહોંચી ગયો અને તે પરિવારના માતાજીને કહેવા લાગ્યો કે “ભાભી નવું ઘર બંધાવી રહ્યા છો તો 
પૈસાની જરૂરત તમોને હશે જ. મારું માનો તો પીરાણે ચાલો, ત્યાં તમોને પૈસાની વ્યવસ્થા કરાવી આપીશ. તમોને ફક્ત 
બાવાની માનતા માનવી પડશે અને તમારું કામથઇ જશે”. માણસોને મૂંડવાની આવી પ્રણાલિકા, કાર્ય પદ્દરતિ આ સતપંથના 
ભાઈઓ અપનાવી રહ્યા હતા. સનાતની ભાઈઓનું સનાતન સમાજોમાં પણ વર્ચસ્વ ઘટતું જતું હતું. દક્ષીણ ભારતની 
સમાજોમાં તો આ પગ પસેરો બહુજ ઊંડે સુધી પહોંચી ગયો હતો. સતપંથ અને સનાતન ભાઈઓમાં સગપણ સાંતરા ચાલુ થઇ 
ગયાં હતાં. મદુરાઈ ગામમાં તો એક સતપંથી ભાઈ જેનું નામત્યાંના લોકોએ “જોડકું” (જે ખાનાઈ અને સનાતની વચ્ચે 
સગપણ જોડાવી દે તે) નાખ્યું હતું, જેનું કામજ એ હતું કે સતપંથ અને સનાતની ભાઈઓ વચ્ચે સગપણ કરાવી દેવાનું. જેથી 
સનાતની વેવાઈને તેના સતપંથી વેવાઈના આગ્રહથી સતપંથના કાર્યક્રમોમાં ઈચ્છા ન હોવા છતાં પરાણે ભાગ લેવા જવું પડતું 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


હતું. પણ ન તો કેન્દ્રીય સમાજમાં અને ન તો ઘટક સમાજોમાં કોઈ પૂછવા વાળુ. એમને એમજ લોલમલોલ કુટાતું હતું. તેવા 
સમયે મને અને હિંમત ભાઈને તેમજ અમારા બીજા સાથી મિત્રોને વિચાર આવ્યો કે જો હવે આપણે નહિ ચેતીએ તો 
ભૂતકાળમાં જે સુધારક વડીલોએ પોતાના લોહીનું પાણી કરી, તે વખતના ખાનાઈઓની નાત બહાર જેવી અનેક યાતનાઓ 
ભોગવી, મહા મહેનતે ઉભી કરેલી સનાતન સમાજો નું કોઈ વજુદ રહેશે નહિ. તેથી કેન્દ્રીય સમાજમાં અને તેની અંતર્ગત 
આવતી તમામસનાતની સમાજોમાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિની સભાઓની આવશ્યકતા અત્યંત જરૂરી હતી. તેથી અમોએ 
ભારતભરની સમાજોમાં ભ્રમણ કરી સભાઓ યોજી, તેમાં મહદ અંશે આપણ ને સફળતા પણ મળી. 


૩.૦૧.૨૦૧૦ના બેંગલોરની સભાનો રીપોર્ટ” 
પ્રસ્‍તુત કર્તાઃ શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાઘડીયા 


શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના સનાતન ધર્મ જાગૃતી અભિયાનની બેંગલોરની સભા 
તા.૩.૦૧.૨૦૧૦ ને રવિવાર ના દિવસે બપોર પછી ૩.૩૦ વાગે મૈસુર રોડ પાટીદાર પરિવાર સમાજના ઉમિયા ભવનના 
પ્રાંગણમાં બોલાવવામાં આવી હતી. બેંગલોરની આઠે સમાજો, તેના યુવા મંડળો તેમજ મહિલા મંડળો તે સભાના આયોજકો 
હતા. તે આઠે સમાજોના નામ નીચે પ્રમાણે છે. 


૧) શ્રીપાટીદારપરેવારસમાજ, મૈસુર રોડ, બેંગલોર, પ્રમુખશ્રી શિવગણ વેલજી રામાણી 
૨) શ્રીલાલબાગપાટીદારસમાજ, બેંગલોર, પ્રમુખશ્રી મણીલાલ ભીમજી પોકાર 

૩) શ્રીબેંગલોરપાટીદારસમાજ, પીન્યા-બેંગલોર, પ્રમુખશ્રી ગોપાલભાઈ વીરજી પોકાર 
૪) શ્રીઈન્દીરાનગરપાટીદારસમાજ, બેંગલોર, પ્રમુખશ્રી કરસન માધવજી લીંબાણી 

૫) શ્રીકૃષ્ણરાજપુરમપાટીદારસમાજ, બેંગલોર, પ્રમુખશ્રી ધરમશી વાલજી ચૌહાણ 

૬) શ્રીયલહંકાપાટીદારસમાજ, બેંગલોર, પ્રમુખશ્રી વિશ્રામભાઈ લાલજી છાભૈયા 

૭) શ્રીદેવનહલ્લી પાટીદારસમાજ, બેંગલોર. અને 

૮) શ્રીનેલમંગલા લક્ષ્મીનારાયણ પાટીદાર સમાજ, પ્રમુખશ્રી ખીમજીભાઈ પોકાર બેંગલોર 
સભા દર્શન 


સભા મંડપની અંદર લગભગ ૨,૫૦૦ માણસોની હાજરી હતી અને તેઓ સભા પ્રારંભ થવાની આતુરતા પૂર્વક રાહજોઈ રહ્યા 
હતા. સમગ્ર ભારત લેવલે કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની ભાઈઓની આટલી મોટી મેદની વાળી પહેલી સભા હતી. લોકોમાં 
એક અજીબ પ્રકારના વિચારોની માંગ હતી. લોકોમાં સભાના વિષય બાબતે જબરજસ્ત કુતુહલતા નજરે પડતી હતી. લોકો 
શાંતિથી સભા ચાલુ થવાની રાહજોઈ રહ્યા હતા. 


સભાના સંચાલનની જવાબદારી મૈસુર રોડ સમાજના ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ મુળજી ગોરાણીએ સંભાળી હતી. સભાનો પ્રારંભ 


ઠીક ૩.૩૦ કલાકે કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજી, ઈષ્ટદેવ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન અને સનાતન ધર્મની જયઘોષથી 
કરવામાં આવી હતી. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૫૧ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


રથાન ગ્રહણ 
સભા અધ્યક્ષ તરીકે બેંગલોરની આઠે સમાજોને માન્ય એવા વડીલ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગતને સ્થાન ગ્રહણ કરાવીને આઠે 
સમાજોના પ્રમુખોને સ્થાન ગ્રહણ કરાવવામાં આવ્યું હતું. સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના બહારગામથી પધારેલ નીચે 
જણાવેલ સનાતની ભાઈઓને પણ મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરાવવામાં આવ્યું હતું. 

૧) શ્રીહિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી (મુંબઈ-મોટી વિરાણી) 
) શ્રીઅબજીભાઈ વિશ્રામકાનાણી (મુંબઈ-મોટી વિરાણી) 
) શ્રીપુનમભાઈધોળુ, (મોડાસા-ગુજરાત) 
૪) શ્રૌડાહ્યાભાઈ જીવરાજ ગોરાણી (મોડાસા-વિઘોડી) 
) શ્રીખીમજીભાઈધોળુ (મોડાસા-ગુજરાત) 

) શ્રીવિનોદભાઈવાસાણી (મોડાસા-ગુજરાત) 


મંચસ્થ વડીલોના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરાવીને પ્રાર્થના લેવામાં આવી હતી. 


સભા બોલાવવાનો હેતુ અને પૃષ્ઠ ભૂમિકા 

સભાના સંચાલક ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ગોરાણીએ આજની સભા બોલાવવાનો મુખ્ય હેતુ બાબતે માહિતી આપતાં જણાવેલ કે 
આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના ૫૦ વરસ પહેલાં શામાટે કરવામાં આવી હતી? તે સમાજની સ્થાપના પહેલાં શું આપણી 
બીજી કોઈ સમાજ નહોતી ? હતી, તો આપણા સુધારક વડીલોને કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના શા માટે કરવી પડી હતી? તે 
સમાજના સ્થાપના વખતેના મૂળભૂત ઉદ્દેશો શા હતા? શું આજે તે સમાજના વર્તમાન આગેવાનો તે મૂળભૂત ઉદ્દેશો અને 
હેતુઓનું સારી રીતે જતન કરી રહ્યા છે? તે સર્વે વિગતોની સચોટ માહિતીઓ આપવા તેમજ કેન્દ્રીય સમાજનો અને જ્ઞાતિનો 
સાચો ઈતિહાસ બતાવવા માટે આજે આપણા આંગણે સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના સર્વે સભ્યો અહીં ઉપસ્થિત થયા છે તેના 
નામો આ પહેલાં તેમને મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરાવતી વખતે આપ્યાં છે અને તેની સાથે આપણી સમાજના જ શ્રી પાટીદાર 
પરિવાર સમાજના મહામંત્રી તરીકે સેવા આપતા મુરબ્બી ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાઘડીયા પણ સનાતન ધર્મ જાગૃતિ 
સમિતિના એક મુખ્ય સભ્ય છે તેઓ પણ અત્રે હાજર છે. સભા બોલાવવાના ઉપર જણાવેલ હેતુઓની માહીતી આપવા માટે 
આ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 


તા. ૪.૧૦.૨૦૦૯ ના ધનસુરા સનાતન ધર્મ ચિંતન સભામાં શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન ધર્મજાગૃતિ 
સમિતિની રચના થયા પછી આ સમિતિની આજની આ ત્રીજી સભા છે અને ધનસુરા સભાને ગણીને આ સભા પ મી સભા છે. 
આ સભા પહેલાં આવી સભાઓ ધનસુરા, પુના, ઈન્દોર અને હેદરાબાદ મુકામે યોજાઈ ગઈ છે. આ સનાતન ધર્મ જાગૃતિના 
ભાઈઓએ ક્રમવાર તેમના ભાષણોમાં ઉપરોક્ત માહિતીઓ વિસ્તારપૂર્વક આપી હતી. 


૧. શ્રી રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડીયા, બેંગલોર 

પોતાની માર્મિક વાણીમાં જ્ઞાતિનો અને કેન્દ્રીય સમાજનો ઈતિહાસ બતાવતાં જણાવેલ કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ તેની 
સ્થાપનાને ૫૦ વરસ પૂરાં કરી સ્વર્ણિમમહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યો છે તેનો સીધે સીધો અર્થ એ થાય છે કે આપણી કેન્દ્રીય 
સમાજની સ્થાપના ૫૦ વરસ પહેલાં નખત્રાણા મુકામે કરવામાં આવી. આજે આ સભામાં ઉપસ્થિત લગભગ ૨,૫૦૦ 
શ્રોતાજનોને અને ખાસ કરીને મોટી સંખ્યામાં હાજર મારા યુવાન મીત્રોને અમુક સવાલો પૂછવાનું મન થાય છે અને તે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સવાલોના જવાબો આપ સર્વેશ્રોતાજનો શોધવાની જરૂર કોશિશ કરજો. 

૧) પહેલો સવાલઃ આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના ૫૦ વરસ પહેલાં શામાટે કરવામાં આવીહતી? શું તે પહેલાં આપણી 
કોઈ સમાજ નોહતી? હતી, તો તે કઈ સમાજ હતી અને તે સતપંથ સમાજ સાથે છોડીને આપણા સ્થાપક વડીલોને આ નવી 
સમાજ શા માટે ઉભી કરવી પડી? 

૨) બીજો સવાલઃ આપણી કેન્દ્રીય સમાજના સ્થાપના વખતેના મૂળભૂત ઉદ્દેશો અને હેતુઓ શા હતા? 

૩) ત્રીજો સવાલઃ શું આપણી કેન્દ્રીય સમાજના આજના વર્તમાન આગેવાનો કેન્દ્રીય સમાજના મૂળભૂત હેતુઓ અને ઉદ્દેશોને 
સાચા અર્થમાં સમજી શક્યા છે? તેઓ આજે તે હેતુઓ અને ઉદેશોનું જતન અને પાલન કરી રહ્યા છેઃ અગર નથી કરી રહ્યા તો 
આપણી એક સનાતની સભ્ય તરીકેની કેન્દ્રીય સમાજ પ્રત્યે શું જવાબદારીઓ બને છે? 

૪) ચોથો સવાલઃ સન ૧૯૬૦માં આપણી કેન્દ્રીય સમાજની વિધિવત સ્થાપના કયા કયા સુધારક વડીલોએ કરી હતી? તે પહેલાં 
છેક સન ૧૯૩૮ માં તે સમાજની (કેન્દ્રીય સમાજની) સ્થાપના થઈ ચુકી હતી ત્યારે તેના પ્રથમપ્રમુખ કોણ હતા? અને તે 
સમાજનું શુરુઆતી નામશું હતું? અને તે સમાજે ૧૯૬૦ પહેલાં જ્ઞાતિ માટે શા શા કામો કર્યા હતાં? 

ઉપરોક્ત સર્વે સવાલોના જવાબો મેળવવા માટે આપણને ભૂતકાળમાં જવું પડશે. તે માટે આપણને જાણવો પડશે આપણી 
જ્ઞાતિનો અને કેન્દ્રીય સમાજનો સાચો ઈતિહાસ .આજે જ્યારે સમાજ સ્વર્ણિમમહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે સાચા 
અર્થમાં સ્વર્ણિમમહોત્સવ ઉજવ્યો તો જ ગણાશે કે જો આપણે આપણી ભાવી પેઢીને, યુવાન ભાઈઓ-બહેનોને જ્ઞાતિનો અને 
સમાજનો સાચો ઈતિહાસ બતાવશું. 


વિ.સં. ૧૫૯૨ પહેલાં આપણા પૂર્વજો ઉત્તર ગુજરાતમાં ઊંઝા અને તેની આજુબાજુના ગામડાઓમાં રહેતા હતા. પણ 
ઈરાનથી આવેલ મુસ્લિમપીર ઇમામુદીન ઉર્ફે બાવા ઈમામશાહની ચમત્કારિક વાતોમાં આવી જઈને મુસલમાની આચાર- 
વિચાર વાળો પીરાણા સતપંથ ધમનો સ્વીકાર કર્યો, તેથી ગુજરાતમાં વસતા આપણા જ કડવા પાટીદારો દ્વારા તિરસ્કૃત થતાં 
ગુજરાત છોડીને કચ્છ જેવા સુકા રણ પ્રદેશમાં સ્થળાંતર કરવાની ફરજ પડી હતી. કચ્છમાં પણ આપણી હાલત સુધરી નહીં. 
પાખંડી પીરાણા સતપંથ ને લઈને જ્ઞાતિને દારુણ ગરીબીમાં સબડવું પડ્યું. આખી જ્ઞાતિની અનેક પેઢીઓ સદીઓ સુધી 
અશિક્ષિત રહી. પીરાણા સતપંથને લીધે કચ્છમાં પણ જ્ઞાતિની ઓળખાણ એક મુમના મુસલમાન તરીકેની થઈને અન્ય હિંદુ 
લોકોથી આપણે હડધૂત થયા. 


વધુમાં રમેશભાઈએ જણાવ્યું કે આપણી જ્ઞાતિને નીચે જોવાપણું થતું. કચ્છના વાણીયા, લોહાણા વગેરે હિન્દુ જ્ઞાતિઓ 
આપણા ઘરનું પાણી સુધ્ધાં ન પિતા. ૪૫૦-૫૦૦ વરસ સુધી પાખંડી પીરાણા સતપંથમાં રહીને આપણી જ્ઞાતિ અધોગતિને 
પામી. ઉપરોક્ત સર્વે બાબતોને ખ્યાલમાં રાખીને સમય સમયાંતરે સૌથી પહેલાં વી.સ. ૧૮૩ર માં પુ. કેસરા પરમેશ્વરાએ 
આપણી જ્ઞાતિને આપણા મૂળ ધર્મ (સનાતન હિંદુ ધર્મ) તરફ વાળી. જ્ઞાતિને પીરાણા સતપંથ ધર્મમાંથી બહાર કાઢવા પ્રયતો 
કર્યાપણ તેમાં પૂર્ણતઃ સફળતા ન મળી. જ્ઞાતિનો અમુક વર્ગસતપંથ ને છોડીને હિંદુ ધર્મના સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય તરફ વળ્યો 
જે જ્ઞાતિની નાની નાત તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો. 


પુ.કેસરા પ્રમેશ્વરા બાપાના પ્રયતો બાદ લગભગ એક સો વરસ પછી જ્ઞાતિને પીરાણા સતપંથની નાગચુડમાંથી બહાર કાઢવા 
માટે આધ્ય સુધારક પુ. નારાયણજી રામજી લીંબાણીએ જ્ઞાતિને સુધારવા માટે પવન ફૂંક્યો. સન ૧૯૨૦ પછી કરાચી, 
ઘાટકોપર અને વિરાણી મુકામે જ્ઞાતિ પરિષદો ભરી, કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ સુધારક મંડળોની સ્થાપના થઇ, પીરાણા 
સતપંથથી જ્ઞાતિને છોડાવવા માટે અનેક ઠરાવો પસાર કરવામાં આવ્યા. તેની ફળશ્રુતિએ ૧૯૩૮-૪૦ ના સમયમાં વડીલ શ્રી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


રતનશી ખીમજી ખેતાણીના પ્રમુખ પદે શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની સમાજની સ્થાપના કરવામાં આવી, તે સમાજને 
આપણે આજે કેન્દ્રીય સમાજ કહી રહ્યા છીએ અને આજે તેનું નામશ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ છે જે 
કચ્છના દરેક ગામડાઓની સનાતની સમાજનું નેતૃત્વ કરે છે. વાંઢાયના સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજના સાનિધ્ય અને 
માર્ગદર્શન હેઠળ વડીલ શ્રી ખીમજી રતનશી ખેતાણીએ અને તેમના સહયોગી સુધારક વડીલોએ કચ્છના ગામે ગામઇષ્ટદેવ 
ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરોની સથાપના કરાવી. સન ૧૯૪૪-૪૫ માં આ સમાજે વાંઢાય સ્થિત કુળદેવી શ્રી ઉમિયા 
માતાજીના મંદીરની પણ સથાપના કરી. છેલ્લે ૧૯૬૦ માં સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજની પ્રેરણાથી આપણી જ્ઞાતિમાં 
શિક્ષણનો વ્યાપ વધે તે હેતુથી નખત્રાણા મધ્યે વિદ્યાર્થી ભવન બંધાણું અને જે આપણી સનાતની સમાજ હતી તેની વિધિવત 
બંધારણીય ધોરણે સ્થાપના કરવામાં આવી. 


તે કેન્દ્રીય સમાજની ૧૯૬૦માં સ્થાપના થઇ તે સ્થાપના જ્ઞાતિના એવા સુધારક વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે જેઓએ 
પીરાણા સતપંથ મતનો સદાયને માટે ત્યાગ કરીને આપણો મૂળ સનાતન હિંદુ ધર્મ અપનાવ્યો હતો. તે સ્થાપક વડીલોના અમુક 
નામો હું અહીં જણાવું છું. 
૧) શ્રીરતનશીખીમજી ખેતાણી, વિરાણી મોટી 

) શ્રીનથુભાઈ નાનજી કેસરાણી, નખત્રાણા 
૩) શ્રીભીમજી કેસરા લીંબાણી, કોટડા (જ) 

) ડો. શ્રીગંગદાસ વી. ઉકાણી, ખોંભડી મોટી 

) શ્રીશિવદાસકાનજી નાકરાણી, વિરાણી મોટી વગેરે વગેરે 


કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો 

૧) જ્ઞાતિનાલોકોને પાખંડી કબ્રસ્તાની પીરાણા સતપંથ ધર્મનો ત્યાગ કરાવી સનાતન ધર્મને અપનાવવાનો 

ર) જ્ઞાતિના આવાલોકો જેને સતપંથ ધર્મનો ત્યાગ કરી સનાતન ધર્મ અપનાવ્યો હતો તેના હિતોની રક્ષા કરવાનો 

૩) સમગ્ર ક્ચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને પાખંડી પીરાણા સતપંથ ધર્મથી મુક્ત કરાવવા માટે પીરાણા સતપંથમાં ચાલતા 
ગૌરખ ધંધાને પરદાફાસ કરીને જ્ઞાતિના લોકોને સમજાવવાનો. 

૪) સમગ્રજ્ઞાતિમાં સનાતન ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર કરવાનો અને જ્ઞાતિમાં સનાતન હિંદુ ધર્મના વિચારો દઢ કરવાનો. 


વધુમાં રમેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે સનાતન ધર્મના પાયા ઉપર જે સમાજની સ્થાપના કરવામાં આવી છે તે કેન્દ્રીય સમાજમાં 
રહીને આજે સતપંથના ભાઈઓ પીરાણા સતપંથનો પ્રચાર કરતા હોય અને એવા પ્રચાર કાર્યમાં કેન્દ્રીય સમાજના આજના 
આગેવાનો તેમને સીધી અથવા તો આડકતરી રીતે પ્રોત્સાહન આપતા હોય તો આપણા સનાતની સુધારક વડીલોએ ઉભી 
કરેલી કેન્દ્રીય સમાજના મૂળભૂત હેતુઓ અને ઉદ્દેશો ઉપર પાણી ન ફરી વળે માટે અત્યારે યુવાન ભાઈઓને જાગૃત થવાની 
જરૂર છે. આજે આપણે સૌ સાથે મળીને પ્રતિજ્ઞા લેવાની છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજને સનાતની સમાજ તરીકેની ઓળખ 
પાછી અપાવવા માટે આજે આપણને કટિબદ્ધ થવું પડશે. 


૨. શ્રી અબજીભાઈ વિશ્રામકાનાણી (મુંબઈ-વિરાણી મોટી) કેન્દ્રીય સમાજના તત્કાલીન ઓડોટર 
પોતાના વક્તવ્યમાં જણાવેલ કે વી.સ. ૧૫ર૪થી ઈમામશાહ બાવાએ આપણી જ્ઞાતિને વટલાવવાનું ચાલુ કર્યું અને સંવત 


હક 


૧૫૯૨ સુધીમાં આપણા પૂર્વજોને સતપંથ ધર્મમાં ભેળવી દીધા. સંવત ૧૮૩૨ પછી આપણી જ્ઞાતિ મુમના મુસલમાન તરીકે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ઓળખાવા લાગી. વી.સ. ૧૯૮૨ (સન ૧૯૨૬)માં આ. સુ. નારાયણજી બાપાએ હિંદુ ધર્મને નામે ચાલતા અર્ધદગ્ધ, 
કબ્રસ્તાની પીરાણા સતપંથની પોલ નામનું એક દળદાર પુસ્તક બહાર પાડ્યું. એ પુસ્તકમાં થી તમે પીરાણા સતપંથના નામે 
ચાલતી તમામ છેતરપીંડીઓની વિગતો જાણી શકશો. સંવત ૨૦૦૦ ની આજુબાજુના વર્ષોમાં પીરાણા મુસ્લીમ સતપંથ ધર્મથી 
અલગ થઈ વડીલોએ કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની સમાજની સ્થાપના કરી. આપણા મૂળ ધર્મ સનાતન ધર્મ જાગૃતિ માટે 
આપણા વડીલોએ અથાગ પરિશ્રમકર્યો. ઓધવરામજી મહારાજના સાનિધ્યે મંદિરો, સમાજવાડીઓ અને શિક્ષણ કેન્દ્રો 
બનાવવાનું નક્કી થયું તેના પરિણામે સન ૧૯૬૦ માં નખત્રાણા મુકામે પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવનની સ્થાપના વખતે કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સનાતન સમાજને પણ બંધારણીય સ્વરૂપ અપાયું અને તે સમાજને નામઅપાયું શ્રી અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર સમાજ 
અને તેનો એક માત્ર હેતુ એ હતો કે પીરાણા સતપંથ ધર્મમાં ભટકાયેલો આપણો જ ભાઈ આજે નહિ તો કાલે પીરાણા સતપંથ 
ધર્મને મુકીને આપણી સાથે કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની પ્રવાહમાં ભળી જશે . પણ તેમથયું નહિ તે વાતનું દુઃખ છે. 

સન ૧૯૭ર૨ માં નવચેતન પાટીદાર યુવક મંડળના આગ્રહથી કલકતા મુકામે અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર યુવાસંઘની સ્થાપના થઇ . 
તે યુવાસંઘની સ્થાપના વખતેના પાંચ ઉદ્દેશો પૈકી પાંચમો ઉદ્દેશ એ હતો કે “સમાજમાં ચાલતી ધાર્મિક અંધશ્રધ્ધાઓને નાબુદ 
કરવા યુવાસંઘે સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. યુવકોએ ધાર્મિક ભાવનાઓ કેળવવા માટે સનાતન ધર્મને લગતી ધાર્મિક 
સભાઓ તેમજ સંમેલનોમાં ભાગ લેવા યુવાનોને પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ” 


સન ૧૯૭૭ માં નખત્રાણા મુકામે સનાતની જ્ઞાતિ અધીવેસનમાં યુવાસંઘ દ્રારા આપણે હિંદુ છીએ તે માટે ૧૮મી કલમનો 
સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. તેની સાથે ૧૯ મી કલમનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો જેથી સમાજમાં ઉદભવતા ધાર્મિક 
અને સામાજિક મતભેદોનું નિવારણ કોર્ટનો આશરો ન લેતાં સમાજની અંદર સમાજ દ્વારાજ કરી શકાય. તે અન્વયે સન ૧૯૮૫ 
માં સતપંથીઓ દ્વારા સમાજના સનાતની ભાઈઓ ઉપર થતા કોર્ટ કેસો રોકાવા જોઈએ અને તેનું નિવારણ સમાજ લેવલે જ 
થવું જોઈએ. પણ આજે દુઃખ એ વાતનું છે કે આપણી સમાજના હોદ્દેદારો જ કલમ૧ ૮ અને ૧૯ નો ખુલ્લે આમભંગ કરી રહ્યા 
છે અને તેની સામે કોઈ પણ પગલા લેવામાં આવતાં નથી તે યોગ્ય નથી. છેલ્લે શ્રી અઅજીભાઈએ આજની આ સભાનું 
આયોજન કરવા બદલ બેંગલોરની આઠે સમાજો એવં યુવકોની પ્રસંસા કરતાં આભાર માન્યો હતો. 


3. શ્રી ડાહયાભાઈ જીવરાજ ગોરાણી, (મોડાસા-વિઘોડી) 

તેઓએ જણાવ્યું હતું કે મોડાસા મુકામે આજે ચાર ચાર વરસ થયા કુળદેવી ઉમિયા માતાજીની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અટકાવી રહેલા 
સતપંથના ભાઈઓ સાથે આપણે કઈ રીતે સાથે રહી શકીએ? આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણની જયારે રથયાત્રા 
મોડાસા આવી હતી ત્યારે આ રથને રોકવા પોલીસ કમીસનર અને જીલ્લા ક્લેકટર સાહેબને ખોટી ફરિયાદો કરી યાત્રાને 
રોકાવી હતી. એટલુંજ નહીં, આ સતપંથના ભાઈઓએ ઉમિયા માતાજીને પહેરાવેલ ચુંદડી પણ પાછી ઉતારી લીધી હતી. 
આની ફરિયાદ કેન્દ્રીય સમાજને કરવા છતાં પણ કોઈજ ઉકેલ આજ દિવસ સુધી કેન્દ્રીય સમાજના કર્ણધારો આપી શક્યા નથી 
તેનું દુ:ખ છે. 


૪. શ્રીપુનમભાઈ ધોળુ (મોડાસા) 

પોતાના ભાષણમાં જણાવેલ કે તા.૧૮.૧૨.૨૦૦૪માં મોડાસા ગામે શ્રી ઉમિયા માતાજીની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની ઘડીઓ ગણાઈ 
રહી હતી, તે સમયમાં સતપંથીઓ તરફથી તે પ્રાણપ્રતિષ્ઠા રોકવા માટેની એક ટપાલ આવી ત્યારથી આજ દિવસ સુધી અમો 
વેદના વેઠી રહ્યા છીએ. આજે ધનસુરાની આપણી સમાજ ઉપર ૬૦ વરસ પહેલાં સમાજના નામમાં સનાતન શબ્દનો સમાવેશ 
કરવામાં આવ્યો છે. તે નામમાં થી “સનાતન” શબ્દને કાઢી નાખવાની સતપંથના ભાઈઓ કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ પાસે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


માગણી કરતા હોય તેને કેન્દ્રીય સમાજના આજના આગેવાનો અનુમોદન આપતા હોય તો તે એક શરમજનક વાત છે. આજે 
ઘણા બધા યુવાનો આપણને પૂછી રહ્યા છે કે આ પીરાણા સતપંથ શું છે? અને તે આપણી સમાજને કઈ રીતે લાંછન રૂપ છે. તો 
મારો આપણા વડીલોને અનુરોધ છે કે આપણી સમાજ અને જ્ઞાતિનો સાચો ઈતિહાસ યુવાનોને બતાવે. સતપંથ ધર્મ બાબતે 
લોકોને જાગૃત કરો કે તે ધર્મ આપણી હિંદુ જ્ઞાતિ માટે લાયક ધર્મ નથી. તે એક અર્ધદગ્ધ કબ્રસ્તાની પીરાણા પાખંડી સતપંથ ધર્મ 
છે એવું આપણા જ્ઞાતિ આધ સુધારક વડીલ શ્રી નારાયણજી રામજી લીંબાણી કહી ગયા છે. 


૫. શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી (મુંબઈ-વિરાણી મોટી) 
પોતાની આગવી શૈલીમાં ભાષણ કરતાં સભાજનોને નીચે જણાવેલ મુદ્દાઓ ઉપર હિંમતભાઈએ પ્રકાશ પાડ્યો હતો. 


૧) બેંગલોર ની આઠે સમાજોને મારા કોટી કોટી વંદન છે કે અમોને (સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિને) આજે આપ સમક્ષ વાતો 
કરવા અવકાશ પૂરો પાડ્યો. 


૨) મારાથી પહેલાંના વક્તાઓએ તો તમોને આપણી સમાજના અને જ્ઞાતિના ઈતિહાસની લગભગ-લગભગ માહિતીઓ 
પૂરી પાડી છે. પણ મારે આજે તમોને આ પીરાણા સતપંથનું તુત શું છે? તેની વાતો કરવી છે . 


૩) બાવા ઈમામશાહના દાદા સદરુદ્દીને આ સતપંથ ધર્મની સ્થાપના કરી તેને સતપંથ જેવું છેતરામણું નામઆપ્યું. લોહાણા 
જ્ઞાતિએ સતપંથ ધર્મનો અંગીકાર કરી સંપૂર્ણ પણે મુસલમાન બનીને ખોજા કહેવાણા. તેજ રીતે બાવા ઈમામશાહે કડવા 
પાટીદારોને વટલાવી આપણને મુમના મુસલમાન લગભગ બનાવી દીધા હતા. આપણા માથે મુમનાનું મોટું કલંક લગાવ્યું. 
કચ્છના વાણીયા, લોહાણા અને અન્ય હિંદુઓએ આપણને હિંદુ તરીકે સ્વીકાર્યા નહીં. આપણાં અપમાન થયાં, આપણે નીચ 
કહેવાણા, આપણે તેમના દ્વારા તિરસ્કૃત થયા. કારણ એજ કે આપણે પીરનો આ પાખંડી પીરાણા સતપંથ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો 
હતો તેથી મજબુર હતા, અભણ હતા, નિર્ધન હતા. આપણો આખો સમાજ અને જ્ઞાતિ દબાયેલી અને કચડાયેલી હતી. 


૪) જો કે આપણા અમુક વડીલોના પ્રતાપે આપણે ફરી પાછા સનાતન હિંદુ ધર્મમાં આવી ગયા. અન્ય હિંદુ જ્ઞાતિઓમાં ફરી 
પાછા હિંદુ તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા અને ખોયેલું ગૌરવ પાછું મેળવી શક્યા. આજે જ્યારે આ બધી વાતોને ૫૦-૭૫ વરસ 
વીતી ગયાં અને આજે આપણે સ્વર્ણિમમહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે આપણા યુવા વર્ગ અને બાળકોને આપણો 
અસલ ઈતિહાસ બતાવવો જરૂરી ગણાય, પણ આ જવાબદારી આપણી કેન્દ્રીય સમાજના આજના આગેવાનો નથી લેતા તેનું 
કારણ સમજાતું નથી. 


૫) બાવા ઈમામશાહે પોતાના દાદા સદરુદીને આદરેલાં જુઠા કામોને પૂરાં કરવા માટે આપણી જ્ઞાતિને મુમના બનાવી દીધી. 
આજે તમે કચ્છના માનકુવા ગામે જાઓ ત્યાં મુમના વાસ છે જ્યાં આપણા કચ્છ કડવા પાટીદારો રહેતા અને આજે પણ રહે છે. 
તેઓ જ્યાં રહે છે તેને ત્યાંના લેવા પાટીદારો મુમના વાસ કહે છે. આ વસ્તુ જ પુરવાર કરે છે કે આપણી જ્ઞાતિને કચ્છના અન્ય 
હિંદુ લોકો મુમના મુસલમાન તરીકે ઓળખતા. આજે તમે ઈન્ટરનેટ ખોલો અને “સતપંથ” શબ્દ દબાવો તમોને સતપંથ 
બારામાં અસંખ્ય માહીતિઓ ઉપલબ્ધ થશે. “વીકીપીડીયા, ધ ફ્રી એન્સૈકલોપીડીયા” માં તમે જુઓ તો સતપંથ એટલે શું તેની 
સાચી માહિતી મળશે. 


૬) પીરાણા સતપંથમાં બતાવવા પુરતું, ગાદીપતિ તરીકે કડવા પટેલને (કાકાને) બેસાડવામાં આવે છે. તે પહેલેથી ચાલતી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આવતી પ્રથા છે. પર્સિયન ભાષામાં “કાકા” શબ્દનો અર્થ થાય છે નોકર. તેની પરંપરા પ્રમાણે જ્યારે કોઈ કાકા તરીકે 
પીરાણાની ગાદીએ બેસે ત્યારે તેનું પૂર્ણ રીતે ઇસ્લામીકરણ કરવામાં આવે છે. તે પ્રમાણે સન ૧૯૮૫ માં કરસન કાકાને 
પીરાણાની ગાદીએ “કાકા” તરીકે બેઠા ત્યારે તેનું ઇસ્લામીકરણ કરાવતાં તેનું મુસલમાની નામ“પીર કરીમ” નાખવામાં 
આવ્યું છે. ઈન્ટરનેટઉપર આના પુરાવાઓ મોજુદ છે. યુવા વર્ગ ગુગલ ઉપર સર્ચ કરશે તો આની સર્વ માહિતીઓ ઉપલબ્ધ થઇ 
શકશે. 


9) સતપંથ એક મુસ્લિમધર્મનો ફાંટો છે તેવું આપણા સુધારક વડીલોને પણ લાગ્યું તેથી તેનાથી વિખુટા પડીને આપણી કેન્દ્રીય 
સમાજની એક સનાતની સમાજ તરીકેની સ્થાપના કરી. અન્ય હિંદુ લોકો અને વિશ્ચના આજના નામી લેખકો અને વિવેચકો 
પણ કહે છે કે પીરાણા સતપંથ ધર્મ એક ઇસ્લામધર્મનો ફાંટો છે. છતાં પણ આપણી કેન્દ્રીય સમાજના આજના આગેવાનો 
એમકહેતા ફરે છે કે સતપંથ હિંદુ ધર્મનો એક સંપ્રદાય છે. કેવી રીતે અને કેમ? તેનો જવાબ એમની પાસે નથી. અરે આ 
સતપંથીઓને છાવરવા માટે કેન્દ્રીય સમાજના ધુરીઓ આજે એમકહેતા ફરે છે અને એવા ઠરાવો પસાર કરે છે કે “આ 
સમાજમાં કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ ધર્મપાળતો હોય તેમાં કોઈને પણ કંઈજ વાંધો હોવો ન જોઈએ”' આનો સીધે સીધો અર્થ એ 
થાય છે કે આજે હું ખ્રીસ્તી (૯॥11નાંઢ1) ધર્મ પાળું તો પણ હું કેન્દ્રીય સમાજનો સભ્ય રહી શકું. કેન્દ્રીય સમાજના આજના 
આગેવાનોને કાં તો સમાજના ઈતિહાસની ખબર નથી અથવા તો પીરાણા પંથીઓને છાવરવા માટે જાણવા છતાં અજાણ બની 
ને ખોટું વર્તન કરીને આખી સમાજને ગેર માર્ગેદોરી રહ્યા છે. 

૮) સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજના આજના આગેવાનોને “સનાતન” શબ્દથી કેટલી બધી સુગ છે તેનું 
કારણ સમજાતું નથી. હમણાં તાજેતરમાં જ ધનસુખભાઈ મસ્કત વાળાએ રૂ.૩૫.૦૦ લાખનું યુવા ઓલીમ્પીયાડ માટે મુખ્ય 
દાતા તરીકેનું માતબર દાન આપ્યું. અને તેના નામથી ઓલીમ્પીયાડ રમાય તેવો આગ્રહ રાખ્યો. અને પોતાના નામની આગળ 
સનાતન શબ્દ લખાય તેવું જણાવ્યું એટલે કે “સનાતની ધનસુખ ભાઈ લીંબાણી ઓલીમપીયાડ” નામરખાય એવો આગ્રહ 
રાખ્યો. આને લીધે તો કેન્દ્રીય સમાજના આગેવાનોમાં જાણે એક ભૂકંપ સર્જાઈ ગયો હોય એવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ. 
ધનસુખભાઈના રીત સર પગ પકડીને આજીજીઓ કરવામાં આવી કે તે નામમાંથી સનાતની શબ્દ તમે કાઢી નાખો. તેમની 
અસંખ્ય આજીજીઓને ધ્યાનમાં રાખીને છેવટે ધનસુખભાઈ નાછુટકે સનાતની શબ્દ કાઢી નાખવા રાજી થયા. જુઓ તો ખરા 
કેન્દ્રીયસસમાજના આજના આગેવાનોની સનાતન ધર્મ પ્રત્યે આ છે માનસિકતા. 


૯) કેન્દ્રીય સમાજની જ્ઞાતિ રીતી-રિવાજોની કલમ૧ ૮ અન્વયે આ સમાજની કોઈ પણ વ્યક્તિએ બાવા ઈમામશાહના નામે 
પીરાણા સતપંથ દ્વારા ઉભા થતા બાવા ઈમામાંશાહ અને નિષ્કલંકીના કહેવાતા મંદિરોમાં હાજરી આપવી તે કલમ૧૮ નો ભંગ 
થયો ગણાય. અને તે વ્યક્તિ સમાજનો ગુનેગારને પાત્ર ઠરે છે. એટલુજ નહિ આપણી મા કુળદેવી ઉમિયા માતાજીની છબી 
બાવા ઈમામશાહ પીરની છબીની બાજુમાં રાખી આ સતપંથીઓ એમપુરવાર કરે છે કે બીબી ફાતિમા જ કુળદેવી ઉમિયા 
માતાજીનો અવતાર છે અને નિષ્કલંકી નારાયણ હજરત અલીનો અવતાર છે. કેટલું ઘોર અપમાન થાય છે આપણા કુળદેવીનું? 
છતાં પણ કેન્દ્રીય સમાજના હોદેદારો અને ટ્રસ્ટીઓ આવા ઉભા થતા મંદિરોની શોભામાં અભિવૃધ્ધી કરવા ગયા તે કલમનં.૧૮ 
તહેત ગુનાને પાત્ર ઠરે છે. આવો આરોપ મેં કેન્દ્રીય સમાજની તા.૭.૦૮.૨૦૦૯ ની સામાન્ય સભામાં લગાવ્યો. તે ગુન્હેગારો 
પૈકી વરિષ્ઠ ટ્રસ્‍ટી શ્રી શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયા પણ એક હતા. અમારા પ્રશ્નોના સમાધાન માટે તે જ ગુનેગાર વ્યક્તિ શિવદાસ 
ગોવિંદનેજ સમાધાન સમિતિના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવે તો તે કેવો ન્યાય આપે જે વ્યક્તિ ગુનેગાર છે અને તેના ઉપર અમે 
આરોપ લગાવતા હોઈએ તેના ન્યાય માટે તે ગુનેગારને જ જો સમાધાન સમિતિના આધ્યક્ષ બનાવવામાં આવે તો કઈ જાતનું 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સમાધાન થાય? જુઓ તો ખરા કેવી મનમાની ચાલે છે આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં? 


૧૦) આપણા આજના સમાજના ધુરીઓને જગાડવાની જરૂરત છે. તેઓને તેમની જવાબદારીઓનું ભાન કરાવવાની જરૂરત 
છે. કોઈ માણસ ખરેખર સુતો હોય તેને આપણે જગાડીએ તો તે ઉઠી જાય. પણ જે માણસો સુવાનો ડોળ કરતા હોય તેને 
કેમજગાડવા? આ એકમોટો પ્રશ્ન છે. 


૧૧) [હિંમત ભાઈએ સભાજનોને એ પણ જણાવેલ કે નિષ્કલંકી નારાયણનો આપણા હિંદુ શાસ્ત્રોમાં ક્યાંય ઉલ્લેખ જોવા 
મળતો નથી. આપણા પૂર્વજોને છેતરવા માટે થઈને આ નિષ્કલંકી નારાયણનું એક કાલ્પનિક પાત્ર બાવા ઈમામશાહે ઉભું કરેલું 
છે. તે માત્ર બાવા ઈમામશાહના ભેજાની ભૂંડી પેદાસ છે. આ પીરાણા સતપંથ ધર્મ એક પાખંડી મત છે તેવું આધ સુધારક 
નારાયણજી બાપાએ પુરવાર કરેલું છે અને તે આપણી જ્ઞાતિ માટે લાયક ધર્મ નથી. બાવા ઈમામશાહે હિન્દુઓને ભોળવવા માટે 
હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં ઈસ્લામિક કલમાઓનું ભેળસેળ કરીને ભ્રષ્ટ ક્યા. ફરી પાછા ૧૯૮૫ માં કરસન કાકાએ એહમદઅલી 
ખાકીના માર્ગદર્શન હેઠળ ઈમામશાહના સાહિત્યો નું જરૂરિયાત પ્રમાણે હિંદુકરણ કર્યું જેથી હિંદુ લોકોને ફરી પાછા ગુમરાહ 
કરીને સતપંથ તરફ આકર્ષી શકાય તે માટે. કહેવાય છે કે કરસન કાકાએ એહમદઅલી ખાકીની મદદથી પચાણ કાકાને 
પછાડીને ગાદી પતિ થયા હતા. તે બધી માહિતીઓ આપીને હિમતભાઈએ સભાજનોનો અને આયોજકોનો આભાર માનીને 
પોતાનું ભાષણ પૂરુ કર્યું હતું. 


પશ્વોતરી અને તેના જવાબો તેમજ મંતવ્યો 

૧) પ્રેમજીભાઈ હંસરાજ દીવાણી, (બેંગલોર-ટોડિયા) 

પ્રેમજીભાઈએ જણાવેલ કે સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના ભાઈઓએ આપણને આંખો ખોલી નાખે એટલી માહિતીઓ 
આપી. તે જાણ્યા પછી પણ સતપંથીઓની સાથે આપણે સગપણ-સાંતરાં જોડીએ તો આપણા જેવા મુર્ખ કોઈ ન કહેવાય. હું 
અત્યારે પ્રશ્ન પૂછું છું કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ સનાતન ધર્મ બાબતે આટલી નિષ્ક્રિય શામાટે છે? આજે અત્યારે આ સભામાં 
ઉપસ્થિત સર્વે જનોને સોગંધ લેવડાવો કે આપણે સૌ સાથે મળીને સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાનમાં જોડાઈ જઈએ અને 
આપણી મૂળ સનાતની તરીકેની ઓળખને બચાવીએ. 


૨) મેઘજીભાઈ માધવજી લીંબાણી (બેંગલોર-મથલ) 

તેઓએ પોતાના મંતવ્યો આપતાં જણાવેલ કે આ સતપંથના ભાઈઓની જોડે પહેલાં આપણા વડીલોએ કર્યું હતું તેમસગપણ- 
લગ્ન નો છેડો જ્યાં સુધી નહીં તોડીએ ત્યાં સુધી તેઓ સીધા થવાના નથી. તેથી સભાજનોને અપીલ કરી હતી કે સતપંથીઓ 
જોડે હવે દીકરીની લેતી-દેતીના સંબંધો બંધ કરી સજાગ રહેવું પડશે. આ સભામાં ફક્ત સોગંધ લેવાથી કે લેવડાવવા થી કાર્ય 
નહીં થાય. પણ વિશ્વાસ રાખો કેજો આપણે બધાય સાથે રહીને કામકરશું તો કોઈ કામમુશ્કેલ નથી 


ઉપરોક્ત બે મંતવ્યો અને પ્રશ્નોના જવાબ આપતાં હિંમતભાઈએ જણાવ્યું હતું કે લોકોમાં આ એક વ્યથા છે તેથી વડીલો પોતાના 
મંતવ્યો આપી રહ્યા છે. રહી વાત અત્યારે આ બાબતે કેન્દ્રીય સમાજ શું કરી રહી છે તો તેના જવાબમાં હિંમતભાઈએ જણાવેલ 
કે અમારા તમામપ્રયાશો કેન્દ્રીય સમાજની નેતાગીરીને સમજાવવાના ચાલુ છે. બહુ જલ્દીથી આપણને તેનું પરિણામમળવાનું 
છે. કેન્દ્રીય સમાજના આગેવાનોની મન માની હવે લાંબી ચાલવાની નથી. 


૩) પરબતભાઈ દેવજી સાંખલા (બેંગલોર-રતડીયા)ઃ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૫૮ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તેમણે પ્રશ્ન પૂછયો હતો કે સતપંથીઓ રાત્રે મધરાતની પૂજા શામાટે કરે છે અને તેવી પૂજામાં તેઓ શું કરે છે? હિંદુ શાસ્ત્રોમાં 
ક્યાંય મધરાતની પૂજાનો ઉલ્લેખ નથી. 

તે પ્રશ્નના જવાબમાં હિમતભાઈએ જણાવેલ કે આ સતપંથ ધર્મનું બીજું નામછે તાકિયા. તાકીયાનો અર્થ થાય છે ગુપ્રી. ગુપ્રી 
એટલે છુપું. છુપાવીને કંઈક કરવું. બહારથી એક અને અંદરથી બીજું. એટલે જ મધરાતની પૂજાઓ ચાલુ છે. 


૪) કેશુભાઈ વીરજી પોકાર (બેંગલોર-મથલ) 

આજે સમાજમાં આપણે જાગૃતિ માટે લડી રહ્યા છીએ જે વરસો પહેલાં આજ વાતને (સતપંથને) લઈને આપણા વડીલો લડી 
રહ્યા હતા. તેને કેન્દ્રીય સમાજ નજર અંદાજ કરે છે, તેને સાથ આપતી નથી અને કોઈ જવાબ પણ આપતી નથી તો આપણે શું 
કરવું જોઈએ? 

તેના જવાબમાં હિંમતભાઈએ જણાવેલ કે હવે થોડા સમયની જરૂરત છે. કેન્દ્રીય સમાજના આજના આગેવાનોને જવાબ 
આપવોજ પડશે અને સાથ પણ આપવો પડશે તે મને વિશ્વાસ છે. 


૫) જીવરાજભાઈ પોકાર, કે.આર.પુરમ (બેંગલોર-કાદીયા મોટા) 

તેમણે કેન્દ્રીય સમાજની તરફદારી કરતો પ્રશ્ન પૂછયો હતો કે કેન્દ્રીય સમાજના જ્ઞાતિ જોગ નિવેદનમાં સમાધાન સમિતિના 
અધ્યક્ષ મહોદયે જણાવેલ છે કે તા.૮.૧૦.૨૦૦૯ ની સમાધાન સમિતિની મીટીંગમાં તમે લોકો (સનાતનીઓ તરફના પ 
ભાઈઓ) હાજર થયા નોહતા અને તા.૧૧.૧૧.૨૦૦૯ની મીટીંગમાં સર્વે પ્રકારનું સમાધાન થઇ ગયું છે તો આ બારામાં 
હકીકત શું છે તે જણાવો. 


તેના જવાબમાં હિંમતભાઈએ જણાવેલ કે તા.૮.૧૦.૨૦૦૯ ની મીટીંગમાં તે સમાધાન સમિતિના મંત્રી શ્રી કાંતિલાલ 
સેંઘાણી , મુંબઈ વાળાને અમોએ અગાઉથી જ જણાવી દીધું હતું કે અમારાથી તે મીટીંગમાં હાજરી આપી શકાશે નહિ. કારણ કે 
અમોને તા.૪.૧૦.૨૦૦૯ ના ધનસુરા ખાતે અને તા.૫.૧૦.૨૦૦૯ ના પુના ખાતે સનાતનીઓની સભામાં હાજરી 
અપાવાનું પહેલેથી જ તય હતું. છતાં પણ તેઓએ મીટીંગ રાખી તેના જવાબદાર અમે નથી. તા. ૧૧.૧૧.૨૦૦૯ ની 
મીટીંગમાં કોઈ જ સમાધાન થયું નથી. શિવદાસ ગોવિંદ તદ્દન જુઠા છે અને તેઓ સમાજને અને સમાજના લોકોને ગેરમાર્ગે 
દોરી રહ્યા છે. તે જુઠ્ઠાણાના જવાબો તેમને આપવા પડશે. અમોએ (સનાતન જાગૃતિ સમિતી વતી રમેશભાઈ વાઘડીયાએ) તે 
જ્ઞાતિજોગ નિવેદન સામે સચોટ જવાબો આપ્યા છે જે આપણા મુખપત્રોમાં આવશે ત્યારે વાંચી લેજો. 


નોંધઃ શીવદાસ ગોવિદનું જ્ઞાતિ જોગ નિવેદન અને તે નિવેદન ને સચોટ જવાબ રમેશભાઈ વાગડિયા તરફથી આપવામાં 
આવ્યા હતા તેનું છપાણ આ પુસ્તક માં ક્યાંક છપાયેલ છે તે વાચક વગને વાંચી જવા વિનંતી કરું છું. 


૬) ડો. રમેશભાઈ દાવણગેરે (જીંજાય)ઃ 

તેમણે પ્રશ્ન પૂછયો હતો કે આપણી સમાજમાં ક્યાંય પીઠ જેવું કાઈજ નથી. (જેમ સતપંથીઓની પીરાણા પીઠ છે). આપણી 
જ્ઞાતિમાં પહેલું શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનનું મંદિર ક્યાં બન્યું? 

તેનો જવાબ આપતાં હિંમતભાઈએ જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધીમાં આપણી સમાજમાં પીઠ જેવું કયાંય નથી. આપણી કેન્દ્રીય 
સમાજ સનાતન ધમનો પ્રચાર કરવામાં તેમજ સનાતની કેન્દ્ર સ્થાન કે સનાતની પીઠ ઉભી કરવામાં નિષ્ક્રિય રહીને ઉણી ઉતરી 
છે તે દેખાઈ આવે છે. આપણા ઇષ્ટદેવ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનનું પહેલું મંદિર ગુજરાતના બોરડીટીબા કંપામાં લગભગ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૮૦ વરસ પહેલાં બન્યું છે એવું નોંધમાં છે. 


૭) શ્રી દેવજીભાઈ હંસરાજ દીવાણી, (બેંગલોર-ટોડીયા) 

અગર કેન્દ્રીય સમાજ એવું બેજવાબદારી ભર્યું વર્તન કરતી હોય તો સુવર્ણજયંતી મહોત્સવમાં આપણને ભાગ લેવો કે નહીં? 

તેના જવાબમાં હિંમતભાઈએ કહ્યું હતું કે કેન્દ્રીય સમાજ આપણી સનાતની ભાઈઓની સમાજ છે તેથી આ મહોત્સવ પણ 
આપણો સનાતની ભાઈઓનો છે. તે ઉજવવો જ જોઈએ . પણ અત્યારની આ ચાલી રહેલી જન જાગૃતિથી તેના ઉપર શું અસર 
થાય છે તે સમયજ બતાવશે. 


૮) મનીષભાઈ ધનજી રૂડાણી, રાજાજીનગર (બેંગલોર-કાદીયા મોટા) 

તેમણે પૂછયું હતું કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ સનાતની સમાજ છે તેમાં બે મત નથી પણ આપણી બધાયની ઓળખ સનાતની તરીકે 
ટકી રહે અને આપણી કેન્દ્રીય સમાજની ઓળખ પણ સનાતની સમાજ તરીકેની ટકી રહે તે માટે શું આપણે કાનૂની માર્ગ 
અપનાવી ન શકીએ? 

તેના જવાબમાં હિંમતભાઈ એ જણાવ્યું હતું કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ સનાતની સમાજ છે તે ઓળખને યથાવત રાખવા આપણે 
તમામશક્ય પ્રાયાશો કરશું. અને તે ઓળખ ટકાવી રાખવા માટે જ આ ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન સભાઓ અમે કરી રહ્યા છીએ તે 
ચાલુ રાખશું. જન જાગૃતિ થશે તો પોતાની મેળે કેન્દ્રીય સમાજની સનાતની ઓળખ યથાવત રહેશે. કાનૂની માર્ગ અપનાવવાની 
જરૂરત નહીંપડે. 


૯) શ્રી રવજીભાઈ યલહંકા (બેંગલોર) વાળાઃ 

આ ભાઈએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે પીરાણાની ગોળીઓ શું છે? આપણો જુનો ધર્મ શું છે? આ ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન સભાઓથી 
એમનથી લાગતું કે આપણી સમાજમાં બે ફાંટા પડી જશે? 

તેના જવાબ માં હિમતભાઈ એ કહ્યું હતું કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં આપણે બે ફાંટા પાડવા નથી માંગતા. સમાજમાં ફાંટા તો 
સતપંથના ભાઈઓએ જ પાડ્યા છે જ્યારે આપણા સનાતની વડીલોએ સતપંથ છોડીને સનાતન ધર્મ અપનાવ્યો તે દિવસે તે 
વખતની આપણી સતપંથ સમાજમાંથી તે વડીલોને તગેડી મુકવામાં આવ્યા હતા. નાત બહાર કરી નાખવામાં આવ્યા હતા તેથી 
જ તો આપણા તે વડીલોને સનાતનીઓ માટે કેન્દ્રીય સમાજને ઉભી કરવાની ફરજ પડી હતી. હવે અત્યારે સતપંથના ભાઈઓ 
પીરાણું અને બાવા ઈમામશાહને છોડીને કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની પ્રવાહમાં ભળી જવા ન માંગતા હોય તો આપણે શું કરી 
શકીએ? આજે ફરી પાછા કેન્દ્રીય સમાજના આગેવાનો સતપંથીઓના થાબડભાણા કરી નકલંકી નારાયણ અને બાવા 
ઈમામશાહના કહેવાતા મંદિરો ઉભા કરી રહ્યા છે તે આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં કેવી રીતે ભળી શકવાના? કોઈ તો અમોને 
સમજાવો? 


૧૦) જયંતીભાઈ બેન્સા વાળા બેંગલોર-વિઘોડી) 

આ ભાઈએ પ્રશ્ન પૂછયો હતો કે આપણી સમાજમાં શું ધર્મગુરૂ ની જરૂરત નથી? 

તેના જવાબ એ હતો કે કોઈ પણ માણસને આપણી જ્ઞાતિનો ધર્મગુરૂ બનાવતાં પહેલાં ગણો બધો વિચાર માંગી લે છે. આજના 
જમાનામાં સારા ગુરૂઓ મળવા અતિ દુર્લભ છે. તલાશ જારી છે સમય આવશે ત્યારે આ કાર્યજરૂર થશે. 


૧૧) એકભાઈનોપ્રશ્ન હતો કે આપણે હિંદુ હોવા છતાં પિરોને શામાટેપૂજીએ છીએ? શું કચ્છમાં મુસલમાની પીરો વધારે છે? 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૪૬૯૦ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તેના જવાબમાં હિંમતભાઈએ જણાવ્યું હતું કેબાવા ઈમામશાહે આપણને મુસલમાન બનાવવા માટે થઈને જે ચીજો પ્રસ્‍થાપિત 
કરી તેના અંશો આપણામાં આવી ગયા હતા તેથી આપણે પીરોને, સૈયદોને આપણે પૂજવા લાગી ગયા હતા. કચ્છ કાંઈ પીરોનો 
દેશ નથી, કચ્છમાં ગણા બધા હિંદુ સંતો પણ થઈ ગયા છે પણ આપણે જે સતપંથ ધર્મ પાળવા લાગી ગયા હતા તેથી આપણામાં 
પીરની સંસ્કૃતિઘર કરી ગઈ હતી. 


સભા અઘ્યક્ષ કેશવલાલ કાનજી ભગતનું ઉધ્બોધન 

છેલ્લે સભા અધ્યક્ષ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગતે પોતાના મંતવ્યો આપતાં જણાવેલ કે સૌ પ્રથમહિંમતભાઈ ખેતાણી અને 
અમારા પોતાના રમેશભાઈ વાગડિયા અને અન્ય અહી ઉપસ્થિત તેમના સૌ સાથીઓનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. જે 
કાર્યપ૦-૭૫ વરસ પહેલાં આપણા વડીલો કરતા હતા તે જ્ઞાતિ જાગૃતિનું કામઆજે આ લોકો કરી રહ્યા છે. ખરું જોઈએ તો આ 
કામઆપણી કેન્દ્રીય સમાજનું છે પણ તે નથી કરતી તેનું આપણે બધાયને દુઃખ છે . આપણી કેન્દ્રીય સમાજ તેની ફરજ ચુકી ગઈ 
છે. તેની સરખામણી આપણે આપણા દેશની કોંગ્રેસી કેન્દ્રીય સરકાર સાથે કરી શકીએ. જવાહરલાલ નેહરુની જગ્યાએ જો 
સરદાર વલ્લભ ભાઈ પટેલ વડા પ્રધાન હોત તો આજે દેશમાં મુસલમાનોની સંખ્યા બહુજ ઓછી હોત. સનાતની વડીલોએ 
કેન્દ્રીય સમાજનું માળખું તેયાર કરી દીધા પછી સમાજના તે પછીના આગેવાનોને સનાતન ધર્મ તરફ લોકોને વધુ જાગૃત કરવાનું 
કામકરવું હતું તેતેઓએ નથી કર્યું. તેથી જ આજે આપણે તેનાં માઠા પરિણામો ભોગવી રહ્યા છીએ. 


આપણી જ્ઞાતિમાં જાગૃતિ આવ્યા પછી પણ જ્ઞાતિમાં અંદાજે ૮૦%સનાતાનીઓ અને ૨૦%સતપંથી લોકો છે. પણ ૨૦%વાળા 
ભાઈઓ ૮૦૪% વાળા સનાતની ભાઈઓને સતાવતા હોય તો તે યોગ્ય નથી. છતાં પણ સતપંથીઓને સમજાવવાના પ્રયતો 
ચાલુ છે. પણ મને એમનથી લાગતું કે એ લોકો સતપંથને છોડીને આપણી સાથે ભળી શકશે. આપણે ૫૦ વરસ રાહ જોઈ પણ 
તેઓ આપણી સાથે ભળવા ન માગતા હોય તો તે લોકો આપણી સમાજમાં ડખલગીરી કરવાનું બંધ કરે. આપણી અન્ય 
ગુજરાતી કોમોએ, એ જ સતપંથને માનીને લોહાણાઓ ખોજા થયા. બ્રાહ્મણોમાંથી વોહરા થયા. તેમઆપણા સતપંથના 
ભાઈઓ ને હજુ પણ બાવા ઈમામશાહને પકડી રાખીને મુમના થઈને રહેવું હોય તો આપણે શું કરી શકીએ? સમજી જવામાં જ 
સાર છે. છેલ્લે અધ્યક્ષ મહોદયે ટંકાર કર્યો હતો કે આપણા સનાતની ભાઈઓ ઉપર થયેલા કેસો અગર પાછા ખેંચવામાં નહીં 
આવે તો કેન્દ્રીય સમાજને બેંગલોરની તમામસમાજો તરફથી કોઈ પણ જાતનો ટેકો આપવામાં નહિ આવે. 


સભામાં ઉપસ્થિત સર્વે જનોએ સભા પછી સાંજનું ભોજન લીધું હતું અને સૌના મુખ ઉપર ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન સભાનો 
આનંદ દેખાતો હતો અને અભિયાનની અસર તેમના મુખ ઉપર નજરે પડતી હતી. 


તા. ૬.૦૧.૨૦૧૦ દાવણગેરે (કણટિક) સભાનો રીપોર્ટ 
સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિની બેંગલોરમાં જાગૃતિ મહા અભિયાન પછી કર્ણાટકના અન્ય મુખ્ય શહેરો જેવા કે દાવણગેરે, 
હુંબલી અને તુમકુર મધ્યે અનુક્રમે તા.૬ ,૭,અને ૮ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૦ના ક્રમવારસભાઓ યોજવામાં આવી હતી. 


દાવણગેરે સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન સભા તા,૬.૦૧.૨૦૧૦ ના રાત્રે ૯.૦૦ કલાકે દાવણગેરે સમાજની 
સમાજવાડીમાં પ્રારંભ કરવામાં આવી હતી અને તે રાત્રીના ૧.૦૦ વાગ્યા સુધી ચાલી હતી. સ્થાનિક સમાજના પ્રમુખ શ્રી 
પ્રેમજીભાઈ લીંબાણી (જીંજાય)ના અધ્યક્ષ સ્થાને આ સભા બોલાવવામાં આવી હતી. આ સભામાં દાવણગેરે સમાજના તેમજ 
તેની આજુબાજુના ગામોમાં વસતા કડવા પાટીદારોની લગભગ ૩૫૦ જણાની હાજરી હતી. કર્ણાટિક રાજ્યની એજ્યુકેસન 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સીટી તરીકે ઓળખાતા આ શહેરમાં ઈન્ટલેક્ચ્ચુઅલ માણસોની હાજરી નજરે પડતી હતી. 


સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના નીચે જણાવેલ ભાઈઓ આ સભામાં હાજર રહ્યા હતા. 

શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી, મુંબઈ 

શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાઘડીયા, બેંગલોર 

શ્રી અબજીભાઈ વિશ્રામકાનાણી, મુંબઈ (કેન્દ્રીયસમાજના ઓડીટર) 

શ્રીમણીલાલ ભીમજી પોકાર, (લાલબાગ બેંગલોર સમાજના પ્રમુખ શ્રી) 

શ્રીધનજી મનજી છાભૈયા, બેંગલોર (દક્ષીણ કર્ણટિક પાટીદાર સમાજના પૂર્વમહામંત્રી) . 
શ્રી ખીમજીભાઈ પોકાર (શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ નેલામંગલા ના પ્રમુખ) 
શ્રીપ્રેમજીભાઈ હીરજી પોકાર, બેંગલોર 

શ્રી ચંદુભાઈ (બાબુભાઈ) કરસન દીવાણી, બેંગલોર 

શ્રી લાલજી ડાહ્યા છાભૈયા, (પ્રમુખ શ્રી તુમકુર પાટીદાર સનાતન સમાજ) 


હ હ ન .ટ૦૯૯૮૦ત્ક 


ડિ 


ઉપરોક્ત ભાઈઓમાંથી શ્રી રમેશભાઈ, હિંમતભાઈ, અબજીભાઈ અને ધનજીભાઈએ આપણી કેન્દ્રીય સમાજના તેમજ 
જ્ઞાતિના સાચા ઈતિહાસની સભાજનોને ઝાંખી કરાવી હતી. રમેશભાઈ વગાડીયાએ સભાજનોને ખાસ પૂછયું હતું કે આપણો 
સાચો ધર્મ શું છેઃ આપણી કેન્દ્રીય સમાજનો ધર્મ શું છે? કયા ધર્મના પાયા ઉપર કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કરવામાં આવી છે? 
ત્યારે સભાજનોએ એક શુરમાં જોરથી જવાબ આપ્યો હતો કે “આપણો ધર્મ સનાતન ધર્મ છે અને આપણી કેન્દ્રીય સમાજનો 
ધર્મપણ સનાતન હિંદુ ધર્મ છે. 


આપણી જ્ઞાતિમાં પીર ઈમામશાહ બાવાનું તુત શું છે? તેની ઊંડાણથી સમજણ શ્રી હિંમતભાઈએ આપી હતી. કેન્દ્રીય સમાજના 
આજના આગેવાનો સનાતન ધર્મના પ્રચાર કાર્યમાં કયાં ઉણા પડે છે તેની વિગતવાર માહિતી સભાજનોને આપી હતી. 


શ્રી અબજીભાઈ કાનાણી અને શ્રી ધનજી મનજી છાભેૈયાએ સભાજનોને જણાવ્યું હતું કે સન ૧૯૭૨માં યુવાસંઘની કલકતા 
મુકામે જ્યારે સ્થાપના કરવામાં આવી હતી ત્યારે તેઓ બંને જણા ત્યાં હાજર હતા. તે યુવાસંઘની સ્થાપના વખતેના પાંચ ઉદેશો 
ક. જ 1% 


પૈકીનો પાંચમો ઉદ્દેશ એ હતો કે “આ સંઘે સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવો અને આવા દરેક કાર્યમાં કેન્દ્રીય સમાજને મદદરૂપ થવું 
અને સમાજમાં ધાર્મિક અંધશ્રધ્ધાઓ (પીરાણા સતપંથ ધર્મબાબત અંધશ્રધ્ધાઓ) દુર કરવી”. એવું જણાવ્યું હતું. 


સભાના અંતમાં પ્રશ્નોત્તરી રાખવામાં આવી હતી તેના યોગ્ય જવાબો હિમતભાઈએ આપ્યા હતા. 
આ સવાલો વધુપડતા યુવાન ભાઈઓએ પૂછયા હતા. 


૧) સવાલઃ તમારી પાસેથી સાચો ઈતિહાસ જાણ્યા પછી એટલું તો પુરવાર થાય છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના 
સનાતની સમાજ તરીકે થઇ હતી તો પછી સમાજના આજના આગેવાનો તેવું નથી સમજતા તો તેઓને તેમની જાવાબદારી 
પ્રત્યે ભાન કરાવવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ 

જવાબઃ કેન્દ્રીય સમાજના આજના આગેવાનોને તેમની ફરજો અને જવાબદારીઓ પ્રત્યે વાકેફ કરવા હેતુથી જ અમો અત્યારે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૬૨ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તમારી સમક્ષ ઉપસ્થિત થયા છીએ. અને વધારેમાં તેમની ફરજોનું ભાન કરાવવા માટે તમે સ્થાનીક સમાજો પણ કેન્દ્રીય 
સમાજને પત્ર લખી જણાવશો તો તેની અસર જલ્દી પડશે. 


૨) સવાલઃ સમાજ અને જ્ઞાતિનો સાચો ઈતિહાસ જ્ઞાતિજનો સમક્ષ બતાવવાનું કામતો કેન્દ્રીય સમાજનું છે, તેઓ આ કામ શા 
માટે નથી કરતા? 

જવાબઃ તે વાતનું જ આપણને સૌને દુઃખ છે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ જ્યારે ૫૦ વરસ પૂરાં કરીને આ વરસે સ્વર્ણિમમહોત્સવ 
ઉજવવા જઈ રહી છે ત્યારે તે સમાજનો સાચો ઈતિહાસ લોકો સમક્ષ મુકવાનું કામકેન્દ્રીય સમાજે જરૂર કરવું જોઈએ. પરંતુ 
સાચો ઈતિહાસ બતાવવામાં જ્ઞાતિના અમુક વર્ગના લોકોને ખરાબ લાગશે, તેના ડરથી તેઓ સાચો ઈતિહાસ બતાવવા માગતા 
નથી. આમતેમનું ભીતિથી જીવવું ખોટું છે. પણ આપનાં પ્રયત ચાલુ છે તેમાં આપણે જરૂર કામયાબ થશું એવો અમોને વિશ્વાસ 


ન 


છ. 


૩) સવાલઃ આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં રહીને સતપંથના ભાઈઓ અગર સમાજના રીત-રિેવાજોનું પાલન અને ધારા-ધોરણનું 
પાલન ન કરતા હોય તો તેવા લોકોને સમાજમાં રહેવાની કોઈજ જરૂરત રહેતી નથી. તો આવા લોકોની સામે કેન્દ્રીય સમાજ 
કડક પગલાં કેમલેતી નથી? 

જવાબઃ સિધ્ધાંતિક દષ્ટિએ જોવા જઈએ તો આ સમાજ સનાતની સમાજ છે અને હિંદુ વૈદિક સનાતન ધર્મ પાળતા લોકો જ આ 
સમાજમાં રહી શકે અને તેના સભ્ય બની શકે. અને તેના રીતિ-રીવાજો અને ધારા-ધોરણોને ન પાળનારા લોકોની સામે કડક 
પગલાં લેવાં જોઈએ. પરંતુ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ આ બાબતે બહુ જ નિષ્ક્રિય છે એટલે જ અમોએ 
જન જાગૃતિ અભિયાન છેડ્યું છે. જેથી જનતા જ કેન્દ્રીયસમાજના આજના આગેવાનો સામે જવાબ લઈ શકે. 


૪) સવાલઃ આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં આપણી સાથે જ રહીને સતપંથીઓ આપણને (સનાતાનીઓને) ધાર્મિક બાબતોને 
લઈને કનડગત કરતા હોય અને આડોડાઈ કરતા હોય તો આપણે તેવા લોકોની સાથે કેવું વર્તન કરવું જોઈએ? 

જવાબઃ જેમ ગાંધીજી સ્વરાજ્ય મળવા પહેલાં અંગ્રેજોની સામે કરતા તેમ અસહકારનું શસ્ત્ર તેવા લોકોની સામે ઉગામવું 
જોઈએ. “અસહકાર” શબ્દનો ઉલ્લેખ આપણા કેન્દ્રીય સમાજની રીતી-રીવાજોની કલમોમાં અંતમાં પણ કરવામાં આવ્યો છે. 


સથાનિક સમાજના આગેવાનોના મંતવ્યો 
સ્થાનિકસમાજના અમુક આગેવાનોએ પણ આ સભા અને તેના વિષયો ઉપર નીચે પ્રમાણેના મંતવ્યો આપ્યા હતા. 


શ્રી દામોદરભાઈ પ્રેમજી લીંબાણી: 

આજની આ સભામાં મહેમાનોના વક્તવ્યો સાંભળી આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સાચી ઓળખ સનાતની સમાજ તરીકેની છે 
એમ પુરવાર કરી દીધું છે. અને તે સમાજની સાચી ઓળખ ટકાવવા માટે અમો સર્વે યુવાનો દરેક પ્રકારની મદદ કરવા તૈયાર 
છીએ. અને આજે રમેશભાઈ વાઘડીયાએ જે “યુવાન ભાઈઓને હાકલ” બાબતનો પત્ર આપ્યો છે તેની નકલો અમે કેન્દ્રીય 
યુવાસંઘના હોદ્દેદારોને અમારા પત્ર સાથે સંલગ્ન કરીને મોકલાવી આપશું. અમારા પત્રમાં અમે કેન્દ્રીય યુવાસંઘના હોદ્દેદારોને 
વિનંતી કરશું કેઆ બાબતમાં આપણે કંઈક ઠોસ પગલાં લઈએ. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૪૯૩ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


શ્રીપ્રેમજીબાપા લીંબાણી -સભા અધ્યક્ષઃ 

પ્રેમજીબાપાએ સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના અત્રે આવેલ સૌ સભ્યોને અને ખાસ કરીને હિંમતભાઈને અંતઃકરણથી 
ધન્યવાદ આપ્યા હતા. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ કાર્ય ૨૦-૨૫ વરસ પહેલાં કેન્દ્રીય સમાજે હાથ ધરવું જોઈતું હતું જેથી 
સતપંથ વાળા પરિવારો જોડે સગપણના અને લગ્ન સંબંધો તો ન જોડાણા હોત. પણ અત્યારે તમે આ કાર્ય કરી રહ્યા છો તે 
સમાજ જાગૃતિનું બહુજ ઉમદા કાર્ય છે, ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ તમોને સહાય કરશે. તમે અહીં આવી અમોને આજીજી 
કરો છો તે બિલકુલ કરતા નહીં. તમે અમોને જુસ્સાભેર આદેશ આપો. આ કામ ફક્ત તમારું નથી આપણા બધાયનું છે. જરૂરત 
પડે ત્યારે અમોને હાકલ કરજો આમે આવી જશું. 

ડો.શ્રી રમેશભાઈ લીંબાણીઃ 

છેલ્લે આભારવિધિ કરતાં તેઓ બોલ્યા હતા કે સમાજ એવો હોવો જોઈએ કે જયાં 

એક જ ધર્મ (સનાતન ધર્મ) પળાતો હોય, 

એક જ રીતી રિવાજોનું પાલન થતું હોય અને 

૦ એક જ આચાર વિચારને વરેલો જન સમુદાય હોય. 

તેથી જ તો આપણા વડીલોને ૧૯૬૦ માં સતપંથ ને મુકીને આપણી નવી સમાજની (કેન્દ્રીય સમાજની) સ્થાપના કરવી પડી 
હતી. અમારી ડોક્ટરની ભાષામાં કહું તો શરીરમાં રોગ પ્રસરે ત્યારે પહેલાં અમે દરદીને ગોળીઓથી સારવાર કરીએ, ત્યાર 
પછી ઈન્જેક્સન આપીએ. તેમકરતાં દરદી સાજો ન થાય તો જે અંગ ખરાબ થયું હોય તેને સર્જરી કરી કાપી નાખીએ જેથી 
બાકીનું શરીર સ્વસ્થ રહે. તેવી જ રીતે સમાજમાં પણ વિધર્મી રૂપી દુષણ ઘર કરી જાય ત્યારે સમજાવટ રૂપી દવા આપી શકીએ 
તેમકરતાં સતપંથ રૂપી રોગ ન માને તો સર્જરી કરી સમાજના તે અંગને નોખું કરવુજ પડે જેથી સમાજનો બાકીનો વર્ગ સ્વસ્થ 
રહી શકે. 


છેલ્લે ડોક્ટર સાહેબે આવેલ મહેમાનોનો અભાર માન્યો હતો. સાથે સાથે દાવણગેરે શહેરની આજુબાજુના ગામડાઓથી 
આવેલ ભાઈઓ-બહેનો તેમજ યુવાનોનો પણ આભાર માન્યો હતો. 


તા.૭.૦૧.૨૦૧૦ હુબલી-ધારવાડ (કણટિક) સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન સભા 

સ્થળઃ હુબલી પાટીદાર સમાજવાડી, ન્યુ ટીંબર માર્કેટ, હુબલી-૫૮૦૦૩૧. 

આ સભાના આયોજકો હતા શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ અને તે સમાજનું યુવક મંડળ. સભા અધ્યક્ષ તરીકે હુબલી 
પાટીદાર સમાજના પ્રમુખ શ્રી ભરતભાઈ નથુરામ પાસીયા, નખત્રાણા વાળા. સભા અધ્યક્ષ તરીકે એમણે મંચ ઉપર સ્થાન 
ગ્રહણ કર્યું હતું અને તેમની સાથે ઉત્તર કર્ણટિક સમાજ ઝોનના પ્રમુખ શ્રી લધાભાઇ ભાવાણી રસલીયા વાળાએ પણ સ્થાન 
ગ્રહણ કર્યું હતું. સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના ભાઈઓમાંથી સર્વ શ્રી હિંમતભાઈ ખેતાણી, શ્રી રમેશભાઈ વાગડિયા, શ્રી 
અબજીભાઈ કાનાણી, શ્રી ચંદુભાઈ દીવાણી, શ્રી મણીભાઈ પોકાર, શ્રી ખીમજીભાઈ પોકાર અને લાલજીભાઈ છાભૈયાને પણ 
મંચ ઉપરસ્થાન ગ્રહણ કરાવ્યું હતું. 


ક્રમઅનુસાર સૌ પ્રથમ રમેશભાઈ વાગડીયાએ સમાજ એવં આપણી જ્ઞાતિના ઈતિહાસ ઉપર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. કેન્દ્રીય 
સમાજની સ્થાપના સનાતન ધર્મના પાયા ઉપર કરવામાં આવી હતી. તે સનાતની સમાજના (કેન્દ્રીય સમાજના) આજના 
ધુરીઓ સનાતન ધર્મના પ્રચાર પ્રસારમાં ક્યાં ક્યાં અને કેવી રીતે ઉણા ઉતરી રહ્યા છે તેની વિસ્તુત જાણકારી આપી હતી. તેમણે 
વધુમાં સભાજનોને જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય સમાજ અને સનાતન ધર્મ જુદા નથી તે એક જ સિક્કાની બે બાજુઓ છે. સમાજ અને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ધર્મ જુદા હોઈ જ ન શકે. એટલા માટે કેન્દ્રીય સમાજના આજના આગેવાનોની પ્રાથમિક ફરજ બને છે કે સમાજમાં સનાતન 
ધર્મને તેના સર્વે સભ્યોમાં પ્રસ્‍થાપિત કરે. 

ત્યાર પછી અબજીભાઈ વિશ્રામ કાનાણીએ પોતાના વક્તવ્યમાં જણાવ્યું હતું કે પીર ઈમામશાહ બાવા સ્થાપિત પીરાણા 
સતપંથ ધર્મ એ હિંદુ ધર્મ નથી તે એક મુસ્લીમ ધર્મનો એક ફાંટો છે. તેથી જ તો આપણા સુધારક વડીલોએ તેનો સખત વિરોધ 
કર્યો હતો. અને આપણી જ્ઞાતિને પીરાણા સતપંથ ધર્મથી અને તેના દુષણોથી મુક્ત કરાવીને આપણા મૂળ સનાતન હિંદુ ધર્મની 
ઓળખ જ્ઞાતિને પાછી અપાવી હતી. આપણી કેન્દ્રીય સમાજનો ધર્મ સનાતન ધર્મ છે તેનો પુરાવો આપતાં જણાવ્યું હતું કે શ્રી 
અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘની સ્થાપના જ્યારે ૧૯૭૨ માં કલકતા મુકામે કરવામાં આવી હતી ત્યારે તેના 
પાંચ ઉદ્દેશો પૈકી પાંચમા ઉદ્દેશમાં ચોખ્ખું જણાવવામાં આવ્યું હતું કે સમાજમાં સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવો અને તેના પ્રચાર 
કાર્યમાં કેન્દ્રીય સમાજને દરેક રીતે મદદરૂપ થવું. પણ અફસોસ આજે એ વાતનો છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ જ જો સનાતન 
ધર્મનો પ્રચાર ન કરતી હોય તો યુવાસંઘ તેને કઈ રીતે મદદરુપ થઇ શકે? 


ત્યાર પછી મુરબ્બી સનાતની ભાઈ શ્રી હિંમતભાઈ ખેતાણીએ પોતાના ભાષણમાં જણાવ્યું હતું કે આ ઈમામશાહ બાવા અને 
તેમજ તેની દ્વારા સ્થાપિત પીરાણા સતપંથનું તુત શું છે? તેના ઉપર વિસ્તૃત માહિતીઓ આપી હતી. ઈમામશાહ બાવાનું પહેલું 
નામ હતું પીર ઇમામુદીન અને આજે સતપંથના ભાઈઓએ તે જ ઈમામશાહનું નામરાખ્યું છે ઈમામશાહ મહારાજ. આ 
ઈમામશાહ બાવા ઈરાનથી ભારત આવ્યા હતા એક માત્ર મકસદથી કે ભારતમાં ઇસ્લામ ધર્મનો પ્રચાર કરવો અને હિંદુઓને 
મુસલમાન ધર્મમાં કેમ વટલાવવા? તેથી તેમણે સૌ પ્રથમ હિંદુ શાસ્ત્રોને ભ્રષ્ટ કર્યા અને કચ્છ કડવા પાટીદારોના પૂર્વજોને 
છેતરીને સતપંથ ધર્મના નામે તોઓને વટલાવ્યા. શુરુઆતથી જ આ ધર્મની છેતરપીડીના પાયા ઉપર સ્થાપના કરવામાં આવી 
અને આજે પણ પીરાણા સતપંથના કાર્યકરો લોકોની સાથે છેતરપીંડી કરી કરી રહ્યા છે. સતપંથમાં ચાલતી છેતરપીંડી અને 
સતપંથ તરીકેનું સતપંથનું નામ પણ એટલુજ છેતરામણું છે તેનો ચિતાર હિંમતભાઈએ સભાજનોને આપ્યો હતો. બાવા 
ઈમામશાહે આપણી જ્ઞાતિને છેતરી ત્યારપછી સન ૧૯૮૫માં પીરાણાના કરસન કાકાએ તો કેન્દ્રીય સમાજના અમુક સનાતની 
ભાઈઓને પણ છેતર્યા. હિંમતભાઈ ખેતાણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પાખંડી પીરાણા સતપંથ ધર્મ આપણી જ્ઞાતિને લાયક ધર્મ 
નથી. આ જ વાત આપણા આદ્ય સુધારક વડીલ શ્રી નારાયણજી રામજી લીંબાણીએ વરસો પહેલાં કરી હતી. 


હિંમતભાઈના ભાષણ પછી સમિતિના ભાઈઓ સાથે આવેલા અન્ય સનાતની ભાઈઓ જેવા કે ચંદુભાઈ કરસન દીવાણીએ 
અને ખીમજીભાઈ પોકાર નેલમંગલા વાળાએ પણ પોતાના ભાષણો માં જણાવેલ કે આપણો મૂળ ધર્મ સનાતન હિંદુ ધર્મ છે અને 
પીરાણા સતપંથ ધર્મ વાળા લોકો (સતપંથના ભાઈઓ) આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં રહીને તેના પીરાણા સતપંથ ધર્મનો પ્રચાર 
કરતા હોય તો તે કઈ રીતે ચલાવી લેવાય? આજે આપણે સૌએ જાગૃત થઇ જવાની જરૂરત છે તેમાં બહેનોએ ખાસ જાગૃત 
થવાની જરૂરત છે. 


સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતીવાળા ભાઈઓના ભાષણો પૂરાં થયા પછી સભામાં સભાજનોના સવાલો લેવામાં આવ્યા હતા 
તેના યોગ્ય જવાબો સમિતિ વાળાએ આપ્યા હતા. એક બહેન તરફથી સવાલ પૂછવામાં આવ્યો હતો કે આજના કેન્દ્રીય 
સમાજના આગેવાનો સમાજમાં સનાતન ધમનો પ્રચાર શા માટે નથી કરતા? શું તે તેમની ફરજમાં નથી આવતું? સમાજના 
આગેવાનોની નિષ્ક્રિયતાને કારણે સમાજમાં અને ખાસ કરીને સમાજની બહેનોમાં એટલી બધી ગેરસમજણ ઉભી થઈ છે કે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૪૯૫ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આપણી કેન્દ્રીય સમાજનો મૂળ ધર્મ સનાતન હિંદુ ધર્મ છે કે પછી ઇસ્લામધર્મના પાયા ઉપર રચાએલ પીરાણા સતપંથ ધર્મ છે? 
આવા સવાલોના જવાબ આપતાં શ્રી હિંમતભાઈ ખેતાણીએ જણાવ્યું હતું કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજની અસ્પષ્ટ અને બે-ધારી 
નીતિઓને લીધે આજે સમાજના સનાતની ભાઈ-બહેનોને નાના પ્રકારના દુઃખો અને વેદનાઓ સહન કરવી પડે છે. આપણી 
કેન્દ્રીય સમાજનો મૂળ ધર્મ સનાતન ધર્મ છે તેના અસંખ્ય પુરાવાઓ મોજુદ છે. ફક્ત જરૂરત છે આજની યુવા પેઢીને સમાજનો 
અને જ્ઞાતિનો ઈતિહાસ બતાવવાની. પણ તેને બતાવશે કોણ? તે ઈતિહાસ બતાવવાનું કામકેન્દ્રીય સમાજનું છે અને 
પરિવારના બુજર્ગ લોકોનું છે. કેન્દ્રીય સમાજ તેની ફરજ ચુકી છે તેની સાથે સાથે આપણે મોટાઓ પણ આપણી ફરજ ચુક્યા 
છીએ. એટલેજ સમાજમાં ધર્મબાબતે આવી બધી ગેરસમજણો આજે ઉભી થઈ છે. 


છેલ્લે હુબલી સમાજના યુવા પાંખના પ્રમુખ શ્રી પુરષોત્તમ નાનજી સાંખલાએ અને સમાજના સહ મંત્રી શ્રી મંગળદાસ મુળજી 
ભાદાણીએ સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિનો આભાર વ્યક્ત કરતાં જણાવેલ કે આપણી સમાજનો સાચો ધર્મ સનાતન ધર્મ છે 
અને તેના પ્રચાર કાર્યમાં અમારી જ્યારે પણ જરૃરત પડશે ત્યારે અમોને હાકલ કરજો અમે સર્વે યુવાનો અમારી ફરજ સમજીને 
હાજર થઈ જશું 


હુબલી પાટીદાર સમાજનો આછો ઈતિહાસ 

હુબલી પાટીદાર સમાજ અને આજની સનાતન ધર્મજાગૃતિ અભિયાન સભા બાબતમાં મને અત્યારે જણાવવાનું મન થાય છે કે; 
હુંબલી મારું વતન હોવાથી આ સભા અહી હુબલી મુકામે યોજાયા બદલ હું આનંદની લાગણી અનુભવી રહ્યો હતો. હુબલી 
પાટીદાર સમાજમાં બે પરિવારો એવા હતા કે જેઓ જાહેરમાં પોતે સતપંથી છે એવું જાહેર કરતા હતા. અમુક પરિવારો એવા 
હતા કે તેઓ અંદરખાનેથી સતપંથને સાથ આપતા હતા પણ જાહેરમાં પાધરા થતા નોહતા. અમુક પરિવારોની શ્રધ્ધા આર્ય 
સમાજમાં હતી અને તેવીજ રીતે અમુક પરિવારો સ્વમીનારાયણ સંપ્રદાયમાં શ્રધ્ધા ધરાવતા હતા. સન ૧૯૯૨-૯૩ સુધી તો હું 
પણ હુબલીમાં જ વસવાટ કરતો હતો અને તે વખતે હું સમાજની કારોબારી કમિટીમાં પણ સેવા આપતો હતો. તે સમયે સન 
૧૯૮૬-૮૭ ના સમયમાં હુબલી પાટીદાર સમાજે વિચાર્યું હતું કે હુબલીની સમાજવાડીના પ્રાંગણમાં આપણા કુળદેવી ઉમિયા 
માતાજી અને ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણનું મંદિર બંધાવવામાં આવે. તેનો કારોબારી સભામાં નીર્ણય લેતી વખતે 
મારા પિતાશ્રી માવજીભાઈ રતનશી વાગડીયાએ કારોબારી સભામાં વાત રાખી કે મંદિર બનાવશો તો કયા ભગવાનનું મંદિર 
બનાવશો? બાવા ઈમામશાહનું કે, સ્વામિનારાયણનું કે પછી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ નું? કારણકે અહીં આ સમાજમાં સતપંથના 
પરિવારો છે, સ્વામીનારાયણના પરિવારો છે આર્ય સમાજમાં માનનારા કુટુંબો છે અને બાકીના બહુમતી વર્ગ લક્ષ્મીનારાયણ 
સંપ્રદાયને માનનારો વર્ગ છે. તે વખતે તે સમાજમાં રહેતા સતપંથના (કાદીયા મોટાના) ભાઈ દેવશી વાલજી જબુવાણીએ 
પોતાની છાતી ફૂટતા કહ્યું હતું કેપહેલાં મને ખરીદો પછી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનનું મંદિર બનાવજો. ત્યારે એક સનાતની 
ભાઈ શ્રી પ્રેમજીભાઈ હંસરાજ દીવાણીએ વ્યંગમાં તે સતપંથી ભાઈને ઉત્તર આપ્યો હતો કે તું શું લાકડું છે કેતને ખરીદીએ બાકી 
જે બહુમતીથી નિર્ણય લેવાશે તેમ બધાને માનવું પડશે. આખરે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનનું જ મંદિર બનાવવામાં આવે 
એવો બહુમતીથી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. તે નિર્ણયના પરિણામે મંદિરના ભૂમિપૂજનની (ખાત મુહરતની) તારીખ પણ 
નક્કી કરવામાં આવી હતી અને તેનો ચડાવો પણ લેવામાં આવ્યો હતો. તે ચડાવો ટોડીયાના વિશ્રામ રામજી દીવાણી પરિવારે 
લીધો હતો. ખાત મુહરત પણ થયું. પરંતુ અફસોસ એ વાતનો છે કે આજ દિવસ સુધી હુબલી સમાજ મંદિર ન બનાવી શકી. 
આનું કારણ શું હોઈ શકે? તેનો વિચાર આપણે બધાયે કરવાનો છે? અમોએ (સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ વાળાઓએ) 
ભારતભરની સમાજોમાં ધર્મ જાગૃતિ સભાઓ કરી પણ ક્યાંય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના મંદિરો અમોને જોવા મળ્યા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૬૬ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


નહીં. જોવા મળ્યા તો ફક્ત પાંચ સમાજવાડીઓમાં . તે પાંચ સમાજોના નામકે જેઓએ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના મંદિરો 
તેમની સમાજના પ્રાંગણમાં બંધાવ્યા છે તે નીચે પ્રમાણે છે; 

૧. શ્રીપુનાકચ્છ કડવા પાટીદારસમાજવાડી,પુના 

શ્રીજબલપુર કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજવાડી , જબલપુર 

શ્રીપાટીદાર પરિવાર સમાજવાડી, મૈસુર રોડ, બેંગલોર 

શ્રીલાલબાગ પાટીદાર સમાજવાડી, બેંગલોર 

શ્રી દિલ્હી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજવાડી, નવી દિલ્હી 


હ ક છ 


સન ૧૯૪૦ થી ૧૯૭૦ સુધીના દસકાઓમાં કચ્છમાં જ્ઞાતિ સુધારક વડીલો દ્વારા સનાતન ધર્મ નો પવન ફૂંકાયો. તેના પરિણામે 
કચ્છના લગભગ બધાયે ગામોમાં જયાં કડવા પાટીદારો વસવાટ કરે છે, ત્યાં સનાતન સમાજો અને ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરો બંધાણા. પરંતુ કચ્છ બહારની સમાજોમાં આવા મંદિરો શા માટે ન બંધાણા? આવા મંદિરો 
બંધાવવાની જવાબદારી સુધારક વડીલો પછીની બીજી પેઢીના વડીલોની હતી. આ બાબતનું ચિંતન અને મનન કરતાં મેં 
તારમણું એ કાઢ્યું કે કચ્છની સનાતન સમાજોમાં સતપંથના ભાઈઓને આપણા વડીલોએ ભેગા નોહતા રાખ્યા, તેમની સાથે 
સગપણો પણ નોહતા જોડ્યા. પણ કચ્છ બહારની સમાજોમાં આપણી બીજી પેઢીના વડીલોએ આ સતપંથના ભાઈઓને ત્યાંની 
સમાજોમાં ભેગા રાખીને બહુજ મોટી ભૂલ કરી હતી. આ જ એક મોટું કારણ હતું કે આપણે કચ્છ બહારની સમાજોમાં મંદિરો 
બંધાવી ન શક્યા, શ્રદ્ધાના કેન્દ્રો ઉભા કરી ન શક્યા. કારણ કે જો શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન ના મંદિર બાંધવા જાય તો 
સતપંથના ભાઈઓને માઠું લાગશે? એવી નાહકની ચિંતાઓ સનાતની વડીલોએ કરી હશે? એવા નકારાત્મક વિચારો બીજી 
પેઢીના વડીલોને આવ્યા હશે? અને જે તે વખતે મંદિર બાંધવાનો વિચાર ટાળ્યો હશે તે સ્વાભાવિક છે . બીજું મોટું કારણ એ પણ 
હતું કેસતપંથના ભાઈઓએ જ મંદિર બાંધવામાં વિરોધ કર્યો હોય? એવું મને લાગે છે. જુઓ આ હુબલી સમાજનો જ દાખલો 
લઈએ તો જ્યાં મંદિર બાંધવા માટે ખાત મુહરત આજથી લગભગ ૩૫-૪૦ વરસ પહેલાં કરવામાં આવ્યું હોવા છતાં અને 
સમાજ પાસે ૩૦ ગુંઠા (પોણો એકર) જેવી યોગ્ય જમીન હોવા છતાં આજ દિવસ સુધી મંદિરનું નિર્માણ નથી કરી શક્યા તેના 
કારણો જાણવા આપણે પ્રયત્ો કરવા જોઈએ. આપણે જૈન ધર્મ પાળવા વાળા મારવાડી અને ગુજરાતી ભાઈઓને જોઈશું તો 
એક વાતનો જરૂર ખ્યાલ આવશે તેઓ તેમની મહાજન વાડીઓ બંધાવતા પહેલાં શ્રધ્ધાના કેન્દ્રોનું (મંદિરોનું) નિમણિ પહેલું 
કરશે જેથી ભાવી પેઢીઓ માં પણ ધાર્મિક અને ઈશ શ્રધ્ધા તેઓ નિર્માણ કરી શકે. આપણે જોઈએ છીએ કે તેઓ ધાર્મિક બાબતે 
કેટલા બધા ચુસ્ત હોય છે? એવી ધાર્મિક ચુસ્તતા આપણે શા માટે આપણા લોકોમાં પ્રસ્થાપિત નથી કરી શકતા? આપણે પણ 
આપણી સમાજમાં ધાર્મિક ચુસ્તતા કરી શકીએ જો આપણી , સમાજની દિશા એક હોય તો. આપણા સુધારક વડીલોએ પ્રયતો 
કર્યાકે આપણી ધાર્મિક દિશા એક માત્ર સનાતન ધર્મ તરફ જ હોવી જોઈએ . પણ અત્યારે દુઃખની સાથે કહેવું પડે છે કે જતે દહાડે 
આપણે તે દિશા પકડી ન શક્યા. આખો સમાજ સનાતન અને સતપંથમાં ભટકાયેલો રહ્યો. સમાજના સુકાનીઓ સમાજના 
લોકોને ધાર્મિક રીતે એક દિશા તરફ (એક માત્ર સનાતન ધર્મ તરફ) વાળી ન શક્યા. તેઓ પોતાની જવાબદારીઓ સારી રીતે 
શનિભાવી ન શક્યા તેનો આપણે બધાને અફસોસ છે. 


હુંબલી સભા વખતે બનેલ બીજી એક ઘટનાની વાત કરું તો તે વાત એ છે કે આખી સભા દરમ્યાન ઉપર જણાવેલ સતપંથી ભાઈ 
દેવશી વાલજી જબુવાણીએ પોતાનો મોબાઈલ ફોન ચાલુ રાખીને સામે કોઈક બીજા પીરાણા પંથીને આખી સભાની કાર્યવાહી 


ક હુ 


સંભળાવી રહ્યા હતા. જાણવા મળ્યું છે કેસતપંથના આ ભાઈએ પાછળ થી સન ૨૦૧૯-૨૦માં હુબલી પાટીદાર સમાજ ઉપર 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૪૯૭ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ન 


ખોટો કોર્ટકેસ પણ દર્જ કર્યો છે જેનો નિકાલ આ લખાણ લખી રહ્યો છું ત્યાં સુધી આવ્યો નથી. હુબલી પાટીદાર સમાજ સતપંથના 
પરિવારોને સાથે રાખીને આજે તેની કીમત ચૂકવી રહ્યો છે. 


હુંબલીની સભા રાત્રે ૧.૦૦ વાગ્યા સુધી ચાલી હતી. તે રાત્રે અમારો ઉતારો કચ્છ ટોડીયાના સનાતની ભાઈ શ્રી ભીમજીભાઈ 
વિશ્રામ દીવાણીના ઘરે નક્કી રાખવામાં આવ્યો હતો પણ પાછળથી કોણ જાણે કેમ અમારો ઉતારો હિંમતભાઈ રતનશી 
ખેતાણીના મામાજી શ્રી દેવજીભાઈ શિવજી દીવાણીને ઘરે નક્કી કરી નાખવામાં આવ્યો હતો. તેમાં હહિંમતભાઈએ નારાજગી 
દર્શાવી હતી કે મારા મામાજી અંદર ખાનેથી પીરાણા સતપંથમાં શ્રધ્ધા ધરાવે છે એની મને (હિંમતભાઈને) જાણ છે. આ 
બાબતનો ખુલાશો મને કરવાનું કહ્યું ત્યારે મેં સનાતની ભાઈ શ્રી ભીમજીભાઈ વિશ્રામ દીવાણીને પૂછ્યું હતું કે શું આ વાત સાચી 
છે કે હિંમતભાઈના મામાજી દેવજીભાઈ શિવજી દીવાણી સતપંથ માં હજી પણ શ્રધ્ધા ધરાવે છે? ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે હવે તેઓ 
પણ સુધરી ગયા છે, ગણા દિવસ પહેલાં તેઓ હતા. હવે અમારો ઉતારો દેવજીબાપાને ઘરે નક્કી થયું હોવાથી અમે બધાએ 
તેમના ઘરે રાતવાસો કરીને બીજા દિવસે સવારના ૬.૩૦ વાગે અમારે તુમકુર જવા નીકળવું હતું. બન્યું એવું કે સવારના અમે 
લોકો ૪.૩૦-૫.૦૦ વાગે ઉઠી, નાહી ધોઈને નાસ્તો પાણી કર્યા. ત્યાર પછી અનાયાસે ભગવાનના મંદિરમાં [હહિંમતભાઈએ 
અમસ્તી નજર કરી તો અંદર બાવા ઈમામશાહનું ફોટુ જોયું અને એમનો મિજાજ બગડ્યો. ત્યાર પછી તુમકુર સુધી વાટમાં મારા 
ઉપર ખીજાતા રહ્યા અને મને કોષતા રહ્યા કે જીંદગીમાં હું મારા મામાજીને ઘરે આ કારણે જ પગ નોહતો મુક્યો પણ આજે તારા 
કારણે મને એક સતપંથીના ઘરે રહેવું પડ્યું અને જમવું પણ પડ્યું. ક્યારેક ક્યારેક આવી ઘટનાઓ જીવનમાં બની જતી હોય છે . 


હુબલીથી લગભગ સવારના ૬.૩૦ વાગે કાર થી અમો તુમકુર જવા રવાના થયા. હુબલીથી તુમકુર લગભગ ૩૭૫ 
કિલોમીટરનું અંતર છે. તુમકુર અમે ૪.૦૦ વાગે પહોંચ્યા હતા. 


તા.૮.૦૧.૨૦૧૦ તુમકુર (કણટિક) સભાનો એક રીપોર્ટ. પસ્તુત ક્તાઃ રમેશભાઈ વાઘડીયા 

તુમકુરની સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન સભાનું આયોજન શ્રી તુમકુર પાટીદાર સનાતન સમાજે અને સમાજના યુવક મંડળે 
કર્યું હતું. તુમકુર સમાજના પ્રમુખ કોટડા (જ) વાળા શ્રી લાલજીભાઈ ડાહ્યા છાભૈયા અને તે જ સમાજના અમુક વડીલો અને 
યુવાનોએ તા. ૩.૦૧.૨૦૧૦ ની બેંગલોરની ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન સભામાં હાજરી આપેલ હતી. તે વખતે જ શ્રી લાલજી 
બાપાએ મનોમન નક્કી કરી લીધું હતું કે અમારી તુમકુર સમાજમાં પણ આવી ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન સભા યોજવામાં આવે. 
તેથી તે લાલજી બાપા દાવણગેરે અને હુબલીની સભામાં પણ અમારી સાથે જોડાયા હતા. તા. ૪.૧૦.૨૦૦૯ ની ધનસુરાની 
સભાથી લઈને આજની આ તુમકુરની સભા ૭મી સભા હતી. 


તુમકુર્ની આ સભા તા.૮.૦૧.૨૦૧૦ના રાત્રે ૯.૦૦ કલાકે શ્રી સિધ્ધીવિનાયક સમુદાય ભવન મધ્યે લગભગ ૩૫૦ લોકોની 
હાજરીમાં બોલાવવામાં આવી હતી. આ સભા સતત ૪.૩૦ કલાક ચાલી હતી. વક્તાઓને સાંભળવા માટે લોકોમાં જબજસ્ત 
ઉત્સાહ નજરે પડતો હતો. સમાજના દરેક વર્ગે આ સભાને રાત્રીના ૧.૩૦ વાગ્યા સુધી બહુજ ધ્યાનપૂર્વક માણી હતી. કેન્દ્રીય 
સમાજનો સાચો ઈતિહાસ તેમજ જ્ઞાતિનો સાચો ઈતિહાસ જાણવા માટે દરેક સભાજનો આતુર હતા. 


પ્રણાલિકા મુજબ સૌ પ્રથમ રમેશભાઈ માવજી વાગડીયાએ જુસ્સાભેર ભાષણ કર્યું હતું. ત્યાર પછી શ્રીમાન શ્રી અબજીભાઈ 
વિશ્રામ કાનાણી, શ્રીમાન ચંદુલાલ કરસન દીવાણી, શ્રીમાન શ્રી ખીમજીભાઈ નાનજી પોકાર, શ્રીમાન શ્રી ધનજી મનજી 
છાભૈયા અને છેલ્લે શ્રીમાન શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણીના ભાષણોની સમાજના ભાઈ-બહેનો અને યુવાનોએ લાભ લીધો 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડી? 


હતો. 


આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કોણે કરી? શામાટે કરી? સમાજ સ્થાપક વડીલોએ પાખંડી પીરાણા સતપંથ ધર્મનો કાયમને 
માટે ત્યાગ શા માટે કર્યો હતો? કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કેવા સંજોગોમાં , શા શા હેતુઓને લઈને કરવામાં આવી હતી? તેની 
વિસ્તૃત માહિતીઓ વક્તાઓએ. આપી હતી. વધુમાં આ વક્તાઓએ સભાજનોને એ પણ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય સમાજના 
આજના આગેવાનો તે જ સમાજના સ્થાપના વખતેના ઉદ્દેશો અને હેતુઓ નું પાલન નથી કરતા તેનું સૌ સનાતનીઓને દુઃખ છે 
તેની માહતીઓ પણ આપી હતી. જો આજના આગેવાનો તેમની જવાબદારીઓનું પાલન ન કરતા હોય તો સમાજના એક 
સભ્ય તરીકે આપણી શું શું જવાબદારીઓ બને છે? તેનો ચિતાર આ વક્તાઓએ આપ્યો હતો. 


સનાતની ભાઈ શ્રી હિંમતભાઈએ પીર ઈમામશાહ સ્થાપિત પીરાણા સતપંથ ધર્મનું તુત શું છે? અને તે ધર્મમાં આપણી જ્ઞાતિને 
તે પીર ઈમામશાહે કેવી રીતે ફસાવી તે બાબતની સવિસ્તાર માહિતીઓ આપી હતી. આ ઈમામશાહ બાવાએ, તેમજ તેના 
પિતા પીર કબીરુદદીને અને તેના દાદા પીર સદરુદીને હિંદુ શાસ્ત્રોને ભ્રષ્ટ કરીને આપણા પૂર્વજોને કેવી રીતે તેની જાળમાં 
ફસાવ્યા હતા તેની પુરાવાઓ સહીતની માહિતીઓ આપી હતી. આપણા હિંદુ શાસ્ત્રોમાં ક્યાંય નકલંકી નારાયણનો ઉલ્લેખ 
નથી છતાં પણ આજના સતપંથીઓએ નકલંકીનારાયણની સાથે પીર ઈમામશાહના કહેવાતા મંદિરોની સ્થાપના કરી, સમગ્ર 
ભારતમાં વસતા સનાતની ભાઈઓમાં ગેરસમજણ ફેલાવી સમાજમાં શ્રધ્ધાનું વિકેન્દ્રીકરણ કરી રહ્યા છે તેની સામે સમાજમાં 
આજે કોઈ કહેવા વાળુ નથી. બધુંયે સમજતા હોવા છતાં સમાજના આજના આગેવાનો સનાતન ધર્મ બાબતે અકળ ચુપકીદી 
સેવી રહ્યા છે તેનું કારણ સમજાતું નથી. હહિંમતભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે નકલંકી નારાયણ તો એક કાલ્પનિક પાત્ર છે જે 
બાવા ઈમામશાહના ભેજાની ભૂંડી પેદાશ માત્ર છે જેનું સમર્થન હિંદુ શાસ્ત્રોમાં ક્યાંય ઉપલબ્ધ નથી. હા, પીર ઈમામશાહ લખી 
ગયા તે પ્રમાણે હજરત મહંમદ પયગંબરના જમાઈ હજરત અલી જ નકલંકીનારાયણનો અવતાર છે અને તેની પત્રી બીબી 
ફાતમા એ આપણી આધશક્તિનો અવતાર છે. આવી સતપંથની અનેક કાલ્પનિક કપોળ કલ્પિત બાબતોની માહિતીઓ 
હિંમતભાઈએ પોતાના વક્તવ્યમાં જણાવી હતી. 


તુમકુર ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન સભાના સભાજનોના સવાલો અને તેના જવાબો 
છેલ્લેસભાજનોએ અમુક સવાલો પૂછયા હતા તેના યોગ્ય જવાબો સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિ વાળાએ આપ્યા હતા 


૧) શ્રી શંકરલાલ હળપાણી (કંડાય) 

સવાલઃ આપણી કેન્દ્રીય સમાજ એક સનાતની સમાજ છે તો પછી તેના આજના કાર્યકર્તાઓ સનાતન ધર્મની અને શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની જય શામાટે નથી બોલાવતા? 

જવાબઃ કારણકે કેન્દ્રીય સમાજના આજના આગેવાનો એમ સમજી રહ્યા છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજને સનાતન ધર્મ સાથે 
કાઈજ લેવા-દેવા નથી. તેમના મત અનુસાર કેન્દ્રીય સમાજ ધર્મ નીરપેક્ષ સમાજ છે. તેમને સમાજના ઈતિહાસની મૂળ વાત જ 
ખબર નથી કે આ સમાજની સનાતન ધર્મના પાયા ઉપર સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને તે સમાજનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે 
જ્ઞાતિને પાખંડી પીરાણા સતપંથથી મુક્તિ આપાવીને સનાતન ધર્મ અપનાવવા પ્રયતો કરવા. તે ઉદ્દેશો ભૂલી જઈને તેઓ 
અત્યારે એમ સમજી રહ્યા છે કે જો કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતન ધર્મની જય બોલાશે તો આ સમાજ સનાતની સમાજ છે તેવું 
પુરવાર થઇ જશે . અને તેમ તેઓને થવા દેવું નથી એવું જણાઈ આવે છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૬૯ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૨) શ્રી કાંતિભાઈ કરમશી રવાણી (ખોંભડી) સ્થાનિક યુવક મંડળના પમુખશ્રી : 

સવાલઃ કેન્દ્રીય સમાજ તેમજ તેની અંતર્ગત આવતી તમામ ઝોન સમાજો અને ઝોન સમાજોની અંતર્ગત આવતી તમામઘટક 
સમાજોમાં આપણા સુધારક વડીલોના અને જ્ઞાતિ ઉધ્ધારક સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજના ફોટા શા માટે નથી રાખવામાં 
આવતા? આપણી અને આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સનાતની તરીકેની ઓળખ કાયમકરાવવા માટે કોઈ એક પ્રતિક અથવા તો 
લોગો આજે કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપનાને ૫૦ વરસ પૂરાં થયા હોવા છતાં શા માટે બનાવવામાં નથી આવ્યો? 

જવાબઃ આવા બધાય સવાલોના જવાબો આપણે સૌ ભેગા મળીને કેન્દ્રીય સમાજના આગેવાનોને પુછવા પડશે. એટલા માટેજ 
થઈને આપણે આજે ભેગા મળીને આ ધર્મ અને સમાજ જાગૃતિ અભિયાન ચલાવી રહ્યા છીએ જેથી કરીને સમાજના લોકોમાં 
સાચી જાગૃતિ કાયમ થાય. 


૩) શ્રી બાબુભાઈ રવાણી (ખોંભડોવાળા) : 

સવાલઃ (૧) આપણી સમાજને આજે ૫૦ વરસ પૂરાં થયાં પણ આજે તમે આવ્યા છો તેવી રીતે સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરતું 
જાગૃતિ અભિયાન અમે પહેલી વાર જોઈ રહ્યા છીએ. પરંતુ આપણી કેન્દ્રીય સમાજ મૂળ સનાતની સમાજ હોવા છતાં આવા 
ધર્મઅને સમાજ જાગૃતિ કાર્યો કેમહાથ ધરતા નથી? (૨) આપણે સૌ પીરાણા સતપંથ ધર્મમાં ભટકાયેલા હતા તેમાંથી વડીલોએ 
આપણને બહાર કાઢ્યા, સાચો સનાતન ધર્મ અપનાવવા કારણભૂત બન્યા. તેના માર્ગદર્શક ને પ્રણેતા પ્રાતઃ સ્મરણીય સંત શ્રી 
ઓધવરામજી મહારાજ હતા. તો શું કેન્દ્રીય સમાજ સનાતન ધર્મના પ્રચારાર્થે કોઈ સાચા સંતને માર્ગદર્શક તરીકે હાલ નીમી ન 
શકે? 

જવાબઃ તમારા પહેલા સવાલનો જવાબ ખરી રીતે જોઈએ તો આપણી કેન્દ્રીય સમાજના આજના ધુરીઓજ આપી શકે. એ 
ધુરીઓને આ સવાલ આપણે બધાયે સાથે મળીને પૂછવાનો છે અને તેનો સમય હવે આવી ગયો છે. તે આગેવાનોને તેના 
જવાબો આપવા જ પડશે. તમારા બીજા સવાલના જવાબમાં અમારે એ કહેવાનું છે કે યોગ્ય વ્યક્તિ સજ્જન સંત પુરુષની 
તલાશ ચાલી જ રહી છે. પણ આજના જમાનામાં સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજ જેવા સંત પુરુષો મળવા બહુજ કઠીન છે. સંત 
પુરુષોમાં સૌ પ્રથમતો અપરીગ્રહતાની અત્યંત જરૂરીયાત હોય છે. કોશિશ ચાલુ છે એક દિવસ આપણને જરૂરસફળતા મળશે. 


૪) શ્રીમતી ભારતીબેન રવાણી (ખોંભડો)ઃ 

સવાલઃ અમે દીકરીઓ જન્મથી લઈને ૨૦-૨૨ વરસ સુધી અમારા સનાતની પિતાની પાસે રહીને સનાતની વિચારધારામાં 
ઉછરીને સનાતન ધર્મ જ આમારો મૂળ ધર્મ છે તેમ માની લઈએ છીએ. પરંતુ જ્યારે અમારા પીતાશ્રીઓ અમારા લગ્ન એવા 
પરિવાર સાથે કરાવે છે કે જેમણે બહારથી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજમાં સભ્યો થઈને ગામમાં ચિઠ્ઠીઓ ફડાવી આવ્યા 
હોય છે પણ અંદરખાનેથી પીરાણા સતપંથ ધર્મમાં ગળાડૂબ હોય છે તો આ સમાજમાં આમારા જેવી દીકરીઓએ શું ગુન્હાઓ 
કર્યા છે કે લગ્ન પછી અમોને પીરાણા સતપંથ ધર્મ અપનાવવો પડે? આ શું સમાજની અસ્પષ્ટ બે-ધારી નીતિઓનું પરિણામ 
નથી? આવી બાબતોમાં સમાજના વડીલો , જવાબદાર વ્યક્તિઓ આંખ આડા કાન શા માટે કરી રહ્યા છે? 

જવાબઃ હિમતભાઈએ અશ્રુભીની આંખે જવાબ આપ્યો હતો કે દીકરી તારા સવાલોના જવાબમાં હું કબુલ કરું છું કે અમે વડીલો 
જ, સમાજના આજના જવાબદાર વ્યક્તિઓ જ તમારા ગુન્હેગારો છીએ. અમે લોકો સમજતા હોવા છતાં તમારા જેવી 
દીકરીઓને સનાતન ધર્મના સંસ્કારો આપી લગ્ન પછી પીરાણા મુસ્લિમ ધર્મના અનુંયાઈઓના ઘરે વગર વાંકે ધકેલી દેતા 
હોઈએ છીએ. હું માનું છે કેઆજે વડીલોના વાંકે આવી આપણી દીકરીઓને દુઃખ સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. દીકરી તારી 
વાત બિલકુલ સાચી છે કે કેન્દ્રીય સમાજ તેમજ ગામની સ્થાનિક સમાજોની મવાળ , અસ્પષ્ટ અને બે-ધારી દિશાહિન નીતિઓને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૭૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કારણે આજે આખો સનાતની સમાજ તેનો ભોગ બન્યો છે. કેન્દ્રીય સમાજના આગેવાનોને આ બધું એહસાસ કરાવવાના 
અમારા પ્રયત્ો ચાલુ જ છે તેમાં બહુ જલ્દી આપણને સફળતા મળી જશે એવો અમોને વિશ્વાસ છે. 


સભાજનોના મંતવ્યો અને વિચારો 

૧. શ્રી કાંતિલાલ કરમશી રવાણી (ખોંભડી) સ્થાનિક યુવક મંડળના પ્રમુખ : 

તેમણે પોતાના વિચારો રજુ કરતાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિનો હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો હતો. તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું 
હતું કે આ અભિયાન કાર્યમાં અમે અને અમારી શ્રી તુમકુર પાટીદાર સનાતન સમાજ તેમજ યુવાનો તન-મન-ધનથી તમારી 
સાથેજ છીએ અને રહીશું. મારા મત અનુશાર આ એક જાગૃતિ અભિયાન છે તેને જ્યાં સુધી કેન્દ્રીય સમાજ ઉપર સનાતની ઝંડો 
ન લહેરાય ત્યાં સુધી સતત ચાલુ રાખવું પડશે. તમે તે ચાલુ રાખજો અને જરૂરત પડે અમોને હાક મારજો અમે તમારી સાથેજ 
રહેશું. 


૨. શ્રીખીમજીભાઈ નાનજી પોકાર (નેલમંગલા લક્ષ્મીનારાયણ પાટીદાર સનાતન સમાજનાપ્રમુખ) ઃ 

તેઓએ જણાવ્યું હતું કે “ભાઈઓ અને બહેનો તમો તમારી જાતને એક પ્રશ્ન જરૂર પુછજો કે તમે હિંદુ સનાતની છો કે પછી 
મુસલમાન સતપંથી છો? આપણી જ્ઞાતિ ભૂતકાળમાં કદાચ અણસમજમાં પીર ઈમામશાહથી શરમજનક રીતે ઠગાણી પણ 
અત્યારે પીરાણા દ્વારા આપવામાં આવતા છેતરામણા અને લોભામણા પ્રલોભનોમાં આવી જઈને છેતરાજો નહીં. એવી મારી 
આપ સૌને ભલામણ છે. 


૩. શ્રી લાલજીભાઈ ડાહ્યા છાભૈયા (કોટડા જ) સ્થાનિક સમાજના પ્રમુખઃ 

આજની સભાના અધ્યક્ષ મહોદયે છેલ્લે પોતાના મંતવ્યો આપતા જણાવ્યું હતું કે મેં ધાર્યું નોતું એવી સફળ સભા આજે થઈ. 
મારી વિનંતીને માન આપી સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના ભાઈઓ આજે અમારે આંગણે આવી આપણી કેન્દ્રીય સમાજ અને 
જ્ઞાતિના સાચા ઈતિહાસની ઝાંખી કરાવી તે બદલ હું અમારી તુમકુર સમાજ વતી અને વ્યક્તિગત રૂપે મારા પોતાના વતી 
હૃદયપૂર્વકનો આભાર માનું છું. ભાઈઓ, આજે સમય આવી ગયો છે કેરી રૂપી સમાજના હાથરામાં ચાંદી પડે તો આખો હથરો 
ખરાબ થઇ જાય. તેમથાય તે પહેલાં તેવી ચાંદી વાળી કેરીને નોખી કરીને ફેંકી દેજો નહીંતો આખો હાથરો ખરાબ થઇ જશે. આ 
સમાજમાં આજે સતપંથી રૂપી કુહાડાઓ ફરી રહ્યા છે. જો આપણે જ તેના હાથા બનશું તો આપણે સૌ સનાતાનીઓ ચોક્કસ 
એક દિવસ કપાઈ જશું તેનું ધ્યાન રાખજો. ચેતજો સનાતની ભાઈઓ ચેતજો. લાલજી બાપાએ આમકહીને ઉપસ્થિત 
સભાજનોને સતપંથીઓથી ચેતવાનું આહ્વાન કર્યું હતું. બાપાએ ફરી એક વખત ધર્મ જાગૃતિ સમિતિનો અને સભાજનો નો 
આભાર માન્યો હતો અને સભાને પૂર્ણજાહેર કરી હતી. 

તા.૮.૦૧.૨ર૦૧૦ના રાત્રે તુમકુરની સભા પૂરી કરી તા. ૯.૦૧.૨૦૧૦ ના બેંગલોર પરત આવીને તે દિવસના રાત્રે ટ્રેઈન 
દ્વારા તામીલનાડુ જવા અમારી સનાતન ધર્મ જાગૃતિની ટીમરવાના થઇ હતી અને તા.૧૦.૦૧.૨૦૧૦ ના સવારના મદુરાઈ 
પહોંચી ગયા હતા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૭૧ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા.૧૦.૦૧.ર૦૧૦ મદુરાઈ (તમિલનાડુ) સભાનો રીપોર્ટ 
મદુરાઈની આ સભા સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાનની ૮મી સભા હતી. આ સભાનું આયોજન શ્રી ક.ક.પા. દક્ષીણ ભારત 
ઝોન સમાજ અંતર્ગત આવતી શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર મદુરાઈ ઝોને કર્યું હતું. આ સભામાં મદુરાઈ વિસ્તારના મદુરાઈ, 
સીંગોટા, રાજપલ્યમ, ત્રિચી, ડીન્ડીગલ અને તેની આજુબાજુના ગામડાઓમાંથી પાટીદાર ભાઈ-બહેનોએ હાજરી આપી 
હતી. આ સભાના અધ્યક્ષ તરીકે મૂળ નાના કાદીયાના ડીંડીગલથી પધારેલ શ્રી રવજીભાઈ હંસરાજ છાભૈયાએ સ્થાન શોભાવ્યું 
હતું. અને વડીલ વિશેષ તરીકે મૂળ રવાપરના રાજપલ્યમથી પધારેલ શ્રી ભવાનજીભાઈ લખમશી મૈયાતે પણ મંચ ઉપર 
પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કર્યું હતું. સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ તરફથી નીચે જણાવેલ ભાઈઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેઓને 
પણ મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરાવવામાં આવ્યું હતું. 
૧) શ્રીહિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી, મુંબઈ 

) શ્રીરમેશભાઈ માવજી વાઘડીયા, બેંગલોર 

) શ્રીઅબજીભાઈ વિશ્રામકાનાણી, મુંબઈ 
૪) શ્રીમોહનભાઈ માવજી વાઘડીયા, બેંગલોર 

) શ્રીરમેશભાઈમુળજી ગોરાણી, બેંગલોર 


શ્રી સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના ભાઈઓએ ક્રમઅનુસાર ભાષણો કર્યા હતાં. અને સભાજનોને કેન્દ્રીય સમાજ અને 
જ્ઞાતિના ઈતિહાસની વિગતો જણાવી હતી. પીરાણા સતપંથ ધર્મ શું છે? અને તેના જુઠ્ઠાણા બાબતે પણ માહિતીઓ આપી હતી. 
તદુપરાંત આપણી કેન્દ્રીય સમાજ સનાતન ધર્મ બાબતે આટલી બધી નિષ્ક્રિય શા માટે છે? તે બાબતમાં પણ વિચારો આપ્યા 
હતા. 


આ સભામાં સતપંથના એક ભાઈ મેઘજીભાઈ છાભૈયાએ પણ હાજરી આપી હતી અને સભામાં વિક્ષેપ નાખવાનો નિરર્થક 
પ્રયાશ કર્યો હતો. પણ સ્થાનિક સમાજના ભાઈઓની સતર્કતાને લીધે એ ભાઈ વધારે કંઈ કરી શક્યા નોહતા. પણ સભામાં તે 
સતપંથના ભાઈએ જણાવ્યું હતું કે અગાઉ ભૂતકાળમાં જ્ઞાતિ જાગૃતિના શુરુઆતના દિવસોમાં આધ સુધારક પુ. નારાયણજી 
રામજી લીંબાણીએ આપણી જ્ઞાતિને સુધારવા પ્રયતો કર્યાપછી ગણા વરસો બાદ હવે તમે આવો છો તો આટલા દિવસ તમો ક્યાં 
હતા? એવો બેહુદો પ્રશ્ન તેમણે કર્યો હતો. આમતો તેમનો પ્રશ્ન સાચો અને વ્યાજબી હતો પણ કેન્દ્રીય સમાજ જ ધાર્મિક બાબતે 
સાવ નિષ્ક્રિય હતી તે દેખાઈ આવતું હતું. તમે વચ્ચેના દિવસોમાં આવ્યા હોત તો સતપંથે ફરી પાછું માથું ઊંચું ન કર્યું હોત અને 
આપણી જ્ઞાતિ એક થઈને સનાતન ધર્મપાળવા લાગી ગઈ હોત. આવું તે સતપંથના ભાઈ મેઘજીભાઈ બોલ્યા હતા. 


મદુરાઈના સ્થાનિક ભાઈઓએ આ સતપંથના ભાઈનું નામ “જોડકું” રાખ્યું હતું. જોડકાંનો અર્થ થાય છે, સતપંથ અને 
સનાતની પરિવાર વચ્ચે સગપણો જોડાવી દેવા વાળો માણસ. એ માણસને ખબર હતી કે જો આવા સંબંધો જોડાઈ જશે તો જતે 
દહાડે સનાતની પરિવારોને પણ સતપંથના કાર્યક્રમોમાં આવતા જતા કરી દેશું અને આખરે એક દિવસ તેઓ (સનાતની 
ભાઈઓ) સતપંથને અપનાવવા મજબુર થઇ જશે. આ સતપંથના ભાઈઓની સોચી સમજી સાજીશ હતી. અને દક્ષીણ 
ભારતમાં આવું બન્યું પણ ખરું. પીરાણા સતપંથના પ્રેમદાસ બાપુઓએ અને પીરાણાના કાકાઓએ દક્ષીણ ભારતમાં 
સતપંથના પ્રચારાર્થે મિલનો અને શિબિરોનાં આયોજનો કર્યા હતાં. આવી સતપંથની શિબિરો અને મિલનોમાં સનાતની 
વેવાઈઓને પરાણે આમંત્રણો આપવામાં આવતાં અને સનાતની ભાઈઓને મરજી ન હોવા છતાં આવા સતપંથના કાર્યક્રમોમાં 
પરાણે હાજરી આપવી પડતી હતી. કારણ કે સતપંથ અને સનાતનીઓ વચ્ચે દક્ષિણમાં ગણાં બધાં સગપણ સંબંધો જોડાઈ ગયાં 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


હતાં. આ બધી પીરાણા સતપંથના ભાઈઓની સોચી સમજી ચાલ હતી , જેથી તેઓ સતપંથ ધર્મનો જ્ઞાતિમાં ફરી પાછો વ્યાપ 
વધારી શકે. 


સતત સાડાત્રણ કલાક ચાલેલી આ સભાના અંતમાં પ્રશ્નોત્તરી રાખવામાં આવી હતી. તેમાં પુછાયેલા સવાલોના સનાતન 
જાગૃતિ સમિતિના ભાઈઓએ યોગ્ય જવાબો આપ્યા હતા. તે સવાલોની સાથે સાથે સભાજનોએ સભા બાબતે પોતાના મંતવ્યો 
પણ નીચે મુજબ આપ્યા હતા. 


૧) શ્રી કિશોરભાઈ દેવજી પોકાર, મદુરાઈ (ગડુલી)ઃ 

આ ભાઈએ તેમના મંતવ્યો આપતાં જણાવેલ કે થોડા વરસ અગાઉ લક્ષ્મીનારાયણ ધર્મ પ્રચાર સમિતિ વાળા સાથે કેન્દ્રીય 
સમાજના આગેવાનો પણ અહીં આવ્યા હતા ત્યારે તેઓએ જે વાતો કરી હતી તે આજે ખોટી સાબિત થઇ રહી છે. આજે તમે 
આવ્યા છો તે આપણી સમાજ અને જ્ઞાતિનો સાચો ઈતિહાસ બતાવીને અમારી આંખો ખોલી નાખી છે. અત્યારે આ સભા જે 
સ્થળે ચાલી રહી છે તે મદુરાઈની સંયુક્ત ગુજરાતી સમાજનું મકાન છે. જેમાં પાટીદારોની સાથે અન્ય જ્ઞાતિના ભાઈઓ જેવા કે 
વાણીયા, લોહાણા, બ્રાહ્મણ વગેરે પણ સભ્યો છે. અમોને એક વાત જાણીને નવાઈ સાથે આનંદ પણ થયો કે આ સમાજમાં પણ 
પીરાણા સતપંથ ધર્મ પાળવા વાળા ભાઈઓને સભ્યપદ નિષેધ ફરમાવવામાં આવ્યું છે. કારણ કે મદુરાઈની આ સંયુક્ત 
ગુજરાતી સમાજના અન્ય ગુજરાતી ભાઈઓને પણ ખબર છે કે પીરાણા સતપંથ ધર્મ એક મુસ્લિમ ધર્મનું ફાંટું છે અને તેથી 
આવા ભાઈઓને આ સમાજમાં પ્રવેશ નિષેધ ફરમાવેલ છે. 


૨) શ્રીપુરષોતમભાઈ હંસરાજ છાભૈયા (ડીંડીગલ-નાના કાદીયા)ઃ 

સવાલઃ ઈન્ટરનેટ બાબત તમે જે માહિતી આપી છે, તે હજી વિસ્તારથી સમજાવો. 

જવાબઃ રમેશભાઈ વાઘડીયાએ તેના જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે અમેરિકામાં વસતા ગુજરાતીઓએ વિકસાવેલ એક સાઈટ છે, 
તે તમે ઈન્ટરનેટ ઉપર ૫/૫/૫/.8૫]૧1-011૯)1૯૦11.૯૦।૧ ટાઈપ કરીને ખોલસો તો પીરાણા સતપંથ બાબતે તમોને અસંખ્ય 
માહિતીઓ મળશે. તે સાઈટમાં જઈને તમે સતપંથ, પીરાણા, મુમના, મતિયા, ઈમામશાહ અને સમાજની સાચી વ્યાખ્યા અને 
તેનો અર્થપણ મળવી શકશો. 


૩) સતપંથી ભાઈ મેઘજીભાઈ છાભૈયા (તીરપુર) “જોડકું” 

સવાલઃ તમે જે કામલઈને આવ્યા છો તે કામને આધુરું મુકશો નહિ, મૂકી દેશો તો જે રહેશે તેઓ મટી જશે. ઢીલા ન પડજો, 
જાલી રાખજો બધાને. ભારત દેશમાં દરેક માણસને જે ધર્મપાળવો હોય તેની છૂટ છે . 

જવાબઃ હિંમતભાઈએ તેનો જવાબ આપતાં જણાવેલ કે ભારત દેશમાં જેને જે ધર્મ પાળવો હોય તે પાળવાની છૂટ છે પણ 
સતપંથ ધર્મ એક મુસ્લિમધમંનું ફાંટું છે તેથી તે પળાવવા વાળા માણસો અમારી સાથે, અમારી કેન્દ્રીય સમાજમાં , અમારા ભેગા 
રહી નહીં શકે તે વાત હવે ચોક્કસ છે. અમારી સાથે કેન્દ્રીય સમાજમાં અમારા ભેગા રહેવું હશે તો પીરાણા સતપંથ ધર્મને છોડવો 
પડશે તે હકીકત છે. વિચારી જો જો આ બાબતે. અને અમે જે કામલઈને નીકળ્યા છીએ તે પૂરું કરીને જ રહેશું. તમારા સુચન 
બદલ ધન્યવાદ. 

૪) શ્રીખીમજી માવજી ગોરાણી (રવાપર-મદુરાઈ)ઃ 

સવાલઃ આજે ગણી બધી માહિતીઓ જાણવા મળી જેની અમોને આ પહેલાં ખબર નોહતી. નથી અમોને અમારી સ્થાનિક 
સમાજે જાણાવ્યું છે કે નથી કેન્દ્રીય સમાજે આ બાબતો ઉપર પ્રકાશ પાડ્યો છે. અત્યારે કેન્દ્રીય સમાજનો ધર્મ શું છે? તેનું 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સભ્યપદ શું છે? તે વાતથી અમો તદ્દન અજાણ છીએ. હવે પછી કેન્દ્રીય સમાજના સનાતન ધર્મ બાબતે અમારા ઉપર તમે શું 
જવાબદારીઓ નાખવા માંગો છો તે જણાવો? 

જવાબઃ આ સવાલના જવાબમાં રમેશભાઈ વાઘડીયાએ જણાવેલ કે અત્યારની સભા સમાજની એક ધર્મ જાગૃતિ અભિયાનની 
સભા છે. કેન્દ્રીય સમાજની રચના સનાતન હિંદુ ધર્મના પાયા ઉપર કરવામાં આવી છે તેથી તે સનાતન ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર 
કેન્દ્રીયસમાજના આજના આગેવાનોએ કરવો જોઈતો હતો પણ તેઓ નથી કરી રહ્યા એટલે આજે અમે અમારી ફરજ સમજીને 
આવી સભાઓ યોજીને કરી રહ્યા છીએ. કેન્દ્રીયસમાજના આગેવાનોએ સનાતન ધર્મપાળતા લોકોના હિતોની પણ રક્ષા કરવી 
જોઈએ જે તેમની ફરજમાં આવે છે. પણ અફસોસની સાથે કહેવું પડે છે કે કેન્દ્રીય સમાજ આ બાબતે કંઈજ સાંભળવા તેયાર 
નથી. જે સતપંથ ધર્મનો આપણા વડીલોએ ત્યાગ કરીને કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કરી હતી તે જ સતપંથ ધર્મ પાળતા લોકોને 
(સતપંથીઓને) જો આજે સમાજના આગેવાનો છાવરતા હોય તો તે ક્યાંનો ન્યાય કહેવાય? 

સતપંથના ભાઈઓ પાસે તો ૪૫૦-૫૦૦ વરસ જૂની તેમની આઉગી સતપંથ સમાજ છે જ. પણ સનાતાનીઓ માટે સનાતની 
ભાઈઓના હીતોની રક્ષા કરી શકે એ માટે કેન્દ્રીય સમાજ છે પણ તે સમાજના આજના ધુરીણો તેની જવાબદારીઓ ભૂલી ગયા 
છે તે માટે જ અમે આજે સમાજના જનસમુદાય પાસે આવ્યા છીએ. તમોએ અમારી પાસેથી સાચી હકીકતો સાંભળી, હવે 
તમોને એમલાગે કે અમે સાચા છીએ તો તમે સ્થાનિક લેવલે સનાતન ધર્મ બાબતે જાગૃત બનો અને આપણી કેન્દ્રીય સમાજને 
પણ જણાવી દો કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ સનાતની સમાજ છે અને સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવો તે કેન્દ્રીય સમાજનું પરમકર્તવ્ય 
છે. અને કેન્દ્રીય સમાજનું બીજું કર્તવ્ય એ છે કે જ્ઞાતિમાંથી પીરાણા સતપંથ ધર્મેનો જડ મૂળથી નાશ કરવો. જ્ઞાતિને સતપંથથી 
મુક્ત કરવાનું સપનું આપણા આદ્ય સુધારક પૂજ્ય નારાયણજી રામજી લીંબાણીએ સેવ્યું હતું. તેઓએ એક સભામાં એવું કહ્યું 
હતું કે “મારું સૌ પ્રથમકર્તવ્ય એ છે કે આપણી જ્ઞાતિ માટે લાયક નહિ એવા પાખંડી પીરાણા સતપંથ મતને જ્ઞાતિમાંથી નાબુદ 
કરવાનો હું આજે પ્રણ લઉ છું, એમકરતાં મારા આ જન્મારામાં તેમન થયું તો હું ફરી પાછો આ જ્ઞાતિમાં જન્મલઈને આ પાખંડી 
કબ્રસ્તાની પીરાણા સતપંથનું જ્ઞાતિમાંથી નિકંદન કાઢી નાખીશ.” 


પ) શ્રી કિશોરભાઈ દેવજી પોકાર (ગડુલી-મદુરાઈ)ઃ 

સવાલઃ આટલા દિવસ સુધી તો અમે એમમાનતા હતા કે આપણે અને સતપંથના ભાઈઓ એક છીએ પણ આજે તમારી પાસેથી 
હકીકતો જાણ્યા પછી એમથાય છે કે આપણે સતપંથના ભાઈઓ સાથે ભેગા કેમરહી શકીએ અને એક કેમથઇ શકીએ? 

જવાબઃ આના જવાબમાં સ્થાનિક વડીલ શ્રી વિસનજી ભાઈએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય સમાજની બે-ધારી, ઢીલી નીતિઓને 
લીધે ધર્મ બાબતે આપણી આજની યુવા પેઢી તદન અજાણ રહી ગઈ છે. આજે ભારત દેશના રાજકારણમાં જેમવોટીંગનું 
રાજકારણ ચાલે છે તેમખપણી સમાજમાં પણ સતપંથ લઘુમતીને છાવરવાનું કામઅત્યારે ચાલી રહ્યું છે. આજે આપણે જાગૃત 
નહીં થઈએ તો સનાતન ધર્મના પાયા ઉપર જે સમાજની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે તે કેન્દ્રીય સમાજની મૂળ સનાતની 
તરીકેની ઓળખ પણ આવતા દિવસોમાં મટી જશે અને સતપંથના ભાઈઓ તે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ ઉપર ચડી બેસશે. 


૬) શ્રી દીક્ષિતભાઈ શિવજી ઉકાણી (ત્રીચી-ખોંભડી)ઃ 

સવાલઃ સમાજની રીતી-રિવાજોની કલમ૧ ૮ અને ૧૯ શું છે? અને તેનો ઉલ્લેખ સમાજના ધારા-ધોરણમાં શા માટે કરવામાં 
આવ્યો છે? 

જવાબઃ રમેશભાઈ વાઘડીયાએ તેનો જવાબ આપતાં જણાવેલ કે કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના પહેલાં આપણે બધાયે અમુક 
મુસ્લિમરીતી રીવાજો વાળો સતપંથ ધર્મ પાળતા હતા અને તેને લઈને આપણી ઓળખ પણ એક મુમના મુસલમાન તરીકે થતી 
હતી. તેવી ઓળખને ભૂસવા માટે આપણા સુધારક વડીલો દ્વારા કેન્દ્રીય સમાજના ધારા-ધોરણમાં રીતી-રિવાજોની કલમનં. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૧૮ નો સમાવેસ કરવામાં આવ્યો હતો. તે અન્વયે આ સમાજના દરેક સભ્યનું બાહ્ય આચરણ જન્મથી મરણોત્તર સુધી હીન્દુનું 
રહેવું જોઈએ તેવો સ્પષ્ટ નિદેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેથી આ સમાજનો કોઈ પણ સભ્ય મુસ્લિમપીર ઈમામશાહને જાહેરમાં 
અથવા તો પોતાના ઘરમાં પૂજી શકતો નથી. તેજ પ્રમાણે પીર ઈમામશાહના નામે ઉભા થતા કહેવાતા મંદિરોમાં જાય તો તેનું 
આચરણ પણ હીડ્દુનું નથી રહેતું. તેવીજ રીતે આપણી સમાજના કેઈ પણ સભ્યનું અથવાતો સભ્યના રીસ્તેદારોનું મરણ થયા 
પછી તેનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવાને બદલે દફનાવવામાં આવે તો તે સભ્યનું બાહ્ય આચરણ હીન્દુનું નહિ પણ મુસ્લિમનું થયું 
ગણાય એમપુરવાર થાય છે. અને તેથી કલમનં. ૧ ૮ અન્વયે તે સભ્ય સમાજનો ગુન્હેગાર ઠરે છે. અને ગુન્હેગાર તરીકે તેના 
ઉપર દંડનીય કાર્યવાહી થવી જોઈએ તે આજે નથી થતી તેનું આ સમાજના સનાતની ભાઈઓને પારાવાર દુઃખ છે. અહીં મારું 
કહેવાનું એ પણ છે કે પીરાણા સતપંથીઓ દ્વારા ઉભા થતા ઈમામશાહના મંદિરોના ઉદ્ધાટન પ્રસંગોમાં હાજરી આપવા જતા 
સમાજના ટ્રસ્‍ટી-હોદ્દેદારો અથવા તો કોઈ પણ સભ્ય પણ કલમ૧ ૮ અન્વયે ગુન્હેગારને પાત્ર છે અને તેથી તેની સામે સમાજમાં 
દંડનીય કાર્યવાહી થવી જોઈએ. તા.૭.૮.૨૦૦૦૯ ની કેન્દ્રીય સમાજની સામાન્ય સભામાં અમે (મેં અને હિંમતભાઈએ) ભર 
સભામાં સમાજના પ્રમુખ શ્રી રામજી કરમશી નાકરાણી ઉપર, પૂર્વ પ્રમુખ વાલજીભાઈ શિવજી વાડિયા ઉપર, વરિષ્ઠ ટ્રસ્ટી 
શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયા ઉપર અને અન્ય હોદ્દેદારો ઉપર કલમનંબર ૧ ૮ નો ભંગ કરવા બદલ આરોપ લગાવ્યો હતો કારણ કે 
તેઓ પીરાણા સતપંથના નખત્રાણા-કોટડા રોડ ઉપર આવેલા ઈમામશાહના મંદિરના ઉદ્ધાટન પ્રસંગમાં, તેની શોભામાં 
અભિવૃધ્ધી કરવા હાજરી આપી હતી તે કલમ૧૮ નો ખુલ્લે આમભંગ કર્યો ગણાય. પણ તે આરોપને ન તો તે લોકો દ્વારા 
સ્વીકારવામાં આવ્યો અને ન તો તેનું ખંડન કરવામાં આવ્યું. આવું તો કેન્દ્રીય સમાજમાં કેટલાએ વરસોથી ચાલ્યું આવે છે. તેને 
કોઈપુછવા વાળુ નથી. આજે કેન્દ્રીય સમાજ તેના સ્થાપના વખતેના મૂળભૂત હેતુઓ , ઉદ્દેશો અને સિધ્ધાંતોને ભૂલી ગઈ છે તેને 
આપણે બધાયે ભેગા મળીને સુધારો લઈ આવવાની જરૂરત છે , સેટ રાઈટ કરવાની છે . કાર્ય કઠીણ લાગે છે પણ અશક્ય નથી. 


સમાજના રીતિરીવાજો ની કલમનંબર ૧૯ નો સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા થતો ભંગઃ 

રીતી રિવાજોની કલમનંબર ૧૯ એમકહે છે કે સમાજમાં કોઈ પણ સામાજિક અથવા તો ધાર્મિક વિવાદો કોઈ પણ કારણે 
ઉદભવેલા હોય તેના નિરાકરણ માટે સમાજનો કોઈ પણ દુખી સભ્યે કોર્ટનો આશરો ન લેતાં પહેલાં સમાજને ધાં નાખવી 
જોઈએ. સમાજને જણાવવું જોઈએ કે મને ફલાણા ફલાણા સભ્યથી ફલાણું મનદુઃખ છે. પણ આજે થાય છે શું? સતપંથના 
ભાઈઓ સમાજ પાસે ધાં ન નાખતાં આડેધડ સનાતની ભાઈઓ ઉપર ખોટા કોર્ટ કેસો કરીને સમાજના સનાતની ભાઈઓને 
હેરાન-પરેસાન કરી મુકે છે. તે પણ કલમનંબર ૧૯ નો ખુલ્લે આમભંગ થયો ગણાય અને ભંગ કરનાર વ્યક્તિને સમાજ દ્વારા 
દંડનીય સજા થવી જોઈએ. પણ તેમથતું નથી. અરે.... કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ અને ટ્રસ્ટીઓ ઉપર પણ ભૂતકાળમાં 
સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા મનઘડીત, ખોટા કોર્ટ કેસો થયેલા છે તેની સામે કેન્દ્રીય સમાજ કોઈ અકળ કારણોને લઈને કોઈ જ 
કાર્યવાહી કરતી નથી તેનું આ સમાજના સનાતની ભાઈઓને પારાવાર દુઃખ છે . 


૭) શ્રી રવજીભાઈ હંસરાજ છાભૈયા, (ડીંડીગલ-કાદીયા નાના) સભા અધ્યક્ષ તેમજ મદુરાઈ ઝોનનાપ્રમુખઃ 

સવાલઃ આપણી સમાજના સતપંથી ભાઈઓ સનાતની ભાઈઓની સાથે સગપણ જોડતી વખતે પોતે સતપંથી હોવા છતાં 
કચ્છની સનાતન સમાજોમાં થી ચિટ્ટીઓ ફડાવી આવે છે અને પોતે સનાતની હોવાનો ડોળ કરે છે. આવી ચિઠ્ઠીઓ સનાતની 
સમાજો દ્વારા ન અપાવી જોઈએ. આ બાબત ઉપર પ્રકાશ પાડશો? 

જવાબઃ રમેશભાઈ માવજી વાઘડીયાએ તેનો જવાબ આપતાં જણાવેલ કે આવા માણસો તદ્દન જુઠ્ઠા માણસો છે અને તેનાથી 
આપણને સૌએ આપણા દીકરા દીકરીઓના સગપણ કરતી વખતે સજાગ રહેવું જોઈએ. તેવા ધાર્મિક રીતે લેભાગુ લોકોને 
કચ્છની સનાતન સમાજોએ સનાતની સભ્ય તરીકેની ચિટ્ટીઓ ન આપવી જોઈએ. સાચા સનાતની હોય તેને તો આવી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ચિટ્ટીઓની જરૂરત જ નથી પડતી. સતપંથના ભાઈઓને જ આવી ચિટ્ઠટીઓની જરૂરત શા માટે પડે છે? કારણ કે તેઓને પોતે 
સતપંથી હોવા છતાં સનાતની છે એવું પુરવાર કરવા સગપણ સાંધવા હેતુથી ચિટ્ઠી ફડાવવી પડે છે. “જુઠકી બુનિયાદ પર ખડા 
કીયા ગયા ધર્મ હૈ સતપંથ” આવા જુઠા ધર્મના કે પંથના અનુયાયીઓને પોતાના નીજી સ્વાર્થ માટે સનાતાનીઓ સાથે સગપણ 
જોડવામાં જુઠું બોલીને સનાતન ધર્મની ચિઠ્ઠીઓ ફડાવવી પડે એનાથી મોટું પાપ શું હોઈ શકે? આપણી સનાતની કેન્દ્રીય 
સમાજની આડસમાં રહીને તેઓ પોતાને હિંદુ કહેવડાવે છે. તાકાત હોય તો આપણાથી અલગ રહી બાતાવે? આપણાથી જો 
તેઓ અલગ થશે તો તેમની ઓળખ એક મુમના મુસલમાન તરીકેની થઇ જશે તે વાત તેઓ બિલકુલ જાણે છે. એટલા માટે જ 
તેઓને ઈમામશાહને મુકવો નથી પણ કેન્દ્રીય સમાજની, કચ્છના ગામડાઓની સનાતન સમાજોની આડસ જરૂર જોઈએ છે. 
એટલુજ નહિ કચ્છ બહારની સનાતન સમાજો છે ત્યાં પણ તેમને સનાતાનીઓ સાથે જ રહેવું છે પણ સતપંથ અને ઈમામશાહ 
બાવાને મુકવો નથી. કારણ કે તેઓ સનાતની સમાજની આડસ લીધા વગર કચ્છ બહાર પરદેશમાં પણ હિંદુ તરીકેની ઓળખ 
રાખી શકતા નથી તેવું તેઓ સુપેરે જાણે છે એટલા માટે જ તેઓને આવી આપણી સનાતની સમાજોની આડસ હંમેશાં જોઈએ 


ન 


છડ 


૮) શ્રીપુરષોત્તમભાઈ હંસરાજ છાભૈયા, ડીંડીગલઃ 

સવાલઃ (૧) કેન્દ્રીય સમાજમાં ૧૮ મી કલમનો અમલ ન થતો હોય તો અમારે શું કરવું જોઈએ? (૨) અંધશ્રધ્ધાને હિસાબે 
સતપંથના ભાઈઓ સનાતની લોકોને પીરાણાની માનતા રખાવે છે. ગણી વખત આવી માનતા રખાવવા માટે તેનો પ્રચાર પણ 
કરવામાં આવે છે. અને જો માનતા ફળે તો તેવા સનાતની લોકો સતપંથમાં શ્રધ્ધા ધરાવતા થઇ જાય છે અને તેનો પરિવાર 
સતપંથનો અનુયાયી પણ બની જાય છે. તો આમથતું હોય ત્યારે આપણી સનાતની તરીકે ની શું જવાબદારી બને છે? 

જવાબઃ તમારા પહેલા સવાલનો જવાબ એ છે કે તમે કેન્દ્રીય સમાજને આ બાબતે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. ઓછામાં ઓછા ૧૦૦ 
સભ્યોની (જેઓ કેન્દ્રીય સમાજના સભ્યો છે તેઓની) સહીઓ કરાવી કેન્દ્રીય સમાજને પ્રશ્ન પુછો તો તેને સામાન્ય સભામાં 
જાહેરમાં આનો જવાબ આપવો પડે એવી બંધારણમાં જોગવાઈ છે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. તેમના બીજા સવાલનો જવાબ 
આપતાં હિંમતભાઈએ જણાવ્યું હતું કે શ્રધ્ધા વસ્તુ જ એવી છે . તમે પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરીને બેસાડેલાં કુળદેવી ઉમિયા માતાજી અને 
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની પણ ખરા ભાવ અને શ્રધ્ધાથી માનતા માનસો તો તે પણ ફળવાની જ છે. તેજ પ્રમાણે પીરાણાની 
માનતા માનીને તે ફળે તો પીરાણામાં શ્રધ્ધા ધરાવતા થઇ જઈએ તે સ્વાભાવિક છે , અને કદાચ પીરાણાની શ્રધ્ધા ન ફળે તો પણ 
તમોને તે સતપંથી ભાઈઓ કહેશે કે જુઓ ઈમામશાહ બાવાની માનતા માનવામાં કંઈક ભૂલ થઇ ગઈ હશે? તમે એમકરો એક 
વખત પીરાણે દર્શન કરી આવોને તો તમારી માનતા જરૂર ફળશે એમકહીને તે વ્યક્તિને આ સતપંથીઓ દ્વિધામાં નાખી દઈને 
અંધશ્રદ્ધાથી મુંડી નાખે છે. આવી રીતે સતપંથનો તો પ્રચાર તે સતપંથના ભાઈઓ કરે છે . આવી રીતે પીરાણા સતપંથમાં આનો 
સુયોજિત પ્રચાર ચાલે છે જેથી કરીને વધારેમાં વધારે આપણા સનાતની ભાઈઓ પીરાણા તરફ આકર્ષાઈને વખત જતાં 
સતપંથના દસોંદ વીસોંદના ચુંગલમાં પણ ફસાઈ જાય છે. પણ અફસોસ એ વાતનો છે કે આપણા ઈષ્ટદેવ લક્ષ્મીનારાયણ 
ભગવાન અને મા ઉમિયા માતાજીનો, સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કોણ કરે? આની જવાબદારી તો કેન્દ્રીય સમાજની છે પણ તે 
જવાબદારી આજના કેન્દ્રીય સમાજના આગેવાનો નિભાવવાનું ભૂલી ગયા છે. 


૯) શ્રીવિસનજીભાઈ સોમજી પોકાર (મદુરાઈ સમાજનાપૂર્વપ્રમુખ)ઃ 
સવાલઃ જ્યારે હું મદુરાઈ સમાજનો પ્રમુખ હતો ત્યારે આપણી કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ શ્રી વાલજી ભાઈ શિવજી વાડિયા 
મદુરાઈ આવ્યા હતા ત્યારે રૂપિયા ૫૦૧ .૦૦ ભરીને હું કેન્દ્રીય સમાજનો આજીવન સભ્ય બન્યો હતો. પણ મને આજ દિવસ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સુધી ન તો કોઈ અહેવાલ આવે છે અને ન તો કોઈ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ આવે છે તો મારે શું કરવું જોઈએ? 

જવાબઃ આનો જવાબ અપતાં રમેશભાઈ વાગડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, આની માટે તમે કેન્દ્રીય સમાજને પત્ર દ્રારા જાણ કરો 
અને તેમની પાસે જવાબ માંગો. વધુમાં રમેશભાઈએ કેન્દ્રીય સમાજનું સભ્યપદ મેળવવા બાબતે જણાવ્યું હતું કે માત્ર રૂપિયા 
૫૦૧/- ભરીને આટલી મોટી સંસ્થાનું વગર રોક ટોકે, કોઈ પણ જાતનું ફોર્મભર્યા વગર, વ્યક્તિ કોણ છે અને કયો ધર્મપાળે છે 
તે જાણ્યા વગર આજીવન સભ્યપદ મળી જતું હોય તો કેન્દ્રીય સમાજની સભ્યપદ આપવાની આ પ્રક્રિયા ઉપર રોક લગાવવાની 
જરૂરત છે. અને સભ્યપદ આપવાની તેવી પદ્દતિ ઉપર તાત્કાલિક રોક લાગવી જોઈએ. આવી રીતે મળતા સભ્યપદનો 
સતપંથના ભાઈઓએ ભરપુર ફાયદો ઉઠાવ્યો છે. તેઓ સતપંથ ધર્મ પાળતા હોવા છતાં સનાતન ધર્મના પાયા ઉપર સ્થાપના 


કરવામાં આવેલ કેન્દ્રીય સમાજનું સભ્યપદ ફક્ત રૂપિયા ૫૦૧.૦૦ ભરીને લઈ રહ્યા છે તે તાત્કાલિક બંધ થવું જોઈએ. 


૧૦) શ્રી અશ્ચિનકુમારપ્રેમજી પોકાર, (મદુરાઈ ઝોનના મંત્રીશ્રી): 

સવાલઃ પત્રો લખવા છતાં કેન્દ્રીય સમાજ કોઈ પણ પ્રશ્નોના જવાબ ન આપે અને બેજવાબદારી ભર્યું વર્તન કરે તો શું કરવું? 
જવાબઃ આની માટે સામાન્ય સભામાં ટેકેદારો ઉભા કરીને આ પ્રશ્નો પૂછી શકાય. અને તેના ખુલાસાઓ કેન્દ્રીય સમાજ પાસેથી 
માંગી શકાય. પણ સામાન્ય સભામાં હાજરી આપવી અતિવયિ છે. 


૧૧) શ્રી રવજીભાઈ હંસરાજ છાભૈયા, ડીંડીગલ (નાના કાદીયા)ઃ 

સવાલઃ આજે અમારા નાનાકાદીયા ગામમાં સનાતન અને સતપંથના ભાઈઓ વચ્ચે મિલકત બાબતે ૨૫-૨૫ વરસ થયા કેસો 
ચાલે છે જેનું આજ દિવસ સુધી (નિરાકરણ નથી આવ્યું તો આપણી કેન્દ્રીય સમાજ શું કરે છે? 

જવાબઃ પહેલી વાત તો એ કે કેન્દ્રીય સમાજને આની જાણ કરવી જોઈએ. કોટડા ગામમાં આવા નવ કેસો સતપંથના ભાઈઓ 
દ્વારા સનાતની ભાઈઓ ઉપર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમાં કેસ કરનાર એક મોહરું માત્ર હોય છે પણ કેસ કરાવવામાં તેની 
પાછળ આખી પીરાણા સંસ્થાનું પીઠબળ હોય છે. તેમાં કેન્દ્રીય સમાજે મધ્યસ્થી કરીને એક તરફું સમાધાન કરાવ્યું ત્યારે 
સતપંથના ભાઈઓ તરફથી બાંહેધરી લેવામાં આવી હતી કે તેઓ તાત્કાલિક સનાતની ભાઈઓ ઉપર કરવામાં આવેલા 
તમામકેસો પાછા ખેંચી લેશે. પણ આજ દિવસ સુધી કેસો પાછા ખેંચાણા નથી, તો કેન્દ્રીય સમાજ શું કરી રહી છે? આજે 


ચોતરફથી કેન્દ્રીય સમાજ ઉપર કેસો પાછા ખેંચાવા માટેસનાતની ભાઈઓએ દબાણ કરવાની જરૂરત છે. 


૧ ૨) શ્રીમતી રમીલાબેન લાલજી પોકાર, ડીંડીગલ (નાના કાદીયા)ઃ 

સવાલઃ આ બહેને પૂછયું હતું કે અમે પીરાણા જઈએ છીએ ત્યારે મહિલાઓને માત્ર એક કલાક જ ત્યાં જવાની છૂટ છે જયારે 
પુરુષોને આખા દિવસ માટે જવાની છૂટ છે. આવું શામાટે છે? 

જવાબઃ હિંમતભાઈએ જવાબ આપ્યો હતો કે બહેન, આનો જવાબ તો પીરાણા વાળાજ આપી શકે. આ તેમનો અંગત મામલો 
છે, તમે તેની પાસેથી જ જવાબ લેશો તો સાચો જવાબ મળશે. પણ તમે સનાતની થઈને પીરાણે જવાની શું જરૂરત પડી? એટલા 
માટેજ કહું છું કેઆ પરિણામછે પીરાણા સતપંથ વાળાઓનો સનાતની લોકોમાં સુયોજિત પ્રચાર. 


૧૩) જયશ્રીબેન શિવજી રામાણી, ડીંડીગલઃ 
સવાલઃ અમોએ પીરાણા સતપંથમાં વગર વિચાર્યે અજાણતાં દીકરીનો વિવાહ કરી દીધો છે પણ અમેં સનાતની છીએ. હવે શું 
કરવું? 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૭૭ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


જવાબઃ હિમતભાઈએ જવાબ આપ્યો હતો કે હવે પછી ચેતીને ચાલજો. ભવિષ્યમાં ધ્યાન રાખવાનું છે. દીકરીની જિંદગીનો 
સોદો કરી નાખ્યા પછી શું કરી શકાય હવે પછી ભવિષ્યમાં આવી ભૂલો ન થાય તેનો ખ્યાલ રાખવાનો છે. એક દીકરીને 
જન્મથી લગ્ન સુધી સનાતની સંસ્કૃતિની વિચારધારામાં ઉછેર કર્યા પછી આપણે જ આપણા હાથે દીકરીને વગર વિચાર્યે 
વિધર્મીઓને હવાલે કરી દઈએ તો આપણા જેટલા અણસમજુ અને વગર વિચારે દીકરીનું સગપણ સતપંથ ના લોકોની સાથે 
કરવા વાળા માણસો બીજા કેટલા? આની માટે તો આપણે પોતે જ જવાબદાર છીએ. 


૧૪) શ્રી ભવાનજી લખમશી મૈયાત, (રાજપલ્યમ-રવાપર)ઃ 

છેલ્લે આ વડીલે પોતાના મંતવ્યો આપતાં જણાવ્યું હતું કે હું બે વાત તમોને કહેવા માંગુ છું. પહેલી વાત એ કે આપણા વડીલોએ 
પીરાણા સતપંથ ધર્મનો ત્યાગ કરીને સનાતન ધર્મનો પુનઃ અંગીકાર શું કામકર્યો? કારણકે તેઓએ પીરાણા સતપંથ મતમાં જે 
જોયું તે આપણી જ્ઞાતિના હિતમાં નથી એમતેઓને લાગ્યું એટલે તે સતપંથને સદાયને માટે તિલાંજલી આપી સનાતન ધર્મને 
અપનાવ્યો. 


બીજી વાત એ કહેવામાંગુ છું કે હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે પીરાણાના કાકા કચ્છમાં આવ્યા હતા. ત્યારે તેના ગાડાનો એક બળદ 
મરી ગયો તેને આપણા લોકો મારફત દટાવીને તેની કબર બનાવવામાં આવી હતી. અને આપણી વહુ-દીકરીઓને આ કબરની 
માનતા મનાવવા મજબુર કરાવવામાં આવતી હતી. આ બીજું કંઈ નહિ પણ અંધશ્રધ્ધાની એક પરાકાષ્ટા જ હતી. એટલા માટે 


જ સતપંથ ના પ્રેમદાસ બાપુઓથી આપણે સૌએ ચેતી જવાની જરૂરત છે. 


સભા પૂર્ણ થયા પછી સભામાં ઉપસ્થિત યુવાન વહુ-દીકરીઓએ અમોને (સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના ભાઈઓને) રૂબરૂ 
મળીને આનંદ વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે આજે તમોએ અમારી આંખો ખોલી દીધી છે. અત્યાર સુધી દક્ષીણ ભારતમાં 
સતપંથના પ્રેમદાસ બાપુ કે કાકાની યોજાતી શિબિરોમાં અમોને જોરાઈએ હાજરી આપવાનું કહેવામાં આવતું હતું અને અમે 
ત્યાં નાછુટકે હાજરી પણ આપતી હતી. પણ હવે અમે ત્યાં નહીં જઈએ એવી ખાતરી તમોને આપીએ છીએ. આવો 
આત્મવિશ્વાસ તે બહેનોમાં આ સભામાં વિચારો મળ્યા પછી નિમણિ થયો હતો. 


ઉપરોક્ત સભાની ફળશ્રુતી તરીકે મદુરાઈ કચ્છ કડવા પાટીદાર ઝોન સમાજે પાછળથી નીચે જણાવેલ નિર્ણયો લીધા હતા 
૧) મુસ્લિમપીર ઈમામશાહ બાવા દ્વારા સ્થાપિત પીરાણા સતપંથ મત એક મુસ્લિમધર્મનો ફાંટો છે તેથી તેને હિંદુ ધર્મનો 
સંપ્રદાય ન જ કહી શકાય. આ પીરાણા સતપંથ મતને આપણા વડીલો બરાબર રીતે ઓળખી શક્યા હતા, અને તેથીજ તેઓએ 
તે મતનો ત્યાગ કરીને આપણો મૂળ સનાતન હિંદુ ધર્મને અપનાવ્યો હતો. અને તેના પરિણામે કેન્દ્રીય સમાજની સનાતન 
ધર્મના પાયા ઉપર સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. 

૨) આપણી કેન્દ્રીય સમાજ સનાતની સમાજ હોવાથી તે સમાજના આજના સુકાનીઓ એમકહેતા હોય કે આ સમાજને સનાતન 
ધર્મસાથે કાઈજ લેવા દેવા નથી તો તેઓ તેમની ફરજ ચુકી રહ્યા છે. ખરુ જોઈએ તો તેઓએ સમાજના મૂળભૂત હેતુઓને પાર 
પાડવા માટે સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરી સમાજના દરેક સભ્યને એકજ ધર્મ પાળતા, એક જ રીતી રીવાજ પાળતા અને એક જ 
આચાર વિચારને વરેલા કરી દેવા જોઈએ તે તેમની પ્રાથમિક ફરજ બને છે. 

૩) મદુરાઈની સનાતન ધર્મજાગૃતિ અભિયાન સભા પછી મદુરાઈ ઝોન સમાજને એ સમજાઈ ગયું છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ 
ધાર્મિક બાબતે સાવ જ નિષ્ક્રિય રહી છે. એટલું જ નહિ, સમાજના મૂળ સનાતન ધર્મની રક્ષા કરવાનું કોરાણે મુકીને 
ઇસ્લામધર્મના પાયા ઉપર મુસલમાન પીર ઈમામશાહ બાવા દ્વારા નિમણિ થયેલ પીરાણા સતપંથ ધર્મને પ્રોત્સાહન આપવા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તમામપ્રયત્તો કરી રહી છે . તે સમાજના મૂળભૂત હેતુઓ અને ઉદ્દેશોથી વિપરીત કાર્ય કરી રહી છે તેવું પુરવાર થાય છે. 


૪) કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની ભાઈઓ ઉપર સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા છાસવારે તદ્દન જુઠા કોર્ટ કેસો થઇ રહ્યા છે છતાં પણ 
કેન્દ્રીય સમાજના આજના આગેવાનોનું પેટમાં પાણી પણ હાલતું નથી તે કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની ભાઈઓની એક 
કમનસીબી જ ગણી શકાય. તેથી કેન્દ્રીયસમાજના આજના આગેવાનો ઉપર કેસો પાછા ખેંચાવા બાબતે દબાણ લાવવું અત્યંત 
જરૂરી અને અનિર્વાય કામબને છે. 


૫) કેન્દ્રીયસમાજના આજના ધુરીણોને એ પણ જણાવી દેવું જરૂરી છે કેઆ સમાજ એવા વડીલો દ્વારા ઉભી કરવામાં આવી છે કે 
જેઓએ મુસ્લિમપીરાણા સતપંથ મતનો સદંતરે ત્યાગ કરી, સનાતન ધર્મનો અંગીકાર કર્યો હતો. તેથીજ કેન્દ્રીય સમાજ 
સનાતન ધર્મીઓની સમાજ છે તેવું પુરવાર થાય છે. 


ઉપરોક્ત કારણો અને સમજણોને લઈને અત્રે મદુરાઈ કચ્છ કડવા પાટીદાર ઝોન સમાજ કેન્દ્રીય સમાજને તેમજ દક્ષીણ ભારત 
પાટીદારઝોન સમાજને નીચે જણાવેલ બાબતો અંગે અનુરોધ કરે છે કે; 


૧. સમાજના સનાતની ભાઈઓ ઉપર સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા આજ દિવસ સુધી કરવામાં આવેલ તમામકોર્ટ કેસો 
સત્વરે બિન શરતી પાછા ખેંચાવા જોઈએ. 

૨. કેન્દ્રીય સમાજમાં રહીને પીરાણા સતપંથ ધર્મને પાળતા અથવા અનુસરતા અથવા તો તેને પ્રત્યક્ષ યા પરોક્ષ રીતે 
પ્રાત્સાહન આપતા હોદિદારોને અને સભ્યોને ઉઘાડા પાડવા જોઈએ . 

૩. કેટ્દ્રીય સમાજના આજના આગેવાનોએ કેન્દ્રીય સમાજની મૂળ સનાતની સમાજ તરીકેની ઓળખ કાયમકરાવવા 
માટે જ્ઞાતીજોગ નિવેદન બહાર પાડી સ્પષ્ટીકરણ જાહેર કરવું જોઈએ. 


મદુરાઈ કચ્છ કડવા પાટીદારઝોન સમાજ વતી 


સહી/- સહી/- 
પ્રમુખશ્રી મહામંત્રી શ્રી 
(રવજીભાઈ હંસરાજ છાભૈયા) (અશ્વિનકુમાર પ્રેમજી) 


દક્ષીણ ભારતમાં વસતા કચ્છ કડવા સનાતની પાટીદાર પરિવારોમાં પીરાણા સતપંથનો પ્રચાર 

દક્ષીણ ભારત માં તે સમયે પીરાણાના સતપંથના બાપુઓનો પ્રચાર જોર શોરથી ચાલુ હતો. વારંવાર સ્વાધ્યાય પરિવારની 
જેમસતપંથના પ્રચાર માટે થઈને શિબિરો ગોઠવવી , સનાતની ભાઈઓના ઘરે સતપંથના બાપુઓના અને કાકાઓના પગલાં 
દેવડાવવાં, મધરાતની પૂજાઓ કરાવવી, શેર માટીની ખોટ અથવા તો અન્ય કોઈ પણ તકલીફો હોય તો પીરાણાની અને બાવા 
ઈમામશાહની માનતા રખાવવી વગેરે કાર્યક્રમો કરાવીને સનાતનીઓને સતપંથ તરફ વાળવાનું કાર્ય પુર જોશમાં ચાલુ હતું. 
આ સતપંથના ભાઈઓની એક સોચી સમજી ચાલ હતી. દક્ષીણ ભારત સતપંથીઓનો ગઢ તરીકે ઓળખાઈ રહ્યું હતું. તેવે 
સમયે સામે પ્રવાહે તરીને દક્ષીણ ભારતના આંગણે મદુરાઈ મુકામે સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિની સભા ગોઠવવી એ એક 
બહાદુરી ભર્યું કામહતું. આ સભા બોલાવવા માટે તે મદુરાઈ ઝોનના શુરવીર ભાઈઓ હતા; 

૧. શ્રીરવજીભાઈ હંસરાજ છાભૈયા ડીડીગલ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૭૯ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


શ્રીપુરષોતમભાઈ હંસરાજ છાભેયા ડીડીગલ 
શ્રી શિવજી ભાઈ વાગડિયા મદુરાઈ 
શ્રી વિસનજીભાઇ સોમજી પોકાર મદુરાઈ 
શ્રીમણીભાઈ વાગડિયા મદુરાઈ 
૬. શ્રી અશ્ચિનકુમાર પ્રેમજી પોકાર મદુરાઈ 
સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિ આ તમામભાઈઓને ધન્યવાદ આપતાં સદાયને માટે તેમના ત્કણી રહેશે. 


છિ ઝે 


ભારતભરની અનેક સમાજોને મોકલવા માટે તેયાર કરેલ એક પત્ર તા.૧૨.૦૧.૨૦૧૦: 


“ ઝૂ 9 


પ્રેષડ: 

અખિલ ભારતીય ક.ક.પા. સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતી 
આર.એમ.પટેલ એન્ડ કું. 

ચાર્ટ્ડએકાઉન્ટન્ટસ 

૩૫૦/૧, નયંદહળી, મૈસુર રોડ, બેંગલોર-૫૬૦૦૩૯ 


પ્રતિશ્રી, 
પ્રમુખશ્રી/મહામંત્રીશ્રી, 
કચ્છ કડવા પાટીદારસમાજ 


વિષયઃ આપણી કેન્દ્રીય સમાજની (સનાતની સમાજની) સનાતની સમાજ તરીકેની સાચી ઓળખ અને સાચો ઈતિહાસ 
એવમઆપણી જ્ઞાતિનો સાચો ઈતિહાસ જાણવા માટે સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાનઃ 


આપણી કેન્દ્રીય સમાજનું અત્યારનું નામશ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ છે જેની બંધારણીય ધોરણે સ્થાપના 
સન ૧૯૬૦માં કરવા પહેલાં તે સમાજનું નામકચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની સમાજ હતું. આ સમાજની સ્થાપના એવા વડીલો 
દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે જેમણે પીર ઈમામશાહ બાવા પ્રેરિત પીરાણા સતપંથ ધર્મનો સદન્તરે ત્યાગ કરીને હિંદુ સનાતન 
વૈદિકધર્મનો અંગીકાર કર્યો હતો. તેના અસંખ્ય પુરાવાઓ મોજુદ છે તેમાં બે મત નથી. 


આ કેન્દ્રીય સમાજને ૨૦૧૦માં ૫૦ વરસ પૂરાં થતાં હોવાથી સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિજનોને એ જાણવું જરૂરી છે કે; 

૧. તેકેન્દ્રીયસમાજની સ્થાપના સનાતની વડીલો દ્વારા શા માટે કરવામાં આવી હતી? 

૨. તે સમાજની સ્થાપના કરનાર વડીલોએ પીરાણા સતપંથ ધર્મનો અને સતપંથ સમાજનો શા માટે સદન્તરે ત્યાગ કર્યો 
હતો? 

૩. તેસમાજનીસ્થાપનાના મૂળભૂત હેતુઓ અને ઉદ્દેશો શા હતા? 
શું આજે એ કેન્દ્રીય સમાજના આજના આગેવાનો અને ધુરીણો મૂળભૂત ઉદ્દેશો અને હેતુઓને બર લાવી રહ્યા છે? 
અગર નથી લાવી રહ્યા તો આપણે શું કરવું જોઈએ? 


આવી બધી બાબતો ઉપરાંત સમાજનો એવમજ્ઞાતિનો સાચો ઈતિહાસ જાણવા માત્ર, સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ભારતભરની આપણી સમાજોમાં એક જાગૃતિ અભિયાન ચલાવી રહી છે. તે અન્વયે તમારી સમાજનું પણ અમોને આમંત્રણ 
મળશે તો અમો તમારી પાસે આવીને જન જાગૃતિ અભિયાન સભાઓ યોજવા અવશ્ય આવશું. 


આશા છે કે આપણા આ સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાનમાં આપશ્રી પણ સામેલ છો તેથી અમોને તમારે ત્યાં આવવા માટે 
આમંત્રણ આપશો. અત્યાર સુધી અમોએ ધનસુરા, પુના, ઈન્દોર, હેદરાબાદ, બેંગલોર, દાવણગેરે, હુબલી, તુમકુર અને 
મદુરાઈ જેવા અનેક ગામોની સમાજોમાં આવી સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન સભાઓ સફળતા પૂર્વક યોજી છે. અને તે 
ગામના લોકોનો અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. 


તમારા આમંત્રણ ની રાહજોતા, 

અ.ભા.ક.ક.પા. સનાતન સમાજ ધર્મજાગૃતિ સમિતી વતી 
રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા 

બેંગલોર 


ઉપરોક્ત પત્રો મોકલાવ્યા પછી અનેક ગામોથી અમોને સભા માટે આમંત્રણ મળવા લાગ્યાં અને સભાઓનો દોર ચાલુ થઇ 
ગયો. આમાં ખરેખર આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ની જ મરજી હશે. અમે તો માત્ર ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણની કૃપાથી એક નિમિત બન્યા હતા. 


સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાનની સુરેન્દ્રનગર - જોરાવરનગર સભા ૭.૦૨.૨૦૧૦ 

શ્રી અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ, દેસલપરના ત્યારના ઉપ પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ ડાયાણી, બીજા ઉપ 
પ્રમુખ એવા શ્રી કરસનભાઈ પ્રેમજી તેમજ બાબુભાઈ લખમશી વાસાણીના પ્રયાસ થી જોરાવરનગર -સુરેન્દ્રનગરની સભા 
શક્ય બની હતી. આ સભા જોરાવરનગરમાં યોજવામાં આવી હતી જે ગામસૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાં આવતું હોવાથી એનું આગવું 
મહત્વ હતું. કારણ કે આ ઈલાકો કેન્દ્રીય સમાજના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ શ્રી વાલજીભાઈ શિવજી વાડિયા નો ઈલાકો હતો. અને 
અમારી આ સનાતની ચળવળમાં શુરુઆતી લક્ષ્ય તો કેન્દ્રીય સમાજના તે વખતના હોદ્દેદારો હતા જેઓ સનાતન ધર્મના મુદ્દ 
કેન્દ્રીય સમાજમાં કેન્દ્રીય સમાજના મૂળભૂત ઉદ્દેશોથી કંઈક હદે ઉણા ઉતર્યા હતા. આપણી જ્ઞાતિને કલંક રૂપ એવા પીરાણા 
સતપંથ મુદ્દેતેઓ સતપંથ તરફી વલણ આપનાવતા થઇ ગયા હતા. પીરાણા સતપંથ યોજિત કાર્યક્રમોમાં તેમની શોભામાં 
અભિવૃદ્ધિ કરતા થઇ ગયા હોવાથી અમારો (સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિનો) દેખીતી રીતે, સિધ્ધાંતિક વિરોધ હતો અને અમે 
તે વિરોધ અમારા ભાષણોમાં દર્શાવતા હતા. તેથી આ સભામાં દેખીતી રીતે તે ઝોન ના અમુક લોકોએ અમારો વિરોધ પણ કર્યો 
હતો પણ અમોએ સચ્ચાઈ લોકો સમક્ષ મુકતા તે વિરોધનો શુર કંઈક અંશે સમી ગયો હતો. 


સભામાં ઉપસ્થિત એક વડીલ શ્રી પ્રેમજી રતનશી દીવાણીએ તેમનો મંતવ્ય આપતાં જણાવ્યું હતું કે તમે સત્કાર્ય માટે નીકળ્યા 
છો, માન અપમાનની પરવા કરશો નહી. ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ઉપર શ્રધ્ધા રાખીને કાર્ય કરજો. ધીરજથી આગળ 
વધશો, મન ને મજબુત અને અડગ રાખજો. અડગ મનના માનવીને હિમાલય નડતો નથી. ભગવાન શ્રી લક્ષમીનારાયણ 
ધર્મની જ્યોત જોરાવરનગર થી નીકળી છે આપ આગે બઢો હમ તુમ્હારે સાથ હે. 


ધનસુરા મહિલા મંડળના એક બહેને કહ્યું હતું કે આપણા સુધારક વડીલોએ આપણને સનાતની વિચારો આપેલા છે તો એ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સુધારક વડીલોએ સ્થાપના કરેલ કેન્દ્રીય સમાજના આજના અગ્રણીઓને સતપંથના લોકોને છાવરવાની શું જરૂરત છે? 
સનાતન સમાજના બોર્ડ ઉતારો એમકોઈ છોકરાએ કહ્યું તો મારે તેને કહેવાનું છે કે ફરી નવ મહિના મા ના પેટમાં રહીને ફરી 
જન્મલેશે તોએ સનાતન બોર્ડનહિ ઉતરે એ લખી લેજો. આવી ખુમારીથી એ બહેને પોતાના વિચારો રજુ કર્યા હતા. 


વડીલ શ્રી શિવદાસભાઈ માવાણીએ પોતાના વિચારો આપતાં જણાવેલ કે હળવદના સતપંથી ભાઈ જેઠાભાઈ આ સભામાં 
લોકો ન આવે એટલા માટે ૩૫ જણાને બાનમાં રાખતા હોય તો તે ન ચાલે. આપણને હળવદ સમાજને સમજાવવું પડશે. વડીલ 
શ્રી કરસનભાઈ પ્રેમજીએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે તે સતપંથના ભાઈ શ્રી જેઠાભાઈએ ૪૮૦૦ સનાતની ભાઈઓને 
સતપંથ સમાજના સભ્યો બનાવ્યા છે. આવું ધર્માતરણનું કાર્ય અત્યારે સતપંથના ભાઈઓ દવારા થઈ રહ્યું છે તે ગંભીર વિષય 


ન 


છ. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ જોરાવરનગર દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલ ઠરાવો 
સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સભા આજ રોજે તા. ૭.૦૨.૨૦૧૦ ને રવિવારના ૯.૦૦ કલાકે જોરાવરનગર મુકામે લગભગ ૩૫૦ 
ભાઈબહેનો તેમજ વિવિધ સમાજોની હાજરીમાં બોલાવવામાં આવેલ. 


સાડાપાંચ કલાકના સતત મંથન બાદ આ સમાજે સભાનું સારાંસ (નીચોડ) લઈને નીચે મુજબના ઠરાવો પસાર કરે છે. 


૧ . સતપંથના ભાઈઓ ધ્વારા સનાતની ભાઈઓ ઉપર થયેલા ખોટા કોર્ટ કેસો એવં પોલીસ ફરિયાદો બિનશરતી ધોરણે પાછા 
ખેંચવા જોરાવરનગર સમાજ કેન્દ્રીય સમાજને અનુરોધ કરે છે. 

ર. સનાતની ભાઈઓ ધ્વારા અત્યારે કેન્દ્રીય સમાજના સનાતન ધર્મ બાબતે જે લોક જાગૃતિ અભિયાન ઉપાડવામાં આવ્યું છે 
તેની ફળશ્રુતિએ કેન્દ્રીય સમાજે એક સમાધાન સમિતિની નિમણુક કરેલ છે છતાં આજ દિવસ સુધી આનો વ્યવહારિક ઉકેલ 
આવેલ નથી. આ સ્પષ્ટ હકીકત છે , તો અમારી સમાજ કેન્દ્રીય સમાજને અનુરોધ કરે છે કે કેન્દ્રીય સમાજ વહેલામાં વહેલી તકે 
રસ લઈને વહેલાસર ઉકેલ કરે તે સમાજના હિતમાં રહેશે. એવું અમારું માનવું છે. 


૩. સનાતન ધર્મજાગૃતિ અભિયાન સભામાં જોરાવરનગરની આજુબાજુ વસતા સૌ સનાતની ભાઈઓને આમંત્રણ આપવામાં 
આવ્યું હતું પણ દુ:ખની વાત એ છે કે હળવદના એક સતપંથી ભાઈ દવારા જોરાવરનગર પાટીદાર સમાજના પ્રમુખને ફોન 
દ્દારા ધમકીઓ આપવામાં આવેલ કે જો જોરાવરનગરમાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન સભા અગર બોલાવવામાં આવશે 
તો હું તમોને જોઈ લઈશ. તેને આ સમાજ સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે. એટલું જ નહિ ત્યાં હળવદ ગામમાં વસતા અને 
સભામાં હાજર રહેવા માંગતા ૩૫ જેટલા સનાતની ભાઈઓને પણ એ શખ્શે ગર્ભિત ચેતવણી આપી કે એ ભાઈઓમાંથી 
કોઈપણ ભાઈ જોરાવરનગર સનાતન ધર્મજાગૃતિ અભિયાન સભામાં હાજરી આપશે તો હું જોઈ લઈશ. આવી ધમકી આપીને 
પૂરી સમાજને બાનમાં રાખી દીધેલ. આવું વલણ સતપંથી ભાઈઓ જો રાખતા હોય તો બિલકુલ ચલાવી ન લેવાય તેવી વાત છે 
અને આની કેન્દ્રીય સમાજને ત્વરિત જાણ કરવી જોઈએ. 


૪. આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના ૫૦ વર્ષ પહેલા આપણા જ્ઞાતિ સુધારક વડીલો કે જેઓએ પીરાણા સતપંથ ધર્મને 
સદાયને માટે ત્યજી, સનાતન ધર્મને અંગીકાર કર્યો હતો એવા વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ કેન્દ્રીય સમાજના મૂળભૂત 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


હેતુઓ , ઉદ્દેશો અને સંદર્ભો બાબત કેન્દ્રીય સમાજ એક શ્વેતપત્ર બાહર પાડીને સમાજનું સનાતની સમાજ તરીકેનું વલણ સ્પષ્ટ 
કરે. અને આવી બાબતોથી આપણી કેન્દ્રીય સમાજ આપણા સ્વર્ણિમમહોત્સવ ઉજવણી નિમિત્તે ગામે ગામજઈને યુવાન ભાઈ 
બહેનોને સમાજના અને જ્ઞાતિના સાચા ઈતિહાસથી વાકેફ કરે તો જ સમાજનો સ્વર્ણિમમહોત્સવ સાચા અર્થમાં ઉજવ્યો 
ગણાશે. માટે આ સમાજ કેન્દ્રીય સમાજને ઉપરોક્ત ઠરાવોથી વિનંતી સાથે અનુરોધ કરે છે કે; 


૦ સતપંથી ભાઈઓ દ્વારા સનાતની ભાઈઓ ઉપર થયેલ તમામકોર્ટકેસો અને પોલીસ ફરિયાદો સત્વરે પાછી ખેંચાવે. 
૦ કેન્દ્રીયસમાજની સાચી સનાતની સમાજ તરીકેની ઓળખ બાબત સ્પષ્ટીકરણ કરી પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કરે. 


૦ શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના રીતીરીવાજોની કલમનં. ૧૮ તેમજ ૧૯ નું સતપંથના 
ભાઈઓને સત્વરે પાલન કરાવે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ જોરાવરનગર વતી 
સહી/- 

મહામંત્રીશ્રી 

બાબુભાઈ લખમશી વાસાણી 


જોરાવરનગર સમાજના મહામંત્રી બાબુભાઈ લખમશી વાસાણીને મારો અનુરોધ 
મેં જરાવરનગર સમાજના મહામંત્રીશ્રી બાબુભાઈ લખમશી વાસાણી ને ફોન કરીને પૂછ્યું હતું કે અમોએ (સનાતન ધર્મ 
જાગૃતિ સમિતી વાળાઓએ) તા. ૭.૦૨.૨૦૧૦ના એક સભા કરી હતી તેનું આયોજન બાબત અને તેની ફળશ્રુતી બાબતનો 


ટૂંકમાં રીપોર્ટ મોકલાવો કે જેથી હું સનાતની ચળવળના મારા સંસ્મરણો બાબતે જે પુસ્તક લખી રહ્યો છું તેમાં આવરી શકું. તેના 
પ્રત્યુતરમાં તેમણે મને મોકલાવેલ રીપોર્ટ હું આપણી સમક્ષ અહી રજુ કરતાં આનંદ અનુભવું છું. 


શ્રીમાન સનાતની ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ વાગડિયા , 

તમારી માગણી પ્રમાણે તારીખ ૭9.૦૨.૨૦૧૦ ના દિને કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ આયોજિત જોરાવરનગર મુકામે તમારી 
(અખિલ ભારતીય સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતી વાળાની) એક સભાનું આયોજન કરવામાં આવેલ. તે સભાના મુખ્ય 
વક્તાઓ સર્વ શ્રી રમેશભાઈ વાગડીયા બેંગલોર, હિંમતભાઈ ખેતાણી મુંબઈ, પુનમભાઇ ધોળુ, મોડાસા અને પ્રેમજીભાઈ 
કેસરાણી, મુંબઈ વગેરે સનાતની ચળવળના પ્રણેતાઓ હતા. જોરાવરનગર સમાજ આ સનાતની ચળવળ પહેલાં પણ એક ધર્મ 
સભાનું આયોજન સંસ્કાર ધામના સાનિધ્યમાં વિરાણી વાળા શાંતિદાસ મહારાજને ભેગા રાખીને કર્યું હતું. અહી રહેવાવાળા 
દરેક પરિવારની માનસિકતા એ હતી કે સતપંથ વાળા નું વડું મથક પીરાણા છે તેમઆપણું સનાતનીઓનું વડું મથક 
લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્ર સ્થાન હોવું જોઇએ. અને અત્યારે જે સંસ્કાર ધામઅસ્તિત્વમાં આવેલ છે તેની સૌ પ્રથમજ્યોત 
જોરાવરનગર સમાજમાંથી પ્રગટેલ હતી. દેસલપરમાં લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાન માટે જમીન સંપાદન કરીને પાયાના પથ્થર 
એવા જોરાવરનગર સમાજના વડીલ શ્રી કરશનભાઈ પ્રેમજી મેઘાણીએ અને રામજીભાઈ ભીમજી ડાયાણીએ તેમનું વાનપ્રષ્થ 
જીવન તે સંસ્થાને સમર્પણ કરી દીધેલ છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૮૩ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તે સભાના મુખ્ય આયોજકોમાં તે વખતના પ્રમુખ શ્રી દેવજીભાઈ માધા ભાઈ નાકરાણી, મહામંત્રી શ્રી નવાવાસ (રવાપર) 
વાળા બાબુભાઈ એલ વાસાણી, ખોંભડી વાળા શ્રી વિશ્રામભાઈ જેઠા રવાણી, લક્ષ્મણભાઈ જેઠા રવાણી, અરજણ લખમશી 
વાસાણી, રામજીભાઇ ભીમજી ડાયાણી , રતનશી માવજી લીંબાણી , તેમજ સમગ્ર જોરાવરનગર સમાજના અગ્રગણ્ય વડીલો 
હતા. 


સભાનું આયોજન કરવાનો મૂળ હેતુ એ હતો કે પૂર્વ જ્ઞાતિ સુધારક પૂજય નારણબાપા લીંબાણી નું કાર્ય આગળ વધારવાનું અને 
અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ સતપંથ છોડી અને વહેલી તકે સનાતની વિચારધારામાં સંપૂર્ણ રીતે જોડાઈ જાય 
તે માટે કેન્દ્રીય સમાજના અને જ્ઞાતિના ઈતિહાસની માહિતી આપવા માટેનો હતો. આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં 
પીરાણાનો સતપંથ ધર્મ ક્યાંથી આવ્યો અને આપણી જ્ઞાતિ કઈ રીતે તે ઈમામશાહ બાવા પ્રેરિત સતપંથ ધર્મમાં ફસાણી? અને 
હવે વહેલી તકે કેન્દ્રીય સમાજમાં જાગૃતતા લાવીને સતપંથને સદાયને માટે તિલાંજલે આપવી એ વાતો ઉપર વિગતવાર 
રમેશભાઈ તેમજ હૈંમતભાઈ દ્વારા મુખ્ય વાતો કરવામાં આવી હતી. 


જોરાવરનગર મુકામે તે ધર્મજાગૃતિ સભા બાદ જોરાવરનગર સમાજમાં સતપંથીઓ તરફ થોડું ગણું જે ઢીલું વલણ હતું તે વલણ 
સદંતર બદલાઈ ગયું. અમારી જોરાવરનગર સમાજ થોડા મહિનામાં જ પુરેપુરો સનાતની સમાજ બની ગયો, તે આ સભાની 
ફળશ્રુતિ ગણાય. તદ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્ર ઝોન સમાજ કે તેની અંતર્ગત આવતી બીજી ઘટક સમાજો સતપંથ તરફ ઢીલું વલણ 
અપનાવે તો તેમનો ખુલો વિરોધ કરવાની તાકાત આ સભાના આયોજન કર્યાપછી અમારામાં આવી ગઈ. તે પણ આ સભાની 
ફળશ્રુતિ જ ગણી શકાય. અમારી જોરાવરનગર સમાજ વતી હું તમોને અને તમારી ધર્મ જાગૃતિ ટીમને ધન્યવાદ પાઠવું છું. 
અસ્તુ 

લી. બાબુભાઈ લખમશી વાસાણી, 

મહામંત્રી શ્રીજોરાવરનગરસમાજ 


૮.૦૨.૨૦૧૦ ના મને ઉદ્દેશીને કોઈક ભાઈ નામે આર.એન. પટેલ સભ્ય શ્રી દક્ષીણ ગુજરાત કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
બારડોલી કડોદરા વિભાગ તરકથી લખેલ એક પત્ર 


પ્રતિશ્રી, 

રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાઘડીયા, 
૩૫૦/૧, ગોપાલન આર્ચ મોલ પાસે, 
મૈસુરરોડ, બેંગલોર-૫૬૦૦૩૯ 


ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ વાઘડીયા જાન્યુઆરી ૨૦૧૦ ના પાટીદાર સંદેશ, પાટીદાર સૌરભમાં આપશ્રી ના નિવેદન વાંચતાં બહુજ 
આનંદ અને ખુશી થતાં મારે કંઈક કહેવાની ઈચ્છા થાય છે ત્યારે આપશ્રીએ જણાવેલ છે કે અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજને કોઈપણ 
વિચારો જણાવો તેની નકલ આપને મોકલવા જણાવેલ છે. પરંતુ મારા મતે ઓરીજીનલ આપશ્રીને મોકલવી હિતાવહ છે અને 


નકલો અન્ય કોઈને હોવી જોઈએ. 


૧) આજથી ૫૦ વરસથી પણ પહેલાં આપણા વડીલોએ સમય પારખીને લક્ષ્મીનારાયણ સંપ્રદાયની સ્થાપના કરેલ તે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


અત્યંત જરૂરીયાત હોઈ તે બિલકુલ બરાબર જ છે. ત્યારે વડીલો પાસે પૈસા-રૂપિયા ન હતા પણ ઊંડી લાંબી સૂઝ જરૂર હતી. 
અને તે સુઝના હિસાબે શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની રચના થયેલ છે નહીં કે, તમારા મારા જેવા 
લાખોપતિ નહિપણ કરોડપતિઓના હિસાબે સમાજની રચના થયેલ. મુખ્ય સમજવાની વાત એ છે કે સમજણ વગરના સંગઠન 
ઉભા કરીશું (પૈસાદાર વર્ગ) તો આપણા કરોડપતિનો “ક” નીકળી જશે તો રોડપતિ બનતાં વાર નહિ લાગે એ સમજવાની વાત 
છે. એ સમયે કદાચ આપણી હા એ હા કરવા વાળા પણ સાથે નહિ હોય. 

ર) ખએંતે સનાતની/સતપંથી ગણવા કોને તેની આપણે સૌને સમજણ હોવી જોઈએ અને જો સમજણ હોય તો તેના 
આચાર-વિચાર સિયમશું છે તે આપણને ક્યાં ખબર છે? વડીલોના સમયમાં દરરોજ મંદિરે દર્શન કરી ચરણામત લેવાનો 
નિયમહતો તેના બદલે અફસોસ સાથે કહેવું પડે છે કે આજે બાટલીના બુચ ખોલતા થઇ ગયા છીએ. જે સમાજની પડતીના 
એંધાણ છે. તો એ વિષયમાં તમારા જેવા બુદ્ધિશાળી ભણેલા ગણેલા ઝછ થયેલા થોડો સમયનો ઉપયોગ કરો તો સમાજને બહુ 
ઉપયોગી થશે. બાકી સમાજના પ્રમુખ-કાર્યકર્તાઓ-વડીલોને આર ખાસવાનું કામકરશો તો નીમકના ખેતરમાં અનાજ વાવીએ 
તો તે પાકનાં ગાડાં કેટલાં ભરાય તે આપ જરૂરથી સમજી શકો છો. પહેલાં તો સનાતની-સતપંથી કહેવા કોને? પોતાને ફાવે તેવું 
લેબલ લગાવીએ તેનાથી કંઈ થઇ જવાતું નથી. 


૩) ન્યાયસમિતિના ચેરમેન વડીલ શ્રી કરસનભાઈ લધાભાઈ વિષે તમે જે કંઈ લખ્યું છે કે સમાજને તેના ઉપર વિશ્વાસ 
નથી એટલે સમાધાન સમિતિમાં લીધા નથી તો જયારે સમાજને તે વ્યક્તિ પૂર્ણ સમજી શકે તેવી જણાઈ હશે તો જ ન્યાય 
સમિતિનું ચેરમેનપદ આપેલ છે (તમારું કે મારું નામકેમપસંદ ના થયું) પણ તમો તે ચેરમેન શ્રી ને ફક છુટા-છેડા જ કરી શકે 
તેટલી કેપેસીટીના જાણો છો તે ગલત છે. છતાં પણ તમારા પરિવારમાં છુટા-છેડા કરવાના હશે તો તમોને ઉપયોગી જરૂર થશે. 
તો સાદી ભાષામાં કહીએ તો કોઈને ઉશ્કેરવાનું બંધ કરો. 


૪) તમે લખો છો કે આવા વડીલો અને કાર્યકર્તાઓ ઉપર વિશ્વાસ રાખવો કેમ? તો શું તમારા મારા જેવા ઉપર વિશ્વાસ 
રાખવો? તમારી નજરમાં આજના પ્રમુખશ્રી, કાર્યકર્તાઓ તેમજ પૂર્વ પ્રમુખ પણ ખરાબ છે. પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી વાલજી શિવજી 
વાડિયા વિષે તો કેટલાયે સમયથી બહુજ વાંચી રહ્યા છીએ તો એટલું સમજવાની જરૂર છે કે પૂર્વ પ્રમુખશ્રી અને એમની 
ટીમભારતભરના ખૂણે ખૂણે રહેતા આપણી સમાજના ભાઈ-બહેનોને સરળતાથી જાણકારી મળી શકે એવી ઝોન સીસ્ટમઉભી 
કરી સમાજને સમજદાર કાર્યકર મળી શકે તેવું કાર્ય કરેલ છે તો તેમને વખોડવા નહિ પણ વખાણવા જોઈએ. . 


૫) વર્તમાન પ્રમુખ તથા તેમની ટીમને વારંવાર આપણે ધમકીના શબ્દોથી રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ તો આ બધાજ 
કાર્યકર્તાઓ કોઈ પગારદાર નથી તેમજ ભથ્થું લેતા નથી જે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. . તેમછતાં આપણે ચૂંટીને બહુમતીથી કે 
સર્વાનુમતે નક્કી કરેલ હોય છે નહિ કે તેમની જબરદસ્તીથી . પણ આજે આપણે એમની હાલત એવી કરી છે કે જે પોતાના ભાઈ 
દીકરા પરિવારનું સહન નહિ કરતા હોય પણ તમારા મારા જેવા ફક્ત પોતાનો અહં રાખવા વાળા ફાવે તેમબોલે તેનું મગજ 
શાંત રાખીને સાંભળી રહ્યા છે. જેનું કારણ એક જ છે કે તેઓને સમાજ સંઘઠન શું છે? તે તેમની રગે રગમાં વ્યાપેલ છે. જેથી 


સહન કરી રહ્યા છે તો તેના ગેરલાભ લેવાનું બંધ કરવું જોઈએ. 


૬) સંપ્રદાયો તો ગણા છે જેમકે લક્ષ્મીનારાયણ, સ્વામીનારાયણ, સતપંથ, યોગેશ્વર, બ્રહ્માકુમારી, કબીરપંથ, ગાયત્રી 
જેવા ગણા જ ધર્મો આપણી સમાજના સભ્યો અપનાવે છે અને બીજા કોઈ સતપંથી મુસ્લિમધર્મ છે કે કેમતે બાબતે વાદવિવાદમાં 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ઉતરીને અ.ભા.સમાજને પાંગળું બનાવવાનું કાર્ય કરતા નથી કે કેમતે બધા જાણે છે કે ધર્મ અને સમાજ જુદી વસ્તુ છે. જેમકે 
સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયમાં ભંગી, હરિજનથી બ્રાહમણ જ્ઞાતિના બધા જ તે ધર્મ અપનાવે છે પણ સામાજિક વ્યહવારો દરેક 
પોતપોતાની સમાજ મુજબ કરે છે તો આપણે સનાતની સતપંથી પોતાની રીતે બની બેઠા છીએ અને જે (સમજણ વગરનો પૈસા 
વાળો વર્ગ) વાણી વિલાસ કરી સમાજને ઠેસ પહોંચાડીએ છીએ તે બરાબર નથી તેના વ્યહવારિક ઉકેલો લાવી શકાશે તે ધ્યાનમાં 
લેશો 


9) યુવાસંઘને સનાતન સમાજને રક્ષણાર્થે હાકલ તો આપણું યુવાસંઘ પણ એક સમાજનું જ અંગ છે તેમના વિચારો 
અભિપ્રાયો આપતા હશે અને આપશે તેમાં કંઈ ખોટું નથી પણ રમેશભાઈ, એક સવાલ પૂછવાનો વિચાર આવે છે કે તમે 
રમેશભાઈ કોણ છો? કેટલી ઉમરના છો? તે અમો જાણતા નથી પણ એટલું જરૂરથી કહી શકીએ છીએ કે તમો આપણી 
અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજના સભ્ય જરૂર છો એટલે ખાસ પૂછવાનું મન થાય અને અંદાજે તમારી ઉમર ૪૦ થી ૪૫ વર્ષની 
આસપાસ હશે તો આપણા વડીલો તેમજ આપણી સરકાર એમકહે છે કે માણસ ૧ ૮ વર્ષ પૂરાં કરે એટલે પુખ્ત (મેજર) ગણાય 
અને તમે તો €0 છો એટલે ૧૯ વરસની ઉમરના માટે ટેક્ષ પ્લાનિંગ પણ કરતા હશો તો તમોએ અંદાજે ૨ર થી ૨૩ વર્ષ (પુખ્ત 
વયથી) નહિ અને છેલ્લા ચાર વર્ષથી આવા કાર્ય કરી રહ્યા છો તે ખરેખર તમારી ભૂલ નથી શું? જો તમારી રપ વર્ષની ઉમરે 
આવા કાર્ય હાથમાં લીધા હોત તો તમારી દષ્ટિએ કદાચ પાર પાડી શકતે પણ એવું નથી જણાતું. તમારા પર્સનલ પ્રોબ્લેમને 
ઢાંકવા માટે તમે જ્યાં રહેતા હો ત્યાંની સમાજો ભેગી કરવી ત્યાર બાદ અન્ય રાજ્યોની સમાજો ભેગી કરવી અને અંતે અખિલ 
ભારતીય સમાજને ઓઢાડી તમારે ખુલ્લું થઇ જવું છે તેવું જણાય છે. વિશેષમાં આપણા વડીલોના સમયથી ચાલ્યું આવે છે કે 
આપણે જેને માનતા હોઈએ તે આપણને બીજું શું લેવા દેવા અને રમેશભાઈ મહેનત કરી રહ્યા છે તો આપણે તો ફક્ત 


ન્‌ 


બોલાવશે ત્યારે મીટીંગમાં જવાનું છે ને તેથી વિશેષ બીજું કાંઈ હોઈજ ના શકે. 

૮) સમાજનાસ્વર્ણિમમહોત્સવ વિષે જે શબ્દોના પ્રયોગ તમો અને પૈસાદાર વર્ગ જે અભિમાનથી કહો છો કે અમારી માંગ 
સંતોષી ન શકો તો મહોત્સવ બાબતે ફંડ ફાળા વિગેરે વાત ન કરવી અને પ્રોગ્રામમાં ભાગ લેવા બાબતે પણ વિચારવું પડશે તો 
અત્યારે તાજો જ દાખલો છે કે હૈદરાબાદ મુકામે આપણા યુવાસંઘ ઓલીમ્પીયાડ પ્રોગ્રામરાજકીય મુશ્કેલીઓને લઈને છેલ્લી 
ઘડીએ રદ કરવો પડ્યો અને તે બહુ જ સમજદારી પૂર્વક પગલું ભરેલ જે પ્રોગ્રામએક અઠવાડીયાથી પણ ઓછા સમયમાં શ્રી 
દક્ષીણ ગુજરાત કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ અને યુવાસંઘના માધ્યમ(સંગઠન) થી આટલો મોટો પ્રોગ્રામપણ જો ભવ્યાતિભવ્ય 
નિર્વિઘ્ને પૂરો થઇ ગયો હોય તો આપણો સ્વર્ણિમ મહોત્સવ તો અખિલ ભારતીય સમાજે કરવાનો છે , ઉજવવાનો છે તેમાં કોઈ 
બે મત નથી એમાં મારા જેવા ૧૦ જણા કે તમારા જેવા ૫૦ જણ કદાચ (પૈસાના જોરે) સમાજને બાનમાં લેવા માંગતા હોઈએ 
તો તે ભૂલી જવું પડશે. અને મહોત્સવ તો જરૂરથી થશે જ. 


૯) મારા વિચારોથી કદાચ કોઈને એવું લાગશે કે આ સનાતની છે, સતપંથી છે , કબીરપંથી છે કે કોણ છે? તે પૂર્વાગ્રહ 
છોડી વાંચવા કૃપા કરશો. ખરો ધર્મી તો તે કહેવાય કે જે ધર્મનો મર્મ જાણતો હોય, જાણવા કોશિશ કરતો હોય, વિવાદોથી દુર 
રહેતો હોય. આટલા લક્ષણ તો આપણામાં હોવા જ જોઈએ છતાં મા ઉમીયાને પ્રાર્થના કરીએ કે સર્વેને સદબુદ્ધિ આપજે અને 
સમાજના સ્વર્ણિમમહોત્સવમાં ખંભે ખંભા મિલાવી જોર શોરથી ઉજવી શકીએ એજપ્રાર્થના સહ. 


નકલ રવાના; 
૧. પ્રમુખશ્રીઅ.ભા.ક.ક.પા.સમાજ, નખત્રાણા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૮૬ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ઉપ પ્રમુખશ્રી અ.ભા.ક.ક.પા.સમાજ, સુરત 

ઉપ પ્રમુખશ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ અમદાવાદ 
પાટીદાર સંદેશ કાર્યાલય અમદાવાદ 
પાટીદારસૌરભ કાયલિય નખત્રાણા 

ઉમા દર્પણ કાયાલય ભુજ 


છ. ક જ ૪ ક" 


લી. આર. એન. પટેલ 

સભ્ય શ્રી દક્ષીણ ગુજરાત કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
બારડોલી-કડોદરા વિભાગ 

તા. ૮.૦૨.૨૦૧૦ 


ઉપરોક્ત ભાઈ શ્રી પોતાને આર. એન. પટેલ તરીકે ઓળખાવે છે પણ પોતાની સાચી ઓળખ તો આપી જ નથી. નથી આપ્યું 
પોતાનું સરનામું કે નથી આપ્યો ફોન નંબર જેથી એમનું મનદુઃખ અમે ફોન ઉપર અથવા તો રૂબરૂ મળીને દુર કરી શકીએ. છતાં 
પણ એમને જણાવવાનું મન થાય છે કે ન્યાય સમિતિના વડીલ શ્રી કરસનભાઈ લધા દીવાણીની કાબેલિયત ઉપર અમે શંકા નથી 
કરતા ઉલટાનું સમાજના પ્રમુખને અમે કહીએ છીએ કે સમાધાન સમિતિનું જે ગઢબંધન થયું છે તેમાં ન્યાય સમિતિના પ્રમુખને 
જ સમિતિના પ્રમુખ બનાવવા જોઈતા હતા. પણ ના, તેમને તો સતપંથ સમાજ તરફી કુણી લાગણી ધરાવતા અને જેના ઉપર 
અમે સમાજની રીતીરીવાજોની કલમ૧૮ તહેત આરોપ મુક્યો છે એવા શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયાને જ સમાધાન સમિતિના 
પ્રમુખ બનાવી દીધા છે તે કેવો ન્યાય આપશે તે અમોને શંકા છે. સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજ કોઈપણ સમિતિનું 
ગઢબંધન કરતી હોય તેમાં સનાતન ધર્મ પાળતા પીરાણાના સતપંથી ભાઈઓને શામાટે આવરી લેતા હોય છે? શું પીરાણા 
સતપંથમાં કોઈ મડાગાંઠ પડે ત્યારે આપણી કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખને તેની સમાધાન સમિતિમાં આમંત્રણ આપતા હોય છે કે? 
એટલે આર.એન.પટેલ સાહેબ જે હોય એને હું નથી ઓળખતો પણ તેને મારે કહેવાનું છે કે મારી કેન્દ્રીય સમાજ અને તેના 
આગેવાનો પ્રત્યે અમોને માન છે જ અને અભિમાન પણ છે. અને તે કદાચ તમારાથી સવાયું પણ હશે. પણ કેન્દ્રીય સમાજનું 
આજનું સુકાન સતપંથ તરફી કુણી લાગણી ધરાવતું હશે તો તે હવે હરગીજ ચલાવી લેવામાં નહિ આવે. અને સમાજનો 
કોઈપણ સનાતાની ભાઈ તે ચલાવી નહિ લે. તેનો ખ્યાલ રાખજો. 


૯.૦૨.૨૦૧૦ ઊંઝા મણીભાઈ પટેલ “મમ્મી” ની સાથે મીટીંગ 
સુરેન્દ્રનગર-જોરાવરનગરની સભા પૂર્ણ કરીને અમારી ટીમ ઊંઝા ઉમિયા માતાજીના દર્શન કરવા ગઈ હતી. ત્યાં પીઢ વડીલ 
શ્રીમણીભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ (મમ્મી) જોડે મુલાકાત થઇ. 


તે વખતે હું મણીભાઈને (મમ્મીને) પહેલી વખત મળ્યો હતો. હિંમતભાઈ કદાચ આ પહેલાં પણ એમના સંપર્કમાં આવેલા હશે. 
આમતો મણીભાઈ પોતાની અટક પટેલ તરીકે જ લખે છે પણ તેઓ ત્રકષાત ગોત્રીય હોવાથી પોતાને ત્રકષાત તરીકે પણ 
ઓળખાવે છે. તે વખતનો મારો જાત અનુભવ મેં લખેલો તે અત્યારે હું અહી રજુ કરું છું. 

કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની ભાઈ બહેનો જોગ એક નિવેદન 

તા.૧.૦૮.૨૦૦૯ ના દિવસે હું અને હિંમતભાઈ પહેલી વખત મુંબઈ થી કચ્છ જવા નીકળ્યા ત્યારે સનાતન ધર્મ બાબતે 
કેન્દ્રીય સમાજમાં જાગૃતિ લઇ આવવી છે એવો વિચાર મનમાં ભલે હતો પણ આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આટલી જલ્દી સનાતની જ્ઞાતિમાં જાગૃતિ લઇ આવશે એવો વિચાર તે વખતે નોતો કર્યો. પણ હા, આત્મવિશ્વાસ જરૂર હતો કે 
જ્ઞાતિમાં સનાતન ધર્મ બાબતે જાગૃતિ જરૂરલઈ આવશું. 


આ ધર્મ જાગૃતિ એટલે કે કેન્દ્રિય સમાજ જાગૃતિ અભિયાનમાં ન ધારેલ વ્યક્તિઓનો સાથ મળ્યો. તે સર્વે નો ઉલ્લેખ અત્યારે 
કરવા નથી માગતો. પણ એમાં ની એક વ્યક્તિ અમોને એવી મળી કે જેને આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ માટે ભારોભાર 
માન છે. આ વ્યક્તિને આપણી જ્ઞાતિ ના, આપણી સમાજના ઈતિહાસ નું એટલું બધું જ્ઞાન છે કે આપણું માથું એમના ચરણોમાં 
આપ મેળે નમી જાય. સાથે સાથે એ વાતનું દુખ પણ થાય કે આપણા જ અમુક ભાઈઓ જે વરસોથી આપણી કેન્દ્રિય સમાજમાં 
ટ્રસ્‍ટી- હોદ્દેદાર થઇ બેઠા છે તેમને જ્ઞાતિના, સમાજના સાચા ઈતિહાસની ખબર નથી. કદાચ ખબર હશે તો પણ કોઈ અકળ 


કારણોને લઈને આંખ આડા કાન કરી રહ્યા છે. 


આ વ્યક્તિ બીજી કોઈ નહિ પણ તે મહાપુરુષ મણીભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ કે જેઓ તેમના હુલામણા નામ “મમ્મી” તરીકે પણ 
ઓળખાય છે. જેઓની જહેમતથી ઈ.સ. ૨૦૦૯માં ઊંઝા ગામમાં વિશ્વના ૪પ લાખ કડવા પાટીદારો ભેગા થઇ શક્યા. આ 
મહા પુરુષને તા.૯.૦૨.૨૦૧૦ ના દિવસે મળવા નું સૌભાગ્ય મને સાંપડ્યું. હું, હિંમતભાઈ અને પ્રેમજીભાઈ જ્ઞાતિમાં ઘર 
કરી ગયેલ સતપંથ બાબતે તેમને મળવા ઊંઝા ગયા હતા. ચાર ચાર કલાક નો સમય તેમની સાથે ગાળ્યો. પીરાણા સત્પંથ 
બાબતે તેમનો કેટલો બધો સ્પષ્ટ અભિગમછે તે અમે જાણી શક્યા. સ્વર્ણિમમહોત્સવ વખતે તેઓએ નખત્રાણામાં ભાષણ પણ 
કર્યું હતું. સમાજના બુદ્ધિજીવીઓ સમજી ગયા હશે કે તેઓ શ્રીએ પીરાણાના કાકા ને શું સંદેશ આપ્યો હતો? પીરાણા સતપંથ 
બાબતે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ આટલી બધી નિષ્ક્રિય કેમછે તેનું દુખ તેઓ શ્રી ને તે વખતે થયું હતું તે તેમના મુખારવિંદ ઉપર 
દેખાઈ આવતું હતું. 


સમાજના પૂર્વ પમુખ શ્રી વાલજીભાઈ વાડિયા તેમજ વર્તમાન પમુખ શ્રી રામજીભાઈ કરમશી જોડે મણીભાઈ પટેલનો અમારી 
હાજરીમાં વાતાલાપ 

અમારી હાજરીમાં જ આ મહાપુરુષે કેન્દ્રીય સમાજના પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી વાલજીભાઈ વાડિયાને તેમજ હાલ ના પ્રમુખ શ્રી 
રામજીભાઈ કરમશીને ફોન ઉપર જે ભલામણો આપી તે અહી સલગ્ન કલીપ દ્વારા સાંભળી શકશો. પાટીદાર સંદેશના 
તંત્રીશ્રીઓને આ કલીપ ખાસ સાંભળવાની જરૂરત છે. આ પાટીદાર સંદેશના તંત્રીઓ સમજયા વગર અસ્પષ્ટ મંતવ્યો આપીને 
જ્ઞાતિને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે. માટેતેઓને આ કલીપ ખાસ સંભળાવવાની જરૂરત છે. 

એજ તમારો વિશ્વાસુ, 

રમેશભાઈ વાગડિયા 


બેંગલોર ૨૪.૧૨.૨૦૧૦ 


ઉપરોક્ત પત્ર મેં ઈમૈલ થી તા. ર૪.૧૨.ર૦૧૦નાપાટીદાર સંદેશ ના તંત્રીઓને, પાટીદાર સૌરભના તંત્રીને, ઉમા દર્પણ ના 
તંત્રીને અને રીયલ પાટીદારને મોકલાવ્યો હતો તેની સાથે મણીભાઈ (મમ્મી) ના મંતવ્યોની અને કેન્દ્રીય સમાજના વર્તમાન 
પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ કરમશીને અને માજી પ્રમુખ શ્રી વાલજીભાઈ શિવજી વાડિયાને ભલામણ આપતી વાત લાપની 
ઓડીઓ કલીપ પણ સંલગ્ન કરી હતી. તે ઓડીઓ કલીપ હું અહી સલગ્ન કરી શકતો નથી પણ તેના અમુક અંશો ને ટાંકવાનો 
મેં પ્રયાસ જરૂર કર્યો છે. આપણા માજી પ્રમુખ વાલજીભાઈ વાડિયાને જે ફોન ઉપર ભલામણ કરી હતી તેનો એક બાજુનો 
(મણીભાઈ મમ્મી ની બાજુનો) સંવાદ હું અહી રજુ કરતાં આનંદ અનુભવું છું. મને ખાતરી છે કે તમે તે વાંચશો તો તમોને પણ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


જરૃર આનંદ આવશે. 


“વાલજીભાઈ ! હા, વાલજીભાઈબોલે? હાં... નમસ્કાર. જય માતાજી, ઊંઝાથી મણીભાઈ બોલું . અહી બધું સરસ છે, ફાઈન 
છે હાં..., ઉત્સવ બધો સારો ઉજવાઈ ગયો (તે વખતે તા.૨૨.૧૧.૨૦૦૯ ની આજુબાજુ ઊંઝામાં શતાબ્દી મહોત્સવ 
ઉજવાયો હતો) . ઉત્સવ જબજસ્ત કરીને પાટીદાર સમાજની સંગઠીત શક્તિના દર્શન લોકોને કરાવી શક્યા અને ઈતિહાસ 
લખાયો. મા નો જયજયકાર થઇ ગયો. વિશ્વને પાટીદારોની સંગઠીત શક્તિના દર્શન કરાવી દીધા કે આ કામપાટીદારો જ કરી 
શકે. 


હવે વાલજીભાઈ, મારે શું કહેવું છે? હું પાટીદાર સંદેશ, પાટીદાર સૌરભ, ઉમા દર્પણ હું રેગ્યુલર વાંચું છું. . .. કેટલાય વરસોથી 
વાંચું છું. તમને ખબર છે કે કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજને મેં ખુબ નજીકથી જોયો છે. કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ એક 
ડાયનામિક સમાજ છે, એક સંગઠીત સમાજ છે, માદરે વતન તરફનો પ્રેમછે, આજે સુખી સંપન બન્યો છે. તમારી નવી પેઢી, 
નવા દીકરી દીકરાઓ પણ હવે સમય સાથે ચાલવા માંડ્યા છે, પણ મૂળ તમને પણ કેટલીયે વખત કહ્યું હતું કે આ સનાતન 
સતપંથ માંથી છૂટો બહાર પાડો હવે, આ તમારું ઘોર ખોદી નાખશે, વાલજીભાઈ આ સમાજને ખતમકરી નાખશે હવે. અને 
તમને પણ મેં અનેક વાર કહ્યું તું કે હવે મિલકતો ભેગી કરવાનું બંધ કરો, સામાજિક સંબંધો બંધ કરો, આ લોકોને ઉઘાડા પાડો 
તમે, આ સતપંથીઓ છે તે આ કચ્છ કડવા પાટીદારોનું ઘોર ખોદવા બેઠા છે......... ના, પ્રયત નહિ...... જુઓ 
વાલજીભાઈ હવે ઢીલું પોચું નહિ ચાલે....... આ તમને કહું, આ ૨૦ ટકા લોકો છે ને ૨૦ ટકા મુસ્લિમો જ છે, આ 
મુસ્લિમસમાજ જ છે, તે ઈમામશાહ-ઈમામશાહ કરે છે પણ આ ઈમામશાહ છે ને તે મુસ્લિમજ છે......... હા, પણ તમે હવે 
ગોળ ગોળ વાતો કરવાનું બંધ કરી દો હવે....... હા હવે સંબંધો છે ને, સામાજિક સંબંધો હવે બંધ કરી દો તમે, દીકરા 
દીકરીઓના સંબંધો બંધ કરો અને ભેગી મિલકતો કરવાનું બંધ કરી દો હવે. 


આજે ઉમિયા માતાજીના નામે આ લોકો હવે શું કરે છેઃ માતાજીના ફોટા રાખી છેતરપીડીનો ધંધો કર્યો છે, અત્યાર સુધી ઉમિયા 
માતાજીને રાખે અને એક બાજુ ઈમામશાહને ભજે છે. એટલે ઉમિયા માતાજી ઊંઝાએ તો સ્પષ્ટ કહી દીધું છે. હવે ઉમિયા 
માતાજીએ ત્રીજી વખત ઠરાવ પાસ કરી દીધો કે ઉમિયા માતાજીને બચાવવા માટે જે કરવું હોય તે કરો......... વાલજીભાઈ 
તમારા જેવા આગેવાનો છો, તમે એક વખતના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ છો, તમે અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સમાજના... ... અને તમે જો આમાં સ્પષ્ટ ન થાઓ તો લોકો નવી પેઢીને........ આપણા ગીતામાં પણ બીજા અધ્યાયના ૨૧ 
મા શ્લોકમાં લખ્યું છે કે મોટા માણસો જે કંઈ કરે છે તેને નાના માણસો અનુસરણ કરે છે. જુઓ દયાપર સમાજ આખો 
સ્વામીનારાયણમાં કેમભળ્યોર શાના માટે ભળ્યો? ...... એ રતનશી બાપા અને નારાયણ બાપાએ જે ભોગ આપ્યો છે તેમાંનો 
અત્યારે આપણે, તમે ને હું કંઈ કરી શકતા નથી. ... બીજું હાંભળો, એ લોકોમાં જે હિંમત હોઈ તે રતનશી બાપાના અને નારણ 
બાપાના બાપા ગુજરી ગયા હતા ત્યારે બારેથી માણસો બોલાવીને અગ્નિ સંસ્કાર કરવા ગયા તા. એટલી ખબરદારથી લડ્યા એ 
આપણે નથી લડી શકતા અત્યારે...... 

હાં, જુઓ બેંગલોર સમાજે, મેં વાંચ્યું અત્યારે, આખું ઉમિયા દર્પણ વાંચી ગયો, તો બેંગલોર સમાજે ઠરાવ કર્યો કે જયાં સુધી 
તમે આની ચોખવટ નહિ કરો ત્યાં સુધી સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવમાં અમે ભાગ નહિ લઈએ. ગઈ કાલે ક્યાંક સુરેન્દ્રનગરમાં પણ 
(ઠરાવ પાસ કરતા હતા) મીટીંગ થવાની હતી તેમાં પણ બધા ઠરાવ પાસ કરવાના હતા પણ કેટલાક લોકોએ પાછુ કંઈક 
અટકાવ્યું પણ નવી પેઢી કે અમે ઠરાવ કરીને મોકલી આપીશું. ...પણ તમારા જેવાએ પણ હવે ચૌખવટ કરવી પડશે....હો 
વાલજીભાઈ...... કરો કંઈક કરો, હવે છોડાવો આ સમાજને સતપંથ માંથી. . . .. બીજું કો તમે; પણ વધારે તો નથી કેતો કચ્છ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સમાજને ગમે તેમકરીને સતપંથ માંથી છોડાવો છે, આપણે એમાં અમારે ઊંઝા ઉમિયા માતા ઊંઝાનો જે રોલ ભજવવો હશે તે 
ભજવશે તે ભજવવાની અમારી તૈયારી છે, પણ આમાં કંઈક કરો. એનો પણ ઉકેલ લાવી દો આનો. .. સ્પષ્ટ થઈ જાઓ બધા, 
મિલક્તોનો, નવા સંબંધો ના કરવાની, દીકરા દીકરીઓના સંબંધો એ બધા બંધ કરી દો હવે...... ઓછા કરી દો હવે.... એ 
બધું આમાં ઓછું કરી દો....... હવે શું કો? બીજું મજામાં ને ...... યાદ કરજો હો........ દ 


આ હતો મણીભાઈ (મમ્મી) નો વાલજીભાઈ વાડિયા સાથેનો સંવાદ, કેટલી સ્પષ્ટ ભલામણ આ વડીલ શ્રી એ આપણા ભૂતપૂર્વ 
પ્રમુખને કરી હતી. કારણ એ હતું કે આ વાલજીભાઈ વાડિયાએ ભવાઈ કરીને પોતે તો નખત્રાણા વાળા મીની પીરાણાના 
પ્રોગ્રામમાં તો ગયા પણ સવાયા સનાતની વિરાણી વાળા તે વખતના કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ શ્રી રામજી કરમશીને પણ ત્યાં 
તેડી ગયા. રામજી કરમશીનું માથું ભ્રમિત કરી નાખ્યું એવું પ્રખર સનાતની વીર શ્રી હિંમતભાઈ એ તા. ૭.૮.૨૦૦૯ ના 


કેન્દ્રીય સમાજની સામાન્ય સભામાં પોતાના ભાષણમાં કહ્યું હતું. 


સવાયા સનાતની તો શ્રી વાલજીભાઈ વાડિયા પણ હતા. તેઓ સનાતની વાગડિયા પરિવારના ભાણેજ હતા, સનાતની અને 
સત્સંગી ગામદયાપરના વતની છે. સનાતની વિચારો તેમને ઘર ગુથ્થી જ મળેલા હતા તેવું તેઓ વિરાણીના નારાયણ રામજી 
લીંબાણી ના ૧૨૫ વરસની જન્મજયંતીના કાર્યક્રમમાં પણ બોલેલા. પણ કોણ જાણે કેમતેઓ કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ થઈને 
પણ પીરાણા સતપંથની શેહમાં કેમઆવી ગયા તે મારે માટે અને અનેક મારા જેવા સનાતની ભાઈઓ માટે એક પ્રશ્ન ચિહન જ 
હતું. એટલું જ નહિ, નખત્રાણા-કોટડા રોડ ઉપર આવેલ સતપંથના મીની પીરાણાના કાર્યક્રમમાં તેઓ તેમનું મંતવ્ય આપતા 
પોતાના ભાષણમાં બાવા ઈમામશાહ અને નકલંકી નારાયણના વખાણ કરતાં થાકતા નોહતા. આવું બેવડું ધોરણ તેઓ શા માટે 
અપનાવતા હતા? વધારેમાં આ પુસ્તકમાં મારા લખાણમાં ક્યાંક મેં ઉલ્લેખ કરેલો છે અને ફરી પાછો અહી ઉલ્લેખ કરું છું કે આ 
જ આપણા વડીલ શ્રી વાલજીભાઈ શિવજી વાડિયા જ્યારે કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ હતા ત્યારે ધનસુરા સનાતન સમાજની 
સત્તાવાર મુલાકાતે ગયા હતા ત્યારે તે સમાજના હોદ્દેદારોને એવી ભલામણ કરી હતી કે હવે તમે ધનસુરા કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સનાતન સમાજ ના નામમાંથી “સનાતન” શબ્દ કાઢી નાખજો. તો આપણને સહેજે પૂછવાનું મન થાય છે કે સનાતન શબ્દ 
કાઢી નાખવાનું કારણ શું? પીરાણા સતપંથની શેહમાં આવીને તમે આવો નિર્ણય સનાતન સમાજો ઉપર ઠોકી બેસાડવા માગો 


દ 


છો? જો ખરે ખર આ વાત સાચી હોય તો કેન્દ્રીય સમાજ માટે આ નિર્ણય ઘાતક સમાન ગણાય. 
આતો થઇ એક વાલજી ભાઈ વાડિયાની વાત. પણ આપણી કેન્દ્રીય સમાજના હોદેદારોની યાદીમાં એવા અનેક નામો આપણને 


જડશે કેજેઓ પીરાણા સતપંથ ની શેઢમાં આવીને કેન્દ્રીય સમાજના મૂળભૂત ઉદ્દેશો અને હેતુઓ વિરુધ્ધ કામો કરતા હતા. તેથી 
તો કેન્દ્રીય સમાજને પોતાની સનાતની સમાજ તરીકેની ઓળખ કાયમકરાવવા માટે શ્વેત પત્ર કાઢવાની ફરજ પડી હતી. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૯૦ 


ઝૈ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમીતી દ્વારા કેન્દ્રીય સમાજને તેની સનાતની તરીકેની ઓળખ ટકાવવા બાબત લખેલ તા. 


જરે૨.૦૧.૨૦૧ 


૦ ના લખેલ પત્ર 


“* નિસ્વાર્થ કાર્ય, એજ સમાજ સેવા'' 


11 શ્રી ઉમિયાયે નમઃ ॥। “ વિના સહકાર, નહીં ઉદ્ધાર ?” 


3 10216510110 [1040 ”્વિાંતંતાત 5800ના] 


શ્રી દક્ષીણ કણાટક પાટીદાર સમાજ, બેંગલોર 


“ ડારા 010164 ૩।44પ/&પપ '" # 980, 5૦1૧૮૯ ર૦થવ, ર.2.€. 1-૧)/૦૫, ૫/121/2112021, 214 51260, 0164101૦ - 560 040. શ2: 23301556 


(107. ઇલ્ડાંતલા॥ 


પઢાપ્] 814 1/8] 11001981, 11)/5૦/૯ ર૦86, 3'0/૦ 10૮9 ગિ૦કાંવ૦1 : 1010100] 1270100] 9૦૬૭0, 11012104016818 
(0) 26745490 (ર) 23351414 (1/) : 9448495050 


(૦9) 27722110 (ર) 27723390 (11) 9844156643 


સિ 5૦૦7૦%%/ ટ 
ઉલ. ડ૦ત૦ટાકા% &ળંઇળ 8॥ઢાં પ10]| 5૭813111818, 1/2110)/8 821108107૦ ઈના! વનક 257157 
(0) 28483527 (ર) 9480447448 (॥/) : ૦448273375 17985010: :  ૫/23211( 818 1051180181 ૦૦71, 1/00 


11૯8ત 17૦8$ા0(: : 


10111. ગ્કિડા : 1(2$180812| 014 1/10| ?૦॥(, ?૦ટ1)/8 1010110. ”8ડ! : 0॥કાપીં 01ઢાં (20) €01020181)/2, 29૯070 
ગિલ્ડાંતળાળા (0) 28391232 (ર) 28370557 (10) 9448270308 0૦10. 30૦70120), (0)28395043,28396120(ર)28396238(/7/) 9900181865 
થિચ111111-2101211 92% 
8%. ૯૧૦7 5૦૮૮૯) : સત્યમેવ ગયતે 
॥11210]ળ1ટઇ 1/81] રિઇતટા॥ાં, 1181132878 ર૦ 1૫૦. 9-2 તા..૧૫-૧૨-૨૦૦૯ 


 મિદાળઊ 1687581 €118ટ91કાં]/ઢ, ”૦૯11//2, 2806810(6 


બોરડીટીંબ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


€1ળઢ1 815ાં પપઢાપ્ડ| 1101011, [/)/5૦(૦ ર૦80, 0'0(૦. 
(0) 2674775ક (ર) 23507136 (1/1) | 9448458755 


(0/૨) 0820-2529608 (1/1) 9845230301 
&ઘલાંધ૦? : ગિપા1૫૬110116101 20૫]| 88100811, 221/8118097૦ 
(0) 275088 (1/1) 9845277088 


(0) 242225 (3)241325 (1) 9448451325 
00૦$1 8॥ડાં 3113] €111801081)/2, 2૩8૫૩08009 
(0) 255435 (ર) 255995 (|/) 9448754140 
રિઢાળલ્ડ 818 1180512] ?૦ (1, !1300)/8. 
(0) 225530 (૨)227254 (1) 9448316773 
8૩01 8॥થાં #1૪ટાં રિક્ાળ ઢાં , ૨૩01802028: 
(0) 27273322 (ર) 27271727 
€॥80વાાંટા ૧/01 ડત7તાટાંટ, 11)/50/0 
કા મઝ (૨) 2482050 (॥/) 9845122050 

ક ઝળઊા ડડા110કાંટ, 11)/૬0(૦ 
(0) 2495931 (ર) 2495755 (11) 9448271755 
ઇડ! 0212 7૩0૪ઢા॥ં, રટ]2]1ઢ6ઢ!' 
(0)23377632 (૨) 23472025 (1/1) 9448305048 
ગ્ઢિછંટા 0૦૫) | ડ૩110ઢાંઢ, રિટ]2]118621 
(0)23285370 (ર)9900168732, (1/1) 9448352021 
પદબળાતતઢ રિટાટાડાં 2૦1૫૩, 1126ુઢતાં 
(0)080-7745578(ર)77455178(1/)9448085278 
(ઈ ટાટ 1/8$ઢ1, [81080 
(0)26587981 (ર) 26683323 (1/) 9844123320 
ભિદાળ॥| [80 €118ઢા)/૩, 1.૩10ઢ6ુ 
(0)28523017(ર)51119753 (1/)9341218578 
નિ!(800187 11211] રિકપટં, 1(.રિ. ગિ।( 
(0)25612958 (ર)9845932201 (1/) 9740085111 
રિ&110€3|1 101૯8 ૦ણ, [(૬.રિ. ગિ।(8ળ 
(0)256503993 (ર) 25424814 (1/) 9844011345 
૧૦૯8 પંઢ(૩1 8180ઢ11, 2૦6તઢ921200# 
(0)080-27624226 (ર)27689577 (1/)9448761808 
૧૪161707 $11/68$ 811862 [€12781દાઢ 
(0) 27723644(ર)27722633 (1/) 9341238543 
9003 16૦૭1172 1.1109ઢ8 1, ॥1તાં/ટા1૭0૭ 
(0)25367836 (ર)25294357 (॥/) 9449663351 

હૈ [8100] | 11010811, 106ા/&ાટ6ુ8 
(02566 544(૨) 65681545 (11) 9845120544 
3010] 119ત] | પકઇાઢાં, ૦0 
(0)0820-2528231 (ર)2524541 (1/)9448138231 
$॥1%/તકડ 1401] રિટપ/ટાં, 2180672080, [18તતા!? 
(0)08282-263601 (1/) 9448146491 
007] 5113 | 11010811, [185587 
(0) 08172-256470 (ર)256493 (1/)9980435906 
30100] 4002] ?૦1૫૩, 16૦18 
(૦.૨.) 08152-240268 (!/) 9448185388 
16101ઢા પઢ] ?૦1૫/, [1૫10808ાઇ 
(0)08152-242453 (ર)242653 (!/) 9449259458 
પ1 | 0518 €11ઢ01થા)/ઢ, 101160 
(0) 0816-2281363 (ર)2280195 (1/) 9448370195 
1-ટ10ંપ્ટાળ્તડાં 21ઢા1]| રિકપઢા॥ં, 0૫૩8 
(0) 08131-222742 (ર)222853 (!/) 9964096572 
1081881 ”િ(€11]| ?૦ (૯8, ?૯૯10/8, 88162106 
(0)41170026 (ર) 28396645 (॥/) 9945535121 


(0) 28390532 (ર) 28391898 (1/1) 9448386532 
1(10ઢાં ગિત ૭0 1/8ત1)/8, પા7)/પ 
(0)08193-227239(ર)228729 (1/) 9448194777 
1061007 રિકાઢ॥કાં ઉ૦ઢા॥ં, [1018110610 
(0)08191-275142 (ર)275942 (11) 9448485056 
1.216ાઢાળડાં રિ8]8 2પ, 78121110 

(0) 23636633 (ર) 28560983 (1/)9845290603 
રિકળાકાં [81018003 રિઢાળડાાં, 72121116 

(0) 23636911 (ર)23543446 (1/) 9448385109 


.-__------------------------------- 


॥। શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ નમઃ |। 
શ્રી સનાતન ધર્માય નમઃ |। 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોન અંતર્ગત સમગ્ર બેંગલોર કચ્છ કડવા પાટીદારની ૮ એ 
સમજોના હોદ્દેદારો તેમજ મોવડીઓની તથા કેન્દ્રીય સમાજના પ્રતિનિધીઓની એક સભા તા. ૧૪.૧૨.૨૦૦૯ ને 
સોમવારના બપોર પછી ૩:૩૦ કલાકે, શ્રી પાટીદાર પરિવાર સમાજ ના ભવન “શ્રી ઉમિયા ભવન', મૈસુર રોડ, 
બેંગલોર મધ્યે વડીલ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગત ના અધ્યક્ષ સ્થાને બોલાવવામાં આવેલ. 
સભાનું સંચાલન શ્રી દક્ષિણ કર્ણાટક કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના હાલના મહામંત્રી શ્રી સર્જુનભાઈ સાંખલા 
એ કરેલ. સર્વ પ્રથમ દરેક સમાજના પ્રમુખોને અને મોવડીઓને મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરાવેલ. ત્યાર પછી ઈટટદેવ 
ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ તેમજ શ્રી ઉમિયા માતાજીનું સ્મરણ કરી જય ઘોષ બોલાવી આજની સભા 
બોલાવવાના હેતુનું વિવરણ અર્જુનભાઈ દ્રારા કરવામાં આવેલ. 


આજની સભા બોલાવવાનો મુખ્ય હેતુઃ 

શ્રીમાન અર્જુનભાઈ સાંખલાએ વિસ્તરથી જણાવેલ કે અ.ભા.ક.ક.પાટીદાર સમજ, નખત્રાણા થી આગામી 
સ્વર્ણીય મહોત્સવ ઉજવવાના હેતુસર ફંડ ભેગું કરવા માટે લોટરીઓની ટીકીટો (રા. ૨૫ લાખ) ની આપણી 
સમાજને મોકલાવેલ તેનું વિતરણ કેમ કરવું અને ફંડ રૂ. ૨૫ લાખ કેમ ભેગાં કરવા તે બાબતના નિર્ણય લેવા માટે 
આપણી દક્ષિણ કર્ણાટક કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની કરોડરજજુ સમાન બેંગલોરની આઠે સમાજોના હોદ્દેદારો તેમજ 
મોવડીઓની એક સામાન્ય સભા આજે બોલાવવામાં આવેલ છે. તો આજના આ વિષય પર ચર્ચા કરી ઠરાવ પાસ 
કરવામાં આવે તે સમગ્ર શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર -દક્ષિણ કર્ણાટક સમાજની અઢારે અઢાર સમાજોને માન્ય હશે અને 
તે પ્રમાણેનો જે કાંઈ નિર્ણય અને ઠરાવો શ્રી અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર સમાજ, નખત્રાણા ને મોકલવામાં આવે તેવું નકકી 
કરવામાં આવશે. આ વિષય પર ઉપસ્થિત મહાનુભાવોએ પોતાના મંતવ્યો નીચે મુજબ જણાવ્યા હતાં. 


૧. શ્રીમાન બાબુલાલ વાલજી ભગત -શ્રી અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર સમાજના આમંત્રીત કારોબારી સદસ્ય : 

તેમનું મંતવ્ય આપતાં જણાવેલ કે કેન્દ્રીય સમાજ તરફથી જે રા. ૨૫ લાખની લોટરી ટીકીટો આપેલ તે ફંડને 
ભેગું કરવા માટે અર્જુનભાઈ સહિત ૭-૮ ભાઈઓનું જુથ મારી ઓફીસમાં તા. ૮-૧૨-૨૦૦૯ ના ભેગું થયેલ. તેમાં 
નિર્ણય લીધો કે શ્રી ક.ક. પાટીદાર દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોનની કરોડરજુ સમાન બેંગલોરની આઠે સમાજો ભેગી થઈને જે 
નિર્ણય લેશું તે કેન્દ્રીય સમાજને જણાવી આપશું. તો મારા મત મુજબ આપણે જે તા. ૧૫-૧૧-૨૦૦૯ ના હરીહર 
મુકામે ભેગા થઈને કેન્દ્રીય સમાજને જે ટપાલ લખી હતી તેનો પ્રત્યુત્તર આજ દિવસ સુધી આપણને મળ્યો નથી. તેનો 
જવાબ મળ્યા પછી જ આ ફંડ ભેગું કરવા માટેના વિચારો આપણે કરી શકીએ. 


૨. શ્રીશિવગણ વેલજી રામાણી: 

બેંગલોર મૈસુર રોડ સમાજના પ્રમુખશ્રી એ પોતાનું મંતવ્ય આપતાં જણાવેલ કે આપણી શ્રી દક્ષિણ કર્ણાટક 
કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ જે ૧૮ સમાજેનું નેતૃત્વ કરે છે, તે ૧૫-૧૧-૨૦૦૯ ની વાર્ષીક સભામાં નિર્ણય 
લેવાણો હતો અને જે ટપાલ સનાતની ભાઈઓના પ્રશ્નો બાબતમાં તેમજ કેન્દ્રીય સમાજની સાચી સનાતની ઓળખ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


““ નિસ્વાર્થ કાર્ય, એજ સમાજ સેવા” 11 શ્રી ઉમિયાયે નમઃ ॥। ““ વિના સહકાર, નહીં ઉદ્ધાર '' 


911101 12216510111 «૧1100601૯0 ળ્તિદાતેન1” 


શ્રી દક્ષીણ કર્ણાટક પાટીદાર સમાજ, બેંગલોર 


9100] 


“ ડારા 001136 ૩॥14૫/4૫૫ " # 980, 5૦1૧/1૮૦ ર૦ત, ર.2.€. 1.૧]/૦૫૬, પ1|2]/ત11ઢ041, 21તં 516૦, ઉદ્વા1ઇઢાં૦૦ - 560 040. જ: 23301556 


1401. 07૭૦૩ાંત૯ 


પટાપ્રાં 8108 ૫/ઢ!]| 1170411, 11)/5૦(૦ ર૦80, 8'0(૦ 
(0) 26745490 (૨) 23351414 (॥/) | 9448495050 


૫0૦0 3િ૦ડાંવ011 : ।|(10170]૫ 2િ૦111]| 2૦16810, [પ10120012116 812 


(0) 27722110 (૨) 27723390 (1/1) 9844156643 


5૦૦7૦૬૦૪ 
ઉલ. 5૦૯૪૯1૩0» શૈળંઘા 8।૩ઢાં પાતા ડઢ3113818, 118110)/2 881108101૦ 2881004607 કક 
(0) 28483527 (ર) 9480447448 (1/) : 9448273375 3170851179” ૫0521001 011ાં 16૦૭૩20121 ૦૪માં, 0૫માં 
(1૦86 11૦850(૯# ' €॥11121 8114 [૫૭।૫]| 11111011, 11)/5૦૪૦ ર૦, 01010. (0/ર) 0820-2529608 (1) 9845230301 
(0) 26747755 (ર) 23507136 (10) : 9448458755 _ૈધળાદ0 શિ0(પ૬11011100 20૫61 88110811, 2808080607૦ 
(0) 275088 (1/1) 9845277088 
17110. ગઢડા [(૯૬1૭૫ઢ1ઢ। 818 1/10 | ૦80, ?૯11)/8 11111. ”્ઝિડા 0141] 811 1120] 01108018102, 2૦૦0)/2 
27૦ડાતટતા (0] 28391232 (૨) 28370557 (॥/) 9448270308 0૦13. 30૦70180, (0)28395043,28396120(ર)28396238(!/) 9900181865 
€૦૧0111૫96૯ [1૯1111 
€%«. ઉ૦૧૦1ઢ! 5૦૦૧૦૫૩૪ : સત્યમેવ ખ્યતે 


ઉ180|ળા1ડઇ) ૫/૭1] રિઇતડા॥ાં, 11211878 
(0) 242225 (3)241325 (14) 9448451325 
0ળલ્ડ॥ 8॥ડાં 31106 | €111800111)/8, 28૫૩108306 
(0) 255435 (ર) 255935 (14) 9448754140 
રિ૩ળલડ॥ 81 81$1ઢ| 2૦1, 11200])/8 
(0) 225530 (૨)227254 (॥/) 9448316773 
8200 81ઢાં 4101] રિઢ7ડ1 , રિ801802387 
(0) 2727392? (ર) 27271727 
ઉઊડળવાંઢાં 1૯11 ડઢ710ઢાંઢ, 11૬070 
મા પા (૨) 2482050 (1/1) 9845122050 
ઊ| 5210111818, 14)/$૦1€ 
(0) 2495931 (ર) 2495755 (॥/) 9448271755 
ઇટ 2818 739૪1, રિઢ]૩]186' 
(0)23377632 (ર) 23472025 (11) 9448305048 
289૭1 26૫] ડ&11તાટાંટ, રિક]2]1862! 
(0)23288370 (ર)9900168732, (1/) 9448352021 
૯0078 રિટાક॥ડાં 2૦1૫૩, [1808લાં 
(0)080-7745578(ર)77455178(1/)9448085278 
પ્ટઇઇ 2ટ1ટ 1/2$ઢ1, 1.૭19ટ6 
(0)26587981 (ર) 26683323 (1/) 9844123320 
નિદાળ]| 4ઠઊ | €11801ઢા)/ટ, 21086 
(0)28523017(ર)51119753 (॥1)9341218578 
ગિ(8061807 [1810]| રિ૩૪/ટ1, [(.રિ. ઝિ।(811 
(0)25812958 (ર)9845932201 (1/) 9740085111 
રિ810€31) 10૯ધ ?૦ણ, [(.રિ. ગિ! 
(0)25650993 (ર) 25424814 (1/) 9844011345 
૫/૦૯ | ઉ2(ઢ1 81120781, 20668821800: 
(0)080-27624226 (ર)?7689577 (1/)9448761808 
૫/$1121 311૪6835 2186&ઇ 11012111૬8 
(0) 27723644(ર)27722633 (1/) 9341238543 
ડિંત૦ડ॥ [(૯૦$૬01ઢ 11119ઢ1, ॥તાં(ઢા1ઢન્‍ુટ 
(0)253૬7836 (₹)25294357 (1/) 9449663351 
011111 1.102, 10તાં(ટા1ઢઇુ8 
(0)25051544(ર) 65681545 (!/) 9845120544 
3૦7 11૯] પિટઇટાં, ઇતા,માં 
(0)0820-2528231 (ર)2524541 (1/)9448138231 
$॥1૪તકડ 1101 રિકપટતાં, 8186720801, (18તતા!ઃ 
(0)08282-263601 (1/) 9448146491 
1ઊાળ] | ડા | (1ળઈટાાં, પકડડટ॥ 
(0) 08172-256470 (ર)256493 (1/)9980435906 
$01૫ 9012] ?ાંઘ્ઢ(, [(018# 
(૦.૨.) 08152-240288 (/) 9448165388 
1ઊા1ઇાકાં પ0] :૦1૧(, [1ઇ1086૭1ઇ 
(0)08152-242453 (ર)242653 (1/) 9449259458 
પ્રાળ| 0/2 €01ઢ01કા/2, 10 
(0) 0816-2281363 (ર)2280195 (!/) 9448370195 
1-10ાટાતાડાં 20ઢ11]| રિટળટાાં, ઉઇછ0ા 
(0) 08131-222742 (ર)??2853 (!/) 9964096572 
1681881 ?િ(611]| ?૦ 42, ?૯૯101)/8, 381068107૯ 
(0)41170026 (ર) 28396645 (!/) 9945535121 
ગિદા1]| 1181581 €111801ટાં)/8, ?૦૯11]/8, 381062107૯ 
(0) 28396532 (ર) 28391898 (|/) 9448386532 
ઊઠ! ગ્કિલીટ॥ 1/861)/8, પ10)/પ' 
(0)08193-227239(ર)228729 (1/) 9448194777 
10$1007 રિકાંડ॥ડાં ઉ૦ા॥ં, [101811૯618 
(0)08191-275142 (ર)275942 (1/) 9448485056 
1ળાટાળવડાં રિઢ]ટ ઝક, 78ા8ાટા 
(0) 23636633 (ર) 28560983 (1/)9645290603 
રિકળાકા [8160116 રિટાળટા]ં, (ટાઢ 
(0) 23636911 (ર)23543446 (!/) 9448385109 


ર૯ [0. 


બાબતમાં લખાયેલ હતી. તેનો પ્રત્યુત્તર આપણને આજ દિવસ સુધી મળ્યો નથી. જ્યાં સુધી કેન્દ્રીય સમાજ તરફથી 
યોગ્ય પ્રત્યુત્તર આપણને ન મળે ત્યાં સુધી આપણને લોટરી મારફત અથવા તો અન્ય ભંડોળ કેન્દ્રીય સમાજને 
આપવાની જરૂરત દેખાતી નથી. 


૩. શ્રી ઠૈેવજીભાઈ હંસરાજ ઠિંવાણી :ઃ 
(શ્રી દ.ક.ક.ક. પાટીદાર સમાજના પૂર્વ મહામંત્રી) એ પોતાના મંતવ્ય આપતાં જણાવેલ કે આપણી કેન્દ્રીય 


સમાજને આજે ૫૦ વર્ષ પુરા થતાં હોવાથી કેન્દ્રીય સમાજને એ પ્રશ્ન પૂછવો જરૃરી જણાય છે કે કેન્દ્રીય સમાજની 
સ્થાપના વખતેના મૂળભુત હેતુઓ જે કાંઈ હતાં તેનું આજે પાલન ન થતું હોય તો સ્વર્ણીય મહોત્સવ ઉજવવા માટે 
ભંડોળ ભેગું કરવાનો સવાલ જ ઉભો થતો નથી. સ્વર્ણીય મહોત્સવ માં સમાજને જે અગત્યનું કામ કરવાનું છે તેને 


કોરાણે મુકીને રમત-ગમત જેવા ખર્ચાળ કાર્યક્રમો ઉજવવાની કોઈ જ જરૂરત રહેતી નથી. 
કેન્દ્રીય સમાજનો કોઈ પણ ખર્ચા પરિણામલક્ષી હોવા જોઈએ. સ્વર્ણીય મહોત્સવમાં રમત-ગમત જેવાં ખર્ચાળ 


કાર્યક્રમો યોજી કેન્દ્રીય સમાજ શું પરિણામો હાંસલ કરવાની છે તે એક મોટો પ્રશ્ન છે. મારા પહેલાના વક્તા વડીલ શ્રી 
શિવગણ બાપાએ જે કાંઈ વાત કરી કે કેન્દ્રીય સમાજને આપણે લખેલ ટપાલ પ્રમાણે કેન્દ્રીય સમાજ જો ઉચિત 
પગલાં ન ભરે તો આપણને સ્વર્ણીય મહોત્સવ માટે ઉભા કરાતા ભંડોળમાં ફાળો આપવાની કોઈ જ જરૂરત જણાતી 
નથી. 


૪. શ્રી મણીલાલ ભીમજી પોકાર: 
શ્રી લાલબાગ પાટીદાર સમાજના પ્રમુખશ્રીએ પોતાની માર્મિક વાણીમાં જણાવેલ કે આપણે જે સંયુક્ત પત્ર 


કેન્દ્રીય સમાજને લખેલ છે તેમાંના બે મુખ્ય મુદ્દાઓ જેવા કે સનાતની ભાઈઓ ઉપર સતપંથીઓ દ્વારા થયેલ કેસ્મેનું 

બિનશરતી પાછા ખેંચાવવાનું તેમજ કેન્દ્રીય સમાજની સનાતની સમાજ તર્રીકેની સાચી ઓળખ બાબત સ્પષ્ટીકરણ 
જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી સ્વર્ણીય મહોત્સવ માટે ભેગા થતા ભંડોળમાં આપણને ભાગ આપવાની કોઈ જ જરૂરત 
રહેતી નથી. લોટરી પદ્ધતીથી ભંડોળ ભેગું કરવું એ સમાજ માટે અશોભનીય અને એક લાંછનરૂપ છે. રૂ. ૨૦/- 
વાળો મુંડીયા વેરો ભલે ભેગો કરો પણ ત્યાં પહોંચાડવા તો જ અન્ય સમાજો આપે ત્યારે. 


વ. શ્રી ગોપાલભાઈવીરજી પોકાર : 
શ્રી બેંગલોર પાટીદાર સમાજ, પીણ્યાના પ્રમુખશ્રીએ પોતાની આગવી શૈલીમાં જણાવેલ કે સમાજને ૫૦ વર્ષ 


પુરા થયા હોય તો તે સમાજની સ્થાપનાનો સાચો ઇતિહાસ આજના યુવાનોને બતાવવાની જરૂરત છે અને કેન્દ્રીય 
સમાજ જો તે કરશે તો સાચા અર્થમાં સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ ઉજવ્યો ગણાશે અને તેમાં આટલા મોટા ભંડોળની 
જરૃરત રહેતી જ નથી. કૈદ્રીય સમાજની આજની કાર્યવાહી કેમ ચાલે છે તે અમોએ જોએલું છે. જુના વિદ્યાર્થીઓના 
રકોર્ડ્સનું મેન્ટેનન્સ પણ યોગ્ય રીતે થતું નથી. જુના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જે ફંડ ઉભું કરવામાં આવ્યુ છે તેમાં કચ્છમાં 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


| 1001. ગ્કજ્ઞ 
ગિ૯ડાહ૦1 


“ નિસ્વાર્થ કાર્ય, એજ સમાજ સેવા'' 


1। શ્રી ઉમિયાયે નમઃ ।। “* વિના સહકાર, નહીં ઉદ્ધાર ”” 


911 1» ૦0113 [011 તવ્લિ ગ્તિદાતંતા' 921108] 


શ્રી દક્ષીણ કર્ણાટક પાટીદાર સમાજ, બેંગલોર 
" $[ર। 111114 814&૫/&૫૫ " # 980, 5૦1૦૦ ર૦ દ્વ, ર..2,.€. 1.3)/૦૫, ૫/1]2]/2112621, 216 51૪૦, છદ્વાળઇુઢાં૦€ - 560 040. જ: 23301556 


401. ગિ૯ડાંતટ11 


ઉ૯1. 5૯૯૯1૧ 


(0) 28483527 (ર) 9480447448 ((/) . ૦4468273375 
વાપંતાથા 8॥ઢાં પાપ (11000211, 11)/૬૦૪૦ ૨૦80, 10/૯૪. 


(0) 26747755 (૨) 23507136 (પપ) : 9448458755 
: 1(€$1190ઢાઢ 318ાં 1016ઊ  ?૦((, ?૦ર1]/8 


(0) 28391232 (ર) 28370557 (01) 9448270308 


[1નટ8ત 1(€0ડાઇ(€ 


€૦॥6૯૯ ॥/€11100! 
€%. ઉટ૫૦ઢા ૭૦૦€૮૯ધ૩।) : 
810] 0102 1/૭1 રિઇ૯3તાં, 1128111878 
(0) 242225 (ર)241325 (|) 344645132$ 
0817231 ડિડાં 311૫] | €11ઢ01ડ)/ઢ, 2812023€1€ 
(0) 255535 [૨) 255335 (!/) 9449754140 
રિડાઇલ્ડાં। 8પડાં ઉ&1$1ઢ]| ઈ, 112010)/૩ 
(0) 225530 (૨)227254 (141) 9448316773 
૪430 81ડાં 70/88] રિઢા॥થ4ાં , રિઢ1133802 
(0) 27273922 (ર) 27271727 
દઉ॥ડક્હાાંડાં 211 3211015, (4)/૬0(€ 
(0)0804:24528539 (ર) 2482050 (10) 9845122050 
પ ડા 0ડાંઢ, 14)/૬010 

(0) 2495331 (ર) 2495755 (1/) 9448271755 
11 9818 ૭50181, ર2]2]186ઢ1' 
(0)23377632 (ર) 23472025 (॥/) 9448305048 
સડત્રડા ૪પ | $૭11ળાડાંઢ, રિઢડ1ઢઇુટ 
(0)23288370 (3)9900163732, (11) 9448352021 
દિદઉતતટ ૨િ૩(૩0ડ 2૦11, ઉટડુટતાં 
(0)080-7745578(ર)77455178(1/)9448085278 
પકઇાઇ »િડાળ8 1/25211, 1-8103૪ 
(0268587981 (ર) 20583323 (॥/) 9644123320 
થાત] | પડા €1ઉ0કાગટાં/ટ, ૩0૩ 
(0)28523017(0)51119753 (1/)9341218578 
0178061811 1481] | રિઢપઢાપં, [.રિ. ગિત 
(0)25612358 (ર)3845932201 (|/) 9740085111 
રિકાળટ$5॥ [ઊંટ 2૦૯7, [.રિ. ગિ(ઢળ 
(૦)25650933 (ર) 25424814 ()/) 9844011345 
પ/હલ્ઊઊ| પઢાઢ7 81201, 2૦0ત420ટાંઢ૩૫ 
(0)080-27624226 [ર)27689577 (1/)94487618608 
પ્ંડા ટ 3106ઢડ 218ટ્ુટા, [12121081612 
(0) 27723644(ર)27722633 (1/) 9341238543 
010૯3 16૬11(8 1.01031, 10તા(૩126ુઢ!' 
(0)25367838 (ર)25294357 (॥/) 9449863351 
હઇઈક્ટ 21101 11000811, 10617&0ટઇુટ' 
(02 રિ) 65681545 [1/) 9845120544 
$૦૫  ઊલ્દ્ર] ટટા, ઇતાણાં 
(6)0820-2528231 (ર)2524541 (1/)9448138231 
$॥ાપતકડ [601] રિક/ટ॥, 8180ાળટાં, (864! 
(0)08282-263601 (1/) 9448146491 
101 5036 | 1ળાણટઠતાં, પિ8$$ઢ0, 
(0) 08172-256470 (ર)256493 (1/1)9980435900 
5011] 71012] ?૦1૬2, 16018 
(૦.૨.) 08152-240288 (1/) 9448185386 
1ઉ0ઇપીટઢા [ટપ :િ૦૫8(, મિંપાંઇટઇુ માંપ 
(0)08152-242453 (ર)242653 ()/) 9449259458 
પ્રા | ૩812 €11ઢ0ટા/ઢ, 1૫ળદા 
(0) 0916-2281363 (ર)2280195 (1/) 9448370195 
181વાઢળાડાં ઝટ] રિકિપ્ઢામં, 0૫90 
(0) 08131-22274? (ર)222853 (11) 9964096572 
18810 ગિદા0]| ?૦ઘ(, 2૯૯0)/2, 2206210૯ 
(0)41170026 (ર) 28396645 (1/) 9945535121 
17210] 1681581 €11ઢ014)/8, :€૦10)/8, ઇટ્ા6ૃ810/૦ 
(0) 28396532 (ર) 28391898 (!/) 39448386532 
11416181 2180 1/261)/2, પાંળ)/ઇ# 
(0)08193-227239(0)228729 (1/) 9448194777 

રિકાંઢ॥૬ા 0૦21, 1101117૯ 
(0)08191-275142 (ર)275942 [1/) 9448485056 
ઇ-કાતાતા॥ડાં રિઢ]ટ 210721, (2121ટ11૫ 
(0) 23636633 (ર) 28560983 (1/)09845290603 
[881 1.ટાઉટાળકાં રિઠા12॥ં, (21816 
(0) 23636911 (૨)23543446 (!/0) 9448385109 


પઢાપડ 811 પત] 1-10002 11, [/)/5૦(૯ ર૦૭૦, 8'0૯ 


(૦) 26745490 (૨) 23351414 (01) : 9448495050 
&ળંઘળ 8॥ઠાં ળાં ડ૩10ંપ્ણાંક, [/1લાત)/૩ 8108101૯ 


ર્ટા (0. 


161114] 276૦11] 2૦, પ૩ાંકા18006ઢ8 
(0) 27722110 (ર) 27723390 (1/1) 9844156643 


૫/૮૦ 2૦ડાંત૦1॥ : 


5૦૮૮૦૬૦૪ : (દ્ા11તા 01171] 1.100081, 781810211૫8 
(0) 28460339 (ર) 28460221 (1/) 9341257157 
11૦25010" ; ૫/51 21યાં 1₹૦૬108૫/1ઢ1 0૦7૭૫, ઇ/ઉ૫8 
(€/ર) 0820-2529608 (1/1) 9845230301 
&4પતા॥૦ : ગ્પિ10૬10011817 20૫61 0ટ1121|, 281/8186૦/(૦ 
(૦) 275088 (11) 9845277082 
111100. 20૬૬ 0181] 8181 1120] €(180181)/8, ?€0)/ઢ 
ઉ૦1૧. 5૦૦-૦12», (0)28395043,28396120(ર)28396238()/) 9900181065 


બની બેઠેલા નેતાઓ છે. તેના જ પૈસાઓ પહોંચતા નથી. આવું તંત્ર ચાલતું હોય તો તે આપણા બધા માટે શરમજનક 
છે. અમે અહીં બઠલા કેન્દ્રીય સમાજના પ્રતિનિધીઓ ફક્ત કેન્દ્રીય સમાજના એજન્ટ તર્રીકે પૈસા ઉઘરાવવાનું જ 


કાર્ય કરતા હોય તો તે ચલાવી લેવું ન જોઈએ. આમોને આ પ્રતિનિધીઓ મારફત રીપોર્ટ લેવાનો સર્વ માન્ય હક્ક છે. 


આરૂ।. ૨૦/- પ્રતિવર્ષ મુંડીયા વેરા બાબતમાં પણ જે સમાજો આપે છે તે જ આપ્યા કરે છે. અમોને રીપોર્ટ મળ્યા 
છે તે મુજબ ફક્ત ૨૦% સમાજો જ આવા ર. ૨૦/- મુંડીયા વેરો મોકલાવે છે. તો જ્યાં સુધી અન્ય સમાજો ન 
મોકલાવે ત્યાં સુધી આપણાપપ્રતિનિધીઓને પણ આવા મુંડીયા વેરા અહીંથી ત્યાં લઈ જવાની જરૂરત રહેતી નથી. 


૬. શ્રી ધનજીભાઈમનજી છાભૈચા : 
ઝુન્દ્રીય સમાજના પ્રતિનિધીએ તેમના મંતવ્યો આપતાં જણાવેલ કે આ લોટરી સિસ્ટમ નાણા સમિતિના 


કન્વીનર નો નિર્ણય છે અને આપણે તેના ઉપર ચર્ચા કરી બધાને પોતાના મંતવ્યો આપવાનો અધિકાર છે અને આજે 
જે કાંઈ નિર્ણય લેશું તે સર્વમાન્ય હશે. 


શ્રી લાલબાગ સમાજના પ્રમુખ શ્રી મળીલાલ ભીમજી પોકારે ફરી પાછાં ઉભા થતાં જણાવેલ કે સમાજમાં 
લોટરી પદ્ધતીથી નાણા ઉભા કરવા એ એક શરમજનક વાત છે. સમાજમાં તો રચનાત્મક કાર્યોની એક છબી ઉભી 
કરીને ભાવનાત્મક દષ્ટિકોણથી નાણા ઉભા કરાય નકે આવી લોટરીઓ કાઢીને ખોટા પ્રલોભનો લોકોને આપીને નાણા 
ઉભા કરાય. આમ કરવું તે સમાજને પોતાના ઉપર તે સમાજને પોતાના ઉપર વિશ્વાસ નથી એટલે આવું કરવું પડે છે તે 
સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. ઉમા એજ્યુકેશન જેવી સંસ્થાઓ આ સમાજે ઉભી કરી શું તેમાં કંઈ લોટરી રાખવી પડી હતી? 
પણ ત્યાં નાણ ઉભાં કરવા માટેનો હેતું સારો હતો તેથી જ તો આપણે બેંગલોરથી જ માત્ર ર્‌. ૪૦-૪૨ લાખ ઉભા 
કરીને આપ્યા પણ અત્યારે આવા રમત ગમતના મેળાવડા ઉભા કરી કરોડો રૂપિયા વેડફાતા હોય તો તેનો હેતુ 
પરિણામ લક્ષી તેથી જ ભંડોળ ભેગું કરવા માટે આયોજકો લોકોમાં ભાવના પ્રગટ કરી શકતા ન હોવાથી પોતાને 
પોતાના ઉપર વિશ્વાસ નથી એવું લાગે છે. તેથી તેઓને આ લોટરી સિસ્ટમ રાખવી પડી છે. આ લોટરી સિસ્ટમ માટે 


મારો અંગત વિરોધ છે. 


૭. શ્રી રમેશભાઈમાવજી વાગડીયા : 
મૈસુર રોડ પાટીદાર સમાજના મહામંત્રીશ્રીને પુછવામાં આવેલ કે ઉમા દર્પણના ડીસેમ્બર માસના અંકમાં 


અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર સમાજ સમાધાન સમિતિનું જ્ઞાતિજનો જોગ નમ્ર નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે તે ગ્રમાણે 
ઝુન્દ્રીય સમાજ અને અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ વચ્ચે સર્વ પ્રકારનું સમાધાન થઈ ગયું છે. તો 
શું તે ખરેખર સમાધાન થઈ ગયું છે અને જો થઈ ગયું હોય તો તે કેવું સમાધાન થયું છે તે અમોને જણાવો. ત્યારે 
રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડીયાએ ઉભા થઈને જણાવેલ કે કેન્દ્રીય સમાજને સમાધાન સમિતિની સાથે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


** નિસ્વાર્થ કાર્ય, એજ સમાજ સેવા'”' 


1। શ્રી ઉમિયાયે નમઃ ॥। ““ વિના સહકાર, નહીં ઉદ્ધાર 


3101 19210511111 1૬ યા સવ્ય ગ્વિાતેતા ઢાળ] 


શ્રી દક્ષીણ કર્ણાટક પાટીદાર સમાજ, બેંગલોર 
“ ફારા 0111136& ૩114૫/6૫ " # 980, 5૦1૪1૮૦ ર૦ટવ, ૨.0.0. 1.૩]/૦૫।, પ/1|2)/॥ તણા, 21 5(ણલુ૦, 3ત્ા6ઢ|૦1૦ - 560 040. #₹: 23301556 


1401. 07૯૬1૦૯૩01 


(0) 26745490 (૨) 23351414 (0/1) : 9448495050 
&ળંઘા। 818 પાળા 5૩10113812, 118010)/8 0૭1108101૯ 


ઉટત. ડ૦્લણાક%૪ 


(0) 28483527 (ર) 9480447448 (1/1) : ૦448273375 
1૫૧૩૧ છાપાં પાપ ।.11103૫ં, 11)/5૦#૯ ર08ત, 31070, 


141026 1708501૪ 


17001. ઠક 
2િ(૯૬%૦૦તા 


(0) 26747755 (૨) 23507136 (પ) : 9448458755 
1(૦ડ॥૭૫ાઢા 80ઢાં ૫16ઊ| 9૦, 2૯૯01/2 


[ઢા 8118 પર 11000811, 1/1)/૬૦(૯ 13૦80. 801૯ 


(0) 28331232 [૨) 28370557 (1) 9448270308 


૫1૮૦ ”૦કાંઇઉ૦11 : 14111000] 7૦10૫1 ”૦ 4, (40180000641 


(0) 27722110 (ર) 27723390 (11) 9644156643 


[5511111112 11211 9 


£%. ઉ૦૫૦%૩ાં ડટ્તાટાં8૪ : 

ઉઠ॥1પળટઇા 181] ૨િ0૦૩તાં, 1121112818 

(0) 242225 (3)241325 (0/0 9443451325 

પ8તલ્દ॥ ડાં 3110 ઊ  €11401ડાં)2, 22020800૯ 

(0) 255435 (૨) 255335 ()/) 9445754140 

૨800061 ડિકઢાં 1805તઢ] 2૦૫80, 11200)/8 

(0) 225530 (૨)227254 (10) 9448316773 

8ડ99 818 ડાં રિઢાળડતાં , ૨૩01302038 

(0) 27273322 (૨) 27271727 

લાઢઉતણંડાં ૯1 5810168, (1)/80/2 

(0 432853 (ર) 2482050 (1/0 9845122050 
હૌ ડટાળતાટાંટ, 

(0) 2695331 (૨) 2495755 (!/0 9448271755 

1.ડ! 0802 780૧૭1, રિ3]2]056: 

(0)23377632 (૨) 23472025 (॥/) 9448305048 

ગ્ડારયા 0૮0] 5૩0તડાંઠ, રિટ]૩ ૧૩૪૭ 

(0123285370 (૨)૨900168732, (1/) 9448352021 

ડદ૯00તઢ રિકાટ॥ડાં ગ્ઝાં:૩, !1૩ડુટતાં 

(9)0059-7745578(૨)77455178(1/)9448085278 

પંકાઈ00 2210૩ 1/8ડ૩॥, [-1ઇડછુ 

(0)26587981 (ર) 26583323 (1/) 9844123320 

નિરાદપચ પ20ઊ| €! બઢ, 1-કાઇડતુ 

(0)25523017(3)51119753 (1/)9341218578 

ગિ?8૦01817 ઊિટ0॥ | રિટપ/&ં, 1૬રિ. મિઢાળ 

(0)25612958 (ર)9845932201 (1/) 9740085111 

રિકા0૯50 (1૯18 25૩, 1૬રિ. ગિ 

(0)25950993 (ર) 25424814 (1/) 9644011345 


પ૦૯તઊ પટ 818૫8તાં, 20068031200! 
(0)020-27624226 (ર)27689577 (1/)09448761808 
(ડ/(ટ7 51૫૪6૭૬ 8॥કટટા, [દાંડા 0ાંટ 
(0) 27723644(ર)27722633 (1/) 9341238543 
પિંતલ્૬॥ 11૦૩૬2 1108541, 106ા(81૩68' 
(0)25367836 (૨/)25294357 (!/) 9449663351 
3॥10ઊ 11010280, 10ત7ઢાટતૃ હ 
નન ન 65681545 (1/] 9645120544 
5૦૦૫ | 123) પઢઉટ॥ાં, તામ 
(9)0829-2528231 (ર)2524541 (0/)9448138231 
$॥1૪તડડ 14પ1| રિઝ૪ટઢાાં, 8108તાટપ્ટળાં, (1૩00 
(0)08282-263601 (!/) 9448146491 
ઊાંત॥ | $ઊ16ઊ  1009ટતાં, પટકડટળ 
(0) 08172-256470 (૨)256493 (1/)9960435906 
$000ી 77] ?૦હ/, 160187 
(૦.૨.) 08152-240288 (!/) 9448185388 
છતાં ઉઢ0]| 0૦૫૩૪, (ળંઇટ02ઇ 
(0)08152-242453 (ર)?42653 (!/) 9449259458 
કાળા 9281/8 €010ઢ91ઢ)/8, 101? 
(0)0816-2281363 (ર)2280195 (1/) 9448370195 
11601811ડાં 0180] | ૨૩૪૭1, ઉઈમછાં 
(0) 08131-222747 (૨)272653 (1/) 9964096572 
118921 ?1610)]| ?04૫૭1, ?ક૯0/&, 2806810(૯ 
(0)41170026 (ર) 28396645 (!/) 9945535121 
ગિહાળ]| [181821 €1પઢ01ટાં/8, ?6૯0)ઢ, 0506ઢ10/૯ 
(0) 2839653? (ર) 28391696 (!/) 9448386532 
1ધા1ઇાકાં ગિલ્ટ 1/801)/8, 1101) 
(0)08193-227239(0)226729 (!/) 9448194777 
1081107 દિઢાંઢ।।૬| 0૦780, [10121(/6/€ 
(0)08191-275142 (ર)275942 (1/1) 9448485056 
1-16મયાળડાં રિટ]8 ૭ઝઇકં, 7ઢાંટા૩41૫ 
(0) 23636633 (ર) 28560963 (11)9845290603 
રિકળકાં .21018110$ા રિકાઇા॥ં, /કાંર0ટા॥11૫૭ 
(0) 23636911 (ર)23543446 (!/) 9448385109 


5૦૦7૦1૩ : પિઢ11181 811110] 1-1009411, 7૩1210811૮ 
(0) 28460339 (ર) 28460221 (1/) 9341257157 
17025101૦0! : પ/85811| 810 11૦૬118૫121 ૦૦:11, 110001 
(0/ર) 0820-2529608 (1/1) 9645230301 
“ઘવા(૦# : ઇિઇઇ૬10011ઢ10 0૦૫]| 88118101, 031/800860/૦ 
(૦) 275088 (01) 9845277088 
1110. ગ્ટિકા ડર 0141 8॥ા 1120] €1120181)/&, ?૯૦0)/8 
6૦1, 50€70180), (0)28395043,283961720(૨)26390235(1/) 9900181865 


રિટ [૦. 


* તા. ૧૧-૧૧-૨૦૦૯ ના દિવસે થયેલ, તેમાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિની મીર્ટીંગમાં કોઈ જ પ્રકારનું 
સમાધાન થયું જ નથી. આવુ નિવેદન સમાજના દ્નાતિ ભાએઓને ગેર માર્ગે દોરવા બરાબર છે,અ.ભા.ક.ક. 
પાટીદાર સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના સભ્યોએ કેન્દ્રીય સમાજની તા. ૭-૮-૨૦૦૯ ના યોજાએલ સામાન્ય 
સભામાં જે વ્યવસ્થીત રજુઆતો કરી હતે તેમાં બાબા ઇંમામશાહના નામથી ઉભા થતાં મંદિરોમાં તેને પ્રોત્સાહન 
આપવા આ કેન્દ્રીય સમાજન હોદ્દેદારો, ટૂસ્ટીઓ અને તેના સહયોગીઓને કોઈ જરૂરત હોતી નથી. અને ખ્‌્લ્લી 
સભામાં ત્યાં ગયેલ હોદ્દેદારો, ટ્રસ્ટીઓ અને તેના સહયોગીઓને ગુનેગાર ઠેરવ્યા. અને આજ ગુનેગારો પૈકીમાંના એક 
એવા વરીષ્ઠ ટ્રસ્ટી શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયાને જ સમાધાન સમિતિના પ્રમુખ બનાવતા હોય તો તેવી સમાધાન 
સમિતિ કેવું સમાધાન તેમજ ન્યાય કરે તે એક વિચાર માગી લે એવી ગંભીર બાબત છે. સનાતન ધર્મ જાગૃતિ 
સમિતિની માંગ એવી છે કે સનાતની ભાઈઓ ઉપર થયેલ કેસો પાછા ખેંચવા અને કેન્દ્રીય સમાજને તેની સનાતની 
તરરીકની સાથી ઓળખ પાછી અપાવવાની આ મુખ્ય મુદ્દા ઉપર કોઈ જ બાબતનું સમાધાન સમિતિએ સમાધાન 
અથવા તો ન્યાય આપ્યો નથી. આપણી કેન્દ્રીય સમાજને ન્યાય સમિતિનું ગઠ બંધન હાલ ઉપસ્થીત છે જ. અને તે 
ન્યાય સમિતિની રચના ના મુખ્ય ઉદ્દેશો સમાજમાં સામાજીક અને ધાર્મિક પ્રશ્નોને હલ કરવા માટે જ છે. જો આવું હોય 
તો શ્રીમાન કરશનભાઈ લધા દિવાણી ના અધ્યક્ષસ્થાને બનેલ ન્યાય સમિતિન સભ્યોને કમ સે કમ સમાધાન 
સમિતિમાં આવરી લેવા જોઈતા હતાં. રમેશભાઈએ સભામાં એ પણ પ્રશ્ન કર્યો કે શ્રી કરશન લધા દિવાણીના 
અધ્યક્ષવાળી ન્યાય સમિતિ શું ફક્ત છુટાછેડાવાળી જ સમિતિ છે? કે જેને અન્ય ધાર્મિક પ્રશ્નો ઉલતા જ નથી 


આવડતા. (1115 15 10011116 પાં 8 16૦0 0)/ત 5લાટ|'ડ 1661 ૦ 1010190પદ્યાં 11૬૦10/ત1003/. | [5 

$110061૫101 (10 [281 011691164)/દ 5દ્વાળદ્ય| 1૦ (૦૯110 (1૦11છ૦/5 ૦11110 [૫3/4૪ 5410111 ૭૩1૨1) 
છેજ્ઞે અધ્યક્ષ મહોદય મુરબ્ઈ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગત (1(.1(.) તેમની માર્મિક વાણીમાં જણાવેલ કે આજે 

આપણે બધાંએ અત્રે ભેગા થઈને પોતપોતાના વિચારો આપે જે ઉડાણથી ચર્ચાઓ કરી તે પ્રમાણે હું આ સભાને 


અનુરોધ કરું છું કે નીચે મુજબના ઠરાવો આ સભામાં પાસ કરવા જોઈએ અને તે પ્રમાણે કેન્દ્રીય સમાજના હાલ અહિં 


ઉપસ્થિત પ્રતિનિધીઓ પૈકી હાજર મુરબ્બીઓ 

૧. શ્રીધનજી મનજી છાભૈયા 

૨. શ્રી બાબુલાલ વાલજી ભગત 

૩. શ્રી અર્જુનભાઈ હીરજી સાંખલા 

૪. શ્રી ખીમજી પ્રેમજી પોકાર 

વગેરેને ઠરાવની કોપી આપી કેન્દ્રીય સમાજને પહોંચતી કરે. 


ઠરાવોઃ 
૧. આ સમાજે (શ્રી દક્ષિણ કર્ણાટક પાટીદાર સમાજ) તા. ૧૫-૧૧-૨૦૦૯ ની સામાન્ય સભામાં લીધેલ નિર્ણય 
મ્રમાણે કેન્દ્રીય સમાજને કોર્ટ કેસો બાબત તેમજ કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપનાના મુખ્ય ઉદ્દેશો બાબત એક પત્ર લખ્યો 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


“* નિસ્વાર્થ કાર્ય, એજ સમાજ સેવા'' 


11 શ્રી ઉમિયાયે નમઃ ॥। “* વિના સહકાર, નહીં ઉદ્ધાર '' 


કત 10210511110 16110 વ્ય ગ્વિદાંતેંતા 58000] 


શ્રી દક્ષીણ કર્ણાટક પાટીદાર સમાજ, બેંગલોર 
“ ડારા 100104 8114૫1૫ " # 980, 5૦1૦૦ રિબ્ઢવં, ૨.2.૦. ।-2)/૦૫, ૫/1]2)/તા1તઇવા, 214 5186૯, ઉદ્વાઇઢાં૦/૦ - 560 040. 92: 23301556 


1100. 2૯50૦0 : પઢ 018ાં ૫/૩1] 1-1000૩1ાં, [1)/50(€ રિ૦80, 810(૯ 


(0) 26745490 (ર) 23351414 (0પ) : 9448495050 
શકૈઠુંપળ 813કાં પ11ઊ]| 5૩1૧1012ાંઢ, [/જ100)/8 881102107૦ 


(0) 28483527 (ર) 9480447448 (1/) : 9448273375 
ધાપંતાડા  81॥ઢાં [પાપડ 11000૭11, 11)/50/૦ ર૦84, 8107૦. 


(૦) 26747755 (ર) 23507136 (00) : 9448458755 


ઉલા. 5૦તટા8%૪ 


14૦806 1708507૦ 


૫/૮૦ 2૦ડાંતલા1 : 10॥111૫]| 27010]| 2૦૬20, [10181081618 
(0) 27722110 (ર) 27723390 (11) 9844156643 


5૦૦૮૦1૩૪» : /ટા11થ| 01111] 1-10091, 7218112111 

(0) 28460339 (ર) 28460221 (1/) 9341257157 
1702૬૫7૦: : ૫/8ડઢ111 814 1૬૦૬[૩૫/181 ૦૦7, ઇ!૦0 

(૦/ર) 0820-2529608 (1/1) 9845230301 
“પઘવાંદ૦: : ગિ11૫૬1101181 ૩૦૫| 08110811, 28020869/૯ 


(૦) 275088 (1/1) 9845277088 


તાળા. ગ્કિડાપ્‌ : 16ડ180રઢ 818 ૫10 2૦1ળ(, 9૦૦0)/8 10010. ગ્તિડા 0॥20]| 81ઢા [180] €111201)/2, 2૦02 
મિાતકાર (0) 28391232 (ર) 28370557 (1/) 9448270308 ૦1. 5૦૦7૦૬૭177 (0)28395043,28396120(૨)26396238(1/) 9900181865 
1 0! 
€%. 0૦1૫૦1૩ 5૦૦૯1ઢા)/ : સત્યમેવ ગયતે 
॥ઢ॥]પળટઉ ૧/81] રિઇતા॥ાં, 1121107 ર [૫૦. 9-૬ 


(0) 242225 (ર)241325 (11) 9448451325 

પંતટ॥ 813 $10॥ | 011801 ઢ)/8, 281/010806/૯ 

(0) 255435 (ર) 255995 (1/) 9448754140 

રિડાટડ॥ 818 [ટાડા ટ] 2૦120, 11200)/8 

(0) 225530 (ર)227254 (11) 9448316773 

8૩0 80દાં ડષઢ]ં રિટ॥ાતા॥ાં , રિ81802000 

(0) 2727392? (ર) 27271727 

ઊઠ0તાપંડા ₹0॥|1 ડઢ॥114ઢાંડ, [1/8072 

(0 482859 (રિ) 2482050 (1/1) 9845122050 

ફિ ડ30101ઠાંઢ, [1/૬૦ 

(0) 2495931 (ર) 2495755 (1/1) 9448271755 

1-81 21 70%ઢ॥, રિટ]૩]1 છુટ 

(0)23377632 (ર) 23472025 (1/) 9448305048 

ગ્ઠિ08 2૯૫] ડઢ॥110ઢાંટ, રિટ]૩)[1ઢ6૭ 

(0)23288370 (ર)9900168732, (1/1) 9448352021 

ડધકાઉઢ રિઠાટાડાં ૭૦4, ઉઠતુટતાં 

(0)080-7745578(ર)77455178(1/)9448085278 

પંટઈપ 2808 1/85211, 1.81039 

(0265687981 (ર) 26683323 (1/) 9844123320 
પઢ €11801યાં)/ઢ, [10૩0 

(0)28523017(ર)51119753 (1/)9341218578 

ગિ।૩૭૦0811 [41] | રિઢપ્ઢા॥ં, [૬રિ. ગિ।(811 

(0)25612958 (ર)9845932201 (॥/) 9740085111 

રિકા1€$॥ 1ઉટધર ?૦।ળા, 1(.રિ. ગિતાળ 

(0)25650993 (ર) 25424814 (1/) 9844011345 

૫૯૦૯ ઊ| 1871 8121, 20668031801 

(0)080-27624226 (ર)27689577 (1/)9448761808 

પડાઢ $[1૪6ઢડ 010૩621, 1૯12118168 

(0) 27723644(ર)27722633 (1/) 9341238543 

010631 16૦૬118 1-1000ડ1|, 10011862 

(0)25367838 (ર)25294357 (11) 9449863351 


01101 1101081, [તાંત્યાટઇુટ/ 
જ જ્યા 65681545 (11) 9845120544 


3૦10 | 89] | પટા, ઇહ 
(0)0820-2528231 (ર)2524541 (1/)9448138231 
$॥1૪7તઢડ 11૫ | રિ૩'/ઢા॥ં, 8186120211, ॥180તાઇ' 
(0)068282-263601 (1/) 9448146491 

161] 511૫] | 1110051, 185581 

(0) 08172-256470 (ર)256493 (1/)99360435906 
301] 41712] ?૦1૫૩/, [60187 

(૦.ર.) 08152-240288 (1/0) 9448185388 
16ાઉ1॥ટાં 120] | ?૦18, (પ08ઠુઢાંઇ 
(0)08152-242453 (ર)242053 (1/) 9449259458 
પ્રાં॥ | 2812 €1ઢ91ઢાં)/ઢ, 1પાળધા 

(0) 0816-2281363 (ર)2280195 (॥/) 9448370195 
1.૩1110ટ1ડાં 2181] રિકપટ॥ં, 0૫0 

(0) 08131-222742 (ર)222853 (1/1) 9964096572 
1681821 2િ811]| ?૦(4/, :િટા/8, 8૩16ુ૩|10(૦ 
(0)41170026 (ર) 28396645 (1/) 9945535121 
ગિટાળ] | 16૩1581 €11201ઢાં)/ટ, :૯૯0)/2, 881062107૯ 
(0) 28396532 (ર) 28391898 (॥/) 9448386532 
16101થા 2801880 1/86ીં)/ઢ, ક11)/૫7 
(0)08193-227239(ર)228729 (!/) 9448194777 
1681107 રિઢાઢ1૭ા ઉ૦૭॥ાં, 10121610 
(0)08191-275142 (ર)275942 (14) 9446485056 
1-1વયાળડાં રિ&]2 »ંપટાણં, (ટાંકા 

(0) 23636633 (ર) 28560383 (1/)9845290603 
રિકળૉકા [.81081ડાં ર20ઢ1, (1210116 

(0) 23630911 (ર)23543446 (11) 9448385109 


* હતો. તેનો પ્રત્યુત્તર કેન્દ્રીય સમાજે આ સમાજને હજી સુધી આપ્યો નથી. એટલા માટે જ્યાં સુધી સમાજના 
સનાતની ભાઈઓ ઉપર સતપંથી ભાઈઓ દ્વારા થયેલ ભારત ભરના તમામ કેસો પછા ખેંચવામાં ન આવે ત્યાં સુધી 
સ્વર્ણીય મહોત્સવ બાબત ઉભા કરાતા ફડમાં આ સમાજ ના ફાળા બાબત કોઈ વિચારણા કરવામાં આવશે નહીં. 


૨. સમાજમાં કોઈ પણ ભંડોળ એકત્રિત કરવું હોય તો ભાવનાત્મક દષ્ટિકોણ રાખીને જ ભંડોળ એકત્રિત થવું જોઈએ. 
જે કેન્દ્રીય સમાજના ઇતિહાસમાં આથી પહેલાં થતું આવેલુ છે. એટલા માટે લોટરી સિસ્ટમથી કેન્દ્રીય સમાજમાં 
ઉભા થતા નાણા ભંડોળને આ સભા સખતાઈથી વખોડી કાઢે છે અને તેનો અત્રે વિરોધ કરે છે. 


૩. અત્યાર સુધી શ્રી દક્ષિણ કર્ણાટકની તમામ સમાજો કેન્દ્રીય સમાજને ર. ૨૦/- નો મુંડીયા વેરો સમયસર આપતી 
આવી છે. પણ હવે પછી આ સભામાં આ સમાજ એ ઠરાવ પાસ કરે છે આ મુંડીયા વેરો ઉઘરાવીને આપણા કેન્દ્રીય 
સમાજના પ્રતિનિધીઓને આપવા પણ કેન્દ્રીય સમાજને ત્યારે જ પહોંચતા કરવા, જ્યારે ભારતભરની તમામ 
સમાજો આપે ત્યારે જ. 


૪. આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના ૫૦ વર્ષ પહેલા જ્ઞાતિ સુધારક વડીલો કે જેઓએ સનાતન ધર્મને અંગીકાર 
કરેલ એવા વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તો તે સમાજ ના મૂળભુત ઉદ્દેશો, હેતુઓ અને સંદર્ભો બાબત કેન્દ્રીય 
સમાજ એક શ્વેત પત્ર બહાર પાડે અને તેવી બાબતોથી આ સ્વર્ણીય મહોત્સવની ઉજવણી નિમિત્તે ગામે ગામ જઈને 
યુવાનો ને સમાજ ના અને જ્ઞાતિના સાચા ઇંતિહાસથી વાકેફ કરવા જોઈએ. તો જ સમાજનો સ્વર્ણીય મહોત્સવ સાચા 
અર્થમાં ઉજવ્યો ગણાશે. માટે આ સભામાં અત્રે આ સમાજ કેન્દ્રીય સમાજને અનુરોધ કરે છે કે આપણી ભાવિ પેઢી 
એટલે કે યુવાન ભાઈ-બહેનો ને આપણી હાલની કેન્દ્રીય સમાજના સાચા ઇતિહાસથી માહિતિગાર કરે. 


રજની. સત્મા ના ગ્મધ્યશ્ન મઠાદથ્ટ હા કનો 


&] કેરાવલ્ળત કાનજી ત્મત્રત ની. ચ્તહી. 


ઝેયુ,ર ચેક પાટીદાર પશ્િવાર સમ્પજ ક રિ 
ના તમુ કી શૌવતા(યુ- વેલઝ રામા(21.. જ. 


લાલખ્વાગઞ. પારટીદા૨ સમજના તમુખ ન ન્ડ 
કી. બહ્ીીલાલ ભીમન પઝકાચ : પ્ડૂસ્જહ લેસ ૨૯ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની યોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડી? 


“* નિસ્વાર્થ કાર્ય, એજ સમાજ સેવા”'' 1। શ્રી ઉમિયાથે નમઃ ॥। ““ વિના સહકાર, નહીં ઉદ્ધાર '' 


31011 19310510111 16110 (12 ળ”્થિ(1તડ1 ૩10] 
શ્રી દક્ષીણ કર્ણાટક પાટીદાર સમાજ, બેંગલોર 
" $[ર। 11111૫0 11/૫/7૫ ' # 980, 5૦1૫1૦૦ (ર૦ ષત, (.2.0. 1.21/૦૫।, પ[21/41૫4021, 2116 51269, 0410641010 - 580 040. જે: 23301556 


[101 1પહહાતલાણ [પતા] 0108 ૫1| 11010111, 1//60(0 1૨૦॥6, 111010 ૫/૯૦ 070૧૬16011 : 


(0) 76745490 (13) 23351414 (1/1) 94410495050 


1(1111]| ”(૦।11] ?૦ 80, [1014008706218 
(0) 27722110 (0) 27723390 (11) 9844156643 


રેડ કુ ી | ૬ 
(કા1 ઈબ૦ાછા#ાપ “પ1 1118 !11] 3જ1॥110018, (ર108 1111104101૦ કકક કક06221 00361257187 
[0) 28413527 (13) 941044 7441 (11) | 0410273375 1102607૦ : પરતા 01081 160૬112૫101 0૦21, (70૫માં 
[1 1 1(સકલાઉઇલ છાપાળકા 0108 [8૫] 1.10019001, [/)/6010 1૨0%6, 111010 (0/ર) 0020-2529608 (11) 9645230301 
(0) 76747755 [ર) 23507130 (11) 9440450755 761101 : ભઉિ1(૫6110117110 00૫60 | 02110211, 28070020076 
(0) 275088 (01) 9645277086 
10૫1 કહા 11૦૬1038181 11181 ૫/10] 101૯, ?0011)/8 ॥1001. ગ્તિકા : 00118 [120] €/1180101)/8, ૦008 
”સ્કાત૦1॥ [0] 28391237 (1) 21370557 (04) 9441270300 0૦11. 39૦૦110, (0)28395043,28396120(2)28396?36(1/) 9900181865 
કઝર 


€ 1111111100 1101111001 
₹%. ઉ૦ાપ્બાત્ના 5૦૯૦ : 
1480પ|પા#11 1/81] રિ।તાપં, 1101110 
(0) 24?7225 (30241325 (11) 94148451375 
0100૬1 1॥દ્ાં 5110] €॥1૫40118]/3, 20૫10100010 
(0] 255435 (ર1 255995 (11) 9448754140 
(િ&100૬!1 1॥3ા 11301618] 9૦1૩, [141001/0 
(0) 225530 (ર)??77254 (11) 94483160773 
30 ઉદા /1૫02]| ૨૭01૭1 , 1011000007 
(0) 2727392? [ર) 27271727 
ઉડ્ાઉપાંડા 1/ઢ|॥ 3૩710183, 11//6010 
[0 ૨482559 (ર) 2482050 (10) 9845122050 
ક 3810111818, 11)/5010૦ 
(0) 2495931 (ર) 2495755 (00) 94148271755 
1] ૩818 /280૫21, ૨િ2|2]0802' 

(0)2337763? (ર) 23472025 [(0) 94483050480 
"્કિઇકા 0૦૫પ| 5310010812, ૨િ2]3]0૭68' 
(0)23?88370 (ર)9900168737, (10) 94148352021 
11006(3 રિકા81દા 7૦1૫, [1362તાં 
(0)080-7745578(0)77455178(1/)0044808$278 


સત્યમેવ ખયતે 


[ર૦ [40 કું 5 


શ.હાાખ્યુલાલત વપતજ ત્વગવ૫ 
નિ ઝ્દિસ્₹“5%।મસીત કાચાખારી સત્ય. 


દેવજ તાઇ હર દીવી. 
““્ણ ડિ 23 પ।ટીદ/1 અમાત% 


પ્-્મ્ઝિ 
“પૂવ ગહ મ 24. . 


0/1 રતન દપ્યર૨દી પર, ર કા 


ન્ષાટઈીદાર “પદિવ્યાડ -તમા જ 
૩ર વ્યાર્‌ી -્તજ્ઝ્ન 


1810 08102 1/8૬૩૧|, 1.૩10૭0 ન્ડ સિ ઉ. 

(0)26567901 (ર) 26683323 (1/) 9044123320 €/1. ૭ પાળ તાઈ દિપ્ર્જુ પાર » પસ 

07010] 1180  €111801181)/8, 1.8104૪ ૦% - ન ૫. 

(0)28523017(ર)51119753 (1/)9341218578 27 ૯્ન[૦લ્યર જસાટીદ)ર ઝાતા” ઠ ર્જ હા 
(૬0013211 11૩0] રિ૭પ/311, (.રિ. 01૩11 મે . [//7 

(૦0)25812958 (ર)9845032201 (06) 9740085111 પપન્ટયા -#મ્ઇપ્ત -. 4૦774 

રિ810૯8॥ 1(1૯1૩ 9૦૯, [.રિ. શિ।(800 

(0)25650993 (ર) 25424814 0 96440135 ક કનટટોકળા 
પ/૯૦૭ઊ | પિં૭(૩11 0118પ/81, 2૦668021200 મે ન્ન «ન્‌ ( ક 
(0)080-27624226 (૨)?7089577 (1/)9448761806 1 ધઘાનજ મનજ ૪છાજાયા! «ઝા દં 


૫૯0727 3136૭6 2118081, [01210810618 

(0) ?27723644(૨)27722633 (1/0 9341230543 

0109811 16૯૬112 1.1010411, 1061(8112087 

(0125367830 (૨)25294357 (00) 9449863351 
21101] 11000211, 10610218031 

(0 (ર) 65681545 (॥/) 9845120544 

પ્રરઇઠાાં, ઇ6૫0 

(0)0820-2528231 (ર)?524541 (19448138231 

$10/68$ 401] ર૭87, 0186720811, 1186007 

(0)08282-263601 (!/) 9448146491 

16110 | 3૫10] | 1.000311, 1185921 

(0)081 7?-256470 (ર)?56493 (1/)9980435900 

30110] #૪/2] 2૦૫2, (608 

(૦.ર૨.) 08152-240286 (17) 9448185388 

1691018 1180] 20 1૫/, 11૫1086410 

(0)08152-242453 (ર)242653 (1/0 9449?59458 

16] 081%8 €0180181)/8, 1010? 

(0) 0816-2201363 (ર)?280195 (1/) 9448370195 

1કાતપ્ઢાળકાં 01810] રિક081|, ઉળમ્રમ 

(0) 08131 -???74? (૨)2?2853 (11) 9964090572 

1681880 ?િ[010]| ?0(8(, ?૯૦10/8, 38106810(0 

(0)41170020 (૨) 28396045 (10) 9945535121 

1(8(18૭॥ €1108018)/2, ?૦૦0/8, 2806810(0 

(0) 2839053? (૨) 20391698 (!/) 9448380532 

61118 ?8021 1/801/8, 1110)/૫#. 

(0)08193-227230(2)228729 (11) 9448194777 

1081007 રિકાઢ॥કાં 0૦11, 11012110(0 

(0)08191-27514? (૨3)?75942 (1/) 9448405050 

1103211 રિ8]8 0ંળ/ટાાં, 7812181019 

(0) 23636033 (ર) 20560383 (1/)9845290603 

1810108118 રિ811॥, 18121810100 
(0) ?3636911 (૨ર)23543446 (1/0 9448385109 


૬ ય સમાજ નસસ્‍્ષસાછ 
કર્યા સલ્થ્ઃ: 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોશી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૯૪ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સામાજિક સભાનું આયોજન 


આ મહોત્સવ અને સભાના આયોજનમાં શ્રી નરસીભાઈ સવજીભાઈ ઘોઘારી, તુલસીભાઈ પ્રેમજી નાકરાણી અને બોરડીટીંબા 
ગામના અન્ય મોવડી ભાઈઓના પ્રયાશથી થયું હતું. તે સમારંભના પ્રમુખ હતા વડીલ શ્રી દેવજીભાઈ વાલજી લીંબાણી. 
કહેવાય છે કે કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સૌ પ્રથમશ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનનું મંદિર બંધાણું હોય તો તે બોરડીટીંબા 
ગામમાં. લગભગ ૮૨ વરસ પહેલાં આ ગામમાં આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ની પધરામણી થઇ હતી. આ 
મંદિરમાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની પાન મૂર્તિઓ બેસાડવામાં આવી હાતી. આ સમારંભમાં અમોને એટલે કે સનાતન 
ધર્મજાગૃતિ અભિયાન ના પ્રણેતાઓ શ્રી હિમતભાઈ રતનશી ખેતાણી, શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાગડેયા અને શ્રી પ્રેમજીભાઈ 
ભાણજી કેસરાણીને આમંત્રણ હતું. 


બોરડીટીંબા ગામને જ્ઞાતિમાં સૌ પ્રથમમંદિરનું નિમણિ કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્તથવા પાછળ એક ઘટના બની હતી તેની આજના 
યુવાનોને માહિતી નહે હોય. 


તે ઘટના એટલે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભાગવાનની તે પાનમૂર્તિઓની પધરામણી તે અરસામાં કચ્છના વિરાણી (મોટી) ગામમાં 
થવાની હતી. પણ વિરાણી ગામના આપણા આધ સુધારક વડીલ શ્રી નારાયણજી રામજી લીંબાણીનો પ્રચંડ વિરોધ થવાથી તે 
વખતે તે પાનમૂર્તીઓ વિરાણી (મોટી) ગામમાં બેસાડવાનું મુલતી રાખવું પડ્યું હતું. આપણા વડીલ આધ સુધારક શ્રી 
નારાયણજી રામજી લીંબાણી ચુસ્ત આર્ય સમાજી હતા અને તે સંપ્રદાયથી તેઓ પુરેપુરા રંગાયેલા હતા અને તેમને આર્ય સમાજ 
સંપ્રદાયમાં પુરેપુરી નિષ્ઠા હતી. અને આર્ય સમાજી સંપ્રદાયમાં માનનારા આર્ય સમાજીઓ મૂર્તિ પૂજાનો સખત વિરોધ કરતા. 
પ્રમાણે વિરાણી ગામમાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભાગવાની પાન મૂર્તિ બેસાડી ના શક્યા અને મંદિરનું નિર્માણ પણ તે વાકાહતે કરી 
ન શક્યા. હવે પ્રશ્ન એ હતો કે તે પાન મૂર્તિઓનું કરવું શું? ત્યારે બોરડીટીબા ગામના વડીલોએ આ તક જડપી લીધી અને કચ્છ 
કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સર્વ પ્રથમમંદિર નિમણિ કરવાનું સૌભાગ્ય બોરડીટીંબા ગામને પ્રાપ્ત થયું. બીજી પણ એક વાત તમોને 
જણાવી દઉં કે આમેય બોરડીટીંબા ગામનું નિર્માણ વિરાણી (મોટી) થી ગયેલા નાકરાણી અને ઘોઘારી પરિવારો દ્વારા થયું હતું 
એટલે આ મોકો એમને મળે તે સહેજે હતું. 


આજે બોરડીટીંબા ગામતે મંદિરને પુનઃ નિર્મિત કરીને પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો હતો. ત્યારે તે સભાના 
આયોજન બાબતે હું લખાણ કરી રહ્યો હતો ત્યારે મને સહેજે વિચાર આવ્યો કે લો ને હું તે ગામના વડીલ શ્રી નરસીભાઈ 
સવજીભાઈ ઘોઘારી સાથે વાત કરીને તેમના વિચારો જાણી લઉં. તેને અનુલક્ષીને મારી તેમની સાથે ફોન ઉપર વાત થયેલ. 


બોરડોટીંબાના સનાતની ભાઈ શ્રી નરસીભાઈ સવજીભાઈ ઘોઘારી 

આજે એટલે કે તા.૧૧.૦૬.૨ર૦૨૧ ના બોરડીટીંબાના આગેવાન સનાતની ભાઈ શ્રી નરસીભાઈ સવજીભાઈ ઘોઘારી સાથે 
ફોન ઉપર વાત કરતાં મને જણાવ્યું હતું કે સતપંથ સામે સનાતાનીઓ ફાવતા શામાટે નથી? તેમના મત પ્રમાણે સતપંથમાં એક 
ધાર્મિક લીડર છે જયારે આપણા સનાતન સમાજમાં કોઈ ધાર્મિક પાવરફુલ લીડર છે જ નહિ. જયાં સુધી આ નહિ થાય ત્યાં સુધી 
આપણે કંઈજ કરી શકવાના નથી. બીજી પણ વાત એમને એ કરી કે આપણી ત્રણે સંસ્થાઉ જ્યાં સુધી એક નહીં થાય ત્યાં સુધી 
આપણે આપણામાં જોઈતો પાવર ઉત્પન કરી શકવાના નથી. તેઓ સ્વામીનારણ સંસ્થાઓ જોડે પણ સંકળાયેલા છે. ત્યાં 
એમણે જોયું કે ધાર્મિક રીતે તેઓ એટલા બધા ચુસ્ત હોય છે કે ધર્મને તેઓ સાથે રાખીને ધાર્મિક અને સામાજિક ઉત્થાન કરી શકે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


છે. માટે આપણને પણ કોઈક આપણી સનાતની જ્ઞાતિમાંથી કોઈક પાવરફુલ લીડર શોધીને નીમવો પડશે જેથી આપણે પણ 
આપણી સમાજનું અને તેના સનાતન હિંદુ ધર્મનું ઉત્થાન કરી શકીએ. . 


દેસલપર- સંસ્કાર ધામસભા ૧૧.૦૨.૨૦૧૦ 

શ્રી અખીલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ ના નેજા હેઠળ તા. ૧૧.૦૨.૨૦૧૦ ના સંસ્કાર 
ધામદેસલપર મુકામે કચ્છ ના ૧૫૫ ગામડાઓ પૈકી લગભગ ૧૨૫ ગામોની સનાતન સમાજના પ્રતિનિધિઓ, ગુજરાત 
સાબરકાંઠા વિસ્તારના ભાઈઓ તેમજ મુંબઈ, બેંગલોર, વડોદરા, દિલ્હી, હેદરાબાદ વગેરે ગામો થી પધારેલ ભાઈઓની 
હાજરીમાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિની એક સભા રાખવામાં આવી હતી. લોકોનો ઉત્સાહ એટલો બધો હતો કે કચ્છના દુર 
દુરના ગામો થી લોકો ખટારાઓમાં ભરાઈને સભામાં હાજરી આપવા આવ્યા હતા. આ સભા બોલાવવાનો મૂળ હેતુ એ હતો કે 
આપણી માતૃ સમાન શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ (કેન્દ્રીય સમાજ) પોતાની મૂળ સનાતન સમાજ 
તરીકેની ઓળખ ટકાવી રાખવા તેના સભ્યો (એટલે કે આપણે બધા) શું કરી શકીએ તે બાબત નું ચિંતન, મનન અને મનો- 
મંથન કરવા માટે આ સભા બોલાવવામાં આવી હતી. આ સભાના અધ્યક્ષ વડીલ શ્રી જેઠાલાલ લાલજી ચોપડાને બનાવવામાં 
આવ્યા હતા. સભાનું સંચાલન તેજાભાઈ દેવજી સાંખાલાએ કર્યું હતું. આ સભાના મુખ્ય વક્તા સનાતન જાગૃતિ સમિતી વતી 
હું (શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાગડિયા) , હિંમતભાઈ ખેતાણી અને પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી હતા. સાથે સાથે ત્યાં ઉપસ્થિત અન્ય 
મહાનુભાવોએ પણ પોતાના મંતવ્યો આપ્યા હતા. આ સભામાં સમાજના નીચે જણાવેલ અગ્રણીઓએ પણ હાજરી આપી 
હતી. તેમના સર્વશ્રી 


શ્રી જેઠાલાલ લાલજી ચોપડા પ્રમુખશ્રી (અ.ભા.ક.ક.પા. લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ) 
શ્રી ગંગારામહિરાલાલ સાંખલા (પ્રમુખ શ્રી સ્વર્ણિમમહોત્સવ આયોજન સમિતી) 
શ્રીદેવજી માવજી લીંબાણી , ભુજ 

શ્રી કરસન પ્રેમજી મેઘાણી ઉપપ્રમુખ (અ.ભા.ક.ક.પા. લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ) 
શ્રી રામજીભાઈ ભીમજી ડાયાણી, ઉ.પ્રમુખ (અ.ભા.ક.ક.પા. લક્ષ્મીનારાયણ સમાજ) 
શ્રી નાનજી પુંજા દીવાણી દેસલપર (ગુંતલી) હૈદરાબાદ (કેન્દ્રીય સમાજના પૂર્વ ટ્રસ્ટી) 

શ્રી અબજીભાઈ વિશ્રામકાનાણી વિરાણી-મુંબઈ (કેન્દ્રીય સમાજના ઓડીટર શ્રી) 
શ્રીઅખઈભાઈપ્રેમજી માંનાણી કોલકત્તા (યુવા સંઘના પૂર્વ મહામંત્રી) 

શ્રી ગંગારામભાઈ શિવદાસ રામાણી ભુજ 

૧૦. શ્રીહંસરાજભાઈદેવજી ધોળુ ભુજ (વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના પૂર્વ પ્રમુખ) 

૧૧. શ્રી[હિમતભાઈ રતનશી ખેતાણી, વિરાણી -મુંબઈ 

૧૨. શ્રીરમેશભાઈ માવજી વાગડિયા, ખોંભડી-બંગલોર 

૧૩. શ્રીપ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેશરાણી, માનકુવા-મુંબઈ 

૧૪. શ્રીઅમૃતલાલ રતનશી રામાણી, ધનસુરા 

૧૫. શ્રીધનસુખલાલ માવજી રંગાણી, ધનસુરા 

૧૬. શ્રીશિવદાસ રતા માવાણી, દહેગામગુજરાત 

૧૭. શ્રીપુનમભાઈ ખીમજી ધોળુ, મોડાસા 

૧૮. શ્રીડાહ્યાભાઈ જીવરાજ ગોરાણી, મોડાસા-વિઘોડી 


(| 6 ના &£:4 ૦૧૮ ૯ ત્ઇ ત્ર 


િ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૧૯૮ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૧૯. શ્રીવસંતભાઈ લીંબાણી મોડાસા-નખત્રાણા વગેરે ભાઈઓ મુખ્ય હતા. 
સભાના અંતે વક્તાઓના વિચારોને અનુલક્ષીને આ સભાએ નીચે મુજબના ઠરાવો પસાર કર્યાહતા. 


ઠરાવો 

૧. આપણી કેન્દ્રીય સમાજની (શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની) સ્થાપના પીરાણા સતપંથ મતનો 
સદાયને માટે ત્યાગ કરેલા સુધારક વડીલોએ કે જેમને સનાતન હિંદુ ધર્મનો પુનઃ અંગીકાર કર્યા પછી સ્થાપના કરી 
હતી. તેથી નિર્વિવાદ પણે પુરવાર થાય છે કે આપણી તે સમાજ સનાતની સમાજ તરીકે ની ઓળખ ધરાવે છે અને તેની 
સ્થાપના નો મુખ્ય હેતુ માત્ર અને માત્ર સનાતની ભાઈઓના હિતોની રક્ષા કરવા માટેનો જ છે . 


ર. કેન્દ્રીય સમાજનો આગામી સ્વર્ણિમમહોત્સવ સનાતન ધર્મીઓનો મહોત્સવ છે અને તે મહોત્સવમાં સમાજના દરેક 
સનાતની ભાઈઓએ અવશ્ય ભાગ લેવો જોઈએ. આ મહોત્સવ સનાતન ધર્મથી વિરુદ્ધ અન્ય કોઈ પણ ધર્મીઓનો 
નથી. તેથી કરીને આ સભા અત્રે ખુલ્લું ઠરાવે છે કે એવા વિધર્મીઓ જયાં સુધી આપણા મૂળ હિંદુ સનાતન ધર્મના 
પ્રવાહમાં ન ભળી જાય ત્યાં સુધી કેન્દ્રીય સમાજના સ્વર્ણિમમહોત્સવ અથવા તો અન્ય કોઈ પણ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા 
દેવાનજોઈએ. 


૩. કચ્છ ના તમામગામો તેમજ બહાર રાજ્યોમાં વસતા આપણા સર્વે સનાતની ભાઈઓની સમાજોમાં કેન્દ્રીય સમાજ 
અંતર્ગત જ્ઞાતિ રીતી રિવાજોની ધાર્મિક કલમ૧૮ અને ૧૯ નું ચુસ્ત પણે પાલન કરવું અને કરાવવું જોઈએ. ખાસ 
કરીને આ કલમોનું પાલન ન કરતા કેન્દ્રીય સમાજના સભ્યો ઉપર આપણી કેન્દ્રીય સમાજે સામાજિક અસહકાર જેવા 
દંડનીય પગલાં લેવા જોઈએ. 


૪. આમસભામાંએ પણ જાણવા મળ્યું છે કેપીરાણા સતપંથ ના જાહેર કાર્યક્રમોમાં એવી નાટિકાઓ અને નાટકો ભજવાય 
છે જેમાં બાવા ઈમામશાહે આપણા પૂર્વજોની હિંદુ ધર્મ ના પ્રતીક રૂપ જનોઈઓ ઉતરાવેલ એ દર્શાવતા પાત્રો રજુ 
કરવામાં આવે છે. અત્રે આ સભા આવા કાર્યક્રમોને સખતાઈથી વખોડી કાઢે છે. કારણ કે આવા લોકો ન કેવળ 
જ્ઞાતિનું, સમાજનું અહિત કરે છે પણ સાથે સાથે સમગ્ર હિંદુસમાજનું પણ અપમાન કરી રહ્યા છે. એટલે થઈને આપણે 
આપણી કેન્દ્રીય સમાજને આ બાબતની જાણ કરવી જોઈએ જે આપણા સૌની ફરજમાં આવે છે. 


૫. કેષ્દ્રીયસમાજના સનાતની ભાઈઓ ઉપર સતપંથ સમાજના ભાઈઓ દવારા કરવામાં આવેલા તદ્ન ખોટા કોર્ટ કેસો 
તેમજ ખોટી પોલીસ ફરિયાદો જે છે તે બિન શરતી પાછા ખેંચવાનો આદેશ કેન્દ્રીય સમાજે ત્વરિત કરવો જોઈએ. અને 
ત્યાર પછી જ કેન્દ્રીય સમાજની સમાધાન સમિતીએ સતપંથ ના ભાઈઓ જોડે વાટા-ઘાટોની પ્રક્રિયાઓ હાથ ધરવી 
જોઈએ. તેથી આ સભા અત્રે મજબુતાઈથી અનુંરોઅધ કરે છે કે સમાજના સ્વર્ણિમમહોત્સવ પહેલાં આવા કોર્ટ કેસો 
સતપંથ ના ભાઈઓ ત્વરિત પાછા ખેંચવાનો આદેશ કેન્દ્રીય સમાજે સતપંથના ભાઈઓ ને આપવો જોઈએ. અને 
ભવિષ્ય માં આવા કેસો ન થવા જોઈએ તેવી બાંહેધરી તેઓની પાસે લેવી જોઈએ. 

૬. આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના હિંદુ ધર્મની તેમજ સનાતન હિંદુ ધર્મ પાળતા માત્ર અને માત્ર આપણી જ્ઞાતિના 
હિંદુ સનાતન ધર્મ પાળતા લોકોના હિતોની રક્ષા કરવા માટે જ કરવામાં આવી છે તેમાં શંકાને સ્થાન જ નથી. એટલા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


માટે આપણી કેન્દ્રીય સમાજના આજના ધુરીણોની મુખ્ય ફરજ બને છે કે જ્ઞાતિને હિન્દુપણામાં થી ટાળી દેનાર પીરાણા 
સતપંથ મત નો સર્વે જ્ઞાતિ જનો ને હંમેશને માટે કાયમી ધોરણે ત્યાગ કરાવવો. એટલા માટે થઈને અત્રે આ સભા 
કેન્દ્રીય સમાજના અત્યારના આગેવાનોને અને હોદ્દેદારોને વિનંતી પૂર્વક અનુરોધ કરે છે કે આવા આગેવાનોએ 
પીરાણા સતપંથ સમાજના કોઈ પણ પ્રોગ્રામો માં જવા માટે તેમની આમંત્રણ પત્રિકા માં પોતાના નામછપાવીને તેવા 
કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપીને પીરાણા સતપંથ ધર્મને સીધી અથવા તો આડકતરી રીતે પ્રોત્સાહન તો ન જ આપવું 
જોઈએ. એવી પ્રથા સદન્તરે બંધ થવી જોઈએ અને કેન્દ્રીય સમાજ પ્રત્યેની [નિષ્ઠાનું પાલન કરવા અને કરાવવા 
તમામપ્રયતો કરવા જોઈએ. 


આ સભા અત્રેથી એ પણ ઠરાવે છે કે ઉપરોક્ત ઠરાવોની મૂળ કોપી કેન્દ્રીય સમાજને ત્વરિત રવાના કરે અને તેની નકલો 
ભારતભરની તમામર૯ ઝોનોને પણ મોકલાવી આપે. 


સભા અધ્યક્ષ સભા મંત્રી 
સહી/- સહી/- 
જેઠાલાલ લાલજી ચોપડા અમૃતલાલ રતનશી રામાણી 


અન્ય ઉપસ્થિત સભાસદોએ પણ તેમના હસ્તાક્ષર આ ઠારાવો ઉપર કર્યા હતા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૦૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સભાના ઠરાવોની નકલ 
ર શ 


॥ શ્રી સનાતત્ ઘર્માય સમ: 1 


ન 
શ) અખીલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ 


સંસ્કારધામ, દેશલપર (વાંઢાય) ૩૭૦૦૪૦ 
તા. ભુજ-કચ્છ. જ (02832) 276345 


સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન સભા તા. ૧૧-૨-૨૦૧૦ 
કડ ગ્્ડઝ્ઝ-ક્-કક્્ક્ક 


શ્રી અ. ભા. લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજના નેજા હેઠળ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્‍દ્ર સ્થાન - સંસ્કાર ધામ, દેશલપર 
મુકામે કચ્છના ૧૪૪ ગામોમાંથી લગભગ બધાય ગામોની સનાતન સમાજોના પ્રતિનીધીઓ, ગુજરાત, સાબરકાંઠા વિસ્તારના 
ભાઇઓ તેમજ દિલ્હી, જોરાવરનગર, મુંબઇ, બેંગલોર, મદ્રાસ, હૈદ્રાબાદવગેરે અનેક ગામોના ભાઇઓની હાજરીમાં વડીલ શ્રી 
જેઠાલાલ લાલજીભાઇ ચોપડાના અધ્યક્ષસ્થાને એક સનાતન ધર્મ ચિંતન સભા બોલાવવામાં આવેલ. 


આ સભામાં મુખ્યપણે નિચે ના બે મુદાઓ ઉપર ચિંત મનન, અને મંથન કરવામાં આવેલ. 


(૧) કચ્છકડવાપાટીદારજ્ઞાતિમાં આપણો મુળ વૈદિક સનાતન હિન્દુ ધર્મજાગૃતિ એવમ્‌ ક. ક. પા. સમાજ અને જ્ઞાતિનો 
જુ ઇતીહાસ બાબત... અને 


(૨) આપણી કેન્‍દ્ર સમાજની મુળ સનાતની સમાજ તરીકેની ઓળખ ટકાવી રાખવા બાબત. 


આ સભામાં નિચે પ્રમાણેના અગ્રણીઓની હાજરી હતી. 


(૧) 
(૨) 
(૩) 
(૪) 
(પ) 
(9) 
(૭) 
(૮) 
(૯) 


શ્રી જેઠાલાલ લાલજી ચૉપડા, ભુજ. - સભા અધ્યક્ષ 
શ્રી ગંગારામ હીરાલાલ સાંખલા, દિલ્હી. 

શ્રી દેવજીભાઇ માવજી લીંબાણી, ભુજ. 

શ્રી નાનજીભાઇ પુંજાભાઇ દીવાણી, હૈદ્રાબાદ. 

શ્રી કરશનભાઇ પ્રેમજી મેઘાણી, ગાંધીધામ. 

શ્રી રમજીભાઇ ભીમજી ડાયાણી, જોરાવરનગર. 
શ્રી અબજીભાઇ વિશ્રામ કાનાણી, મુંબઇ. 

શ્રી હિમતભાઇ રતનશી ખેતાણી, મુંબઇ. 

શ્રી પ્રેમજીભાઇ ભાણજી કેશરાણી, મુંબઇ. 


(૧૦) શ્રી રમેશભાઇ માવજી વાંઘડીયા, બેંગલોર. 
છૈ (૧૧) શ્રી અખઇભાઇપ્રેમજી માનાણી, નાગપુર. 
(૧૨) શ્રી અમૃતલાલ રતનશી રામાણી, ધનસુરા. 
(૧૩) શ્રી ધનસુખલાલ માવજી રંગાણી, ધનસુરા. 
(૧૪) શ્રી શીવદાસ રતનાભાઇ માવાણી, દહેગામ. 
(૧૫) શ્રી પુનમભાઇ ખીમજી ધોળુ, મોડાસા. 
(૧૬) શ્રીડાહ્યાભાઇ જીવરાજ ગોરાણી, મોડાસા. 
(૧૪) શ્રી ગંગારામભાઇ શીવદાસ રામાણી, ભુજ. 


વગેરે અનેક મહાનુભાવોની 


હાજરીમાં સર્વેના વિચારો અને મંતવ્યો લીધા પછી આ સભામાં સર્વાનુમતે નિચે મુજબના 


ઠરાવો પાસ કરવામાં આવ્યા હતા. 


(૧). 


શ્રી અ. ભા. ક. ક. પાટીદાર સમાજ જે આપણી કેન્દ્રિય સમાજ છે તેની સ્થાપના પીરાણા સતપંથ મતનો 
ત્યાગ કરેલા વડીલોએ કે જેમને સનાતન ધર્મનો અંગીકાર કર્યા પછી કરી 
કેન્દ્રિય સમાજ સનાતન 


હતી, તેથી તે પુરવાર થાય છે કે આપણી 
ની સમાજ તરીકેની ઓળખ ધરાવે છે. અને આ કેન્દ્રિય સમાજનો ધર્મ સનાતન વૈદીક હિન્દુ 


ધર્મ છે. અને તેની સ્થાપનાનો મુખ્ય હેતુ સનાતની ભાઇઓના હીતોની રક્ષા કરવા માટેનો જ છે. 


(૨). કેન્દ્રિય સમાજનો સ્વર્ણીમ મહો 


ત્સવ સનાતન ધર્મીઓનો મહોત્સવ છે. કારણ કે આ સમાજની સ્થાપના 
યે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૦૧ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


પીરાણા સતપંથ સમાજથી વિરૂધ્ધ જઇ ને આપણા સુધારક પુર્વજો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. એટલા માટે થઇને આ 
સ્વર્ણીમ મહોત્સવમાં દરેક સનાતની ભાઇઓએ અચુક ભાગ લેવો જોઇએ. જયારે સનાતન હિન્દુ ધર્મ સિવાયના 
અન્ય ધર્મીઓનો આ મહોત્સવ નથી એટલે તેમને આમાં બીલકુલ ભાગ લેવા ન દેવો જોઇએ. તેથી કરીને આ સભા 

જે આવા સતપંથીઓ જ્યાં સુધી આપણા મુળ હિન્દુ સનાતન ધર્મના પ્રવાહમાં ન ભળી જાય ત્યાં 


અત્રે ખુલ્લુ ઠરાવે છે 
તો તેના જેવા અન્ય કોઇ પણ કાર્યક્રમોમાં બીલકુલ ભાગ લેવા 


સુધી કેન્દ્રિય સમાજના સ્વર્ણીમ મહોત્સવ અથવા 
ન દેવો જોઇએ. 

(૩). કચ્છના તમામ ગામો તેમજ કચ્છ બહારના ગામોમાં વસતા સનાતની ભાઇઓની સમાજોમાં કેન્દ્રિય સમાજ 
અંર્તગત જ્ઞાતિ રીત રીવાજોની ધાર્મિક ૧૮ અને ૧૯ મી કલમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાની અને કરાવવાની કેન્દ્રિય 
સમાજની પ્રાથમિક ફરજ છે. એથી આ સભા ઠરાવે છે કે આપણી કેન્દ્રિય સમાજે કલમ ૧૮અને ૧૯નું ઉલંઘન કરતા 
સમાજના સભ્યો ઉપર સમાજીક અસહકાર જેવા કડક દંડનીય પગલાં લેવા જોઇએ. 


(૪). આ સભામાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે પીરાણા સતપંથીઓના જાહેર કાર્યક્રમોમાં એવા નાટકો અને નાટીકાઓ 
ભજવાય છે તેમાં બાવા ઇમામ શાહે આપણા પૂર્વજોની હિન્દુના પ્રતિક રૂપ જનોઇઓ ઉતરાવતા હોય તેવા પાત્રોની 
રજુઆત કરવ!માં આવે છે. અત્રે આ સભા આવા હિન્દુ સનાતન ધર્મને લાંછનરૂપ કાર્યક્રમો ને સખતાઇથી વખોડી કાઢે 
છે. કારણકે આવા લોકો ન કેવળ આપણી સનાતન સમાજનું અહિત કરે છે પણ સાથે સાથે સમગ્ર હિન્દુ સમાજનું 

સં પણ જાણી જોઇને અપમાન કરી રહ્યા છે. એથી આ સભા અત્રેથી કેન્દ્રિય સમાજને અનુરોધ કરે છે કે, આવા સનાતની 
હિન્દુ વિરોધી તત્વો સામે લાલ આંખ કરીને સખતમાં સખત પગલાં લે. 


(૫). સમાજના સનાતની ભાઇઓ ઉપર સતપંથ સમાજના ભાઇઓ દ્વારા ફક્ત અને ફક્ત ખોટી રીતે હેરાન કરવાના હેતુ 
માત્રથી છાસવારે કરવામાં આવતા તદન ખોટા કોર્ટ કેસો તેમજ પોલીસ ફરીયાદો જે છે તે બીન શરતી ધોરણે પાછા 
ખેંચવાનો આદેશ કેન્દ્રિય સમાજે ત્વરીત આપવો જોઇએ. અને ત્યાર પછી જ કેન્દ્રિય સમાજની સમાધાન સમિતિ 
જોડે વાટા-ઘાટોની પ્રક્રિયા હાથ ધરવી જોઇએ. એથી આ સભા અત્રે કેન્દ્રિય સમાજને મજબુતાઇથી અનુરોધ કરે છે કે 
સ્વર્ણીમ મહોત્સવ પહેલાં આવા કોર્ટ કેસો પાંછા ખેંચાવવા બાબત સતપંથીઓ સામે સખ્તાઇથી પગલાં લેવાનો 
અનુરોધકરે છે. અને ભવિષ્યમાં પણ આવા કોર્ટ કેસો ન થાય તેવી સમાજના ભાઇઓને બાંહેધરી આપે. 


(૬). આપણી કેન્દ્રિય સમાજની સ્થાપના સનાતન હિન્દુ ધર્મની તથા સનાતન હિન્દુ ધર્મીઓના હીતોની રક્ષા કરવા માટે 
અને માટેજ કરવામાં આવી છે. તેમાં શંકાને સ્થાન જ નથી અને હોય પણ નહીં. એટલા માટે કેન્દ્રિય સમાજના આજના 
ધુરીણોની મુખ્ય ફરજ બને છે કે સમાજના દરેક સભ્યને પીરાણા સતપંથ ધર્મ (કે જે સમગ્ર જ્ઞાતિને હિન્દુપણામાંથી 
ટાળીદેવા માટે થઇને જવાબદાર હતો)નો ત્યાગ કરાવી પુર્વજોએ પ્રસ્‍્થાપીત કરેલ સનાતન વેદિક હિન્દુ ધર્મનો અંગીકાર 
કરાવવો. તેથી અત્યારે આ સભા કેન્દ્રિય સમાજના અત્યારનજા આગેવનોને અને હોદ્દેદારોને વિનંતી પૂર્વક અનુરોધ 


હક કરે છે કે આવા આગેવાનોએ પીરાણા સતપંથ સમાજના કાર્યક્રમોની આમંત્રણ પત્રિકામાં નામો છપાવીને .આવા 
કાર્યક્રમોમા' જઇને તેમને પ્રોત્સાહન આપવાનું સદંતર બંધ કરે અને આપણી મુળ સનાતન ધર્મી કેન્દ્રિય સમાજ 
* પ્રત્યેની પોતાની નિષ્ઠાનું પાલન કરે. " 


આ સભા અત્રેથી એ પણ ઠરાવે છે કે ઉપરોક્ત ઠરાવોની મુળ કોપી કેન્દ્રિય સમાજને ત્વરિત રવાના કરે અને તેની 
નકલો ભારતભરની તમામ ૨૯ જોનોને પણ મોકલાવી આપે. 


સભા મંત્રી 
નપસૃતલાલ સ્તન રામમ (રી. * 
(અમૃતલાલ રતનશી રામાણી) 


સભા અધ્યક્ષ 
ત િિિ. સ 
વ્ની.કરરપએ નમક પ્યે 
(જેઠાલાલ લાલજી ચોપડા) 
અન્ય સભાસદોની સહીઓ 


ર હ પ કરડ હ 
૬. ૧૬૨ર/૦7 ૫/૦: ક5//62. ' જ ઝી 


૨૫9] (જાશ્નનુ ૬:2૯ ચ્પ્ન્ન્વ 
જેન્શપ્હ્પે દ્પ્પ્પ્ી ર ૪-9 “૪9 રી ૦૫5 


ટ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨રે૦ર 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


ખા. જું 


હ! ક. કય 7 “ઝક ક 
ઝ 5 ૮71(2#*૪7.ત/ દ ન દી »7/ળ ૮”; ઝુ / “જ. 


ક ળ હૂ ૮૦.૫૯ ૮૮932 
જં / «(૪૦7 (“૫(૫૩૫*'?। / ૮૦4૮ ન 
# 
ના ઝે જ ક 
» (૦ / “--2 ન ”પ્- ષન. 
કેપ 6 નિ (ર ૦-૨ (1).7#/ 1.2૯ -૫ 
ર ૦ »ે"૫ ટં. » ભટ 
થડ કપ ન સં ર «2૫૧૫૫૧૯ "૧ 91254૫38) વિ 7 પ ઝે 
ષ્ક નઃ 1 મ. 


“સપ્ષ્યડ ૫/૫ ૬. ઝી ઝક્્જ્ુખ્ન્ડ ડન નડ ત્સ્સ્ 
1 રમેશ નાઈ સ્1૫#૭ લ12ીડમ્ા. ૭૯૦૦ દ્િમપઃ 


નકન ન 


પૃ ગપપ્પ૦#ાઈ વિશ્ચમ ક્રાના(ી: મ્્ર્ન્ન્ઈ ન 
ર ફો,0 
12 ડાશ*૪-૬જ જે ગપ ઝ૦-૩૩૫૦ 


£ હમ્મત હાઇ રતનશી. પ્વેત'ી ન સુહ્ઠ રી 6 જ“ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૨૦૩ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


વિરાણી - મોટી સનાતન ધર્મજાગૃતિ અભિયાન સભા તા. ૧૩.૦૨.૨૦૧૦ 

જ્યારે જ્યારે કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિની સનાતની ચળવળ થઈ છે ત્યારે ત્યારે વિરાણી ગામે અગ્રેસરની ભૂમિકા ભજવી છે . 
જ્ઞાતિની આ સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિમાં પણ વિરાણી ગામજો અગ્રેસરની ભૂમિકા ન ભજવે એવું બનેજ નહી. 
દેસલપર લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્કારધામની તા, ૧૧.૦૨.૨૦૧૦ ની સનાતની સભા પછી એક દિવસ રહીને ત્રીજા દિવસે 
વિરાણી ગામે પણ નક્કી કર્યું કે સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિની એક સભા વિરાણી ગામમાં પણ થવી જોઈએ. તેને અનુલક્ષીને 
તે સભા વિરાણી ગામની સમાજવાડીમાં રાત્રે ૮.૦૦ કલાકે રાખવામાં આવી હતી. તે સભામાં વિરાણી તેમજ નખત્રાણા 
તાલુકાના આજુબાજુના ગામડામાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં ભાઈઓ-બહેનો તેમજ યુવાનોએ હાજરી આપી હતી. વિરાણી 
ગામના તે વખતના યુવા મંડળના પ્રમુખ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ સોમજીયાણી અને મહામંત્રી શ્રી શાંતિલાલ ભાઈએ જહેમત ઉપાડીને 
આ સભાનું આયોજન કર્યું હતું. આ સભામાં સનાતન ધારજાગૃતિ સમિતિના નીચેના ભાઈઓએ ભાષણ કર્યા હતાં. 

૧. શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી વિરાણી-મુંબઈ 

૨. શ્રી રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા ખોંભડી (મોટી)-બેંગલોર 

૩. શ્રી પ્રેમજી ભાણજી કેસરાણી, માનકુવા-ખારગર મુંબઈ 

૪. શ્રી રતનશીભાઈ દીવાણી ગઢ વાળી વિરાણી-થાણા મુંબઈ 

પ. શ્રી ડો. શાંતિલાલ સેંગાણી કોટડા-નખત્રાણા 

ત્યારપછી છેલ્લે પ્રશ્નોતરી રાખવામાં આવી હતી તેના યોગ્ય ઉત્તરો હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા. 


સનાતની સમાજમાં સનાતન ધર્મ બાબતે ચળવળ એ એક અજાયબી અને આશ્ચર્યની વાત કહેવાય 

સનાતની ઓળખ ધરાવતી સમાજમાં સનાતની ચળવળ ચલાવવી પડે એ એક અજાયબી જ ગણી શકાય. એ એક ન માની 
શકાય એવી વાત છે પણ એ હકીકત છે. જેવી રીતે ભારતની મૂળ ઓળખ તો હિન્દુ રાષ્ટ્ર તરીકેની જ છે પણ તે રાષ્ટ્રમાં હિંદુઓ 
જે રીતે સોફ્ટ ટાર્ગેટ થયેલા છે બરાબર તે જ પ્રમાણે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ સનાતની સમાજ હોવા હોવા છતાં તેના સનાતની 
ભાઈઓને હંમેશા સોફ્ટ ટાર્ગેટ કરવામાં આવતા હતા. સનાતની ભાઈઓએ બનાવેલી સનાતનીઓ ના હિતો ની રક્ષા માટે 
બનાવેલી, સનાતનીભાઈઓ માટે બનાવેલી સમાજમાં તત્કાલીન હોદ્દેદારો એવા અક્કડ થઈ ગયા હતા કે સનાતન ધર્મ પ્રત્યે 
આ લોકોને રીતસરની સુગ થઈ ગઈ હતી. સતપંથના ભાઈઓને સમાજમાં વિના રોક ટોક પ્રવેશ દેવાનો, તેમની થાબડ થોબડ 
કરવાની અને પોતાનો એજન્ડા ચાલુ રાખવાનો આ એમનો [કેન્દ્રીય સમાજના આગેવાનોનો) અિયમથઈ ગયો હતો. તે વખતે 
સમાજમાં એક ખોટી પ્રણાલિકા પડી ગઈ હતી. સનાતન ધર્મ બાબતની કોઈ પણ વાત આવે તો આ મોવડીઓ પોતાના કપડાં 
ખંખેરી નાખતા હતા. આ લોકોને સમાજના ઈતિહાસની પણ જાણ નોતી. અરે, સતપંથી ભાઈઓને ખરાબ લાગશે એટલે 
સમાજના કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં હિન્દુ સનાતન ધર્મના કોઈ સ્વામી પંડિત કે સાધુ સંતોને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવતું નહીં. 
આ મોવડીઓ એટલી બધી લાચારી ભોગવતા અને એમસમજતા કે જો સનાતન હિન્દુ ધર્મના કોઈ સાધુ સંતોને સમાજના 
કાર્યક્રમમાં તેડાવશું તો પીરાણાના કહેવાતા વડા કાકાઓને અને બાપુઓને ને પણ અહીં આમંત્રણ આપવું પડશે. આવી ભ્રાંત 
કલ્પનામાં તેઓ રાચતા હતા. અરે, એટલું જ નહીં સમાજની કોઈ પણ સભામાં અથવા તો જાહેર કાર્યક્રમોમાં સનાતન ધર્મનો 
જયઘોષ અથવા તો ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ નો જયઘોષ બોલાવવામાં પણ આ મોવડીઓ કતરાતા હતા. તો પછી 
સમાજના બહોળા વર્ગ સનાતન હિન્દુ ધર્મ પાળતા લોકો માટે આ લોકો શું ભલીવાર કરી શકવાના હતા? આ મોવડીઓના 
મનમાં જતે દહાડે એક વાત એ દ્રઢ થતી જતી હતી કે આ સમાજ એક ધર્મ નિરપેક્ષ સમાજ છે અને સમાજને સનાતન ધર્મ સાથે 
કોઈ જ લેવા દેવા નથી. જતે દહાડે સમાજના પ્રમુખોના ચૂનાવોમાં પણ પીરાણાના કાકાનો પરોક્ષ રીતે હસ્તક્ષેપ થવા લાગી 
ગયો હતો. આવી વાતો અનેક વાર અમોને સનાતની ભાઈ શ્રી ગંગારામહિરાલાલ સાંખલાએ કરી હતી. પીરાણા સતપંથ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૦૪ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સંસ્થાની એક છુપી કાર્યસુચી પણ સમાજના ચુનાવ વખતે રહેતી કે પ્રમુખ એવો ચૂંટવામાં આવે કે જે મવાળ હોય, જે પીરાણા 
સતપંથ ધર્મના લોકોની યેનકેન પ્રકારેણ તરફેણ કરતો હોય, પછી ભલે તે જાહેરમાં પાધરો ન થતો હોય પણ પીરાણા સતપંથનો 
કહ્યાગરો તો હોવો જ જોઈએ. સમાજના તત્કાલીન પ્રમુખ શ્રી વાલજીભાઈ શિવજી વાડિયાના સમય કાળમાં પીરાણા સતપંથ 
સંસ્થાનો કેન્દ્રીય સમાજમાં પૂરેપૂરો હસ્તક્ષેપ થતો જોવામાં આવતો હતો. કહેતાં હું ક્ષોભ અનુભવું છું કે શ્રી વાલજી ભાઈ 
વાડિયાએ વર્ષો પહેલાં સનાતની ભાઈઓએ નિમણિ કરેલી ધનસુરાની એક શૈક્ષણિક સંસ્થાના બોર્ડમાં થી સનાતન શબ્દ કાઢી 
નાખવાની હિમાયત કરી હતી. આ બધું શું દર્શાવતું હતું. એ તો કોઈ પણ નાસમજ માણસ પણ સમજી શકે એમહતું કે પીરાણા 
સતપંથ સંસ્થાનો કોઈક છુપો અજેંડા (11વવ૯1 ૧૪૯0૧) અહીં કામકરી રહ્યો હતો. 


બીજી વાત હું તમોને અહીં યાદ દેવડાવું તો તે છે કે પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ કરમશી નાકરાણીના સમય કાળમાં પૂર્વ પ્રમુખ (120) 
તરીકે શ્રી વાલજીભાઈ વાડિયા હતા. અને આ જ વાલજીભાઈ વાડિયા તે વખતના પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ કરમશી નાકરાણીને 
કોટડા અને નખત્રાણા વચ્ચે સતપંથીઓ એ બનાવેલ ઇમામશાહ બાવા અને 1નિષ્કલંકી નારાયણના મંદિરમાં શોભામાં 
અભિવૃદ્ધિ કરવા માટે તેડી ગયા હતા. ત્યારે કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની ભાઈઓમાં ખુબજ રોષ હતો. તે વખતે હિંમતભાઈ 
રતનશી ખેતાણીએ અને રમેશભાઈ માવજી વાગડીયાએ પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ કરમશી નાકરાણીને અનેક વિનંતીઓ કરી 
હતી અને અન્ય સનાતની ભાઈઓ દ્વારા કરાવી હતી કે રામજીબાપા તમે પ્રમુખ થઈને પીરાણા સતપંથના કોઈ પણ કર્યક્રમમાં 
હાજરી આપશો તો સમાજમાં એક નવો ચીલો પડશે તે સમાજના સનાતની ભાઈઓ કોઈ દિવસ સાંખી નહીં લે. ગણા બધા 
સનાતની ભાઈઓની ના હોવા છતાં પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ કરમશી નાકરાણી ત્યાં ગયા તે પાછળના દિવસોમાં પ્રમુખ શ્રી 
રામજી કરમશી નાકરાણીને સાંભળવું પડ્યું હતું. પ્રખર સનાતની હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી એ થોડા દિવસ માટે પ્રમુખ શ્રી 
રામજીભાઈ કરમશી ની જોડે બોલવાના અને રામરામકરવાના સબંધો પણ કાપી નાખ્યા હતા. પાછળના સમયમાં સનાતની 
ચળવળકારો ની આ વાત તેમની ચળવળમાં એક મુદ્દો બની ગઈ હતી. 


સનાતની ચળવળકારો તરફી સનાતન ઘર્મ મુદ્દે અકલ્પનીય લોક જુવાળ 

સનાતની ચળવળકારો ની સ્વર્ણીમમહોત્સવ પહેલાની ભારતભરની સમાજોમાં ક્રમબદ્ધ અને નિયમબધ્ધ સનાતની 
સભાઓના આયોજન ને લઈને એક એવો લોક જુવાળ પેદા થઈ ગયો હતો કે સમાજના મોવડીઓને સનાતની 
ચળવળકારોની વાતને નજર અંદાજ કરવી એ ભારી મુશ્કેલ કામહતું. લોક જુવાળ પુરે પુરો સનાતની ચળવળકારોની 
તરફેણનો હતો. એટલા માટે સમાજના તત્કાલીન મોવડીઓને હવે એમલાગવા માંડ્યું હતું કે અગર તેઓ સનાતની 
ચળવળકારોની વાતને ધ્યાન નહિ આપે તો સમાજનો આગામી સ્વર્ણિમમહોત્સવ કદાચ નિષ્ફળ નીવડી જઈ શકે!. તેઓ 
સ્વર્ણિમમહોત્સવ માટે જોઈતી રકમચડાવાઓ અથવા ફાળા મારફત લોકો પાસેથી ઉઘરાવી શકશે નહી. તે દરમ્યાન તેઓએ 
(મોવડીઓએ) ગંગારામભાઈ સાંખલાની આગેવાનીમાં ચળવળકારોને મળીને કાંઇક રસ્તો કાઢવાનું વિચાર્યું. 


ગંગારામભાઈ સાંખલા કે જેઓ સ્વર્ણમમહોત્સવના પ્રમુખ તરીકે [નિયુક્ત થયેલા હતા અને તેઓ મોવડીઓ પૈકી એક માત્ર 
વ્યક્તિ હતા કે સનાતની ચળવળ કારો સાથે કોઈ પણ જાતની વાટાઘાટો માટે હંમેશા તત્પર રહેતા. તેઓ શુદ્ધ સનાતની હોવાની 
સાથે સાથે સનાતની વિચારધારાને ચુસ્ત પણે વરેલા હતા. અને તેથી જ તેઓ હંમેશા સનાતની ચળવળકારો જોડે સતત સંપર્કમાં 
રહેતા હતા. અને તેઓ અમોને કહેતા કે આ સનાતની ચળવળ વાળી વાત જાળી છે તો તેને પૂરી કરીને જ રહેજો, અધ વચ્ચે 
મૂકી દેજો નહીં. પોતે શુધ્ધ સનાતની હોવા ઉપરાંત સનાતની સિધ્ધાંતોને વરેલા હતા. સનાતન મુદ્દેતેઓ અડગ હતા. આજે 


તેમની ખોટસમાજને સાલે છે તે હકીકત છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો રૃ૦પ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સ્વર્ણિમમહોત્સવના ભંડોળ માટે ચડાવાઓ લેવા માટે તારીખ નક્કી કરવામાં આવી હતી નક્કી કરેલ તારીખ હતી 
૧૪.૦૨.૨૦૧૦ અને તે દિવસે સ્વર્ણીમમહોત્સવ બાબતે ચડાવા લેવાનું નક્કી રાખવામાં આવ્યું હતું. સવારના પહોરમાં 
લગભગ ૯.૩૦ કલાકે સામાન્ય સભાનો સમય નક્કી કરવા માં આવ્યો હતો અને તે સભામાં ચડાવાઓ લેવાનું નક્કી કરવામાં 
આવ્યું હતું. પણ સમાજના મોવડીઓને એક બીક હતી કે જો સનાતની ચળવળકારો આ સભામાં પોતાનું મંતવ્ય આપશે તો 
બાજી બગડી જશે. એટલે બે ત્રણ દિવસ આગાઉ જ તેઓ આમારી સાથે વાટાઘાટો કરવા તૈયાર થઈ ગયા હતા. તેઓનું કહેવાનું 
એ હતું કેજુઓ તમારી સનાતન ધર્મ વાળી વાત અમે માનવા તૈયાર છીએ પણ સમાજના બંધારણમાં સનાતન ધર્મનો ઉલ્લેખ જ 
કરવામાં નથી આવ્યો એટલે અમારા હાથ બંધાયેલા છે અને તે બાબતે અમે કંઈ કરી શકીએ એમનથી. અમે કહ્યું કે એમતમે 
હાથ ઊંચા કરી નાખશો તો પછી જોઈ લેજો તમે સ્વર્ણીમમહોત્સવ કેવી રીતે ઉજવો છો અને કેવો ઉજવી શકો છો? દરેક વસ્તુનો 
બંધારણમાં ઉલ્લેખ ન પણ કરાયો હોય પણ તમે જો સમાજની સ્થાપના વખતેના સંદર્ભોની કડીઓને જોડશો તો તમોને ખાતરી 
થઈ જશે કે 

આ સમાજ કોણે બનાવી છે? 

કોના માટેબનાવી છે? અને 

શા હેતુઓ ને લઈને બનાવી છે? 


આ સર્વે સંદર્ભોની કડીઓ જોડશો તો તમને ચોખ્ખું દેખાઈ આવશે કે આ કેન્દ્રીય સમાજ સનાતની વડીલોએ બનાવી છે, 
સનાતની ભાઈઓ માટે બનાવી છે, સનાતનીભાઈઓ ના હિતો ની રક્ષા માટે બનાવી છે અને સમાજના લોકોમાં સનાતન 
હિન્દુ ધર્મદ્રઢ થાય તે હેતુથી આ સમાજની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. વધુમાં આ સમાજની સ્થાપનાનો બહોળો હેતુ એ હતો કે 
કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને પીરાણા સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બનાવવી. તેથી આ સમાજમાં ઇમામશાહ પ્રેરિત પીરાણા સતપંથ 
ધર્મ પાળતા હોય એવા લોકોનો પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ હોવો જોઈએ અને એ કથિત ધર્મ પાળતા હોય તેવા લોકોના પ્રસંગોમાં 
અથવા તો કાર્યક્રમોમાં આ સમાજના મોવડીઓએ હાજરી પણ આપવી ન જોઈએ. તેવીજ રીતે આ સમાજના કોઈ પણ ધાર્મિક 
અથવા તો સામાજિક પ્રસંગોમાં પીરાણા સતપંથના લોકોને આમંત્રણ ન આપવું જોઈએ. 


સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ દ્વારા કચ્છ અને કચ્છ બહારની સમાજોમાં થયેલ સભાઓ પરદેશ તથા કચ્છ ના ગામડાની 
સમાજોમાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિએ કરેલી અવિરત ક્રમબદ્ધ સભાઓથી કેન્દ્રીય સમાજને તે સમાજોમાંથી કેટલાએ 
ભલામણના પત્રો આવ્યા હતા અને તે પત્રોમાં એક જ ભલામણ કરવામાં આવી હતી કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ એવા લોકો દ્વારા 
બનાવવામાં આવી છે કે જેઓએ સતપંથ ધર્મ અને સતપંથ સમાજને સદાયને માટે તિલાંજલિ આપી દઈને આ સનાતન [કેન્દ્રીય 
સમાજ) ની સ્થાપના કરી છે અને એટલા માટે થઈને સ્વર્ણીમમહોત્સવ ઉજવવો હોય તો માત્ર સનાતની ભાઈઓએ જ ઉજવવો 
જોઈએ અને એમાં સતપંથના ભાઈઓનો સમાવેશ કરવામાં ન આવવો જોઈએ. એટલે જ સમાજના મોવડીઓને ચિંતા અને 
બીક પણ હતી કે આ ચળવળકારો સાથે વાટાઘાટો કરીને કંઇક રસ્તો કાઢશું તો સામા ઉકરશું નહીં તો અધવચ્ચે જ અણધારી 
આફતો આવી પડશે. અમે સમાજના મોવડીઓને કહ્યું કે ભલે સનાતન ધર્મનો ઉલ્લેખ સમાજના બંધારણમાં નથી કરવામાં 
આવ્યો પણ તમો કેન્દ્રીય સમાજ અસ્તિત્વમાં આવી તે વખતના એવા ઠોસ સંદર્ભોનો અભ્યાસ કરશો તો ખબર પડશે કે આ 
સમાજ સનાતની ઓળખ ધરાવતી સમાજ જ છે અને તેના સ્થાપક વડીલો સનાતની હતા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૦૬ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સમાજના બંધારણ માં સનાતન ધર્મ નો ઉલ્લેખ નથી એથી..................****૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ 1111! 

જયારે બંધારણની વાત આવી ત્યારે અમે એટલે કે મે (રમેશભાઈ વાગડીયાએ) અને હિંમતભાઈ ખેતાણીએ બંધારણનો 
ઊંડાણથી અભ્યાસ કર્યો અને સમાજના મોવડીઓને પડકાર ફેંક્યો કે તમે અમારી સાથે બેસો અને અમે પુરવાર કરી આપશું કે 
આપણી કેન્દ્રીય સમાજ એક સનાતની ઓળખ ધરાવતી સમાજ છે અને તે સમાજનો ધર્મસનાતન ધર્મ છે. 


અમે લોકો ભારતભરની ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન સભાઓમાં લોકોને સમજાવતા હતા કે સમાજને અને ધમને કોઈ દિવસ જુદા 
કરી શકાય જ નહિ. ધર્મ વગરની સમાજ હોયજ નહિ. ધર્મ વગર સમાજનું અસ્તિત્વ જ ન હોઈ શકે. કોઈ પણ સમાજ ધર્મ 
વિહોણી હોઈ જ ન શકે. ગુજરાતી લેક્સીકોનડોટકોમજે ગુજરાતી ભાષાની એક વિખ્યાત અંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે તેને આપેલી 
સમાજની વ્યાખ્યા મુજબ “સમાજ એટલે એક વ્યવસ્થિત લોકો નો જનસમૂહ કે જ્યાં એ જનસમૂહ ના લોકો એક જ ધર્મપાળતા 
હોય, એક જ આચાર વિચારને વરેલા હોય અને એક જ પ્રકારના રીતિ રિવાજો પાળતા હોય” 


સંઘ (એસોસીએસન) અને સમાજમાં શું તફાવત છે? 

સમાજ શબ્દની ઉપરોક્ત વ્યાખ્યા મુજબ અમે સમાજના મોવડીઓને પ્રશ્ન પૂછતા કે આપણી સમાજના લોકો 
૦ શું એક જધર્મપાળે છે? 
૦ શું એકજ વિચારધારા ને વરેલા છે? 
૦ શું એકજ પ્રકારના રીતી રિવાજો પાળે છે? 


જો આનો એક પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર જો નકારાત્મક હોય તો તે જનસમુદાયને સમાજ કહેવાય જ નહિ. સમાજની ગણતરીમાં તે 
જન સમુદાય આવે જ નહીં. તેને તમે સંઘ અથવા તો એસોસિએશન કહી શકો પણ સમાજ તો ન જ કહી શકો. પણ આપણી 
કેન્દ્રીય સમાજ એક સમાજ તરીકે બોમ્બે ટ્રસ્ટ એકટ હેઠળ નોધણી થયેલી સમાજ છે અને તેથી 

૦ ત્યાં એક જ ધર્મપળાતો હોવો જોઈએ, 

૦ ત્યાં એક જ રિતી રિવાજ પાળતા લોકો હોવા જોઈએ અને 

૦ એ સમાજના લોકો એક જ આચાર વિચારને વરેલા હોવા જોઈએ. 
એટલે જ એક વાત અહી પુરવાર થાય છે કે આ સમાજમાં ઇમામશાહ પ્રેરિત મુસ્લિમ સતપંથ ધર્મ પાળતા લોકોનો અથવા તો 
સનાતન હિન્દુ ધર્મ શિવાય અન્ય ધર્મ પાળતા લોકોનો સમાવેશ કરી શકાય જ નહીં. પણ અમોને અફસોસ એ વાતનો હતો કે 
તત્કાલીન સમાજના મોવડીઓએ વિના રોકટોકે, કોઈ પણ જાતની બાંહેધરી લીધા વગર પીરાણા સતપંથ ધર્મ પાળતા હોય 
એવા લોકોને આ સમાજમાં પ્રવેશ આપવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું. 

૦ શું સનાતન ધર્મપાળતા લોકો અને પીરાણા સતપંથ ધર્મપાળતા લોકો ના આચાર વિચાર એક હોઈ શકે? 

૦ શું સતપંથ ધર્મપાળતા લોકોના અને સનાતન હિન્દુ ધર્મપાળતા લોકો ના રીતિ રિવાજો એક હોઈ શકે? 

૦ શું સનાતન હિંદુધર્મઅને ઈમામશાહ પ્રેરિત પીરાણા સતપંથ ધર્મ એક જ ધર્મ કહેવાય? 


જો ઉપરના ત્રણે પ્રશ્નોમાં થી એક પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર ના માં હોય તો આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં ઈમામશાહ પ્રેરિત પીરાણા 
સતપંથ ધર્મ પાળતા લોકોનો પ્રવેશ સદાયને માટે નિષેધ ફરમાવવામાં આવવો જોઈએ. આધ સુધારક શ્રી નારાયણજી રામજી 
લીંબાણીએ પણ લગભગ ૯૦ વરસ પહેલા સન ૧૯૨૦ ની જ્ઞાતિની પ્રથમસનાતની પરિષદમાં એજ વાત કરી હતી કે જ્ઞાતિ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૦૭ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


પીરાણા સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બને. પણ અફસોસની સાથે કહેવું પડે છે કેઆજે પણ આપણે પીરાણા સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બનાવી 
શક્યા નથી. 


તા.૧૩.૦૨.૨૦૧૦ ના રાત્રે ૧૦.૦૦ વાગે સમાજના ટ્રસ્ટી હોદ્દેદારો અને સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતી વચ્ચે એક મીટીંગ 
અત્યારે આપણે બીજા વિષયોના વિચારોમાં ચડી ગયા છીએ. આપણી મૂળ વાત એ હતી કે સમાજના મોવડીઓ એમદલીલ કરી 
રહ્યા હતા કે “સમાજના બંધારણમાં સનાતન ધર્મનો ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી કરવામાં આવ્યો એટલે અમારા હાથ બંધાયેલા છે અને 
તેથી કેન્દ્રીય સમાજને તે સનાતની સમાજ છે એમઅમે ઘોષિત કરી શકતા નથી” . સમાજના આગેવાનોની આવી દલીલો થઇ 
એટલે અમે લોકોએ (સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિએ) સમાજના મોવડીઓ ને પડકાર ફેંક્યો કે તમે બંધારણને લઈને અમારી 
સાથે બેસો અને અમે પુરવાર કરી આપશું કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ સનાતની ઓળખ ધરાવતી સમાજ છે. આ પડકારને 
પુરવાર કરવા માટે અમે સમાજના મોવડીઓને કહ્યું કે એક તાત્કાલિક મિટિંગ બોલાવવામાં આવે અને તેમાં સમાજ તરફથી સૌ 
ટ્રસ્ટીઓ અને હોદેદારો હાજર રહે અને સામે પક્ષે સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિ વાળા ભાઈઓ હાજર રહેશે એવું નક્કી કરવામાં 
આવ્યું. અને તે પ્રમાણે તા.૧૩.૦૨.૨૦૦૦૯ ની રાત્રે ભેગા થવાનું નક્કી થયું. અને સમાજના ડાઈનિંગ હોલના ઉપરના 
હોલમાં મિટિંગ બોલાવવામાં આવી. બીજા દિવસે સમાજની ચડાવા લેવા માટેની સભા રાખવામાં આવી હતી તેથી જ કદાચ 
સમાજના મોવડીઓને એમહતું કે આ વિષયને આજે રાત્રે જ પૂરો કરી નાખીએ જેથી બીજા દિવસે ચડાવાઓ લેવામાં આવે 
ત્યારે અમારા તરફથી (ધર્મજાગૃતિ સમિતિ વાળા તરફથી) ડખો ન થાય. 


આ સભાની વિશેષ અગત્યતા 

આ સભા સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ માટે બહુજ અગત્યની સભા હતી. અમારો ઈજ્જતનો સવાલ હતો. મને અને હિંમત 
ભાઈને લાગતું હતું કેજો આપણે ટ્રસ્‍ટી હોદ્દેદારોને સમજાવવામાં નિષ્ફળ નીવડશું તો અત્યારની જે સનાતન ધર્મ બાબતે સમાજ 
વિરુદ્ધ લડત ચાલી રહી છે તે ખોરંભાઈ જશે. અમારી માટે તે મીટીંગ “કરો યા મરો” (20 0૨ 018) સમાન હતી. માટે તે અહં 
સભાની પૂર્વ તૈયારી રૂપે અમે બંને જણા રાતભર વિરાણી વાળા સૂર્યકાંત ભાઈ ધનાણીના ઘરે જ્યાં અમારો કાયમી ઉતારો હતો 
ત્યાં જાગરણ કરીને રીતસરની રિહર્સલ કરતા હતા. જ્યારે મિટિંગનો દિવસ આવ્યો ત્યારે મેં હિંમતભાઈ ખેતાણીને કહ્યું કે 
મિટિંગમાં આની દલીલ હું કરીશ. અને મીટીંગમાં હું દલીલ કરુ ત્યારે મારી કઈક ભૂલ ચૂક થાય ત્યારે મને ટકોર કરજો અન્યથા 


તમે પણ વચ્ચે બોલજો નહીં એવું હિંમતભાઈ અને મારી વચ્ચે નકી થયું. 


પહેલેથી નક્કી થવા પ્રમાણે તા. ૧૩.૦૧.૨૦૧૦ ની રાત્રે ૧૦.૦૦ વાગે સમાજના ડાઇનિંગ હોલની ઉપરના હોલમાં બંને 
પક્ષો ભેગા થયા. આ મીટીંગ અનૌપચારિક મીટીંગ હતી, ઓફ દી રેકોર્ડ મીટીંગ હતી, પણ અમારી માટે અને સમાજના 
સનાતનીઓ માટે બહુજ આગત્યની મીટીંગ હતી. તે મીટીંગની સફળતા અને 1નિષ્ફળતા ઉપર સમાજની સનાતની સમાજ 
તરીકેની ઓળખ પુનઃ સ્થાપિત કરાવવાનો પૂરે પૂરો મદાર હતો. અમારી માટે “ડુ ઓર ડાઈ” જેવી પરિસ્થિતિ હતી. પણ મને 
અને હિંમતભાઈને આત્મવિશ્વાસ ભરપુર હતો કે અમે વિજયી થશું. 


અમારા તરફથી એટલે કે સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિ તરફથી; 
૧. રમેશભાઈમાવજી વાગડીયા, ખોંભડી-બેંગલોર 

ર. હહૈમતભાઈરતનશી ખેતાણી, વિરાણી-મુંબઈ 

૩. પ્રેમજીભાઈભાણજી કેશરાણી, અંગિયા-મુંબઈ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૦૮ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૪ માવજીભાઈ કેશરા રામાણી નખત્રાણા 

પ અબજીભાઈ વિશ્રામકાનાણી વિરાણી-મુંબઈ 

૬. કરસનભાઈપ્રેમજી મેઘાણી અંગિયા 

૭ રામજીભાઈ ભીમજી ડાયાણી વિથોણ-જોરાવરનગર 
૮ અખઈભાઈપ્રેમજી માનાણી કોલકાતા 

૯. ડાયાભાઇ જીવરાજગોરાણી વિઘોડી-મોડાસા 

૧૦. શંભુભાઈ (ભોલેનાથ) ગોગારી વિરાણી-મુંબઈ 
વગેરે ભાઈઓ હાજર રહ્યા હતા. 


કેન્દ્રીયસમાજ તરફથી સમાજના તે વખતના હોદેદારો અને અમુક ટ્રસ્ટીઓ હાજર રહ્યા હતા. તેમાંના સર્વશ્રી 


૧) રામજીભાઈકરમશી નાકરાણી પ્રમુખ, 

૨) દેવજીભાઈ રામજી ભાવાણી ઉપપ્રમુખ 

૩) ગંગારામહીરાલાલસાંખલા ટ્રસ્‍ટી અને સ્વર્ણિમમહોત્સવ આયોજનના પ્રમુખ 
૪) મનસુખભાઈવિશ્રામરૂડાંણી ઉપ પ્રમુખ 

૫) રતિલાલ અબજી લીંબાણી સહ ખજાનચી 

૬) રવિલાલ કેશરા રામજીયાણી પ્રમુખશ્રી વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન 
૪૭) લખમશી ભાઈનાયા દીવાણી ટ્રસ્‍ટી 

૮) લખમશીલધાવાસાણી-ટ્રસ્ટી 

૯) ગોપાલભાઈરામજી ભાવાણી ટ્રસ્‍ટી 

૧૦) લાલજીભાઈ શિવજી ભાવાણી ટ્રસ્‍ટી 

૧૧) વાલજીભાઈનારણ ભગત ટ્રસ્ટી 

૧૨) વાલજીભાઈ શિવજી વાડિયા ટ્રસ્ટી 

૧૩) વાલજીભાઈ હીરજી ચૌહાણ મંત્રી 

૧૪) નરસિંહભાઈનારણસાંખલા મંત્રી 

૧૫) દેવજીભાઈ માવજી લીંબાણી ટ્રસ્‍ટી 

૧૬) માવજી શામજી છાભૈયા મંત્રી 

૧૭) લાલજી હંસરાજ રામાણી ખજાનચી 


સભાબોલાવવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ અને હેતુ એ જાણવા માટેનો હતો કે 

કેન્દ્રીય સમાજનો ધર્મ શું છે? કયા ધર્મના પાયા ઉપર તેની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી? 

આ સમાજની સ્થાપના કેવા અને કયા વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી? 

એ વડીલો સતપંથ ધર્મનો ત્યાગ કર્યાપછી કયો ધર્મપાળવાનું ચાલુ કર્યું હતું? 

તે વડીલોએ આ સમાજની સ્થાપના કયા અને કેવા હાલાતમાં અને કેવા સંદર્ભોને ટાંકીને કરી હતી? 
આ સમાજની સ્થાપના કોના માટે અને કોના હિતોની રક્ષા કરવા માટે કરી હતી? 


આ સમાજની સ્થાપના વખતેના મૂળભૂત હેતુઓ અને ઉદ્દેશો શા હતા? 


આ જુ જ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૦૯ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૪૭. આસમાજનીધાર્મિક રીતે ઓળખ શું હતી અને અત્યારે શું છે? 


૮. આ સમાજની સ્થાપના કર્યા પછી સ્થાપક વડીલોએ શું એમવિચાર્યું હશે કે જતે દહાડે આ સમાજના ટોચના હોદેદારો 
સતપંથના કાર્યક્રમોમાં તેમના આમંત્રણને માન આપી તે કાર્યક્રમની શાન વધારવા અથવા તો તે પીરાણા સતપંથ ધર્મને 
પ્રોત્સાહન આપવા અથવા તો શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરવા જશે? 

૯. સમાજના અત્યારના બંધારણમાં સનાતન ધર્મનો ઉલ્લેખ નથી તો કયા સંદર્ભોથી એ પ્રતીતિ કરી શકાય કે આ 
સમાજનો ધર્મસનાતન હિંદુધર્મજ છે. 


ઉપરોક્ત વિષયો ને લઈને અમે (સનાતન જાગૃતિ સમિતિ વાળાએ) ઠોસ રજુઆતો કરી. પણ કેન્દ્રીય સમાજના ટ્રસ્ટી 
હોદ્દેદારોની દલીલ એ હતી કે આ સમાજનો કોઈજ ધર્મ નથી અને આ સમાજને ધમ સાથે કંઈ જ લેવા દેવા નથી. આ એક ધર્મ 
નિરપેક્ષતા વાળી સમાજ છે. એટલે આ સમાજમાં સનાતન ધર્મ પાળતા હોય તેવી વ્યક્તિઓ પણ સભ્ય બની શકે છે અને 
ઈમામાશાહ પ્રેરિત પીરાણા સતપંથ ધર્મપાળતા હોય તેઓ પણ સભ્ય બની શકે છે. તેમનું કહેવાનું એ હતું કે આ સમાજમાં કોઈ 
પણ સભ્ય કોઈ પણ ધર્મપાળતો હોય તેમાં કોઈને કંઈ વાંધો હોવો જોઈએ નહી. આ બાબતે એ લોકોની દલીલો એવી હતી કે ન 
તો સમાજના નામમાં અને ન તો સમાજના બંધારણમાં સનાતન ધર્મ બાબતે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે અમારા 
(સમાજના મોવડીઓના) હાથ બંધાયેલા છે અને સનાતન જાગૃતિ સમિતિની દલીલને અમે માન્ય રાખી શકીએ એમનથી. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૧૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સમાજના બંધારણમાં જણાવવામાં આવેલ ઉદ્દેશો અને હેતુઓ ની નકલ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કરછ કડવા પાટીદાર સમાજ 
બંધારણ અને ધારા ધોરણ 


૧. નામ:- આ સમાજનું નામ શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ રહેશે. 

૨. મુખ્યકાર્યાલય:- આ સમાજનું મુખ્ય કાર્યાલય નખત્રાણા-કચ્છ ખાતે ના પાટીદાર વિધાર્થી ભવનમાં 
રહેશે. સમાજ દ્વારા સંચાલિત પેટા સંસ્થાઓના રોજબરોજના વહીવટી સુગમતા માટે બીજા 
કોઈપણ સ્થળોએ પેટા કાર્યાલયો ખોલી શકાશે. 

3. દ્વિસાબીવર્ષ:- આ સમાજનું હિસાબી વર્ષ ૧ લી એપ્રીલ થી ૩૧ માર્ચ સુંધીનું રહેશે. 

૪. ઉદ્દેશો અને છેતુઓ :-આ સમાજ નીચે મુજબના ઉદ્દેશો તેમ જ હેતુઓ પાર પાડવા માટે સ્થાપવામાં 
આવેલ છે. 

(૧) સમાજનો મુખ્ય ઉદ્દેશ કચ્છ તેમજ કચ્છ બહાર કોઇ પણ જગ્યાએ રહેતા કચ્છ કડવા પાટીદાર 
ભાઈ બહેનો વચ્ચે પરસ્પર સ્નેહ, સંગઠન, સહકાર અને એકય ની ભાવના વધે તેવા પ્રયત્નો 
કરવા. 

શજુ (૨) સમયોચિત સામાજીક રીતે રિવાજેમાં સુધારા વધારા કરી એકબીજાને વધારેમાં વધારે ઉપયોગી દ 
થઈ શકે તેમજ સમાજના રીતરીવાજેમાં એક્રુપતા સ્થપાય તેવા પ્રયત્નો કરવા. 

(૩) સમાજમાં કેળવણીનો વધારેમાં વધારે પ્રચાર અને પ્રસાર થાય તેવા પ્રયત્નો કરવા. 

(૪) સમાજના આર્થિક દ્રષ્ટિએ નબળાં ભાઇ બહેનો ને મદદરૂપ થવું. 

(૫) સામાજીક ન્યાય ઝડપી અપાવવા પ્રયત્નો કરવા. 

(૬) સમાજમાં નૈતિક, ધાર્મિક, તેમજ રાષ્ટ્રીય ભાવના વધે તેવા પ્રયત્નો કરવા. 

(૭) જ્ઞાતિ હિતનાં દરેક પ્રકારના કાર્યો કરવા. 

પ. પ્રવૃત્તિઓ:- ઉપરોકત ઉદ્દેશો અને હેતુઓ પાર પાડવા સમાજ વખતો વખત સમયોચિત નીચે મુજબની 
પ્રવૃતિઓ હાથ ધરશે. 

(૧) જ્ઞાતિ ભાઇ-બહેનોના હિતાર્થે પરસ્પર પ્રેમ , સહકાર, સંગઠન, અને એકયતા વધે તે માટે સ્નેહ 
સંમેલનો, ચર્ચા સભાઓ, જ્ઞાતિ અધિવેશનો તેમજ વિદવાન અને આગેવાન વ્યકિતઓનાં 
સામાજીક વ્યાખ્યાનો યોજવા અને તેવી અન્ય પ્રવૃતિઓમાં સાથ અને સહકાર આપવો. 

(૨) શજ્ઞાતિનાસામાજીક રીત રિવાજેમાં એકરુપતા જળવાય તેવા પ્રયત્નો કરવા અને સમયોચિત સુધારા 
વધારા કરી સમાજે પસાર કરેલ નિયમોનું પાલન કરાવવા પ્રયત્નો કરવા. 

ને (૩) જ્ઞાતિના બાળકોને કેળવણી માટે સગવડતા અને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે વિધાર્થી છાત્રાલયો હ 

તેમજ કન્યા છાત્રાલયો, સ્કુલો, કોલેજે સ્થાપવી તેમજ સંચાલન કરવું અને ચાલુ સંસ્થાઓનો 
યોગ્ય વહીવટ કરી વિધાર્થી/ વિધાર્થીનીઓ ને દરેક પ્રકારની સહાય કરવી. 

(૪) શ્ઞાતિની અન્ય સંસ્થાઓ પાસેથી સહાય મેળવી શકશે, સંચાલન માટે જરૂરી મદદ મેળવી શકશે 
અને સંજોગો વસાત જરૂર જણાશે તો સંસ્થાનો વહીવટ પણ જ્ઞાતિ સંસ્થાને સોપી શકશે. 

(૫) સમાજની આર્થિક તેમજ સામાજીક પ્રગતિ થાય તેવા પ્રયત્નો કરવા અને આર્થિક દ્રષ્ટિએ નબળા 
ભાઈ-બહેનોને યોગ્ય સહાયતા કરવી. 

(૬) સમાજની કોઇપણ વ્યકિત વિશિષ્ટ સિધ્ધિ મેળવેલ હોય તેઓનાં સન્‍માન કરવા તેમજ યોગ્ય 
પારિતોષિક આપવા. 


(૭) સમાજની સ્થાવર તેમજ જંગમ મિલકતોનો વહીવટ કરવો અને સમાજની આવી મિલકતો વધે 
તેવા પ્રયત્નો કરવા આ માટે યોગ્ય દાન અને ભેટો સ્વીકારવા. 


(૪) 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૧૧ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


જસ દુ ન -ન્‍્---- * ટ ૧."૦/૧- 


શ્રી અખિલ ભાસતીય કચ્છ કડવા ઘાટીદાટ સમાજ -નખત્રાણા(કચ્છ) 
નપ્ર નિવેદન 
શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ ના આ બંધારણ અને ધારા - ધોરણ ની પુસ્તિકા આપ સૌના 
કરકમળોમાં રજુ કરતાં ખૂબજ હર્ષ અને આનંદની લાગણી હનુભવીએ છીએ. 
આપ સૌ જણો છો કે, આપણા આદરણીય વડીલો એ ખૂબજ દુરદર્શિતા વાપરી સમસ્ત ભારતભરમાં પથરાયેલ આપણા 
સમાજને એક સૂત્રે બાંધવા એક વ્યવસ્થિત બંધારણીય માળખું ઉભું કરવાનું ભગીરથ કાર્ય હાથમાં લઇ તેને પરિપૂર્ણ કરવા ૧૭ 
ભાઈઓની એક બંધારણ સમિતિ ની રચના કરી તેમને બંધારણ બનાવવાનું કાર્ય સાંપવામાં આવેલ. 
મુરબ્બીશ્રી શિવદાસ કાનજી નાકરાણી ના અધક્ષપદેમળેલ તા. ૧૦.૫.૧૯૬૦ના જ્ઞાતિના પ્રથમ એતિહાસિક અધિવેશમાં 
સમાજના લેખિત બંધારણને સર્વાનુમતે મંજુર કરવામાં આવેલ. આમ આપણી સમાજનું એક વ્યવસ્થિત બંધારણીય માળખાની 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ “નામથી રચના કરવામાં આવી. આ ભરાયેલ અધિવેશનમાં જ્ઞાતિના પ્રથમ બંધારણને તેમજ 
જ્ઞાતિના સામાજીક રીતરીવાજે ને પણ પસાર કરી સમાજને અખિલ ભારતીય સ્વરૂપ આપવામાં આવેલ. પસાર થયેલ આ બંધારણને 
સમાજના આદરણીય વડીલશ્રી ભીમજી કેશરા લીંબાણીએ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટમાં નોંધાગી માટે રજુ કરેલ અને સમાજના બંધારણને 
ચેરીટી કમીશ્નરે મંજુર રાખી તા. ૬.૪.૧૯૬૫ના આદેશ મુજબ માન્યતા આપી અને તેનો રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર એ-૮૨૮ આપેલ. 
સમય પસાર થવાની સાથે જ્ઞાતિના રીતવાજેમાં ફેરવિચારણા ની જરૂર જણાતાં ત્યાર પછી મળેલ જ્ઞાતિ અધિવેશનો સે 
૧૯૭૭, ૧૯૮૫ અને ૧૯૯૩માં જરૂરી સુધારા વધારા કરવામાં આવેલ. સમયાન્તરે સમાજની પ્રવૃતિઓમાં ઉત્તરોતર વૃધ્ધિ થતાં 
સમાજના બંધારણમાં સમયોચિત સુધારા વધારા કરવા જરૂરી બની ગયેલ અને તે મુજબ બંધારણને સુધારી સમયાનુસાર ફેરફાર કરી 
વ્યવસ્થિત સુધારેલ બંધારણ બનાવવા માટે ૧૩ જણની બંધારણ સમિતિની રચના કરવામાં આવી. બંધારણ સમિતિ પૈકીના બે 
સભ્યો સમિતિની બધી બેઠકોમાં ઉપસ્થિત નરહેતાં તેમના નામ કમી કરી ૧૧ (અગીયાર) જણ, જેમના નામ બંધારણના પાછળમાં 
લખવામાં આવેલ છે આ સમિતિએ ખૂબજ વિચારણા અને મંથન ને અંતે સર્વાનુમતે સુધારેલ બંધારણ સમાજને અર્પણ કરેલ. 
મુરબ્બી શ્રી મણીભાઇ પુંજાભાઈ રામાણીના અઘ્યક્ષ સ્થાને તા. ૨૪.૮.૧૯૯૪ના રોજ મળેલ સમાજની સામાન્ય 
સભામાં આ નવા સુધારેલ બંધારણને સર્વાનુમતે બહાલી આપવામાં આવેલ અને તે મુજબ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજને બદલે 
“શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ “ના નામથી આ બંધારણ તા. ૨૫.૮.૧૯૯૪થી અમલમાં આવેલ છે. 
સમાજની સામાન્ય સભામાં બંધારણ પસાર થતાં અગાઉ ના બંધારણમાં થયેલ ફેરફારોને મંજુરી માટે સમાજના ટ્રસ્ટી 
મંડળ વતી ટ્રસ્ટી શ્રી શિવદાસ ગોવિંદભાઇ છાભૈયા એ ચેરીટી ટ્સ્ટમાં રજુ કરેલ અને જેને ચેરીટી કમીશ્નરે તા. ૧૪.૩.૨૦૦૨ના 
આદેશથી મંજુરી આપી નવા બંધારણને કાનુની માન્યતા આપવામાં આવેલ . 
સમાજના સુધારેલ નવા બંધારણને કાનુની માન્યતા મળી જવા બાદ બંધારણ અને ધારા ધોરણોની જાણ સમાજના 
ભારતભરમાં વસતા આપણા જ્ઞાતિજનોને થાય તે માટે આ બંધારણ પુસ્તિકા પ્રસિધ્ધ કરી આપ સમક્ષ રજુ કરતાં આનંદની લાગણી 
અનુવીએ છીએ. બંધારણ છપાઇમાં ખુબજ કાળજી લેવામાં આવી છે. છતાં કોઇ જગ્યાએ જાણે-અજાણે ક્ષતિ રહી ગયેલ હો 
તેક્ષમ્ય ગણશો એવી નમ્ર અરજ કરીએ છીએ. સમાજના આજ સુધીના સફળ સુકાનિયો ની નામવલી આપણા ભાવી પેઢી નેજાણવા 
મળેતે ઉદેશ્યથી આ પુસ્તીકા માં છાપવામાં આવેલ છે. 
આમ ભારત તેમજ વિશ્વના ખૂણેખૂણે વસેલ આપણા સૌ જ્ઞાતિ ભાઇ-બહેનોની પવિત્ર ફરજ બની રહે છે કે, બંધારણ 
| અનુસાર આપણી પવિત્ર ફરજ સમજી સમાજના સર્વાગી ઉત્કર્ષમાં સંપૂર્ણ સાથ અને સહકાર આપી આપણા સમાજને એક આદર્શ 
સમાજબનાવવામાં સહભાગી થઇએ અવી નપ્ર અરજ સાથે આ નિવેદન ને વિરામ આપીએ છીએ. 


પાટીદાર વિધાર્થી ભવન 
નખત્રાણા-કચ્છ. 
તા.૦૧.૦૬.૨૦૦૨ 
મોહનલાલ શવજીભાઇ ધોળુ ખીમજી લખમશી લીંબાણી 
"મહામંત્રી પ્રમુખ 


શ્।ી અખિલ ભાસ્તીય કચ્છ કડવા ઘાતટીદાડટ અમાજ - નખત્રાણા. 
(૩) 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


ર૧૨ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


રમેશભાઈ વગાડીયાએ કેન્દ્રીય સમાજના ટ્રસ્ટી હોદ્દેદારો સામે સમાજના બંધારણને લઈને સનાતન-સતપંથ મુદ્દે કરેલ 
દલીલો 

તે વખતે દલીલનો દોર મેં (રમેશભાઈ વગાડીયાએ) હાથમાં લીધો અને તે સભામાં ઉપસ્થિત સર્વે ટ્રસ્‍ટી, હોદ્દેદારોને કહ્યું કે બધા 
લોકો હવે સમાજનું બંધારણ હાથમાં લો અને પાના નંબર ૪ ખોલો. તેમાં ફકરા નંબર ૪ “ઉદ્દેશો અને હેતુઓ” વાંચો. તેમાં 
લખેલું છે કે આ સમાજ નીચે મુજબના ઉદ્દેશો તેમજ હેતુઓ પાર પાડવા માટે સ્થાપવામાં આવેલ છે. તે મથાળા હેઠળ ઉદ્દેશ 
નંબર ૬ વાંચો. એમ રમેશભાઈ વગાડીયાએ સભાને જણાવ્યું હતું. 


શ્રીમાન મનસુખભાઈ રૂડાણીએ બધા સાંભળે એમદટ્ઠા નંબર નો ઉદ્દેશ વાંચ્યો તે આ પ્રમાણેનો હતો. “સમાજમાં નેતિક, 
ધાર્મિક, તેમજ રાષ્ટ્રીય ભાવના વધે તેવા પ્રયતો કરવા.” કોને કરવા? આ સમાજે (કેન્દ્રીય સમાજે) કરવા. તો શું આમાં તો 
સનાતન ધર્મ એમલખ્યું નથી એવો પ્રશ્ન મનસુખ ભાઈએ અમોને (સમિતિને) કર્યો. ત્યારે મેં કહ્યું “પનસુખભાઈ હવે મારી 
વાત સાંભળો. હું બોલતો હોઈશ કે દલીલ કરતો હોઈશ ત્યારે મહેરબાની કરીને કોઈ વચ્ચે બોલતા નહી. હું તમારી પાસે જવાબ 
માંગીશ ત્યારે હા અથવા ના માં જવાબ આપજો”'. મારી વાતમાં બધાએ હા માં માથું ધુણાવ્યું અને કહ્યું ભલે. 


મેં આગળ વધતાં દલીલ કરી કે ઉદ્દેશ નંબર ૬ માં લખ્યું છે કે “નૈતિક ધાર્મિક અને રાષ્ટ્રીય ભાવના વધે તેવા પ્રયતો આ સમાજે 
કરવા જોઈએ”. હવે આપણે નેતિકતા ને પછી લેશું. ધાર્મિકતાને પછી લેશું. તે બંને વિષયોને હાલ પૂરતા બાજુએ મુકો. સૌથી 
પહેલાં રાષ્ટ્રીય ભાવના વધે તેવા પ્રયતો આ સમાજે કરવા તે બાબતને આપણે ચર્ચામાં લેશું. મારે અહીં ઉપસ્થિત સર્વેસમાજના 
ગણમાન્ય વ્યક્તિઓને એ પ્રશ્ન પૂછવો છે કે આ સમાજે કયા રાષ્ટ્રની ભાવના વધે તેવા પ્રયલો કરવા જોઈએર રાષ્ટ્રનું નામતો 
બંધારણમાં લખ્યું નથી. ત્યારે મનસુખ ભાઈ બોલ્યા. સમાજ તરફથી દલીલનો દોર મનસુખ ભાઈના હાથમાં હતો. તેમણે કહ્યું 
કે “એમાં પુછવાનું શું છે એતો નિશ્ચિત પણે ભારત રાષ્ટ્રની ભાવના વધે તેવા પ્રયતો આ સમાજે કરવા જોઈએ”. ત્યારે તરતજ 
મેં સામો સવાલ કર્યો કે આ સમાજના બંધારણમાં “ભારત રાષ્ટ્ર'' એવો શબ્દ તો લખ્યો નથી તો પછી ભારત રાષ્ટ્રની ભાવના 
વધે તેવા પ્રયતો આ સમાજે કરવા જોઈએ એમઆપણે કેમમાની લઈએર કોઈ અન્ય રાષ્ટ્રની ભાવના વધે એવા પ્રયતો આ 
સમાજ ન કરી શકે? ભારતની આજુબાજુ પાકિસ્તાન છે , બંગલા દેશ છે, શ્રીલંકા છે, તે રાષ્ટ્રોની ભાવના વધે તેવા પ્રયતો આ 
સમાજે કરવા જોઈએ કે નહિ? મનસુખ ભાઈએ વળતી દલીલ કરી કે “એ તૌ સમજવાની વાત છે, આમાં કંઈ પુછાય થોડું”. મે 
વળતી દલીલ કરી કે ચાલો એક વખત માની લઈએ કે આ સમાજને ભારત રાષ્ટ્રની ભાવના વધે એવા પ્રયલો કરવા જોઈએ પણ 
બંધારણમાં ભારત રાષ્ટ્ર એમલખેલું નથી. 


હવે મારો બીજો પ્રશ્ન એ છે કે આ સમાજ ભારત રાષ્ટ્રની સાથે સાથે પાકિસ્તાન રાષ્ટ્રની ભાવના વધે એવા પ્રયભો કરી શકે? 
બીજા શબ્દોમાં પૂછું છું કે આ સમાજ બે રાષ્ટ્રોની ભાવના વધે તેવાપ્રયતો કરી શકે? તરતજ દેવજી રામજી ભાવાણી બોલી ઉઠ્યા 
કે “એમકંઈ પૂછાતું હશે? એ તો સમજવાની વાત છે કે આ સમાજ એક જ ભારત રાષ્ટ્રની ભાવના વધે એવા પ્રયત્ઞો જ માત્ર કરી 
શકે”. મેં તરતજ વડીલની વાતને પકડી લીધી અને ત્યાં બેઠેલા તમામસભ્યો ને કહ્યું કે વડીલ શ્રી દેવજી બાપાએ આપેલા 
જવાબને બરાબર નોધી લેજો. તીર બરાબર નિશાન ઉપર જ લાગ્યું હતું અને મેં જે ધારેલું એવોજ જવાબ સામે પક્ષેથી આવી 
રહ્યો હતો. ડાહ્યો કાગડો બે પગે બંધાય એવો તાલ થઈ રહ્યો હતો. આ થઇ રાષ્ટ્રીય ભાવના બાબતની ચર્ચા. 


હવે મારે દઠા (છઠ્ઠા) ઉદ્દેશની ધાર્મિક બાબતે ચર્ચા કરવી છે. ફરી પાછો મેં સામે વાળા પક્ષને (સમાજના મોવડીઓને) સવાલ 
કર્યો કે “આ સમાજ કયા ધમની ભાવના વધે તેવા પ્રયલો કરી શકે? ભારતમાં મુખ્યત્વે ત્રણ ધર્મો પળાય છે. હિંદુ મુસ્લિમઅને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ખ્રીસ્તી”. 


હવે ટ્રસ્‍્ટી-હોદદેદારોને લાગી રહ્યું હતું કેપાણી તેમના પગ તળે આવી રહ્યું છે. બે ઘડી સભામાં સોંપો પડી ગયો. મુંજાતા મનથી 
મનસુખ ભાઈ બોલ્યા કે “આ સમાજે સનાતન હિંદુ ધમની ભવના વધે એવા પ્રયતો કરવા જોઈએ””. મેં વળતો બીજો પ્રશ્ન કર્યો 
કે “બંધારણમાં તો એવું તો લખ્યું નથી તો તમે કેમકહી શકો કે આ સમાજે સનાતન હિંદુ ધર્મની ભાવના વધે એવા પ્રયભો કરવા 
જોઈ”? મારી દલીલ ચાલુ રાખતાં મેં સામે પક્ષ વાળાને બીજો લગતો પ્રશ્ન એ કર્યો કે “આ સમાજે (કેન્દ્રીય સમાજે) સનાતન 
હિંદુ ધર્મની સાથે સાથે મુસ્લિમધર્મની ભાવના વધે એવા પ્રયલો કરી શકે? અથવા તો બે ધર્મની ભાવના વધે એવા પ્રયતલો કરી 
શકે”? સભામાં ટ્રસ્ટી-હોદ્દેદારોની કાપો તો લોહી ના નીકળે એવી પરીસ્થિતિ નિર્માણ થઇ ગઈ હતી. ફરી પાછા મનસુખ ભાઈ 
બોલ્યા કે “આ સમાજ ફક્ત અને ફક્ત સનાતન હિંદુ ધર્મની ભાવના વધે તેવા જ પ્રયભો કરી શકે” . એજ વાત અમે કરી રહ્યા 
છીએ અને એ જ વાત તો અમે સનાતન ધર્મજાગૃતિ વાળા ભાઈઓ તમારા મોઢે થી સાંભળવા માગીએ છીએ. 


આ સમાજ (કેન્દ્રીય સમાજ ) સનાતન હિંદુ ધર્મના પાયા ઉપર નિમણિ થયેલી સમાજ છે તેવું પુરવાર થયું 

ઉપરોક્ત ચર્ચામાં જ એ વાત પુરવાર કરે છે કે આ સમાજની મૂળ ઓળખ એક સનાતની સમાજ તરીકેની છે અને આ સમાજ 
બંધારણીય ધોરણે પણ એક જ ધર્મ સનાતન હિંદુ ધર્મની ભાવના વધે એવાજ પ્રયતો કરી શકે છે અન્ય કોઈ પણ ધર્મની નહિ. 
હાલાકી સનાતન શબ્દ બંધારણમાં લખેલો નથી. અન્ય કોઈ ધર્મની ભાવના વધે એવા પ્રયત્ઞો હરગીજ કરી શકે નહિ. ત્યારે 
તરતજમેં (સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતીએ) વળતો પ્રહાર કરતાં જણાવ્યું કે “અગર તમે કહો તો અમે એ પણ અત્યારે પુરવાર 
કરી શકીએ એમછીએ કે ઈમામશાહ બાવા પ્રેરિત પીરાણા સતપંથ ધર્મ એક ઈસ્લામધર્મનું ફાંટું છે. અને સતપંથ ધર્મને પાળતા 
લોકોને આ સમાજમાં સમાવેશ કરવો તે વાત એમપુરવાર કરે છે કે આ સમાજમાં બે ધર્મના લોકોનો તમે સમાવેશ કરી રહ્યા છો, 
તેનો સીધો અર્થીએમથાય કે આ સમાજ બે ધર્મની ભાવના વધે એવા પ્રયત્ો પણ કરે છે. તે સમાજના બંધારણ વિરુદ્ધ ની વાત છે. 

કારણકે સમાજ એને જ કહેવાય જ્યાં વ્યવસ્થિત લોકોનો જન સમૂહ 

૦ એક જ ધર્મપાળતો હોય, 

૦ એકજ આચાર વિચારને વરેલો હોય અને 

૦ એક જ રીતી-રીવાજ પાળતો હોય. 


તેની સાથે સાથે બીજી વાત એ પણ છે કે પીરાણા સતપંથ ધર્મ પાળતા સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા આયોજિત કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં 
આ સમાજના કોઈ પણ હોદેદારો, ટ્રસ્ટીઓ કે પછી સામાન્ય સભ્યો ભાગ લઈને ત્યાંની શોભામાં અભિવૃદ્ધે કરવા જવું અથવા 
તો ભાગ લેવો એ સતપંથ ધર્મની ભાવના વધે એવા પ્રયલો કરવા બરાબર છે. આપણી કેન્દ્રીય સમાજના સ્થાપક સનાતની 
વડીલો તેમજ આધ સુધારક પૂજ્ય નારાયણજી રામજી લીંબાણીએ પીરાણા સતપંથ સાથે છેડો ફાડતાં ભીષ્મપ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે 
આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બને તે માટે આપણે સર્વેસનાતની સભ્યોએ પ્રયલો કરવાના છે. 


એટલા માટેજ, આ સમાજના (કેન્દ્રીય સમાજના) જે હોદ્દેદારો અથવા તો ભાઈઓએ સતપંથના કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હશે તે 
બંધારણીય રીતે આ સમાજના ગુનેગાર ઠરે છે. મુખ્યત્વે ઉપરોક્ત ચર્ચાની સાથે ખુલ્લા મનથી અન્ય ચર્ચાઓ પણ થઈ તેની 
મિનીટ નીચે પ્રમાણે છે. 


૦ ૧ . આપણી કેન્દ્રીય સમાજ મૂળ વૈદિક સનાતન હિંદુધર્મની ઓળખ ધરાવતી સમાજ છે 
૦ ૨ . કેન્દ્રીય સમાજના હાલના બંધારણમાં જણાવેલ ઉદ્દેશો અને હેતુઓથી પણ તે વાત પુરવાર થાય છે કે આ સમાજ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ર૧૪ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સનાતની સમાજ છે અને તેની સ્થાપનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જ્ઞાતિને પીરાણા સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બનાવવી. . 

. કેન્દ્રીય સમાજનું સભ્યપદ મેળવવા માટેની હાલની પદદતિઓમાં રહેલ ત્રુટીઓ બાબત 

. કેનદ્રીયસમાજનો આગામી સ્વર્ણિમમહોત્સવની ઉજવણીમાં સતપંથ ધર્મપાળતા લોકો ભાગ ન લઈ શકે તે બાબત 

. સતપંથીઓ દ્વારા કરવામાં આવતા તદ્ન ખોટા કોર્ટકેસો અને પોલીસ ફરિયાદો બાબત 

. સમાજના પદાધિકારીઓ દ્વારા અપાતા જુઠા નિવેદનો બાબત. એવા જુઠા નિવેદનો સમાજના ટ્રસ્‍ટી શિવદાસ 
ગોવિંદ છાભૈયા દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા કે સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિ અને સમાજ વચ્ચે સમાધાન થઈ ગયું 
છે તે તદ્દન જુઠી ઉપજાવી કાઢેલી વાત છે . 


છ ૪9 ૪ 9૦ 
7 .2 ૦ 60 


ઉપરોક્ત મુદ્દાઓ પર ઊંડાણથી ચચ ઓ થયા પછી સર્વ સહમતીથી વિવિધ છણાવટોની સાથે સાથે નીચે પ્રમાણેના ૭ 
નિણયો લેવામાં આવ્યા હતાઃ 


૦ ૧. આપણા કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના એવા વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે જેમને પીરાણા સતપંથ મતનો 
સદન્તરે ત્યાગ કરી આપણા મૂળ સનાતન હિંદુ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો હતો. તેથી નીસંકપણે એ પુરવાર થાય છે કે 
આપણી કેન્દ્રીય સમાજ એક સનાતની સમાજ છે અને તેનો ધર્મસનાતન વૈદિક હિંદુધર્મ છે. 


૦ ૨. કેન્દ્રીય સમાજના હાલના બંધારણમાં ધાર્મિક બાબતે તેમજ સભ્યપદ મેળવવા બાબતે સ્પસ્ટતા હોવા છતાં 
આપણને સનાતન ધર્મ બાબતે અનુકૂળ લાગતા ખુલાશાઓ તેમજ અધૂરાશો આગામી અધીવેશન પહેલાં પૂર્ણ 
કરી તેને તે જ આધીવેશનમાં મંજુરી લેવામાં આવે અને સમાજના નામમાં પણ સનાતન શબ્દ ઉમેરવાનો 
બંધારણીય સુધારો લાવી શકાય. 

૦ ૩. કેન્દ્રીય સમાજનું સભ્યપદ મેળવવામાં હાલમાં જે પદ્તિઓ છે તેમાં ગણી બધી ખામીઓ (ત્રુટીઓ) દેખાય છે જેને 
લીધે અન્ય ધર્મીઓ (સતપંથીઓ) તેનો ગેરલાભ લઈ રહ્યા હોવાથી સભ્યપદ મેળવવા બાબતે નવી પધ્ધતિઓ 
જેવી કે અરજી પત્રક (7/21.1€/01101૫ £0ર૨॥/) ભરીને સભ્યપદની માન્યતા કારોબારી સભામાં મળે તેવી 
પદદતિઓ (2૨૦૯-0૨૬૬) નો સમાવેશ સમાજના બંધારણમાં કરવામાં આવે એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. 


૦ ૪. કેન્દ્રીય સમાજનો સ્વર્ણિમ મહોત્સવ સનાતન ધર્મીઓનો મહોત્સવ છે. એટલે સ્વર્ણિમ મહોત્સવમાં દરેક 
સનાતાની ભાઈઓએ ખંભે ખંભા મિલાવી ભાગ લેવો જોઈએ અને જ્ઞાતિના સતપંથી ભાઈઓ પીરાણા સતપંથ 
મતનો સદંતર ત્યાગ કરી આપણા મૂળ સનાતન હિંદુ ધર્મના પ્રવાહમાં ભળી જવા માટે સખતાઈ ભરેલું વલણ 
અપનાવવું એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. 


૦ પ. સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા સમાજના સનાતની ભાઈઓ ઉપર છાસવારે કરવામાં આવતા ખોટા કોર્ટ કેસો તેમજ 
પુલીસ ફરિયાદો જલ્દીથી ત્વરિત પાછી ખેંચવામાં આવે તેવી કાર્યવાહી માટે કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા નિવેદન બહાર 
પાડવામાં આવશે કે જે કોઈ કેસો સતપંથી/સનાતની ભાઈઓએ કરેલા છે તે ત્વરિત પાછા ખેંચવામાં આવે 
અન્યથા તેમના ઉપર બંધારણીય ધોરણે શિક્ષાત્મક પગલાં ભરવામાં આવશે એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ર૧૫ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૦ ૬. સમાજના એક વરિષ્ઠ ટ્રસ્ટીશ્રી શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયાએ આપેલ તદ્દન જુઠા નિવેદનોથી જ્ઞાતિમાં જે 
ગેરસમજણો ઉભી થઈ છે તેને દુર કરવા માટે આ ટ્રસ્ટી શ્રી જ્ઞાતિજોગ નિવેદનો દ્વારા ખુલાશો કરે અથવા તો 
સમાજની સામાન્ય સભામાં જાહેર માફી માગે એવું સર્વસહમતીથી નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું, 


૦ ૭. ક્લમ૧૮ અને ૧૯ નો ભંગ કરતા સમાજના ભાઈઓ ઉપર સખતાઈ થી બંધારણીય ધોરણે શિક્ષાત્મક પગલા 
ભરવામાં આવશે એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. 


કેન્દ્રીય સમાજ વતીઃ 

રામજી કરમશી નાકરાણી ની સહી ગંગારામહીરાલાલ સાંખલાની સહી 
સનાતનજાગૃતિ સમિતિ વતીઃ 

હિંમત ભાઈ રતનશી ખેતાણીની સહી રમેશભાઈ માવજી વાગડીયાની સહી. 


ઉપરોક્ત સભા રાત્રીના ૨.૩૦ કલાકે પૂરી થઈ હતી જેની મને શંકા હતી કે આની મિનીટ લખવામાં આવી હોય કારણકે આ 
સભા સત્તાવાર સભા નોતી કે જેનો સમાજે રેકોર્ડ રાખેલો હોય. તે માટે સભા પૂર્ણ થયા પછી સૌ પોતા પોતાના 4િવાસ સ્થાને 
ગયા. હું અને હિંમતભાઈ પણ વિરાણી વાળા સૂર્યકાંતભાઈ ધનાણીના ઘરે ગયા. પણ મને સભામાં જે નક્કી થયું તેની મીનીટસ 
બનાવીને તેના ઉપર જવાબદાર વ્યક્તિઓની સહીઓ કરાવવી હતી. જેથી તેનો રેકોર્ડ કાયમને માટે રહી જાય. મને આમેય 
ઊંઘ નોહતી આવતી તેથી સૂર્યકાંતભાઈ પુરષોત્તમભાઈ ધનાણીના ઘરે હું વહેલી સવારના લગભગ ૩.૦૦ વાગે જાગીને 
મીટીંગમાં જે જે બાબતે નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા તેની નોંધ કરી હતી. તેની હસ્ત લેખિત કોપી મેં બનાવી હતી અને તેની 
બીજા દીવસે સવારના સૌ પ્રથમસમાજની ઓફિસમાં ચંદ્રકાંતભાઈ રામાણી પાસે ટાઈપ કરાવીને તેના ઉપર જવાબદાર 
વ્યક્તિઓની સહીઓ કરાવવી એવો મનસુબો મેં ઘડી રાખ્યો હતો. બીજા દિવસે એટલે કે તા. ૧૪.૦૨.૨૦૧૦ ના સમાજના 
સ્વર્ણિમમહોત્સવના ચડાવાઓ માટે જે સભા બોલાવવામાં આવી હતી તેમાં અમે અમારા હનુમાનને (પ્રેમજીભાઈ કેસરાણીને) 
તે મીનીટસ ની કોપી મંચ ઉપર ગંગારામભાઈ સાંખાલાને મોકલાવીને કહેણ મોકલાવ્યું કે આ મીનીટસ ઉપર સહીઓ કરો 
અન્યથા અમે લોકો મંચ ઉપર આવીને અત્યારની સભામાં ગઈકાલની રાત્રી મીટીંગમાં જે બન્યું હતું તેનો ચિતાર લોકો સમક્ષ 
આપશું. આ સંદેશ સાથે પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી જ્યારે ગંગારામભાઈ સાંખાલાને મંચ ઉપર મળ્યા ત્યારે ગંગારામભાઈએ 
અમારી સમક્ષ જોઇને ઈશારો કર્યો કે આ સભા પૂરી થશે એટલે અમે તેના ઉપર સહીઓ કરશું. અને સભા પૂર્ણ થયા પછી તરત 
જ હું સમાજની ઓફીસ પાસે જઈને પગથીયા ઉપર જ ગંગારામભાઈ સાંખલાની અને પ્રમુખશ્રી રામજીભાઈ કરમશી 
નાકરાણીની તે એતિહાસિક મીનીટની કોપી ઉપર સહીઓ લીધી અને મેં અને હિંમત ભાઈએ પણ સહી કરી તે મીનીટની 
ઓરીજીનલ પ્રતની કોપી અહી રજુ કરી છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો રે૧૬ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


મીનીટસની મુળ નકલ 


શ્રી સનાતન ધર્માય નમઃ 
તા. ૧૩/ર/ર૦૧૦ ને શનીવારના રાત્રે ૯:૩૦ વાગે શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ 
અને હોદેદાશ્રીઓની સાથે શ્રી અ.ભા.ક.ક.પાટીદાર સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના ભાઈઓની એક સભા સમાજના 
નખત્રાણા ખાતેના મુખ્ય કાર્યાલયના મીટીંગ હોલમાં બોલાવવામાં આવેલ. આ સભામાં નિચે જણાવેલ મુદાઓ ઉપર 


ખુલ્લા મનથી ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી. 


૧) આપણી કેન્દ્રીય સમાજ મુળ વૈદિક સનાતન હિન્દુ ધર્મની ઓળખ ધરાવતી સમાજ છે તે બાબતે. 
ર) કેન્દ્રીય સમાજના હાલના બંધારણ બાબતે. 

૩) કેન્દ્રીય સમાજનું સભ્યપદ મેળવવા માટેની હાલની પદધતીઓમાં રહેલ ત્રટીઓ બાબત. 

૪) કેન્દ્રીય સમાજનો આગામી સ્વર્ણીમ મહોત્સવની ઉજવણી બાબત. 

૫) સતપંથીઓ દ્વારા કરવામાં આવતા તદન ખોટા કાર્ટ કેસો અને પોલીસ ફરીયાદો બાબત. 

દ) સમાજના પદાધિકારીઓ દ્વારા અપાતા જુઠા નિવેદનો બાબત. 

ઉપરોકત મુદદાઓ ઉપર ઉંડાણથી ચર્ચાઓ થયા પછી સર્વ સહમતીથી નિચે જણાવ્યા પ્રમાણે વિવિધ છણાવટો 

અને નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા . 

૧) આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના એવા વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે જેમણે પીરાણા સતપંથ મતનો સદન્તરે 
ત્યાગ કરી આપણા મુળ સનાતન હિન્દુ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો હતો. તેથી નિસંકપણે એ પૂરવાર થાય છે કે આપણી કેન્દ્રીય 
સમાજ એક સનાતની સમાજ છે અને તેનો ધર્મ સનાતન વૈદિક હિન્દુ ધર્મ છે. 

૨) કેન્દ્રીય સમાજના હાલના બંધારણમાં ધાર્મિક બાબતે તેમજ સભ્ય પદ મેળવવા બાબતે સ્પષ્ટતા હોવા છતા પણ આપણને 
સનાતન ધર્મ બાબતે અનુકળ લાગતા ખુલાશાઓ તેમજ અધુરાસો આગામી અધિવેશન પહેલા પુરી કરી તેને તે જ 
અધિવેશનમાં મંજુરી લેવામાં આવે અને સમાજના નામમાં પણ સનાતન શબ્દ ઉમેરવાનો બંધારણીય સુધારો લાવી શકાય. 
૩) કેન્દ્રીય સમાજનું સભ્ય પદ મેળવવામાં હાલમાં જે પદ્રતિઓ છે તેમાં ઘણી બધી ખામીઓ દેખાય છે જેને લીધે અન્ય 
ધર્મિઓ (સતપંથીઓ) તેનો ગેરલાભ લઈ રહયા હોવાથી સભ્ય પદ મેળવવા બાબતે નવી પદ્દતિઓ જેવી કે અરજી પત્રક 
(2211601101૫ -0૦૨17) ભરીને સભ્ય પદની માન્યતા કારોબારી સભામાં મળે તેવી પદ્રતતિઓ (2ર૨00€:₹010ર£5) 
નો સમાવેશ સમાજના બંધારણમાં કરવામાં આવે એવું નકિક કરવામાં આવ્યું હતું. 

૪) કેન્દ્રીય સમાજનો સ્વર્ણિમ મહોત્સવ સનાતન ધર્મિઓનો મહોત્સવ છે એટલે આ સ્વર્ણિમ મહોત્સવ માં દરેક સનાતની 
ભાઈઓએ ખભે-ખભા મીલાવી ભાગ લેવો જોઈએ અને જ્ઞાતિના સતપંથી ભાઈઓ પીરાણા સતપંથ મતનો સદંતરે 
ત્યાગ કરી આપણા મુળ સનાતન હિન્દુ ધર્મના પ્રવાહમાં ભળી જવા માટે સખતાઈ ભરેલું વલણ અપનાવવું એવુ નકિક 
કરવામાં આવ્યું હતું. 
૫) સતપંથી ભાઈઓ દ્વારા સમાજના સનાતની ભાઈઓ ઉપર છાશવારે કરવામાં આવતા ખોટા કાર્ટ કેસો તેમજ પુલીસ 
ફરીયાદો જલ્દીથી જલ્દી પાછી ખેચવામાં આવે તેવી કાર્યવાહી માટે કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા નિવેદન બહાર પાડવામાં આવશે કે 
જે કોઈ કેસો સતપંથી/ સનાતની ભાઈઓએ કરેલા છે તે ત્વરીત પાછા ખેચવામાં આવે અન્યથા તેમના ઉપર બંધારણીય 
ધોરણે શિક્ષાત્મક પગલા ભરવામાં આવશે એવું નકકી કરવામાં આવ્યું હતું. 
૮) સમાજના એક વરિષ્ઠ ટ્રસ્ટીશ્રી શીવદાસભાઈ ગોવિંદ છાભૈયાએ આપેલ તદન જુઠા નિવેદનોથી જ્ઞાતિમાં જે ગેર 
સમજણો ઉભી થઈ છે તેને દુર કરવા માટે આ ટ્રસ્ટીશ્રી જ્ઞાતિજોગ નિવેદનો દ્વારા ખુલાશો કરે અથવા તો સમાજની સામાન્ય 
સભામાં જાહેરમાં માફી માગે એવું સર્વ સહમતીથી નકિક કરવામાં આવ્યું હતું. 
૭) કલમ ૧૮ અને ૧૯ નો ભંગ કરતા સમાજના ભાઈઓ ઉપર સખતાઈથી કામ લઈ બંધારણીય ધોરણે શિક્ષાત્મક 
પગલા ભરવામાં આવશે એવું નકકી કરવામાં આવ્યું હતું. 

ઉપરોકત નિર્ણયો નિચે જણાવેલ ભાઈઓની હાજરીમાં લેવામાં આવેલ હતા. 


૬ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૧૭ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ક 


-૯ટ.- 


અ) કેન્દ્રીય સમાજના હોદેદારો અને ટ્રસ્ટીશ્રીઓઃ 
૧. રામજીભાઈ કરમશી નાકરાણી-પ્રમુખ - 
/ ર. દેવજીભાઈ રામજી ભાવાણી-ઉપપ્રમુખ : 
/ ૩. મનશુખભાઈ વિશ્રામ રૂડાણી-ઉપપ્રમુખ :7 
૪. ગંગારામભાઈ હીરાલાલ સાંખલા-ટ્રસ્ટી... 
પ. લખમશીભાઈ લધાભાઈ વાસાણી-ટ્રસ્ટી 
૬. લખમશીભાઈ નાયા દિવાણી-ટ્રસ્ટી 
૭. ગોપાલભાઈ રામજી ભાવાણી-ટ્રસ્ટી 
૮. લાલજીભાઈ શીવજી ભાવાણી-ટ્રસ્ટી 
૯. દેવજીભાઈ માવજી લીંબાણી-ટ્રસ્ટી 
૧૦.વાલજીભાઈ નારણ ભગત-ટ્રસ્ટી 
૧૧. વાલજીભાઈ શીવજી વાડીયા-ટ્રસ્ટી ન્‍ 
૧૨. નરસિહભાઈ નારણ સાંખલા-મંત્રી 
જૈ 13૩. વાલજીભાઈ હીરજી ચૌહાણ-ગંત્રી 
૧૪. માવજીભાઈ સામજી છાભૈયા-મંત્રી 
૧૫. લાલજીભાઈ હંશરાજ રામાણી- ખજાનચી 
૧ ૬. રતીલાલ અબજી લીંબાણી-સહખજાનચી "7 
૧૭. રવીલાલ કેસરા રામજીયાણી-પ્રમૃખશ્રી ઉમિયા માતાજી 


બ) સનાતનધર્મ જાગ્રતિ સમિતિના ભાઈઓ 
૧. હીમતભાઈ રતનશી ખેતાણી 
૨. રમેશભાઈ માવજી વાઘડીયા 
૩, પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી 
૪. અબજીભાઈ વિશ્રામ કાનાણી 
પ. કરસનભાઈ પ્રેમજી મેઘાણી 
૮. રામજીભાઈ ભીમજી ડાયાણી 
(છી *- અખેઈભાઈ પ્રેમજી માનાણી 
૮. ડાયાભાઈ જીવરાજ ગોરાણી 
૯. મણીભાઈ ગોગારી 
૧૦. માવજીભાઈ કેસરા રામાણી 


રામજીભાઈ કરમશીભાઈ નાકરાણી ગંગારાભાઈ હીરાલાલ સાંખલા 

પ્રમુખશ્રી ટ્રસટીશ્રી 
1246 કેશે 

હીમતભાઈ રતનશી ખેતાણી રમેશભાઈ માવજી વાઘડીયા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૨૧૮ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૧૪.૦૨.૨૦૧૦ સ્વણિમિ મહોત્સવના ચડાવાઓ માટે સમાજની સામાન્ય સભા 

ચાલુ સભાએ પ્રમુખ શ્રી રામજી કરમશી અને ટ્રસ્‍ટી શ્રી ગંગારામભાઈ હીરાલાલ સાંખલાની ઉપરોક્ત મીટીંગની મીનીટસ 
ઉપર સહીઓ લેવામાં આવી. સાથે સાથે જાગૃતિ સમિતિના હિંમત ભાઈ ખેતાણીએ અને રમેશભાઈ વાગડીયાએ પણ તે 
દસ્તાવેજ ઉપર સહીઓ કરી હતી . 


તા. ૧૪.૦૨.૨૦૧૦ નખત્રાણા મધ્ય સમાજમાં સભા 

આ સભા નખત્રાણા ગામની મધ્ય સમાજમાં તા. ૧૪.૦૨.૨૦૧૦ ની રાત્રે ૯.૦૦ રાખવામાં આવી હતી. આ સભામાં 
કચ્છના યુવા સંઘના કાર્યકર ભાઈઓ , મધ્ય સમાજના અગ્રણી ભાઈઓ અને બેહનોએ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લીધો હતો. આ 
સભામાં અત્યારે કેન્દ્રીય સમાજમાં બની રહેલી ઘટનાઓ ઉપર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ વાળા 
નીચે જણાવેલ ભાઈઓના ભાષણ થયા હતા. 

૧ , હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી વિરાણી-મુંબઈ 

૨. રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા ખોંભડી -બેંગલોર 

૩. પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી, માનકુવા-ખરાગર મુંબઈ 

તેમના ભાષણો પછી તેમજ માવજીભાઈ કેસરા રામાણીએ (પછેડીએ) પણ પોતાના મંતવ્યો આપ્યા હતા. આ સભામાં સૌ 
સનાતની ભાઈ-બહેનોએ અને યુવા વર્ગેબહુજ ખંત થી ભાગ લીધો હતો. આ વસ્તુ જ પુરવાર કરતી હતી કે સતપંથ-સનાતન 
વિષયે લોકોને કેટલો બધો ઉત્સાહ હતો અને સનાતન ધર્મ પ્રત્યે એટલી લાગણી પણ હતી. 


આ સભાના આયોજનમાં નીચે જણાવેલ ભાઈઓએ ભારે જહેમત ઉપાડી હતી અને તેના આયોજનના તેઓ કારણભૂત બન્યા 
હતા. 

૧ . માવજીભાઈ કેસરા રામાણી નખત્રાણા પ્રમુખશ્રી મધ્ય વિભાગ પાટીદાર સનાતન સમાજ 

૨. શૈલેશ ભાઈપોકાર નખત્રાણા યુવા સંઘ આગેવાન 

૩. છગનભાઈ માવજીભાઈ રૈયાણી નખત્રાણા મહામંત્રીશ્રી મધ્ય વિભાગ સમાજ 

૪. ચંદુભાઈ વાલાણી યુવક મંડળ પ્રમુખ મધ્ય વિભાગ પાટીદાર સનાતન સમાજ 

સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતી આ ભાઈઓનો હૃદયપૂર્વક આભાર માને છે. 


આ સભામાં અન્ય નામી વ્યક્તિઓએ હાજરી આપી હતી તેના નામો નીચે પ્રમાણે ના છે 
૧ . ગંગારામભાઈ સાંખલા રસલીયા -નવી દિલ્હી 

ર. છગનભાઈપરાસિયા (મોનેક્ષ) અંગિયા 

. જયંતીભાઈ લાકડાવાલા રામાણી પ્રમુખ શ્રી યુવા સંઘ 

. ડાહ્યાભાઈ સેંઘાણી નખત્રાણા સરપંચ શ્રી 

. રેવિલાલ વાલાણી યુવા સંઘ કચ્છ રીજીયન પ્રમુખ 

. પ્રવિણભાઈધોળુ નાગલપર યુવા સંઘ આગેવાન 

. અમરતભાઈધોળુ નાગલપર 

. રતિલાલ ખેતાણી 

સભાનું સંચાલન યુવાન ભાઈ શ્રી શૈલેશભાઈ પોકારે કર્યું હતું. 


(5 ૭ 7 .: ૦ ૯0 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨રે૧૯ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૨૭.૦૨.૨૦૧૦ સમાધાન સમિતી સાથે મીટીંગ પછાડના ૩.૦૦ કલાકે અને અંદાજે ૫.૦૦ વાગે સત્પન્થના ભાઈઓ 
દ્વારા સમાજના પાંગણમાં કરવામાં આવેલ હીન કૃત્ય 

ઉપરોક્ત સભામાં સમાધાન સમિતિના નીચે જણાવેલ સભ્યો હાજર રહ્યા હતા. 

૧. શ્રી શિવદાસ ગોવિંદ છાભેયા, સમાધાન સમિતિના અધ્યક્ષ 

ર. શ્રીદેવજી માવજી લીંબાણી, (ન્યાય સમિતિના પુવધ્યિક્ષ) 

૩. શ્રીકાંતિલાલ નારણ સેંઘાણી, મુંબઈ 

૪. શ્રીદામુભાઈઘોઘારી, અમદાવાદ 


કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની સભ્યોમાંથી તે દિવસે નીચેના ભાઈઓ હાજર રહ્યા હતા. 
૧. શ્રીરમેશભાઈમાવજી વાગડિયા, બેંગલોર 

ર શ્રી પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી. મુંબઈ 

૩. શ્રીવસંતભાઈ રાજા લીંબાણી, મોડાસા 

૪ શ્રીપુનમભાઈ ધોળુ, મોડાસા 


સતપંથ સમાજ તરફથી નીચે જણાવેલ ભાઈઓ હાજર રહ્યા હતા. 

૧. શ્રીરતનશીલાલજી વેલાણી, દુગપિરનવાવાસ 

શ્રીદેવજીભાઈ કાનજી લીંબાણી 

શ્રીદેવજીભાઈ કરસન ભાવાણી 

શ્રીશામજીભાઈ અરજણ ભગત 

શ્રી હરિભાઈ માધાભાઈ રામજીયાણી અને તેમની સાથે અન્ય બે પાંચ ભાઈઓ હાજર રહ્યા હતા. 


5-4 


તાજુબની વાત એ હતી કે ઉપરોક્ત પાંચ સાત સતપંથી ભાઈઓ મુકીને અન્ય દોઢસો સતપંથના ભાઈઓનું ટોળું શ્રી અખિલ 
ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની મુખ્ય કચેરી વિદ્યાર્થી ભવનના પ્રાંગણમાં ઉપસ્થિત રહ્યું હતું. 


ઉપરોક્ત સમાધાન સમિતિની મીટીંગમાં સનાતની ભાઈઓ તરફથી શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી અલ્હાબાદ ગયા 
હોવાથી તેઓ હાજર રહી શક્યા નોહતા. સભાની શુરુઆત બંને પક્ષોને સાથે બેસાડીને એક બીજાની ઓળખાણ કરાવી હતી. 
અને ત્યાર પછી વારાફરતી ક્રમવાર એક એક પક્ષને તેડાવીને સમાધાન સમિતિ બંને પક્ષોએ કરેલ રજુઆતોની નોંધ લેતા હતા. 
મારી (રમેશભાઈ વાઘડીયાની) ઉલટ તપાસ લેતી વખતે મારા જવાબો સાંભળીને સમાધાન સમિતિ ના સદસ્ય દેવજી માવજી 
લીંબાણી બોલ્યા હતા કે આ રમેશભાઈ ચાર્ટર એન્કાઉન્ટર (ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ) છે માટે એને વાતોમાં જીતી નહી શકાય. ત્યારે 
મેં વ્યંગમાં જણાવ્યું હતું કે “હા, હું ચાર્ટર એનકાઉન્ટર જ છું અને આજે મને તમોને એનકાઉન્ટર જ કરવાના છે”. અમોને 
(સનાતાનીઓને) થોડો વખત સાંભળ્યા પછી બાજુના રૂમમાં બેસવાનું કહેવામાં આવ્યું. ત્યારે અમો (સનાતાનીઓ) મીટીંગ 
હોલમાંથી બહાર આવ્યા ત્યારે બહાર સતપંથી ભાઈઓનું ૧૨૫-૧૫૦ જણાનું ટોળું જોયું એટલે મેં પાછા સમાધાન સમિતી 
સાથે બેઠેલા સમાજના પ્રમુખશ્રી રામજી ભાઈ કરમશીને અંદર જઈને જણાવ્યું કેબહાર અટલા બધા સતપંથના ભાઈઓ આવ્યા 
છે તેને શું તમોએ તેડાવ્યા છે? કે પછી સતપંથ સમાજ તરફથી અહી તેડાવેલ પાંચ સતપંથના ભાઈઓનું મોરલ (મનોબળ) 
વધારવા આવ્યા છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૨૦ 


હ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


તે સમયે આ સતપંથના ભાઈઓ રૂ.૫૦૦/- ભરીને કેન્દ્રીય સમાજનું આજીવન સભ્યપદ મેળવતા હતા. મને એ સભ્યપદ 
ખુલ્લી રીતે વિના રોકટોકે આપવા બદલ કેન્દ્રીય સમાજથી અમારી નારાજગી તો હતી જ એટલે મેં પહેલેથી જ એક ટપાલ 
કેન્દ્રીય સમાજને આપવા માટે તૈયાર કરી રાખી હતી. જેથી કેન્દ્રીય સમાજ આવી રીતે આપવામાં આવતા આજીવન સભ્યપદ 
આપવા ઉપર રોક લગાવી શકે. એ ટપાલ મેં તે જ દિવસે કેન્દ્રીય સમાજને સોંપરત કરી હતી તેનો સ્વીકાર કરેલ દાખલો પણ 


મારી પાસે છે તેની નકલ હું અહીં રજુ કરુ છું. 


| પમુખ શ્રી, 


શ્રી સનાતન ધર્માંય નમઃ 


૨.1 વાવા & (૦... 
€1॥તા1લાલ્વ /1€૮૦11(વ॥1(5, 

/350/1, #પ3થ04તા11. * 
[લ્યા € ૦૪0111 /1:૮ત ૦, 
૫/1૦: રિ૦દ્રત, 


8/5%6/1.0415-560 039 
27-૦2-૧૭1૦. 


શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા.સમાજ, 


| વિધાર્થી ભુવન, 
| નખત્રાણા ૩૭૦ ૬૧૫ 


કરછ -ભુજ ગુજરાત. 


તિષયઃ સમાજમાં હાલમાં બનાવવામાં આવતા આજીવન સભ્યો જેમાંથી જેઓ પીરાણા સતપંથ ધર્મ 


પાળે છે તેમને આજીવન સભ્યપદ આપવા પર રોક. 


ઉપરોકત વિષયે આપશ્રી ને જણાવતાં અત્યંત ખેદ થાય છે કે સ્વર્ણીમ મહોત્સવ નિમિતે આપણી 
સમાજે આડેધડ આજીવન સભ્યો બનાવવાનું જે બીડું જડપ્યું છે તે નિચે જણાવેલ કારણો ને લઈને 
ગેરબંધારણીય તેમજ આ સમાજને લાંબે ગાળે અત્યંત નુકશાનકારક બની શકે એમ છે. 


૧. શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા.સમાજ (કેન્દિય સમાજ) ની સ્થાપના એવા જ્ઞાતિ સુધારક વડીલો દવારા કરવામાં 
આવી હતી કે જેઓએ પીર ઈમામશાહ બાવા દવારા સ્થાપીત પીરાણા સતપંથ મતનો સદંતરે ત્યાગ કરી 
સનાતન વૈદિક ધર્મનો અંગીકાર કર્યો હતો. પીરાણા સતપંથ મતના ત્યાગ શા કારણે કર્યો હતો તે 
કહેવાની જર્‌રત અત્યારે જણાતી નથી કારણકે તે આપણને સૌ ને ખબર જ છે. 


૨. કેનિદૃય સમાજની સન ૧૯૬૦ માં બંધારણીય ધોરણે સ્થાપના કર્યા પહેલાં તેનુ નામ શ્રી કરછ કડવા 
પાટીદાર સનાતન સમાજ હતું તેના અસંખ્ય પુરાવાઓ આપણી પાસે મોજુદ છે. તેમાંનો એક સજ્જડ 
મુરાવો એ છે કે વિ.સ. ૨૦૦૧ અને સન ૧૯૪૫ માં આ સનાતન સમાજે વાંઢાય મુકામે આપણા કુળદેવી શ્રી 
ઉમિયા દેવીની પતિષ્ઠા કરી હતી. તે વખતે આપણી કન્દ્રિય સમાજના પ્રથમ પરમુખ વડીલ શ્રી શીવદાસ 
કાનજીએ પુ. દયાળદાસજી ગુરૃશ્રી ઓધવરામજી મહારાજને સંબોધીને એક પત્ર લખીને જણાવ્યું હતું કે 


અખિલ ભારતીય ક ક પાટીદાર સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ, ધનસુરા 


પત્ર વ્યક્વારનું સરનામુંઃ 


તમો અમારી જ્ઞાતિને ઉંસા સંસ્કાર આપી નિર્લજ પાખંડી પંથ માંથી છોડાવી અસલ પોતાના સનાતન ધર્મ ઉપર 


લાવવા આપ જે જહેમત ઉઠાવી રહયા છો તેના માટે તમોને જેટલો ધન્યવાદ આપીએ તેટલો ઓછો જ ગણાય. 


ઉમીયા માતાનું મંદિર બાંધી તમોએ મહેનત અને ઉજાગરા કરી આ પાટીદાર જ્ઞાતિને વધારે ત્રણી બનાવી છે. 
ન્ન્જ્ટે 


« 6॥॥1/. 9. 1. 1 21101 11111] 


પી ? 
ની પ રં પ્.0.:0/110%1 ૧001૨111 છ10૫૪&1૫ 


॥&3(11&1ર&14%& - 370 615 1610101144 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


ર્રેવ૧ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


/૨/ 


૩, સુધારક વડીલોના અથાગ પરિશ્રમો થી જ્ઞાતિની ત્રીજી અને કરછ માં પહેલી પરિષદના સ્વાગત પરમુખ 
વડીલ શ્રી પરબત લખુ પોકારે જણાવ્યું હતું કે (આપણી જ્ઞાતિની એ પરિષદો મેળવવામાં અને એ 
પરિષદો દવારા જ્ઞાતિમાં સુધારણાની પવૃતિ શરૂ કરનાર એ નર શાદુંલ સ્વર્ગસ્થ શ્રી નારાયણજી 
રામજી લીંબાણીનું મને સહેજે રમરણ થઈ જાય છે. એ હકીકત નો ઈનકાર થઇ શકે એમ નથી કે 
જો નારાયણજી ભાઇએ સમાજ સુધારાની પ્રવૃતિનો ઝંડો એ દીવસો માં ના ફરકાવ્યો હોત તો 
આપણી જ્ઞાતિની કેવી દુર્દશા હોત તેનો વિચાર માત્ર કરતાં પણ કંપારી છુટે છે). તે વાત જ પુરવાર 
કરે છે કે આ સુધારક વડીલો પીરાણા સતપંથ મતથી તદ્ન વિરૂધ્ધ હતા કારણકે તેઓને લાગેલું કે 
પીરાણા સતપંથ ધર્મ આપણી જ્ઞાતિને લાયક ધર્મ નથી એટલે તેનો હંમેશને માટે ત્યાગ કરી જ્ઞાતિને 
સનાતન ધર્મ નો અંગીકાર કરાવી એવા જ્ઞાતિના લોકો માટે એક સમાજ રૃપી માળખું ઉભું કરવું “જોઈએ 
એમ સમજીને સનાતન ધમીંઓ માટે આ કન્દ્ય સમાજ ઉભી કરી હતી. પીરાણા સતપંથીઓ માટે તો ત્યારે 
પણ સતપંથ સમાજ મોજુદ હતી અને આજે પણ તે મોજુદ છે. 


૪. આપણી કેન્િય સમાજના બંધારણ અને ધારા-ધોરણ ની કલમ ન.૪ અન્વયે સમાજના ઉદ્દશો અને 
હેતુઓ પૈકી છઠ્ઠો ઉદ્દેશ એ છે કે સમાજમાં નૈતિક, ધાર્મિક તેમજ રાષ્ટ્રિય ભાવના વધે તેવા પ્રયત્નો કરવા. 
હવે આપણે આપણી જાતને પ્રશ્નો એ પુછવાના છે કે 


અ, કયા રષ્ટ્રની ભાવના વધે તેવા પ્રયત્નો કરવા? તો બે-શક જવાબ મળશે કે ભારત રાષ્ટ્રની 
ભાવના વધે એવા પયત્નો કરવા. તરતજ બીજો સવાલ એ કરી શકાય કે ભારત રાષ્ટ્ર મુકીને બીજા અથવા 
તો ભારતની સાથે બીજા રાષ્ટ્રની ભાવના વધે એવા પ્રયત્નો કરવા? તો ફરી પાછો જવાબ ના માં જ હશે. 


બ. હવે ધાર્મિક બાબતે બંધારણમાં સવાલ એ છે કે કયા ધર્મની ભાવના વધે તેવા પ્રયત્નો કરવા ? 
હિન્દુ, મુસ્લીમ, કે ઈશાઇ ધર્મ? તો નિશંક પણે જવાબ મળશે કે સનાતન વૈદિક હિંન્દુ ધર્મની ભાવના વધે 
એવા પ્રયત્નો કરવા. તરતજ બીજો સવાલ એ કરી શકાય કે શું સનાતન હિંન્દુ ધર્મ મુકીને બીજા અથવા 
તો સનાતન હિંન્દુ ધર્મ ની સાથે બીજા ધર્મની ભાવના વધે એવા પયત્નો કરવા? તો બે-શક જવાબના માં 
જ હશે. વધારેમાં પીરાણા સતપંથ ધર્મ હિન્દુ ધર્મ નથી જ તેવું અનેક જગ્યાએ પુરવાર થઈ સુકયું છે અને તે 
કડવા પાટીદારો ને લાયક ધર્મ નથી જ. એટલા માટે થઈને જ આપણા સુધારક સ્થાપક વડોલોએ તેનો 
સદતરે ત્યાગ કર્યો હતો અને જ્ઞાતિને પણ કરાવ્યો હતો તેનો ઈતિહાસ સાક્ષી છે. તેથી બંઘારણીય ઘોરણે 


એ વાત પુરવાર થાય છે કે આપણી સમાજ સનાતન હિન્દુ ધર્મિઓ ની સમાજ છે અને તેની સ્થાપના ફકત અને 


ફકત સનાતન ધર્મિઓ ના હિતોની રક્ષા કરવા માટે જ કરવામાં આવી હતી. તેથી જે સનાતન વૈદિક હિન્દુ ધર્મ 
પાળતો ન હોય અથવા તો બીજા શબ્દો માં કહીએ કે જે પીરાણા સતપંથ ધર્મને હજુ સુધી વળગી રહયો હોય તે 
આ સમાજનો રાભ્ય કઈ રીતે બની શકે? નૈતિક દૂષ્ટિએ પણ તેઓ આ સમાજના સભ્ય બની જ ન શકે. 


બંન્ને બાજુ પગ રાખવા વાળાઓ નૈતિક ધોરણે પણ આપણી હિન્દુ સમાજમાં તેમજ પીરાણા સતપંથ 
સમાજમાં બંન્ને જગ્યાએ સભ્ય કઈ રીતે બની શકે? આપણે તેવા લોકો ને આજીવન સભ્ય બનાવીએ 
છીએ તે આપણી નૈતિક અને બંધારણીય ધોરણે મોટી ભુલ છે તેનુ ફળ આવનારા દીવસો માં ભોગવે જ 
છુટકો, 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨ેચ્ેરે 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


જ્યારે હું કેબીનેટ હોલમાંથી બહાર આવ્યો ત્યારે સતપંથી ભાઈ રતનશી લાલજી વેલાણીએ મારો હાથ પકડીને ઉંચો કરીને ત્યાં 
હાજર સતપંથના ભાઈઓના ટોળાંને જાણે મારી ઓળખાણ કરાવતા હોય તેમપૈરવી કરી રહ્યા હતા. ત્યારે મને આશ્ચર્ય થયેલું કે 
આ માણસ આમકેમકરી રહ્યો છે પણ તેના થોડા સમય પછી મારી પોલીસ ધરપકડ કરવામાં આવી ત્યારે મને ખબર પડી કે આ 
સતપંથી ભાઈ રતનશી લાલજી વેલાણી ખરું કહું તો પોલીસને મારી ઓળખાણ કરાવી રહ્યો હતો. અને ત્યાર પછી મારી 
ધરપકડ પ૫.૩૦-૬.૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન કરવામાં આવી. 


૨૭.૦૨.૨૦૧૦ નખત્રાણા સમાધાન સમિતિ સાથે ચાલુ સભાએ ૫.૩૦ વાગે ત્યાં ઠાજર સતપંથ ના ભાઈઓ દ્વારા રમેશભાઈ 
વાગડીયાની કરવામાં આવેલ પોલીસ ધરપકડ 


કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા સમાધાન સમિતીનું તા. ૭.૮.૨૦૦૯ ના ગઠબંધન થયા પછી તેની શ્રેણીબધ્ધ બેઠકો થઈ. આ સમિતિના 
નિમાયેલ સભ્યોમાં કેન્દ્રીય સમાજ તરફથી કહેવાતા સનાતની સભ્યો હતા જેઓ સનાતની તરીકે પોતાની ઓળખ આપતા હતા 
પણ તેમનો જુકાવ પૂરે પૂરો સતપંથ તરફનો જ હતો. પાંચ સતપંથના સભ્યોનો જુકાવ સતપંથ તરફ જ હોય તે તો સમજી શકાય 
પણ સનાતની કેન્દ્રીય સમાજે નિમણુક કરેલા સભ્યો તો શુધ્ધ સનાતની હોવા જરૂરી છે. આ વસ્તુની શું કેન્દ્રીય સમાજના તે 
વખતના હોદ્દેદારોને નોહતું સમજાતું? કેન્દ્રીય સમાજે નિમેલ સભ્યોની મથરાવટી તો પહેલેથી જ શંકાસ્પદ હતી જ તેમાં બે મત 
નથી. તેમાં તેઓનો વાંક નોતો કારણકે તેઓ (હોદેદારો) કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના વખતેના મૂળભૂત હેતુઓથી સાવ અજાણ 
હશે એવું મારું માનવું છે. 


સનાતની રમેશભાઈ વગાડીયાની ધરપકડ એ પીરાણા સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા પૂર્વ નિયોજિત રીતે કરવામાં આવેલ એક 
સમાજ વિરુધ્ધ ષડયંત્ર 

આ સમાધાન બેઠકો પૈકી એક બેઠક તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૦ ના સમાજના કેબીનેટ હોલમાં રાખવામાં આવી હતી. સમય હતો 
પછાડ ના ૪.૦૦ વાગ્યાનો. સનાતની ભાઈઓમાં થી તે બેઠકમાં હિંમતભાઈ નોતા આવ્યા. પણ રમેશભાઈ વાગડિયા, 
પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી અને મોડાસા વાળા વસંત ભાઈ લીંબાણી અને પૂનમભાઈ ધોળુ હાજર રહ્યા હતા. સતપંથના ભાઈઓ 
પણ પાંચ જણા કથિત સમાધાન સમિતિની બેઠકમાં હાજર હતા. પણ કેબીનેટ હોલની બહાર બોર્ચ્ડના પ્રાંગણમાં ૧૫૦-૨૦૦ 
જણાનું સતપંથી ભાઈઓનું ટોળું ઉપસ્થિત હતું. શા કારણે આટલા બધા સતપંથી ભાઈઓની હાજરી એક જ સમયે કેન્દ્રીય 
સમાજના પ્રાંગણમાં હતી તે કલ્પના બહારની વસ્તુ હતી. સમાધાન સમિતિની ચાલુ મીટીંગમાં સમાજના પ્રમુખ શ્રી 
રામજીભાઈ કરમશીની પણ હાજરી હતી તે વખતે મેં (રમેશભાઈ વગાડીયાએટ) પ્રમુખશ્રી ને પ્રશ્ન પણ કર્યો હતો કે “પ્રમુખશ્રી 
તમે પાંચ સનાતાનીઓને હાજર રહેવાનું કહ્યું હતું તેમાંથી અમો ચાર જણા આવ્યા છીએ પણ સતપંથ તરફથી મીટીંગમાં બેઠેલા 
પાંચ જણ શિવાય ૧૫૦-૨૦૦ જણા બહાર ઉભા છે તે શામાટે આવ્યા છે? શું તમે તે લોકોને તેડાવ્યા છે? શું તેઓ તેમનું શક્તિ 
પ્રદર્શન કરવા આવ્યા છે? જો એવું જ હોય તો અમે પણ અત્યારેજ અન્ય સનાતની ભાઈઓને બોલાવીને બહાર ઉભા રાખી 
દઈએ.” પ્રમુખશ્રી તેનો જવાબ આપી શક્યા નોતા. સતપંથના ભાઈઓ આપણી સનાતની કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણમાં વગર 
આમંત્રણે શામાટે આવ્યા હતા? તેની કલ્પના ન તો પ્રમુખશ્રીને હતી અને ન તો અમોને (સનાતની ભાઈઓને) હતી. પણ એક 
ચીજ જોવામાં આવતી હતી કે આ સતપંથના ભાઈઓ કેન્દ્રીય સમાજનું નવું આજીવન સભ્યપદ મેળવવા માટે તેની પૂર્વયોજિત 
યોજના પ્રમાણે રૂ.૫૦૦/- (ફક્ત રૂપિયા પાંચ સો) ભરીને આટલી મોટી સંસ્થાના સભ્ય બની જતા જોવામાં આવ્યા હતા. જાણે 
કેન્દ્રીય સમાજનું સભ્યપદ મેળવવું એક બોડી બ્રાહ્મણીનું ખેતર સમાન હતું. પાછળથી ખબર પડી કે સતપંથના આ ભાઈઓ 
મારી (સનાતની ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ વગાડીયાની) કોઈ જુના સતપંથી ભાઈ દ્વારા જુઠા દર્જ કરાયેલા કોર્ટ કેશ બાબતે પૂર્વ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


નિયોજિત કાવત્રાથી ધરપકડ કરવાની ઘટનાને નિહાળવા માટે એકત્રિત થયા હતા. 


કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણમાં સતપંથી ભાઈઓ દ્વારા તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૦ના કરાએલ રમેશભાઈ વાગડીયાની પોલીસ 
ધરપકડઃ 

પૂર્વ યોજિત કાવતરા પ્રમાણે તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૦ શનિવારના દિવસે રમેશભાઈ વાગડિયાની ધરપકડ અમદાવાદ કોર્ટથી 
વોરંટ કઢાવીને કરવામાં આવી હતી, જેથી બીજે દિવસે રવિવારના કોર્ટબંધ રહે, ત્રીજા દિવસે સોમવારના હોળી નિમિતે કોર્ટ 
બંધ રહે અને મંગળવારના ચોથે દિવસે પણ ધૂળેટી હોવાથી કોર્ટ બંધ રહે. એવું પૂર્વનીયોજિત ષડયંત્ર પ્રમાણે સતપંથના 
ભાઈઓ દ્વારા ગોઠવણ કરવામાં આવી હશે એમહું માનું છું. જેથી મને (રમેશભાઈને) ત્રણ-ચાર દિવસ જામીન મળે નહિ અને 
અમદાવાદ ખાતે પોલીસ હિરાસતમાં રહેવું પડે તેવી મેલી મુરાદ સાથે આ સતપંથના ભાઈઓ આવ્યા હતા. વાયુ વેગે વાત 
સમગ્ર કચ્છ ખાતે પ્રસરી ગઈ. નખત્રાણા, કોટડા વિરાણી અને બીજા નજીકના ગામોથી લગભગ ૧૩૦૦-૧૫૦૦ સનાતની 
યુવાન ભાઈઓ કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણમાં વાયુ વેગે ધસી આવ્યા. લાગ જોઇને બધા સતપંથના ભાઈઓ ત્યાં થી પલાયન થઇ 
ગયા. કેન્દ્રીય સમાજ તરફથી સમાધાન સમિતિમાં નિમાયેલ સભ્યો જેવા કે દામુભાઈ ગોગારી, દેવજીભાઈ લીંબાણી, 
શીવદાસભાઈ ગોવિંદ વગેરે ભાઈઓએ પણ સમાજના પ્રમુખશ્રીને નોંધારા મૂકી ક્યારે ત્યાંથી પલાયન થઇ ગયા તેની કોઈને 
ખબર પણ ન પડી. ત્યાં એકઠા થયેલા સનાતની યુવાનોએ પ્રમુખશ્રીને બાનમાં લીધા કે સમાજના પ્રાંગણમાં પોલીસ આવતી 
હોય તો તેની ખબર પ્રમુખશ્રીને હોવી જરૂરી છે. એમકહીને પ્રમુખશ્રી ઉપર પ્રશ્નોનો મારો ચાલુ કરી દીધો. તે સમયે મેં 
(રમેશભાઈ વગાડીયાએ જ) પ્રમુખશ્રીના બચાવમાં યુવાનોને રોક્યા અને કહ્યું કે જે લોકોને બાનમાં લેવા હતા અને જેઓ 
ગુનેગાર હતા તેઓ તો અહીં થી ભાગી છુટ્યા છે. હવે આપણા પ્રમુખશ્રી ને બાનમાં લેવાથી આપણી જ કમજોરી દેખાશે. આ 
જાગૃત યુવાનો પૈકી જેઓએ આગેવાની લીધી હતી તેઓ હતા ડો. શાંતિલાલ સેંધાણી, ડાહ્યાભાઈ સેંઘાણી (સરપંચ), 
અમૃતભાઈ ધોળુ, અરજણભાઈ વિરાણી વાળા, જયંતભાઈ જવાહર સલાટ, વગેરે વગેરે. આ ભાઈઓનો હું હૃદયપૂર્વક 
આભારમાનું છું. 


કોણ જાણે કેમઅને શામાટે કચ્છના ખાંટી સતપંથી ભાઈ રતનશી લાલજી વેલાણી તે વખતે સૌથી છેલ્લે ગયા. અન્ય સતપંથના 
ભાઈઓ ત્યાંથી ત્વરિત નવ દો ગ્યારાહ થઇ ગયા હતા પણ રતનશી લાલજી વેલાણી ત્યાં રહી ગયા તે કદાચ મારી ધરપકડનો 
નાટક જોવા જ ત્યાં રહ્યા હશે. આ સતપંથી ભાઈને વિરાણી વાળા અરજણ ભાઈએ અંધારામાં બરાબરનો મેથીપાક ચાખાડેલ 
એટલે ત્યાર પછી સતપંથના ભાઈ રતનશી લાલજી વેલાણી પણ ત્યાંથી પલાયન થઇ ગયા હતા. પણ ત્યાંથી ભાગતા પહેલાં 
વિરાણી વાળા અરજણ ભાઈએ અને પ્રેમજીભાઈ કેસરાણીએ સતપંથી ભાઈ રતનશી લાલજી વેલાણી ને બરાબરનો મેથી પાક 
ચખાડ્યો હતો. 


તે વખતે મારી ધરપકડ કરવા માટે અમદાવાદથી વોરંટ લઈને બે પોલીસો આવ્યા હતા અને તેની સાથે નખત્રાણાના હેડ 
કોન્સ્ટેબલ શ્રી અરવિંદભાઈ સિંધલ પણ આવ્યા હતા. ત્યાર પછી નખત્રાણા પોલીસ થાણાના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર (251) 
શ્રી જાડેજા સાહેબ પણ વિધાર્થી ભવનમાં આવ્યા અને તેઓએ મને અને પ્રમુખ શ્રી ને મળી ને બધી જ વિગત જાણી લીધી. 
જાડેજા સાહેબની ડો. શાંતિલાલ સેંઘાણી, સરપંચ ડાહ્યાભાઈ સેંઘાણી અને અમૃતભાઈ ધોળુ સાથે ઘર જેવા સંબંધો હતા. હવે 
મારી ધરપકડ કરીને મને તે જ સમયે અમદાવાદ લઈ જવાની પેરવી અમદાવાદથી આવેલા બે પોલીસો કરી રહ્યા હતા ત્યારે 


25| જાડેજા સાહેબે સમયસુચકતા વાપરી અમદાવાદથી આવેલ બંને પોલીસોને લેખિત બાંહેધરી આપી કે અત્યારે રમેશભાઈ 
વાગડીયાની નાદુરસ્ત તબિયતને કારણે હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવા પડશે અને જ્યારે એમની તબિયતમાં સુધારો જણાશે ત્યારે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


હું પોતે અમદાવાદ મારા માણસની સાથે રમેશભાઈને મોકલાવીને કોર્ટમાં રજુ કરીશ. આવી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જાડેજા સાહેબે 
બાંહેધરી આપ્યા પછી અમદાવાદથી આવેલ બંને પોલીસો પાછા અમદાવાદ પરત ફર્યા હતા. અને મને દેવાશિષ હોસ્પીટલમાં 
મેડીકલી ફીટ ન હોવાના કારણે દાખલ કરવામાં આવ્યો. ત્યાં મારું મેડીકલ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. તેવા મારા લેબરોટરી 
પરીક્ષણના રોજે રોજના રિપોર્ટોપોલીસને સોંપવામાં આવતા હતા. 


કન્યાકુમારી મઘ્યે યોજાએલ સંત શ્રી શરદભાઈ વ્યાસના જ્ઞાન ગોષ્ટી કાર્યક્રમમાં સતપંથના ભાઈઓની મોજુદગી 

તે સમયે મિયાં અને મહાદેવ (સનાતન અને સતપંથનું) ટોળું ભેગું ચાલતું હતું. કોઈ જ રોક ટોક નોહતી. આપણા સુધારક 
વડીલોએ પીરાણા સતપંથના ભાઈઓ સાથે છેડો ફાડી નાખવાનું સૂચવેલ હોવા છતાં આપણા વડીલોની તે પછીની પેઢીઓએ 
વાતાવરણ ઢીલું કરી નાખ્યું. જો કડકાઈ ચાલુ રાખી હોત તો આપણી જ્ઞાતિ વહેલી સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બની ગઈ હોત તેમાં 
શંકાને સ્થાન નથી. કહેવાય છે કે મારી પોલીસ ધરપકડ થવાની હતી તેની રજે રજની માહિતી તે વખતના સતપંથ સમાજના 
પ્રમુખ કોલ્હાપુર વાળા શ્રી વીરજી લધા ભાદાણીને હતી. મારી ધરપકડ વખતે તેઓ કન્યાકુમારી મુકામે સંત શ્રી શરદભાઈ 
વ્યાસના ચાલી રહેલા સત્સંગ કાર્યક્રમમાં હાજર હતા. ત્યાં તેમની સાથે બીજા સતપંથના ભાઈઓ પણ હાજર હતા તેમાં નોંધ 
કરવા જેવા સતપંથના ભાઈઓ માંયના એક હતા ખોંભડીના ભાઈ શ્રી ખેતાભાઇ રતનશી ભગત. આમતો ખોંભડી ગામમાં 
તેઓ સનાતની થઈને ફરતા હતા પણ અંદરખાને તેઓ સતપંથ ના પુરેપુરા હિમાયતી હતા. ખોંભડીમાં પણ તેમણે કોઈ પુછવા 
વાળું નોહતું. સનાતની ભાઈઓ દરેક ઠેકાણે શા માટે આટલી બધી લાચારી ભોગવતા હતા તે કલ્પી શકાતું નોહતું. અને ત્યાં 
કન્યાકુમારી ખાતે મોજુદ મોજુદ સર્વે સતપંથના ભાઈઓ મારી નખત્રાણા ખાતે મારી ધરપકડની કાગડોળે રાહ જોઇને બેઠા 
હતા એવું મને પાછળથી જણાવવામાં આવ્યું હતું. મારી ધરપકડનું ષડયંત્ર સતપંથ સમાજના તે વખતના પ્રમુખ વીરજી લધા 
ભાદાણીની મંજુરીથી જ ગોઠવવામાં આવ્યું હતું, તેની જાણ મને પાછળથી થઈ હતી. પણ ધરપકડ પછી કેન્દ્રીય સમાજ અને 
સનાતની જ્ઞાતિમાં જે જે બીનાઓ , ઘટનાઓ ઘટી અને જાગૃતિ આવી તેથી સતપંથના ભાઈઓની ચાલ ઉધી પડી ગઈ તેવું કહી 
શકાય. અમુક સતપંથના ભાઈઓ એમપણ કહેવા લાગી ગયા હતા કે સાલું આપણે રમેશ વાગડિયાની ધરપકડ કરવા ગયા પણ 
તેને તો કંઈજ થયું નહિ અને ઉલટાનો તે તો સનાતની ભાઈઓનો હીરો બની ગયો. 


મારા ઉપર થયેલ તદન ખોટો કોર્ટ કેસ અને પોલીસ કરિયાદ સનાતાનીઓ માટે એક વરદાન રૂપ સાબિત થયોઃ સાંચ ને 
કોઈ આંચ નથી આવતી તે કહેવત અહીંસાચી ઠરતી હતી 

સતપંથના ભાઈઓએ મારા ઉપર, મારા પિતા ઉપર અને મારા દાદા ઉપર તદ્ન ખોટો કોર્ટ કેસ કરેલ તે આગળ જતાં આજે 
સનાતની ભાઈઓ માટે એક વરદાન રૂપ સાબિત થયો હતો. માણસ વિચારે છે એક અને કુદરત કરે છે એક. તે પ્રમાણે 
સતપંથના ભાઈઓએ કંઈક વિચાર્યું હતું અને કંઈક થયું કારણ કે તેમની કોર્ટ કેસ કરવામાં દાનત જ ખોટી હતી. તે તદ્ન ખોટો 
ઉપજાવી કાઢેલો કેસ હતો. કોઈકને હેરાન કરવા હેતુ માત્રથી કંઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવે તો તેનું પરિણામખોટું કરવાવાળા 
માણસને આગળ જતાં ભોગવવું તો પડે જ છે. આ જ કુદરતનો ન્યાય છે. આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં ખોટી ડખલગીરી કરીને 
સનાતાનીઓને હેરાન કરવા માત્ર હેતુથી તેઓ આત્યારે જે કંઈ કાર્યો કરી રહ્યા છે તેનાં માઠા પરિણામો તો તેઓને ભવિષ્યમાં 
તેમણે અને તેમની ભાવી પેઢીને ભોગવવા તો પડશે જ. પીરાણું મુકીને શુદ્ધ સનાતન હિંદુ ધર્મ અપનાવીને આપણી કેન્દ્રીય 
સમાજમાં ભળી જાય તો આપણી જ્ઞાતિમાંથી પીરાણું અને બાવા ઈમામાશાહ નેસ્ત નાબુદ થઇ જાય. પણ અમુક નીજી હિતો 
ધરાવતા સતપંથના ભાઈઓ આમકરવા દેતા નથી અને આપણી જ્ઞાતિના બધા લોકો સનાતની બનીને એક થઈ શકતા નથી તે 
જ્ઞાતિ માટેએક અભિશાપ જ કહી શકાય. તેનો ઉપાય શું? 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો રરપ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


એનો એક જ ઉપાય છે કે તમે તમારી સતપંથ સમાજ અને પીરાણા સતપંથ ધર્મને સાચવો અને અમે અમારો સનાતન ધર્મ અને 
અમારી કેન્દ્રીય સમાજને સાચવીએ . એક બીજામાં ડખલગીરી કરવાનું હવે બંધ કરીએ. એક બીજા સાથે સામાજિક સંબંધો ન 
રાખીએ, સગપણ સાંતરાં બંધ કરીએ , સહિયારા ધંધા-વેપારો ન કરીએ અને સહિયારી મિલકતો ન વસાવીએ. આટલું કરશું તો 
બસછે. 


મારી પોલીસ ધરપકડ ના બીજા દિવસે ઘટેલ ઘટનાઓ 

તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૦ ના બેંગલોરથી મારી વહારે વિમાન માર્ગે કચ્છ પહોંચેલા શ્રી દેવજીભાઈ હંસરાજ દીવાણી અને શ્રી 
અરજણભાઈ હીરજી સાંખલા સૌથી પહેલાં વિરાણી ગામના કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ કરમશીને ઘરે ગયા, ત્યાં 
પ્રમુખશ્રીને મળીને વિદ્યાર્થી ભવન પહોંચ્યા. બોર્ડિંગમાં તે વખતે ડો. શાંતિલાલ સેંઘાણી, સરપંચ ડાહ્યાલાલ સેંઘાણી અને 
જયંતભાઈ સલાટ સાથે અન્ય ભાઈઓ પણ મોજુદ હતા. પ્રમુખશ્રી રામજીબાપાને બેંગલોર થી આવેલ બંને ભાઈઓએ કહ્યું કે 
“અમોને આમારી સમાજના વડીલ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગતે રમેશભાઈની ખબર અંતર પુછવા મોકલાવ્યા છે. અને 
પ્રમુખશ્રી રામજી બાપા ઉપર આરોપ લગાવ્યો કે સતપંથ-સનાતન બાબતે તમે અમારા ભાઈશ્રી રમેશભાઈ માવજી વાગડીયાને 
સમાધાન માટે તેડાવો છો અને સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણમાં જ તેની પોલીસ ધરપકડ કરાવો છો, તો 
આવા સતપંથના ભાઈઓને કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણમાં શા માટે આવવા દો છોર્ર તમે પ્રમુખ છો માટે આ ધરપકડની 
જવાબદારી પણ તમોને જ લેવી પડશે. કોઈ પણ સમાજના પ્રાંગણમાં પોલીસને આવવું હોય તો તમારી પરવાનગી પહેલી લેવી 
પડે એમછે તો શું પોલીસે તમારી પરવાનગી લીધી હતી? પ્રમુખશ્રીએ બેંગલોરથી આવેલ બંને ભાઈઓને કહ્યું કે આવતી કાલે 
એટલે કે તા. ૧.૦૩.૨૦૧૦ ના અમદાવાદ ખાતે આ બાબતની એક આપાતકાલીન મીટીંગ રાખી છે તમે ત્યાં ચાલો અને 
આપણે ત્યાં આ બાબતે વિચાર વિમર્શ કરશું તે પ્રમાણે બેંગલોરથી આવેલા તે બંને ભાઈઓ તા. ૧.૦૩.૨૦૧૦ના અમદાવાદ 
પહોંચી ગયા હતા અને તે આપાતકાલીન મીટીંગ માં સામેલ થયા હતા. 


તા. ૧.૦૩.૨૦૧૦ અમદાવાદ ખાતે સમાજના મોવડીઓની અપાતકાલીન (£10₹ર૯૦૨1૫૯૪) મીટીંગ 

તે મીટીંગમાં મનસુખભાઈ રૂડાણી, શ્રી દેવજીભાઈ રામજી ભાવાણી, ગંગારામભાઈ સાંખલા અને કેન્દ્રીય સમાજના અન્ય 
અગ્રણીઓ ઉપરાંત યુવાસંઘના પ્રમુખ શ્રી જયંતીભાઈ કરમશી રામાણી અને મહામંત્રી શ્રી ગૌરાંગભાઈ ધનાણી પણ મોજુદ 
રહ્યા હતા. અને ત્યાં મારી ધરપકડની અને હવે વિશ્વાસઘાતી સતપંથના ભાઈઓ સાથે આપણે શું કરવું તેનો વિચાર વિમર્શ 
થયો. તે મીટીંગમાં બેંગલોરવાળા દેવજીભાઈ દીવાણીએ અને અર્જુનભાઈ સાંખલાએ મોવડીઓને ધારદાર સવાલો પૂછયા. 
યુવા સંઘના પ્રમુખે પણ કેન્દ્રીય સમાજના આગેવાનોને સમાજની હાલની નીતિઓ બાબતે સવાલો પૂછયા હતા. તેમાં તા. 
૨૮.૦૨.૨૦૧૦ ના યુવા સંઘ દ્વારા કેન્દ્રીય સમાજને સોંપરત કરવામાં આવેલ પત્ર ઉપર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તે 
પત્રમાં તાકીદ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો તેનાથી કેન્દ્રીય સમાજના મોવડીઓ યુવા સંઘના પ્રમુખ શ્રી જયંતી ભાઈ 
રામાણીથી નારાજ થયા હતા. તો શું જયંતીભાઈ રામાણી ખોટા હતા કે તેમને તે પત્રમાં તાકીદ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હતો? આ 
પ્રશ્નનો જવાબ હું વાચક વર્ગઉપર મુકું છું કે યુવા સંઘના પ્રમુખ શ્રી જયંતીભાઈ રામાણી યોગ્ય હતા કે યોગ્ય નોહતા. 


તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૦ ના કેન્દ્રીય યુવાસંઘના સેન્ટ્રલ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી જયંતીભાઈ રામાણી અને જનરલ સેકેટરી ગૌરાંગભાઈ 
ઘનાણી દ્વારા કેન્દ્રીય સમાજને આપવામાં આવેલ એક તાકીદ કરતો પત્રઃ 

મારી પોલીસ ધરપકડ થયાના બીજા દિવસે જ તા.૨૮.૦૨.૨ર૦૧૦ ના યુવાસંઘે કેન્દ્રીય સમાજને તાકીદ કરતો એક પત્ર લખ્યો 
હતો. આ પત્ર સમયસર, ઉચિત સમયે કેન્દ્રીય સમાજના સુકાનીઓને આપવામાં આવ્યો હતો. આ પત્રમાં સમાજના સનાતન 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ધર્મ બાબતે અને સનાતનીઓ તરફી કેન્દ્રીય સમાજની અસ્પષ્ટ અને ઢીલી નીતિઓ તરફ આંગળી નિર્દેશ કરતો હતો. આવો 
પત્ર આ સમયે અત્યંત જરૂરી હતો. તે પત્રમાં તાકીદ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો હોવાથી સમાજના તે વખતના સુકાનીઓમાંના ભાઈ 
શ્રી મનસુખ ભાઈ રુડાણીએ યુવાસંઘના પ્રમુખ શ્રી જયંતીભાઈ રામાણી સામે રોષે ભરાયા હતા એવું મને જાણવા મળ્યું હતું. તે 
સમયે કેન્દ્રીય સમાજમાં ચાલી રહેલી સનાતન ધર્મબાબતે અસ્પષ્ટ અને સતપંથના ભાઈઓ તરફી કુણી લાગણીઓ બાબતે કોઈ 
કહેવા વાળુ નહતું. તેથી યુવાસંઘે લખેલ તાકીદ ભર્યો પત્ર વાંચીને તે વખતના કેન્દ્રીય સમાજના સુકાનીઓ નારાજ થાય તે 
સ્વાભાવિક હતું. પણ તે પત્રની હું વ્યક્તિગત રીતે સરાહના કરું છું. તે પત્રની વિગતો ખરેખર સચોટ અને તે સમયની માંગ 


હતી. તે પત્રનું હું અહીં અક્ષરશ રજૂઆત કરતાં હર્ષની લાગણીનો અનુભવ કરું છું. સાચો સનાતની તેનું વાંચન કરશે તો તેને 
પણ ગમશે. 


[1(2૪2008-1000267 
તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૦ 
આદરણીયપ્રમુખશ્રી, 
શ્રીઅ.ભા.ક.ક.પાટીદારસમાજ 


આદર સહ જણાવવાનુ કે કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા સમાધાનની પ્રક્રિયાના જ સમયે અમદાવાદની અસલાલી પોલીસ દ્વારા 
રમેશભાઈ વાઘડીયાની ધરપકડ કચ્છ નખત્રાણા વિદ્યાર્થી બોર્ડિંગમાંથી કરવાની ઘટનાને આવા કૃત્યને શરમજનક ગણાવી 
ક્સમયની હિલચાલ બદલ યુવાસંઘ વખોડી કાઢે છે. આવી કોઈપણ ગતિવિધિ કોર્ટ કે પોલીસ દ્વારા થાય ત્યારે ફરિયાદીને જાણ 
હોય જ ત્યારે તેમાં લાગતાવળતાઓએ આવી પ્રક્રિયા રોકવી તે સમાજ દ્વારા ચાલતા સમાધાની પ્રયતોના સમયમાં સામેથી 
ફરજ બને છે. સમાજના ઇતિહાસની અતિ ખેદજનક કલંક રૂપ ઘટના માટે આવા તત્વો દ્વારા આવું હીન કાર્ય કરી તેમને 
જવાબદાર ગણે છે, અને આ કૃત્યથી સમાજની ગરિમા અને એકતા પર પ્રશ્ન ઉભા કરેલ છે. 


હાજર થયેલા સતપંથના પ્રતિનીધીઓની ભૂમિકાને અમો શંકાની નજરે જોઈએ છીએ તેથી પ્રથમતો તેઓને સમાજના 
સભ્યપદેથી શા માટે દુર ના કરવા તેમજ ચાર જ દિવસમાં કેસો પાછા ખેંચી નિકાલ લાવી કાર્યવાહી કરવા તેઓની સામે પગલાં 
લેવા કારણ દર્શક નોટીસ જારી કરવી તેવી અપીલ યુવાસંઘ તરફથી કરવામાં આવે છે. સમાધાનની પ્રક્રિયાના જ સમયે ઘટના 
બની હોવા છતાં સમાધાન સમિતિના કેટલાક સભ્યો પ્રમુખશ્રીને એકલા મુકીને જવાબદાર વ્યક્તિઓએ સ્થળ પરથી જતા રહેવું 
તે કેટલા અંશે યોગ્ય ગણાય? 


સમજ તરફથી કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય તેવું આપ સૌને ધ્યાન દોરીએ છીએ . સમાધાનની પ્રક્રિયા સમયની આવી હરકત 
કોઈપણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવાય જ નહિ. હવે કોઈ સમય વેડફવો તે સમાજ માટે અતી ગંભીર બાબત છે. આમપણ ખુબજ 
મોડું કરવામાં આવેલ છે. આ મુસદો આપની સમક્ષ હોઈ યુવાસંઘે ખુબજ ધીરજ પૂર્વક મયાદા જાળવી સમાજની એકતા 
જાળવવા પ્રયતો કર્યા છે. તા. ૩.૧૧.૨૦૦૯ ની સભા તેમજ અમારી સાથેની વખતો વખતની ચર્ચામાં સમાજ સ્પષ્ટ નીતિ 
અખત્યાર કરે તે માટે યુવાસંઘ તરફથી કહેવામાં આવે છે. તેમજ આપણા પૂર્વજો અને સમાજ રચનાના વડીલોના રાહ પર 
આપણે આગળ વધવું જોઈએ અને સમાજે તે નીતિને વળગી રહી ઉકેલ કરવાની ખાસ તાકીદ પણ કરેલ છે. તેમછતાં કેટલાકના 
દ્વારા યુવાસંઘની તાકીદ કે ભલામણને ગંભીર ગણવામાં આવેલ નથી. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૭ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આ બાબતે ગંભીર નોંધ લઈ યુવાસંઘના પોતાના ગઠન વખતના જ મૂળભૂત એજન્ડા પર કાર્ય કરવાની ફરજ અને જરૂરત ઉભી 
થઈ છે તેવું સ્પષ્ટ અમોને જણાઈ આવે છે. કેન્દ્રીય સમાજ આ મુદ્દાને તાત્કાલિક ઉકેલ માટે યોગ્ય પગલાં લેશે તે માટે યુવાસંઘે 
સમાજની પડખે રહેવાનો હમેશાં પ્રયલ કરેલ છે. સમાધાન માટે આવેલ પ્રતિનિધિઓ ઉપરોક્ત ઘટના બાદ જયાં સુધી આ 
બાબતે કોઈ ઠોસ કદમસતપંથ તરફથી ના લેવાય ત્યાં સુધી તેમની હાજરી હોવી જરૂરી બને છે. 


પક્ષકારોના પ્રતિનિધિની હાજરીમાં જ આવું કૃત્ય થાય અને તેઓ બેખબર હોય તો તેમના વિભાગમાં તેમની કોઈજ કિંમત નથી 

એવું સાબિત થાય છે અથવા તો પછી તેઓ પણ સામેલ છે. તેથી આવા પ્રતિનિધિઓ સાથે બેસી સાચું બેલેન્સભર્યું સમાધાન 

કેટલું થશે અને કર્યા પછી કેટલું પાળશે તે પણ એક સવાલ છે? તેથી સમાજે હવે વધુ ઉદાર ના રહી એક પક્ષને હમેશાં થતો 
પે 


અન્યાય રોકી ગમેતે ભોગે નિત્કર્ષ પર આવવું જોઈએ તેવી ફરીથી આપ સૌને તાકીદ કરવામાં આવે છે. આપના તુરતના 
જવાબ અને કાર્યવાહીની અપેક્ષા સાથે. 


જ્ઞાન, શીલ એકતા એજ યુવાસંઘની વિશેષતા. 


લી. શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ વતી 


જયંતી કે. રામાણી ગૌરાંગધાનાણી 
(સેન્ટ્રલ પ્રેસિડેન્ટ) (જનરલ સેક્રેટરી) 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨રેચ્ે૮ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


પત્રની નકલ 


મ ાલાાતસણાાાનાઝનાણાસરનાાસરારસરરાવારાઇવાામારબાતતાસસનાાાાતતર મિ 


£1₹7₹2008-100€1:67 

તા.ર૮-૦ર-ર૦૧૦ ક 
આદરણીયપ્રમુખશ્રી ર 
શ્રી અ. ભા. ક. ક. પાટીદાર સમાજ 


આદર સહજ"કઃ તદ ડે કેન્દ્રીયરાગ્ડષ દ્વાર દર - માઘાનની પકીસાન્ઃ જ સમયે અમદાવાદી અસફ્કલ્વં 
યોલીસ દ્વારા સ્મેસભાઇ વાઘડીયાની ઘરપક5 કચ્છ નખત્રાણા વિધ્યાર્ગી બોર્ડીગમાથી કરવી 
ઘટનાનો આવા કૃત્યને શર્કરજનક ગણાવી કરયધયની હિલચાલ બદલ યુવાસંઘ વખોડી ડયે છે. આલ/ 
:.- _-... કોઇપણ ગતિવિધિ કોટ કે પોલીસ દ્વારા યાય ત્યારે કરીયાદીને જાણ હોય જ ત્યારે તેમાં લાગૂતઇ 
. “. વળગતાઓએઝએ આવી પ્રકીયા રોકવી તે સમાજ દ્વારા યાલતા સમાધાનની પયત્નોના સમયમાં સંત દી 
કરજ બને છે. સમાજના ઇતિહાસની અતિ ખેદજનક કલંકરૂપ આ ઘટના માટે આવયા તત્વો હ12424₹]૮ 
'«. હિનકાર્યકરી તેમને જવાબદાર ગણે છે અને આ કૃત્યથી સમાજની ગરીમા અને એક્તાપર પશ્નઊર્ી 


કરેલછે. 


હાજર થયેલા સતપંથના પ્રતિનિધિઓની ભૂમિકાને અમો રાંકાની નજરે જોઇયે છાએ તેથી પ્રય/ યી 
તેઓને સમાજના સભ્ય પદેથી શા માટે દૂર ના કરવા તેમજ ચાર જ દિવસમાં કેસો પાછ] ખેંચી ન; હ 


.;. લાવીકાર્યવાહી કરવા તેઓની સામે પગલાં લેવા કારણ દશકિ નોટીસ જારી કરવી તેવી અપીલ ચવા ( 
તરફથી કરવામાં આવે છે.સમાધાનની પ્રકીયાન્॥ જ સમયે ઘટના બની હોવા છતાં સમાધાન સમિટ] ૭0! 
કેટલાક સભ્યો પ્રમુખશ્રીને એકલા મૂકીને જવાબદાર વ્યક્તિઓએ સ્થળ પરયી જતા રહેલું તે ક;૯(/ 


અંશે યોગ્ય ગણાય? 

ચ બિ 
સમાજ તરફયીકડકમાં કડ કાર્યવાહી થાગ તેવું આપ સૌને ઘ્યાન દોરીયે છીયે. સંમ્ડધાન દ ફન 
ટાકયપ્કીયાડપ્ડિીડ્ર્ઝ્વ્ક્કવ્યંહસતેગોમ, યતાવ. પલનાજ નત હ કઇ ૮:શરડદાડડ શો હડ હેન્ડ ક્ટ 
અતિ ગંભીર બાળાત છે. આમ પણ ખૂબજ મોડુ કરડામાં આવેલ છે. આ મટ મ આપનો ટામટ હટ. 
યુવાસંઘે ખૂબ જ યીટજ પૂર્વક કયદ) વળવી સમાજની એકતા વાળવવા ઘયટ-ડે ક 7 છે. સપ. ડન્વ્‌ ૧ 


૨૦૦૯ની સભા તેમજ અમાટી સાયેની વખતો વખતની ચયમાં સમાજ સ્પષ્ટ દિ તી અખ્ત્યમ2 કરે વેઝ ટુ 
ચસુવાસંઘ તરફચી કહેવામાં આવેલ છે. તેમજ આપણા પૂર્વજો અનો સમજ ટચના: ના હડ તોના યદ. 
આપણે આગળ વધવું “તેઇયે અને સમા“ તે નિતીને વળગી રહી ઉકેલ કરવઃ ખાસ તાકીદ પછ €૩/ 
છે. તેમ છતાં કેટલાકના તારા યવાસંઘની નાકાંદ કે મલામણને ગંભીર ગણવામા ટડાડગેલ ૦2. 


૬ દદદ 


_...:. આબાબતે ગંભીર: નોધ લઇ સવાસ પોતાના ગઠકા વખતના જ મૂળભૂત યોજ-ડાવટ ારયડરજ તાં 
લથી “ કુરજઅનેજરૂરતઊભીંયાઇ તે ન. સ્પષ્ટ અમોને જણાઇ આવે છે. કેન્દ્રીય સમાજ આ! સ્ડ્દ્ઘ્ય «૬૬5૪૬ ન 
૪. ઉકેલ માટે યૉગ્ય પગલા લેસે તે માટ યુવારાંધે સમાજને પડખે રહેવાનો હમેરાં પ્રયત્ય 557. જ. 
“સમાધાન માટે આવેલ ડતિનિધિઓ ઉપરોક્ત ઘટના બાદ જ્યાં સધી અઃ બાબતે કકેઇ ૭ય& 252/ 

.. છ સતપંથતરફયીનાલેવાયત્યાં સુધી તેમની હાજરી હોવીજરૂરીબને 


પક્ષકારોના પ્રતિનિધીની હાજરીમાં જ આવું કૃત્ય યાય સને તેઓ બેખબર હોસ તો તેમન્ડ ગભ, 


“. તેમની કોઇજ કિંમત નયી તેવું સાબિત થાય છે અથવા તો પછી તેઓ પછ રઘઇમેલ છે. તેથ 
ડ્રતિતાંટ્ઓઉ ર્ડો બેટે ઃ2સ* ન્ેતે-સ્ક ભય “:ક્યધાનદ કેટલ થ#ો અને ડવ પછી ડેટલું હળદ 


એક સવાલ છે? તેથી સમાજે હવે વધુ ઉદાર નાસ્હીએક્ષક્ષને હમેશા યતા અન્યાય સછા ગ-. ૬.૭૪7 


નિત્કર્ય પર આવવું ન્ેઇયે તેવી કરીચી આપ સૌને તાકીદ કરવામાં આવે છે. આપના તુ:તવ૬૧૪//૦; 
અને કાર્યવાહીની ખપેડ્ડા સાયે. 
. જ્ઞાન, શીલ, એકતા એજ યૃવાસંઘની વિરોપત્ા _ 
-8& સ લી. 
કુ બ ક 
ન ક દ દ્રિ 
ગેટે તી ઝે દે 5 
બન ગહોત્સવ જયંતીકે. ટામાર્ણી ગોરં#ગકે. ઘત્ડઃ 
ન્સ્સ્સ્ સેન્ટ્રલપ્રેસીડેન્ટ જનરલ સટકેટટ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨રેરેલ૯ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૧.૦૩.૨૦૧૦ ના અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ (સંસ્કાર ધામ) તરકથી કેન્દ્રીય સમાજને 
લખવામાં આવેલ એક ભલામણ પત્રઃ 


પ્રતિ, 

માનનીય પ્રમુખશ્રી, 

શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, 
પાટીદાર વિદ્યાર્થીભવન, 

નખત્રાણા -કચ્૪ 


વિષયઃ જ્ઞાતિમાં ચાલતા ધાર્મિક વિવાદને હલ કરવા અંગે. 

મહોદ્યશ્રી, 

સાદર જણાવવાનું કે આગામી માસમાં કેન્દ્રીય સમાજ તેનો સુવર્ણજયંતી મહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે કચછ કડવા 
પાટીદાર જ્ઞાતિના સૌ ભાઈ બહેનો આ એતિહાસિક મહોત્સવને એકતાથી અને સંગઠિત થઈને ઉજવે એવી સમાજની ભાવના 
છે. સમાજની એ ભાવનામાં અમે પણ સુર પુરાવીએ છીએ પણ એક હાથે તાળી ન પડે. બધા જ તેમાં સહકાર આપે તોજ તે 
સંભવ બને. 


સતપંથીઓ દ્વારા સનાતની ભાઈઓ પર કરાયેલા કોર્ટ કેસો પાછા ખેંચી લેવા અને કેન્દ્રીય સમાજની ૧૯મી કલમમુજબ 
સામજિક ધોરણે સમાધાન કરવાની કેન્દ્રીય સમાજ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને આ બાબતને ધ્યાને લઈ કેન્દ્રીય 
સમાજ એક સમાધાન સમિતિની રચના પણ કરી અને આ દિશામાં પ્રયાશો પણ શુરુ કરી દીધા છે. અમે સમાધાનની પ્રક્રિયાને 
આવકારીએ છીએ. 


તા. ૨૭.૦૨.૨૦૧૦ ના કેન્દ્રીય સમાજના કાર્યાલય નખત્રાણા ખાતે સમાધાન સમિતિની મીટીંગ ચાલી રહી હતી અને આ 
સમાધાન સમિતિને સતપંથ અને સનાતન બંને પક્ષના 1િયુક્ત થયેલા સભ્યો સહકાર આપી રહ્યા હતા ત્યારે કેટલાક વિઘન 
સંતોષીઓ દ્વારા વાતાવરણને ડહોળી નાખવાના જે હિનતાભર્યપ્રિયાશો થયા છે એ ખરેખરદુઃખદ છે. 


જે વિઘૂનસંતોષીઓ સમાજની એકતા અને શાંતિ સ્થાપવાના પ્રયાસોમાં સહકાર આપવાને બદલે રોડા અટકાવતા હોય તેમને 
સમાજના સભ્ય કહેવડાવવાનો અધિકાર નથી. તેમને સૌએ વખોડી કાઢવા જોઈએ અને સહકાર ન આપવો જોઈએ. 


અમે માનીએ છીએ કે સમાજમાં ચાલતા ધાર્મિક વિવાદોના મૂળમાં કોર્ટ કેસો છે. અમારી કેન્દ્રીય સમાજને આગ્રહભરી વિનંતી 
છે કે બેંગલોરના રમેશભાઈ વાગડિયા અને તેમના વડીલો પર થયેલો કોર્ટ કેસ પાછો ખેંચાવો જોઈએ અને સાથે બેસીને 
સમાધાન થવું જોઈએ. એજ રીતે મોડાસાના ઉમિયા માતાજી મંદિરની મડાગાંઠ પણ ઉકેલાવી જોઈએ . તેમજ અન્ય કોઈ આવા 
નાના મોટા કોર્ટ કેસો હોય તે પણ પાછા ખેંચાવા જોઈએ. અને સમાજની ૧૯મી કલમમુજબ સમાધાન થવું જોઈએ અને 
ભવિષ્યમાં આવા કેસો ન થાય એ માટેન્યાય સમિતિની સાથે રાખીને એક સમિતિનું ગઠન કરવું જોઈએ. 


સમાજની સમાધાનની પ્રક્રિયાનો જે કોઈ વિરોધ કરતો હોય કે અડચણો ઉભી કરતા હોય તેની સાથે સમાજે કડક હાથે કામલેવું 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


જોઈએ. જો સમાજ હવે ઢીલી નીતિ રાખશે તો સમાજની એકતા જોખમાશે એટલે સમાજને સહકાર ન આપનાર તત્વોને ખુલ્લાં 
પાડવાં જોઈએ.અને તેમને કડકમાં કડક નસિયત થવી જોઈએ જેથી આવા અસામાજીક કૃત્ય કરનાર અન્ય લોકોને પણ 
બોધપાઠ મળે. 


આ સંસ્થા કેન્દ્રીય સમાજના તમામકાર્યોમાં સંપૂર્ણપણે સાથ અને સહકાર આપશે તેની અમે અત્રેથી ખાતરી આપીએ છીએ. 
આશા રાખીએ કે સમાજ ઉપરોક્ત બાબતે ત્વરિત કાર્યવાહી કરી સમાજમાં ચાલતા આ ધાર્મિક વિવાદોને હાલ કરવા પ્રયાશો 
કરશે. 


સહી 

જેઠાલાલ લાલજી ચોપડા 

પ્રમુખ, અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ 
પત્રની નકલ 


અખિલ ભ્રાટ્તીય લક્ષ્મી દાયયણ સળાત4 સમાજ 


કેન્દ્ર સ્થાન : કી ત્ટ્મી નારાચ!ગ મંમિર, શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ સંસ્કાર ઘામ. 
મુ. પો. : દેશલપર, તઃ. ભુ“ (કચ્છ) ૩૭૦ ૦૪૦. 


તા- ૧-૪૩.-૦૦૧૦. 


પ્રતિ, 

માનનીય પ્રયુખશ્રી 

અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન, 

નખત્રાણા - કચ્છ. 


વિષય :- જ્ઞાતિમાં ચાલતા ધાર્મિક વિવાદને હલ કરવા અંગે. 


મહાદયશ્રી, 

સાદર જણાવવાનું કે આગામી મે માસમાં કેન્દ્રીય સમાજ તેનો સુવર્ણજયંતી મહોત્સવ ઉજવવા 
જઇ રહ્યો છે. ત્યારે કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના સૌ ભાઈ-બહેનો આ એતિહાસિક મહોત્સવને એકતાથી 
અને સંગઠિત થઈને ઉજવે એવી સમાજની ભાવના છે. સમાજની એ ભાવનામાં અમે પણ સુર પૂરાવીએ 
છીએ પાગ એક હાથે તાળી ન પડે. બધા «૪ તેમા સહકાર આપે તો જ તે સંભવ બને. 

સતપંથીઓ દ્વારા સનાતની ભાઇઓ પર કરાયેલા કોર્ટ કેસ પાછા ખેચી લેવા અને કેન્દ્રીય 
ચમાજની ૧૯મી કલમ મુજબ સામાદિ7ક ધોરાગે સમાધાન કરવાની કેન્દ્રીય રામા“ રામક રજઆત કરવામાં 
આવી છે અને આ બાબતને ધ્યાને લઇ કેન્દ્રીય સમાજ એક સમાધાન સમિતિની રચના પણ કરી અને આ 
દિશામાં પ્રયાસો પણ શરૂ કરી દીધા છે. અમે સમાધાનની પ્રક્રિયાને આવકારીએ છીએ. 

શ “ તા.૨૭-૨-૨૦૧૦નાકેન્દ્રીય સમાજના કાર્યાલય નખત્રાણા ખાતે સમાધાન સમિતિની મીટિંગ 
ચાલી રહી હતી અને આ સમાધાન સમિતિને સતપંથ અને સનાતન બન્ને પક્ષના નિયુક્ત થયેલા સભ્યો સહકાર 
આપી રહ્યા હતા ત્યારે કેટલાક વિઘ્ન સંતોષીઓ દ્વારા વાતાવરણને દહોળી નાખવાના «૪ હિનતાભર્યા 
પ્રયાસો થયા છે એ ખરૅખર દુ:ખદ છે. 

જે વિધ્ન સંતોષીઓ સમાજની એકતા અને શાંતિ સ્થાપવાના પ્રયાસોમાં સહકાર આપવાને 
બદલે રોડા અટકાવતા હોય તેમને સમાજના સભ્ય કહેવડાવવાનો અધિકાર નથી તેમને સૌએ વખોડી કાઢવા 
જેઈએ અને સહકાર ન આપગો જેઈએ. 

અમે માનીએ છીએ કે સમાજમાં ચાલતાં ધાર્મિક વિવાદોના મૂળમાં કોર્ટ કેસો છે. અમારાં 


કેન્દ્રીય સમાજને આગ્રહભરી વિનંતી છે કે બેગલોરના રમેશ વાગડિયા અને તેમના વડીંલો પર થયેલો કોર્ટ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૫૭૧ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ફોન: (૦૦૪૮-૨7 ૨૪#૩૪૫ 


પિ ભારતીય લક્ષ્મી તાસયણ સળાતળ સમાજ 


રુન્દ્ર સ્થાન : શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ મંદિર, કી લફ્મી નારાયણ સંસ્કાર ધામ, 
મુ. પો. : દેશલપર, તા. ભૂજ (કચ્છ) 3૩૪૦ ૦૪૦. 


કેસ પાછો ખેંચાવો જોઈએ અને સાથે બેસીને સમાધાન થવું જેઇએ. એ જ રીતે મોડાસાના ઉમિયા માતાજી 
મંદિરની મડાગાંઠ પણ ઉકેલાવી જેઈએ. તેમજ અન્ય કોઈ આવા નાના મોટા કોર્ટ કેસો હોય તે પણ પાછા 
ખેંચાવા જોઈએ અને સમાજની ૧૯મી કલમ મુજબ સમાધાન થવું જોઈએ અને ભવિષ્યમાં આવા કેસો ન થાય 
8 .માટેન્યાય સમિતિને સાથે રાખીને એક સમિતિનું ગઠન કરવું જોઇએ. 

સમાજની આ સમાધાનની પ્રકિયાનો જે કોઈ વિરોધ કરતો હોય કે અડચણો ઉભી કરતાં હોય 
તેની સાથે સમાજે કડક હાથે કામ લેવું જોઈએ. જે સમાજ હવે ઢીલી નીતિ રાખશે તો સમાજની એકતા 
જોખમાશે એટલે સમાજને સહકાર ન આપનાર તત્ત્વોને ખૂલ્લાં પાડવા જેઈએ અને તેમને કડકમાં કડક 
નસિયત થવી જોઈએ જેથી આવા અસામા૦િક કૃત્ય કરનાર અન્ય લોકોને પણ બોધપાઠ મળે. 

આ સંસ્થા કેન્દ્રીય સમાજના તમામ કાર્યોમાં સંપૂર્ણપણે સાથ અને સહકાર આપશે તેની અમે 
અત્રેથી ખાતરી આપીએ છીએ. આશા રાખીએ કે સમાજ ઉપરોક્ત બાબતે ત્વરીત કાર્યવાહી કરી સમાજમાં 


ચાલતા આ ધાર્મિક વિવાદોને હલ કરવા પ્રયાસો કરશે. 


જેઠાભાઇ લાલજી ચોપડા 
પ્રમુખ 
અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૫૩૨ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ઉપસંહારઃ 

ઉપરોક્ત પત્રને હું આવકારું છું પણ તે પત્રમાં એક બે વખત “સમાજની એકતા” શબ્દોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. દરેક 
સમાજોમાં તે સમયે આવું લખવાની એક રૂઢી (પ્રથા) પડી ગયી હતી. ત્યારે મારા મનમાં હમેશાં એક પ્રશ્ન ઉદૂભવતો કે “આ 
લોકો કોની એકતાની વાતો કરે છે? કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની ભાઈઓ વાચ્ચેની એકતા, કે પછી સતપંથીઓ અને 
સનાતનીઓ વચ્ચેની એકતા”? આ સમાજની રચના વખતેના હેતુઓ જોઈશું તો આ સમાજમાં પીરાણા સતપંથનો સદાયને 
માટે ત્યાગ કરીને સનાતન હિંદુ ધર્મ અપનાવેલ વ્યક્તિને જ માત્ર સભ્ય બનાવી શકાય એવું સૂચિત હતું. તો પછી ઉપરોક્ત 
જણાવેલ શબ્દોનો વારંવાર પ્રયોગ થવોજ ન જોઈએ કારણ કે તે અર્થહીન છે. સનાતાનીઓ વચ્ચે એકતા તો કાયમહતીજ અને 
આજે પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે. સમસ્યા તો માત્ર ત્યારેજ ઉભી થાય છે કે જ્યારે આપણી સનાતની ઓળખ ધરાવતી 
કેન્દ્રીય સમાજમાં વિધર્મીયોને (સતપંથના ભાઈઓને) પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. કારણ કે તેમના આચાર વિચારો અલગ છે, 
તેમના રીતિરીવાજો અલગ છે અને તેમનો ધર્મ અલગ છે . માટે જ્યાં સુધી સમાજનો દરેક સભ્ય પીરાણા સતપથ થી મુકત થઈને 
શુધ્ધ સનાતની બનીને કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની પ્રવાહમાં ભળશે નહિ ત્યાં સુધી સમસ્યા તો કાયમરહેવાની જ છે. તો તેનો 
કાયમી ઉપાય શું? સમાજમાં મૂળ જડ તો પીરાણા સતપંથ ધર્મ અને તેને પાળતા લોકો જ છે. એને દુર કરવાજ રહ્યા. જયાં સુધી 
આ સમાજમાં પીરાણા સતપંથ મતનું નિકંદન નહિ કાઢીએ ત્યાં સુધી એકતા વાળી સમસ્યા મટવાની નથી જ. આધ્ય સુધારક 
વડીલ શ્રી નારાયણજી રામજી લીંબાણી વારંવાર કહેતા કે “જ્યાં સુધી મારી જ્ઞાતિમાંથી પાખંડી પીરાણા સતપંથ મતનું નિકંદન 
નહીં નીકળે ત્યાં સુધી હું જંપીને બેસીશ નહીં. એમ કરતાં મારા આ જનમારામાં ન થયું તો ફરી પાછો આ જ્ઞાતિમાં પુનર્જન્મ 
લઈને આ પાખંડી પીરાણા સતપંથનું નિકંદન જરૂર કાઢી નાખીશ” આવી ભીપષ્મપ્રતિજ્ઞા લીધી હતી આપણા આદ્ય સુધારક 
નારાયણજી રામજી લીંબાણીએ . પણ અફસોસ છે કે આપણે અત્યારે આવું કંઈજ કરી શકતા નથી. જ્ઞાતિને સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ 
બનાવી શકતા નથી તે આપણી મોટામાં મોટી નબળાઈ છે . 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૫૭૩ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ઝૈ 


ભલામણ કરતો એક પત્ર 


તા.૨.૦૩.ર૦૧૦ ના સમાજના માજી ટ્રસ્ટી શ્રી લક્ષમણભાઈ નાનજી ચોહાણ દિલ્હી વાળા તરકથી કેન્દ્રીય સમાજને 


[10701૫૭/ર૦"રર ૦,ર0દપપ “ણ” ૩81-૦૯૮ ર₹૬।0£1૫1૩ 


' ₹/81-20 ર8 “%5૩૬5૦૦૨।/1101૫૫ 1ર₹૦૩:' 


ણ-122, 1/1૧11510૫૦।1" 0૧૦1, [૦૫/ 0૦01॥1-110 015 


/827:-82725-22/00% 


(&»900/6૫૫ છપ/ 2/01દ1- 


1ગ૯ડાઉણા1॥ 
1થા.: (૦): 41420375 (ર): 41420372 


ન 9810301433 


મેથ મો, 
નેમ, ખઝાણ1. 
ક્‌ શ વીશ ૬જી કક પારો૧૫% તમજ: ન 
ભઊપ્અપ- નપાર્પા ભલદ્ર મી પૂક અજ ૬ દશ પી ભાઇર 


મ્મેત્રર ભયા બપોર જો 35૫૩૬ ન ટો કપ, 
જે પત્ર પ્ડક સાપે દુ પપ) લળલાનુ કે ઝૂમે કૃ 
વદા જા્‌પકારી7 સપ્રી કે જપ ખ્જી ભ્ય જપત જ 
ત્રી દે પછી અમુક સક ઝતા ક કેપ 
શ્ર પ્આન મો તખ ઇમ્ેજો હકક શ્રમેત્ર ભય વાઇ 

સ્રી અપે મો ખપી પમી છે, અ 
ઝ્ક્ર્ઝે પ્રવ કેપ કાટે નો નેર્પ્ટ 
કટે મ ૨૨. મમ કાળતદ્ોશે સ્ણત શર કણ 


૨3૫ 
તાડ જભ શલ્દેય નયી સતા કામે કે કી પેન જ 
ઝ્કમ્જોત્યા છરો પમશેઝેડે કતગત “એ સ્ત બોજ પુ હ 


જીક જે. 
પજ ભ્પણરેપ નમે ૬્પ્સોહાશે ડુપર ૨ પ મે 


(મ્‌ ે ઝે ગમે 
ટો 5 'ણેયે "પૂરો 
ઝે પતર જપત વરો ત્યે 


૯ %3 - લાપણલ ર 
ો ક પ મકી ઝણારી હૈ દ દેછ બ્રષ્એ ક. પેર 
9 ભપ્પરા નોજ લેણ મૈ ઝ્યાણ 2 %ઝઝવે ઝ્ઝેકો 
સડત્રણોપ પેજ મ્ય ઝ્મમજેપત્ા ને કે 
-પોજે ગે ઝમજોતા ગો ડેપ્તે પે લ્ખેપ ન 
પડ દનો ડી હો લણ ઝેપોડીયેડી 
છળ ઔ ન 

ગપ પેસે દૂતો 
૫૫૧૫૧ જો રહે પો દાય પણે” 


11 


છ જ ઝપેળણ 


હે. 


ત્રાળ્દપ મ શ 
ઝ્ઝરવ હોડ સો 


ક 


પ 
“હ ઇકો ઈ 
ઝડ મોળ જૈ રે 


હઝ 


જી ૫૩ રેડત્રપય કેય - સ્‌ ને ” 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


દરા" નો છડ કડ કત્લોનુ, જે કાળ 


લ ભામ્રીએ કશજી કડછ પાર્ષદ 
ફ્પ્સપ્વી સઝા પ 


હીન 
ત્ય ફ્યાવી પરમે! તાડુ છુ. કણ “ક આલા નભે કળત ભક 
સિ જ્ત્પ્વોય દ્રો ર્તો, ઝેર લપ્ક સ પ1 


શેપ ત્યાજ પહકર્ધ કપલ 


જ્‌ ક્યપ૬ ૩3 
 ડાગલારી કત્રણપ કેપ શેનો શે , 
ગૌ ય ઝરણા ૫૫ “પ્ર કકક 


ષ્‌ 
ઝય સપક દે તેરમાને ન 


જ પો હ્પ્તેપ ક ક્ગ્છ તત 
ક્ડેણેો ઝે ઝ્ઝને જપો 


શ સ્પ પે ગ્યો ક્પ્યોણોકે 


પનો હે ઝે ઝયાલેણ પ્‌ હૈપ નો દપ 
૩૧૧૬૫ ઝૂ ર૫ દ૬૧૫. 


0૮ 5.૦.6. ૪૦૪1ર/ 


0૦0૦ -5૪0#૧થ 
બ્ર કાઇ 
€લા.8611657444 


તય 21394૦૧૦ 


વક પૂ્લિક્ષિય ને ને બેપ્ણાથી કતવેલ્ય 


ભપ્ત ત્‌ સપ્બેલ દ. 


ય જેણે નપ રેય કપલ ત્રષ્ઠા્નાન 
જી” ભાઈએ ક ડરી ની ઇ્રીયો 


ન 
રટ સ 


ત્રરમાજ ની હી ડ્રગ 
જી જક ને જિ 


જગ નો જુ ૨૫33833 


જ્ય યય ઝાપ્તે મ ત્યક 
જે ત્રપમે પ્ઝ્હો 
કસ રિ 


ઝે. ત્્પૂક્ના 


ય્પઝ ળે દિ તપ દપણ 
તત્ર” મ્ઝણોણઝા્ઝ 


શ કોલી એજી] 


[૦ છ્‌ રો 


હો 5 
છે પનો પ શ્ય ર્‌ 


કે હે પો ૦૫૧૬ 
૧510 ૩2૫32 


જા પાણ 


કન્ફ૪ૂ--*--૦ત૯ત૬ 


#કનઆવજ૦ ક. ર ૦-૧૪ * "૪41: 


૨૩૪ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


1//1પ5/ર૦પ૫/દાર ૦/ારગ્દપ્ર “8” ૩81-૦૦1૮ ર₹ડ।1૩૬£1૫1૩ 
પ/દા-:“/રણ “5૬5૦૦૭1101૫ 1ર₹૦.' 


8-122, 11રા1૬૦।'૦૪૦ 021૧૦11, 1૫૦૫૪ ૦૦1-110 015 
૩૮. 5.૦.&. ૪૦મત્રર/ 


ક ી મિ [2 
ક /7:-82725- 22/0૫ 7 ટક 
- /ત31* ન 15-41 
1૭.- (૦): 41420375 (ર): 41420372 ત ભ” 


ઉ્લા : 98910301433 
* ત૫: 21912૦૧૦ 


જ 
શ્રેઘા મા, 
% કલ નમુ, 1 પરોજ્ર કમપજ:- નખઝાણા, 
1 ૬2૧૦ ક્કશ 
પ કકમી પેજ ભાઇર॥ લ્દ્પ્2 પીલત્ેય ને ન બેય 


શ- પારા ભલદ્ર મ 5૬ ત્પમજ 5 


ઇળ 
લ્ય જી ક્ડયઇધ્ય 


શ્મેત્રપ જાજે છપ્છાડોરકડ બે આડપકડ નપ પક કેપ,. ઝપ્નેલ્ય જને 

બ્ર - દા ન પાપ 
પ્ર ૫૩૩2 ઝાય દુ" ઝમે લ્ય દિ શક] મ2૦૧૦ ન ન્ય “પને ત્્પ્ણે ન 

ખપ 3 “પ્ણ નો રે 


વ્દ્ત્ત જાકી? “કે પણ ભખાવી ભવજ' ઝેવી” જાઈએ! જૂ ડે 
મ ર નોભ રઝા પછી અઝુક્‌ સ્ક ત્રખાકક કરન ર કાલ, હી 
જે પય મ મમ તણી ઇમેયો ફક શેષ ભાઇ વાડીઓ * ૨૧૬૫ કામોજ ની ક 
સી અજે મ પાપી મ છૂ. બાળલ ભામ્શોએ કશ્જી કડળા ડે મ નપ શ્ર 
પ્‌ 

ઝપત્રવીય કેપ કોટે નો નેર્પ્ટક્ય ક્ય્હી પૂરીને ૨ ક મા જ રો હોતિ જ મ 
ઝલ ત્ર્બ્દ્દપ હો સુ જ્ઝાડુ ક જરે પતો, ગ્મફ હપ્કૃસ્તા 

ક્યુ ૨૨. યે કાણતકેને ત્પણત જ્‌ સર રે ગોગ ક છે 


બ્ઝજોન્‌ સેમ જ પેડ 
જહાડ॥ કન શબ્દો શષ માતો ન ક. દ્ધ પ9 હ્પજુ સ્પે ત્તમજ દ્ધ જ્હા ન સ 


જિ દ 
ઝે મે ક્પટક જે. 
ક જ્યપ્ણરપ ત «૬૫ ડ્પ્ર્પ્ત્પરે કર્યે ક્‌ ગક કઝ મડ પા ર. ક રે ૫ ર 
સેઝ 5348 ક્યષો રોજે ઝમેોજ જો કષ્ટો મી જ પ 
યુ ઝત શો તેણે કાટોલરો કતરણ પ ર 
ર દિ ડે ઝ્ે્છએ ન પ્રણ કેસ્હા દ 

ડિ. 

ઝ૫ સપક કઝર તેર ન 
ક્ઞ્ણો ત્યા નૈ “સૂરાતેપ પા ડેડ 
328) પો મઝાર છી 
ત્‌ ક્યા કત્સોવ ખો 


હ્ક્ 


સુ ચક શક ભમતડ્ડે 


પામ નો દ ક. ઝી છાર 
હી. ઝ્સેસ્ને સ્‍્ડૂપ્પથ ડે ઝના 


ક 
5% શપ્પયય નો લેલા એ ગેકાણ ઝઝઝાડે શિ. પતત જ 
સડત્રણપપ “પેડ ત્ર ગ્યમજેયત્ નો ક્ર ણે લિ ગ્ઝળે 
સે ગામ ગ્કજોતા નો કેપ્હે પૂ લૉતેપ ળે હા પ મે 
સ્ક પહત ઝે હ્૬ લપ ૩૫૫૫નો ઝે 


સ્ઝજપથણ આ ગરન રે 
છ પ કૌ ગણા 
ષે -પસી ઝો હતોને કે ઝ્યલેલ 
ગેન પે ડો ઝે ૯ રી ડ્‌ મ" જે 


૫૫%" જી રથ પો દત રણો ગણન ૧૩૧૬૫ ન. 
ણ 

પુબ્સાર સી 
ગપ ન 


દ્%ઝોપ્પ જપકો ક 5૫ ડે 
જગો ુકવકાઈડ 


મિ ૫ 
[5 ઝાય ઉપજ 


૭૫૫ 
પે 


હ્ક્ડ્‌ હઝ ઝડ 3 જા ૦ “પપ 


--:જપ ર્જઝ્્‌્‌ ટેકકેપગયોઝેય -- રક 5 ડે જાર 


ર્ગ્પ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૨૭.૦૨.૨૦૧૦ થી૪.૦૩.૨૦૧૦ સુધી દેવાશિષ હોસ્પિટલમાં પોલીસની દેખ રેખ હેઠળઃ 

તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૦ ની રાત્રે મને દેવાશિષ હોસ્પીટલમાં દાખલ કર્યા પછી મારા બધા મેડીકલ રિપોર્ટો લેવામાં આવ્યા. તે 
રિપોર્ટોપોલીસને સોંપવામાં આવ્યા. મારા રૂમની બાજુમાં કાયમએક પોલીસનો પહેરો રાખવામાં આવ્યો હતો. બીજા દિવસે 
તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૦ ના સવારના પહોરમાં પ્રમુખ શ્રી રામજી કરમશી, પૂજ્ય ભારતી દીદી અને વડીલ શિવદાસ ગોવિંદ 
છાભૈયા મને મળવા માટે દેવાશિષ હોસ્પીટલે આવ્યા હતા. ત્યારે મેં શિવદાસ ગોવિંદને અનુલક્ષીને પ્રમુખશ્રીને કહ્યું કે ગઈ 
કાલે આપણી કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણમાં જે બન્યું તે આપણી સમાજના ઇતિહાસમાં ક્યારેય નહિ બન્યું હોય એવું હીન કૃત્ય 
બન્યું છે બાપા. શિવદાસ બાપા તો સમાજના વરિષ્ટ ટ્રસ્‍ટી થઈને જ્યારે પોલીસ મારી ધરપકડ કરવા આવી ત્યારે તમોને એકલા 
નોંધારા મુકીને સમાધાન સમિતિના સૌ સદસ્યો ભાગી ગયા તેમાં આ ટ્રસ્‍ટી મહોદય પણ પલાયન થઇ ગયા હતા. આ સારુંન 
કહેવાય એવું મેં ક્રોધિત થઈને પ્રમુખશ્રીને કહ્યું. ત્યારે શીવદાસ ગોવિદે મને કહ્યું કે રમેશભાઈ, સમાજના કામકરવાં હશે તો આ 
તમારા માથા રૂપી જનરેટર છે તેને ટાઢું રાખવું પડશે. મગજને ટાઢું ન રાખી શકો તો સમાજનાં કામો કરવાનું છોડી દેજો. 
શિવદાસ બાપાની આ સલાહ મેં આજ દિવસ સુધી મારા મગજમાં રાખી છે . પણ શિવદાસ બાપા અને તેના જેવા અન્ય ભાઈઓ 
સમાજના વિરુધ્ધમાં જઈને કામકરે છે તેનું શું? અહી મારો નિર્દેશ છે માંડવી હોસ્ટેલની જમીન પચાવી પાડવામાં આ ડોહાનો 
પણ ક્યાંક હાથ હતો તે પુરવાર થયેલી વાત છે. તે માંશ્ડાવી હોસ્ટેલ મિલકત ઉપાચત કરી જનારને આપણે કશું જ કરી શકતા 
નથી. તો આપણી ખુમારી કયા ગઈ છે? સમાજની ગુનેહગાર ભાઈને એટલી બધી ધાક હોવી જોઈએ કે તે આવા અપકૃત્યો 
કરતાં બેવખત વિચાર કરે. 


મારું દેવાશિષ હોસ્પીટલમાં હતો ત્યારે અનેક સનાતની ભાઈઓને મળવાનું થતું હતું ત્યાર પછી હું જેટલા દિવસ દેવાશિષ 
હોસ્પીટલમાં હતો ત્યારે દરરોજ કોઈને કોઈ સનાતની ભાઈઓ/જ્ઞાતિના લોકો મને મળવા આવતા હતા. ક્યારેક સતપંથના 
કોઈક ભાઈઓ પણ ચોરી છુપીથી મારા ખબર અંતર પુછવા કે પછી એ જાણવા આવતા કે હું શું કરી રહ્યો છું? દરરોજ સાંજ 
પછીના સમયમાં વાળુ કરી લીધા પછી ડો. રામજી કેસરાણી, ડો. શાંતિલાલ સેંઘાણી , સરપંચ ડાહ્યાલાલ સેંઘાણી, અમૃતભાઈ 
ધોળુ, જયંતભાઈ જવાહર લીંબાણી વગેરે ભાઈઓ મને મળવા અને મારા ખબર અંતર પુછવા અચૂક આવતા. ક્યારેક પોલીસ 
ઇન્સ્પેક્ટર જાડેજા સાહેબ પણ તે સમયે આવીને મારી સાથે વાર્તાલાપ કરતા. આવું તા. ૪.૦૩.૨૦૧૦ સુધી ચાલ્યું. તા. 
૪.૦૩.૨૦૧૦ ની સાંજના સમયે હેડ કોન્સ્ટેબલ અરવિંદભાઈ સિંધલ મારી પાસે હોસ્પીટલે આવ્યા, મને હોસ્પીટલમાંથી 
ડીસ્ચાર્જ કરાવીને અમદાવાદ કોર્ટમાં હાજર કરવા માટે કારદ્વારા અમદાવાદ લઈ ગયા હતા. 


તા. ૫.૦૩.૨૦૧૦ ના અમદાવાદ કોર્ટમાં રમેશભાઈ વાગડિયાને પોલીસે હાજર કર્યા અને સાંજે €.૦૦ વાગે જામીન મળ્યા 
નવ દિવસ પોલીસની નિગરાની હેઠળ દેવાશિષ હોસ્પિટલ, નખત્રાણા ખાતે ગાળ્યા પછી તા. ૪.૦૩.ર૦૧૦ ના સાંજના 
નખત્રાણા પોલીસે મને તેમની કસ્ટડીમાં લીધા પછી તરતજ કાર દ્વારા અમદાવાદ મને કોર્ટમાં હાજર કરવા માટે રાતો રાત લઈ 
ગયા. બીજી કાર પણ સાથે હતી. નખત્રાણાના પોલીસ હવાલદાર શ્રી અરવિંદભાઈ સિંધલ મને અમદાવાદ લઈ જવામાં સાથે 
હતા. સનાતની ભાઈ શ્રી હિમત ભાઈ, પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી, ડાહ્યાભાઈ સેંઘાણી, પુરષોત્તમભાઈ સેંઘાણી, જયંતભાઈ 
લીંબાણી વગેરે ભાઈઓ પણ અમદાવાદ જવામાં મારી સાથે હતા. આખી રાત મુસાફરી કરી ને વહેલી સવારના અમે 
અમદાવાદ પહોંચ્યા હતા. પોલીસ હવાલદાર અરવિંદભાઈને વિનંતી કરી કે અમે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ભાઈ શ્રી રણછોડ ભાઈ 
પટેલના ઘરે ઉતરશું ત્યાં તમે પણ રમેશભાઈ વાગડીયાને લઈને ચાલો. સવારના રણછોડભાઈના ઘરે નાહી ધોઈને, નાસ્તો 
પાણી કરીને કોર્ટજવા નીકળશું. અને ત્યાં તમારી ફરજ પ્રમાણે રમેશભાઈને કોર્ટમાં હાજર કરજો. પોલીસ હવાલદાર અમારી 
વાત માની ગયા અને અમે તે પ્રમાણે રણછોડભાઈ પટેલ ને ઘરે ઉતર્યા. ત્યાં હિંમતભાઈના ભત્રીજા ગીરીશભાઈ ખેતાણી પણ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


હાજર હતા. ગીરીશ ભાઈએ તેની દીકરી રણછોડભાઈના પુત્ર વેરે પરણાવી હતી. એટલે ગીરીશભાઈ પણ તેના વેવાઈને ત્યાં 
અમે પહોંચ્યા પહેલાં હાજર હતા. સૌના મનમાં એક ચિંતા અને એક પ્રશ્ન ગોળાયા કરતો હતો કે મને (રમેશભાઈ વાગડીયાને) 
જામીન મળશે કે નહી. તે કોર્ટના ન્યાયાધીશ સોલંકી સાહેબ હતા. ભારત ભર ની સમાજોમાં એ સમાચાર ફેલાઈ ગયા હતા કે 
આજે રમેશભાઈ વાગડિયાને અમદાવાદ કોર્ટમાં રજુ કરવામાં આવ્યા છે અને તેમને જામીન મળશે કે પોલીસ કસ્ટડીમાં રાખશે? 
સવારના નવ વાગે મને કોર્ટમાં હાજર કરેલો તે સાંજે ૬.૦૦ વાગે જામીન મળ્યા. તે દરમ્યાન ઘણા બધા લોકોએ જામીન મળે તે 
માટે જ્યાં બને ત્યાં ઓળખાણો કાઢીને પ્રય કરવામાં બાકી નોહતું રાખ્યું. રાજકોટ વાળાં માતાજી સ્વામીની ધન્યાનંદજી ના 
ભાઈ પણ તે કોર્ટના એક ન્યાયાધીશ પદ ઉપર હતા. માતાજીએ પણ મને ફોન કરી ને કહ્યું કેમેમારા ભાઈને પણ જણાવી દીધું છે 
અને તેઓ પણ ન્યાયાધીશ સોલંકી સાહેબને સિફારિશ કરશે. હવે તેમને સિફારિશ કરી હશે કે નહિ તેની મને અત્યારે ખબર 
નથી. અમદાવાદમાં વસતા અમારા વાગડિયા પરિવારના ભાઈઓ પણ કોર્ટમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મારા મામાઈ બનેવી 
શંકરભાઈ કેશરાણી પણ ગાંધીનગરથી ત્યાં હાજર રહ્યા હતા. સુરત વાળા દામોદરભાઈ ભાવાણી અને મુંબઈથી તેમના બનેવી 
શ્રી પુરષોત્તમભાઈ નાનજી સેંઘાણી પણ મારી સાથે કોર્ટમાં હાજર હતા. 


તા. ૫.૦૩.ર૦૧૦ ના રાત્રે ઊંઝા ઉમિયા માતાજીના દર્શને ગયા અને મણીભાઈ મમ્મી જોડે તેમના ઘરે આ ઘટના બાબતે 
વાતલાપ કર્યો 

મેં મનો મન ઉમિયા માતાજીને પ્રાર્થના કરી હતી કે જો જામીન મળશે એટલે સૌ પ્રથમહું ઊંઝા તમારા દર્શને આવીશ. તે પ્રમાણે 
સાંજે ૬.૦૦ વાગે જામીન મળ્યા અને હું, હિંમતભાઈ, મારા બનેવી રવજીભાઈ પ્રેમજી રવાણી ઉંઝા જવા માટે રવાના થઈ 
ગયા. અમારી સાથે મુંબઈ વાળા પુરષોતમભાઈ, કોટડા વાળા જયંતભાઈ જવાહર લીંબાણી અને પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી પણ 
ઊંઝા અમારી સાથે ચાલ્યા હતા. 


માતાજીના દર્શન કર્યા પછી અમે બધાએ લોકો મણીભાઈ (મમ્મી) ના ઘરે ગયા હતા. ત્યાં ઊંઝા વાળા આપણા કચ્છ કડવા 
પાટીદારના દયાપર વાળા સત્સંગી ભાઈ શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પટેલ પણ હાજર હતા. મણીભાઈ જોડે બે કલાક ચર્ચ ચાલી. તે 
વખતે માણીભાઈ મમ્મીએ જણાવ્યું કે “તમારા લોકો અત્યારે સાધન સંપન થયા છે, પૈસાદાર થયા છે, ભણેલા ગણેલા છે, 
દીકરીઓ પણ ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવતી થઈ છે પણ સતપંથ-સનાતનમાં એટલા બધા તમે લોકો અટવાયેલા છો કે તમારી જોઈએ 
તેટલી સામાજિક પ્રગતિ થતી નથી. તમારામાં કોણ સતપંથ વાળુ છે અને કોણ સનાતન વાળુ છે તે જ અમોને ખબર પડતી નથી. 
ઇયાન અઝમત 
આવા તો અનેક લોકો છે જેના થકી તમારી સતપંથ સામેની લડત ઢીલી પડી જાય છે. એટલે જ જ્યારે રમેશભાઈ અને 
હિંમતભાઈ આ પહેલાં મને મળવા આવ્યા હતા ત્યારે મેં તેઓને કહ્યું હતું કેતમે સભાઓ કરો છો તે બરાબર છે પણ તેની ખરી 
અસર લોકો ઉપર ત્યારે જ પડશે જ્યારે તમે આ ત્રણ વાતોનો ખ્યાલ કરશો ત્યારે. 


૦ ૧) પહેલી વાત એ કે સતપંથના ભાઈઓ જોડે સામાજિક સંબંધો બંધ કરો. 

૦ ૨) બીજુંએ કે તમારી દીકરીઓ લેવા-દેવાનું બંધ કરો (સતપંથ વાળા ભાઈઓ જોડે સગપણ સાંતરા બંધ કરો-લગ્ન 
સંબંધો ન બાંધો) . અને 

૦ ૩) ત્રીજું સહિયારી મિલકતો ના વસાવો (સતપંથના ભાઈઓ સાથે ધંધાકીય વ્યવહારો ન રાખો) 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૫૩૭૭ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આટલું નહિ કરો ત્યાં સૂધી કશુંએ થવાનું નથી. તમે સતપંથ સામે લડાઈ જીતી શકવાના નથી. આ વડીલની વાત ૧૦૦%સાચી 
છે. આ અત્યારે આટલું કરવું અત્યંત જરૂરી છે. 


સતપંથના ભાઈઓ સાથે સગપણ સાંતરાં અને સામાજિક સબંધો ન રાખવા બાબતે જુના ઠરાવો 

સગપણ સાંતરા બાબતની મને એક જૂની વાત યાદ આવે છે અમારા ખોંભડી ગામમાં ૨૩ ગામના લોકો લક્ષ્મીનારાયણ 
ભગવાનના ચોકમાં ભેગા થયા હતા ત્યારે મારી ઉમર લગભગ ૭ વરસની હશે. તે વખતે અમારા ગામના વડીલ શ્રી 
કાનજીભાઈ ભીમજી ભગતના અધ્યક્ષ સ્થાને એક સભા બોલાવવામાં આવી હતી. તેમાં આથમણા પાંચાડાના, ધ્રંગ પટના 
ગામડા સહિતના ૨૩ ગામોના અગ્રણી ભાઈઓ ભેગા થયા હતા. ત્યારે એ ઠરાવ પાસ કરવામાં આવ્યો હતો કે સતપંથના 
પરિવારો જોડે રોટી-બેટી નો વ્યવહાર રાખવો નહી. અને તે પ્રમાણે તે પેઢીના લોકો તે ઠરાવનું પાલન પણ ચુસ્તપણે કરતા 
હતા. પણ તેના પછીની જે પેઢી આવી તે તેવા ઠરાવોને ઘોળીને પી ગઈ અને કચ9 અને કચ9 બહારની સમાજોમાં લોલમલોલ 
ચાલતું રહ્યું. પોતે શુધ્ધ સનાતની હોવા છતાં જ્યારે તેમના સંબંધો એક વખત સતપંથના પરિવાર સાથે જોડાઈ ગયા એટલે તે 
સનાતની દીકરા-દીકરીના બાપને સતપંથી વેવાઈ જાણી જોઈને સતપંથના કાર્યક્રમોમાં આમંત્રણ આપતા થઇ જાય છે. 
દીકરીના બાપને અથવા તો સનાતની વેવાઈ લાચાર બનીને પોતાના સનાતની સિધ્ધાંતોને તોડીને પણ વેવાઈના આમંત્રણને 
માન આપીને મન ન હોવા છતાં (કમને) સતપંથના કાર્યક્રમોમાં પણ જવું પડતું હોય છે. આ બધી મજબુરીઓએ સનાતન ધર્મ 
પાળતા લોકોને બહુજ નુકશાન પહોંચાડ્યું હતું. કેન્દ્રીય સમાજને પણ તેના મૂળભૂત ઉદ્દેશોને નેવે મુકવા પડ્યા હતા. સતપંથ 
સામે સનાતની લડતની એસી કી તેસી કરી નાખી હતી. દરેક ગામડાની સમાજો , કચ્છ બહાર પરદેશની સમાજોમાં અને કેન્દ્રીય 
સમાજમાં સનાતની સિધ્ધાંતોની ધજિજયા ઉડી ગઈ હતી અને તેને લઈને સનાતની સમાજોને બહુજ મોટું નુકશાન થયું હતું. 
તેના પરિણામસ્વરૂપે કેન્દ્રીય સમાજને પણ બહુજ મોટું નુકશાન થયું હતું. આનો એક માત્ર ઉપાય એ જ હતો કે પીરાણા 
સતપંથના ભાઈઓને ધાર્મિક અને સામાજિક રીતે અળગા રાખવાનો. તે આપણે સનાતનીઓ રાખી ન શક્યા એટલે આજે 
પીડાઈએ છીએ. 


કચ્છ બહારની અમુક સમાજોમાં આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરોની સ્થાપના થતાં થતાં રહી ગઈ છે 
કચ્છના ગામડાઓમાં તો આજથી ૭૦-૭૫ વરસ પહેલાંના સુધારક વડીલો દ્વારા અથાગ મહેનતના પ્રતાપે સનાતન સમાજોની 
સ્થાપનાઓની સાથે સાથે ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ના મંદિરોના પણ નિમણિ થયા. પણ કચ્છ બહારની સમાજોમાં 
સમાજવાડીઓ ના આલીશાન ભાવનો નિર્માણ થયા પણ આપણા કુળદેવી જગદ જનની મા ઉમિયા માતાજી અને ઇષ્ટદેવ 
ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના શ્રદ્ધાના કેન્દ્રો ઉમા કરી શકવામાં આપણા બીજી પેઢીના વડીલો સદંતર નિષ્ફળ નીવડ્યા. 
આનું મોટામાં મોટું કારણ મારા મત પ્રમાણે એ હતું કે આવી કચ્છ બહારની સંસ્થાઓમાં (સમાજોમાં) જેને આપણા સુધારક 
વડીલોએ જેમનો સદન્તરે ત્યાગ કર્યો હતો એવા સતપંથમાં આસ્થા ધરાવતા સતપંથી ભાઈઓને સમાજમાં સાથે રાખ્યા તેમાં 
સનાતની ભાઈઓને ઘણું ભધું સહન કરવું પડ્યું અને ભોગવવું પડ્યું. પોતાના સનાતની સિદ્ધાંતોને નેવે મુકવા પડ્યા. બીજી 
બાજુ પીરાણા સતપંથના ભાઈઓને તેમાં તેઓને ઘણો મોટો ફાયદો થયો. ફાયદો એ થયો કે આપણી (સનાતની લોકોની) 
આડસમાં અન્ય હિંદુ જ્ઞાતિઓમાં (સતપંથીઓ) આપણી સાથે રહેતા હોવાથી તેઓ હિંદુ તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા. પણ તેનું 
સનાતની ભાઈઓને અને સનાતની સમાજોને પારાવાર નુકશાન થયું. ભરપાઈ ન કરી શકાય એટલું મોટું નુકસાન થયું. 
સત્પનથી ભાઈઓને સનાતની સમાજોમાં ભેગા રાખ્યાથી તેમના પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ વિરોધને લીધે આપણા ઇષ્ટદેવ 
ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ અને કુળદેવી મા ઉમીયાના મંદિરોનું કચ્છ બહારની સમાજોમાં નિર્માણ ન કરી શક્યા. તેનું દરેક 
સનાતની ને પારાવાર દુઃખ થવું જોઈએ . 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૫૭૮ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કચ્છ બહારની પરદેશની સમાજોમાં ફક્ત ચારથી પાંચ સમાજોમાં શ્રદ્ધાના કેન્દ્ર સમાન મંદિરોનું નિર્માણ થયું. શ્રદ્ધાના કેન્દ્રો ન 
બનવાના કારણોનો દરેક સનાતનીએ ચિંતન-મનન કરવું જોઈએ. 


ભારતભરની સમાજોમાં અમારી સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિએ ભ્રમણ કરીને સમાજ જાગૃતિ સભાઓ કરી તેમાં ફક્ત ચારથી 
પાંચ સમાજોએ પોતાની સમાજવાડીમાં ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ અને મા ઉમિયા માતાજી ના મંદિરો નિર્માણ કરી 
શક્યા હતા. અને તે અમોએ નજરે નિહાળ્યાં. તે સમાજો એટલે એક જબલપુર સમાજ, બીજી પુના સમાજ ત્રીજી બેંગલોર- 
લાલબાગ સમાજ, ચોથી મારી બેંગલોરની મૈસુર રોડ સમાજ અને દિલ્હીની સમાજ. ધન્ય છે આવા મંદિરોના નિમણિ 
કરવાવાળા દુરદ્રષ્ટા વડીલોને કે જેમને આવા મંદિરોના નિમણિ કરી તે સમાજોને શ્રધ્ધાના કેન્દ્રો અર્પણ કર્યા. જ્યારે તમે 
શ્રદ્ધાના કેન્દ્રો ઉભા ન કરી શકો તો ભાવી પેઢીને તમે શું ધાર્મિક વિચારો આપી શકો અને શેની પરંપરા સર્જી શકો??? તે એક 
મોટામાં મોટો પ્રશ્ન છે. કચ્છ બહારની સમાજો છોડો પણ એવા કયા કારણોને લઈને કેન્દ્રીય સમાજ પણ પોતાના (વિદ્યાર્થી 
ભવનના) પ્રાંગણમાં એવા શ્રધ્ધાના કેન્દ્રો રૂપી મંદિર નિર્માણ ન કરી શક્યા? નિમણિ ન કરી શકવાનું મને પારાવાર દુઃખ છે 
અને તમોને પણ જો તમે સાચા સનાતની હોવ તો તેનું દુઃખ સહેજે થવું જોઈએ. 


હુબલી કણટિક પાટીદાર સનાતન સમાજનો દાખલો 

હુબલી (કર્ણાટક) પાટીદાર સમાજનો એક દાખલો આપું તો તમોને સમજાઈ જશે કે સમાજમાં સતપંથના ભાઈઓને સાથે 
રાખવાથી તે સમાજને ધાર્મિક દષ્ટિએ કેટલી મોટી કીમત ચૂકવવી પડતી હોય છે. આજથી લગભગ પાંત્રીસેક વરસ પહેલાં હું 
અને મારો પરિવાર હુબલી ગામમાં રહેતો હતો. ત્યારે હુબલી પાટીદાર સમાજે એક નિર્ણય લીધો હતો કે સમાજના પ્રાંગણમાં 
આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ અને મા ઉમિયા માતાજીનું મંદિર થવું જોઈએ. તેને અનુલક્ષીને ખાધ મુઢર્તની 
તારીખ પણ નક્કી થઇ અને તેનો ચડાવો પણ લેવામાં આવ્યો. તે વખતે તે ચડાવો રૂ.૩૫ હજારમાં વડીલ શ્રી વિશ્રામભાઈ 
રામજી દીવાણી પરિવારે લીધો હતો અને ખાધ મુહર્ત પણ નક્કી કરેલા દિવસે થયું. પણ અફશોશ એ વાત નો છે કે અમુક 
સતપંથના ભાઈઓની આડોડાઈ ને લીધે આજ દિવસ સુધી તે મંદિરનું નિર્માણ થવાનું શક્ય બની શક્યું નથી. ચડાવો લેનાર 
વડીલ શ્રી વિશ્રામભાઈ રામજી દીવાણી અને તેમના જ્યેષ્ઠ પુત્ર શ્રી શંકરલાલ વિશ્રામદીવાણી પણ સ્વર્ગે સિધાવી ગયા પણ 
આજ દિવસ સુધી મંદિરનું નિર્માણ ન થયું તેને શું સમજવું? સાંભળવા મળ્યું છે કે આ લખાણ હું લખી રહ્યો છું તેની આજે તારીખ 
છે ૨૨.૦૫.૨૦૨૦ ત્યારે તે સતપંથી ભાઈઓએ તે હુબલી સમાજ ઉપર તદન ખોટો, માત્ર અને માત્ર હોદ્દેદારોને હેરાન 
પરેશાન કરવા હેતુથી કોર્ટ કેશ કરેલ છે. સમાજમાં આપણી સાથે રહીને આ સતપંથ ના ભાઈઓ સમાજને અને સમાજના 
સનાતન ધર્મને કોઈ દિવસ વફાદાર રહ્યા નથી અને રહેશે પણ નહિ એવું મારું માનવું છે. તેથી આવા લોકોને આપણી સનાતન 
સમાજોમાં પ્રવેશ નિષેધ ફરમાવવો જોઈએ કારણકે તેઓ સતપંથ અને તેના પ્રણેતા બાવા ઈમામશાહ ઉર્ફે કથા કથિત 
ઈમામશાહ મહારાજને ભૂલવાના નથી અને મુકવાના પણ નથી. તેઓ માત્ર અને માત્ર સતપંથ સમાજને જ વફાદાર રહે છે 
અને રહેવાના છે. 


કચ્છ બહારની કચ્છ કડવા પાટીદારોની પથમઅને સૌથી જૂની સમાજો એટલે કોલકતાની સમાજ, મુંબઈની સમાજ અને 
નાગપુરની સમાજ 

આ સમાજોમાં પણ કુળદેવી ઉમિયા માતાજી અને ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરો આજ દિવસ સુધી નિર્માણ 
નથી થઇ શક્યા તેના કારણો જાણવાની કોઈએ કોશિશ પણ નથી કરી. શામાટે નથી કરી? તે એક મોટો પ્રશ્ન છે. આમાં સનાતન 
ધર્મીઓને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નથી એવું નથી પણ સમાજમાં સતપંથના ભાઈઓને ભેગા રાખ્યા હતા એટલે મનમાં ઊંડેપણ એક 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


વિચાર તો સનાતની ભાઈઓને થતો હતો કે ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણનું જો મંદિર સમાજવાડીમાં બાંધશું તો વળી 
ભેગા રાખેલ સતપંથના ભાઈઓની લાગણી દુભાશે તો શું? એટલે સનાતાનીભાઈઓને થતું કે આવી પળોજણમાં ફરી ક્યાં 
પડવું. જેમહાલેરું તેમહાલવા દો ને ભાઈ. આ હતી સનાતની ભાઈઓની પલાયનવાદ વૃત્તિ. સનાતન ધરમપ્રત્યે લાગાણીનો 
અભાવ. બીજી બાજુ સતપંથના ભાઈઓને તેના અસ્તિત્વનો સવાલ હતો તેથી તેઓએ તેના ધર્મ પ્રત્યે સંપૂર્ણ નિષ્ઠા રાખવી પડી 
હતી. ભલે તેઓ સનાતાનીઓ સાથે ભેગા રહેતા પણ પીરાણા સતપંથ અને ઈમામશાહ બાવા પ્રત્યે તેઓને ૧૦૦% “નિષ્ઠા 
હતી. સનાતની ભાઈઓ આ બધું જોતા હતા, સમજતા હતા પણ સતપંથીઓને કહેવાની હિંમત કોઈનામાં નોહતી કે જુઓ તમે 
પીરાણા સતપંથ અને ઈમામશાહઢ બાવામાં શ્રધ્ધા ધરાવતા હશો તો આમારી સાથે નહિ રહી શકો. બિલાડીને ગળે ઘંટ કોણ 
બાંધે? કોઈને ખારું થવું નોહતું. સનાતની ભાઈઓમાં પાંગરેલ પલાયનવાદ વૃત્તિથી સનાતની ભાઈઓને ધાર્મિક રીતે વધારે 
નુકશાન વેઠવું પડ્યું તે એક હકીકત છે. 


મુંબઈની કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની દશા 

મુંબઈ કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ અસ્તિત્વમાં આવી ત્યારે તેના પ્રણેતા સૌ વડીલો સનાતની હતા. પણ તે સમાજ આજે 
અસ્તિત્વમાં પણ નથી રહી. તેનું વજૂદ જ મટી ગયું છે. તેનું મરણ કયારે થયું? કોણે કર્યું કેવા સંદર્ભોને લઈને તેનું મરણ કરવામાં 
આવ્યું? આમકરવામાં કોના નાપાક ઈરાદાઓ હતા? તેના કારણો જાણવાની આજે કોઈને પડી નથી. શા માટે નથી પડી? કારણ 
કે તેકારણો જો છતાં થશે તો અત્યારે અસ્તિત્વમાં રહેલ ટ્રસ્‍ટ ફંડના અમુક વર્ગના લોકોને ખરાબ લાગશે . જ્યારે હકીકત એ છે કે 
તે મુંબઈની સમાજનું [નિમણિ સનાતની વડીલો દવારા કરવામાં આવ્યું પણ સમય જતાં અમુક લાગતા વળગતા લોકોએ 
સતપંથના ભાઈઓને આવરી લેવા માટે જ્ઞાતિ ટ્રસટ ફંડ ઉભું કર્યું અને સનાતની સમાજનું મર્ડર કરી નાખ્યું. તેના ઉપર કાયમને 
માટે પડદો પાડી દીધો. આવા મર્ડર કરવા વાળા લોકોએ એ વિચાર્યું નહિ કે ભવિષ્યમાં આને લીધે મોટી તકલીફો ઉભી થવાની 
છે. પણ કોઈ વસ્તુ ક્યાં સુધી સહન કરવાની? સમાજના અમુક વર્ગજે સનાતન હિંદુ ધર્મ શિવાયના અન્ય ધર્મમાં આસ્થા ધરાવે 
છે એવા વર્ગને ખરાબ લાગશે તો? એટલે આંખ આડા કાન કરવાના? આમાં કયું શાણપણ સમાયેલું છે તે મારા માટે તો સમજ 
બહારની વસ્તુ છે. મુંબઈની મૂળ સનાતન સમાજનું અસ્તિત્વ જ ચાલ્યું ગયું છે. મારી સમજણ પ્રમાણે મુંબઈ સમાજના પ્રણેતા 
સનાતની વડીલોએ જો ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ અને માં ઉમિયા માતાજી નું જો નાના પાયે પણ નિમણિ 
સમાજવાડીમાં કર્યું હોત તો આજે પરિસ્થિતિ કંઈક જુદી જ હોત. પણ અફસોસ કે એવું થયું નહીં. જૈન ધર્મી લોકો પોતાની 
મહાજન વાડીનું નિમણિ કરતા પહેલાં શ્રધ્ધા નું કેન્દ્ર સમાન દેરાસરનું નિમણિ કરતા હોય છે. તેનું મનન આપણે સનાતની 
ભાઈઓએ કર્યુજ નહિ તેનું દુખ પણ આપણે સનાતની ભાઈઓને જરૂર થવું જોઈએ. 


તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૦ ના કેન્દ્રીય સમાજે સતપંથ સમાજના આગેવાનો ને સનાતાનીઓ ઉપર સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા 
કરવામાં આવેલ ખોટા ઉપજાવી કાઢેલા કોર્ટકેસો અને પોલીસ ફરિયાદોને પરત ખેંચવા બાબત કરવામાં આવેલ ભલામણ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૪૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


ભલામણ પત્ર નકલ 


[10/ડા તિ€06. પઠ 4-828 ।૨।1€!) 21 6-4-1965) 
૬1૨1 414૫11. 81161113 10016૫ 1601241 26110410 5/06. 
શ્રી ૯આખલ્ર ભારતીય કચ્છા કડવા પાટીદાર સમાજ 


22॥087 00072011 811020, 1૫1614/10/૫/ - 110. ગપ 370615. 2100€ (02835) 222149, 292700 22% 221049 
પાટીદાર વિધાર્થી ભવન, નખત્રાણા - ક*9, પૌન : 390 ૬૧૫, ફોન : (૦૨૮૩૫) રર ર૧૪૯, ર૯૨૭૦૦ ફેક્સ : રર૧૦૪#: 


ક તકર 
પત્ર કમાંક તારીપય 
સતપંથ સમાજના આગેવાનો 


૧) રતનરીભાઈ લાલજી વેલાણી , ૨) દેવજીભાઈ કાનજી લીંબાણી 
૩) દેવજીભાઈ કરસન ભાવાણી, ૪) સામજીભાઈ અ રણજ ભગત 
૫) હરીભાઈ માધાભાઈ રામજીયાણી 
વિષય: રમેશભાઈ વાઘડીયા ઉપર મણીલાલ કાનજી છાભૈયાએ ક રેલ કોર્ટ કેસ તેમજ અન્ય કોર્ટ કેસ 
પરત ખેચવા બાબત. 
આપ જાણો છો કે આપણા સમાજમાં ધાર્મિક કે સામાજિક મતભેદો ઉભ રી આવે ત્યારે સાથે બેસી નિકાલ કરવાની 

પરંપરા છે. ી ર 

ી છેલ્લે કેટલાક સમયથી સમાજમાં જયારે આવા પ્રશ્નો ઉભરી આવે છે ત્યારે સમાજ પાસે ન આવત કોર્ટનો 
આસરા લેવામાં આવે છે જે બીલકુલ યોગ્ય નથી આને કારણે સમાજમાં સંપ, સંઘઠન અને સહકારની ભાવનાને ઠેસ પહોચે 


£૬ 

છેલ્લે સમાજ પાસે અખિલ ભા રતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ ત રફથી રજુઆત આવેલ 
કે બંગલોરના શ્રી રમેશભાઈ વાઘડીયા ઉપર અમદાવાદમાં રહેતા શ્રી મણીલાલ કાનજી દા ભૈયાએ કેર! કરેલ છે. તેમજ 
સાબ રકાઠામાં મોડાસા મઘ્થે શ્રી ઉમિઃ માતાજીનું યંદિ'- બ પવેલ જેની પ્રતિષ્ઠા બાકી છે અને તે દરમ્યાન એક બીજા સામે 
કાટમ! કે ચેરીટી કમિશ્નરમાં કેસ કરવામાં આવેલ. આ બાબતે સમાજને જાણ થતા તરત જ સમાજે આ પ્રશ્નોના નિકાલ 
કરવા માટે સમાધાન સમિતિની રચન! કરેલ છે જે આપ પણ જાણો છો. 

આ સમાધાન સમિતિની આ પ્રશ્ને આઠ મૉટીંગો મળા ગયેલ અને છેલ્લે ગઈ કાલ તા.ર૭/ર/ર૦૦૯ ના રોજ 
નખત્રાણા મધ્યે સમાધાન સમિતિની સનાતન અને સતપંથ બને પક્ષોના આગેવાનો સાથે સુમેળ ભર્યા વાતાવરણમાં મીટીંગમાં 
ચચા થઈ રહી હતી અને આ બાબતે સુખદ સમાધાન થાય તેવા તમામ સભ્યોના સહકારથી ઉકેલ લાવવાની ચર્ચા ચાલુ 
હતી: મીટીંગ ચાલુ હતી તે દરમ્યાન અમદાવાદમાં જે રમેશભાઈ ઉપર કેસ કરવામાં આવેલ જેમાં તેમને કોર્ટમાં હાજર 
કરવા માટેનું વોરન્ટ અમદાવાદની પોલીસ લઈ આવતા અને આ બાબતે સમિતિને જાણ થતા સપિતિને પોતાની કાર્યવાહો 
સ્થગીત કરવી પડેલ અને આ બાબતે સમાજના આજુ-બાજુના ગામોના ભાઈઓને જાણ થતા તેરે પણ સ્પુહમ! સ્રાવી 
ગયા ત્યારે કોઈ પણ નિર્ણય ન લઈ શકાય. 

0 ઉપરોકત હકીકત અને મળેલ મીટીંગમાં સપિતિના સભ્યો તેમજ બને પક્ષના ભાઈઓના વિચારો જાણતા આપશ્રીનો 
કેસ પાછો ખેચી લેવા બાબતે સર્વે સહમત છીએ એવું અમો માનીએ છીએ. 


ઉપરોકત હકીકત ધ્યાને લેતા અને ધયેલકાર્યવાહી જોતા અમો સતપંથના ભાઈઓને અ દ 
રકેગઝ'“ાઈ વાઘડીયા ઉ૦૨ કેર; 5ર સર મહોલાલ કાનજી છાર્ભેયાન સમજાવી આ કેર જલ્દીથી તાત્કાલીક પઃછા ખેચાઈ 


જાય તેવા પ્રયત્નો કરવા તેમજ મોડાસાના કીંમીનલ કોર્ટ કેસ પણ તાત્કાલિક પાછા ખેચાય અને થયેલ કાર્યવાહીની જાણ 


રુ ન“ વ જ હુ 
& 2 મડ “ર 
[દબ કીર ૪ દપ 


નખત્રાણા સમાજના મુખ્ય કાર્યાલયે કરશો 


ન 
તી મશ, ફા દ પડ્‌ા //7/ 
રુ ન્ટ કે રામજીભાઇ કરમશીભાઇ નાકરાણી 

જુ જ પ્રમુખશ્રી 
બં શ્રી અખિલ ભાસ્તીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


કી [11.27 હાં 
ર૨૪૧ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૧.૦૩.૨૦૧૦ ના શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ મોડાસા દ્વારા લખવામાં આવેલ પત્ર 


શ [૨|૨ ર 
પ્રતિ 
પ્રમુખશ્રી / મંત્રીશ્રી 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ મોડાસા વિભાગ 


તિ્‌ષ્ડગ્‌ : ઉમિયા પાતાજી મંદિરના £-૮-૨૦૦૭ના રોજ થયેલ સમાધાનનો અમલ કરાવવા બાબત. 


શ્રી મા ઉમિયા ના ચરણોમાં પ્રણામ 
જ્ય ભારત સહ જણાવવાગું કે શ્રી ક્ચ્છ કડવા પાટીદાર સ'તાજ મોડાસા વિભાગ મોડાસાના રાહબરી 


હેઠળ નીચેની સંસ્થાઓ ચાલી રહી છે જેવી કે. 
/૩ડ -3 ક્સંટ: 5૬3! 55૮! 
[-4/ ગપ કપઈ ૩25૬ “પ્પ્હ્પ્હય 
(૨) શ્રી ક્ચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ મોડાસા સંચાલિત કુમાર તથા કન્યા છાત્રાલય 
(૩) શ્રી ક્ચ્છ કડવા પાટીદાર ઉમિયા ટ્રસ્ટ, મોડાસા 

(૪) શ્રી ઉમા કેળવણી મંડળ, મોડાસા 

(પ) શ્રી ક્ચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ સમૂહલગ્ન સમિતિ 

(૬) શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર તથા શ્રી ના.વી. પટેલ ભોજન વાડી, મોડાસા 


કથ 


“ઝ -ક#૧।॥૦- પદ્‌ ત્ઃસ 
દ ૬૬"*પ્ઘ ૫ 'ષ્પ 


હ ઉપરોકત સંસ્થાઓ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીઠાર સમાજ મોડાસા વિભાગના સાનિધ્યમાં ચાલે છે આ 
સંસ્થાઓમાં મિટીંગો નાના મોટા કાર્યક્રમો તથા સંસ્થાનો વિકાસ નવા બાંધકામ થાય છે. માત્ર ને માત્ર કર્મ તં. 

૬ વાળી સંસ્થા શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર તથા શ્રી ના.વિ. પટેલ ભોજ્ન વાડીનું કોઈ કાપ આગળ વધેલ નથી 

તેમજ આ સંસ્થા ઉપર સમાજમાં કેટલાક સ્વાર્થ વૃત્તિ ધરાવતા વ્યક્તિઓ દ્વારા ભ્રામક પ્રચાર ફેલાવી કોર્ટ 

કાર્યવાહીઓ કરેલ છે. તે માટે અમો આપની સમક્ષ મુઠ્દાઓ રજુ રીએ છીએ જે સમાજના રેકર્ડ ઉપર ખાતરી 
કરી ને ગ્પેગ્ય તે નિર્ણય લેવા રજું કરીએ છીએ. 

(૧) સમાજના જમીન દાનમાં મખેલ છે તેવો ભ્રામક પ્રચાર કરેલ છે તે યોગ્ય નથી ખરેખર મંદિર માટેની 
જમીન સર્વે નં.૪૯૪/૧/૨ વાખી જમીન વેચાણ લેધેલ છે જેનો રજીસ્ટર દસ્તાવેજ્યી વેચાણ મેખવેલ 
છે. જેના સચોટ રેકોર્ડ ઉપર પુરાવાઓ મોજુદ છે. ી 

(૨) આજીવન સભ્ય નારણભાઈ વિશ્રામભાઈ પટેલ આનંદપુરાકંપા વાખાનું નામ ટ્રસ્‍્ટમાંથી કાઢીનાખેલ 
છે તેવો ભ્રામક પ્રચાર થાય છે તે ખરેખર ગેરમાર્ગે દોરવાની વાત છે અને આ બાબતે રપ વ્યક્તિની 

ઊ્ કમીટીની રૂબરૂમાં ખુલાસા થયેલ અને રેકર્ડ ઉપર પણ ચકાસણી કરી ખાત્રી કરેલ છે અને પટેલ 
નારણભાઈ વિશ્રામભાઈ આનંદપુરા વાળાનું નામ ચાલુ હોઈ હવે પછી આ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરવો નહી તેવું 
નક્કિ કરવામાં આવ્યું. 

(૩) ઊંમેયા માતાજી મંદિર ટ્રસ્ટ તથા "ઘ.વિ. પટેલ ભ્ોજ્સ વડીનું બંધારાગ બનાવવામાં આવ્યું તે વખતે 
સમાજ્ની આ બાબતે અવારનવાર મીટીંગો બોલાવવામાં આવેલ તેમાં ટ્રસ્ટની સામે કોર્ટ કેશ ઉભો 
કરનાર (૧) શ્રી નારણભાઈ વિશ્રામભાઈ પટેલ, આનંડપુરાકંપા 

(ચ) અંબાલાલ જીવરાજભાઈ પટેલ ; ક્રસનપુગાકંપા 

(3) પરસોત્તમભાઈ હિરજીભાઈ પટેલ, કરસનપુરાકંપા 
ઉપરોકત ત્રણે વ્યક્તિઓ સદર ટ્રસ્ટના આજીવન સભ્યો છે તેમજ મીટીંગમાં હાજર રહેણ)છ્ઠે અને 
અમો જાણતા નથી તેમ જણાવી કોર્ટ કેશ રીવીજ્ન અરહછી મંદીરની સ્થળ સ્થિતિનું પંચનામું કરાવેલ 
છે અને સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજને જાણ ક્યા !સવાય નવા બંધારણની સ્કીમ અરજી મુકેલ છે 

(૪) સમાજ તથા પ્રગતી મંડળ વચ્ચેનું સમાધાન તા.૩-૬-૧૯૯૭ના રોજ થયેલ જેમાં સમાજના પ્રમુખ 
ગોપપહ લાલજી મહાદેડપુરાકંડ સપાજન: મંત્રી ડેસરાજપાર્ઈ પ્રેમજીભઃઈ મોષ્ડનનપુ'મક્પા તથા પ્રગતી 
મંડળ મોડાસાના પ્રમુખ રમણભાઈ કે. પટેલ અને ઉમિયા માતાજી મંદિરના પ્રમુખશ્રી વિઠ્ઠલભાઈ 
હરજીભાઈ પટેલના સહી સીક્કા સાથે સહિયો કરેલ છે અને સર્વાનુમતે મંજુર કરી ત્યાર પછી ઉમિયા 
માતાજી ટ્રસ્ટનું બંધારણ સમાજની મીટીંગમાં નક્કી કરવામાં આવ્યા પછી ચેરીટી કમીશ્નરમાં મંજુર 

કરવામાં આવ્યું . 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો રેર 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


સમાજે જે બંધારણ બનાવી આપેલ હોવા છતાં સમાજને ગુમરાહ કરી માત્ર ત્રણ વ્યક્તુઓએ કોટમાં 
પડકારેલ છે આ કેટલા અંશે વ્યાજબી છે સમજે આત્રણે વ્યક્તુઓ પાસે જવાબ માગવો જોઈએ. 
(પ) સમાજમાં આપણે જોઈ ક્હીએછોએ અમો મા ઉમિયાના સંતાનો છીએ તો મા ઉમિયા પ્રાણપ્રતિષઠાં 
અટકાવવી, કોર્ટ કેશ કરવા, માતાજીના શીખઃટ ઉપરથી 'સીરીજો ઉતારવી તથા સિદ ધામિક રથને 


સડે ઝન 
મંરિર જવો રો રી 


ક્ન્ે ૫૫* ને મં ઉર. ચપ રતો યે હોવાના "તલે ઝહઘગનંપ કરીરાકે ન્પ્ટ્ટી તેચી આતો “ખપાંષ્ત 
સમાજે માંગવો જ રહ્યો ? 

(૬) ઉમિયા માતાજી મંદિર બાબતે ચાલતા વિવાદનું સમાધાન સમાજે નક્કિ કરેલ ૧૭ વ્યક્તઓ તેમજ 
સભાના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ તેમજ સમાજના પ્રતિષ્ઠીત વ્યક્તિઓ શ્રી ક્નુભાઈ આર. પટેલ મોડાસા 
તથા શ્રી મગનભાઈ મનજીભાઈ પટેલ મડાસાણાકંપા તથા શ્રી વિઠ્ઠવભાઈ આર. પટેલ મોડાસા તા. 
૪-૮-૨૦૦૭ ના રોજ નાંકેક કરવામાં આવેલ તે સપાધઘાન સમાજતો જનરલ મં!ટીંગ તા. ૬-૮-૦૭ 
ના રોજ મોટી સંખ્યામાં હાજર ટહેલ સભ્યો વચ્ચે મંજુર કરવામાં આવ્યું આ સમાધાનનું 
સભાને પાલન કરાવી આ પ્રશ્નોનો સત્વરે નીકાલ કરી સમાજની એકતા માટે ખુબજ જરૂરી બની રહે 
છે તેવા બહોખો સમાજ ઈચ્છી રહ્યો છે 

(૭) ઉમિયા માતાજી મંદિરના વિવાદ બાબતે શ્રી અખીલ ભારતીય ક્ચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ નખત્રાણા 
મુકામે મળેલ સમાધાનની મીટીંગમાં તા. ૨૭-૨-૨૦૧૦ ના રોજ પ્રક્રિયા ચાલુ હતી તેમાં રમેશભાઈ _ 
વાઘડીયા બેંગલોર ૧ળાનું ધરપક5 વોરંટ અસલાલી પોલીસ મારફતે ઈરાદા પૂર્વક નખત્રાણા 
સમાજના કેમ્પસમાં ધરપકડ થાય અને સમાધાન પ્રક્રિયા ન થાય તેવા ઈરાદાથી કાર્યવાહી કરવામાં 9 
આવી આશું બતાવે છે ? તે સ.માજ વિચારે ? અને આ બાબતે ઘટતું કરે. 


ઉપરોક્ત મુદ્દાઓ સમાજની જા“: બહાર નથી બધાને શુ વિદિત છે અમુક વ્યક્તિઓ દ્વાર આ ટ્રસ્ટની 
સામે ટ્રસ્ટમાં સામેલ રહેવા છતાં વિરૂદ્ધની પ્રવૃત્તિઓ કરેલ છે તેવા વ્યક્તિઓને સમાજે જાહેરમાં ખુલ્લા 
દડી રાઇ એકતા-દ દર્રાન કરાર વા જોઈએ. તેઓ ખહોખો સમાજ ઈચ્છી રહયો છે. 

સમાજની એક્તા અખંડીતા જળવાઈ રહે અને સમાજ્યી ઉત્તરોત્તર પ્રગતી થાય તે માટે સમાજે ઉંડુ 
ચીંતન કરી આ પ્રશ્નનો નિકાલ સત્વરે લાવવો જોઈએ. સામાન્ય કાગળ ઉપરની અરજી કે જેમાં સહિયો 
કરનાર વ્યક્તિઓ એમ કહેતા હોય કે ખા સહિયો અમે હાજર છીએ તેમ જ છે તેમ જો કોઈ પણ જાતની 
કાર્યવાહી કરશો તો અમારી કોઈ સંમતી નથી તેવું આજે પણ ક્હેવા માટે તૈયાર છે તેને બદલે અરજીને 
સમાજમાં વંચાણે લેવી જોઈએ તેને બદલે પ્રાણપ્રતિષ્ઠાની આખરી મીટીંગમાં શા માટે આપવામાં આવી ? 
પ્રાણપ્રતિષ્ઠાની તારીખો નક્કિ થઈ ગયેલ, સુપર કમીટીની રચના થઈ, આખરી ઓપ અપાવી રહેલ ડોઈ9 
સંતોને આમંત્રણ અપાઈ ગયેલ હોઈ, અને સમાજના અમુક વ્યક્તિઓ તેવું ક્હેતા હોય કે આ અરજીનો 
નીકાલ થયા પછી જ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થશે આ વાત કેટલા અંશે વ્યાજબી છે તે તો સમાજ જ તેમને પુછી શકે. 

આખરે આપને સૂંવેદિત થાય $ઃ આ ટ્રસ્ટની સામે વારંવાર જો કેશો થતા હોય તે પણ એકજ પક્ષ 
તરફથી તો ક.ક.પા. સનાતન સમાજ શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિરતા કોર્ટકેશોનો પ્રશ્ન ઉકેલ નહી થાય ત્યાં સુધી 
મોડાસા સમાજ દ્વારા ચાલતી સંસ્થાઓમાં કોઈ પણ જાતનો વિકાસ, બાંધકામ , સામાજીક કાર્યક્રમ , સમૂહ 
ભોજન તેમજ અન્ય કાર્યક્રમોનો શ્રી ક.ક.પ. સનાતન સમાજ વિરોય કરે છે. 

વિશેષમાં સતપંથ સમાજ દ્વારા આયોજીત કોઈ પણ ધામિક,સામાજીક કાર્યક્રમમાં હાજર નહી રહેવા 
સનાતન સમાજે નક્કી કરેલ છે. 


બત૬ત્ન ત્વાન। જઝ્ડઇ્્પ્હ્ક્ઝ્ 
(-્ર્ઝડાત્બાઈ ગ્યા ૯૦૦૯૮ વપ્દયડીટ્ધ લિ. 
ત્રઝદ્વોર. કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ, 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૨૪૩ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૨.૦૩.૨૦૧૦ ના શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ તરકથી કેન્દ્રીય સમાજને રમેશભાઈ વગાડીયાની કરવામાં 
આવેલ પોલીસ ધરપકડ બાબત ઘટતું કરવા બાબત ભલામણ કરતો એક ખોંભડી સમાજનો ભલામણ પત્ર 


$ ક ર મેડ;ય નર: [: 77722 - - «42/53/47 


૭911€€_ [10100101 ?તાંતંતા 5૮0દાંત॥ (| 
-5 શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ -- 


કૂ કૂ ક .સૂ ક 
નઈ સ્ક ક ન જુ 
યુ. - પદ્‌. રૂડું; કડ ), ન્ટ ડડ, જ. ૩૨૭-૩૭૦ ૬૭: 


તારીખ : -/32#22#2 


મો 
તપે ક્ષ સપત્તોસર ૬૩૬ 55૦૨ પાડીડાર સમ્પજ - ઝસ્‍્સત્ાધૂપ. 
સ્ણષ્સ્ત્ત- નો ગખેરપ્સ્સેડે “રમ્ય વાગરીસપ્ની વેઝર્ડાયત સેઝ 
ન સ્પપ્સ જણાલવારતુ, પ્લ. જ1.૨૬1૨1 રેઠ3ઠ સા 
વૂ૬પમ્સ્ડ ૭ વપ્સ્હ કેદ જસે સ્પે રેર્ાસપે “અઘજ થલાઝડીરા ચૂરવત્તગત 
'ઝોસ્પક્‌ર ઘાણપ્નો પોલોક્ ખશ દરી ર પણી શભપ્યસ હડ ગ્્ધ્સ્ડ 
કુ ારોડાશ વચાર્શ્ડ લયન - અષ્તાણા તેથરી ઉડરડ ડરજાપ્ મ 
ેત્મરપી જાસુ જુમાણે ભાેગ્કી ડસે માડ 
ધય સપા ૩૯ તે 


1લષ્તો શાર્સડુ સદન સમાધાન હેગે સમાજસી 
કેમ્પસ ર્સાશોસય ડડ્રેવ્પશ કાપવો હષ, 


થાડણહીરા શે લ્લા . 


ઊપ સપ્ત જ્હા સે. ડઝમી સેમસ્સ ષ્મ્ભ્પ્જ લતી શખોડવ્લભો 
રપે" સતને રઝ રેઝેડો- સ્મખણ ભાર રપપ્‌ 5૨૪ 3ડવાપારી૬૨ સમાજ 
૧સ્ત્‌ ડસ હેવી 5૫811 સેડ: 


6. 
“ /૨# 


૭0 /પન્‍?/ (૬5/૪૪. 
ન્ટ દ -ૈચપ્ખ ૯ કુકેર્પ્જ પ 
(૫-39 


હ 
૨0૬//૯ કન ૮.6 


ત્ર જ ૪/2“ 
118 ( ? 21011 11) 
॥0.: 27198૨3: 51008૫40૫6 

------ શ“08&70&૫4 - 370 5:5 ( તપદપ્રક 


-_# ની 
ક 


5”::-:૦ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ર૪૪ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૬.૦૩.૨૦૧૦ ના ઈન્દોરની શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર ધાર રોડ સમાજે કેન્દ્રીય સમાજને લખેલ ભલામણ કરતો એક 
પત્રઃ 

પ્રતિ, 

માનનીય પ્રમુખશ્રી/મહામંત્રીશ્રી, 

શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, 

નખત્રાણા (કચ્છ. ભુજ) 


શ્રી કચ9 કડવા પાટીદાર સમાજ ધાર રોડ ઈન્દોરના જય ઉમીયાજી 


સવિનય જણાવવાનું કે તા. ૯.૦૫.૨૦૧૦ થી તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૦ દરમ્યાન નખત્રાણા મુકામે યોજાનાર કેન્દ્રીય સમાજની 
સુવર્ણજયંતી મહોત્સવની તૈયારીઓ ચાલી રહેલ છે. 


વર્તમાનમાં સામાજિક ધાર્મિક બાબતોના કારણે આપણી સમાજના અમુક ભાઈઓ દ્વારા આપણી સમાજના સનાતની ભાઈઓ 
ઉપર સાવ ખોટા કોર્ટકેસો કરી તેઓની હેરાનગતિ પણ ચાલી રહેલ છે. છેલ્લા દ માસથી ચાલી રહેલી આ અંગેની વાટાઘાટાનું 
કાંઈજ પરિણામઆવેલ નથી. 


છેલ્લે તા.૧૪.૦૨.૨૦૧૦ ના રોજ નખત્રાણા મુકામે આયોજિત જનરલ સભામાં સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવના ચડાવાઓ લેતાં 
પહેલાં આવા બધાજ કોર્ટ કેસોને તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૦ સુધી પાછા ખેંચી લેવાની જવાબદારી કેન્દ્રીય સમાજના આગેવાનોએ 
સ્વીકારેલ હતી, પરંતુ આ કેસો પાછા ખેંચાવાને બદલે તા.૨૭.૦૨.૨ર૦૧૦ ના સમાજના કાર્યાલયમાંથી ચાલુ મીટીંગ 
દરમ્યાન સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાગડિયાની પોલીસ ધરપકડ કરવાની શુરુઆત થઇ હતી. આ રીતે 


કૂ જ 


ખોટા કોર્ટકેસો કરી સમાજના કાર્યકર્તાઓને હેરાનગતિ થાય તે અતિશય દુઃખની બાબત છે. 


ઉપરોક્ત કારણસર શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ ધાર રોડ, ઈન્દોર દ્વારા એવો નીર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે “જ્યાં સુધી આવા 
તમામકોર્ટકેસો પાછા ન ખેંચાય ત્યાં સુધી સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ કાર્યક્રમનો સંપૂર્ણપણે બહિસ્કાર કરવો”. 


શ્રી કચછ કડવા પાટીદારસમાજ, ધાર રોડ,ઈન્દોર વતી 


સહી/- સહી/- 
પ્રમુખશ્રી મહામંત્રીશ્રી 
રવિલાલ પટેલ ભીમજીભાઈ કે.પટેલ 
પ્રતીલીપીઃ- 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદારસમાજ, માળવા ઝોન (મ.પ્ર.) તથા અન્ય સમાજો 
(તમારે ત્યાં આ અંગે ચર્ચા કરી સમાજ હિતમાં યોગ્ય નીર્ણય લેશો) 


તા. ૯.૦૩.૨૦૧૦ વિરાણી-મોટી સભાઃ 
સતપંથના ભાઈઓના રમેશભાઈ વાગડિયાના ધરપકડ ના હીન કૃત્ય બદલ કચ્છ તેમજ કચ્છ બહારની સમાજોમાં સતપંથ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


વિરુદ્ધ પ્રચંડ આક્રોશ સર્જાણો હતો.. તેને અનુલક્ષીને વિરાણી ગામવાળા યુવાન ભાઈઓએ તા. ૯.૦૩.૨ર૦૧૦ ના દિવસે એક 
સમાજ જાગૃતિ અભિયાનની સભાનું આયોજન કર્યું હતું. આમેય વિરાણી ગામએક જાગૃત ગામહોવાને લીધે સનાતન ધર્મ 
બાબતે પહેલેથી મોખરાનું સ્થાન શોભાવેલ છે. ઉપસ્થિત મોખરાના સનાતની ભાઈઓએ આમારુ મોરલ જળવાઈ રહે તે માટે 
આ સભાનું આયોજન કર્યું હતું. ધન્ય છે તે ગામના જાગૃત સનાતની યુવાન ભાઈઓને. 


આ સભામાં હાજર રહેલ સનાતની ભાઈઓના નામો નીચે પ્રમાણે ના છે 
ડાહ્યાલાલ સેંઘાણી નખત્રાણા 
અરજણભાઈ વિરાણી 

જયસુખ ભાઈ ધાવડા 

છગનભાઈ પરાસિયા અંગીયા 
ઈશ્વરભાઈ ભગત કોટડા 

ઝછ રણછોડ ભાઈ અમદાવાદ 
વાલજીભાઈ લખું વેલાણી 
કિશોરભાઈધાવડા 

શૈલેશ ગોપાલ પોકાર નખત્રાણા 

૧૦. રવિલાલનારણવાલાણી વેસલ્પાર 
૧૧, અમૃતલાલનારણધોળુનાગલપર 
૧૨. છગનભાઈન્યાયસમિતિ ખજાનચી 
૧૩. પ્રેમજીભાઈકોટડા 

૧૪. જયંતીલાલ ગોપાલ લીંબાણી સાંગનારા 
૧૫. શાંતિલાલ ધનાણી નખત્રાણા 

૧૬. પ્રેમજીભાઈસુરાની નખત્રાણા 

૧૭. સૂર્યકાંતભાઈધનાણી વિરાણી 

૧૮. પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી અંગિયા 
૧૯. રમેશભાઈમાવજી વાગડિયા ખોંભડી 
૨૦. હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી વિરાણી 


(| ૦૯ 7 «£:« ૦૮ ૯ ત્ળ ત્ર 


[રિ 


તા. ૯.૦૩.૨૦૧૦ ના કચ્છ જીલ્લાના કચ્છમિત્ર, દિવ્ય ભાસ્કર, આજકાલ અને કચ્છ ઉદય દેનિક અખબારોમાં સતપંથ 
દ્વારા છપાવેલ જાહેર નિવેદન સામે કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની ભાઈઓના સજ્જડ જવાબોઃ 


સતપંથ દ્વારા આ નિવેદન એટલા માટે છપાવવામાં આવ્યું હતું કેતેઓ પોતાની જુઠાઈ છુપાવી શકે અને સાથે સાથે કચ9ની કચ્છ 
કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ તેમજ અન્ય હિંદુ જ્ઞાતિઓને ગેરમાર્ગેદોરી શકે. પણ સનાતની ભાઈઓએ તેની સામે સજ્જડ પુરાવાઓ 
આપીને તેમને મુંહતોડ જવાબો બીજા જ દિવસે તે જ અખબારોમાં છપાવ્યા હતા. તેમના સવાલોના જવાબો નીચે પ્રમાણેના 
હતા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો રે૪ટ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૧. છપાણઃ ૨૦૦૫ નો રમેશ વાઘડીયાનો કેસ અંગત હતો, સતપંથ સમાજને કોઈ લેવા દેવા નથી. 

જવાબઃ 

અત્યાર સુધી પીરાણા સતપંથી ભાઈઓએ કરેલા તમામકેસો (૧૯૪૦ થી પહેલાં અને પછીના) વ્યક્તિગત ધોરણે જ કરવામાં 
આવેલ છે પણ તેની પ્રેરણા અને પાછળનું પીઠબળ સતપંથ સમાજનું જ હોય છે. તેનો મોટામાં મોટો પુરાવો તા. 
૨૭.૦૨.૨૦૧૦ ના અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજના પ્રાંગણમાં આ જ કેસની સમજુતી માટે ભેગા થયેલા ૧૫૦-૨૦૦ સતપંથી 
ભાઈઓ, અગર તે અંગત કેસ હતો તો આટલા બધા સતપંથ સમાજના ભાઈઓ ત્યાં રમેશભાઈ વાઘડીયાની ધરપકડ જોવા શા 
માટે ભેગા થયા હતાં? કેસ અંગત હતા તો સતપંથ સમાજ દ્વારા સમાધાન સમિતિમાં તેના પાંચ સભ્યો શા માટે મોકલાવવામાં 
આવ્યા હતા? તાજેતરમાં બીજા ૧૭ જણા ઉપર વકીલ નોટીસ સતપંથી ભાઈઓ તરફથી આપવામાં આવી છે તે સતપંથી 
ભાઈઓમાંના એક માવજી ડાયા ધોળુએ નવ સનાતની ભાઈઓ ઉપર વકીલ નોટીસ મોકલી છે. તે સતપંથી ભાઈ ધી 
ઈમામશાહ બાવા રોજા ટ્રસ્ટના અગિયાર ટ્રસ્‍્ટીઓમાના એક જવાબદાર ટ્રસ્‍ટી છે. તે પુરવાર કરે છે કે આ વ્યક્તિગત કેસ છે જ 
નહિ પણ આવા સંખ્યાબંધ કેસો સતપંથ સમાજ કોઈ એક વ્યક્તિને મહોરું બનાવીને કરી રહી છે. આ સતપંથીઓની 
કાર્યપ્રણાલી છે. 


૨. છપાણઃ સમાજના મુઠ્ઠીભર તત્વો પાટીદારોની એકતા તોડે છેઃ 

જવાબઃ 

એકતા એટલે કોની એકતા? પાટીદાર સનાતની ભાઈઓની એકતા કે પછી સતપંથી ભાઈઓની એકતા? અ.ભા.ક.ક. 
પાટીદાર સમાજની (કેન્દ્રીય સમાજની) સ્થાપના કરવામાં આવી હતી તે પહેલાં આપણે સૌ મુસ્લિમપીર ઈમામશાહ સ્થાપિત 
પીરાણા સતપંથ ધર્મી થઈને સતપંથ સમાજમાં જ હતા તેથી આપણી ઓળખ મુમના મુસલમાન તરીકેની થઈ હતી તેને બદલવા 
માટે ત્યારના સુધારક વડીલોએ અર્ધદગ્ધ ક્રબસ્તાની પીરાણા સતપંથ મતનો સદન્તરે ત્યાગ કરીને અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર 
સમાજની (સનાતની કેન્દ્રીય સમાજની) સ્થાપના કરી હતી. હવે આ સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજમાં બાવા 
ઈમામશાહના પીરાણા પંથ વાળા કેવી રીતે એક થઇ શકે. એટલે હવે સમાજમાં એકતાના બણગા ફૂંકવાનું બંધ કરો. તમે તમારી 
સતપંથ સમાજમાં સતપંથીઓની એકતાનો વિચાર કરો. અને અમે અમારી કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતાનીઓની એકતા નો 
વિચારકરશું. 


૩. છપાણઃ અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, નખત્રાણામાં (કેન્દ્રીય સમાજમાં) જુદા જુદા સંપ્રદાયના લોકો છે. 
જવાબઃ 

આ વાત ખરી છે જુદા જુદા સંપ્રદાયો એટલે વૈદિક સનાતન હિંદુ ધર્મ હેઠળના જુદા જુદા સંપ્રદાયો, જેવા કે આર્ય સમાજી, 
સ્વામીનારાયણ અથવા તો લક્ષ્મીનારાયણ સંપ્રદાય. પણ પીરાણા સતપંથ એ હિંદુ ધર્મનો સંપ્રદાય નથી જ. એ એક 
ઇસ્લામધર્મનો ફાંટો છે જે અનેક જગ્યાએ ઈન્ટરનેટ અને પ્રખ્યાત પુસ્તકોમાં પુરવાર થઇ ચુકેલી વાત છે. તેથી જ કેન્દ્રીય 
સમાજના સુધારક વડીલોએ પોતાની ઓળખ એક હિંદુ તરીકે ઓળખાવવા માટે આ પીરાણા સતપંથ મત નો હંમેશને માટે 
ત્યાગ કરીને, સનાતન હિંદુ ધર્મનો પુનઃ અંગીકાર કરીને આજની અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, નખત્રાણાની 
(કેન્દ્રીય સમાજની) વિધિવત સ્થાપના ૧૯૬૦માં કરી હતી. આમતો તે સમાજની સ્થાપના વડીલ શ્રી રતનશી ખીમજી 
ખેતાણીએ અને તેના સહયોગી વડીલોએ છેક ૧૯૩૮-૪૦ માં કરી હતી. ત્યારે તેનું નામશ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન 
સમાજ હતું. તે વાત જ પુરવાર કરે છે કે કચ્છ કડવા પાટીદારોમાં પીરાણા સતપંથ ધર્મ પાળતા સતપંથીઓ અને શુધ્ધ સનાતન 
હિંદુધર્મપાળતા સનાતાનીઓ જુદા છે. અને બંનેની સમાજો પણ જુદી છે તે જગ જાહેર છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો રે૪૭ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૪. છપાણઃ મુઠ્ઠીભર તત્વો સતપંથ અને સનાતન વચ્ચે ઉભી તિરાડો કરી રહ્યા છે. 

જવાબઃ 

ઉભી તિરાડો તો તે સમયે તમારા ખાંટી ખાનાઈ વડીલોએ પાડી હતી, જે વખતે અમારા સુધારક વડીલોએ સતપંથને છોડી 
સનાતન હિંદુ ધર્મ અપનાવ્યો હતો. તે સમયે તમારા ખાનાઈ સતપંથી વડીલોએ અમારા સનાતની વડીલોને નાતબહાર કર્યા 
હતા (સતપંથ સમાજમાંથી હાંકી કાઢ્યા હતા) . તે સમયે સતપંથના ભાઈઓ માટે સનાતાનીઓને નાત બહાર કરવું આમવાત 
હતી. એટલે જ તો અમારા સનાતની વડીલોને તમારાથી જુદી (સતપંથ સમાજથી જુદી) સનાતન સમાજ ઉભી કરવાની ફરજ 
પડી હતી. શું તે વાતને તમે આજે ભૂલી ગયા છો? અત્યારે ઉભી તિરાડો અમે પાડી રહ્યા છીએ તે વાત તદન ખોટી અને પાયા 
વિહોણી છે. સતપંથ સમાજ અને સનાતની કેન્દ્રીય સમાજ અલગ છે. તેનો મોટામાં મોટો પુરાવો તો એજ છે કે અમે સનાતની 
હિંદુ ભાઈઓ તેની સમાજને (કેન્દ્રીય સમાજને) ૫૦ વરસ પુરા કરી સ્વર્ણિમ મહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણે 
(એટલે કે સતપંથના અને સનાતનના ભાઈઓ) જો સાથે હોત અથવા એક હોત તો સતપંથ સમાજ જે ૫૦૦ વરસ જૂની છે તેનો 
પાંચમો શતાબ્દી મહોત્સવ આજે ઉજવવા જઈ રહ્યા હોત. માટે એ પણ પુરવાર થાય છે કે કેન્દ્રીય સમાજનો સ્વર્ણિમ મહોત્સવ 
સનાતની ભાઈઓનો મહોત્સવ છે, ન કે સતપંથના ભાઈઓનો મહોત્સવ. 


પ. છપાણઃ અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના બંધારણને દરેક પાટીદારો માનતા આવ્યા છે. 

જવાબઃ 

આ વાત તદ્દન જુઠી અને ઉપજાવી કાઢેલી વાત છે. આવું જો હોત તો સતપંથના ભાઈઓ મુસ્લિમઆચરણ વાળા મુસ્લિમપીર 
બાવા ઈમામશાહ સ્થાપિત ધર્મનો સદન્તરે ત્યાગ શામાટે નથી કરતા. કોઈ પણ સમાજ હોય તે શું બે ધર્મ પાળતા (દા.ત. હિંદુ 
અને મુસ્લિમધર્મ પાળતા) લોકોનો સમાજ હોઈ શકે? આ સતપંથના ભાઈઓને જ પૂછો કે કોઈ પણ સનાતની ભાઈને એ 
લોકોએ તેમની સતપંથ સમાજમાં પ્રવેશ આપ્યો છે કે? નથી જ આપ્યો તે હકીકત છે. તો પછી સનાતનીઓની હિંદુ ધર્મની 
ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજમાં વિધર્મીઓને (પીરાણા પંથીઓને) કેમપ્રવેશ આપી શકાય? જુઓ ઈન્ટરનેટ ઉપર 
૫/૫/0/.૪૫]ત૧111૦)1૯૦1૧.૮૦।૧ માં “સમાજ” શબ્દની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ પણે આલેખાયેલ છે. તે પ્રમાણે સમાજ એને જ કહેવાય 
જ્યાં વ્વવસ્થિત લોકોનો જનસમુદાય એકજ ધર્મ પાળતો હોય, એક જ રીતિરિવાજ પાળતો હોય અને એક જ આચાર વિચારને 
વરેલો હોય. તે પ્રમાણે અમારી કેન્દ્રીય સમાજ સનાતન હિંદુ સમાજ હોવાથી અન્ય ધર્મ પાળતા જેવા કે પીરાણા સતપંથ ધર્મને 
પાળતા લોકો જ્યાં સુધી તે કથિત ધર્મનો સદંતરે ત્યાગ કરી સનાતન હિંદુ ધર્મનો અંગીકાર ન કરે ત્યાં સુધી કેન્દ્રીય સમાજનો 
સભ્ય બની જ કેમશકે? 


૬. છપાણઃ સતપંથ સમાજ સ્વર્ગીય સતપંથાચાર્ય કરસનદાસજી મહારાજે સતપંથ સનાતન સમાજનો વિકાસ કરીને ક્રાંતિ 
સરજી હતી. 

જવાબઃ 

આ વિધાન પણ તદ્દન જુઠું છે. કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ પીર ઈમામશાહની ચમત્કાર વાળી તરકીબોમાં આવીને તેને ઉપજાવી 
કાઢેલ સતપંથ ધર્મમાં ફસાયો હતો . જેવી રીતે આ સતપંથ ધર્મનો લોહાણાઓએ અંગીકાર કરી ખોજા બન્યા તેવી જ રીતે કચઠી 
કડવા પાટીદારોએ તે જ સતપંથ ધર્મનો અંગીકાર કરીને મુમના મુસલમાન તરીકેની ઓળખ કાયમકરી હતી. તે મુમનાની 
ઓળખ મીટાવવા માટે લગભગ ૨૦૦ વર્ષ પહેલા જ્ઞાતિના સુધારક વડીલ કેસરા પરમેશ્વરા તેમજ વડીલ શ્રી નારણજી રામજી 
લીંબાણી અને તેમના સહયોગીઓના અથાગ પરિશ્રમની ફળશ્રુતિએ આખી જ્ઞાતિને પીરાણા સતપંથની નાગચૂડમાંથી છોડાવી 
સનાતન હિંદુ ધર્મ તરફ વાળ્યા હતા. પણ આજના સતપંથી ભાઈઓના જીદ્દી અને ધર્માધ વલણથી પીરાણા સતપંથને આજ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ર૪૮ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડી? 


દિવસ સુધી વળગી રહ્યા છે. તે જ્ઞાતિના લોકોને ખોટી રીતે પ્રોત્સાહિત કરીને આ કહેવાતા પીરાણાના સતપંથાચાર્યોએ ફરી 
પાછી જ્ઞાતિની સાથે છેતરપીંડી કરી છે. અને સનાતન ધર્મ તરફ વળેલી જ્ઞાતિને સતપંથ ધર્મ તરફ વાળવાની બેહુદી હરકત કરી 
કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને વિચ્છેદ કરવાના હીન કક્ષાના પ્રયતો કર્યા છે. તેનું કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની ભાઈઓને 
પારાવાર દુઃખ છે. આ જ્ઞાતિને વિ.સં. ૧૫૯૨માં મુસ્લિમપીર ઈમામશાહે છેતરી ત્યાર પછી આ જ્ઞાતિની મોટામાં મોટી 
છેતરપીંડી કોઈએ કરી હોય તો તે આ કહેવાતા સતપંથાચાર્ય કરસન કાકાએ જેનું સતપંથી નામઈન્ટરનેટ અને માન્યતા પ્રાપ્ત 
પુસ્તકોમાં પીર કરીમતરીકે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ કરસન કાકાએ તો સસ્તી પ્રચાર શૈલી અપનાવી ખોટા સર્ટીફીકેટોનો 
આશરો લઈ, હલકા પ્રકારની પ્રક્રિયા કરી, સતપંથ ધર્મેને હિંદુ ધર્મ તરીકે ઓળખાવવાની ચેષ્ટા કરી છે. પૈસાના જોરે ફક્ત 
કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને નહિ પણ ભારત દેશની સમગ્ર હિંદુ પ્રજાને ગેરમાર્ગેદોરી છે. સાધુ સમાજને પણ ગુમરાહ કરેલ છે. આ 
દેશમાં પૈસા ખર્ચનિ ડોકટરી સર્ટીફીકેટો મળતી હોય ત્યાં કરસન કાકાએ મેળવેલ ખોટી ધાર્મિક સર્ટ[ફીકેટોનું શું વજૂદ અને 
મહત્વ હોઈ શકે? 

૭. છપાણઃ ધામિંક પુસ્તકોમાં કે લેખોમાં પીરાણાના કરસન કાકાના સમયમાં ફેરફારો કરવામાં આવ્યા. 

જવાબઃ 

હા, આ વાતને અમો પણ સ્વીકારીએ છીએ. વી.સ. ૧૫૯૨ના અરસામાં જ્ઞાતિને વટલાવવા માટે હિંદુ શાસ્ત્રોનું આ 
મુસ્લિમપીર ઇમામુદ્દીને (ઉર્ફે ઈમામશાહ બાવા ઉર્ફે ઈમામશાહ મહારાજે) ભેળસેળ કરીને ઈસ્લામીકરણ કર્યું ત્યાર પછી આ 
પંથને હિંદુ પંથ તરીકે ખપાવવા અલગ અલગ સમયે અનેક પ્રયતો કરવામાં આવ્યા. છેલ્લે સૈયદ પીરજાદા ખાકી નામના 
ઈમામશાહના એક વંશજની સલાહથી ઈમામશાહે લખેલા સાહિત્યો તેને ફરી પાછા વટલાવવા માટે પીરાણાના કરસન કાકાએ 
પ્રયત્તો કર્યા. તેનો હેતુ માત્ર એજ હતો કે સંપૂર્ણ સતપંથ મુક્ત બની જતી જ્ઞાતિને ફરી પાછા સતપંથ તરફ વાળીને પીરાણા વાળી 
દુકાન કાયમને માટે ચાલુ રાખવી હતી. ભલે પછી જ્ઞાતિમાં વિખવાદ ઉભો થઈને જ્ઞાતિ સતપંથ સનાતનમાં બટાઈ જાય. અને 
પીરજાદા ખાકીને એમહતું કે કચ્છ કડવા પાટીદારોને લીધે પીરાણામાં જે આવક થાય છે તેમાં મુકરર કરેલો તેનો હિસ્સો તેને 
મળી જાય. નહે તો કયો મુસલમાન તેના મુસ્લિમસાહીત્યોનું [હહિન્દુકરણ કરવા વિચારે. 


૮. છપાણઃ અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજનો ૫૦ વર્ષનો સ્વર્ણિમ મહોત્સવ બંને સનાતન અને સતપંથ 
ધર્મીઓનો મહોત્સવ છે. 

જવાબઃ 

આ વાત કેટલી બધી છેતરામણી અને માત્ર અને માત્ર જ્ઞાતિને ગેરમાર્ગે દોરવા માટેની જ છે. સમાજનો આ સ્વર્ણિમમહોત્સવ 
સનાતની ભાઈઓનો મહોત્સવ છે જે સતપંથના ભાઈઓનો મહોત્સવ બની જ કેમશકે? કારણ કે આ સમાજની સ્થાપના તો 
જ્ઞાતિના એવા સુધારક વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે જેઓએ મુસ્લિમઓળખ ધરાવતી સતપંથ સમાજ અને પીરાણા 
સતપંથ મતનો કાયમને માટે ત્યાગ કરી સનાતન હિંદુ ધર્મનો પુનઃ અંગીકાર કરી માત્ર અને માત્ર સનાતની ભાઈઓના હિતોની 
રક્ષા કરવા માટે જ કરવામાં આવી હતી. આ વડીલોને ચોક્કસપણે લાગ્યું હતું કે સતપંથ ધર્મને લઈને આપણી ઓળખ અન્ય 
સમકક્ષ હિંદુ જ્ઞાતિઓમાં એક મુમના મુસલમાન તરીકે થતી હતી એટલે સતપંથ સમાજ અને પીરાણા સતપંથ ધર્મનો કાયમને 
માટે ત્યાગ કર્યો હતો. આ ૫૦ વર્ષ દરમ્યાન સતપંથી ભાઈઓએ સનાતની કેન્દ્રીય સામાજની આડસમાં પોતાને હિંદુ તરીકે 
ઓળખાવવાની સીધી કે આડકતરી રીતે મદદ લીધી છે તેમાં શંકાને લેશ માત્ર સ્થાન નથી. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો રે૪લ૯ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૯. છપાણઃ ગંગેશ્વરજી મહારાજે કહ્યું હતું કે સતપંથ સંપ્રદાય હિંદુ સંસ્કૃતિની મોટી તાકાત છે. 

જવાબઃ 

જે લોકોને હિંદુ સંસ્કૃતિ સાથે સ્નાન સુતકનોય સંબંધ નથી તેવા લોકોને એમહોય કે સતપંથ સંપ્રદાય હિંદુ સંસ્કૃતિની મોટી 
તાકાત છે એ વાત કેટલી હાસ્યાસ્પદ લાગે છે? ઈન્ટરનેટ ઉપર વિકિપીડિયામાં જઈને “સતપંથ” શબ્દની વ્યાખ્યા તો જુઓ કે 
તેનો શું અર્થ થાય છે? તેની તમામમાહિતીઓ ત્યાં મોજુદ છે. અરે, સતપંથીઓના કહેવાતા ધર્મગુરૂ ઈરાનથી એક માત્ર 
મકસદથી આવ્યા હતા કે ભારત દેશના હિન્દુઓને કઈ રીતે વટલાવવા? આ સૈયદ ઈમામુદ્દીન ઉર્ફે ઈમામશાહે ન કેવળ કચ્છ 
કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને ભ્રષ્ટ કરી પણ સાથે સાથે હિંદુ શાસ્ત્રોને પણ ભ્રષ્ટ કર્યા તેના અસંખ્ય પુરાવાઓ મોજુદ છે. મુસ્લિમપીર 
બાવા ઈમામશાહ દ્વારા નિર્મિત સતપંથ સંપ્રદાય હિંદુ સંસ્કૃતિની મોટી તાકાત છે તેમકહેવું સમગ્ર હિંદુ સમાજની આંખમાં ધૂળ 
નાખવા બરાબર છે. ઈન્ટરનેટમાં તમે જોશો તો અંગ્રેજીમાં શું લખ્યું છે તેની ખબર પડશે? 


“901701૫114 15 / ડ108-0ર૦0૦ 0૦? 1૫077૨ 1510/॥. $1021$10 ₹0ર॥080 8૪ €૦૫૫૫₹ર૨ડ1૦૫૫5 1:૦0 
પ્તાપઝઇ1$10 700 ૪૨/05 700 8૪ ગર 570૨0૩0૫ (1290-1367) /1૫0 600 ૪£/05 7060 ।૫ 1110 15111 
€£૫110ર૪ 8૪ પ્તાડ ૦ર/1૫૩૬5૦૫ ગાર 100/010/5૫0/7॥ (1430-1520), ૦01૫ ૦: 11 /101100ર5 ૦: 111 
ઊ।૫//૫૫5. 1118૨ 7ર પ્રા।1/006₹5 ।૫ ઉ!૫10ર/1 ૫/૫1 7ર 10171૪ '5/017/01૫111' ૭/૯૫ 75 ગાર/1૫/ 
12/10 /॥101080/8/7)3 0/11₹ર 11071051474 15 3810રર।₹0” 

૧૦. છપાણઃ રમેશભાઈ વાઘડીયાપર ૨૦૦૫ માં થયેલી ધામિંક ફારીયાદને લઈને મોટો ઉહાપોહ કરવામાં આવી રહ્યો છે. 
જવાબઃ 

આ તદ્દન વાહિયાત વાત છે. જે માણસે, રમેશભાઈ માવજી વાઘડીયા તથા તેના પિતા માવજીભાઈ રતનશી વાઘડીયા અને 
તેના ૯૮ વરસના દાદા શ્રી રતનશી નારણ વાઘડીયા ઉપર ખોટી પોલીસ ફારીયાદો એવં તદ્દન જુઠા કોર્ટ કેસો કરેલા છે, તે 
માણસને રમેશભાઈએ અને તેના પરિવારે જોયો પણ નથી. કહેવાય છે કે આ માણસ મણીલાલ કાનજી છાભૈયા પીરાણાના 
ગાદીપતિ કરસન કાકાનો ભત્રીજો છે. અને પીરાણા સંસ્થાનો આમાં પુરેપુરો હાથ છે. કારણ કે જ્યારે શુક્રવાર 
તા.૬.૦૩.ર૦૧૦ના રમેશભાઈ વાઘડીયાને અમદાવાદની મીરજાપુર કોર્ટમાં જામીન માટે ન્યાયાધીશ સમક્ષ હાજર કરવામાં 
આવ્યા હતા ત્યારે ત્યાં હાજર પીરાણા સતપંથના ભાઈઓએ મને જામીન ન મળે તે માટે તમામનિરર્થક પ્રયાસો કર્યા હતા. તેથી 
તે પુરવાર થાય છે કે આવા તમામકેસોની પાછળ આખી સતપંથ સમાજનું પીઠબળ હાય છે. ભૂતકાળમાં પણ આવા અસંખ્ય 
કેસો આમતો વ્યક્તિગત દેખાતા હોય પણ તેની પાછળ આખા પીરાણા સતપંથ સમાજનું પીઠબળ સદાય રહેતું હોય છે. તેમાંના 
અમુક કેસો નીચે ટાંકેલા છે તે શું વ્યક્તિગત કેસો હતા? 

૧. અ.ભા.ક.ક.પાટીદારસમાજના પ્રમુખ શ્રીખીમજી લખમશી લીંબાણી ઉપર કરવામાં આવેલ કેસ. 

અ.ભા.ક.ક. પાટીદારસમાજના ટ્રસ્ટીઓ ઉપર કરવામાં આવેલ કેસો. 

કોટડા(જ) સનાતન સમાજના હોદ્દેદારો અને કારોબારી સભ્યો પર કરવામાં આવેલ કેસો. 

અત્યારે મોડાસામાં લગભગ ૩૦ જણા પર કરવામાં આવેલી પોલીસ ફરિયાદો અને કેસો. 

નાના કાદીયામાં સતપંથીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા મિલકતો માટેના કોર્ટકેસો વગેરે. 


ક ૪ 


અત્યારે, જ્યારે સતપંથ સમાજ અને સતપંથ ધર્મનું પાખંડીપણું અને છેતરપીડીને ઉજાગર કરવાનું સમાજમાં એક આભિયાન 
ચાલી રહ્યું છે ત્યારે એક વખત આઠ જણા ઉપર અને બીજી વાર નવ જણા ઉપર વકીલ મારફત નોટીસો આપાઈ છે તે શું 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૫૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


વ્યક્તિગત ધોરણે અપાઈ છે? ના, તેની પાછળ આખો સતપંથ સમાજ કામે લાગી ગયો છે. આ એમની માનસિકતા છે. જયારે 
સનાતની ભાઈઓની માનસિકતા એવી છે કે ખોટા કોર્ટ કેસો કરીને કોઈને હેરાન ન કરવા. એટલે જ સતપંથ સામે સનાતની 
હિંદુ ભાઈઓ તરફથી સતપંથીઓ ઉપર એક પણ કેસ આજ દિવસ સુધી કરવામાં આવ્યો નથી તેનો ઈતિહાસ સાક્ષી છે. સત્ય 
જ્યારે બહાર આવે છે ત્યારે જુઠ્ઠા લોકો તેને સાંખી શકતા નથી. ટૂંકમાં 


૧. ૫૦૦-૫૫૦વ૧ર્ષપહેલા પીર ઈમામશાહ બાવાએ હિંદુ ધર્મપાળતા આપણા પૂર્વજો જેઓ જનોઈ ધારણ કરતા હતા, 
તેઓને ઉલટું-સુલટું સમજાવીને છેતરપીડીથી જનોઈઓ ઉતરાવી તેના નાટકો અને નાટિકાઓ આજના સતપંથી 
ભાઈઓ ભજવે છે. શું હિંદુધર્મપાળતા ભાઈઓની જનોઈઓ ઉતરાવવી તે હીન્દુનું આચરણ છે? ના હરગીજ નહીં, 
જનોઈઓ ઉતરાવવી એ કંઈ હિંદુનું આચરણ નથી અને તે હિન્દુ સંસ્કૃતિની વિરુધ્ધની વાત છે. 


ર. હમણાં કોટડા(જ)માં સતપંથના એક વડીલનું અવસાન થતાં મુસલમાનોના કબ્રસ્તાનની બાજુમાં તેના શબની 
દફનવિધિકરવામાં આવી તે જગજાહેર છે. આ શું સતપંથીઓ દ્વારા કરવામાં આવતા હિન્દુના બાહ્ય આચરણો છે? 


૩. તા. ૮.૦૩.૨૦૧૦ ના સતપંથના નિષ્કલંકી ધામમાં યોજાએલ એક પત્રકાર પરિષદમાં સતપંથ સમાજના મુખ્ય 
વ્યક્તિ તરીકે હાજર ખોંભડીના સતપંથી ભાઈ મગનભાઈ પરબત ભગતે તેમના પિતાનું નવસારી મુકામે [નિધન થતાં 
તેમના શબને ખોંભડી ગામે લઈ જઈ દફનક્રિયા કરી. તે શું તેઓ બાહ્ય આચરણો હિન્દુના કરી રખ્યા છે? તે તો શુધ્ધ 
મુસ્લિમખઆચરણો જ કહેવાય. અહી કેન્દ્રીય સમાજની રીતી રિવાજોની કલમનં. ૧૮ નો ભંગ થયો ગણાય. 
સતપંથના ભાઈઓ આનો શું જવાબ આપશે? 


૪. અંગિયા ગામના એક સતપંથી ભાઈ જેઠા શિવજી રૂડાણી, જે પીરાણાના ધી ઈમામશાહ બાવા રોજા ટ્રસ્ટના અગિયાર 
ટ્રસ્‍ટી માંયના કડવા પટેલ તરીકેના એક ટ્રસ્‍ટી છે તે સતપંથીએ તાજેતરમાંજ તેની પત્ીનું અવશાન થયું ત્યારે તેના 
શબને ઘરની બાજુમાં જ દફનાવ્યું છે. તે શું તેના બાહ્ય આચરણો [િન્દુના થયા એમગણાયર તેવા સતપંથના ભાઈઓ 
સનાતની કેન્દ્રીય સમાજના સભ્ય કેવી રીતે બની શકે? 


૫પ. સતપંથીઓને કેન્દ્રીય સમાજ જે સનાતની ઓળખ ધરાવે છે તેની આડસ માત્ર જોઈએ છે. આડસ એટલા માટે કે તેઓ 
પોતે પીરાણા સતપંથ ધર્મમાં રહી અમુક મુસ્લિમઆચરણો કરતા હોવા છતાં પોતાને હિંદુ તરીકેની છાપ ઉભી કરી 
શકે. સતપંથના ભાઈઓને ખબર છે કે આ વાત શક્ય તો જ બને જો તેઓ આ કેન્દ્રીય સમાજની આડસમાં જીવે તો જ. 
આ સતપંથીઓને પડકાર ફેંકી શકાય કે પાંચ થી દસ વર્ષ કેન્દ્રીય સમાજની વગર આડશે કેન્દ્રીય સમાજથી અલગ 
થઈને પોતાની જાતને હિંદુ તરીકે જીવી બતાવે? સતપંથી ભાઈઓને ખબર છે કે જો તેઓ કેન્દ્રીય સમાજથી અલગ 
થયા તો અન્ય સમકક્ષ હિંદુ જ્ઞાતિઓમાં તેમની ઓળખ જતે દહાડે ચોક્કસ મુમના મુસલમાન તરીકે ફરી પાછી થવાની 
જછે. 


૧૧. છપાણઃ અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવાપાટીદાર સમાજના બંધારણને દરેકપાટીદારો માનતા આવ્યા છે. 
જવાબઃ 
આ વાતમાં કોઈ વજૂદ નથી. સમાજના સતપંથી ભાઈઓ કેન્દ્રીય સમાજના બંધારણ તેમજ રીતી રિવાજોની કલમનંબર ૧૮ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડી? 


અને ૧૯નુ સદંતરે ખુલ્લે આમઉલંઘન કરતા આવ્યા છે. કલમનં. ૧૮ અન્વયે સમાજના દરેક સભ્યોએ તેમનું બાહ્ય આચરણ 
જન્મથી મરણોત્તર સુધી હીન્દુનું હોવું જોઈએ. તો સતપંથ સમાજના ભાઈઓને પૂછો કે શું તેઓ આ કલમનું ચુસ્તપણે પાલન 
કરે છે? તેઓ આ કલમનું ખુલ્લે આમભંગ કરે છે . હવે કલમ૧૯ અન્વયે જે સભ્યને ધાર્મિક અથવા તો સામાજિક મનદુઃખ હોય 
તો તે સામાજિક ન્યાય મેળવવા માટે કેન્દ્રીય સમાજની ઉપલબ્ધ ન્યાય સમિતિ પાસે ન્યાય મેળવી શકે છે. કોર્ટનો આશરો 
લેવાની મનાઈ હોવા છતાં સતપંથ સમાજના ભાઈઓ સદન્તરે ખુલ્લેઆમકલમ૧૯નો ભંગ કરી રહ્યા છે. આટલા દિવસ કોઈ 
પુછવા વાળુ નોહતું, પણ હવે જરૂરપૂછવામાં આવશે. 


ઉપરોક્ત કારણોને લઈને એ વાત પુરવાર થાય છે કે સનાતન હિંદુ ઓળખ ધરાવતી અમારી કેન્દ્રીય સમાજમાં રહીને સતપંથના 
ભાઈઓ, ઈમામશાહ બાવા વાળાઓ પીરાણા સતપંથ ધર્મ પાળતા હશે તો તે કોઈ દિવસ હવે ચલાવી લેવામાં નહીં આવે અને 
તે હવે શક્ય જ નથી 

અસ્તુ. 

લી. સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતી વતી 

રમેશભાઈ વાગડિયા 

તા.૧૦.૦૩.૨૦૧૦ 


તા.૯.૦૩.૨૦૧૦ના શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ (હૈદરાબાદ-સિકંદરાબાદ )નો કેન્દ્રીય સમાજને ભલામણ કરતો એક 
પત્રઃ 

તા.૯.૦૩.૨૦૧૦ 

પ્રમુખશ્રી/મહામંત્રીશ્રી, 

શ્રીઅખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, 

નખત્રાણા -કચ્છ. 


આદરણીય મહાનુભાવો, 

સવિનય સાથે જણાવવાનું કે બે પંથ વચ્ચે ચાલતા વિવાદના [નિવારણ માટે ગત તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૦ના રોજ કેન્દ્રીય સમાજ 
દ્વારા સમાધાન સભાનું આયોજન કરેલ તે બદલ અભિનંદન. પણ સમાધાનની પ્રક્રિયાના જ સમયે પૂર્વ આયોજિત કાવતરા રૂપે 
અમદાવાદની પોલીસ દ્વારા બેંગલોર વાળા રમેશભાઈ માવજી વાગડિયાને કચ્છ નખત્રાણા પાટીદાર વિદ્યાર્થી બોર્ડીગમાંથી 
ધરપકડ કરવાની ઘટનાને શરમજનક ગણાવીએ છીએ. તે બદલ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ-હેદરાબાદ-સિકંદરાબાદ 
સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે. જે તત્વો દ્રારા આવા હીન કાર્ય કરેલ છે તેમને જવાબદાર ગણીએ છીએ અને આવા કૃત્યથી 
સમાજની ગરિમા અને એકતા પર પ્રશ્નચિન્હ લાગે છે , અને સમાજ દ્વારા સમાધાન પ્રયતોના સમયે આવી ઘટના શરમજનક છે. 


કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય તેવું ઉપરોક્ત સમાજ અપીલ કરે છે. અને સમાધાનની પ્રક્રિયા સમયે આવી 
હરકત કોઈ પણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવાય જ નહીં. હવે સમય વેડફવો એ સમાજ માટે અતિ ગંભીર બાબત છે. 


આપણા પૂર્વજો અને સમાજ રચના વખતેના વડીલોના ઉદ્દેશો પર આપણે ગોર કરી આગળ વધવું જોઈએ અને સમાજે તે 
નીતીનીયમોને ધ્યાનમાં રાખી ઉકેલ કરવાની ખાસ જરૂર છે. હવે સમાજે વધુ ઉદાર ના રહી હમેશાં એક પક્ષને થતો અન્યાયને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ધ્યાનમાં રાખી ગમે તેમનિત્કર્ષપર આવવું જોઈએ જેથી સમાજનો સ્વર્ણિમમહોત્સવ સારી રીતે ઉજવી શકાય. 


સમાચાર સાંભળેલ તે મુજબ સમાધાનની પ્રક્રિયાના જ સમયે ઘટન બની હોવા છતાં સમાધાન સમિતિના કેટલાક સભ્યો 
પ્રમુખશ્રીને એકલા મુકીને સ્થળ પરથી જતા રહેવું તે કેટલા અંશે યોગ્ય ગણાય? સમાધાન પ્રક્રિયા સમયે આવા શરમજનક 
કૃત્યને સાથ આપનાર ભાઈઓ સામે પગલાં શા માટે ના લેવા? અને કારણ દર્શક નોટીસ આપી સમાજના સભ્યપદથી શા માટે 
દુરના કરવા? 


કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા જે જ્ઞાતિના રીતરીવાજોના ૧૯ ઠરાવોનું ગઠન કરેલ છે તેમાંના ઠરાવ નંબર ૧૮ માં જણાવ્યા મુજબ જે હિંદુ 
રીતરીવાજો પાળતો હોય તેજ સમાજનો સભ્ય બની શકે છે. અને ઠરાવ નંબર ૧૯માં જણાવ્યા મુજબ સામાજિક અને ધાર્મિક 
બાબતે ઉપસ્થિત થતા વાદ વિવાદોનું [નિવારણ સમાજ લેવલે નિરાકરણ લાવવા માટેની જોગવાઈ હોવા છતાં, શા માટે અમુક 
પંથના ભાઈઓ પોલીસ તથા કાર્ટમાં ગયા? તેમજ ઠરાવ નંબર ૧૬ ના નોંધમાં ખાસ જણાવેલ છે કે “જ્ઞાતિજનોએ આ 
ઉપરોક્ત દરેક ઠરાવોનું પાલન કરવાનું રહેશે અને જે કોઈ તેનું ઉલંઘન કરે તો કોઈ તેને સાથ સહકાર આપવો નહિ. ”જે 
સભ્યોએ ઠરાવ નંબર ૧૯નું ઉલંઘન કરેલ છે, તો તેમને સામાજિક સહકાર આપવો નહિ જેથી સમાજે હવે વધુ ઉદાર ના રહી 
ઠીસ નિર્ણય આપવા ઉપરોક્ત સમાજ અપીલ કરે છે અને સમાજ જે નિર્ણય આપશે તેને ઉપરોક્ત સમાજ અનુબોધન આપશે”. 
ધન્યવાદ. 


એજ લી. શ્રી કચ9 કડવા પાટીદારસમાજ (હૈદરાબાદ-સિકંદરાબાદ) વતી 


સહી/- સહી/- 
પ્રમુખશ્રી માનદ મંત્રીશ્રી 
(ખીમજી નાનજી પોકાર) (જયંતીલાલ રામજી સુરાણી) 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ર૫૩ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


હૈદરાબાદ-સિકન્દરાબાદ સમાજનો ભલામણ પત્ર 


ક? 1તિ5£ર૩2૬-1 દતક 


પઢા” 1છ 2010 ૩: 2૪૦% 


દાસઝવ : છ ઝડ 20₹૩૨£1૬:32:₹૮2- 


 હચ્કડુ૦-40. 173 ૯ 1984) 


પ્લ ક. |* ૯02૪2022%3232 


શ્રી સિયા નભઃ 


ટીદપ્ર સમાજ (ડેદરપ્બપ્દ-સિકંદરાબપદ) 
શ્રી ક ક કત મ મમ પમ કયી 


છાક૦્સ્ત - 566 056. 


છ : ઉપલ €કેણ ગબ્ઝઝપ્ઞાં, 81પ્ઝાયાજુ#, ડ૦દપ્યપત! 
પ નટકકતુઝ 31૦૪૦ તડ, નતા - 233137 કેડ, પર્પઝ - 27131547, ર € ગ્પિ(ઝર-કત4 
દાકઈ: કે દ-દ લાટ ર 6૯૩૬૩ 5૯૦૦૩૦ ૪૭૦૦-૯૦૮૧ 


મં શં. ન્ટ” 


લાળમાં છાં 
(4)૦440344575. (3275007253 


ના 
રિકાઝકાં 8145 ઝે. 1-10) 


(ઉઊ4)ક445 855260, (₹)23757બ્૩૩ 


પાંખ 579 ઝે. £પ૪ઝપ્રં 


11ર/ડઇ ણ : 
૨8ના 0પ 7. ૯૪૦૫૭૪ 
07009849325296, (₹)275075-૯3 
ગિાપુંઝાણ 3 ૨. ડપત્યાા 
(81)09391321428, (₹)23713552 
છૂઝકાં 9૬. ૨૪૪૭! 
(04)94405૪7151, (ર)27422593 
નલા ઉાપણાં ૫, સપક કાં 
(00094405533૪95ઇછ, (().23633૩૦૦૩ 
પિછાળા 8રત્તા! [2, |. ૩ાદ્ગામાં , 
($/0995991૪70€,. (ર923757058 


ઉકારાળઇટારડ : 
પલત પાગા ઉંપ્ઝાં ૪૪. પરખા 
(09906174437, (૨૩2૩૮૯૭712 
પકાહ૪છ30 ઉડા 11. (૪20% 
(04)9440177ક્કડ, (૨)23141610૩9 
(રકન દ્રિણા 1૬. 1.11042૭7% 
554954907?05877, (3927474320 
દ «ેક્ઝી ઇડા રિ. રાપ્ક્તકા 
(04)9655797૪952, (૨)27124454 
બ્યછાટા ન. શમ્યા તપા 
(1૬૩૪1૦27922. (૨271211323 
જતા મકા જ પકવજટ 
040)924૬543065, ((ર)65૦૦1325 
દિશામા ગિંઝયાં & ડર 
(04)9549001352. (ર)॥2371719૩ 
.. કાંટા] ઝમાં પં. ઝતઝાીઝટાપં 
 0019848060767. (ર)25744337 
'._બિયા૧૦તક: ઉકા 5. 1 377ગઝા 


(89951447747, (1ર)275૩૬747 


31#૯85ા,/€# 
8170૯25. 8:12 પરં. 2૦૩ 
(04)98553737₹3, (₹૨)237:3દ૬6 
પ1. 1૯૩51: :9* . 
1૨8181 01! 08). કાવ્ય સા 1 
૪૪4૦૩5૩૭૭૩૪, (₹)237334૯૯ 


115૮0૩ /૫1151૬૩# 
8ક૪કકત 078 (4. 2:૪૩: 
(॥4)9045૭33ક5ડ7, (ર)27 5૦૦૦૬૩ 


પ્રમુખઃ્રી / બહાસંત્રી્ી | ત્ધ. ૯-૩.૨૦૧૦ 
શ્રીસ્વખ્ખીલ બ્યરતીચ કચ્છ કડવા શાટીદાર સમપ્જ 


નખત્રાણા ા 
| 


અદ્દરણીય મહાનુબ્શવો, 1 
સવિનય સાથે જાન કે સમાજના બે પંથ વચ્ચે ચાલત્તા વિગાદત્તા નિવારણ ભાટે સત 

તા. રફ.ર.૨૦૧૭ ના રોજ કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા સમત્ઘાન સભાનું આયોજન કરેલ તે બદલ અભિનંદ ન, 
પષ્ય સમાધાનની પ્રક્િય્ણ ના જ સ્ર્સ્યે પૂર્વ આયોજીત કાવતરા ખા પોલીસ હારાબૅગલોર 
વાળા સ્પેશ માવજી વાથડીયાને કસ્છુ નખત્રાણાના પાટીદાર બોર્ડીગમાંથી ઘરપકડ કરવાની 
ઘટનાને શરમ જનક બઞગણવીએ છીઓ, તે બદવ શ્રી કચ્છ કડવ પાટીદાર 
સબાજ-ડેદરાબષ્દ-સે્કદરાવ્ડદાસખત થબ્યોમાં વખોડી કાઢે છે, જે તત્વો હારા અપ્વા હિત્ત કર્ય કરેલ 
છે તેબને જવાબદાર અણીએ છરે અને આવક કૃત્યથી સમાજની ગરીમા અને એકતા પર પ્રર્તાચેન્હ 
થાગે છે, અને સસાજ હરર સમાધાન પ્રયત્નો ના સમચ સ્નાવી ઘટના રારમ જનક છે. 

કેન્દ્રીય સમ્સજ તરારા કડક કડક કાર્ચવાહી ઘાય તેવું ઉપરોકત સમાજ અપિલ કરે છે, અને 
સ.માલ:નની પ્રક્િચ્ણ સમય આવી હરકત કોઈ પણ સજોગોમા રલાવી લેવાય જ નહિ.હવે સમય 
વેડ ફ્નોએ સમજ બારે અતિ ગેળીર બર્બત છે. 

આપણા પૂર્વજો અને સઆજ રસનાના વડીલોન॥ ઉદેરપો પર આપણે ગોર કરી આગળ વધવું 
જોઈએ અને સખાજે તે નિતિ. નિટ્યપ્રોને ધ્ધાનબાં રાખી ઉકેલ કરવાતતી ખાસ. જ રૂરી છે, હવે સખદજ' વધુ 
ઉદાર ના સહે હચેશાં એક પક્ષને દતો અન્યાય ને ધ્યાનમાં રાખી ગમે તેમ નિત્કર્ષ પર આવવું જોઈએ. 
જે ચી સમાજનો સ્વર્ણિમ મ#-સ્તસ્પરી રીતે ઉજવી થકમ્ય. 

સમાચ્સર સદભળેલ તે છુજ્ય સચાઘાનની પ્રિયાના જ સમયે ઘટના બની હોવા છતાં સપાધાન 
અસિ કેટલાક સભ્યો પ્રસુખ્કીને એક્લા મુર્કીતે સ્થળ પરથી જતા રહેવું ક કેટલા. અંસે યોગ્ય 
અજ્ઞાવ ? સમાથાન પ્રક્યિ! સબધ આવ શરમ જનક કૃત્યને સાત અપનાર ભાઈઓ સાચ્ચે પગર્લા શા 
મ્સટે ના લેવા ? અને કારણદર્શક નોટીસ આપી રુઆાજના સભ્ય પદથી શ માટે દુર નાકરવા? 

કેન્દ્રીય સમાજ દારા જે જ્ઞાતિ ના રિત રીહાજો ના ૧૯ ઠરઃવો તું ચઠજ કરેલ છે તેમાનાં ઠરાવ 
નચ્અર ૧ ૮ મ્પ્રં જણાવ્યા ખુજબ જે હિન્દુ રીત રીવાજો પાળતો હોય તેજ સમાજનો સભ્ય બની શકે છે 
અને ઠરાવ ન્દ્મ્બર ૧૯ ર્મા મુજબ સામાજીક અને ધાર્ધિક માં ઉપસ્થિત ઘતા વાદ વિવાદોનું 
નિરજ સનદ લેવલે નીરાકરજા લસ્વવા માટે ની જોગવાઈ હાવા છતાં, શા માટે અસુક પંચના 
ભાઈએ પ્રોભોસ તા કોર્ટમાં કપ? તેગજ દરાવ [૨૦૬૨ ૧ 0 -પૈધબા પડર રજ્ાવેવ્ત 2 કે 
' શતિજનોો એ અડ ઉપરોક્ત દરેક ઠ્રક્વોનું પ્લ કરવાનું રહેશે અને જે કોઈ તેનું ઉલ્લંધન કરે તો 
કોઈએ તેને સહકાર આપવો ગહિ”જે ણભ્યોએ ઠસવ તત. ૧૯ નો ઉલ્લવન કરેલ છે, તો તેમને સામાજીક 
સ્ક્્કટર આપવો નહે. જે થી સુબાજે હવે વધુ ઉદાર ના રહી ઠોસ નિર્જન 


ગટભ૧૦૦૩૫% સગાઇ અપીલ કરેછે અને સન્‍્જજેનિર્સપ આપદોતેનેઉપરોક્તશમાજઅનુર્બંબનગનાપ રિ 
માદા. ર પ૭ સ્ન્ન્ઝ મં તાઈ 
49838902242. (ન)2$742007 ડ્ર ઝર ખે% વી. _ નડે - 
ર: જટ્બમે બુક ઇક ધ દ 
ઉપ્)૦૭૬૭4૭૦૭4ન૭. 0૨૩23૦૩1158 ડસ બ્ય સિકડડના ર ઇચ જમન 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


ર હાહાદરિ 


રપ૪ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા.૧૦.૦૩.ર૦૧૦ નખત્રાણા કેન્દ્રીય સમાજના પાંગણમાં સનાતાનીઓની પહેલીવેલી એતિહાસિક સભા 

સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણમાં લગભગ ૪૦૦૦ માણસોની હાજરીમાં પહેલીવેલી 
એતિહાસિક સનાતની સભા ભરવામાં આવી હતી. આવું બની શકે? એટલે કે કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણમાં આવું બની શકે તે 
સમાજના કોઈપણ સનાતનીઓએ ભાગ્યેજ વિચાર્યું હશે. અરે, જે સમાજમાં સનાતન ધર્મની અને લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના 
નામનો જયઘોષ બોલાવવો એ તે સમયે એક ગુન્હો ગણાતો, ત્યાં તેના જ પ્રાંગણમાં સનાતની ભાઈઓની સભા બોલાવવી એ 
એક આશ્ચર્ય જનક વાત હતી. આ હતી સનાતની સમાજના પ્રાંગણમાં સનાતની શ્રી રમેશભાઈ માવજી વગાડીયાની 
કરાવવામાં આવેલ પોલીસ ધરપકડની અસર. આ એક સતપંથીઓ દ્વારા આચરવામાં આવેલું દુષ્કૃત્ય હતું. એ પણ વળી 
એમની સતપંથ સમાજમાં નહીં, પણ આપણી સનાતની સમાજમાં. મેં પહેલા પણ કહ્યું હતું કે આ સતપંથના ભાઈઓ કદીયે 
આપણી કેન્દ્રીય સમાજને પોતાની સમાજ માની જ નથી. તેઓ જો વફાદાર રહ્યા હોય તો ફક્ત તેની સતપંથ સમાજને જ. 
આપણી સમાજમાં તેઓએ આજીવન સભ્યપદ લીધું હાય તો ફક્ત એટલા માટે જ કે તેઓ કેન્દ્રીય સમાજની આડસમાં રહીને 
પોતાને હિંદુ તરીકે ઓળખાવી શકે. અને તેમાં તેઓ સફળ પણ રહ્યા. તેઓને જો આપણી સમાજની છત્ર છાયા જે તે વખતે ન 
મળી હોત તો તેઓ અન્ય હિંદુ જ્ઞાતિઓમાં આજે પણ મુમના મુસલમાન તરીકે જ ઓળખાતા હોત. 


આ સભા યોજવાનું શ્રેય હું ડો. શાંતિલાલ સેંઘાણી અને એમના નખત્રાણા અને કોટડા સ્થિત મિત્રો જેવા કે સરપંચ શ્રી 
ડાહ્યાલાલ સેંઘાણી, કોટડાના જયંતભાઈ સલાટ, નાગલપરના અમૃતભાઈ ધોળુ વગેરે ભાઈઓને આપું તો તેમાંકોઈ 
આતિશયોક્તિ નથી. આ સભામાં મને પણ બોલવાનો મોકો મળ્યો હતો. પણ ડો. શાંતિલાલ સેંઘાણી જે સતપંથ બારામાં બોલ્યા 
હતા તે તો કાબિલે તારીફ હતું. તેઓએ સતપંથમાં ચાલતા ભવાડાઓ પાધરા કરીને સતપંથની ધજ્જીયાં ઉડાડી દીધી હતી. આ 
સભામાં તે વખતના યુવા સંઘના પ્રમુખશ્રી જયંતીભાઈ રામાણીએ (લાકડાવાલાએ) પણ અફલાતુન ભાષણ કરીને પોતાના 
મંતવ્યો આપ્યા હતા. હિંમતભાઈ ખેતાણી અને પ્રેમજીભાઈ કેસરાણીએ પણ પોતાના મંતવ્યો આપ્યા હતા. પણ મને તે વખતે 
તાજ્જુબ એ થતું હતું કે કેનદ્રીસસમાજના આગલી હરોળના એક પણ હોદેદાર આવીને આ સભામાં સામેલ થયા હોત તો કેન્દ્રીય 
સમાજના અને જ્ઞાતિના સનાતની ભાઈઓને એમલાગત કે જ્ઞાતિની આ સનાતન ધર્મની લડાઈમાં તેમનો (કેન્દ્રીય સમાજનો) 
પણ સાથ છે. પણ તે વખતે તેમવિચારવું એ વધુ પડતું હતું, અતિશયોક્તિ ભર્યું હતું. આ સભામાં લગભગ ૪૦૦૦ સનાતની 
ભાઈ-બહેનોએ હાજરી આપીને તેમનો ઉત્સાહ અને આક્રોશ પ્રગટ કર્યો હતો. આ અમારો (સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિનો) 
કેન્દ્રીય સમાજના ટ્રસ્‍ટી-હોદ્દેદારો ઉપર એક નેતિક વિજય હતો એવું મને લાગી રહ્યું હતું. 


આ સભામાં નીચે જણાવેલ મહાનુભાવોએ હાજર રહીને સભાને સફળ બનાવવામાં મદદરૂપ થયા હતા 
શ્રીમાવજીભાઈ કેસરા રામાણી, (પછેડી) નખત્રાણા 

શ્રીહિમતભાઈ રતનશી ખેતાણી, મોટી વિરાણી 

શ્રી પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી, નાના અંગિયા 

શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાગડિયા , ખોંભડી મોટી 

ડો. શાંતિલાલ એમ. સેંઘાણી, કોટડા(જ) 

ડો. પ્રેમજી ઘોઘારી, ગાંધીધામ 

શ્રી અરવિંદભાઈ કરસન લીંબાણી (સલાટ) , કોટડા(જ) 

શ્રી જયંતીલાલ કરમશી રામાણી (લાકડાવાલા) , લક્ષમીપર (યુવા સંઘ પ્રમુખ) 

શ્રી રતીલાલ અબજી લીંબાણી કોટડા 


ત ૦ જ £.: ૦ ૮૯ ૮૦ તક 


* 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો રપપ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


૧૦. 
૧.૧ 
૧1: 
૧૩. 
૧૪ 
૧૫. 
૧૬. 
૧૭. 
1.૯ 
16૯. 
ર 
૨. 
રર. 
ર૩. 
ર૪. 
રપ. 
ર૯. 
ર૭. 
જ 


આ સભામાં સર્વાનુમતે નીચે મુજબના ઠરાવો પસાર કરવામાં આવ્યા હતા. 


શ્રી ગોવિદભાઈ અબજી સેંઘાણી 

શ્રી લાલજી હંસરાજ રૈયાણી , નખત્રાણા 
શ્રીજયસુખ હરિભાઈ ડાયાણી 

શ્રીમાવજીભાઈ શામજી કેસરાણી, નખત્રાણા 

શ્રી ડાહ્યાલાલ નારણ સેંઘાણી સરપંચ શ્રી નખત્રાણા 
શ્રી હરીલાલ નારણ ધોળુ નાગલપર 

શ્રી હિરાલાલ હંસરાજ ધનાણી , નખત્રાણા 
શ્રીછગનભાઈ નારણ પારસીયા, નાના અંગિયા 
શ્રી રવિલાલ નારણ વાલાણી યુવા સંઘ આગેવાન 
શ્રી પ્રેમજી કાનજી ભગત 

શ્રી અરજણ વીરજી લીંબાણી 

શ્રી છગનલાલ માવજી રૈયાણી , નખત્રાણા 
શ્રીવાલજીભાઈ લખમશી વેલાણી, કોટડા(જ) 

શ્રી શિવજી કાનજી કાનાણી 

શ્રીમતી સોનલબેન ઈશ્વરલાલ શેઠિયા, નખત્રાણા 
શ્રી ઈશ્વરલાલ માવજી ભગત, કોટડા(જ) 
શ્રીમણીલાલ લધારામસોમજીયાણી 

શ્રી શૈલેશ ગોપાલ પોકાર, નખત્રાણા 

શ્રી કાન્તિલાલ વાલજી રામાણી, કોટડા(જ) વગેરે... વગેરે... 


૧. આ સભા અત્રેથી ઠરાવે છે કે આ સમાજની (કેન્દ્રીય સમાજની) સ્થાપના એવા વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે જેઓએ 
પીરાણા સતપંથ મતનો કાયમને માટે ત્યાગ કરી સનાતન હિંદુ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો હતો, તેથી આ સમાજની મૂળ ઓળખ 
સનાતન ધર્મી તરીકેની છે અને તેને કાયમરખાવવા માટે આપણી કેન્દ્રીય સમાજના નામમાં “સનાતન” શબ્દનો સમાવેશ 
કરવામાં આવે. 


૨. તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૦ ના સમાજના સનાતની ભાઈશ્રી રમેશભાઈ માવજી વાગડીયાની સતપંથી ભાઈઓ દ્વારા પોલીસ 
ધરપકડ કરાવવામાં આવી તેને આ સભા સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે અને ધરપકડ વખતે જે આ સમાજના અમુક ટ્રસ્ટીઓ 
અને હોદ્દેદારોની હાજરી હોવા છતાં પ્રમુખશ્રી રામજી કરમશીને એકલા, દયાજનક સ્થિતિમાં મુકીને નાસી ગયા તેવા લોકોને 


સમાજના હોદ્દા ઉપરથી તાત્કાલિક દુર કરવામાં આવે એવું સવનિમતે ઠરાવવામાં આવે છે. 


૩. આપણી સમાજને (કેન્દ્રીય સમાજને) આ વર્ષે ૫૦ વરસ પૂરાં થતાં હોવાથી આપણે સ્વર્ણિમમહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યા 
છીએ ત્યારે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ સ્પષ્ટ પણે જાહેર કરે કે આ મહોત્સવ સનાતન ધર્મીઓનો મહોત્સવ છે અને સનાતન હિંદુ 


ધર્મપાળતા ભાઈઓ જ આ મહોત્સવ ઉજવશે તેવું સવતિમતે ઠરાવવામાં આવે છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


રપદ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૪. આપણી સમાજના સનાતની ભાઈઓ ઉપર જે કાંઇ અત્યાર સુધી પીરાણા સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા કોર્ટકેસો અને પોલીસ 
ફરિયાદો થયેલ છે અને હવે પછી પણ થવાની છે તેને આ સભા સર્વાનુમતે સખતાઈથી વખોડી કાઢે છે , અને એવું પણ ઠરાવે છે 
કે આ તમામકેસો ભલે વ્યકતિગત નામો ઉપર કરવામાં આવ્યા હોય પણ તે આપણા સનાતન ધર્મ ઉપર જ કરવામાં આવેલ છે 


એવું આ સભા માને છે. અને આપણી કેન્દ્રીય સમાજ તેવા પીડિત સનાતની ભાઈઓની પડખે રહી દરેક બાબતે મદદરૂપ થવાનું 
કેન્દ્રીય સમાજને સુચન કરે છે. 


ઉપરોક્ત ઠરાવોને આખી સભાએ હાથ ઊંચા કરીને સવનિમતે બહાલી આપી છે અને આ ઠરાવોની મૂળ નકલ કેન્દ્રીય સમાજને 


આપી અન્ય નકલો કચ્છની તેમજ કચછ બહારની તમામસમાજોને સત્વરે મોકલી આપવાનો આ સભા જવાબદાર ભાઈઓને 
અનુરોધ કરે છે. 


ઉપરોક્ત ઠરાવોની કેન્દ્રીય સમાજને સોંપવામાં આવેલ પતની નકલ 


1 કી સનાલના બર્માય તમા: 11 


તા. ૧૦-૩-૨૦૧૦ના સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રિય સમાજના પ્રાંગણમાં લગભગ ૪૪૦૦૦ સનાતની 
ભાઇ-બહેનોની સભા ભરવામાં આવી હતી. આ એક એતિહાસિક મીટીંગ હતી. હાજર રહેલ ભાઇઓ અને બહેનો વચ્ચે નીચેના 
ઠરાવો સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવ્યા. 


ને ઠરાવો હટે 


૧. આ સભા અત્રેથી ઠરાવે છે કે આ સમાજની સ્થાપના એવા વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે જેઓએ પીરાણા સતપંથ 
મતનો કાયમને માટે ત્યાગ કરી સનાતન હિન્દુ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો હતો તેથી આ સમાજની મુળ ઓળખ સનાતન ધર્મી 
સમાજ તરીકેની છે અને તેને કાયમ રખાવવા માટે આપણી કેન્દ્રિય સમાજના નામમાં “સનાતન” શબ્દનો સમાવેશ 
કરવામાં આવે. 


ન્ટ ૨. તા, ૨૪-૨-૨૦૧૦ના સમાજના ભાઇશ્રી રમેશભાઇ માવજી વાઘડીયાની સતપંથી ભાઇઓ દ્વારા ધરપકર કરવામાં 
આવી તેને આ સભા સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે અને ધરપકડ વખતે જે આ સમાજના ટ્રસ્ટીઓ અને આગેવાનોની 
હાજરી હોવા છતાં પ્રમુખશ્રીને એકલા મુકી દયાજનક સ્થિતિમાં મુકી નાસી ગચા તેવા લોકોને સમાજના હોદા ઉપરથી 
તાત્કાલીક દૂર કરવામાં આવે એવું સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવે છે. 


૩. આપણી સમાજને આ વર્ષે ૫૦ વર્ષ પુરા થવાથી આપણે સ્વર્ણિમ મહોત્સવ ઉજવવા જઇ રહ્યા છીએ ત્યારે આપણી 
કેન્દ્રિય સમાજ સ્પષ્ટપણે જાહેર કરે કે આ મહોત્સવ સનાતન ઘર્મીઓનો મહોત્સવ છે અને સનાતન ભાઇઓ ઉજવશે 
તેવું ઠરાવવામાં આવે છે. 


૪. આપણી સમાજના સનાતની ભાઇઓ ઉપર જે કાંઇ અત્યાર સુધી પીરાણા સતપંથી ભાઇઓ દ્વારા કોર્ટ કેસો અને પોલીસ 
ફરીયાદો થયેલ છે અને હવે પછી પણ થવાની છે તેને આ સભા સર્વાનુમતે સખતાઇથી વખોડી કાઢે છે અને એવું પણ 
ઠરાવે છેકે આ તમામ કેસો ભલે વ્યક્તિગત નામો ઉપર કરવામાં આવ્યા હોય પણ તે આપણા સનાતન ધર્મ ઉપર 
કરવામાં આવૅલ છે એવું આ સભા માને છે. અને આપણી કેન્દ્રિય સમાજને તેવા સનાતની ભાઇઓની પડખે રહી સર્વ 

શ્ર બાબતે મદદરૂપ થવાનું સુચન કરે છે. 


ઉપરોક્ત ઠરાવોને આખી સભાએ હાથ ઉંચા કરીને સર્વાનુમતે બહાલી આપી છે અને આ ઠરાવોની મુળ નકલ 
કેન્દ્રિય સમાજને આપી અન્ય નકલો કચ્છની તેમજ કચ્છ બહારની તમામ સમાજોને સત્વરે મોકલી આપવાનો સભામાં અનુરોધ 


થયેલ. સ દ 
હ 1૨ રહીત ગગ હઉઅઈચ* છીરપખ્મ્માન ૪હઃ* મ.લ્મલાઅ «૫131 ઝન નાહ 


૧. -છૌ. સાવજ કેસ્મ્રા 1૨૫ ૪0. જત્ત!ક્ઝ ઝોન્તર૦ ન્ટ 
ત્ટ શત. ડીમ્મતલાલ ર મી ન્પેન1હ0 /ે ભ્સ્ક્ા ૦5 
૩.કજી. મઝ /માછપ્જ કેસરા[ણથી . બ 

જ./#] રમેરપ્ત્ઝાર્ધ કપ્ત્જ લાગર્પચ! મા ડન્જની પ! 
દક 
ક 
છે 


ર થીં ગી સેટી જો!1૯ીલત્ાત- સ્ક્ડડક્ટક 7 ક ા કિ 
શ. હમો . પક -૫ગારી જ 1 
મં ડા ક 8. ૫103 &ાતા દત્તક 
ક કઃ છ દદ કાણા મ 330 615 16૯8૯ 


નક કપ છ 
//કછુ (74 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૫૭ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


શ્વેતપત્રના ડ્ઞાકટની તૈયારી 

ઉપરોક્ત તા.૧૦.૦૩.૨૦૧૦ ની વિદ્યાર્થી ભવનના પ્રાંગણમાં ભરવામાં આવેલ એતિહાસિક સભામાં હાજરી આપ્યા બાદ 
હું, હિંમતભાઈ ખેતાણીની મુબઈ જવાની ટ્રેઈનની ટીકીટ બીજા દિવસે તા.૧૧.૩.૨૦૧૦ ના રાત્રે હતી પણ જયંતિલાલ 
કરમશી રામાણી ના અનુરોધથી અમે બંને જણા તેમની સાથે તા.૧૦.૦૩.૨૦૧૦ના જ સાંજે ટ્રેઈન દ્રારા અમદાવાદ જવા 
નીકળી ગયા, ટ્રેઈનમાં આખી રાત શ્ચેતપત્રના ડ્ાફટીંગ માટે વિચારતા રહ્યા. આમતો શ્ચેત્પત્રનું કાચું [્6ફટીંગ તો જયંતીલાલ 
રામાણીએ બનાવ્યું હતું પણ તેમાં અનેક ફેરફારો કરીને એક ફાઈનલ શ્ચેત્પત્રનો ડ્રાફ્ટ બનાવ્યો. પણ મને, હિંમતભાઈને અને 
જયંતીલાલ પોતાને પણ મનમાં સંતોષ થતો નોહતો. વહેલી સવારના અમદાવાદ પહોંચીને સવારના જયંતીલાલ રામાણી ના 
ઘરે પરવારી, નાસ્તો પાણી કરીને સૌથી પહેલાં જયંતીલાલના એક વકીલને મળ્યા. ત્યાર પછી મારા કેસ બાબત ધન્વીન પૂજને 
મળ્યા અને તેમની પાસેથી ફાઈલ કઢાવીને આપણીજ જ્ઞાતિના વકીલ વિશાંતભાઈ એચ. રંગાણીની સલાહથી કોઈ સીનીઅર 
વકીલ કે.એન. ઠાકુર ને મારી ફાઈલની સોંપણી કરી. ત્યાર પછી અમે ત્રણે જણા ઊંઝા મણીભાઈ મમ્મીને મળવા ગયા. મારી 
અને હિંમતભાઈની ટ્રેઈન બીજા દિવસે અમદાવાદથી સવારના ૫.૦૦ વાગે હોવાથી તે રાતના ફરી પાછા શ્વેતપત્રને ફાઈનલ 
ઓપ આપવા રાત્રે બેસી ગયા. શ્વેત્પત્રના પ્રીએમ્બલ કેવું હોવું જોઈએ તેની ગડમથલ ચાલુ હતી. આખરમાં 
તા.૧૩.૦૨.૨૦૧૦૦-ની રાત્રે સનાતની ભાઈઓ અને કેન્દ્રીય સમાજના ટ્રસ્‍ટી-હોદ્દેદારો સાથે કરેલ મીટીંગના નીચોડનું જે મેં 
લખાણ કાર્ય હતું અને તેના ઉપર સમાજ તરફથી પ્રમુખશ્રી રામજી કરમશીએ અને ટ્રસ્‍ટી શ્રી ગંગારામહીરાલાલ સાંખાલાએ 
અને સનાતાન જાગૃતિ સમિતિ વતી મેં અને હિંમતભાઈએ સહીઓ કરી હતી તેમાં જે પહેલો પેરેગ્રાફ હતો તેને જ પ્રીએમ્બલ 
તરીકે રાખીને અમોએ શ્ચેત્પત્રને આખરી ઓપ આપ્યો. તે કાચા જ્ાફ્ટની એક કોપી હિંમતભાઈએ રાખી જેને મુબઈ ઝોને 
પોતાની ૧૯.૦૩.૨૦૧૦ ની સામાન્ય સભામાં મજુરી આપીને કેન્દ્રીય સમાજને ઠરાવોની સાથે સંલગ્ન કરી હતી અને તે 
પ્રમાણે કેન્દ્રીય સમાજને શ્વેતપત્ર પસાર કરવાની ભલામણ કરી હતી. તે જ પ્રમાણે એક કોપી મેં રાખી જેને દક્ષીણ કણટિક ઝોન 
અને ઉત્તર કર્ણટક ઝોને તા.૨૨.૦૩.૨૦૧૦ ના બોલાવેલ સંયુક્ત સનાતની સભામાં મંજુરી આપીને ઠરાવો સાથે સંલગ્ન 
કરીને કેન્દ્રીય સમાજને તે પ્રમાણે શ્વેત પત્ર બહાર પાડવાની ભલામણ કરી હતી . 


તા.૧૩.૦૩.૨૦૧૦ ના કડવા પાટીદાર યુવા સંઘ-કચ્છ ઝોને તેની કારોબારી સભામાં રમેશભાઈ વગાડીયાની ધરપકડને 
વખોડી 

તા. ૨૭.૦૨.૨૦૧૦ ના શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન, નખત્રાણા મધ્યે સાંજે ખોટા કેસ દ્વારા અમદાવાદ પોલીસ 
દ્વારારમેશવાગડિયાના ધરપકડના પ્રયાશને વખોડી કાઢ્યો છે. આ દિવસને કાળો દિવસ જાહેર કરાયો છે 


તા. ૧૩.૦૩.૨૦૧૦ ના સવારના વાંઢાય મુકામે યુવા સંઘ કચ્છ ઝોનની કારોબારી માં સર્વાનુમતે ઠરાવ પસાર કર્યો કે 
આગામી સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવમાં સતપંથી ભાઈઓને સુમેળથી ભાગ લેવો હોય તો સનાતની ભાઈઓ ઉપર થયેલ કેસોને 
પાછા ખેંચવા પડશે અને સતપંથી સમાજ હીંમત દાખવીને કેસો કરનાર ને ડીસમીસ કરે. 

આ મીટીંગમાં એવી ચર્ચા થયેલ જે સતપંથી ભાઈઓ સમાજની ૧૮ અને ૧૯ મી કલમનો સરે આમભંગ કરેલ છે તો કેન્દ્રીય 


સમાજ તેમની સામે પગલાં કેમનથી લેવાતા. આમાતે કેન્દ્રીય સમાજનું ધ્યાન દોરવામાં આવશે. 


સનાતની ભાઈઓએ સતપંથી ઉપર એક પણ કેસ નથી કરેલ જયારે સતપંથીઓએ સનાતની ભાઈઓ ઉપર ૧૯ જેટલા કેસો 
કરેલ છે. હવે આવા બનાવો ચાલુ રહેશે તો યુવા સંઘ કચ્છ ઝોન ચુપ નહીં રહે. કેન્દ્રીય યુવા સંઘ પણ હવે સનાતન ધર્મને 
બચાવવા માટેસક્રિય બન્યું છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો રપ૮ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


યુવા સંઘ કચ્છ ઝોનના પ્રમુખ દામજીભાઈ વાસાણીએ કહ્યું કે સતપંથ સમાજના ભાઈઓએ મોડાસામાં ઉમિયા માતાજીના 
મંદિર પર લેવાયેલ સ્ટે ને ઉઠાવી લેવામાં આવે તો જ બંને સમાજ વચ્ચે સુમેળ બનશે. આ મીટીંગમાં હાજર સંઘના સતપંથી 
ભાઈઓએ પણ આ બાબતે સહમતી દશ વિ હતી. 


તા. 9૭.૦૩.૨૦૧૦ ના હોસુર (કર્ણાટક તામીલનાડુ બોર્ડર) માં મળેલ કેન્દ્રીય યુવા સંઘની મળેલ કારોબારી મીટીંગ નો 
વિગતવાર ઉપ પ્રમુખ પ્રવીણભાઈ ધોળુએ અહેવાલ આપેલ. 


ઉપરોક્ત કારોબારી મીટીંગમાં આદર્શ ગૃહિણી તાલીમશિબિર, બિજનેસ શિબિર, વડીલ વિમાન પ્રવાસ, હિમાચલ ટ્રેકિંગ 
ટુર્સ, રૂજીદ્ધ તથા વસતી પત્રક વિષે વિસ્તૃત ચર્ચા થયેલ. 


ર્વ 


આ મીટીંગ માં ઉપ પ્રમુખ રવિલાલ વાલાણી, ડો. શાંતિલાલ વાલાણી, મહામંત્રી બાબુલાલ રૂડાણી, મંત્રી શૈલેશ પોકાર, 
અંબાલાલ પોકાર, ખજાનચી શાંતિલાલ ભગત, નરસી લીંબાણી, જેન્તીલાલ પરાસિયા, નવીન ધોળુ, અંબાલાલ માવાણી, 
સુરેશ ભગત, શંકર વેલાણી, તથા ભવન પોકાર, સોનલબેન શેઠિયા, ઇલાબેન ચિકાણી વિગેરે કારોબારી સભ્યો હાજર રહ્યા 
હતા. 


કડવા નાટીદ1૨. પ «૭૬૨૦ કનો ત ૨૭1૨ 17૧ હટ, ભ ને વગદ્ી, 


ફેટ .૨૭૫૨.૧૧૦_ ત ભ શકંઠવા તાટોદપર. જાજા તવન ભપ્વમાંડ] દ 
અજ ન્મ્યા્‌ટ દેસ્ન 'પ.પ૨૫ ૨૫31૯૫, નેલ પવ ફે? વાધડીય/ 
્‌ ટોરયક્ડ ન અ નો -55૬૫॥ તપટોદૃપ્ર મુવપ્યાલ સત પ કક 
પ ને ક્યો છે. અધવ ને 51૫9 વ્યય જડ ઇડ 
* ૨12118 નતા ઝતલાર) ૦] બ્પ્ટ્સ્ય્‌ ડી ટલા, -5અછ૪ કીન નીકાગેળાર 
ક દિ ઠરાવ ક, ક્યા તક ૦920 “વર્ણ અ 
ભેખ ૧૦ “પગ «વલ હપ્ય ન ન્યનાતનત લા 
૫2: નઃ શટ ન ટ 


સૂનો ફતન્વષ્ે ગડ સ્નો ન્‌ 


કે રે. હ યાલા જેનો ક ક 
ઉત દ્ખ્સવી ન્‌ હી ન્ક્ડ નાર્‌. ૯ સસ્થ મઉન્‍ત્‌, જિ જ /)_ 
ી ક્ત્પ * 
સ્્‌ન્૧ યય્દલ પી ક્ટ ઝાતન્યવ્ડો તપ્‌ ત) 
ટજ ન કા સ્ત૨ેજ્યપ્મ્ન ત્નગ્પ. ચેન છે છે દી નપ / સથ્ાજન 
ત ૭૪1 ન 
તેમન ડન તલા કસન 


ન)" દેઞ)ન્‌ દોરવા જબ હુ નડ ઝેન હ્ેસ્પ તયત કરેલ્દ જમ) ૨ 

સનાતની ન છ સ વ ક ઉડ 9૯ જેઘલપ દ છ. 

ઝો ર જો કનલ જેકે ના સુવા અંડ -કર્‌૦ કોન જદ જડ 
ડને તિ હતો સપ્તાતન થામ સે ળમાવ વા. છ/ટ 
ન્ટ: ત્ટં# 


ઝય ૬૦૦ છ. શ 
સ કો કા ના જ પથ લ્પપ્ઝ્સ પ ન્ય પુ સંવગ 
ી [02 હો 
પદ ભ્ઝર ઝે જોડપ્સપ્‌ ભના પ લા ઠન 
કી જા તે ઉઠાજી, ભેવ્પક1 શકપ્વો ત જિ સિ જા નાજ 
ટાર જ મેપ્ત ળની. પઅર્ટગ્‌ ભા 2૫૨ ક્તધ 
ત્।ન્સ્ડ ક #્્ટ્સ્ત્નેરે દક્ષ જતિ ,, ત જ 


છે 2 998 ઉલ 3ેન્ટીયૂ સુવાઅ ₹ 


નાકા ન્વ્્ન્પ્‌જ) “સડ કો 


2 બોવાત/ «1 માટે જેન્દીય અમ્યજ 


તત 5: ક? *. જત ન 

તત ૫31 1 મન પર ૮.કડ્પ ટ ને કિ ે 

ન ષ્ડ 156 પ “ર ૧૧૫૪2૫૦ “પ્ર પ જ્ુન્ત ડવ ઝગ ૯૫૫ કે ન્‌ વ. 

&1ન2 જુેવ્વારી પ્બ્ટી ૯1 યાં સૂ ૫21 ઇ ન્ન પ 

છ ર જે ઝે ગ્તહ્ ક! દફબીચ્, (ળજવેશ [ખોર 
ટીમે 1 સદ્‌2૫ હેટ ૭ર તાલીમ ૫૭ 


ન ઉન ત્‌ મ મન 'સૂધા વરતી “તક જે 


નર 
વેડ, અને સવાર, ઉગલ દ્રેડીંગ ડુર્ય, ગડા 
હ/૯ 

ફા વો સ પ “4. ્શવબલાબ વાલાણ ક ત્લીલાલ હ/જાણ#, 
ડા ન જ ક અરી નાખો &81316૧#બ ના 
પ” ભન ૯2૧૮) નશ 1હેહ્તાછુ0) ક ૨/ હુ 
બોલ પ, ગવ્ાબાકન રૂ૫ 1 “ર૭૫૯૩-2૦, અ / 
નન 

લવઝુ'તોકા[, જોવલ્છન્‌ કોઠી 

સ્પ્ત્થો ડૃષ્સડ. સહ્ય હ્તા, 


25, ક 
0. હ નાછે ન.મીઠ હી વેરે કારેલી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો રપલ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૧૪.૦૩.૨૦૧૦ ના પુના મુકામે વાગડિયા સનાતની પરિવારની સભા 

તા. ૧૨.૦૩.૨૦૧૦ના હું અને હિંમતભાઈ મુંબઈ પહોંચી ગયા હતા. ત્યાંથી તા. ૧૩.૦૩.૨૦૧૦ ના હું પુના આવ્યો અને 
ત્યાં તા. ૧૪.૦૩.૨૦૧૦ના વાગડિયા પરિવારની એક સભામાં હાજરી આપી. તે સભામાં સમસ્ત વાગડિયા અને ખોંભડીના 
વેલાણી પરીવારે જાહેર કર્યું કે તેઓ સંપૂર્ણ રીતે સનાતની છે તેવું જાહેર કરતા ઠરાવો પસાર કર્યા. આ ઠરાવોની નકલ કેન્દ્રીય 
સમાજ અને ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજને પહોંચતી કરી હતી. તે જ દિવસે બપોર પચ્ચી પછાડના પહોરમાં પુનાના 
યુવાન ભાઈઓની એકસભા શ્રી લધારામભાઈ નાગજી રામાણીના ઘરે યોજવામાં આવી હતી ત્યાં હાજરી આપી હતી. 


પુનાથી હું તા. ૧૫.૦૩.૨૦૧૦ ના પાછો બેંગલોર પહોંચીને દક્ષીણ કણટિક ઝોન અને ઉત્તર કર્ણાટક ઝોન ની સંયુકત સભા 
તા.૨૨.૦૩.૨ર૦૧૦ ના બોલાવવા માટે ની તૈયારીઓમાં લાગી ગયો હતો. તે મીટીંગ પતાવીને વળી પાછા મુંબઈ થઈને 


હિંમતભાઈની સાથે તા.૨૪.૦૩.૨૦૧૦- ના કંચ9 નખત્રાણા પહોંચી ગયો હતો. 


તા.૧૫.૦૩.૨૦૧૦ ના ખોંભડી ગામના વાગડિયા અને વેલાણી પરિવાર દ્વારા પોતાની સનાતની પરિવાર તરીકેની ઓળખ 
જાહેર કરતો એક પત્ર 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૬૯૦ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


1. 


૨3૩ પ18- 


894. (4૦, 173 ૦1 1૬2€4) 


૨2010 ”7:00621 


2131717717 0ર૨0૦1/2 ટ75૬૩૬:144 રિ 


શ્રી ઉમિચાયે નમઃ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ (હેદરાબાદ-સિકંદરાબાદ) 


ડપ1રદ£૬ ॥#ત71૮ (6/4 261126૨૩ 


[1.0 : "0૪॥078( 8112૫૭0" ઉ-4-9/1, 
24039: 832410૫7 - 


72ત્ઉડા૦ઇ૯(૫ 


(3171 8૧૭ “ર 2૦58૮ 
(1/59440344575, (ર)27507283 


૫8૩ ?ત્ટડાતલઃ 


૨812051 8/81 2. ૫101921 
181/9441858260. (૨ર)23757358ક 


૫/'૩/1“215 878 7. ગઝિ૪૩111 
(17)9૯53447747 (3)27531747 


1£ર051&દ : 


રિક્ષા 818 14 ૯1૦૦૦૭૦ 
:11)95493:52596 [1[૨)2#507૪42 
ઈ 81808! ₹. ડઇન્ટતાં 
(5૩૦1321428, :1૨)2371358: 
પછાત 3ર ૮ ર૫૭૭ 
(પ1194તઇછઉજ7 '€1. (1:()2/1૮*995 
૫4૩૮૭! 8#કા ".” 8૧૭૩૭! 
(&1)94408533955, (1:123053€ઝ35 
હશ ગિનાં ઝિ 1.0131)64મ 
(113995૬૪16 79૩. (131237૩70&૪ 


1/8178દરડ : 

૭2૪2ત|કા 8/1: 3/ 3297311 
(0)990817443?, (ર)23288712 
[પંટત્સ// 80 80 ટાં ત. ર૫૭. 
(84/)9440177564. (ર)23161093€ 
રિક] 8ધકાં [૮ 1101૩7 
(&*૨490725277. (ર)27174820 
સ્ક્ક્ઝિ 8881 ર. 81080271 
(1139868797૬52, (ર)27124:64 
0%0#&ાકા ? 30ત1યાક 
(10)9391027922, (ર)27121123 
પહ 81ટા ૬ 2૩વતુઢ 
(90)9246543666. (1ર)65521123 
દાપ8૫ત 8118' &. ડપત7' 
(પ)€849001350, (1ર)237૬7133 
૫81118! 805 [4 5૦૦૪1201 
(૪)284808689757, (ર)23744537 
ઇઈલ્વ1૫૦તઠત 81&ઢાં 5. 1287! 
(14)5441224227, (ર)23063337 
“118 8/લાં [4 ટતા 
:॥1)9ઇ૪852482:8 [1૨)30923318 
0ઇક#”ટતડાં 81ઢાં &. 11૧-081૫ 
(%1/)9885002242, (ર)2૩742007 
112718! 8081 ૩. 51ઢ1101દરાથ 
(પ1)9849725332, (ર)2753* 059 
04 ૯0તં'8 008 ૧. 0છતજુમ 
(૫1)93948€0€145, (ર]232331:93 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


27534:23, [1૦૦્ડક0૦૯! - 23813734, (૫/0: 


#1745(0)/ત૦દઝ્વ-૬૦૦ઘ।૫્તં૦તથછડવં) 


ઢાં, 870181402૫ 5૯૦૫1૦78540 - 300 080. 
/1૩॥ - 27131647, 1૨ € ₹પત્્રત-9440683938 


ઇ-(૪8ાં 16૯058112]13)/ ૮.૩૦૦૦૦૬૯?/00૦૦.૦૦7ત 


૦028 : 11૦% 01૧ત!): ત્ત૦ડઝં 


રં 170ડઇ”૦। 
4/21 રિ. ૩/૭૮: [2109511 118 /૫ 0280૪ . 
(11)9848971133, (૬)27540835 (1/095865373703, (₹)23703868 

4! 112#15ા।/૪/ ી 

16/૩/૪7 81-81 |) [છ#&#ટા! 


9949360010 (૨)237331૬8 


101૯701! /41016'ઝ 
08% /1 8(8? (પ. 2 ૫/૩૮ 
(1/)૬949933557, (ર)275002૩23 


હા 5૨૮/છા8૪» 
&7પા 8॥ક8ા 5. €1/890ય!/8 
(80)9440066864. [ર)2371265&5 


[પદ/૦1તાક્ઠ 311 રિ. €[૪૦૪1૮૦/180)/ 
(1/0)9885570022, (ર)0230347706 


પ્રમૃખશ્ર! / મંત્રાશ્રા, 11. 1૮.55.૨૮૪૦ 
શ્રી અખીલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 

પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવતા, 

નખત્રાણા - કચ્છ 


વિષય : જ્ઞાતિ રીત રીવાજો ને લગતા નિયમો ના સુધારા-વધારા કરવા બાબત, 


સવિનય સાથે જણાવવાનુંકે આપન તરકથી તા. ૧૮.ર.૨૦૧૦ ના રોજ મોકલવામાં . 
આવલ પગના અનુસંધાનમાં જણાવવાનું ડં ઉપરોકત સમાજની ત્રણે પાંખો અને સમાર ના 
વડીલો તેમજ નિયમો તે સમજ શકે તેવા ભાઈ ભહેનો સાથેની સંષુકત સભા તા, 1૧૪.૩,૨૦૧૦ 
ના રોજ મળંલ તમા ' જ્ઞાતિના રીત રીવાજો તે લગતા |નેવમો '' માં સૃધારા વધારા કરવા માટૅ 
મળેલ સભામાં સવાંનમતે નિર્ણય લઈ જે જે ઠરાવોમાં સુધારા કરવાનું જણાતા ત્યાં ત્યાં સુધારા 
કરેલ છે. તે પરીપત્ર આ પતની સાથે બિડેલ છે. ર 


ઉપરોકત સમાજની આજની સભામાં સર્વા-મતે ઠરાવ પ્રસાર કરવામાં આવેલ છે જે 


નિચે મુજબ છે. 

૧) ઠરાવઃ આજની આ સભામાં સર્વાતૃતતે નક્કિ કરવામાં આવેલ છે કે કેન્દ્રીય સમાજનુંનામ 
મ જ અખીલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટોદાર સનાતન સસાજ “રાખવ ભલામણ 
કરવી. 

ર)ટરાવઃ જ્ઞાતિના રીત રીવાજો ને લગતા નિયમો ના હરાહ નં. ૧૮ અને ૧૯ તેમજ ઠરાવ 
નં, ૧૯ ન. તિચેની નોંધ ને સુધારા સાથે સમાજના બંધારણમાં સામેક્ષ કરવ. 
ભલામણ કરવી. 

ધન્યવાદ 
એજ લી. સ્ટે 
ક ૂ ક કં ગને નિ 
ષ્ટ્ટ્હ (10ગયઝડ રૂપ નુ હ્પ્ટ્- 
£..ડ 5-7 
ખીમજી નાન પોકાર જયત્તીસાલ રામજી સુરાણી 
રી પ્રમૃષ્ત સાનદ્‌ મંત્રી 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ શ્રી કચ્દ# કડવા પાટીદાર સમાજ 
હૈદચબાદ-સિકંદરાબા૬ હૈઠરાબાદ -સિકંદર,બાદ 


૧/૮ “જમતી ઝુ 
, 7 24 #/ન્‍₹# 


7₹:£૦ 7/૬૮ 4*/.-#/૮ ત્યન્‍્ન્ઝ 


ર્હ્વ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા.૧૪.૦૩.૨૦૧૦ ના આવ્દા પદેશ કડવા પાટીદાર સમાજ ઝોનનો કેન્દ્રીય સમાજને ભલામણ કરતો એક પત્ર 
પ્રતિશ્રી, 
શ્રીઅખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, 
વિદ્યાર્થી ભવન, 
નખત્રાણા -કચ્છ. 


પ્રમુખશ્રી,મંત્રીશ્રી, 

જય ભારાત સાથે જણાવવાનુ કે આપણી સમાજની સ્થાપનાથી આજ ૫૦ વરસ થયાં પ્રગતિના પંથે અને શાંતિપૂર્વક ચાલી રહી 
હતી. છેલ્લા બારેક માસથી આપણી સમાજના સભ્યો વચ્ચે ધાર્મિક બાબતે કોર્ટ કેસ વધુ સંખ્યામાં થઇ રહેલ છે. તે જાણી આનદ 
પ્રદેશ સમાજ દુઃખ અનુભવે છે. સતપંથ ધર્મના સભ્યો દ્વારા સનાતન ધર્મના સભ્યો ઉપર ખોટા કેસ ચાલી રહ્યા છે તેવું જાણવા 
મળે છે જે આપણા બંધારણ વિરુધ્ધ છે. આ બંધારણ વિરુધ્ધ થઇ રહેલ પ્રવૃતિની જાણ સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતી દ્વારા 
વારંવાર કરવામાં આવતાં કેન્દ્રીય સમાજ તરફથી સમાધાન સમિતિની રચના કરવામાં આવી. આ સમિતિએ બંને પંથો વચ્ચે 
સમાધાન લાવવા મીટીંગો બોલાવી તા.ર૭.૦૨.૨૦૧૦ના સમાધાન સમિતિની બેઠક ચાલુ હતી તે સમયે સતપંથ ભાઈઓ 
દ્વારા બેંગલોર નિવાસી રમેશભાઈ વાઘડીયા ઉપર પાંચ વરસથી ચાલતા કેસનો આસરો લઈ અમદાવાદ કોર્ટથી બિનજામીન 
વારંટ પ્રારિત કરી અમદાવાદથી પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવેલ. સમાધાન વખતે આવા પ્રકારનું પગલું ભરાય ત્યારે 
સમજ માટે કલંકરૂપ છે. આ અપકૃત્ય સાંભળીને આન્ક પ્રદેશ સમાજની દરેક ઝોન ઉકળી ઉઠી છે અને આશ્ક્ન પ્રદેશ સમાજ તા. 
૧૪.૦૩.૨૦૧૦ની કારોબારી મીટીંગમાં આ કૃત્યને એક અવાજે વખોડી કાઢે છે. 


સમાજ કોઈ પણ એકજ પંથ નીચે ચાલી શકે છે. બે પંથ હોય તો સમાજ પડી ભાંગવાનો વખત આવે. આ સાથે આશક પ્રદેશ 
સમાજની ભલામણ છે કે આપણે સર્વે સાથે મળી એકજ અવાજ સાથે નક્કી કરવું કે સમાજમાં સનાતન ધર્મનો જ સભ્ય હોવો 


જોઈએ અને સતપંથ ધર્મીઓને સમાજમાં સ્થાન ન રહેવું જોઈએ. અને જેણે શરમજનક કૃત્ય કર્યું છે તેમને કડક સજા થવી 
જોઈએ. 


આસ્તુ. 
એજલી. 

આજગ્ક્ પ્રદેશ કડવા પાટીદારસમાજ વતી 

સહી/- સહી/- 
રવજીભાઈ મુળજી ચૌધરી વિશ્રામભાઈ જેઠા દીવાણી 
પ્રમુખશ્રી માનદ મંત્રીશ્રી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો રેદ્ર 


૩ મી 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


આવ્ધાપદેશ કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ તરકથી આવેલ પત્રની નકલ 


23૩ [187 2010 7: 0620 


શ્રી આંધ 


પાટીદાર મવન, ૬-૪-૯/૧, -ડ 


ન્સુબ 
ડચ્વજી મુળજી ગૌધરી 
ઉરાખાદ : ૯૮૩૯-૩૨૫૨૯# 


. ઉપપ્રપ્ુખ 
“ રામજ કેશરા શમાદ્ી 
જૈદડા'નાદ દ ૯૮૪૮૦૨૨૧૦૧ 
ઘનજ ત્રેપજ દિવાણી 
સિકંદરફખાડ : ૯૭£ ૨૩૪૮૫૬ 
ભંડોળ સમિનિ સમયે 


ભાણજ ધનણ સૌર 

કક્દરેડીઃ ૯૪#ટ૯ ૪૭૦૨૧૭ 
પુસ્પોત્તમ્‌ પર બત વાપી 
સિકંદરાબ;૬ : ૯૭૯“ ૦૩૧૫૮૭ 
ઘરમસી ચન કિષ્દ્ી 
સિકંદશબાદ : :૮૮૫૯૦૦૨-.૮૨ 
રય લાઇ “કહ્હર્ણ. 
મહેકુબનચરર ૯૮૪₹૮%#૪૧૧૧૮ 


કારોબ્યરી કમીટી જબ્યો 
ના ભૌ 
છ ડૂ કચઅખદ તારાની 

સૈદસભાદ : ૯૪૯૦૪૨૪૧૨૩ 
હિશ્રાશ કરમશી ખેતાણો 
સિકંડરાબાદ : ૯૪૪2૭૩૪૮૨૧૨ 
બાવી પુંજા ભાવી 
હૈદરાબાદ: ૯૮૮૫૬૦૪૫૧૦૦ 
છવરજ મત્ડજી જધ્ડુવડયો 
હૈદરાત્ાદ : ૯૮૪૯૦૬૫૨૮૫૨ 
જુનિલાસ કેરાબલદવ ૨ઃકાભી 
ક્ટીમનમાર ૯૬૮૦૯૦૫૬૯૪૫ 
મુગટ લ્યલ્ક કલરવા 

નેહ્લુરઃ ૯-2૪૭૬૦૩૩૧:2 
મુકુદરાય સોધ₹્ર ચૌધરી 
વિશદખપદડમ : ૯૮૪૮૩૨૦૦૮૪૭ 
દેવયી કરમ વોડઃર 

પદશબાદ : ૯૪૪૦૫૧૨૩૯૮ 
રવજી રતનસી 'દઃરી 
સિર્કંદરાબ્યટ : ૯૮ £ «૩૭૯-૭૯૫૨ 
દંવજી રાપ્તઃછ પોક:૨ 
સિકદરાલ્મ!દ : ૯૮૮૫૧૮૯૮૮૮ 
નારણ જેઠાલાલ જાદવાજ્ઞો 
વિદ્ાપ્ાપટનમ : ૯૪૯૦૧૬૦૯૮૧૮ 


જપંહીકૂદલ તરહ મ્યકાપ 
હિ ખ્મ: ૯૯૩4૧ ૧૫૫ર૪ 
રવજી છીવરાજ જાદ વાટર 


નિર્મલ ૯૪૪૧૯૦૮૮૨૨ 
પિ ખૃતતસુપ્ન નપરકા ધોળુ 

આખ્ખા : ૯૮૪૯૭5૭૫૦૨૯ # 

લૃખન્નકી ધનજી સેંગણ્ણી 

ત્રજવવાડદ: ૯૮૮૫૩૫૭૦૮૮ 


મહિલા કારોબારી સભ્યો 
પ્રીંત્રતિ ભચીગન કરસન દિવાન્ની 
દદર! :૦૪૦-૨૪૦૪#£૧૪૬૪ 
પ્રીથનિ જયાબેન રામણ્ટ રામાજ્ઞી 
ડેદરાબાદ : ૦૪૦-૨૪૪૧ £#૪ £૩ 


પ્રીતિ વિમળાબેન નાનજી ચૌધરી, 
: ૦૪૦-૨૩૦#૮૮૯૪ 


'લતિ મંજુલાબેન વિશ્રામ ખેતાણી 
સકંદરાબાદ : ૦૪૬-૨૩૦૮£૦ર૫ 
પ્રીચતિ લણીબેન જર્વતિલાલ માક જી 
શેશાખાપડનઅ: ૦૮૯૧-૩૨૦૫૫૨૪ 


એ.પી. ચુવક મંડળ 


ખુશી, 

હસ્કાલ રામજી રામાણી 
&રાબાદ (૯૯૮૯#£૩૮૨૮૧ 
જીપી. - "- . 
તીલ ભજ શેંધાજ્ધી 
[છાખડુપવ્ટનમ : ૬૩૯૩૧૦૨૨૩૪ 


ર 


૬ 3: 


”િવિ11090િરિ 0૨02 


કા કક, . મી 
ઘઇરા અ“: *'., પ 
ગાંધી હોસ્પીટલની સાને, 


ખેતાલાશ રામછી દડંગા 

તૈદરાબાદ : ૯૪૪૦૪૩૪૦૫૦ 
વીરજી શીવછી દડગા 

(સકંદરખાદઃ ૯૨૪૬૫૪૩૮૮૮ 


કચ્છ કડવા પઃટીદાર સમાજ 


વિદ્યાથી ભગઅ, 
નખત્રાણા -કચ્છ 


પ્રમુખશ્રી / મંત્રીશ્રી, 

જપ ભારત સાથે જણા 
પ્રગતિન્ધ પંચે અને શાંતિપૂર્ય 
સભ્યો વચ્ચે ધાર્મિક બાબતે કો 
સથધાજ દુઃખ અનુભવે છે. સતપંથ 
ચાલી રહયા.છે તેવુંજાણ 
રહેલ પ્રવૃતિની જાણ સન્સતન ધર્મ પ્રચાર સમિ 


| 
અખીલ ભારતીય 


સમાધાન લાવવા થી 
હતી તે સમયે સતપંથ ભાઈઓ દ્વારા 
વરસથી ચાલતા કેશનો આશરો લઈ અમદા 
, અમદાવાદથી પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં 


ભરાય ત્યારે સમાજને કલંક રૂપ છે. આ અપકૃત્ય સાંભળ 


ઝોન ઉકળી ઉઠી છે અને આન્દ્ર પ્રદેશ સમાજ તા. 
આ કૃત્યને વખોડી કાઢી છે. 
સમાજ કોઈ પણ એ 
ભાંગવાનો વખત આવે. અય સાથે આત્દ્ર પ્રદેશ સઃ 
મળી એકજ આવાજ સાથે નકકી કરવુંકે સમાજમ 


અને સતપંય ધર્સીઓત્તે 
તેમને કડક સજા ઘવી જોઈએ. 


1 
અસ્તુ 


5્# એજ લી.. 


રવજીભાઈ મૃળજ ચોધરી 
પ્રગખ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


સ્વા પાટીડાર સમાજ 


ભોલકપુર, સિકંદરાબદદ -- ૫૦૦ ૦૮૦- 


બાળુલાલ વિશ્વામ લિંબઃ ખરી 
વરંચલ : ૪૮૪૯૨૦૫૩૦૦ 


વવાનુંકે આપણી સમા 
ક ચપ્લી રહી હતી. છેલ્લા બારેક ભાસ 
ટં કેશ વધુ સંખ્યામાં થઈ 
ઘમંના સભ્યો દ્વારાસતાતન ધર્મતા 


વા મળે છે જે અપ્પજ્ાા બંધાર 
તી દ્વારા વારંવાર કરવામાં આવતાં કેન્દ્રીય 


2753955141 


કૉન: ૦૪૦-5૭૫૩૩૧૨૩ ' ર 
માનદ્‌ અંત્રી ખજ.નાવી તથા મંડોણ સમ્રિતિ વેરમેન ન્યાય સમિતિ ચેરયે' 
વિશ્રામ જેઠા દિવાળી બાબુલાઃ નારબ્ન ચૌહાણ કરસન લધા દિવાન્ની 
કિકંદરાબાદ : ૯૯૫૧ ૪૪૭૭૮૭ ઉદરાબદ : ૯૮૪૯૧૧૫૩૯૮ હૈદરાબાદ : ૯૪૪૦૪૧૮£૦% 
સહસંત્રીઓ રાહ ખજાનચી સભ્ય * 
પરબત પુંજા ધોળુ : : 


ખમ્માત : ૯ર૪£પ૨૩#£૧૫૯ 
નારય ધનજી ભાદાશ્રી 
. નિઝાત્રાબાદ : ૯૪૪૦૦૮૨ 
“ રતનસી ધનજી લિંબાળી 
ચિકંદરાબ્ાદ : ૯૪૪૧૮૫૮૨૬૦ 
સામછી વીરજી દ્િંબાજ્વી 
હિશાપ્યાપટ્ટનમઃ ૯૮૪૯૮૮૧૧ £૦ 
દાંડ વન્ઝત ૦ આ કા 


૧૧૦ 


તા. ૧૪.૩.૨૦૧૦ 


જની સ્થાપનાથી આજઃ૫૦ વર્ષ થયાં 
થી આપણી સમાજના 
રહેલ છે. તે જાણી આન્દ્ય પ્રદેશ 
સભ્યો ઉપરખોટ! કેશ 


[ણ વિરૃદ્ધ છે. આ બંધારણ વિરૂદ્ધ ધઈ 


આવી આ સશથિતીએ બન્ને પંથો વચ્ચે 


કીંગો બ્વોલઇવી તા. ૨૭.૨.૨૦ 
બૅગલોર નિવાસી રમૅશભાઈ વાઘડીયા ઉપરપાંચ 


વાદ કોર્ટથી બીન.જામીન વારંટ પ્રારીત કરી 
આવેલ. સમાધાન વખતે આવા પ્રકારનું પગલું 


1 
! 
1 
સમાજ તરફધી સમાધાતત સમિતીની રચના કરવામાં 
૧૦ના સથાધાન સશિતીની બેઠક ચાલુ 


ઊને આનદ પ્રદેશ સમા૪ની દરેક 
૧૪.૩.૨૦૧ ૦ ની કારોબારી મીટીંગમાં 


કજ અય નીચે ચાલી શકે છે બે પંથ હોયઃ તો સમાજ પડી 
માજની ભલામણ છે કે આપણે સર્વે સાથે 


1 સનાતન ધર્મવોજ-સભ્ય હાવો જોઈએ 


યોને સસાજમાં સ્થાન ન રહેવું જોઈ એ અતે જેશે શરમજનક કુત્ય કર્યું છે 


૬/્ 


વિશ્ચામભાઈ જેઠા દિવાષ્તી 


માનદ્‌ મંત્રી 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા.૧૪.૦૩.૨ર૦૧૦ના શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ (હૈદરાબાદ-સિકન્દરાબાદ )નો કેન્દ્રીય સમાજને ભલામણ કરતો 
એક પત્રઃ 

પ્રતિશ્રી, 

શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, 

વિદ્યાર્થી ભવન, 

નખત્રાણા -કચ્છ. 


વિષયઃ જ્ઞાતિ રીત રીવાજોને લગતા નિયમોના સુધારા-વધારા કરવા બાબત. 


સવિનય સાથે જણાવવાનું કે આપના તરફથી તા.૧૮.૦૨.૨૦૧૦ ના રોજ મોકલાવવામાં આવેલ પત્રના અનુસંધાનમાં 
જણાવવાનું કે ઉપરોક્ત સમાજની ત્રણે પાંખો અને સમાજના વડીલો તેમજ (નિયમોને સમજી શકે તેવા ભાઈ-બહેનો સાથેની 
સંયુક્ત સભા તા.૧૪.૦૩.૨૦૧૦ ના રોજ મળેલ તેમાં “જ્ઞાતિ રીતરીવાજોને લગતા નિયમો” માં સુધારા વધારા કરવા કરવા 
મળેલ સભામાં સર્વાનુમતે નિર્ણય લઈ જે જે ઠરાવોમાં સુધારા કરવાનું જણાતાં ત્યાં ત્યાં સુધારા કરેલ છે. તે પરિપત્ર આની સાથે 
બીડેલ છે. 


ઉપરોક્ત સમાજની આજની આજની સભામાં સર્વાનુમતે ઠરાવ પસાર કરવામાં આવેલ છે જે નીચે મુજબ છે. 


જા ખા ત 


૧) ઠરાવઃ આજની સભામાં સવનિમતે નક્કી કરવામાં આવેલ છે કે કેન્દ્રીય સમાજનું નામ“શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદારસનાતન સમાજ” રાખવા ભલામણ કરવી. 


૨ . ઠરાવઃ જ્ઞાતિના રીતરીવાજોને લગતા નિયમોની કલમનં. ૧૮ અને ૧૯ તેમજ ઠરાવ નં.૧૯ ના નીચેની નોંધ સુધારા સાથે 
સમાજના બંધારણમાં સામેલ કરવા ભલામણ કરવી. 


ધન્યવાદ. 

એજ લી. શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ (હૈદરાબાદ-સિકંદરાબાદ) વતી 

સહી/- સહી/- 

પ્રમુખશ્રી માનદ મંત્રીશ્રી 
(ખીમજી નાનજી પોકાર) (જયંતીલાલ રામજી સુરાણી) 


તા.૧૪.૦૩.૨૦૧૦ના અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજનો (સંસ્કાર ઘામનો) કચ્છના દરેક ગામોની 
સનાતન સમાજોને ભલામણ કરતો એક પત્રઃ 


પ્રતિશ્રી, 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ, 
ગામ.............. લકી. 5523775225 019.0 54.82 ક્ચ્છ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ર્લ્૪ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


વિષયઃ નીચેના ઠરાવોનું આપના સમાજની મીટીંગ બોલાવી વાંચન કરશો અને તેનું પાલન કરાવશો તેવી વિનંતી છે 


અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ દ્વારા શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્કારધામ, દેસલપર મધ્યે તા. 
૧૪.૦૩.૨૦૧૦ના રોજ સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી જેઠાલાલ લાલજી ચોપડાના અધ્યક્ષસ્થાને, કચ્છના ગામે ગામના સનાતન 
ધર્મના પ્રતિનીધીઓની એક મીટીંગ યોજાઈ હતી. જેમાં નીચે મુજબના ઠરાવો સર્વાનિમતે પસાર કરવામાં આવ્યા હતા. 


ઠરાવો 

૧. કચછ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં ચાલતા સતપંથ અને સનાતન વચ્ચેના વિવાદોને હલ કરવા જ્ઞાતિની કેન્દ્રીય સંસ્થા શ્રી 
અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજે સમાધાન કરવાના જે પ્રયાશો હાથ ધર્યા છે, તેને આજની સભા 
આવકારે છે. પણ તા. ૨૭.૦૨.૨૦૧૦ ના રોજ નખત્રાણા ખાતે કેન્દ્રીય સમાજના મુખ્ય કાયલિયમાં યોજાયેલી 
સમાધાન સમિતિની મીટીંગ ચાલતી હતી તે વેળાએ જ સમાધાનમાં રોડા અટકાવવાના હેતુ થી વિઘ્નસંતોષીઓ 


તરફથી જે વાતાવરણ ડહોળી નાખવાનો હીન પ્રયાશ કરવામાં આવ્યો તેને આ સભા સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે . 
આવા સમાજના સંઘઠનને લૂણો લગાડનાર તત્વો સામે કડક હાથે કામલેવા કેન્દ્રીય સમાજને અનુરોધ કરે છે. 


ર. તા. ૨૭.૦૨.૨૦૧૦ ના રોજ કેન્દ્રીય સમાજના કાયલિયમાં સમાધાન સમિતિની મીટીંગ વખતે અમદાવાદની 
પોલીસ બિનજામીન પાત્ર વોરંટલઈને બેંગલોરના શ્રી રમેશભાઈ વાઘડીયા ની ધરાપકડ કરવા આવી ત્યારે સમાજના 
અગ્રણી કાર્યકરો અને ટ્રસ્ટીઓ કેદ્ત્રીય સમાજના પ્રમુખને નોંધારા મુકીને ચાલ્યા ગયા હતા, એ બાબતને પણ આ 
સભા વખોડી કાઢે છે . જે ટ્રસ્ટીઓ ભાગી ગયા તેને ટ્રસ્‍ટીપદેથી દુર કરવાનો કેન્દ્રીય સમાજને આનુરોધ કરે છે. 


૩. શ્રીજેઠાભાઈ લાલજી ચોપડા (ભુજ), શ્રી અબજીભાઈ વિશ્રામકાનાણી (મુંબઈ) , શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાઘડીયા 
(બેંગલોર) , શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી (મુંબઈ) , શ્રી રતિલાલ મનજી પટેલ (ભુજ) , શ્રી પ્રેમજીભાઈ ભાણજી 
કેસરાણી (મુંબઈ) , શ્રી અમૃતભાઈ આર. પટેલ (રાજપુરાકંપા) , શ્રી રમણભાઈ શામજી વાસાણી (વડાગામ), શ્રી 
અશોકભાઈ જે. પટેલ (ધનસુરા) , શ્રી મણીભાઈ ગોવિંદ ઘોઘારી (મુંબઈ) અને શ્રીજી ઓફસેટ ભુજના સંચાલકશ્રી 
પર કોર્ટ કેસ કરવાની ગર્ભત ધમકી આપતી નોટીસો સતપંથ સમાજના અગ્રણીઓ તરફથી બે અલગ અલગ 
જગ્યાએથી આપવામાં આવી છે. આ નોટીસો વ્યક્તિગત ધોરણે હોવા છતાં તેની પાછળ સતપંથ સમાજનો 
દોરીસંચાર હોવાનું આ સભા સ્પષ્ટપણે માને છે અને આ રીતે થતા કોર્ટ કેસો અને ખોટી ફરિયાદો, એ કેન્દ્રીય 
સમાજની ૧૯મી કલમનો ભંગ છે. આવા કૃત્યોને આ સભા સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે. અને ભારતભરના 
સનાતન સમાજના સભ્યો ઊંડા દુઃખની લાગણી અનુભવે છે. 


૪. શ્રીઅખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, સનાતની સમાજના વડીલો દ્વારા જ સ્થાપવામાં આવી છે, એટલે 
કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા મે મહિનામાં યોજાનાર સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવમાં સનાતન સમાજના તમામસભ્યોએ ઉત્સાહથી 
ભાગ લેવો જોઈએ એમઆ સભા માને છે. આપણો કેન્દ્રીય સમાજ સ્પષ્ટપણે જાહેર કરે કે આ મહોત્સવ સનાતન 
ધર્મીઓનો મહોત્સવ છે અને સનાતન ભાઈઓ જ ઉજવશે તેવું ઠરાવવામાં આવે છે. 


૫. મરણ બાદ શબને અગ્નિસંસ્કાર કરવાને બદલે દફનવિધિ (ભૂમીદાગ) કરવો એ શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


પાટીદાર સમાજના ધારાધોરણની ૧ ૮મી કલમનું ઉલંઘન છે, આવું આ સભા સ્પષ્ટપણે માને છે. જ્ઞાતિના જે સભ્યો 


શબને ભૂમીદાગ કે દફનવિધિ કરતા હોય તેમની શમશાન યાત્રામાં કોઈ સનાતન સમાજના સભ્યોએ ભાગ લેવો 
નહીં એવું ઠરાવવામાં આવે છે. 


૬. સતપંથ સમાજ દ્વારા યોજાતા કોઈ પણ ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં સનાતની સમાજના સભ્યોએ ભાગ લેવો નહિ અને 
સનાતની સમાજના ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં તેમને આમંત્રણ આપવું નહિ, એવું આ સભા ઠરાવે છે. 


લી. અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ વતી 
સહી/- 

જેઠાલાલ લાલજી ચોપડા 

પ્રમુખશ્રી 


પત્રની નકલ 


અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનાસયણ અનાતન સમાજ 


ડેબ્દ્રસ્‍્થાન : ભી લહ્મીનારાયણ મંદિર, થી લક્ષ્મીબાજાયણ શંજ્કારધામ, 
શુ.પો, દેશલપજ, તા, ભ્રુજ-ડચ્છ, પીન.-૩૭૦૦૪૦, હોોભ $: (0૨૮૧૨) ૧૨૭૦૩૪૫ 
મન કક 5 5. 


8૨૪ કડવા પાટીદાર લક્ષ્મીનારાયણા સનાતન સમાજ 
ગામ । 


તા. ૧૪-૦૩-૨૦૧૦ 


નીચેના હ્ચવોનું આપના સમાજની મીંટેગ બોલાવી વાચન કરશો અને તેનું પાલન કરાવશો તેવી વિનંતી છે. 


હ હ વી લક્ષ્મીનારઃ'યણા સણાતત સમાજ દ્વારા થ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્કારધામ, દેશલપર મધ્યે તા. ૧૪/૩/૨૦૧૦ના 
સ ! મમુખ જેઠાભાઈ લાહજી ચોપડાના અધ્યક્ષસ્થાને, કચ્છના ગામેગામના સનાતન ધર્મના પ્રતિનિધિઓની એક મીટિંગ 
મેઈ હતી. જેમાં નીસે મુજબના ઠરાવો સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવ્યા હતા, 
ઇરાવો 
કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞા[તૈમાં થાલતા સતપંશ અમે સનાતન વચ્ચેના વિવાદોને હલ કરવા જ્ઞાતિની કૅન્દ્રીય સંસ્થા અખિલ 
ભારતીય ફચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજે સમાધાન કરવાના જે પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે, તેન આજની સત્મા આવકારે છે પણ તા. 
૨૭,૨/૨૦૧૦ના રોજ નખત્રાણા ખાતે કેન્દ્રીય સમાજના મુખ્ય કાર્યાલયમાં યોજાયેલી સમાધાન સમિતિની મીટિંગ ચાલતી હતી 
તે વેળાએ જ સમાધાનમાં રોડા અટકાવવાના હેતુથી વિઘ્નસંતોષીઓ તચ્ફકથી જે વાતાવરણ ડહોળી નાખવાનો હીન પ્રચાસ 
જ ફરવામાં આવ્યો તેને આ સભા સખત શ્ઞબ્ટીમાં વખોડી કાઢે છે. આવા સમાજના સંગઠનને લૂણો લગાડનાર તત્વો સામે કડક 
ી હાથે કામ લેતા કેન્દ્રીય રામાજને અયુરોધ કરે છે. 


૧% 


૧૨. તા. ૨૭/૨/૨૦૧૦ના રોજ કેન્ડ્ીય સમાજના કાર્યાલયમાં સમાધાન સમિતિની મીટિંગ વખતે ર 
બિનજામીનપાત્ર વોરંટ લઇને બેંગ્લોરના શ્રી રમેશભાઇ વાઘડિયાની ઘરપકડ કરવા આવી ત્યારે 
કાર્યકરો અને ટ્રસ્ટીઓ કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખને નોંધારા મૂકીને ચાલ્યા ગચા હતા, એ બાબતને પણા અ 
કાહે છે. જે ટ્રસ્ટીઓ ભાગી ગયા તેને ટ્રસ્‍્ટીપડેથી દૂર કરવાનો કેન્દ્રીય સમાજને અનુરોધ કરે છે. 

૩. શ્રી જેઠાલાઇ લાલજી ચોપડા ( 


કે કુંજ), શ્રી રતિતાલ મનજી પટેલ (ભુજ), શ્રી રમેશભાઇ માવજી વાઘ્યડિયા (લૅગ્લોર), 

કી હૈંમતતભાઇઈ રતનશી ખેતાણી (મુંબઇ), કી અબજીભાઇ વિશ્રામ કાનાણી (મુંબઇ), ક્રી ્ 
કેશરાણી (મુંબઇ), શ્રી અમૃતભાઈ આર. પટેલ (રાજપુરા કંપ!), શી રમણલબાઇ શામર) વાસ ! 
અશોક્સાઈ જે. પટેલ (ઘનસુરા), શ્રી ગઝણિભાઈ ગોવિંદ ઘોઘારી (મુંબઇ) અતે શ્રીજી ઓફસેટ ભુજના 
કોર્ટ કૈસ કરવાની ગર્ભિત ઘમડી આપતી નોટિસો સતપંથ સમાજના અગ્રણીઓ તરફથી બે અહાગ અ 
આપવામાં આવી છે. આ નોટિસ વ્યક્તિગત ધોરણે હોવ! છતાં તેની પાછળ સતપંથ સમાજનો ડં 
સભા સ્પષ્ટપણે સાને છે અને આ રીતે યતા કોઠે કેસો અને ખોટી ફરિયાઠો એ કેન્દ્રીય સમાજની ૧ 
છે. ચવા કૃત્યોને આ સભ: સખત શબ્દોમાં વખોડો કાઢે છે અને ભારતભરના સનાતન સમાજન: સ 
લાગણી અનુભવે છે. 

૪. અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવ! પાટીટાર સમાજ, સનાતની સમાજના વડીલો દ્વારા જ સ્થાપવાઝાં ૨ 
કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા મે મહિનામાં થોજાનાર સૂવર્ણજચંતો સહૌત્સવમાં સનાતન સમાજના ત 
ભાગ લેવો જોઇએ, એમ આ સભા માતે છે. આપણો કેન્દ્રીય સમાજ સ્પષ્ટપણે જાફેર કરે કે, આ મહોત્સથ સનાતન 

જજે ધર્મીઓનો મહોત્સવ છે અને સનાતન ભાઇઓ ઉજવશે તેવું ઠરાવવામાં આવે છે. પી 

પ. મરણ બાદ શબને અગ્નિસંસ્કાર કરવાને બદલે દફનાવેધિ (ભૂમિદાગ) કરવો એ અખિલ ભારતીય કચછ ડડ પઃટીટાર 
સમાજના ધારાઘોરણની ૧૮મી કલમનું ઉત્હંઘન છે, એવું અ] સભા સ્પષ્ટપણે માને છે. જ્ઞાતિના જે 
ભૂમિદાગ કે દફનવિધિ કરતા હોય તેમની સ્ટશાનયાત્રામાં કોઇ સનાતન સમાજના સભ્યોએ લાગ 
ઠરાવવામાં આવે છે. 

૬. સતપંથ સમાજ દ્વારા યોજાતા કોઇપણ ધાર્શિક કાર્થક્રમોમાં સનાતની સમાજના સભ્યોએ ભાગ લેવો નહીં અને સનાતની 
સન્નાજના ધાર્મિક કાર્યકમોમાં તેમને આકંત્રાણ આપવું નહીં, એવું આ સભા ઠરાવે છે. 


જેઠાભાઇ લાલજી સોપડા 
. ઝમુખ 
અખિલ લારતીંય લક્ષ્મીનારાય્રાગ સનાતન ઝમાજ 


ઉત્સાહથી 


યો શબને 
લેવો નહીં એવું 
ત 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો રદ્દ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા.૧૪.૦૩.૨૦૧૦ ના પુના મુકામે સમરત વાગડીયા પરિવારે તેમની ઓળખ સંપૂર્ણ સનાતની છે તેવી જાહેરાત કરીઃ 

તે આરસામાં કદાચ વાગડિયા પરિવાર એક માત્ર એવો પરિવાર હશે કે જેઓએ તા. ૧૪.૦૩.૨૦૧૦ ના પરિવારની સભા 
બોલાવીને જાહેર કર્યું કેતેઓ સંપૂર્ણ સનાતની પરિવાર છે. આવી જાહેરાત તે વખતે અન્ય કોઈ પરિવાર કરી શકે એમન હતો 
કારણ કે પરિવારવાદ એટલો બધો વધી ગયો હતો કે જુદી જુદી નુખના પરિવારોમાં કોઈ સતપંથના ભાઈ હોય તો સનાતની 
લોકો એમને કહી શકતા નોહતા કે આપણે એક સનાતન ધર્મના અનુંયાઈઓ થઈને રહીએ. ફક્ત અને ફક્ત સનાતન સમાજને 
અને સનાતન ધર્મને વફાદાર થઈને રહીએ. એટલા માટે જ ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાના પીઢ વડીલ શ્રી મણીભાઈ પટેલ 
(મમ્મી શ્રી) મને અને હિંમતભાઈ ને ટકોર પણ કરતા કે “કેન્દ્રીય સમાજની વાત આવે છે ત્યારે તમે સનાતન-સનાતન 
એમકરો છો પણ જ્યારે તમારા નુખ આધારિત પારિવારિક મિલનો થાય છે ત્યારે તમે સતપંથ-સનાતન વાળા એક સાથે ગુડે 
બેસીને જમો છો ત્યારે તમો એવા સતપંથના ભાઈઓ સાથે શા માટે સબંધો કાપતા નથી? આ વાત અમોને એટલે કે ઊંઝા વાળા 
કડવા પાટીદાર ભાઈઓના ગળે ઉતરતી નથી”” 


અમારા વાગડિયા પરિવારના વડીલોને એમલાગ્યું કે આપણે વાગડિયા પરિવાર સૌ પ્રથમઠરાવ પસાર કરીને જાહેરાત કરી 
દઈએ કે અમારો પરિવાર સનાતની તરીકે ઓળખાતો પ્રથમપરિવાર છે. તે માટે વાગડિયા પરિવારે પુના મુકામે એક સભા 
બોલાવીને નીચે મુજબના ઠરાવો પસાર કર્યા હતા. 


॥શ્રીસનાતનધર્માયનમઃ॥ 1॥શ્રીલક્ષ્મીનારાયણ વિજયતેત રામઃ॥ 

શ્રી કચ્છ ગામખોંભડીના વાગડીયા તેમજ વેલાણી પરિવારના લગભગ પપ જવાબદાર ભાઈઓની એક સભા વડિલ શ્રી 
ડાહ્યાભાઈ માધવજીભાઈ વાગડીયા (કોલ્હાપુર) ના અધ્યક્ષપદે પૂના મુકામે રવિવાર તા. ૧૪-૦૩-૨૦૧૦સવારના ૦૯-૩૦ 
કલાકે બોલાવવામાં આવેલ આ સભામાં અન્ય ગામોના વાગડીયા પરિવારના ભાઈઓએ પણ હાજરી આપી હતી. 


આ સભામાં નીચે જણાવેલ વિષયો પર ખુલ્લા દિલે ચર્ચા કરવામાં આવી હતીઃ 

(૧) આપણોધર્મવૈદિકસનાતન હિંદુધર્મજ છે એ સિવાય બીજો કોઈ ધર્મ નથી તે સ્પષ્ટતા કરવા બાબત. 

(ર) પીરાણાસતપંથ ધર્મપાળવા વાળાઓની સાથે સામાજીક તેમજ ભવિષ્યમાં સગપણ-સાંતરાં ન કરવા બાબત. 

(૩) ખોંભડી ગામમાં સતપંથ અને સનાતન ધર્મ બાબતે ચાલી રહેલ ગેરરીતીઓ બાબત . 

(૪) ખોંભડી ગામમાં સર્વે પાટીદાર ભાઈઓનો શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજમાં સમાવેશ થઈ ગયો હોય તો 
આપણાં જપૂર્વોજેએ વસાવેલ ખાના (જ્યોતીધામ) ની મિલ્કતોનું એકીકરણ બાબત. 

(૫) અમારા વાગડીયા પરિવારના અગ્રણી ભાઈશ્રી રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડીયાની આપણી કેન્દ્રિય સમાજ 
નખત્રાણાની મુખ્ય કચેરીના પ્રાંગણમાંથી સતપંથી ભાઈઓ દ્વારા તા. ૨૭-૦૨-૨૦૧૦ ના કરાવાયેલ પોલીસ 
ધરપકડ બાબત. ઉપરોક્ત્‌ વિષયો બાબતે વિસ્તૃત ચર્ચા કર્યા પછી આ સભાએ સર્વાનુમતે નીચે પ્રમાણે ઠરાવો પાસ 


કર્યાહતા. 


ઠરાવો 
૧. આ સભા અત્રેથી એવું જાહેર કરે છે કે ખોંભડીના વાગડીયા, વેલાણી (ખોંભડીના) પરિવાર તેમજ અન્ય ગામોથી 


પધારેલા વાગડીયા પરિવારના સર્વે સભ્યો શુદ્ધ સનાતની ભાઈઓ છે અને તેઓ વૈદિક સનાતન હિંદુ ધર્મ પાળે છે 
અને તેથી તેઓ સનાતન હિંદુ ધર્મની રક્ષા તેમજ પ્રચાર પ્રસાર કરતા રહેશે અને આવા કાર્યમાં શ્રી ખોંભડી પાટીદાર 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સનાતન સમાજ તેમજ અન્ય સનાતન સમાજો અને શ્રી અખિલ ભારતીય કચ૪9 કડવા પાટીદાર સમાજ (કેન્દ્રિય 
સમાજ) ને દરેક રીતે મદદકર્તા રહેશે. 


ર૨. આ સભા અત્રેથી એવું ઠરાવે છે કે શ્રી ખોંભડી ગામનાં ભારતભરમાં વસતા વાગડીયા તેમજ વેલાણી પરિવારો અને 
દયાપર, પાનેલી, મેઘપર, ઘારેસી તેમજ વિગોડીમાં વસતા વાગડીયા પરિવારો આજ દિવસ સુધી પીરાણા સતપંથી 
ભાઈઓમાંથી દિકરી લીધી હશે અથવા તો દિકરી દિધી હશે તેમની સાથેના સામાજીક સબંધો યથાવત રાખશે (શક્ય 
હોય તો દુરી રાખશે) પણ આજ પછી પીરાણા સતપંથ ધર્મને માનવાવાળાઓની સાથે નવાં સગપણ-સાંતરાં બાંધશે 
નહિ. આ ઠરાવનું ઉલ્લંઘન કરવાવાળા પર આ પરિવાર કૌટુંબિક અસહકાર જેવા પગલાં ભરશે. હાજર રહેલ સૌ 
ભાઈઓએ એકી અવાજે આ ઠરાવ સબંધે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. 


૩. ઉપર જણાવેલ ઠરાવ નં. ૧ અને ર ને દયાપર, પાનેલી , મેઘપર અને ધારેસીમાં વસતા વાગડીયા પરિવારો જેઓના 
મૂળ ખોંભડી ગામમાં છે અને ગામશ્રી વિગોડીમાં વસતા વાગડીયા પરિવારોનું સંપૂર્ણ અનુમોદન છે. ઉપરોક્ત્‌ 
ન 


ગામોમાં વસતા વાગડીયા પરિવારો અત્રે આ ઠરાવ દ્વારા ઠરાવ નં. ૧ અને ર પાળવા અને પળાવવા માટે સંપૂર્ણ 
બાંહેધરી આપે છે. 


૪. સન ૧૯૯૦ થી ૧૯૯૫ અને તેની આજુબાજુના વર્ષો દરમ્યાન શ્રી ખોંભડી ગામના આપણી જ્ઞાતિના બાકી રહેલા 
પીરાણા સતપંથ ધર્મને માનવાવાળા અમુક ભાઈઓ પીરાણા સતપંથ ધર્મનો ત્યાગ કરી શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન 
સમાજમાં શુદ્ધ સનાતની બની જોડાઈ ગયા ત્યારે તે વખતની સમાજની મિનિટ બુકોમાં તેમની નોંધ લઈ આવા 
જોડાયેલ પરિવારોએ સહીઓ કરી સમાજના ધારાધોરણ તેમજ રીતી રિવાજોનું ચુસ્તપણે પાલન કરશે એવી 
બાહેધરીઓ આપી હતી. તેનું પાલન કરવા અને કરાવવા માટે સમય સમય ઉપર સન ૨૦૦૬ માં ચર્ચાઓ અને 
પ્રયતો થયેલ તેની નોંધ પણ તે વર્ષની મિનિટ બુકમાં કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ કોણ જાણે કેમઆજ દિવસ સુધી તે 
બાબતે કોઈ નક્કર નિર્ણયો શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ દ્વારા લેવામાં આવ્યા નથી. તેથી આ સભા શ્રી 
ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજના પ્રમુખ, ટ્રસ્‍્ટીઓને તેમજ અન્ય હોદ્દેદારોને સનાતન-સતપંથ બાબતે યોગ્ય 
પગલાં ભરવાનું સૂચન કરે છે. 


૫. આસમભા અત્યારે એવું પણ ઠરાવે છે કેસન ૧૯૯૫ અને તેની આજુબાજુના વર્ષોમાં ખોંભડી ગામનાં દરેક પાટીદાર 
ભાઈઓ શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજમાં જોડાઈ ગયા છે તે કારણે ખોંભડી ગામના પૂર્વજોએ ઉભી કરેલી 
ખાના (જ્યોતીધામ) ની સર્વે મિલ્કતોનું વિલીનીકરણ કાનૂની રીતે શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજમાં થવું 
જોઈએ તે આજ દિવસ સુધી થયું નથી તે માટે શ્રી ખોભડી સનાતન સમાજના ટ્રસ્‍ટીઓને તેમજ હોદ્દેદારોને સુચન સાથે 
વિનંતી કરે છે કે આ મિલ્કતોનું સત્વરે કાનુનન વિલીનીકરણ કરાવે. 


૬. મમારા અગ્રણી ભાઈશ્રી રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડીયા, તેમના પિતા શ્રી માવજીભાઈ રતનશી વાગડીયા એવમ્‌ 
તેમના દાદા સ્વ. શ્રી રતનશીબાપા ઉપર સન ૨૦૦૫ માં તદન જુઠા કેસો પીરાણા સતપંથી ભાઈઓ દ્વારા કરવામાં 
આવ્યા હતા, તે અન્વયે શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની સમાધાનની પ્રક્રિયામાં આ જ કેસોના 
સમાધાન અર્થે રમેશભાઈને કેન્દ્રીય સમજે તા. ૨૭-૦૨-૨૦૧૦ ના નખત્રાણા મુકામે તેડાવેલ હતા. તે સભા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


દરમ્યાન જ સતપંથી ભાઈઓ દ્વારા અમદાવાદ અસલાલી પોલીસ સ્ટેશન મારફત ધરપકડ કરાવી જે સતપંથી 
ભાઈઓ દ્વારા એક હિચકારી પગલું ભરાર્યું છે એવું પુરવાર થાય છે. આ ઘટનાને આ પરિવાર અત્રેથી આ સભામાં 
સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે અને શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજને તેમજ શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સમાજને સુચન સાથે નમ્ર અનુરોધ કરે છે કે સમાજના આવા સભ્યોને કારણદર્શક નોટીસો બજાવી 
બંધારણીય ધોરણે તેમની સામે યોગ્ય પગલાં ભરવામાં આવે. 


૭. શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજમાં રહીને અમુક સભ્યો તેમની આસ્થા પીરાણા સતપંથ ધર્મમાં ધરાવતા રહ્યા છે 
અને સમાજનાં ધારાધોરણ અને રીતિરીવાજોનું પાલન નથી કરતા એવા સભ્યોને સમાજના હોદ્દા/કારોબારી સભ્યોના 
હોદ્દા ઉપર અથવા તો સભ્યો તરીકે રહેવાનો કોઈપણ જાતનો અધિકાર ધરાવતા નથી. તેથી આ સભા અત્રેથી શ્રી 
ખોભડી સનાતન સમાજના ટ્રસ્‍ટીઓને તેમજ હોદેદારોને સુચન સાથે અનુરોધ કરે છે કે આવા સભ્યોની સામે 
બંધારણીય ધોરણે યોગ્ય પગલાં સત્વરે ભરવામાં આવે. 


૮. ઉપરોક્ત્‌ ઠરાવોનું યોગ્ય રીતે લખાણ કરી મૂળ નકલ સાથે એક ટપાલ શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજના 
પ્રમુખશ્રી તેમજ મંત્રીશ્રીને રજીસ્ટર પોષ્ટથી તુરંત રવાના કરે, અને તેની નકલો શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન 
સમાજના દરેક સભ્યો તેમજ અન્ય ગામોના વાગડીયા પરિવારોને અને શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સમાજના પ્રમુખશ્રીને પણ રવાના કરવાનું આ સભા અત્રેથી ઠરાવે છે. 


ઉપરોક્ત્‌ ઠરાવો વાગડીયા તેમજ ખોંભડીના વેલાણી પરિવારના પપ જવાબદાર સભ્યોની હાજરીમાં તેમાંના નીચે જણાવેલ 
વડિલો તેમજ અગ્રણીઓની હાજરીમાં પાસ કરવામાં આવેલ છે. 


૦૧) શ્રી કાનજીભાઈ ધનજીભાઈ વાગડીયા જાલના ૧૦) શ્રી અમૃતલાલ જીવરાજભાઈ વાગડીયા વાપી 
૦૨.) શ્રીડાહ્યાભાઈ માધવજીભાઈ વાગડીયા કોલ્હાપુર ૧૧) શ્રી છગનભાઈ કાનજીભાઈ વાગડીયા ન્યુ દિલ્હી 
૦૩) શ્રી રામજીભાઈ હરજીભાઈ વાગડીયા પૂના ૧૨) શ્રી પ્રેમજીભાઈ વાગડીયા ધાનેરા (ગુજરાત) 
૦૪) શ્રી માવજીભાઈ રતનશીભાઈ વાગડીયા બેંગ્લોર ૧૩) શ્રી રમેશભાઈ કેશવલાલ વાગડીયા અમદાવાદ 
૦૫) શ્રી જીવરાજભાઈ વિરજીભાઈવાગડીયા ભારતીનગર ૧૪) શ્રી શિવજીભાઇ લાલજીભાઈ વાગડીયા મદુરાઈ 
૦૬) શ્રી દેવજીભાઈ રામજીભાઈ વાગડીયા કોલ્હાપુર ૧૫) શ્રી હરિભાઈ માવજીભાઈ વાગડીયા કોલ્હાપુર 
૦૭) શ્રી નરસિંહભાઈ માનણભાઈ વાગડીયા પૂના ૧૬) શ્રી વસંતકુમાર માવજીભાઈ વેલાણી બેંગ્લોર 
૦૮) શ્રી વિશ્રામભાઈ માવજીભાઈ વાગડીયા કરાડ ૧૭) શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ માનણભાઈ વાગડીયા પૂના 


૦૯) શ્રી અમૃતલાલ શિવજીભાઇ વાગડીયા સુરત 


શ્રી ખોંભડી ગામના વાગડીયા, વેલાણી અને અન્ય ગામના વાગડીયા પરિવાર વતી, 
શ્રી ડાહ્યાભાઈ માધવજીભાઈ વાગડીયા 
સભા અધ્યક્ષ 


ઉપરોક્ત ઠરાવોનું લખાણ અને પ્રિન્ટ પુનાના શ્રી કૃષ્ણકુમાર રવજીભાઈ વગાડીયાએ કર્યું હતું અને સમસ્ત વાગડિયા પરિવાર 


તેમનો હાર્દિક અભાર વ્યક્ત કરે છે. 
કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ર્દ્૯ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૧૫.૦૩.૨૦૧૦ ના સનાતન ધર્મ જાગૃતિ દ્વારા ઊંઝાના મણીભાઈ મમ્મી ને કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં ચાલી રહેલા 
પીરાણા સતપંથ બાબતે મતભેદો બાબત લખેલ એક પત્ર 


શ્રો સનાતન ધર્માય નમઃ. 
અખિલ ભારતીય ક ક પાટોદાર સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ, 
ી | 


પત્ર વ્યક્વારનું સરનામુંઃ. 


[.1/. 9 & €૦., 
€॥દ્વતલાલતં 0૦€૦૦૫॥દ્ઞા15ડ, | 
#350/1, પપદ9/તા તંત, ' 
પપંટદ્ા' ૪૦028દ1 7106૯, 
1/1/501€ ૨0, . 
8/0૫6/1.0112 - 560 039. 


| 
તા.૧૫.૦૩.૨૦૧૦ | 
| 
પ્રતિ શ્રી, 
કડવા પાટીદાર કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, 
ઊંઝા-૩૮૪ ૧૭૦ 
ઉત્તર ગુજરાત 


શ્રીમાન વડીલ શ્રી મણીભાઇ ઈશ્વરભાઈ પટેલ ની સેવામાં, 


વિષય: કરછ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ માં અત્યારે ચાલી રહેલા પીરાણા સતપંથ બાબતે મતભેદો. 


જત જણાવવાનું કે કરછ કડવા પાટીદારો ના આધ સુધારક પુર્વજો જેવા કે પુ. નારાયણજી બાપા 
તેમજ પુ. રતનશી બાપા અને તેમના સહયોગીઓ ના અથાગ પરિશ્રમો ના પરીણામે કરછ કડવા પાટીદાર 
જ્ઞાતિ ઈશ્લામ ધર્મના પાયા ઉપર આધારિત પીરાણા સતપંથ ધર્મમાં ભટકાયેલ હતી તેને આપણા મુળ 
શુધ્ધ સનાતન ધર્મ તરફ વાળી. તેની ફળશ્રુતિએ નખત્રાણા મધે ૧૯૬૦ માં અમારી શ્રી અખિલ ભારતીય _ 
કરછ કડવા પાટીદાર સમાજની સનાતન હિન્દુ ધર્મના પાયા ઉપર સ્થાપના થઈ. ત્યાર પછી લગભગ ૮૦-. 
૯૦ ટકા જેટલી કરછ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ આપણા મુળ શુધ્ધ સનાતન હિન્દુધર્મ ના પ્રવાહમાં ભળી ગઈ. 
પણ પીરાણા સતપંથ ધર્મ માં જે ભાઈઓ આજ દીવસ સુધી વળગી રહયા તેમના જીધ્દી અને જડવાદી 
વિચારધારાને લઈને શ્રી અખિલ ભારતીય કરછ કડવા પાટીદાર સમાજની આડસ માં રહીને ફરી પાછા 
ધમતિરણ કરાવી સમાજના સનાતન ઘર્મી ભાઈઓમાં ગેરસમાજણો ફેલાવી સનાતન સમાજનું જ ઘોર 
ખોદવા બેઠા છે તેનું દુઃખ થાય છે પણ હકીકત છે. તેથી કરીને અમો શ્રી અખિલ ભારતીય કરછ કડવા 
પાટીદાર સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતી હેઠળ ભારતભરની અમારી સનાતન સમાજો માં સભાઓ ભરી 
સનાતન ધર્મનો પચાર કરી જાગૃતિ આણી અમારી શ્રી અખિલ ભારતીય કરછ કડવા પાટીદાર સમાજની | 
સનાતન સમાજ તરીકેની ઓળખ કાયમ કરાવવા અભિયાન ચલાવી રહયા છીએ. તે વાતથી આપ વાકેફ 
છોજ. 


અત્યરે અમારી માતૃ સંસ્થા શ્રી અખિલ ભારતીય કરછ કડવા પાટીદાર સમાજને તેની મુળ. 
સનાતન હિન્દુ સમાજ તરીકે ની ઓળખ ટકાવવા માટે અને સ્વણીંમ મહોત્સવ ઉજવવા માટે થઈને એક 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૪૭૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૧૦.૦૩.૨૦૧૦ દેસલપર કકક સંસ્કારધામ સભા 
સમાજના સનાતની ભાઈઓની એક સભા દેસલપર સંસ્કાર ધામમધ્યે બોલાવવામાં આવી હતી. જેમાં સતપંથના ભાઈઓ 
દ્વારા આચરવામાં આવેલ રમેશભાઈ વાગ[ડિયા ની ધરપકડ વાળા કૃત્યને વખોડી કાઢવામાં આવ્યું હતું. 


તા.ર૧.૦૩.૨૦૧૦ ના મુંબઈ ઝોને કેન્દ્રીય સમાજને લખેલ એક પત્ર જેમાં મુંબઈ ઝોનની તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૦ બોલાવેલ 
મીટીંગમાં શ્વેતપત્ર બહાર પાડવા માટે કેન્દ્રીય સમાજને અનુરોધઃ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદારસમાજ-મુંબઈઝોન 
ઘાટકોપરમુંબઈ-૮૬ 


તા. ૨૧.૦૩.૨૦૧૦ 
પ્રતિ, 
પ્રમુખશ્રી/મહામંત્રીશ્રી, 
શ્રીઅ.ભ.ક.ક.પા.સમાજ, 
વિદ્યાર્થીભવન, નખત્રાણા 


વિષયઃ મુંબઈ ઝોનમાં તા.૧૯.૩.૨૦૧૦ શુક્રવારના મળેલ સામાન્ય સભાનો અહેવાલ બાબત 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ-મુંબઈ ઝોન દ્વારા સામાન્ય સભાનું આયોજન ઘાટકોપર પાટીદાર વાડી મધ્યે 
ઝોન પ્રમુખ શ્રી મનસુખ ભાઈ વેલાણી ના અધ્યક્ષ સ્થાને મળેલ. તેમાં નીચે મુજબની કાર્યવાહી થયેલી હતી. 


સામાન્ય સભાના પ્રથમએજન્ડા અનુસાર સ્વર્ણિમમહોત્સવ ઉજવવા માટે વિવિધ થીમો આધારિત આવેલ કન્વીનરોના પત્રોનું 
વાંચન કરવામાં આવેલ તેમાં વાર્ષિક રૂપિયા ૨૦/- વ્યક્તિગત યોગદાન અને સમાજના આજીવન સભાસદ બની સમાજને 
કાયમી સહકાર આપવાની અપીલ કરેલ. 


ત્યાર બાદ એજન્ડા પ્રમાણે તા. ૨૭.૦૨.૨૦૧૦ના નખત્રાણા મધ્યે વિદ્યાર્થી સંકુલમાં જે ઘટના ઘટી તે અને બીજા સમાજના 
સભ્યો ઉપર આવેલ કોર્ટની નોટિસોને આ સભામાં સર્વાનુમતે સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢવામાં આવેલ. અને તેના ઉપર 
ખુબજ ચર્ચ વિચારણા કર્યાબાદ આજની સભામાં નીચે મુજબના ઠરાવો કરવામાં આવેલ. 


ઠરાવનં. ૧ 

શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં ચાલતા સતપંથ અને સનાતન વચ્ચેના વિવાદોને હલ કરવા જ્ઞાતિની કેન્દ્રીય સંસ્થાએ 
સમાધાન કરવાના જે પ્રયાશો હાથ ધરેલ છે. તેને આજની સભા આવકારે છે, પણ તા. ૨૭.૦૨.૨૦૧૦ ના નખત્રાણા ખાતે 
કેન્દ્રીય સમાજના કાર્યાલયમાં યોજાયેલી સમાધાન સમિતિની મીટીંગ ચાલતી વેળાએ સમાધાનમાં “રોડા નાખવાના હેતુથી 
સતપંથીઓ તરફથી જે વાતાવરણ ડોહળી નાખવાનો હીન પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો તેને આ સભા સર્વાનુમતે વખોડી કાઢે છે. 
આવા સમાજના સંઘઠન ને લૂણો લગાડનાર તત્વો સામે કડક હાથે કામલેવું તેવું આજની સભા સવાંનુમતે ઠરાવે છે.” 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૭૧ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ઠરાવનં.૨ 

સતપંથીઓ તરફથી શ્રી જેઠાભાઈ લાલજી ચોપડા (ભુજ) , શ્રી અબજીભાઈ વિશ્રામકાનાણી (મુંબઈ) , શ્રી રમેશભાઈ માવજી 
વાઘડીયા (બેંગલોર) , શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી (મુંબઈ) , શ્રી રતિલાલ મનજી પટેલ (ભુજ) , શ્રી પ્રેમજીભાઈ ભાણજી 
કેસરાણી (મુંબઈ), શ્રી અમૃતભાઈ આર. પટેલ (રાજપુરાકંપા), શ્રી રમણભાઈ શામજી વાસાણી (વડાગામ), શ્રી 
અશોકભાઈ જે. પટેલ (ધનસુરા), શ્રી મણીભાઈ ગોવિંદ ઘોઘારી (મુંબઈ) અને શ્રીજી ઓફસેટ ભુજના સંચાલકશ્રી પર કોર્ટ 
કેસ કરવાની ગર્ભિત ધમકી આપતી નોટીસો બે અલગ અલગ જગ્યાએથી આપવામાં આવી છે. આ નોટીસો વ્યક્તિગત ધોરણે 
હોવા છતાં તેની સાથે સતપંથ સમાજનો દોરીસંચાર હોવાનું આ સભા સ્પષ્ટપણે બહુમતીથી માને છે. આ રીતે થતા કોર્ટ કેસો 
અને ખોટી ફરિયાદો, જે કેન્દ્રીય સમાજની ૧૯મી કલમનો ભંગ છે. આવા કૃત્યોને આ સભા સવનિમતે સખત શબ્દોમાં વખોડી 
કાઢે છે. સાથે ઊંડા દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરે છે. 


ઠરાવનં.૩ 

કેન્દ્રીય સમાજ, સનાતની સમાજના વડીલો દ્વારા સ્થાપવામાં આવી છે. તેથી કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા મે, ૨૦૧૦ માં યોજાનાર 
સ્વર્ણિમજયંતી મહોત્સવમાં સનાતન સમાજના તમામસભ્યોએ ઉત્સાહથી ભાગ લેવો જોઈએ. એમઆ સમાજની સભા માને 
છે. આથી કેન્દ્રીય સમાજ સ્પષ્ટપણે જાહેર કરે કે આ મહોત્સવ સનાતન ધર્મીઓનો છે અને સનાતની ભાઈઓ જ ઉજવશે તેવો 
સર્વાનુમતે ઠરાવે છે. 


ઠરાવનં.૪ 

અગ્નિસંસ્કાર કરવાને બદલે દફનવિધિ (ભૂમીદાહ) કરવો એ કેન્દ્રીય સમાજના ધારાધોરણની ૧૮મી કલમનું ઉલંઘન છે એ આ 
સભા સ્પષ્ટપણે માને છે. જે સભ્યો દફનવિધિ કરતા હોય તેમની શમશાન યાત્રામાં સનાતન સમાજના સભ્યોએ ભાગ લેવો 
નહીં એવું સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવે છે. આ ઠરાવનું ઉલંઘન કરનાર સાથે સમાજે તેમજ દરેકે અસહકાર કરવો તેવું 
સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવે છે . 


ઠરાવનં.પ 
સતપંથ સમાજ દ્વારા યોજાતા કોઈ પણ ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં સનાતની સમાજના સભ્યોએ ભાગ લેવો નહિ તેવું સરવાનુંમતે 
ઠરાવવામાં આવે છે. 


ઠરાવનં. ૬ 
ગામે ગામમાં સતપંથીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ કેસો પાછા ખેંચવામાં ન આવે તો તેમની સાથે સદંતર વ્યહવાર બંધ કરવાનું 
સવનિમતે ઠરાવવામાં આવે છે. 


ઠરાવનં.૭ 
આપપત્ર સાથે જોડેલ “શ્વેતપત્ર' ના ઠાફ્ટ પ્રમાણે કેન્દ્રીય સમાજ બહાર પાડે એવું સારવાનુંમતે ઠરાવવામાં આવે છે. 


ઉપરોક્ત ઠરાવો મુજબ કેન્દ્રીય સમાજ નિર્ણયો લઈ મુંબઈ ઝોનને પત્ર દ્વારા જાણ કરશોજી. 
આભારસહ...... 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨રે૭ર્‌ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


લી. શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ-મુંબઈ ઝોન વતી 


સહી/- સહી/- 
પ્રમુખશ્રી મહામંત્રી શ્રી 
(મનસુખભાઈ વેલાણી) (દેવજીભાઈ કરસન ભાવાણી) 


જોડાણઃ શ્વેતપત્ર ડ્રાફટ 


મુંબઈ ઝોનના પત્રની નકલ 


।। શ્રી ઉમિયાય નમઃ॥। 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચછ કડવા પાટીદાર સમાજ-મુંબઇ ઝોન 


સ €/૦. પાટીદાર વાડી, હોટેલ એરવેઝની બાજુમાં, એલ.બી.એસ. માર્ગ, ઘાટકોપર (૫. , મુંબઈ-૮૬. [' 
ફોન : ૦રર-ર૫૧૫ ૧૬૬૬ ટ-ત&ા! : જાપ(ત9થા2૦0૦14૯6છોતવાંથઇત1૦૭.૮૦/0 ર 


તત્‌ ઝમાપ્ન શ્રી. |ઞયાગેગી 0, 
28 વ્અ-દ્મપ-ક.ક. પપ. ન્ય મ ધ્જ 
વાઘપ્યા“હ્મવન., ઝખ્ગાણ૯૫. 


દ હ ન ત હ્ત- 
ત. ત ૧૯1૩1૦૦૮૧૦ 4૬૯ નપ સળ 


2૪૦૬-- [€ જનમ્દદ વા 
દ લ્યબત.. 


ન ી ત્સ્ટપુમ્દાન્ય નત તપને “ગટા 


સક બ્ટનાજાદાનન્‍્ય_ 
નહ્હે 8151 21421 
. 12 -દાર. સસ આલક) 
શ્ની. એત્‌લમ.દ: 5-5. 17 


,ખ- 
ધરસન. ૬%૫૦૩૬૦. કઝ. શ. ભદ કન જમી 


છ. સળેદા., તે અદદ 1 મબ ઝી_ 


ન્્બ્દપ્ની 
ન્ટ. 
બ ભળાય વધ્યાણી-નપ પઝવ્ય્સ હૈ છે 
“ટાવાહી- “થલ હતી_ 
૨નામાન્ય. ગતલ્તાના. પઘમ્દ ત્યજેન્ડપ “નનું સા ૨. નવમ. ઝયય્યન 
1મ1 
ગ્યોનગો ન. પતો 
ઉજ્વવપ મખ્ટે વય થામી “આધ્પરત “અલલ ડગ્યોનડ ત. કછ 
ન. ક્ક્ય.પ્સ વન્દધવ હ તેગ્વટ વાઈડ ત્ય. ૨૦/- વ્યડલિગ ત. થદેગદાન. 
હ્યપ ર 
વેતવે. વ્તમાજન.. વ્બ્પ્સયુવન ગ્લત્પ્સદ હની. “તમપ્ને. ડાયગી ચડકાન 
જી હેઝ્ાપલવાની-_ ખપી લ ડેલ. 


અ૬. શ્નેજેતપ ઝખર્થે તપ ૨૩-૨૭૧-૫૫ નખ્ત્ાટદ 
દ્સાસ્હન 


ઘટી 
ન દ હદ્રતમ.દે જે ધના 
સદ્થે 1વદ્પજી  વ્યઇલ ક: તેટ. છિ 424૫૫ નત તસ સપ વવ્લનૃસન્તે 
ક2 ક 
નતહ્પ્યો ઉપ-ન- “પધ ત્ઝુ પલ 
નતા. “અઝ સતેનપ ઉપર. પ્ર 
વપઝત્પ ૨૫૦૬ મ. વખત કડામ્વાસ્પ ી કન 
ચરર ₹ઘચ્પચ્ણ્પ કર્યા બાજ વ્ઝાજની “ત્યા સ્ટ ઝી. સુજ્બન 


852૬૬1 સ-૫ વબ નેલ 


તે વતન બોજા વાઝસાજન 


૨૨. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૨૭૩ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


॥ શ્રી ઉપિયાય નમઃ! 


વા સડ 
ય શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ-મુંબઈ ઝોન (કઝર. 


મી €/૦. પાટીદાર વાડી, હોટેલ એરવેઝની બાજુમાં, એલ.બી.એસ. માર્ગ, ઘાટકોપર (૫), મુંબઈ-૮૬. 
ફોન: ૦રર-ર૫૧૫ ૧૬૬૬ ૦-01 : 10૫૮૧812070 14691તતાંત100૭૦૭.૦૦/૪0 પી 


દિનાંક: */૧.- 3-- 2૦૧૦ 


ઠશાવન જ 


ક જ સસ: 
શ. ડચ્છ 55૧૫૫ પાટી ૨ જા ન્યાત વ્વેતપ% વાન ક્લસ્સવન. 
« 6 4₹-રદન જે વ્તખાપાન્‌ 5શ્થ્દનદ 
૯૭ન_પ જવાદો ને. ઈ ઈલા 4પ ડઞાવત હ ડિ. નહ 


સક -- ઝે શટ ડો 
છે. પય્પ્ય્સે રડ ૬૩૩૦. જૈ. તેનો. ના” વ્સભ્દપ જાવક 


#ટજ૧ 1. 
૫41 ષ્‌૦ - સ્હે-ન્ટે૪૧ ૯ ૫13131110૫1 પ્ત્રા તો ન્દાથ. *્ર-[ અ-૫જ/#4_૫ ડયા ટ્ર 
મ -[પ્હવતી- વબ્પ્ન્જ 
પાં જય થા ભા ન્સકમજ્સ'ની. ઝ2 ટમા 
દ અલપ કદ તસવ્ર- જે 
ત્રન્‌મપ્ઘ્ટાન.સ43 "ટાક ત11)ન્‌_વાવતા-_ ટત £1_ હ 


તણ 


ર ક્‌ હિ ક ” ક. ક નર “ન્ન 
0 ત વચ્છ. ૭. અપખ્પ્વપ્ન્દા ન નક્વાન્ન -5૮પસ૫ ન ૮૨ ક 
હતે-ઝ3 
દ ગબ્મઝ, ન્તવ્યન તત વખોડી "કકે જ 5 ન્નમપ્જન. 420 કુ 
ન જ દ પ૮ ત્ર્ઞ.1જ 
ધા સ છા વત્વ્યો “પૈ કડક ૬! ડામ દ તે 0 


શટ ન 


ડ્ક્‌ 
-₹( દસ ન્તવ્પન મત્તા ડને “ન. 


& વદ ન. વટ. 


તયા ર૬ કૂદ કા જેકાલ્માર્જ લાબું ચ્યોપડા ક 
જા વસા ભનજુી પર્સ (૦૧૫૧૦, શ્રી ૧૦૭21 ભાવનુ વાધઘડીય્ય €૦૦લર?. 
_ ઝી ડિપ્ઝત. જતન પ્રસ છી લમેલવઝે, કી નંગ બનુ ક્ય કાનાણી મુક, 
છ કા જેમનુ ત્મ[ઞનુ કનાના/(ગી૬મબળજે., ઝા ન્ગસૃત. જનાર ડા જે 
શ“ રમણ ઈમે ગચ વાષ્સા/ગી, (ઈવડગ!મ) .20 “નડ જે. પમસ્ત (લાનગ્ૂર)2 . 
કા ર્ભ્ઈછાખાત ગા વદ અકાળ. ઉ , ખને 50% ગસ્‍ેપ્ટ્રસેટ- વ્મજન્યા 
ન્તમપલક 0 પચ કોટ જસ 3ચ્વપ્ની- કા ધમત અપ્પતી_ 
નટીન્યે હ વયલગ. ન્તઈલગ- જ્્સ્પ્મ્ની થ્‌ ક હ્રા, 
1 નોટીસો ૮“ ૬ટાગા ત. ધ્ેસ્હે ૯૧૫ જુત્પ તની_ ન્યાજ્ડે ગ્તતપ્દચા 
સમપ્જને શોર. સોચાય હાની “પ સતા રપ્પધ્ટ'પણે લદુમતી૧ 
ઞાને દ્ધ નના રત ૨૮: 25 પ હાન ૧પાટ_ ફર્યા દ જે 
ક પ પ દ વ્‌ વજ 
તડ કેન્દી.પ- “મજન. ૨ ૬-'કદામ્તસા ટર્મ. હૈ. ૨૫૫૦૫ ટ ્થનદ ૨-૫ 
“5 ક્ટ ચેતત્મપ અવ્નુમે વ્સખત. હાખ્રોસ લખી ડારે હી અાઘોઉડા 
કે દુઃખની_ લા૩૪- ૧૫૩૬ ડરે ૭, 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૨૭૪ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


॥ શ્રી ઉપિયાય નમઃ।। 


ર. શ્રી અખિલ ભારતીય કરઇ કડવા પાટીદાર સમાજ- "મુંબઇ ઝોન “ઝટ 


₹/૦. પાટીદાર વાડી, હોટેલ એરવેઝની બાજુમાં, એલ.બી.એસ. માર્ગ, ઘાટકોપર (૫), મુંબઈ-૮૬. |'* 


મે 
5.507 ££ છ-ળપ્ાં : તાવાતઇથાટ૦૧૦1વ(રેઈતાંણ100૦૩.૯૦૧3 -ઝુજ્્નમ-- 7 
જ જુ ક . 
%------- દિનાંક : ૧ - 3- -૦૨૧૮ 


હરવ્દનઃ 3 


ત ટર ષ્ટ દ છ જ 
1ને. ૨11૫૬૮૯૬1૬ 
ભુ ટિ તન ૩11૧૧ 111 તલૈ૬1 ર્‌ 
કન્સીપ_ *₹૫મ313૫૧ સ્તનના તર કે 
મ ૦4 ગ્યો નર. 
૨પપ્વી જ. તેથી_ ફેન્ઈપ. વ્યાજ ૨૨ સ ૨૦૬0 ક 
સય સહ્પેતણ્વ્ન“મ૫1૫ વનના તન નન સપ્જ ગ. ન્ન 
મો ન્બર્ઝા ડખ. સ.મ. જેઝ્:. “13૫૫૧ ન્ન નવમ “૧-1 ૧- ૨] 
ડ્‌ 


બ્્લ્ય(૦ ય ગ 


ઉ 
(ભમ. વ્લતભ્ટ્ા ન: 53:8૮ 


- ક દત “(૦1૫1૬૬21 
હે દેસ્દપ_ અમખમાજ જ્પ્વષ્2- પગે જડને પે ડ્‌ તન મારુ મા _ ન દ 
ન જ # ૨૦ અ 
દા.જીખન્ટદેન્લે ને ગ્ઝ્ઓ ત શસવિ. ત્મ જેન્નો જ ૨3૩૧૮૬2૫ મ 
ર. ** 4 ષ્- મ 
દ જ ક્ર 
ત્વ્પ્વ્વગુમ ને ન્વ જ. 
જ 5 
. ટ દિ યે કે ક 
નાન છોન્ડ ખી ર “હ હ૬ કી દડૂગ1યર્યદ. જામ ક 


ન.પસવ્બેસ્ડાસ. કચ્વ્પપ્ન- 


(1! 


ર 'ઝો કલમા, 3ને 
“ઝો કન્દીય.. વસગ્પ્જન 1. દા શાની ક ક કજ 


જ ી કો 
છો ન્દે “અપ સ્સત્પ્મ “પપ સણ સપને ૬ ી 
ી ર “મ. ન-સપપગ બ્ત્ઝ્પ૫ઝન્) નત્ય ગા! 

૭ટાથ તોમર). જ“ત.શ૨પન ચાઝાપમ્પ ષ્્‌નપપાગ્‌ 


જે ન્છાત્ન્ય ધડ્નયાંદેટ 


વડ 
ક્સ્ત્પે 

વ 
દ-ત્‌૦૫ તેવાં 


જ્‌ શ જ ૨) -૪ 
૧ર. ઝેન ૩૨૦ 
હજ દ. ક કેશાષ્વા, બ. કતા 


ક 
વ્ય્ન્લ્ટડાર- 4-૧૬ 


દ તમન પ્જે ન્મ દરેકે 
ઉલ્લધય્‌ન. 43ન ૨ , ચપ ન, હ 
બી વ્વ ્યવશન મત્ત રનસ્ાતવ્યમ ૦-ા વ ૬. 


ઠરાવ ન.. પ: 


ક અત્પપ. વ્લમપ્જ ર્વોચપ ડોર્હ પ2 ઘા્ગીડ ડાય દમ ગી 
ત] તપ. 


ક . 
થપ્પત્ત તપ ૩31% ન 
છો કે “ર સેજ વ્વ નતો. 
૦ વે દર હવ નહે વુ ડી 
ક જ્ટ( “1 ડ્ર (મ (ગદ. 
ઝતન!તની_ “વતષ્દ“૦્દ ્‌ 


. “ લ્‌ 
ડગ્બધવ્યામદ “પવ કઇ 


821૧૫ નઃ ઉ. ૬-1 સ્‍૫૫ ન્ટન૫। ૮) દ;_ નેક 


ક જ્‌ 
-ડડડડ ઝમ ગ્મ્સ્મ્પપ તતત પપ્પા ૩13૫ 


ષ્‌ અ «* / હ હ 
છ જ દક ઝા જ્ાંદઃડસ. જપશ્હાર જટ 
ન ઉ 1 31 દ 
1મપ ન. સવ દ. 
9 પેગ્ગવ લ 
વ્/#વ છ. 


ત -પ્સવપ્ન, વ્તવપન બર્ત “હુનાવવ સ્પ 


સ. ૭: ક 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૭૫ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


॥| શ્રી ઉમિયાય નમઃ 


ફે) શ્રી અખિલ ભારતીય કચછ કડવા પાટીદાર સમાજ-મુંબઈ ઝોન જ 


ર રી €/૦. પાટીદાર ધ આ મો ન ર એસ. માર્ગ, ધાટકોપર પ ), મુંબઈ-૮૬. 


હજુય 
ક જ 
સ્રા ર 


* પડ દિનાંક: “૧-૩2-૨૬૧૦ 
ર ને. ધિ ર્ન. જ ભયાન 
નવા # જે ી રી ત્મ્દા 
ડે હેજ કબ. તકા ૦૫ ડાયટ કદ... 
વેત્‌-પ “પઝ “પ ી 
જે [ સબ ૧. 
રે (ન્‌મ- ડન્ાાલવાસ। 
હે ન્ન્વ 21-૯1 
પાડ વ્યા જુ “વે હ ઝબકે 
જ -1%, ન્લસપ% [બારા “ધ 2 
તડ પ... જન કજ[પષ- 
(3પર્નપેવ્પઓ ઢચ્પયા કો 
ચ્હે હમે 
ઝેન જ તપગ્ર ૨13૫ “જણ 4પ જુ 


વ્પ્ત1ત્તાર સઅય--:ઃ 
ક 
હ. 


ઠ _મૂબજેત્તાન 
ગ વઅર્યાત બ. લ્મપ્વ્તીસ. કથ ૬ડવ-.પ પાદીદાર ન્સમ૫પ%-મ 


ટજ? સા 
ઝક ર ટાઝેગી_ 


( સનસપખ્ ત્તા્છે વહણી» ( દેવુ વ્મ્પ્જ દખાવાણી_» 


(૩05. શ્વસપત્ા'ડ૫૦ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ર૭૬ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


બોલાવેલ અને તેમાં એતિહાસિક ઠરાવો પસાર કર્યા હતા 


આ સભા બેંગલોરની લાલબાગ કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજના લક્ષ્મીનારાયણ ભવનમાં બોલાવવામાં આવી હતી. 
ટૂંકી અવધીના આમંત્રણ છતાં પણ કર્ણટિકની બંને ઝોનો ઉપરાંત તામીલનાડુ રાજ્યની અમુક સમાજોએ આ સભામાં ખુબજ 
ઉત્સાહથી ભાગ લીધો હતો. આ સભાનું આયોજન દક્ષીણ કણટિક ઝોનના મહામંત્રી શ્રી અરજણભાઈ હીરજી સાંખલા, 
બેંગલોરની માતૃ સંસ્થા એવી શ્રી પાટીદાર પરિવાર સમાજના મહામંત્રી શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાગડિયા, લાલબાગ પાટીદાર 
સનાતન સમાજના પ્રમુખ શ્રી મણીલાલ ભીમજી બાથાણીના સહિયારા પ્રયતલોથી શક્ય બન્યું હતું. તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૦ના 
કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણમાં ચાલી રહેલી સમાધાન સમિતિની બેઠક વેળાએજ સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા રમેશભાઈ માવજી 
વાઘડીયાની સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા પોલીસ ધરપકડનું હીન કૃત્ય થયા પછી વાયુ વેગે સમગ્ર ભારતભરની સમાજોમાં આનો 
પડઘો પડ્યો હતો. ગામેગામખઆ બાબતની સભાઓ બોલાવીને તે ઘટનાને સખત રીતે વખોડી કાઢવામાં આવી હતી અને 
કેન્દ્રીય સમાજને ભલામણ કરતા ઠરાવો પસાર કરવામાં આવ્યા હતા. તેવી સભાઓમાંની બેંગલોર મધે યોજાયેલ સભા પણ 
એક હતી. લોકોમાં જબરજસ્ત ઉત્સાહ અને લાગણીઓ હતી. 


આ સભાનું અધ્યક્ષ સ્થાન બેંગલોર ની આઠે સમાજોના વડા શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગતે શોભાવ્યું હતું. તેમાં દક્ષીણ કર્ણાટક 
ઝોનના પ્રમુખ શ્રી નાનજીભાઈ વાલજી લીંબાણી , મહામંત્રી શ્રી અરજણભાઈ હીરજી સાંખલા, ઉત્તર કર્ણાટક ઝોનના પ્રમુખ 
શ્રી લધારામપ્રેમજી ભાવાણી (ધારવાડ) અને મંત્રી શ્રી વાલજીભાઈ હીરજી પોકાર (રાણેબેજ્ઞુર) અને દક્ષીણ કર્ણાટક ઝોનની 
તમામ૧૮ સમાજોના હોદ્દેદારો, ઉત્તર કણટિક ઝોનની હુબલી સમાજ, બેલગામસમાજ, હોસ્પેટ સમાજ, હાવેરી સમાજ, 
ધારવાડ સમાજના પ્રતિનિધિઓ તેમજ તામીલનાડુ અને આંધા પ્રદેશના સનાતની ભાઈઓએ હાજરી આપી હતી. તદુપરાંત 
બંને ઝોનના કેન્દ્રીય સમાજના પ્રતિનિધિઓ જેવા કે ખીમજી પ્રેમજી પોકાર (નેલમંગલા) , વિનયકાંત પ્રેમજી રવાણી લોકાપુર 
અને હરજી મેઘજી જાદવાણી (હુબલી) વગેરે મહાનુભાવોએ હાજરી આપી હતી. કોલકતા થી પધારેલ શ્રી જયંતીભાઈ 
ચોપડાને પણ મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરાવ્યું હતું. 

આ સભાને રમેશભાઈ વાઘડીયાએ કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણમાં સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ પોલીસ ધરપકડની 
બીનાનો વિસ્તારથી ચિતાર આપ્યો હતો. સભામાં ઉપસ્થિત સર્વે મહાનુભાવોએ પોતાના મંતવ્યો આપ્યા હતા અને છેલ્લે સભા 
અધ્યક્ષે તા. ૨૭.૦૨.૨૦૧૦ ના કેન્દ્રીય સમાજમાં બનેલ ઘટના ને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢી હતી અને સભામાં પસાર 
કરેલા ૧૦ ઠરાવો સભા સમક્ષ વાંચી સંભળાવવાનું કહ્યું હતું. ઠરાવોનું વાંચન સનાતની ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ગોરાણીએ કર્યું 
હતું અને સૌ સભાસદોએ પોતાના હાથ ઊંચા કરીને તેને અનુમોદન આપ્યું હતું. આ ઠરાવો ઉપર દરેક મહાનુભાવો અને દરેક 
સમાજના પ્રતિનિધીઓએ સહીઓએ કરી હતી. પણ મને અફસોસ એક વાતનો રહ્યો હતો કે બેંગલોરની પીન્યા સમાજે આ 
ઠરાવોનો વિરોધ કરી ઠરાવો ઉપર સહી કરવાની ના પાડી દીધી હતી . વધારે નવાઈ તો ત્યારે લાગે છે કેઆ સમાજના મોભીઓ 
માં એક હતા શ્રી ગોપાલભાઈ વીરજી પોકાર કે જેઓ જ્ઞાતિના સુધારક વડીલ શ્રી પરબતભાઈ લખુ પોકારના પૌત્ર હતા અને 
બીજા હતા શ્રી ધનજીભાઈ મનજી છાભેયા કે જેઓ તે સમયના કેન્દ્રીય સમાજના ટ્રસ્‍ટી હતા. તે ઠરાવોની નકલ નીચે પ્રમાણે 
છપાવવામાં આવી છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૭૭ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


બેંગલોરના ૨૨.૦૩.૨૦૧૦ ના ઠરાવો ની નકલ 


ન ક- તનનન ] 


શ્રી કરછ કડવા પાટીદાર સમાજ દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોન એવં 
શ્રી કરછ કડવા પાટીદાર સમાજ ઉત્તર કર્ણાટક ઝોન ની 
સંયુકત સભા તા. ૨૨.૦૩.૨૦૧૦ 


સ્થળઃ શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ ભવન, લાલબાગ, બેંગલોર 
સમયઃ બપોર પછી ૩.૩૦ વાગે. 


શ્રી કરછ કડવા પાટીદાર સમાજ, દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોન અને ઉત્તર કર્ણાટકઝોન ની એક સંયુકત 
સભા બેન્ગલોરના વડીલ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગતના અધ્યક્ષ સ્થાને બોલાવવા માં આવેલ હતી. આ 
સભામાં સમગ કર્ણાટક ની તમામ સમાજો ની ત્રણે પાંખો ના ભાઇ-બહેનો ની હાજરી તેમજ તામીલનાડુ 
અને આવ્ધાપટ્દેશ ના અગૃણી સનાતની ભાઇઓ પણ આમંત્રીત હતા. આ સભા માં કેન્દ્રિય સમાજ માં 
અત્યારે ધર્મ બાબતે ચાલી રહેલ પરિસ્થીતી ને ધ્યાનમાં રાખીને નિચે મુજબના ઠરાવો સર્વાનુમતે પસાર 
કરવામાં આવ્યા હતા. 


ઠરાવો 


ઠરાવ ન. ૧ 

સમાજ ના સનાતની ભાઇઓ નો સખત વિરોધ હોવા છતાં કહેવાતી સમાધાન સિમતી માં પાંચ 
સતપંથી ભાઇઓ નો જબરન સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. પરણામે તા.૨ર૭.ર.૨૦૧૦ ના અમારા કર્ણાટકના 
ભાઇ શ્રી રમેશભાઇ માવજી વાગડીયા ને નખત્રાણા કેન્દ્રિય સમાજની મુખ્ય કચેરીમાં તેમના જ કેસ ના 
સમાધાન માટે તેડાવવા માં આવ્યા હતા. તે જ સમયે પીરાણા સતપંથ સમાજે અમદાવાદ-અસલાલી પોલીસ 
દવારા બીન-જામીનપાત્ર વોરંટબજાવી ધરપકડ કરાવી તે ઘટના ને આ સભા કડકાઇ થી વખોડો કાઢે છે 
અને અત્રે થી ઠરાવે છે કે પીરાણા સતપંથ સમાજ ના ભાઇઓ ક્યારેય પણ વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય માણસો 
નથી અને તેમનો ભુતકાળ જોતાં એ વાત પુરવાર થાય છે કે આ સતપંથ સમાજના ભાઇઓ એ આપણી 
કેન્દ્રિય સમાજને કદીએ પોતાની સમાજ ગણી જ નથી કારણ કે તેમની આસ્થા સંપુર્ણ રિતે તેમની પોતાની 
સતપંથ સમાજમાં જ છે. તેથી આ સભા કેન્દ્રિય સમાજ ને અનુરોધ કરે છે કે આવાં કૃત્ય કરવા વાળા 
લોકો સામે કડક માં કડક કાર્યવાહી કરે. 


ઠરાવન. ૨ 

શ્રી અખિલ ભારતીય કરછ કડવા પાટીદાર સમાજ (કેનિદ્ય સમાજ) ની સ્થાપના સન ૧૯૬૦માં 
એવા જ્ઞાતિ સુધારક વડીલો દવાર। કરવા માં આવી હતી કે જેઓએ પીરાણા સતપંથ મત નો સદ્ાયને માટે 
ત્યાગ કરી વૈદિક સનાતન હિન્દુ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો અને કરાવ્યા હતો. તેથી એ વાત પુરવાર થાય છે 
કે આપણી કેન્દ્િય સમાજ વૈદિક સનાતન હિન્દુ ધર્મી સમાજ છે અને તેના સૌ સભ્યો વૈદિક સનાતન હિન્દુ 


કારે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૭૮ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


-૨૧- 


ધર્મ પાળે છે. તેથી આ સભા અત્રે થી ઠરાવે છે કે કેન્દ્યિ સમાજ સત્વરે સમાજના નામ માં સનાતન -હિન્દુ 
શબ્દ નો સમાવેશ કરી સ્વર્ણીમ મહોત્સવ પહેલાં તે બાબતે સમાજ ના બંધારણ માં પણ જોઇતા ફેરફારો કરે. 


ઠરાવ ન. ૩ આજીવન સભ્યપદ આપવાની પદ્તિઓ માં ખામી બાબતે 

। અત્રે આપણી કેન્ર્દ્‌િય સમાજ જેવી માતબર સંસ્થા માં આજીવન સભ્યપદ મેળવવા જે પદ્તિઓ છે 
તેમાં અનેક તૃટિઓ તેમજ ખામીઓ છે. તે અન્વયે અત્યારે કરછ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિનો ૧૮ વર્ષ ઉપર 
નો કોઇ પણ માણસ કોઇ પણ ધર્મ પાળતો હોય તે આજીવન સભ્ય બની શકે છે. તેથી હાલ માં સ્વર્ણીમ 
મહોત્સવ નિમીત્તે નવા એક લાખ સભ્યો બનાવવા ની ઝુંબેશ માં જે કાંઇ નવા સભ્યો બનવા માટે 
દરખાસ્તો આવી છે તેમને આજીવન સભ્યપદ ત્યારે જ આપવામાં આવે જયારે તેઓ મુકરર કરેલા અરજી 
પત્રકો ભરીને આપે કે જેમાં તેમના નામ-ઠામ સાથે તેઓ કયો ધર્મ પાળે છે તે બાબતો નો ઉલ્લેખ કરવા માં 
આવ્યા હોય. તેથી આ સભા અત્રે થી કેન્દ્યિ સમાજ ને સુચન સાથે અનુરોધ કરે છે કે સમાજ ના આજીવન 
| સભ્યપદ આપવા માટે ની અત્યાર ની પદ્તિઓ માં ઘર-મુળ થી ફેરફારો કર્યા પછી જ નવા આજીવન સભ્યપદ 

ની માન્યતા આપવા માં આવે. 


ઠરાવ ન. ૪ 

આપણી કેન્દદ્‌િય સમાજ ના બંધારણ-ઘધારા ધોરણ તેમજ રીતી રીવાજો ની કલમ ન. ૧૮ અન્વયે 
આ સમાજ માં આજીવન સભ્યો એવા લોકો જ થઇ શકે કે જેઓ વૈદિક સનાતન હિન્દુ ધર્મ પાળતા હોય. 
તેથી એ વાત પુરવાર થાય છે કે પીરાણા સતપંથ ધર્મ પાળતા લોકો આ સમાજ ના સભ્યો બની જ ન શકે 
કારણ કે તેઓ ની તેમની પોતાની પીરાણા સતપંથ સમાજ કાર્યરત છે અને તેમાં તેઓ સભ્યો છે જ. પણ 
અત્યાર સુધી જે કોઇ સતપંથી ભાઇઓ આ સમાજ ના સભ્યો બની બેઠેલા છે તેમને કેન્દ્રિય સમાજ ના 
બંધારણ અને રીતી-રીવાજો ની ધાર્મિક અર્થાત સનાતન હિન્દુ ધર્મને લગતી કલમોનું ચુસ્ત પણે પાલન 
કરાવે અને પાલન ન કરે તો તેમની સામે બંધારણીય ધોરણે શિક્ષાત્મક પગલાં ભરવા માં આવે. આવાં 
પગલાં ભરવા માટે સમાજની કારોબારી સભાને બંધારણની કલમ ૯ ની પેટા કલમ ન. ૨ અન્વયે સવોચ્ચ 
સત્તા આપવા માં આવી છે. તેથી આ સભા સર્વાનુમતે કેન્દ્િ સમાજ ને અનુરોધ કરે છે કે સમાજના મુળ 
ઉદ્દેશો અને હેતુઓનું જતન કરવા માટે તે બંધારણની આવી કલમો નો શસ્ત્ર તરીકે ઉપયોગ કરે. 


ઠરાવન.પ 

અત્યાર સુધી પીરાણા સતપંથ સમાજ દવારા જે કોઇ ખોટા કોર્ટ કેસો અને ખોટી પોલીસ ફરિયાદો 
ભલે વ્યકિતગત નામો થી કરવા માં આવી હોય પણ તેની પાછળ સતપંથ સમાજનો દોરીસંચાર હોવાનો 
આ સભા સ્પષ્ટ પણે માને છે અને આવા કૃત્યોને આ સભા સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે અને 
ભારતભરની સનાતન સમાજના સભ્યો ઉંડા દુઃખ ની લાગણી અનુભવે છે. તેથી આ સભા અત્રે થી એવું 
ઠરાવે છે કે આવા કેસો તેમજ હવે પછી થવાના કેસો જે કોઇ સનાતની ભાઇઓ ઉપર થયા હોય અથવા થવાના 
હોય તેમને સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્યિ સમાજ પુરે પુરું પીઠબળ (કાનુની એવં આર્થિક) પુરું 
પાડે એવો કેન્દ્રિય સમાજ ને આ સભા અનુરોધ કરે છે. 


ન્ન્ઝે 


ર 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ર૭૯ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


કડ 
| કરાવ ન. ૬ 
શ્રી અખિલ ભારતીય કરછ કડવા! પાટીદાર સમાજ ની સ્થાપના એવા વડીલો દવારા જ કરવા માં 
આવી છે કે જેઓ એ પીરાણા સતપંથ મતનો હંમેશ ને માટે ત્યાગ કરી વૈદિક સનાતન હિન્દુ ધર્મ નો 
અંગીકાર કર્યો હતો. એટલા માટે કેન્દ્યિ સમાજ દવારા આગામી મે મિહના માં યોજાનાર સુવર્ણ જયંતી 
મહોત્સવ માત્ર સનાતની ભાઇઓનો જ મહોત્સવ છે અને તે માત્ર અને માત્ર સનાતની ₹માઇઓ જ ઉજવશે એવું 
આ સભા અત્રે થી ઠરાવે છે. 


ઠરાવ ન. ૭ 
તા. ૨૭.૨.૨૦૧૦ ના રોજે કેન્દ્રિય સમાજ ના મુખ્ય કાર્યાલય જે આપણું સંસદ ભવન છે તેમાં 
સમાધાન સમીતી ની સભા વખતેજ અમદાવાદની પોલીસ બિન જામીનપાત્ર વોરંટ લઇને બેન્ગલોરના શ્રી 
રમેશભાઇ માવજી વાગડીયાને ધરપકડ કરવા આવી ત્યારે સમાજના અગુૃણી કાર્યકરો અને ટ્રષ્ટીઓ 
સમાજના પ્રમુખશ્રી ને નોંધારા દયાજનક સ્થિતી માં મૂકોને ચાલ્યા ગયા હતા, એ બાબતને પણ આ સભા 
વખોડી કાઢે છે. જે ટ્રષ્ટીઓ અને હોદ્દેદારો ભાગી ગયા હતા તેને ટ્રષ્ટીપદે થી અથવા તો હોદ્દા પર થી દુર કરવા 
| |[આસભા કેન્દ્યિ સમાજ ને અનુરોધ કરે છે. 


ઠરાવ નં. ૮ 

ઉપરોકત ઠરાવોને ઘ્યાનમાં રાખીને આપણી કેન્દ્રિય સમાજ તમામ જરુરી બાબતો આવરી લઇને 
એક શ્વેત પત્ર ત્વરીત બહાર પાડે જેની ડાફ્ટ કોપી જે અત્યારે આ ઠરાવો સાથે સંલગ્ન કરેલ છે. આવા 
શ્વેત પત્ર ને ભારત ભર ની સનાતન સામાજો વધાવી લેશે અને સ્વર્ણિમ મહોત્સવ માં ઉમંગ થી ભાગ લેશે. 
આવું શ્વેત પત્ર સ્વર્ણિમ મહોત્સવ ના આયોજન પહેલાંજ બહાર પડવું જોઇએ અને ત્યાર પછી જ ર્વર્ણિમ 
મહોત્સવ ની ઉજવણી થાય એવું આ સભા અત્રે થી ઠરાવે છે. 


ઠરાવ નં. ૯ 

અત્યાર સુધી રલ્ઝોન ના પૃતિનીધીઓ ને સમાજ માં બંધારણીય ધોરણે માન્યતા આપવામાં આવી 
નથી. તેથી આ સભા અત્રે થી એવું ઠરાવે છે કે આવા ઝોનલ પૃતિનીધીઓ ને પણ બંધારણીય ધોરણે 
માનયતા આપવામાં આવે અને તેમના હકકો અને ફરજોનો સમાજના સુધારેલા બંધારણ માં સ્પષ્ટ પણે 
ઉલ્લેખ કરવામાં આવે. 


ઠરાવ નં.૧૦ ડિ 

ઉપરોકત નવે ઠરાવો ઉપર કેન્દ્િય સમાજ ત્વરીત પગલાં નહીં ભરે તો અત્યારે ભેગી થયેલી બંન્ને 
(શ્રી કરછ કડવા પાટીદાર સમાજ, દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોન અને શ્રી કરછ કડવા પાટીદાર સમાજ, ઉત્તર 
કર્ણાટક્ઝોન) સમાજે આ પહેલાં આ સંદર્ભે પસાર કરેલા તમામ ઠરાવો યથાવત રાખશે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૮૦ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


-જુ- 
ઉપરોક્ત ઠરાવો શ્રી કરછ કડવા પાટીદાર સમાજ, દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોન અને ઉત્તર 


કર્ણાટક્ઝોન ની સંયુકત સભામાં નિરો જણાવેલ આઅગણીઓ ની હાજરીમાં સર્વાનુમતે પસાર કરવા માં 
આવે છે. 


૧ શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગત બેન્ગલોર - સભા અધ્યક્ષ [--? ન 


શ્ય પ/ [ટો! 


૨ શ્રીક.ક.પા. દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોન, પૃમુખશ્રી ઇ૬145*31 
મંત્રી શ્રી ૩૫૨ (પ ખ્બર 


ત 8 ક 
૩ શ્રીક.ક.પા. ઉત્તર કર્ણાટક ઝોન પૂમુખશ્રી “૬૫૪ૂૂ-ઝૂઝડ કહ્યપ્પ 


મંત્રી શ્રી ત્્જ્ત્# ૮772 તક 


૪. શ્રી ક.ક.પા. દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોન ના કેનિદ્ય સમાજમાં 
કારોબારીપ્રતિનીધીઓ ૧ સ-ક્ક્ડટ_ 
ચટ સનક જી ર, પ 1 યી 


૪ છડે 2 
પ શ્રી ક.ક.પા. ઉત્તર કર્ણાટક ઝોન ના કેનિદ્ય સમાજમાં ૬૭૮5 
કારોબારીપ્રતિનીધીઓ ૧ 


દર હચ્ક શ્‌મ્પ્ન્ “૨૧૫૪૫ 


ક મ. હદે “૫ ૫પ ર્ન 
૩  . 
દુ કેન્દ્રિય યુવા સંઘ કર્ણાટક ઝોનના પ્રમુખશ્રી / 4 ના 
મંત્રી શ્રી 
૭ શ્રી પાટીદાર પરિવાર સમાજ મૈસુર રોડ બેન્ગલોર પ્રમુખ શ્રી રેભપ્ષ્ક-હ ષ્ઝ્હન્ડ કે સ્કી 
મંત્રી શ્રી ર 01. 
ન્ગં મીદાર સમાજ પીન્યા બેન્ગલોર પ્રમુખ શ્રી 
૮ શ્રી બેન્ગંલોર પાટાદ કઈ 


૯ શ્રી લાલબાગ પાટીદાર સમાજ બેન્ગલોર પ્રમુખ ૦ ક ૨૯૫૭૧ સ્ગ્સ્ઝ- 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૮૧ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


ન્‍ક ભણ ક 
૧૦ શ્રી ઇન્દીરાનગર પાટીદાર સમાજ બેન્ગલોર પૃમુખ શ્રી કર ૮૫ “૮૫£?૧૯૩૫૯ લઝ 
મંત્રી શ્રી 2 ક દ ૨૫.૪ પદ? 
૧૧ શ્રી કે આર પુરમ પાટીદાર સમાજ બેન્ગલોર પમુખ શ્રી દ પછ ક સ્ટોડાણ મ! 
મંત્રી શ્રી નવ ક રબ કટી ઝેર, 
૧૨ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ પાટીદાર સમાજ નેલમંગલા પ્રમુખશ્રી ૂૂપ ષપેષજ્પ શ્ેહ્‌પ્ટ- 
બેન્ગલોર મંત્રીશ્રી “ક્ય છલ ખ્‌ધ્ધન્ડ નર] 27૮૦ 
૧૩શ્રી યલહંકા પાટીદાર સમાજ બેન્ગલોર પમુખ શ્રી 5% ૮2લ્ય્જ ક (8૮710 
મંત્રી શ્રી -*૪2-27૮*૮* મ# ડિ 
| ૧૪શ્રી દેવનહલ્ળી પાટીદાર સમાજ બેન્ગલોર પ્રમુખશ્રી ,2-9 જુ? લ્તર્ખયષ 
પિ મંત્રી શ્રી પ્લ્પ્ક *પપપ્લ્‌ કા 
સ ્ ન કાજ 
૧૫શ્રી તુમકુર પાટીદાર સમાજ તુમકુર પ્રમુખશ્રી &52' 
મંત્રી શ્રી ક 29974 યે 
૧૬ શ્રી દાવણગેરે પાટીદાર સમાજ દાવણગેરે પ્રમુખ શ્રી મી €%ન્‍ાઞ બ 
મંત્રી શ્રી હા 
જ સસ 98 ઉ] 
૧૭. શ્રી મંડયા જીલ્લા ક.ક.પા.સમાજ મંડયા પ્રમુખ શ્રી જ 
મંત્રીશ્રી "(૦૦૩ મા સર 6૫ 
૧૮ શ્રી મલનાડ ક.ક.પા.સમાજ મલનાડ પ્રમુખ કી. ૭)૨૯)-૪૬ ર 
૧૯ શ્રી મૈસુર સીટી ક.ક.પા.સમાજ મૈસુરા પ્રમુખ શ્રી 
ઊ્0 મંત્રી શ્રી “ટ*ઝપ્યી ઇપ: “-5%_ 
૨૦ શ્રી કોલાર જીલ્લા ક.ક.પા.સમાજ કોલાર પૂમુખ શ્રી ક્રેવ્ષ્ઠ ર, 3૫ પ્જ્હૈ 
મંત્રી શ્રી વન્ક્ક્ય્ક- 
૨૧ શ્રી ઉડપી ક.ક.પા.સમાજ ઉડપી પ્રમુખ શ્રી ક શ્ઝેજ્ત/ દિ 
મંત્રીશ્રી “વત કટી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨રે૮ર૨ે 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


-૬- 


। ર૨ શ્રી ચિત્રદુર્ગા જીલ્લા ક.ક.પા.સમાજ સિત્રદુર્ગા પૃમુખ શ્રી ર ઝરે હ।”ર 
!ં મંત્રી શ્રી 
1 | | 
1 ૨૩ શ્રી હરીહર ક.ક,પા.,સમાજ હરીહર પમુખ શ્રી હ 
| દં દર્જ ૦૫૨૦૭૨ ણી» 
1 
| ૨૪ શ્રી હુબલી પાટીદાર સમાજ હુબલી પ્રમુખ શ્રી શ્ર્ક્- “૨/૨૯/ 
11 હિં નરના ૧1૫2 -6* 
દા કા 
ી ૨૫ શ્રી બેલગામ પાટીદાર સમાજ બેલગામ પ્રમુખ શ્રી જ જ 2555 કઃ “ત 
મંભીશ્રી “ ને. 
ર૪ શ્રી કિષ્કિંધા ક.ક.પા.સમાજ હોસ્પેટ પ્રમુખ શ્રી ૦૯% પે લેસ 18) [- 
મંત્રી શ્રી ઝપ્સ્પ્હ્યી કેપ પ. 
ઈ ક્ત્વયૂ:૦- 
૨૫ શ્રી હાવેરી જીલ્લા ક.ક.પા.સમાજ હાવેરી પ્રમુખ શ્રી ી 
મંત્રી શ્રી ર્ન 
ર૬ શ્રી ધારવાડ ક.ક.પા.સમાજ ધારવાડ પ્રમુખ શ્રી ર (. 


મંત્રી શ્રી 
૭ 2235 25૧૫ ભપપટી દ્રાર ત્સશ્વ્પ્જ ક્ય ભે 
ો ક હિગ્ષ્‌ફ જમી ,ઉ બઈ 


દ્વિ 


22 ર2#તતનગ૨૮# ભ-ન%*ડ રી બટ મ, ય 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૮૩ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૨૪.૦૩.૨૦૧૦ સોલા ખાતે મણીભાઈ મમ્મી સાથે સમાજના યુવાનભાઈઓનું મિલન 

કેન્દ્રીય સમાજના યુવાસંઘમાં તે સમયે ભલે પ્રમુખશ્રી જયંતીલાલ કરમશી રામાણી અને મંત્રી શ્રી ગૌરાંગભાઈ ધનાણી 
સનાતની હોય પણ તેમની ટીમમાં ખાંટી સતપથી અને સતપંથ તરફ કુણી લાગણી ધરાવતા હોય એવા યુવાનો પણ ગણા હતા. 
કદાચ અત્યારે તેમના નામલઈશ તો ગણા બધા ભાઈઓને અજુગતું લાગશે પણ તે હકીકત હતી. તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૦ના 
કેન્દ્રીય સમાજમાં મારી પોલીસ ધરપકડ થયા પછી યુવા સંઘની સોચ અને સમીકરણો બદલાઈ ગયાં હતાં. યુવાસંઘના યુવાનો 
જયંતીભાઈ રામાણીના નેતૃત્વ નીચે સતપંથ-સનાતન મુદ્દે આરપારની લડાઈ લડવા કટીબધ્ધ થઇ ગયા હતા. તે યુવાસંઘે 
કેન્દ્રીય સમાજને તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૦ ના લખેલ તાકીદભર્યા પત્રમાં પ્રતિબિંબ થતું હતું. તે પત્રનો ઉલ્લેખ મેં આ પુસ્તકમાં 
ક્યાંક કરેલ છે. તે ફરી એક વખત વાંચી લેવા હું વાચક વર્ગને અનુરોધ કરુ છું. 


૨૫.૦૩.૨૦૧૦ ના કેન્દ્રીય સમાજે શ્વેત પત્ર બહાર પાડ્યું 

વાચક ભાઈઓને અત્યારે તેમના મનમાં નીચે જણાવેલ પ્રશ્નો ઉદ્ધવશે અને તે ઉદૂભવવાજ જોઈએ. 
૦ ૧. શ્વેતપત્ર એટલે શું? 

૦ ૨. એ શ્વેતપત્ર કોને બહાર પાડ્યું? 

૦ ૩. સમાજનું એ શ્વેતપત્ર શું હતું? 

૦ ૪. એ શ્વેતપત્ર બહાર પાડવાની કેન્દ્રીય સમાજને શા માટે જરૂરત પડી? 


ઉપરોક્ત પ્રશ્નો દરેક વાચક વર્ગને ઉદ્ભવે તે સ્વાભાવિક છે. તેના જવાબો હું નીચે પ્રમાણે આપી રહ્યો છું. કેન્દ્રીય સમાજનો 


હી 


દરેક સભ્ય તેનું વાચન કરે અને તેને બરાબર સમજી શકે તે માટે મેં અહી કોશિશ કરી છે. 


શ્વેતપત્ર એટલે શું?: 
ગુજરાતી શબ્દ કોશમાં તેની વ્યાખ્યા આપેલી છે. અને તેનો અંગ્રેજી અનુવાદ થાય છે “વ્ડાઈટ પેપર (૫/11 20210)”. 
ગુજરાતી શબ્દ કોશ પ્રમાણે તેની વ્યાખ્યા થાય છે “ખાસ માહિતી કે ખુલાશો આપનારો દસ્તાવેજ” 


એ શ્વેતપત્ર કોને બાહર પાડ્યું?: 

એ શ્વેતપત્ર આપણી કેન્દ્રીય સમાજે બાહર પાડ્યું હતું. બીજા શબ્દોમાં કહું તો તે સમયે કેન્દ્રીય સમાજને તે બહાર પાડવાની ફરજ 
પડી હતી. અને સમાજના સનાતની ભાઈઓએ કેન્દ્રીય સમાજને ફરજ પાડી હતી. પરિસ્થિતિ એવી નિમણિ થઇ હતી કે 
સમાજના આગેવાનોને ના છુટકે શ્વેતપત્ર બાહર પાડીને પોતાની સનાતની સમાજ તરીકેની ઓળખ જાહેર કરવી પડી હતી. 


સમાજનું એ શ્વેતપત્રશું હતું?: 
સમાજનું તે શ્વેત પત્ર એ હતું કે તેમાં કેન્દ્રીય સમાજે પોતાની સનાતની સમાજ તરીકેની ઓળખ જાહેર કરી હતી. કેન્દ્રીય સમાજે 
તે શ્વેતપત્રમાં ખાસ માહિતી આપી હતી અને જાહેર કર્યું હતું કે કેન્દ્રીય સમાજનો મૂળ ધર્મ સનાતન હિંદુ ધર્મ છે . 


એ શ્વેતપત્ર બહાર પાડવાની કેન્દ્રીય સમાજને શા માટે જરૂરતપડી?ઃ 
તે સમયે પરિસ્થિતિ એવી નિર્માણ થઇ હતી કે કેન્દ્રીય સમાજના આગેવાનો એક જરૂરી વાતને ભૂલી ગયા હતા કે કેન્દ્રીય 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સમાજનો મૂળ ધર્મ શું છે? તે વખતના સમાજના આગેવાનોને એમહતું કે કેન્દ્રીય સમાજને સનાતન ધર્મ સાથે કોઈ જ લેવા દેવા 
નથી. એટલા માટે થઈને મુરબ્બી શ્રી હિંમતભાઈ ખેતાણી , રમેશભાઈ વાગડીયા અને પ્રેમજીભાઈ કેસરાણીની આગેવાનીમાં 
સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન ચલાવીને જ્ઞાતિની સનાતન ધર્મ બાબતે ચોથી ક્રાંતિની શુરુઆત થઇ ગઈ હતી. તે અન્વયે 
ભારત ભરની સમાજોમાં સભાઓ યોજીને સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિએ એ વાતને પુરવાર કરી દીધી હતી કે કેન્દ્રીય 
સમાજની સ્થાપના એવા સુધારક વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે જેઓએ પીરાણા સતપંથનો સદન્તરે પરિત્યાગ કરીને 
પોતાનો મૂળ સનાતન ધર્મનો અંગીકાર કર્યો હતો. સતપંથ ધર્મ અને સતપંથ સમાજને મુકીને સનાતન હિંદુ ધર્મને અંગીકાર 
કરેલા જ્ઞાતિના ભાઈઓના હિતાર્થે અને તેમના હિતોની રક્ષા કરવા માટે થઈને કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના સન ૧૯૩૮માં 
કરવામાં આવી હતી. તે વાત ને પુરવાર કરવા માટેસનાતન ધર્મજાગુતીએ તેના દસ્તાવેજી પુરાવાઓ પણ લોકો સમક્ષ રજુ કર્યા 
હતાં. પણ સમય જતાં આજના સમાજના આગેવાનો એ વાતને સાવ ભૂલી ગયા હતા કે કેન્દ્રીય સમાજની રચના સનાતન હિંદુ 
ધર્મના પાયા ઉપર કરવામાં આવી હતી અને તેઓ અત્યારે એમમાંની રહ્યા હતા કે કેન્દ્રીય સમાજ તો ધર્મ નિરપેક્ષતા વાળો 
સમાજ છે. જેને ધર્મ સાથે કાંઈજ લેવાદેવા હોતી નથી. એટલુજ નહિ, પીરાણા સતપંથ ધર્મના લોકોને થાબડ ભાણા કરીને 
સનાતન ધર્મ પાળતા ભાઈઓની સતત ઉપેક્ષા કરી રહ્યા હતા. ટૂંકમાં કહું તો સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિની અભિયાન 
સભાઓને લીધે કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની ભાઈઓમાં પ્રચંડ જાગૃતિ આવી જવાથી કેન્દ્રીય સમાજને પોતાની સનાતની 
સમાજ તરીકેની મૂળ ઓળખ જાહેર કરવાની ફરજ પડી હતી અને તે ઓળખ તેને શ્વેતપત્ર બાહાર પાડીને જાહેર કરી હતી. 


શ્વેતપત્ર બહાર પાડવા માટે કેન્દ્રીય સમાજે બોલાવેલ એક વિશેષ કારોબારી સભા 

પણ તાજુબની વાત એ હતી કે શ્વેતપત્ર બહાર પાડવા માટે થઈને સમાજની કારોબારી સભા બોલાવવામાં આવી હતી અને મારી 
અને હિંમતભાઈ પાસે સમાજે એવી બાંહેધરી લીધી હતી કે સભામાં અથવા સભા બહાર શ્વેતપત્ર બહાર પાડતી વખતે કંઈ પણ 
અણબનાવ થશે તો તેની જવાબદારી હિંમતભાઈની અને રમેશભાઈની રહેશે. અણબનાવ એટલે કાંઇ પણ જાતનો વિરોધ 
અથવા તો શ્વેત પત્રને લીધે જગડા ફસાદ થશે તેની જવાબદારી રમેશભાઈ વાગડિયા અને હિમતભાઈ ખેતાણી અને 
પ્રેમજીભાઈ કેસરાણીને લેવી પડશે. તે સમયે મેં ગંગારામભાઈ સાંખલાને કહ્યું હતું કે અમે તો કારોબારી સભ્ય નથી તો તે 
જવાબદારી અમે કેવી રીતે લઈ શકીએ? ત્યારે ગંગારામભાઈ સાંખલાએ કહ્યું હતું કે તમે ભલે કારોબારી સભામાં બેસજો પણ 


તમારે બોલવા નહિ મળે. ત્યારે અમે કહ્યું કેતેમતો તેમપણ શ્વેતપત્ર બહાર તો પાડો. કંઈપણ અણબનાવ થશે તેને અમે પહોંચી 
વળશું એવી મૌખિક બાંહેધરી અમોએ સમાજને આપી હતી. 


શ્વેતપત્ર ને લઈને સમાજના સનાતની ભાઈઓમાં જોવા મળેલ પચંડ ઉત્સાહ 

તે કારોબારી સભા સમાજના ડાઈનીંગ હોલની ઉપરના હોલમાં બોલાવવામાં આવી હતી . જેટલા ભાઈઓ તે હોલમાં ઉપસ્થિત 
હતા તેનાથી બમણા ભાઈઓ હોલ બહાર ઉભા હતા અને શ્વેતપત્ર પસાર થવાની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઇને ઉભા હતા. તે 
નજારો જોવા જેવો હતો. સમાજના સનાતની ભાઈઓમાં શ્વેત્પત્રને લઈને જબજસ્ત પ્રચંડ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. 


સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજ ઉપર સતપંથના ભાઈઓનું એટલું બધું વર્ચસ્વ તે વખતે હતું કે શ્વેતપત્ર પાસ થઇ 
ગયા પછી અમુક કારોબારી સભ્યો તે વાતને બિરદાવતા પોતાના મંતવ્યો આપી રહ્યા હતા ત્યારે એક કારોબારી સભ્ય શ્રી 
દામજીભાઈ ધોળુ માંડવી દુગપિર નવાવાસ વાળા પોતાના મંતવ્ય આપતાં સનાતન ધર્મની જય બોલાવવાને બદલે સતપંથ 
ધર્મની જય બોલાવી દીધી હતી અને સભામાં ઉપસ્થિત ભાઈઓએ ગોકીરો મચાવી દેતા તેને પોતાની ભુલ વાળી લીધી હતી. 
આટલું બધું વર્ચસ્વ પીરાણા સતપંથના ભાઈઓએ કેન્દ્રીય સમાજ ઉપર ઠોકી બેસાડ્યું હતું. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ર૨૮પ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


શ્વેતપત્રની મૂળ નકલ 


શ્વેત પત્ર 


કેન્રીય સમાજના હોદેદારો અને સમાધાન સમિતિ દ્વારા ધાર્મિક વિવાદો અંગેના સમાધાનની લાંબા સમયની પ્રકીયા 
દરમ્યાન ખુબજ ઉડાણ પુર્વકનો અભ્યાસ સમગ્નરીતે કરવામાં આવેલ છે. અમાર સમક્ષ આવેલા કેટલાક તથ્યો, હકીકતો 
સાહીત્યોમાંથી ઉભ રેલા સત્યો, પુવર્જોની ચીધેલી દિશા , વડવાઓના કાર્યો, જ્ઞાતિજનો સાથેના સંવાદો, મતો, અભિપ્રાયો 
વગેરેને અમો હોદેદા રોએ નોધમાં લીધેલ છે. તેમજ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ધર્મ વિષયક વિવાદો, બનાવો, ઘટનાઓ અને 
વર્તમાન બંધા રણનો તાર્ર્કૈક તલસ્પર્શી અભ્યાસના તારણો કરતા આવી તમામ બાબતોને નજર સમક્ષ રાખીને અવારનવાર 
મળેલ હોદેદારો અને ટ્રસ્ટીઓની મીટીગમાં ચર્ચા [વિચારણાના અંતે સર્વાનુમતે લેવાયેલ નિર્ણયોના અનુસંધાનમાં અને 
તા.૨૭/૨/૨૦૧૦ ના રોજ સમાધાન સમિતિની સભા દરમ્યાન બનેલ કલંકિત ઘટનાના અનુસંધાનમાં નિચે મુજબનો શ્વેત 
પત્ર જારી કરવામાં આવે છે. 
(૧) આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના એવા વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે જેમણે પીરાણા સતપંથ ધર્મનો સદંતર 
ત્યાગ કરી મુળ સનાતન હિન્દુ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો હતો. તેથી નિઃશંકપણે પુરવાર થાય છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ 
સનાતની સમાજ છે અને તેનો ધર્મ સનાતન વૈદિક હિન્દુ ધર્મ છે. 
(ર) પુજનીય સંતશ્રી ઓધવરામજી મહારાજ જેવા સંતોની સલાહ અને સ્થાપક વડવાઓના અભિગમને અનુસરી અ! 
સમાજની રચના કરવામાં આવેલ હતી જેથી આ સમાજ, મુળભુત હિન્દુ સનાતન વિચારધારાથી ભટકી ગયેલ જ્ઞાતિજનોને 
હિન્દુ સનાતન વિચારધારામાં ભેળવવાના પ્રયાસો કરશે. 
(૩) આપણો સમાજ હિન્દુ સનાતન વિચાધારા પર આવી શકે તેવી લાગણીથી આ સમાજની રચના કરવામાં આવી છે અને 
તેના સારા પરિણામો આવી શકયા છે પરંતુ અપવાદરૂપ હજી પણ કેટલાક જ્ઞાતિજનો આપણી હિન્દુ સનાતન સંસ્કૃતિને 
અપનાવી શક્યા નથી તે ખરેખર દુઃખદ બાબત ગણી શકાય. 
(૪) સમાજ રચનાના લખાણો, તે વખતની પ્રતો, મીનીટસ બુકો વિગેરે પરથી પ્રમાણિત થાય છે કે આ સમાજનો હિન્દ 
પરંપરાને જાળવીને હંમેશને માટે કાર્ય કરવાનો આદેશ હતો તેથી આ સમાજ તેજ વિચારધારા પર કાર્ય કરશે અને 
સમાજમાં સનાતન હિન્દુ ધર્મનો પ્રચાર-પ્રસાર કરશે. 
(૫) અત્યાર સુધી અવારનવાર કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા જ જ્ઞાતિના અધિવેશનો બોલાવવામાં આવેલા છે. તેમાં પસાર કરવામાં 
આવેલ ઠરાવ મુજબ જ્ઞાતિના રિતરિવાજોના નિયમ ૧૮ મુજબ બાહય આચરણો અંગે અને નિયમ ૧૯ મુજબ સામાજિક 
તેમજ દ્યાર્મિક પ્રશ્નો અંગેનું પાલન કરાવવા જણાવવામાં આવેલ છે. તેમ છતા કેટલીક વ્યકિતઓ આ નિયમોને ગંભી રતાથી 
લેતી નથી. તેમજ અવારનવાર એક યા બીજા બહાના હેઠળ આપણો સમગ્ર સમાજ હેરાન થાય તેમજ સમાજના 
પ્રતિનિધિઓની લાગણી દુભાય તેવા કેસો કરે છે અને સમાજને પણ તકલીફમાં મુકે છે જેથી સમાજનું બંધારણ , ધારાધોરણ 
તેમજ જ્ઞાતિના રિતરિવાજોના નિયમ ૧૮ અને ૧૯નું ચુસ્ત પણે પાલન કરાવવું આ તબક્કે ખુબજ જરૂ રી બને છે. સમાજમાં 
એક્જ આચાર અને વિચાર કાયમ રહે, એક્જ રિતિરિવાજાનું અને સનાતન હિન્દુ ધર્મનું ચુસ્ત પણે પાલન થાય તે અત્યંત 
જરૂરી છે. જેમણે ઉપરોકત નિયમોનો ભંગ કરેલ છે તે વ્યકિત તેમજ વ્યકિત સમુહનું સભ્યપદ રદ કરવાનું રહે છે અને 
'સ્વર્ણિમ મહોત્સવ'' તેમજ સમાજના તમામ કાર્યકમોમાં તેમનો પ્રવેશ નિષેધ કરવામાં આવે છે. આ અંગેની જવાબદારી 
ભારત ભરના તમામ ઝોન અને ઝોનમાં આવતી સમાજને સૉપવામાં આવે છે. 
(૮) સમાજના સભ્યપદ મેળવવા માટે આ શ્વેત પત્રમાં જણાવેલ વિવિધ મુદાઓ અનુસાર આપણી જ્ઞાતિના જે કોઈ સભ્ય 
જન્મથી મરણોતર સુધી સનાતન વૈદિક હિન્દુ ધર્મની પરંપરાઓ અને સમાજના બંધારણ અને ધારાધોરણો તથા જ્ઞાતિના 
રિતરિવાજોનું પાલન કરનારને નિયત અરજી પત્રક મેળવીને જરૂરી સભ્ય ફી ભરી કારોબારી સભામાં મંજુર થયે સભ્યપદ 
આપવામાં આવશે. સમાજના વર્તમાન આજીવન સભ્યોએ પણ સભ્યપદ માટેનું નિયત અરજી પત્રક ભરીને સમાજને 
સોપવાનું રહેશે. 


નખત્રાણા- કગ ત્‌ ફૉ 
. રેપ્પ્નેક “૫54101 


તા.૨૫/૦૩/૨૦૧૦ ન્‌ ત્મ્ન્ન્‌ પ, ! 
પ્રમુખશ્રી 
શ્રી અખિલ ભા રતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
નખત્રાણા (કચ્છ) 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨રે૮ટ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૧૨.૦૩.૨૦૧૦ ના કચ્છના દૈનિક પેપરો સંદેશ, કચ્છ મિત્ર અને દિવ્ય ભાસ્કર માં છપાયેલ આપણી સમાજને લગતા 


સમાચારોની નકલ 


0 ર 
તન -૨]09 ૭૦ (€ 2) [તજ 


. ક, નખત્રાણા, તા. ૧.૧ : અહીં 
'* પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન ખાતે અખિલ 
ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર કેન્દ્રીય 
સમાજના પ્રમુખ રામજીભાઇ 
“ નાકરાણીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી 
પત્રંકાર પરિષદમાં આક્ષેપ કરવામાં 
આવ્યો હતો કે, તા. ૨૭/રના મળેલી 
સમાધાન'સમિતિની બેઠક દરમ્યાન મૂળ 
ખોંભડીના હાલે બેંગ્લોર વસતા 
રમેશભાઈ વાઘડિયાની ધરપકડ થઈ તે 
' - પૂર્વ આયોજિત હતી. તેમના પર થયેલા 
“કેસ ભલે વ્યક્તિગત બતાવાઈ રહ્યો 
હોય પરંતુ તે કેસ કરનાર વ્યક્તિને 
.પ્રીઠબળ સતપંથ સમાજનું છે ! 
,“''; વધુમાં આ બેઠકમાં એમ_પણ 
. જણાવવામાં આવ્યું ' હતું કે, અત્યાર 
. . સુધી સતપંથી ભાઈઓએ કરેલા તમામ 
', કેસો વ્યક્તિગત ધોરણે જ કરવામાં 
આવ્યા છે અને તેની પ્રેરણા અને 
પાછળનું પીઠબળ સતપંથ સમાજનું જ 
' હોય છે. ર 
'.“ અગાઉ ૨૦૦૫માં થયેલા કેસોના 
સમાધાન મઢે જે સમાધાન સમિતિની 


# ૧૭ વઢ 


- [વિશ્વમાં ૨૦ ભારતીય અબજોપતિ... 


*[નામ સંપત્તિ વિશ્વમાં 
-[*. (અબજ ડોલરમાં) ક્રમ 
_|મુકેશ અંબાણી ર૨૯ ૪ 
. |લક્ષ્મી મિત્તલ ૨૮.૭ પ 

અઝીમ પ્રેમજી ૧૭ ર૨૮ 
|અનિલં અંબાણી ૧૩.૭ ૩૬ 

શશી-રવિ રૂઈયા ૧૩ ૪૦ 

સાવિત્રી જિદાલ ૧૨.૨ ૪૪ 
' |કુશાલપાલ સિંહ ૯ : ૭૪ 
"કુમાર બિરલા ૭.૯ ૮૬ 
“1ગનિલ મિત્તલ ૧.૮ “7૩% 


તો સતપંથ સમે કેસો શા માટે કર્યા 


બેઠક મળી હતી, જો વ્યક્તિગત રીતે 
કેસો કરવામાં આવ્યા હોય? તો આ 
૧૫૦ જેટલા સતપંથ 


બેઠકમાં 


સમાજના ભાઈઓ શા માટે ઉપસ્થિત 
રહ્યા તેવો સવાલ પણ ઉઠાવવામાં 
આત્યો હતો. 

આગામી મે' માસ દરમ્યાન 


,સમપ્જનો જે સ્વર્ણિમ મહોત્સવ 


ઉજવવાનો છે તે સારી રીતે ઉજવાય 
અને પાટીદાર સનાતન સમાજ તેમજ 
સતપંથ સમાજ વચ્ચેના જે મતભેદ 
છે તે દૂર થાય તે માટે રુમાધાન 
સમિતિની બેઠક મળી હતી પરંતુ 
રમેશભાઈ વાઘડિયાની ધરપકડના મુછે 
આ બેઠક ઉગ્ર બની હતી. પાટીદાર 
સનાવત્વ્ત સમાજનપ અગ્રણીઓ દ્વારા 
વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, 
તાજેતરમાં ૧૯ જેટલા કેસો પાટીદાર 
સતપંથ ભાઈઓ દ્વારા પાટીદાર 
સનાતન સમાજના ભાઈઓ પર 
કરવામાં આવ્યા છે. તે બતાવે છે કે 
પાટીદાર સનાતન સમાજના ભાઈઓ 
પર થતા કેસો પાછ્ળ સમાજનું પીઠબળ 
છે જ્યારે સામે: પક્ષે પાટીદાર સનાતન 
સમાજ કે કોઈ વ્યક્તિ પર આજ દિવસ 
સુધી કોઈ કેસ કર્યો નથી. આ રીતે 
માત્ર હેરાનગતિ કરવામાં આવી રહી 
હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. 

પાટીદાર સનાતન સમાજ માત્ર ને 
માત્ર સનાતન ધર્મની વિચારસરણીને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


વરેલો છે અને હિન્દુ ધર્મ જ માત્ત્ર' 
સનાતન છે, બાકી બધે ધર્મના ફાંટા 
છે. પાટીદાર સનાતન સમાજની 
૧૯૬૦, ૧૯૭૩૭, ૧૯૮, 
૧૯૯૩ની મળેલી પરિષદમા 
સમાજના નક્કો કરેલા રીત-રિવાજો 
અને વિચઃરસરણીમાં. તથ્યો છે તે. 
આચરણમાં મૂક્વામાં આવે છે. 

સમાધાન સમિતિની મળેલી 
બેઠકમાં સતપથ_ સશ્રાજના અગ્રણીઓ. 
દ્વારા એવી 'દરખારતં-મૂક્તામાં અથવી 
હતી. કે, રમેશભાઈ વતાઘડિયા 
સતપંથાચર્ય્ય નાનકદાસજી -પાસે માફી 
માગે તો અમો તમામ કેસો પાછા 
ખેંચવા તૈયાર છીગ્મે ! આ પરથી પણ 
જણાય છે-કે સનાતનીઓ પર 
થતા કેસો સતપંથ સમાજ દ્વારા 
કરવામાં આવી રહ્યા છે. પાટીદાર 
સમાજની એક્તા-સંગઠનો તોડવા મેલી 
રમતો જે રમાય છે તેને વખોડવામાં 
આવી હતી. 

આ બેઠકમાં રૂખિલ. ભારતીય 
કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના ટ્રસ્ટી- 
વર્તમાન સ્વર્ણિમ મહોત્સવના ચેરમેન 
ગંગારામભાઈ સાંખલા, ઓલ ઈન્ડિયા 
યુવા સંઘના પ્રમુખ જયંતીભાઈ 
રામાણી, સમાજના મહામંત્રી 
મોહનભાઈ ધોળુ, મંત્રી માવજીભાઈ 
છાભૈયા, હિંમતલાલ રતનશી ખેતાણી, 
લાલજીભાઈ હંસરાજ, રામાણી 
પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી, ડેન્દ્રીય 
સમાજના મહામંત્રી રમેરાભાઇ 
વાઘડિયા, અરવિદભાઈઇઈ કરશન 
લીંબાણી, અમૃતલાલભાઈ ધોળુ, 
જંગદોશભાઇ વાડિયા, મંગલભાઇ 
કેશરાણી સડિત સમાજના અગ્રણીઓ 
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 


૨૮૭ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


સ્રા ૨૨૦૦૩ [.૨૦૧૨૦ 


કક 83 પતકસર સશ કક જશ ઈરેસષ્ત્ટ £22૬ તત252 મષ્ત્ટ્ફશી ઝર 
નસ ₹2)2 પ દતદિ છ ર થા 
ઢ 34.5 [095 

જ ક 155 555_225)2 21ક4 ક 


ભુજ તા.૧૧: નખ્ડ્ત્રાણા પ્રાતે પાટીદાર 


સંઘના નેજ હેઠળ પાટીદાર સનાતન 
સમાજની એક સામાન્ય સભદ યોજવામાં 
આવી હતી. જેમદે સમાજના સાંસદ ભવન 
સમા. પા.વિ-ભવનની અંદર તાજેતરમાં 
પોલીસ પ્રવેશને સમાજના ઈતિઃ-્ડાસની 
કલંકિત ઘટના ગણવામાં આવી હતી. 

આ પ્રસંગે સંપ્રદાય સામસામે ગંભીર 
આક્ષેપ” કરાયા હતા. સ્વ.નારણબાપાં 
લીંબાણીની પરબત બાપા, રતનશી બાપા 
કેસરા બાપાએ ૫૦ વર્ષ અગાઉ સમાજની 
સુધારા નીતિને અનુસાર સનાતનની છે. 


॥.પુ.બોર્ડનો કર્મચારી ૧ 
!જારની લાંચલેતાઝડપાયો 


1ધીધામમાં બસ સ્ટેશનના 
ચાલયમાં કનેકશન માટે 


ચાર્જ વર્ક આસિસ્ટન્ટ કેશન 
આત્મારામ સહેલાણીએ શહેરના 


2 હજાર માગ્યા હત! એસટી બસ સ્ટેશનમાં શૌચાલયનો 
કોન્ટ્રાક્ટ ધરાવતા કોમલ કિશોર 
_ ભીસ્કરત્યૂઝ, ભુજ દિનેશસિંગ (રહે. ગાંધીધામ) વાળા 


પાસેથી શૌચાલયમાં કપાયેલું, 
પાણીનું કનેકશન તાત્કાહિક જોડી 
આપવા તથા બિલ ઓછું આપવા 
રા. ૧૦૦૦૦ માગ્યા હતા. 
શૌચાલયના કોન્ટ્રાક્ટર આ અંગે! 
એસીબીને ફરિયાદ કરતાં છટકુ 
---અનુસંઘાત પાના તં. જ 


ધીધામમાં રૂ. ૧૦ હજારની લાંચ 
તા પાણી પુરવઠા બોર્ડના 
1ચારીને એસીબીએ છટકું 
ઠવીને રંગેહાથ ઝડપી લીધો 
1. પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ 
ધીધામ પાણી પુરવઠા બોર્ડના વર્ક 


ઊસલાખ લોકોમાં ભોલાર્ત 
[૫ માન્યત 


છી ભાષ 


ળમાં કરછી ભાષા 
રેલનનો પ્રારંભ 
ભાસ્કર ન્યૂઝ, ભુજ 


લાખ લોકો કચ્છી બોલી બોલે 


1મ છતાં તેને માન્યતા મળી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


પાટીદાર સનાતન સમાજ 
ધમનો દપણ છે 


વિદ્યાર્થીભવનમાં અ.ભા.ક.ક-પા. યુવા 


“૨ પ ા ન જ 
0 સતાંથી અતે સનાતન 


1 
: કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજમાં 


ન ર 


તેવુ જલ્લાવ્યું હતું. 

હિંમતભાઈ, રમેશ વાથડિયા, . 
ડો.સેવાણી, -ડો.પ્રેમજ્છુભાઈ સને મેમર 
કેસરાણીસ્તે ઉપસ્થિત ૧૫૦૦થી. વધુ 
સનાતની ભાઈ બહેનોને જણાવ્યું હતું કે, 
સમાજ સનાતન ધર્મની બુતતિયાદ સાથે 
સ્ડેકળાયેલો છે. સને સનાતની વ્યાક્સના 
આચરણો સમાજ અને ધર્મને બંધનકર્તા 
હોવા જોઈસે. યુવા સંઘના ગ્રસ્પ્ડ [ 
જયંતિભાઈ યાકડાવાવાએ જ્લાવ્યું હતું. | 
કે, સમાજ અને છર્ષ સે સિક્કાની બન | 
બાજી છે અને પાટીદાર સનાતન- સમાજ 


હડિન્ડ્‌ ધર્મનો દર્પલ છે: 


ક-512.010. 


[" 


સમાજ વચ્વેતા વિવાદમાં આવેલો તળે ળાં: 
કેસોખંચાશેતોજ સનાતનપંથીઓ 
સેમાજતામ 


નખત્રાણા ખાતે મળેલી 
સનાતન સમાજની મીટિંગમાં 
એક સૂરે કરાયેલો નિર્ણય 


ઝુ “ન ન્ડ 
તૈયારીઓ કરાઇ રહી છે ત્યારે બીર 
#જુરુનાતન અને સતપંથ સમાર 
ચ્ર્‌ જૂની ફરિયાદો અને 


ક, સામાજિક, નીતિ, નિયકે 


આગામી સ્ર્શેમ મહોત્સ્ડ ગંગર!-ભ'દ. -જર 


/ શ્રી માંડવી લેવા પટેલ સમાજ આયોજિત 
અખિલ કચ્છ વોલીબોલ દુર્નામેન્ટ 


| આ ટુર્નામેન્ટ લેવા પટેલ સમાજ પુરતી મર્યાદિત રહેશો તથા 


સ આ 
| ૫ | ી માંડવી લેવા પટેલ સમાજ ગ્રાઉન્ડ પટ રમાડવામાં આવરો. 
એન્રી નોંઘાવવાની છેલ્લી તારીખ : ૨૨/03/૨0૧૦ 
નડ... -2.. '- | સંઘર્જ : ન ક વિ 


૨૮૮ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


ગયે _-.૪“-ભજ”જ-ઝૂ::--:2-3 


સણ યમ્મી ક ક 
સહ ક્ડૂ, પસેડ્‌ હેન ચ્હે તાહ | ડેઝ્ર્સસારીના નપ્વત્રાણા પાટીદારે 


ક્ક્્ય્્્્ક- રાહ્રના 1ચતઞાફૂટ 


સાસાશ*“વયતાનવ૧૬દ- 
રહેતો મજુલાએન વિજયભાઈ 


જૈ સ્પેડડો સહાડડો ડોહાથી અ સ્હાર્થોભવન ખાતે સમાષાનની |ચોહાશ (ઉ.૧.૩૦) પતિ સને ૩ 
ચી સેનના ષા | પ્‌ડેગમા પોલીસ દ્વારા રમેશભાઈ |સાસું હારા અપાતા ત્રાસથી કંટાગી ૧ 
દૃ પાડ કજી રેય, વાર્ધાડેયાના બિનજામીન વોરન્ટને |મંગળવારે સાંજે ૫:૩૦ વાગ્યે ૫ 
ઝાક ગ્સે ઓ ગ. યપ હતા. પને જેસમગ્ર પાટીદાર સમાજ નર્તી [પોતાના જ ઘરે શરીર પર કેરોસીન દ 
પો ---------- --. પરેતુ જે બંપારણનું અપમાન થયું છે [છાંટી અગ્નિસ્નાન કરી લીપુ હતુ. 5 
કલેકટરના બંગલામાં તસ્કસે. . . તેને સમાજે ખેદ સાથે વખોડયું હતું [મંજુલાબરેનને સારવાર માટ સુ ૬ 


ગ્યા હતા. અણવ; ષજતો વિગતો 


સ્્પ્નન્‍િલ્‌ ભારતીય ક્કક ક્ડવા 


સ્થિત ખાનગી હોસ્પિટલમા 


। મુસ ભુજમાં ક્લેશ્ટર ઓડિસનોઃ પાટીદાર સમાજના અષ્યસ ડ- જ પૂટુ-ત?"છું રજ 
- પાર્ષ્ગ જ આવેલા જિડ્લા સમાહર્તા રામજીભાઈ 5. નાકરાણીના રામાણી, ડાયાભાઈ સેધાણા, ; * 


૪ 


સેમ. ઘેન્નારેસનના બંગલામાં તા. 
દસમો માર્ચની મોડો રસિયો સૂરુગારે. 
સગાર સુષોમા તસ્કરો ત્રાટક્યા હતા ? 
સને શ્યેક્ટરના જ્ગોચામાથી ચંદનનું. 
૩ ડ્પોને કર ગયા હતા. સા 
ષ્‌ટના સ્ેએે પોલીસ ફરિયાદ, 
ન્ોષાડ્ગામાોં આરી હતો. પરેતુ, 
પોડીસે સ્નાગની 1રેચતો હ્હપાગી 
હતો. ધટ્નાને પગલે હસ્ક્તમ્ર 
સ્ગેલો પોલીસ ડોગઞ્સ્ક્ગોડ લઈને 
ભસ્ષ્પોરે તપાસ માટે સગાના ક્સર્ઈ. 
હેત્ડી પરતુ પત્રકારનો જમેલો' 
ક્યેક્ટરના બગલા બહાર હોગાથી 
સજ સુષી પટના સ્થગ સુષો 
ગષ્પારખુ શ્વાન્‌ પહોચ્યો ન હતો. 


નોન હે કે. ક્હેક્ટરના) 
દનેગપ્સ્સ્થનની ફરતે ગો દીવાલ! 
ગ્રને તેના ઉપર ડટાગા તારયોઃ 
ફેર્સિંગ કસેડુ છે સરને મુષ્ય દરવા! 
પર જેથી તણ ગાડે ર ૪ ક્લાક તેનાત! 
હોપ છે રક્ત તસ્કરો રાગ્િન્ડા સમચમડે, 


સ્ષ્યક્ષસ્થાને યોજાયેલી પત્રકારે 
પારેષદમા સ્વર્ણિમ મહોત્સવના 
ચેરમેન સઞારામભાર્ઈ સૉખલાસ્તે 
સ્પરુ પશ્ને કહ્યું હતું કે અત્યારે 


સનાતન પાટીદાસેના ભાઈઓ “પરે ]) ર્ન 
। ષયો હતો. સાહિત્ય સ્તકાદમી દિડ્યી 


જે ખોયો ફરિયાદોને લઈને જે સતપંથ 


વેલુભાઈ સલાટ, અમૃતઃમાઈ ષોળુ [5 


રતિલાલભાઈ પટેલ તેમજ કેન્દ્રો | 
સમાજના અગ્રણી યુવાન સંધ | 
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 


સંપ્રદાયના લોકો કહે છે કે, એ અને ક્સ્છો સાહિત્ય અકાદમો 


વ્યક્તિગત ફરિયાદો છે. કેન્દ્રોચ 


| માંધોનગર્ના સંચુક્ત ઉપક્રમે રોટરી 


સમાજ અને આગામી સ્ર્સિંમ [હોલ ખાતે ખુલ્લુ મુક્તા દિલ્હી 


મ્હોત્સગ ઉજવવાનો છે એમા 


સાહિત્ય સકાદમીના સચિવ સ્ઝગ્ષ્ાર 


સતપંથીસરો તોજ ભાગ લઈ શકરો કે ! ફષ્લમૂર્તિસ જજ્ઞાગ્યું હતું કે સવિષાન 
જે સનાતનના ભાઈસો ઉપર ની આડી સૂચિમાં ર ર ભાષાઓને 


કરગામાંઆવેડા કેસો બિનશરતી 
પાક ખેંચાય. પિ 


માન્યતા સાપવામાં આવી છે તે 
ઉપરાતની નેક ભાષાસ્ડરો ભારતના 


ડેન્દ્રીય સમાજના .પ્રમુખ્ |ખૂક્ષે પડી છે. આગી ભાષાઓમાં 
સામજીભાઈ નાક્રાશીએ ; [ક્સ્છો, કોડવા, સજવશી, ચમકા, 
સર.ભા.ક.ડે.પા. સમાજના યુગા [અવધી, જુદેલો અને ગડવાલો 
સંઘના પ્રમુષ્ય જયંતીભાઈ રામાણોસ્ને [ભાષાઓ તપાસી રહ્યા છીસ્તે. સતા 


પશજ્ઞ પોતાનો ગાત વ્યક્ત કરી હતી. 
સતપંથ સમાજ ક્હે છે કે, રમેર 


સતિહાસિક ક્સ્્લોભાષાની પ્રગતિ 
અને પ્રતિબ્ધતાને અમે તપાસી રહ્યા : 


ગાઘડિયા સર થયેલા કેસો વ્યક્તિગત ઘડે. સામેય ભારતે ભાપાસ્ઓની : 


“/ 41: 


ન/ 


ક્ડેશ્ટર્ના લગ્સ્લામા છૂસેને સ્ડનરૃ છે તો પસી પોરાણામાં બેઠેલા કેમ કહે |હેલોરેટરી છે. 
ઝપ્સે ગયા હતા. સા સ્ગાઉ પસ્સ છે કે સમારી માફો માગો તો તમામ ી સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હીના * 


૨૨૬ બાગ, સ્ગામિન્ારાયજ્ઞ મંદિર! 


કેસો પાછા ષ્સી હેશું સરને જેના ઉપર 


[ગુજચતીભાષાના સભ્ય પ્રા. વિનોદ : 


સહિતના ત્જ્ઞષથી ચાર સ્ચજેથી કેસો થયેલા છે એવા વાઘડિયાએ [ઝેષીએ જજન્તાવ્યું હતું: કે, 
ડેદનના રફ કાપી રાયા હતા. જનો કેસનો ખુલાસો ક્યો હતો કે, મારા [રુ"રાતમાંથી ક્સ્છ અને 


હજુ અત્સેપ્ત્્તે નથ. " 


તેગ ચરા કાપુજી સતને સ્રમારા વૃદ્ધ 
દાદા પર પીરાણામાં આવીને 


સ્ડભાષાને જરા દૂ ર કરી જુઓ 
[સુજરાત ખાલી ખાલી - લાગરો. ! 
સંપ્રદાયનું અપમાન યું છે. એગા સંમેલન સશા રાખીસ્ે સા ભાષ્ા ! 
કેસનો જે સદતર જુટ્ઠ બુનિયાદ ડેસર 'ડેન્ડ્રોય અકાદમીમાં સ્થાન પામે 
કરવામા આશ્યા છે. કોટનો આશરો !ક્સ્ડો અકાદમીના પ્રમુખ કૌર્તિભાઈ 
ફ્ેગાની મનાઈ હોવા છતા સતપંથ ત્રીસ ક્સ્છીભાષા સને ૮૦૦ થી 
સમાજમાં ભાઈઓ સદતરે ખુલ્લે [૧૦૦૦ વર્ષથી મોજુદ છે જેને | 
આમ આ ક્લમ ૧૯નો ભંઞ કરી (્તકાદમીના આગમન બાદ સારો વેગ ી 
રહ્દા છે. પિટોગમા્.ભા. ક.ક. ઇન્યો છે એમ જણાવ્યું હતુ. આભાર |! 
પાટીદાર સમાજ જયંતીભાઈ ફર્શન સ્તકાદમીના ઉપર્સાચેન કે. 
ડ્વાક્ડાવાળા, મોહન્‌તઞ્‌ાઈ ધોળુ, :પીનિવાસરાવએ, સંચાલન ડો. 
માવજીભાઈ છાભૈયા, હિંમતભાઈ ક ત્તાઈ ગોર, સને ઝવેરીલાલ 
ખેતાજ્ી, રમેરાભાઈ વાઘડેયા, ઝ્ઝોનેજીએ કર્યું હતું. ઉમ્યાશેકર 
પ્રેગજભાઈ કેરારાણી, હાલડ્જતાઈ જાલી, નારાયણ જેષી સ્તનને ડો. 


. પ.પૂ. બોર્ડને કર્ચર્યરી. . . 
ગોક્ગાયું હતું. આરોપીએ: 
ગ્ડષ્ડોપામ્મદે ૩૦૦ ક્વાર્ટરમાં: 
ડડ તેનો ડુકાન સદેઈનાથ 
કોર્નરમ્ પૈસ્રા સ્રાપી જગા જસ્ાગ્યુંઃ 
-હતુ. જૈસા હાથોહાય આપે તે સમયે: 
જ સ્કેસીબ્રસ્ને તેને ઝડપી લોષો હતો. . 
સડ કમગીરીમા સેસ્ડોઝ પીઅાઈ! 
જો. ઝાડા, આેસસ્ાઈ 
નૃસેત્તમ સ્વૈહાણ, ખેતાજી સોઢા, 
અગરીસ ષી, અરૂણસિંડ જ્વડેજા, 
ગન સોડા વઝેરે સેડાયા હતા. 
કેસો ખેયઇસે તો જ... 


“કળ 


નજ હુઇ” 


૬ 


જે કેને 


પ. દ... 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


ર૮૯ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


અહે હત્‌, પરત પેખા યાણશ ૫101 
સ્પીપ્,મો યપાયવો હોયાળી સખ્ય 
પોષ યૂયાખોસે સાખે પાપાની 
પાડે હપી સજે ખસમો ખેપાખ 
મ્પ્પાસપન માખ્પે હત્‌, 'પેથો 
ખામાએષે પેસ્યો ખી હા રા 


કલેકટરના બંગલામાં તસ્કરો. .. 


ગષા હતા. જાણવા મળતી [વેગતો 
મુજ્ષ ભૂજમાં કલેક્ટર આઓડેસની 
પાછળ જ સ્રાવેલા જિલ્લા સમાતા 
સ્એ0ેમ, ષેન્નારસનના બંગલામાં તા. 
દસમી માર્ચની મોડી ર।ત્રિથી ગૂર્વારે 
સવાર સુષીમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા હતા 
અને કલેક્ટરના બગીચામાંથી ચંદનનું 
વૃક્ષ ૬ાપીને લઈ ગયા હતા. આ 
ષટના અગે પોલીસ ફરિયાદ 
નોષાવવામાં આવી હતી. પરતુ 
પોલીસે બનાવની વિગતો છપાવી 
હતી. ધટ્નાને પગલે હરકતમાં 
આવેલી પોલીસ ડોગસ્ક્વોડ લઇને 
ભરબપોરે તપાસ માટે રવાના કરાઇ 
હતી પરેતુ પત્રકારનો જમેલો 
કલેક્ટરના બંગલા બહાર હોવાથી 
સાજ સુધી ઘટના સ્થળ સુધી 
ગંષપારખુ શ્વાન પહોચ્યો ન હતો. 
“નોષેનીચ છે કે, ક્લેક્ટરના 
નિવાસસ્થાનની ફરતે ઊંચી દીવાલે 
અને તેના ઉપર કાંટાળા તારથી 
ફેન્સિંગ કરેલું છે અને મુખ્ય દરવાજા 
પર બેથી ત્રણ ગાર્ડ ૨૪ કલાક તેનાત 
હોય છે છતાં તસ્કરો રાત્રિના સમયમાં 
ક્લેક્ટરના બંગલામાં ઘૂસીને ચંદનવૃક્ષ 
કાપી ગયા હતા. આ અગાઉ પણ 
શરદ બાગ, સ્વામિનારાયણ મંદિર 
સંહિતનાઃ ત્રણથી ચાર સ્થળેથી 
ચંદનના વૃક્ષ કાપી જવાયા હતા. જેનો 
હજુ અતોપત્તો નથી. * 
પા.પુ. બોર્ડનો કર્મયારી. . . 
ગોઠવાયું હતું. આરોપીએ 
ગાંધીધામમાં ૪૦૦ કવાર્ટરમાં 
આવેલી તેની દુકાન સાંઈનાથઃ 
કોર્નરમાં પૈસા આપી જવા જણાવ્યું 
. હતું. પૈસા હાથોહાથ' આપે તે સમયે] 
૪ એસીબીએ તેને ઝડપી લીધો હતો. 
આ કામગીરીમાં એસીબી પીઆઈ 
એમ. બી. ઝાલા, એએસઆઇ 
નરોત્તમ ચૌહાણ, ખેતાજી સોઢા, 
ગિરીશ જોષી, અરૂણસિંહ જાડેજા, 


રી હ સોઢા વગેરે જોડાયા હતા. 
કેસો વન 


ડબ અખબ્રાણા પાટીદાર 
[વષાર્ષાભવન ખાતે સમાધાનની 
મી[હંગમાં પોલીસ દ્વારા રમેશભાઇ 
વાઘાંડેયાના [બનજામીન વોરન્ટને 
લને જે સમગ્ર પાઢીદાર સમાજ નહીં 
પરત્‌ જે બંધારણનું અપમાન થયું છે 
વેગે સમાજે ખેદ સાથે વખોડય્‌ં હતું 
અપિલ ભારતીય ૧૨૪9 કડવા 
પાટીદાર સમાજના અધ્યક્ષ 
રામજીભાઇ કે. નાકરાણીના 
અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયેલી પત્રકાર 
પારિષધમાં સ્વર્ણેમ મહોત્સવના 
ગેરમેન ગંગઃરામભાઇ સાંખલાએ 
સ્પષ્ટ પણે કહ્યું હતું કે અત્યારે 


. સનાતન પાટીદારોના ભાઈઓ ઉપર 


જે ખોટી ફરિયાદોને લઈને જે સતપંથ 
સંપ્રદાયના લોકો કહે છે કે, એ 
વ્યક્તિગત ફારેયાદો છે. કેન્દ્રોય 
સમાજ અને આગામી સ્વર્ણિમ 
મહોત્સવ ઉજવવાનો છે એમાં 
સતપંથીઓ તોજ ભાગ લઇ શકશે કે 
જે સનાતનના ભાઈઓ ઉપર 
કરવામાં'આવેલા કેસો બિનશરતી 
પાછા ખેચાય. 


કેન્દ્રીય સમાજના .પ્રમુખ 


રામજીભાઈ : નાકરાણીએ , 
અ.ભા.ક.ક.પા. સંમાજના યુવા 
સંઘના પ્રમુખ જયંતીભાઈ રામાણીએ 
પણ પોતાની વાત ગ્યક્ત-કરી હતી. 
સતપંથ સમાજ - કહે છે- કે, રમેશ 
વાઘડિયા પર થયેલા કેસો વ્યક્તિગત 
છે તો પછી પીરાણામાં બેઠેલા-કેમ કહે 
છે કે અમારી માફી માંગો તો તમામ 
કેસો પાછા ખેંચી લેશું અને જેના ઉપર 
કેસો થયેલા છે એવા વાઘડિયાએ 
કેસનો .ખુલાસો કર્યો હતો કે, મારો 
તેમજ મારા બાપુજી અને અમારા વૃદ્ધ 
દાદા પર પીરાણામાં આવીને 
સંપ્રદાયનું અપમાન કર્યું છે. એવા 
કેસનો જે સદતર જુઠ્ઠ બુનિયાદ કેસ 
કરવામાં આવ્યા છે. કોર્ટનો આશરો 
લેવાની મનાઈ હોવા છતાં સતપંથ 
સમાજમાં ભાઈઓ સદંતરે ખુલ્લે 
આમ આ ક્લમ ૧૯નો ભંગ કરી 


રહ્યા છે. મિટીગમાંઅ.ભા. ક.ક. . 


પાટીદાર . સમાજ જયંતીભાઇ 
લાકડાવાળા, મોહનભાઈ ધોળુ, 
માવૃજીભાઇ છાભૈયા, હિંમતભાઇ 
ખેતાણી, રમેશભાઇ વાઘડિયા, 


પ્રેમજીભાઇ કેશરાણી, લાલજીભાઇ 


ણિધારતળરાટાતદઇતાસ તર 


કે થબ1૮ સોરાવતટીધા 
રષેતી મંજુલાબેન વિજયભાઇ 
ગૌતાણ (ઉ.વ.36) પાત અને 
સાસુ હારા અપાતા ત્રાસથી કંટાળી 
મગળવારે સાંજે ૫:3૦ વાગ્ય 
પોતાના જ ઘરે શરીર પર કેરોસીન 
ટી અ»િનસ્નાન કરી લીધું હતુ. 
મંજૂલાલેનને સારવાર માટે ભુજ 
સ્થિત ખાનગી કઠોસ્પિટલમાં 


રામાણી, ડાયાભાઈ સેંઘાશી, 
વેલુભાઇ સલાટ, અમૃતભાઇ ધોળુ, 
રતિલાલભાઈ પટેલ તેમજ કેન્દ્રીય 


થયો હતો. સાહિત્ય અકાદમી દિલ્ડી 
અને કચ્છી સાહિત્ય અકાદમી 
ગાંધીનગરના સંયુક્ત ઉપક્રમે રોટરી 
હોલ ખાતે ખુલ્લુ મુકતાં દિલ્હી 
સાહિત્ય અકાદમીના સચિવ અગ્રહ્ાર 
કૃષ્ણમૂર્તિએ જણાવ્યું હતું કે સવિધાન 
ની આઠમી સૂચિમાં ૨ર ભાષાઓને 
માન્યતા આપવામાં આવી છે તે 
ઉપરાંતની અનેક ભાષાઓ ભારતના 
ખૂણે પડી છે. આવી ભાષાઓમાં 
ક્સ્છી, કૌડવા, રાજવંશી; ચમકા, 
અવધી, બુંદેલી અને ગઢવાલી 
ભાષાઓ તપાસી રહ્યા છીસ્૦ે. આ 
એતિહાસિક કચ્છીભાષાની પ્રગતિ 
અંને પ્રતિબ્ધતાને અમે તપાસી રહ્યા 
છીએ. આમેય ભારતએ ભાષાસ્ઓની 
લેબોરેટરી છે. _ * 
સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હીના 
ગુજરાતીભાષાયા સભ્ય પ્રા. વિનોદ 


જોષીએ જણાવ્યું હતું- કે, 


સંમેલન આશા રાખીએ અદ ભાષા 
ન્દ્રીય અકાદમીમાં સ્થાન પામે 
[કરી અકાદમીના મમુખ કીર્તિભાર્ડ 
નત્રીએ ક્સ્છીભાષા સને ૮૦૦ થી 
૧૦૦૦ વર્ષથી મોજુદ છે જેને 
કાદમીના આગમન બાદ સારો વેગ 
ખન્યો છે એમ જણાવ્યું હતુ- આભાર 
દર્શન અકાદમીના ઉપસચિવ કે. 
ષ્રીનિવાસરાવએ, સંચાલન ડો. 
શતિમાઈ ગોર, અને ઝવેરીલાલ 
શઓોનેજીએ કર્યું હતું. ઉમિયાશંકર 
ત્રજાણી, નારાયણ જોષી અને ડો. 


______________._--0445:4:2422005:5::25::25:2:0:4. 2:૦૦ સણસણ સસરસસાતાતાાાાાામાાાસાસપસાસસાકતાાસાતસાસસસતાતાસપાડતાઇઇતાડઝ,ટાતાાાડઝાણડટાણાસ:ઃટાણટઝઇદ: 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


સમાજના અગ્રણી યુવાન સંઘ 
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 
તીસ વાબ વૉકોમાં બૉતાતી. . 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આપણી કેન્દ્રીય સમાજના એડવોકેટ વકીલ શ્રી યોગેશ ભંડારકર દ્વારા સતપંથી ભાઈ માવજી ડાહ્યા ના વકીલ શ્રી 
ભરતભાઈ પુરોહિતને મોકલાવેલ જવાબ 


70૬257 ૫ 44૪901?” 


“10૫૦૦૦, ઉપાં. ।ાંલ્ર1 €૦પ૫ાન 
૦//૦૦: 1ડ1 21001, 7િદદ્ં1પતદ્ડ1થ11 /00., 1/દ13લ૦૪ ઉદ્યાં6, છે!1૫| - 1601130111. 7૦/: 02832-220790 (7૦૪: 94269 61553 


તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૦ 


પ્રતિ, 

શ્રી ભરતભાઈ પી.પુરોહિત, 

તે શ્રી માવજીભાઈ ડાયાભાઈ પટેલ, 
રહે.હરિપુરા, તા.ઠાસરા ના એડવોકેટ, 
ડાકોર-જી.ખેડા 


આથી અમારા અસીલો તેશ્રી મણીભાઇ ગોવિંદભાઇ ઘોઘારી, શ્રી રમેશભાઈ 
માવજીભાઇ વાઘડીયા, શ્રી રમણભાઇ શામજીભાઇ વાસાણી, શ્રી અબજીભાઇ વી. કાનાણી, 
શ્રી હિંમતભપઈ રતનસિંહ ખેતાણી, ત્થા શ્રી પ્રેમજીભાઈ ભાણજીભાઈ કેસરાણી ના ની 
સુચના થી આપની તા. ૦૬/૦૩/૨૦૧૦ વાળી નોટીશના અનુસંધાને જણાવવાનું કે, 


(૧) આપની સદરહુ નોટીશમાં કરવામાં આવેલ આક્ષેપો તથા વિધાનો ગેરહકીકત પર 
આધારરત હોઈ સ્વીશે ઈન્કાર કરવામાં આવે છે. 


િ (ર) આપની નોટીસ પેરા--૧ ના જવાબમાં જણાવવાનું કે આપની સદરહુ નોટીશ માં આપના 
૯ અસીલ ની ઉંમર દર્શાવેલ નથી. તેઓ ગામ હરીપુરા મઘ્યે રહેતા હોઈ "કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સતપંથ સંપ્રદાય સમાજ'' ના આગેવાન હોવાની વાત સ્વીકારવામા આવતી 
નથી. તેમજ ''શ્રી અખીલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સતપંથ સંપ્રદાય સમાજ'' 
ના પણ સભ્ય હોવાની હકીકત સ્વીકારવામાં આવતી નથી. દરેક વ્યકિત ને પોતાના 

સમાજ પ્રત્યે આદર/સત્કાર અને માન હોય તે સ્વાભાવિક હકીકત છે. 


(૩) આપનીનોટીસ પેરા-રનાજવાબમાં જણાવવાનું કે, આપના અસીલે સદરહુ દિપોત્સવી 
અક તેમજ અન્ય અંકોમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ સમાચારને ગહનતાથી સમજયા વિના આક્ષેપો 
કરેલા છે. કારણ કે, તેમાં જે સમાચાર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે. તેમાં કોઈજ 
બદનક્ષીકારક લખાણ લખીને છપાવેલ નથી. તેમજ કોઇજ સમાજની વ્યકિત સમુહની 
કે, વ્યકિતગત રીતે પણ આબરૂ અને પ્રતિષ્ઠા હલકી પડે તેવા બદનક્ષીકારક શબ્દો 
લખાણ દ્વારા છપાવી અને જાહેર પ્રસિઠ્ઠી કરાવી અમારા અસીલોએ કોઇજ કાવતરું 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


202% 0). 974૪0477૪7” 


॥/.€૦1૧.. 11..8. 
શ ૫૦૦૦, ઊપાં. તાં91 ૯૦૫ 


પ] 
0700041 


૦//૦૦: 151 ₹10૦/, ગિદ્વં010તદ્વ(513દ11 /201., 11411૦ ઉદ્વા૦, 8110| - !(6/101)3. 72/: 02832-220790 (7૦056: 94269 61553 


£82:$ 
કરેલ નથી.આ આક્ષેપો ખોટા છે. 


(૪) આપની નોટીસ પેરા-૩થી ૧૧ ના જવાબમાં જણાવવાનું કે, તેમાં જણાવેલ હકીકતો તે 
ઇતીહાસની હકીકત છે. જે સમાન્ય રીતે તમામ ઇતીહાસકારોએ નોંધ કરેલા સિમાચિહન 
રૂપ”વિધાનો છે''. આ વિધાનોને ચિંતનમાં લેવા જરૂરી છે. જે ચિંતતથી કોઈની પણ 
વ્યકિતગત રીતે આબરૂને હાની પહોંચી શકે નહિં કે, પ્રતિષ્ઠા હલકી પડી શકે નહિ. 
"ઉમાદર્પણ'' સામાન્ય રીતે કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજમાં વિસ્તૃત રીતે ફેલાયેલ 
સમાચાર પત્ર છે. જે ઉમીયા માતાજી ટ્રસ્ટનું સમાચાર પત્ર છે. તેમાં કડવા પાટીદાર 
સમાજને લગતા સમગ્ર સમાચાર આવરી લેવામાં આવે છે. જેથી આ સમાચાર પત્રીકા 
વાંચનારને સનાતન પંથની અને સતપંથની તેમજ અન્ય તમામ કડવા પાટીદારત્તા 
સંપ્રદાયની હકીકત નો ખ્યાલ હોય છે. આ ઉપરાંત સતપંથ સમાજની હકીકત અંગે 
અમારા અસીલો સંપુર્ણ પણે વાકેફ છે. કારણ કે, ૫૦ થી €૦ વર્ષ પહેલા અમારા અસીલો 
તેમજ તેમના વડીલો પણ આ સંપ્રદાયના સભ્યો હતા. જેથી આ પેરામાં જણાવેલ 
વાસ્તવીક હકીકતતેમણે ચિંતન સભામાં વ્યકત કરેલ છે. જેમાં કોઇજ ઉશ્કેરણી જનક 
વિધાનો કે, કોઈ પણ સંપ્રદાયને કે, આપના અસીલના સંપ્રદાયને બદનામ કરવા કે, 
ઉતારી પાડવાના ઇરાદાથી કરવામાં આવેલ નથી. જેથી આપની આ નોટીસમા કહેવાતા 
ટુકડા રૃપે જે વિધાનો દર્શાવવામાં આવેલ છે તે બદનક્ષી રૂપે નહિં. પરંતુ ઇતીહાસરૂપે 
ગણી શકાય. તેમાં જણાવેલ હકીકત ભુતકાળમાં બનેલી અથવા જણાયેલી વાસ્તવીક 

0 હકીકત છે. જેથી આ તમામ પેરામાં અમારા અસીલોના નામે લખવામાં આવેલ વિધાનો 

અંગેના આક્ષેપો તદન ખોટા, બિનપાયેદાર છે, આપના અસીલે સ્વનિર્ણીત રીતે ખોટા 
અર્થઘટનથી સ્વીકારી લિધેલા છે. અને તેને વિકૃત રૂપે બદનક્ષીકારક લખાણનું નામ 
આપેલ છે.વાસ્તવમાં ભૂતકાળના અનુભવો અને નોંધપાત્ર ઈતિહાસ વિદો એ તારવેલા 
વિધાનો છે. જે "બદનક્ષી કારક '' કહી શકાય નહીં. 


(૫) આપની નોટીશ પેરા - ૧૨ થી ૧૪ ના જવાબ માં જણાવવાનું કે, અમારા અસીલોએ 
કોઈ જ બદનક્ષી કારક લખાણ લખેલ નથી કે છપાવેલ નથી. આપના અસીલ ના 
કુટુંબની આબરૃને ધક્કો પહોંચાડેલ નથી. તેમ છતાં આપના અસીલના કુટુંબની આબરૂ 
અને ઈજજતને કઈ રીતે હાની પહોંચાડેલ છે તે અંગેની સ્પષ્ટતા આપની નોટીશમાં 
નથી તેમજ આપના '' અસીલની નીતીમતા અને બુધ્ધિ મતા પણ ધૃણા જનક અને 
સામાન્ય રીતે શરમ જનક ગણાય તેવી હાલતમા આવી ગયેલ હોવાની'' હકીકત 

૬ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨રે૯ર 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


20૪297 40. 960૪90”? 


“6૫૦૦૮૦, ઊપાં. પાંવા। ૦૯૦૫ 
૦0//૦૦: 151 ₹1૦૦।, ગિ&11વદ્ય(311દ11 /[02[0., 1/1૦" ઉદ્યાં૦, 8[10| - 16001101111. 72/: 02832-220790 17૦૪: 94269 61553 


ક 


સ્વીકારવામાં આવતી નથી કારણ કે આપના અસીલે તેમના અખીલ વિશ્વ સતપંથ સંપ્રદાય 
કલકતા તરફથી પ્રસિઘ્ધ થતું પંચમવેદ અને સરકારી મુદ્રણાલય અને અન્ય સાહિત્યનો અભ્યાસ 
કરેલ નથી. તદ ઉપરાંત સતપંથ સમાજ ના અત્યાર સુધી કેટલા કાકા-ધર્મગુરૂ થઈ ગયેલા છે તેનું 
પણ આપના અસીલને જ્ઞાન નથી તેવું સ્પષ્ટ જણાય છે. આપના અસીલ પોતાના સંપ્રદાયનો ચિંતન 
સહ અભ્યાસ કર્યા વિના અથવા તો જાણી જોઇને અમારા અસીલો ને કશાક અગમ્ય કારણોસર 
હેરાન કરવા તેમજ ફકત રૂ.૯,૦૦,૦૦૦/- કે તેવી રકમની ખોટી રીતે માંગણી કરીને પૈસા 

ટ્રે પડાવવાના બદ ઇરાદાથી સદરહુ નોટીશ કરેલ છે. જેથી આપની નોટીશ માં જે માંગણી કરવામાં 
આવેલ છે. તે મુજબનું વર્તન અમારા અસીલ કરી શકે તેમ નથી. અમારા અસીલ નો એવો કોઈજ 
ઈરાદો નથી. જેની સ્પષ્ટ જાણ આપના અસીલને કરશો. 


આપની સદરહુ નોટીસ નો આ જવાબ આપના અસીલના બેજવાબદારી પૂર્વકના વર્તન 
અને આક્ષેપો ને કારણે આપવાનો થયેલ હોઈ ખર્ચના રૂ।.૨,૫૦૦/- અમારા અસીલને ચુકવી 
આપવા આપના અસીલને સુચના આપશો. 


ઉપરોકત હીકીત સ્પષ્ટ છે.તેમછતા જો ગેરહકીકતોના આધારે આપના અસીલ કોઈપણ 
પગલું ભરશે તો અમારા અસીલ આપના અસીલ ના હિસાબે અને જોખમે પોતાનો સ્વબચાવ કરશે 
જેની સ્પષ્ટ જાણ આપના અસીલ ને કરશો. 


પફ 


(યોગેશ ડી. ભાંડારકર) 
તે 
શ્રી મણીભાઇ ગોવિંદભાઇ ઘોઘારી, 
શ્રી રમેશભાઇ માવજીભાઇ વાઘડીયા, 
શ્રી રમણભાઈ શામજીભાઈ વાસાણી, 
શ્રી અબજીભાઈઇ વી. કાનાણી, 
શ્રી હિંમતભાઈ રતનસિંહ ખેતાણી, 
ત્થા શ્રી પ્રેમજીભાઈ ભાણજીભાઈ કેસરાણી 
નાએડવોકેટ. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૯૩ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કલકતા, ભુવનેશ્વર, રાંચી, આસનસોલ, રાયપુર, રાજનંદગાંવ અને નાગપુરની સભાઓ 
તા.૪.૪.૨૦૧૦થીતા. ૧૩.૦૪.૨૦૧૦: 


આ દોહરામાં સૌ પ્રથમઅમે લોકો કોલકત્તા પહોંચ્યા હતા. હું બેંગલોરથી એરફલાઈટદ્વારા કોલકત્તા ૩.૦૪.૨૦૧૦નાસાંજે 
પહોંચ્યો હતો. મને લેવા દેવપર વાળા રમણીકભાઈ રૂડાણી એરપોર્ટ આવ્યા હતા અને તેમના ઘરે મારું રાત્રી રોકાણ હતું. 
યોગાનુ યોગ જે ફ્લાઈટ માં હું કોલકત્તા આવ્યો હતો તેના પાઈલોટ કેપ્ટન રમણીકભાઈ ના જમાઈ હતા. જોકે મારી તેમની 
સાથે મુલાકાત તો નોતી થઇ કારણકે મને તેની ખબર જ્યારે હું રમણીક ભાઈ ના ઘરે પહોંચ્યો ત્યારે જ પડી. વાત પર વાત આવી 
અને મેં રમણીકભાઈને વાત કરી કે આજે અમારી ફ્લાઈટ નો કેપ્ટન કોઈક પટેલ હતો ત્યારે કહ્યું કે તે લાઈનમાં મારા જમાઈ 
અત્યારે કાર્યરત છે. અને તમે જે ફ્લાઈટમાં અહીં આવ્યા છો તેના કેપ્ટન મારા જમાઈ જ હતા. હિંમતભાઈ અને પ્રેમજીભાઈ 
મુંબઈથી કોલકત્તા ડાયરેક્ટ પહોંચ્યા હતા. 


તા. ઝ.૪.૨૦૧૦ કલકતા સભા 

અમારી કોલકત્તાની સભા બીજા દિવસે લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર સોસાઈટીના હોલમાં બપોર પછી તા. ૪.૪.૨ર૦૧૦ ના 
રાખવામાં આવી હતી. આ લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર સોસાઈટી એક એવી સંસ્થા હતી કે તેની સ્થાપના ઘણા વરસો પહેલાં ત્યાં 
વસતા અન્ય ગુજરાતી ભાઈઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. પણ તેનો આજ નો તમામવહીવટ કચ્છ કડવા પાટીદાર ભાઈઓના 
હાથ માં હતો. તેના અધ્યક્ષ પીઢ વડીલ શ્રી કરમશીભાઈ વાલજી હતા અને ઉપ પ્રમુખ તરીકે દેવપર વાળા નારણભાઈ ખેતા 
સેવા આપી રહ્યા હતા. વડીલ શ્રી કરમશી વાલજીએ આ સંસ્થા ઉપર કબજો તાજેતરમાં જ મેળવી લીધો હતો તેથી અમોને તેમને 
વિનંતી કરી હતી કે તમે લોકો સતપંથ, સનાતન અને ઈમામશાહ વિષે તો જરૂર બોલશો તેની મને જાણ છે અને તે વિષયને હું 
જાણું છું માટે તમે ઊંચા અવાજે બોલજો નહી કારણ કે જો બીજા ગુજરાતી લોકોને ખબર પડશે તો તેઓ એમસમજશે કે આ કચ્છ 
ના પાટીદારો વટલાયેલા છે અને તે અમારા હોદ્દા માટે પણ ખતરા રૂપ હશે. જુઓ તો ખરા સતપંથને લઈને વારસો પછી પણ 
આપણ ને આટલી બધી દેઢસત હતી કે ક્યાં આપણી જૂની ઓળખ છતી ના થઇ જાય. 


તાજેતર માં કોરોના લોકડાઉન વખતે મેં વિચાર્યું કે મારે સનાતની ક્રાંતિ ની ચોથી ચળવળ વિષે મારા સંસ્મરણો નું લખાણ કરું તે 
અન્વયે મેં તા.૩.૦૫.૨૦૨૦ના નારણ ભાઈ ખેતાને એક પત્ર લખ્યો હતો તે નીચે મુજબ નો હતો. 


તા. ૩૩.૦૫.૨૦૨૦ 
આત્મીય શ્રી નારણભાઈ ખેતાભાઇ રૂડાણી, 

જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ. 

અત્યારે ચાલી રહેલા કરોના વાયરસ ના પ્રકોપ થી તમે અને તમારો પરિવાર સુરક્ષેત હશો , સૌ કુશળતા માં હશો. 


મને અત્યારે તમારી મદદ ની જરૂરત પડી છે. હું અત્યારે સમાજની સનાતન ચળવળની ચોથી ક્રાંતિ ના મારા સંસ્મરણો બાબત 
એક પુસ્તક લખી રહ્યો છું. મને અત્યારે એ જરૂરત છે કે તા. ૪.૪.૨૦૧૦ ના કોલકત્તા મુકામે સનાતન જાગૃતિ સમિતિની 
કેન્દ્રીય સમાજના સનાતન ધર્મ બાબતે સભા યોજાઈ હતી. હું અને હિંમતભાઈ સહિત અમારી સનાતની ટીમતમારી પાસે 
આવી હતી. તે સભાના આયોજન ના 

૧ . મુખ્ય કર્ણધારો અને કાર્યકર્તાઓ હતા તેના નામો. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ર૯૪ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૨. સભાની કોઈ વિશેષ વાતો અને 

૩. સભા પછીની ફળશ્રુતિ 

૪. સભાને સફળ બનાવનાર સનાતની ભાઈઓના નામો 

૫. સભાયોજવા બાબતનું મુખ્ય કારણ શું હતું અને તેની પ્રેરણા તમોને કયાં થી મળી? 


તે બાબત ની વિગતો મને આપશો જેથી મારા સંસ્મરણોમાં હુ તે માહિતી આવરી શકું. અત્યારે લોક ડાઉન છે માટે તમે ઉપરોક્ત 
વિગતો આપવા સમય ફાળવી શકશો એવો મને વિશ્વાસ છે. આપણા સર્વે સનાતની મિત્રોને મારા જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
પાઠવશો. 


લી. રમેશભાઈ માવજી વાગડીયા 
બેંગલોર 


શ્રી નારણ ભાઈ ખેતા નો જવાબી પત્ર 

તા. ૧૦.૦૫.૨૦૨૦ 

કોલકત્તા 

આદરણીય રમેશભાઈ વાગડીયા, 

સાદર પ્રણામ. સવિનય સાથે જણાવવાનું કે આપનો વાટસઅપ મેસેજ મળ્યો. તે અનુસંધાનમાં જણાવવાનું જે આપણી આજની 
સનાતન અને સતપંથની બાબતોમાં કોલકત્તા સમાજના વડીલો પહેલેથી જ ખુબજ સજાગ અને સતર્ક હતા. અને તે સત્કતામાં 
તમારી સભા પછી વેગ આવેલ. જૂની વાત કરું તો ૧૯૯૩ ની આપણી જ્ઞાતિના અધીવેશનમાં સમાજના ધારાધોરણની (રીતી 
રિવાજોની) ૧૮ મી કલમનું આપણા સમાજના સભ્યોને જાણમાં આવે અને તેને પાસ કરાવવામાં આવે તે માટે વાચન કરવામાં 
આવેલ ત્યારે આપણી જ્ઞાતિના અમુક ભાઈઓ તરફથી તેનો સખત વિરોધ કરવામાં આવેલ અને ત્યારથી આ વિવાદથી અમારી 
સમાજના સભ્ય ભાઈઓ અજાણ હતા. પણ તમારી સભા પછી આમારી સમાજના સર્વે ભાઈઓને તે હકીકતની સાચી જાણ 
થઈ. 


ત્યાર બાદ તમારી સભા પછી કોલકત્તા સમાજમાં પણ સભ્ય ભાઈઓમાં ઉત્સુકતા જાગેલ, તેમજ ૨૦૧૦ ના અધીવેશનમાં જે 
ઉગ્રતા જોવા મળેલ તેના અહેવાલ જાણવા માટે કોલકત્તા સમાજના સભ્ય ભાઈઓ ખુબજ ઉત્સાહિત હતા. આપશ્રી, ભાઈ શ્રી 
હિંમત ભાઈ અને અન્ય સનાતની ભાઈઓએ સતપંથ ઉપર જે પ્રકાશ પાડેલ, તેમાં સતપંથ શું છે તેની સચ્ચાઈ ઉજાગર થયેલ . 


તમારી સભા કોલકાતા સમાજમાં યોજવા બાબતે કોલકત્તા સમાજના હોદ્દેદારોએ અને સભ્ય કાર્યકર્તાભાઈઓએ નક્કી કરેલ કે 
આપણી સનાતની ભાઈઓની એક જાહેર સભા કોલકત્તા મધ્યે યોજવામાં આવે તો આપણી પાછળની યુવા પેઢીને સતપંથ 
બાબતે સાચી જાણકારી મળે તે હેતુથી અને તેના અનુસંધાનમાં કોલકત્તા સમાજ વતી એક જાહેર સભાનું આયોજન શ્રી 
લક્ષમીનારાયણ મંદિરસોસાઈટી મધ્યે યોજવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ . તે મુજબ તમો અહી આવ્યા અને સભા યોજાઈ. 


તે સભામાં અને આપશ્રી ઓ ઠ્વારા સતપંથ મત અને સતપંથ સમાજ બાબતની વિસ્તારથી જાણકારી આપેલ. તેથી કોલકત્તા 
સમાજની પાછળની યુવા પેઢીને તે સતપંથની પાખંડતાની જાણકારી મળેલ. અમારી સમાજની યુવા પેઢીનું કચ્છમાં આવન 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૨ 


જાવન ઓછું થતું હોવાથી તેઓને સતપંથ સનાતન બાબતની ખાસ જાણકારી ન હતી અને તેઓ આ વિષયથી સાવ અજાણ 
હતા. તમારી સભાના આયોજન બાદ તે યુવા પેઢી આની વિશેષ જાણકારી મેળવવા ખુબજ ઉત્સાહિત થયેલ, અને સતપંથ 
સનાતન બાબતે ભૂતકાળમાં આપણા વડીલોએ કેટ કેટલી તકલીફો ભોગવેલ તેની યુવાનોને જાણવા મળેલ. 


આપણી સમાજના વડીલો ધંધા રોજગાર અર્થે પૂર્વમાં આવેલ તેઓ સંપૂર્ણ પણે સનાતાનીઓ હતા. તેમાં અમુક સતપંથી 
ભાઈઓ પાછળથી આવેલ પણ તેમના બાહ્ય આચરણમાં કોઈ ખાસ ફરક ના હોતાં અમારી પાછળની પેઢીને તેની ખાસ 
જાણકારી ન હતી. તમારી સભાના આયોજન બાદ તેમને આ બાબતની જાણકારી મળેલ તે બદલ આપશ્રીઓનો ખુબ ખુબ 
આભાર અને ધન્યવાદ કોલકત્તા સમાજ વતી પાઠવું છું. 


તે સમયમાં કોલકત્તા સમાજના સક્રિય વડીલો તેમજ કાર્યકર્તાભાઈઓના નામનીચે મુજબ છે . 


પહેલી હરોળના વડીલોઃ 

સ્વ.ભાઈ શ્રી ખીમજીભાઈ લખમશી લીંબાણી, 
ભાઈશ્રી કરમશીભાઈ વાલજી 
સ્વ. ભાઈશ્રી અખઈભાઈ વાલજી 
શ્રીનારણભાઈ શિવદાસ 
શ્રીલખમશીભાઈ નાયા નાયાણી 
શ્રીવાલજીભાઈ દેવજી દીવાણી 
શ્રી ભગવાનદાસ ભીમજી 
શ્રીવાલજીભાઈ ધનજી 

શ્રી રવજીભાઈ રામજી 

૧૦. શ્રીપ્રેમજીભાઈ જેઠા 

૧૧. સ્વ.શ્રીધનજીભાઈ માવજી 

૧૨. સ્વ.શ્રીહીરાલાલપુંજા 

૧૩. શ્રીમણીલાલ અરજણ 


“4 ૦૯ ન £.:2 ૦૧ ૯ «બ તટ 


બિ 


બીજી હરોળના કાર્યકર ભાઈઓઃ 

શ્રી તુલસીદાસ કેશરા 

શ્રી જયંતીલાલ ચોપડા 

શ્રી કાન્તિલાલ મેઘજી 

શ્રી નારાયણ ભાઈ ખેતા રૂડાણી 
શ્રી રામજીભાઈ પ્રેમજી સલાટ 
શ્રી રમણીકલાલ શિવદાસ 
શ્રીછગનભાઈ માવજી 

શ્રી રવજીભાઈ નાનજી 


“4 ૦ જ &£.: ૦ ૮૯ તબ ત્2 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨રે૯ટ્ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


ર૦. 
ર૧. 
ર્ર 


શ્રી અમૃતલાલ વેલજી 

શ્રી રમણીકલાલ દેવજી રૂડાણી 
શ્રી વિશ્રામભાઈ નાનજી 

શ્રી કિશોરભાઈ ખીમજી 
શ્રીવાલજીભાઈ પ્રેમજી 

શ્રી જયંતીલાલ રામજી 

શ્રી અમૃતલાલ માવજી 

શ્રી શામજીભાઈ કાનજી 

શ્રી પ્રેમજીભાઈ સોમજી છાભૈયા 
શ્રીઅરજણ ભાઈ રામજી 

શ્રી ભગવાનદાસ ચુનીલાલ 
શ્રી ડાહ્યાલાલ શિવગણ 

શ્રી હિરાલાલ કેશરા 

શ્રી ઈશ્વરલાલ રામજી 


ત્રીજી હરોળ ના યુવા કાર્યકર્તા ભાઈઓઃ 


(4 ૦ ન £.: ૦૧ ૯ ૮૦ તટ 


ત2 (૨ 
0 ૦ 


૧૧. 
૧૨. 
અને અન્ય યુવા કાર્યકર્તા ભાઈઓ અને મહિલા મંડળની કાર્યકર્તા બહેનોના જય શ્રી લક્ષમીનારાયણ વાંચશો 


શ્રીજગદીશભાઈ રામજી 

શ્રી શ્રી વેલજીભાઈ પ્રેમજી 
શ્રીમનહરલાલ પ્રેમજી 
શ્રીશિવલાલભાઈ ચોપડા 
શ્રીજયંતીલાલ રામજી 

શ્રી શાંતિલાલ વાલજી દીવાણી 
શ્રીમનસુખ વાલજી દીવાણી 
શ્રી રમણલાલ લખમશી નાયાણી 
શ્રી પ્રીતેશ પોપટલાલ 
શ્રીજયંતીલાલ નાનજી 
શ્રીચંદુલાલ સામજી 

શ્રી મુકેશભાઈ દેવજી 


લી. આપણો વિશ્વાસુ 


નારાયણભાઈ ખેતા ભાઈ રૂડાણી કોલકત્તા 


આ કોલકત્તા ની સભા પછી ભુવનેશ્વર ની સભા બીજા દિવસે તા. ૫.૦૪.૨૦૧૦ ના બપોર પછી રાખવામાં આવી હતી. 
અમોને ટ્રેઈન દ્વારા ભુવનેશ્વર જયંતીભાઈ ચોપડા લઈ ગયા હતા. જયંતીભાઈ ચોપડાને અમો અમારા કર્નલ તરીકે બોલાવતા 


હતા કારણકે તેમણે પ્રવાસ દરમ્યાન આમારી બધી જ જવાબદારીઓ ઉપાડી લીધી હતી જેથી અ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


ઈ વાતની અગવડતા ન 


૨૯૭ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


પડે. આ જયંતી ભાઈ ચોપડા બેંગલોર મુકામે તા. ૨૨.૦૩.૨૦૧૦ ની યોજાયેલ ઉત્તર કણટિક, દક્ષીણ કર્ણાટક અને 
તામીલનાડુ ની સંયુકત સભામાં હાજર રહયા હતા. તેથી તેઓ વિષય થી વાકેફ હતા. ખાસ કરીને તેમના અને નારાયણભાઈ 
ખેતા રૂડાણી અને અન્ય કાર્યકર્તા ભાઈઓના સહિયારા પ્રયાશથી આ દોહરાની કોલકત્તા, ભુવનેશ્વર, રાંચી અને 
આસનસોલની સભાઓ યોજવાનું શક્ય બન્યું હતું. ભુવનેશ્વરની સભા પછી જયંતીભાઈ ચોપડા પાછા કોલકતા ગયા અને 
તેઓએ અમોને રાંચી જવાની ટ્રેઈનમાં બેસાડી દીધા હતા. અમો રાંચી પહોંચ્યા ત્યાં સભા કરી. રાંચી અમે પહોંચ્યા પહેલાં 
કોલકત્તા વાળા નારાયણભાઈ ખેતા રૂડાણી પહેલેથી જ રાંચી પહોંચી ગયા હતા. રાંચીની સભા પૂર્ણ કરીને અમો કાર દ્વારા 
આસનસોલ ગયા અને ત્યાંથી પાછા કોલકત્તા પહોંચી અમો સનાતન ધર્મ જાગૃતિ વાળા સર્વે ભાઈઓ છુટ્ટા પડ્યા. રાંચી થી 
કોલકત્તા સુધી નારાયણભાઈ ખેતા અમારા માર્ગદર્શક બની ને અમારી સાથે જ રહ્યા હતા. અમારી ધર્મ જાગૃતિ ટીમકર્નલ 
જયંતીભાઈ ચોપડાને અને નારાયણભાઈ ખેતાને હૃદય પૂર્વક નો આભાર માને છે. જયંતી ભાઈ ચોપડા તો નારણભાઈને 
વ્યંગમાં એમકહેતા કે “નારાયણ ખેતા હમારે નેતા”. 


તા. ૫.૦૪.૨૦૧૦ ભુવનેશ્વરસભા. આ સભામાં સતપંથી ભાઈ દેવજી કરસન ભાવાણીની હાજરી. 


તા. ૭.૦૪.૨૦૧૦ રાંચી સભા 

ભુવનેશ્વરની તા. ૫.૦૪.૨૦૧૦ ની સભા પૂર્ણ કરીને અમે ટ્રેઈન દ્વારા ભુવનેશ્વરથી રાંચી જવા તા. €.૦૪.૨૦૧૦ના રાંચી 
જવા રવાના થઈને તા. ૭9.૦૪.૨૦૧૦ ના સવારના રાંચી પહોંચી ગયા હતા. ત્યાં તુલસી ભાઈ ગોગારીએ અમારા સ્વાગત 
માટેપૂર્ણ તેયારીઓ કરી રાખી હતી. તે વખતે રાંચી સ્થાનિક સમાજના મહામંત્રી તુલસીભાઈ વીરજી ગોગારી હતા. અને તેઓ 
બિહાર -ઝારખંડ ઝોનના પ્રમુખ તરીકે પણ સેવા આપી રહ્યા હતા. સભામાં સભા અધ્યક્ષ તરીકે ત્યાના પ્રમુખ શ્રી રામજી 
વાલજી રામાણી ને સ્થાન ગ્રહણ કરાવ્યા પછી સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના હિંમતભાઈ, રમેશભાઈ અને કોલકાતા થી 
પધારેલ ભાઈશ્રી નારણભાઈ ખેતાને પણ મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરાવેલ. સભાનું સંચાલન ત્યાના મહામંત્રી શ્રી તુલસીભાઈ 
ગોગારીએ કર્યું હતું. પ્રણાલિકા પ્રમાણે રમેશભાઈ વાગડીયાના ભાષણથી શુરુઆત કરવામાં આવી હતી. રમેશભાઈએ કચ 
કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિનો તેમજ કેન્દ્રીય સમાજના ઈતિહાસ ઉપર વિસૃત પ્રકાશ પાડ્યો હતો. અત્યારે કેન્દ્રીય સમાજમાં 
સનાતની ભાઈઓની ઉપેક્ષા અને સતપંથના ભાઈઓ તરફી કુણું વલણ વિષે પણ માહિતીઓ આપી હતી. હિંમતભાઈએ 
તેમન ભાષણમાં સતપંથ વિષે ત્યાંના લોકોને ઉજાગર કર્યા હતા. પીરાણા સતપંથ બાબતે ત્યાં ચાલતી હિંદુ લોકોને ભોલાવવા 
બાબતની માહિતીઓ આપી હતી. સતપંથ એક મુસલમાન પીર ઈમામશાહ બાવા એ હિંદુઓને વટલાવવા માટે થઈને સતપંથ 
ધર્મની સ્થાપના કરી હતી તેની માહિતી આપી હતી. 


કોરોના કાળમાં સન ૨૦૨૦ માં જ્યારે હું સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન બાબતે પુસ્તક લખી રહ્યો હતો ત્યારે તુલસીભાઈ 
ગોગારીનો મેં સંપર્ક કરીને ત્યાંની તા, ૭.૦૪.૨૦૧૦ ની અમારી સભા બાબતે માહિતી મોકલાવવાની વિનંતી કરી હતી ત્યારે 
તુલસીભાઈએ નીચે પ્રમાણે ની ટપાલ લખીને મને માહિતી મોકલાવી હતી. તેની હું અત્યારે તેનું અક્ષરસ રજૂઆત નીચે પ્રમાણે 
કરી રહ્યો છું. 


તા. ૧૭.૦૫.૨૦૨૦ 
આદરણીય રમેશભાઈ વાગડીયા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૯૮ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તમોએ લખેલ પત્ર ને અનુલક્ષીને હું નીચે પ્રમાણે ની માહિતી મોકલાવી રહ્યો છું. 

અમોને કેન્દ્રીય સમાજથી પસાર થયેલ શ્ચેતપત્રથી સુચન મળ્યું હતું પણ શ્રી હિમતભાઈ ખેતાણી અને શ્રી રમેશભાઈ વગાડીયા 
દ્વારા કલકતાથી રાંચી સમાજને ફોન કર્યો કે સનાતન ધર્મ અને પીરાણા પંથ બાબતે સંપૂર્ણ ભારતની ઘટક સમાજોમાં જાગૃતિ 
માટેએક સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિ બનાવવામાં આવી છે તે રાંચી સમાજમાં પણ રૂબરૂ થઈ પીરાણા સતપંથ ધર્મ અને કેન્દ્રીય 
સમાજના સનાતન ધર્મ બાબતે જાણકારી આપવામાં આવશે. તેના અનુકરણે શ્રી હિંમતભાઈ ખેતાણી, રમેશભાઈ વાગડીયા 
અને સાથે કલકતાથી શ્રી રવજીભાઈ, જયંતીભાઈ ચોપડા અને શ્રી નારણભાઈ ખેતા તારીખ ૭.૦૪.૨૦૧૦ ના રોજે રાંચી 
આવ્યા હતા. ત્યારે શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર રાંચી સમાજના પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ વાલજી રામાણી, મહામંત્રી શ્રી તુલસી 
વીરજી ગોગારી, સહમંત્રી શ્રી ગાભુભાઈ મેઘાણી, ખજાનચી શ્રી હરિભાઈ શીવદાસભાઈ દીવાણી, બધા કારોબારી 
સભ્યશ્રીઓ અને યુવા સંઘના પ્રમુખશ્રી બીરેન્દ્ર, મંત્રી શ્રી સંજય ગોગારી, સહ મંત્રી શ્રી અનુરાગ રામાણી, ખજાનચી શ્રી 
દીપક હરીલાલ દીવાણી , કારોબારી સભ્યો, અને સમાજની મહિલા મંડળના હોદેદારો અને કારોબારી સભ્યોની સાથે સ્થાનિક 
સમાજના સભ્યો અલ્પ સૂચનમાં ભેગા થઈ સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના શ્રી હિંમતભાઈ ખેતાણી (મુંબઈ) અને શ્રી 
રમેશભાઈ વાગડિયા (બેંગલોર) ના ઉદબોધન પીરાણા પંથ/ધર્મ સંબંધમાં પૂર્ણ જાણકારી આપવામાં આવી. આ સભાની 
વિશેષતા એ રહી કે, આથી પહેલાં આખી સમાજમાં કોઈ પણ સભ્યને ઈમામશાહ બાબત અને સતપંથમાં મધ્ય રાત્રી પૂજન 
અથવા તેના શ્લોકોમાં અરબી ભીસ્મિલ્લાહ નું ઉચ્ચારણથી પ્રાર્થના થઈને ગાયના પુતળા બનાવી કાપવામાં આવે, મરણોત્તર 
દાટવાની વીધી (ભૂમીદાગ) અગ્નિ સંસ્કાર નહિ. આવી બધી અભૂતપૂર્વજાણકારી મળી, જેપૂર્વમાં અમારી સમાજના કોઈપણ 
સભ્યોને નોહતી. 


વિશેષમાં આ સભા પછી રાંચીમાં રહેતા પરિવારોમાં કોઈ પણ પીરાણા પંથમાં પીરાણા જવા માંગતા હતા, તેનું પણ પૂર્ણ રૃપે 
મન બદલાઈ ગયું અને જીવનભર પીરાણા સતપંથ થી દુર રહેવા વચનબધ્ધ થયા અને સગાં વહાલાંઓમાં પણ કોઈ આ પંથમાં 
હોય એમને પણ આ સતપંથ થી અલગ થવા અને તેમાંથી બહાર નીકળવા માટે આગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો. અને જો ના 
નીકળે તો આવા પરિવારોથી સંબંધ રાખવામાં નહીં આવે એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું. આ સભાને સફળ બનાવવામાં રાંચી 
સમાજના હોદેદારો અને યુવા સંઘની પ્રેરણા સરાહનીય હતી. 


લી. રાંચી કચ9 કડવા પાટીદાર સમાજ વતી 
મહામંત્રી શ્રી તુલસી વીરજી ગોગારી 


બિહાર-ઝારખંડ ઝોન વતી 
પ્રમુખશ્રી તુલસી વીરજી ગોગારી 


તા. ૮.૦૪.૨૦૧૦ આસનસોલ સભાઃ 

સભા પૂર્ણ થયા પછી સાંજના ભોજન ની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી હતી. ત્યાર પછી રાત્રે અમો ટ્રેઈન દ્રારા પાછા કોલકતા જવા 
પ્રયાણ કર્યું હતું. અને તા. ૯.૦૪.૨૦૧૦ ના સવારના અમે કોલકતા પહોંચી આવ્યા હતા. અને અમારી રહેવાની વ્યવસ્થા 
નારણ ભાઈ ખેતા રૂડાણીના ઘરે કરવામાં આવી હતી. તા. ૯.૦૪.૨૦૧૦ અને ૧૦.૦૪.૨૦૧૦ નું અમારું રોકાણ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ર૯૯ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કોલકાતામાં થયું હતું. તે વખતે અમોએ કેન્દ્રીય સમાજના પૂર્વ પ્રમુખ સ્વ શ્રી ખીમજી લખમશી લીંબાણીના પુત્ર બાબુભાઈ 
ખીમજી લીંબાણી, સમાજના વર્તમાન ટ્રસ્‍ટી શ્રી લખમશી નાયા નાયાણી, શ્રી રામજીભાઈ લીંબાણી (સલાટ), શ્રી વાલજી 
દેવજી દીવાણી , જયંતીભાઈ ચોપડા વગેરે ભાઈઓની મુલાકાત લીધી હતી. તા.૧૦.૦૪.૨૦૧૦ ની રાત્રે ઢાવરાથી અમે 
ટ્રેઈન પકડીને રાજનંદગાંવ જવા રવાના થયા હતા કારણકે તા.૧૧.૦૪.૨૦૧૦ ના અમારી સભા ત્યાં રાખવામાં આવી હતી. 


તા. ૧૧.૦૪.૨૦૧૦ રાજનંદગાંવ સભા 

તા. ૧૨.૦૪.૨૦૧૦ રાયપુર સભાઃ 

ઉપરોક્ત રાજનંદગાંવ અને રાયપુર ગામમાં અમારી પ્રણાલિકા પ્રમાણે ભાષણો થયાં હતાં. લોકોમાં જબરજસ્ત ઉત્સાહ હતો. . 
રાયપુરમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ હાજરી આપી હતી. 


તા. ૧૩.૦૪.૨૦૧૦નાગપુર સભા 

નાગપુરની આ સભાનું આયોજનના મુખ્ય સુત્રધાર હતા શ્રી જીવરાજભાઈ રામજી રામાણી (નખત્રાણા), શ્રી વાલજીભાઈ 
અબજી દીવાણી (વિરાણી) અને ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ લીંબાણી (ઘડાણી) જેમના પ્રયાશથી આ સભાનું આયોજન શક્ય બન્યું 
હતું. તે સમયે સમાજમાં સનાતન-સતપંથ વિષય ઉપર સભા બોલાવવી એટલે લોઢાના ચણા ચાવવા બરાબર હતું. છતાં પણ 
નાગપુરસમાજના મોવડીઓને સમજાવીને ઉપર જણાવેલ ત્રિપુટીએ આ સભા બોલાવવાનો સફળ પ્રયાશ કર્યો હતો. તે સમયે 
નાગપુરસમાજમાં નીચે જણાવેલ ભાઈઓ હોદ્દા ઉપર હતા. 

૧. શ્રીબાબુભાઈ મેઘજી જબવાણી, પ્રમુખ શ્રી 

૨. શ્રી વિશ્રામભાઈ ગોપાલ દીવાણી, ઉપ પ્રમુખ શ્રી 

૩. શ્રીચંદુલાલ પરબત રામાણી, ઉપ પ્રમુખશ્રી 

૪. શ્રી ત્રિભુવન મેઘજીભાઈ રૂડાણી , મહામંત્રી શ્રી 

પ. શ્રી વિનોદ ધીરજ લાલ લીંબાણી , સહમંત્રી શ્રી 

૬. શ્રી રસિકભાઈ દેવશી ચોપડા, સહ મંત્રી શ્રી 

૭. શ્રી લક્ષ્મીદાસ લાલજીભાઈ પોકાર, ખજાનચી શ્રી 

૦ ૮. શ્રીખેમચંદ જેઠાભાઈ છાભૈયા , સહ ખજાનચી શ્રી 

યુવક મંડળના પ્રમુખ શ્રી કાંતિલાલ ગોપાલભાઈ દીવાણી અને મહા મંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર પુરષોત્તમવાસાણી પણ આ સભામાં 
ઉપસ્થિત હતા. 


સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિના નીચે જણાવેલ ભાઈઓ આ સભામાં ઉપસ્થિત હતા. 
૦ ૧. શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી, મુંબઈ, 

૦ ૨. શ્રી રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા, બેંગલોર 

૦ ૩. શ્રી પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી, મુબઈ 


સભા અધ્યક્ષ તરીકે સ્થાનિક સમાજના પ્રમુખ શ્રી બાબુભાઈ મેઘજી જબવાણી મંચ ઉપર બિરાજમાન હતા. અને તેમની સાથે 
સનાતન ધર્મ જાગુતી સમિતિના સર્વે સભ્યોને પણ મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરાવ્યું હતું. પ્રણાલિકા પ્રમાણે સર્વ પ્રથમશ્રી 
રમેશભાઈ વગાડીયનું ભાષણ રાખવામાં આવ્યું હતું. તેમણે આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજના 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૦૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ઇતિહાસની ઝાંખી કરાવી હતી. ત્યાર પછી હિંમતભાઈ ખેતાણીએ જ્ઞાતિમાં પીરાણા સતપંથની પોલ બાબત વિસ્તૃત માહિતી 
આપી હતી. છેલ્લે પ્રેમજીભાઈ કેસરાણીએ સનાતન ધર્મ બાબતે ઊંડાણથી માહિતીની સાથે કેન્દ્રીય સમાજમાં અત્યારે ચાલી 
રહેલ સનાતન ધર્મજાગૃતિ અભિયાન ઉપર પ્રકાશ પાડ્યો હતો . 


સનાતન ધર્મ જાગૃતિ વાળાના ભાષણો થયા પછી પ્રશ્નોતરી રાખવામાં આવી હતી અને હિંમતભાઈ ખેતાણીએ તેના યોગ્ય 
જવાબો આપ્યા હતાં. ત્યાર પછી એક યુવાનભાઈ આવીને એમબોલી ગયો હતો કે આ ભાઈઓ અહી આવ્યા છે તેને કેન્દ્રીય 
સમાજમાં હોદ્દા જોઈએ છે એટલે અહીં તેના પ્રચાર માટે આવ્યા છે. તેઓ પોતાનો રોટલો શેકવા માટે અહી આવ્યા છે. ત્યારે 
હિમતભાઈએ તેનો જવાબ આપતા સભાજનો ને જણાવ્યું હતું કે અત્રે ઉપસ્થિત સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન વાળા 
ભાઈઓમાં થી કોઈને સમાજમાં હોદ્દો લેવો નથી અને તે માટે અમે અહીં આવ્યા નથી. અમે આવ્યા છીએ તો માત્ર અને માત્ર 
કેન્દ્રીય સમાજમાં આત્યારે ચાલી રહેલી સનાતન ધર્મ પાળતા લોકો પ્રત્યે ઓરમાયું વર્તન અને પીરાણા સતપંથ ધર્મ પાળતા 
લોકો પ્રત્યે હમદર્દી ભર્યું વર્તન બાબતે લોકોને ઉજાગર કરવા આવ્યા છીએ. કેન્દ્રીય સમાજના અત્યારના આગેવાનો કયાંક 
કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના વખતેના હેતુઓ અને ઉદ્દેશોનું જતન કરવામાં પાછા પડ્યા છે તેની જાણ લોકોને થાય તે હેતુથી અહીં 
આવ્યા છીએ. 


“પાટીદાર સમાજ નાગપુરના ભાઈ-બહેનો ઘણા વારસો પહેલાં કચ્છ છોડીને નાગપુર આવી ગયાં છે. જેમાંના ઘણા ખરાના 
કચ્છમાં ઘરબાર પણ નથી. જેની અહીં બીજી-ત્રીજી પેઢી ચાલુ છે. જેથી જ્ઞાતિમાં ચાલતા સતપંથ-સનાતન વિવાદની તેઓને 
જાણ જ નથી. જેઓ જાણતા હતા તેઓ આ વિવાદમાં પડવા નોહતા માંગતા. અને તે વખતે આ વિવાદને જાણવા વાળા ઘણા 
ઓછા લોકો હતા તેથી જ નાગપુરમાં આ બાબતની મીટીંગ લેવા પણ સમાજના પદાધિકારીઓ તૈયાર નોહતા. બાકી 
જબરજસ્તી થી અમોએ આ મીટીંગ તે વખતે સમાજમાં લેવરાવી હતી. બાકી જે લોકો આ મીટીંગમાં આવ્યા હતા તેને જ્ઞાતિમાં 
ચાલી રહેલા સનાતન-સતપંથ વિવાદની સંપૂર્ણ જાણકારી મળી હતી. મીટીંગમાં આવેલ ઘણા લોકો મીટીંગ પત્યા પછી કહેતા 
સાંભળ્યા હતા કે આવી વિસ્તૃતતો અમોને આથી પહેલાં ક્યારેય નથી મળી. અને લોકોમાં સનાતન-સતપંથ બાબતે ખાસી 


જાગૃતિ આવી હતી”. 


તા.૨૭.૦૪.૨૦૧૦ ના શ્વેતપત્રને નિષ્ફળ (નકામું) બનાવવા માટે અમુક હોદ્દેદારોના મરણીયા અસફળ પયાસો 

કેન્દ્રીય સમાજે પોતાની સનાતની સમાજ તરીકેની સાચી ઓળખ જાહેર કરતુ શ્વેતપત્ર હજુ એક મહિના પહેલાં જ 
તા.૨૫.૦૩.૨૦૧૦ ના બહાર પાડ્યું હતું. તેની એસી કી તૈસી (મૃતપાય) , બીનઅસરકારક (111£2£€11૫/2) કરવા હેતુ 
સમાજના અનેક મવાળવાદીઓ તરફથી સતપંથના ભાઈઓની સાથે મળીને અનેક ગતિવિધિઓ ચાલુ થઇ ગઈ હતી. તેમાંની 
એક ગતિવિધિતા.૨૬.૧૦.૨ર૦૧૦ ના રોજે અમદાવાદમાં પીરાણાના કાકા અથવા તો પીરાણાના જવાબદાર વ્યક્તિઓ જોડે 
વાટાગાટો ચાલુ થઈ ગઈ હતી. તેમાં સમાજના અમુક મવાળવાદી ભાઈઓએ ગોપનીય રીતે ગુપ્ત મીટીંગ પીરાણાની 
જવાબદાર વ્યક્તિઓ જોડે કરી દીધી હતી. તેમાં રાજપર, માંડવી વિસ્તારના ભાઈ ધનજી ગોવિંદ સેંઘાણીએ (મંગલ ડાડાએ) 
ભૂંડી ભૂમિકા ભજવી હતી. તેની સાથે સમાજના અમુક મવાળવાદીઓ પણ જોડાયા હતા. એટલુજ નહિ હદ તો ત્યારે થઇ કે 
જ્યારે તેમની સાથે સમાજના હોદેદારો જેવા કે દેવજી માવજી લીંબાણી (ટ્રસ્‍ટી) અને ઉપ પ્રમુખ એવા મનસુખભાઈ રૂડાણી પણ 
એ ગોપનીય મીટીંગમાં હાજર રહ્યા હતા અને તેઓએ સમાજના શ્વેતપત્રને બીનઅસરકારક બનાવતો એક સિક્રેટ સમજોતો 
પીરાણા જોડે કરી આવ્યા હતા. સમાજના તે વખતના ઉપ પ્રમુખ મનસુખભાઈ રૂડાણી એ વસ્તુને પણ ભૂલી ગયા કે તા. 
૨૫.૦૩.૨૦૧૦ ની સમાજની કારોબારી સભામાં તેમને જ સૂચિત શ્વેત્પત્રનું વાંચન કરીને પાસ કરાવ્યું હતું. ક્યારેક મને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આશ્ચર્યસાથે કુતુહલ પણ થતું હોય છે કે આપણે કચ્છ કડવા પાટીદારો કઈ માટીના બનેલા છીએ જ્યારે સતપંથ બાબતની વાત 
આવે છે ત્યારે આપણે સાવ પાણીમાં બેસી જઈએ છીએ. જાણે સતપંથના ભાઈઓ સાથે સંબંધો જાળવવાનો ઠેકો સનાતની 
ભાઈઓએ જ લીધો હોય એમવર્તન કરતા હોઈએ છીએ... સંબંધો જાળવવાની બાબતમાં સતપંથના ભાઈઓની જવાબદારી જ 
નથી. જ્ઞાતિમાંથી સત્પન્થની નાબુદી આપણે કરી શકતા જ નથી. તેના અનેક કારણો છે તેનો મેં અભ્યાસ કર્યો છે અને તેનો 
ઉલ્લેખ આ પછી આ પુસ્તકમાં કે કરેલો છે. 


આની જાણ કરી. તરતજ મેં ગંગારામભાઈ સાંખલાને પણ ફોન જોડ્યો અને કહ્યું કે જે વાત ગઈ કાલે તમો અમારી સાથે 
છુપાવતા હતા તે તો હવે પેપરે ચડી છે. તમે અમારી સાથે આવું છળ શુકામકરી રહ્યા છો? તેમણે મને અને હિંમત ભાઈને 
વિદ્યાર્થી ભવનમાં આવવાનું કહ્યું તે પ્રમાણે અમે ઠીક ૯.૦૦ વાગે પહોંચી ગયા વિદ્યાર્થી ભવન ખાતે. જેવા ઓફિસમાં પગ 
મુક્યો કે પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ કરમશી, મંત્રી શ્રી મોહનભાઈ શિવજી ધોળુ અમારાથી કાંઇક છુપાવતા હોય એવી અમોને 
શંકા ગઈ. ગંગારામભાઈ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત હતા. હિંમતભાઈએ રોષ વ્યક્ત કરતાં ગુસ્સામાં પ્રમુખ શ્રી ને અને 
ગંગારામભાઈને પરખાવી દીધુ કે “અમારી સાથે આવી રાજ રમત શુકામરમી રહ્યા છો? તમે ન કેવળ અમારી સાથે છળ કરી 
રહ્યા છો પણ સમાજના દરેક સનાતાની ભાઈઓ જોડે પણ વિશ્વાસભંગ કરી રહ્યા છો. હજી ગઈ કાલે જ જ્યારે અમે તમોને 
પૂછવા આવ્યા ત્યારે તમો શ્વેતપત્ર બાબતે નનૈયો ભણી રહ્યા હતા અને કહી રહ્યા હતા કે એવું કંઈજ બન્યું નથી. અને આજે તો 
તે વાત પેપરે ચડી છે. જુઓ મંગળદાદાએ આ જાહેર ખબર છપાવી છે . બતાવો અમોને તે પીરાણા સતપંથ જોડે છૂપો સમજોતો 
કરેલ ફાઈલ અને લગાડો ફોન મંગલદાદાને ફોન અત્યારે ને આત્યારે જ અને પૂછો શું હકીકત છે?”” પ્રમુખ શ્રી રામજી કરમશી 
નાકરાણીએ મંગલદાદાને લગાવ્યો ફોન પણ મંગલદાદા જોડે વાત કરવાની તેમની હિંમત ન ચાલી એટલે ફોન તેમણે પકડાવી 
દીધો ગંગારામભાઈને (સબ દદ કી એક હી દવા એટલે સંકટ મોચન ગંગારામભાઈ). ગંગારામભાઈએ મંગલદાદાને 
ખખડાવીને પૂછ્યું કે “તમો આવી જાહેર ખબરો છપાવો છો જેને અમોએ (કેન્દ્રીય સમાજે) તે વાતની મંજુરી પણ નથી આપી? 
તમને કોને અધિકાર આપ્યો છે આવું બધું છપાવવાનો?” ત્યારે અમોએ તે મોવડીઓને કહ્યું કે “કેન્દ્રીય સમાજ અને તેના 
સનાતની ભાઈઓને અહિત થાય એવા સમજોતા માટે તમે મનસુખ ભાઈને અને દેવજી માવજીને પીરાણા વાળા સાથે 
વાટાઘાટા કરવા મુકો છો શુકામ? સમાજની ગરીમાને તમે નેવે મૂકી રહ્યા છો? આપણને અને પીરાણાને શું સંબંધ છે બાપા?”” 
ત્યારે તે વડીલોએ પોતાની ભૂલ કબુલ કરી અને અમોને બાંહેધરી આપી કે હવે પછી શ્વેતપત્ર બીનઅસરકારક બને એવું કૃત્ય 
નહિ થાય એવી અમે તમોને બાંહેધરી આપીએ છીએ . 


ન્‌ 


ઉપરોક્ત શ્વેતપત્ર ભવિષ્યમાં એક એતિહાસિક દસ્તાવેજ પુરવાર થશે અને આપણી ભાવી પેઢી તેની સરાહના કરશે તે વાત 


ને 


ચોક્કસ છે. આ વાતને આજે ૧ ૧ વરસપૂરાં થયા અને લોકો તેને આજે પણ યાદ કરે છે. 


તા. ૧.૦૫.૨૦૧૦ ખાનાઈઓની (પીરાણા સતપંથના ભાઈઓની) શ્વેતપત્ર વિરુદ્ધ રેલી અને કેન્દ્રીય સમાજને આવેદન 
પત્ર 

આવેદનપત્રની કોપી કેન્દ્રીય ફાઈલમાં ક્યાંક હશે. તે કોપી હું મેળવી શક્યો નથી એટલે તેની નકલ અહીં છાપી નથી શક્યો તે 
બદલ વાચકવર્ગમને માફી બક્ષે. 


પીરાણા સતપંથના ભાઈઓએ સમાજના અનેક મવાળવાદીઓ જોડે મળીને શ્વેતપત્રનેબિનઅસરકારક બનાવવા મરણીયા 
પ્રયાસો કર્યા હતા. તેમાં તેઓએ શ્ચેત્પત્રને ર૬ કરવા માટે થઈને એક વિશાળ રેલીનું આયોજન કર્યું હતું. આ વિશાળ રેલી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


નખત્રાણા-કોટડા રોડ ઉપર આવેલ નીષ્કલંકી ધામ(મીની પીરાણા) થી થઈને કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણમાં આવીને કેન્દ્રીય 
સમાજમાં ભાંગફોડી કરવાનો અને કરાવવાનો સતપંથના ભાઈઓનો બદ ઈરાદો હતો. આવા બદ ઈરાદાને પારખીને અમોએ 
(સનાતન ધર્મ જાગૃતિ વાળાએ) કેન્દ્રીય સમાજને અગાઉથી પોલીસ બંદોબસ્ત કરાવવા માટે જાગૃત કર્યા હતા અને તે પ્રમાણે 
સમયસરપોલીસ બંદોબસ્ત પણ થઇ ગયો હતો તે આપણા કેન્દ્રીય સમાજના હિતમાં પગલું રહ્યું હતું. 


આવી બધી ખોટી ભ્રામક માન્યતા લોકોના મનમાં ઠસાવી દેવામાં સતપંથના ભાઈઓ સફળ રહ્યા હતા. એટલુજ નહીં, કેન્દ્રીય 
સમાજના આગેવાનોના મનમાં પણ એ વાત દઢ થઇ ગઈ હતી. તે માન્યતામાં થી સમાજના આગેવાનોને બહાર કાઢવા માટે 
અમોને સનાતન ધર્મની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિની શુરુઆત કરવી પડી હતી. સમાજના સનાતન ધર્મપાળતા લોકોમાં અસ્મિતા 
અને જાગૃતિ આણવી હતી તે માટે આ ચોથી ક્રાંતિની શુરુઆત કરવી પડી હતી. કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ભાઈઓને તેમના 
હક્કોથી માહિતગાર કર્યા હતા. 


કેન્દ્રીય સમાજ ઉપર સતપંથના ભાઈઓનો હક્ક જમાવવા માટેના પેંતરા અને મનસુબા 

સતપંથના ભાઈઓ તો એવું માનવા લાગી ગયા હતા કે “મારું એ મારું અને બાકી બધું તારું મારું સહિયારું” અર્થાત સતપંથ 
સમાજ મારી આઉગી અને સનાતની કેન્દ્રીય સમાજ તારી મારી સહિયારી. જાણે કેન્દ્રીય સમાજ એમના બાપાઓએ ઉભી કરેલી 
સમાજ હોય તેમતેના ઉપર આજે હક્ક જમાવી રહ્યા હતા. કેન્દ્રીય સમાજના સનાતાનીઓમાં સમયસર સમજણ આવી અને 
સમાજને શુરુ થયેલા પીરાણાના હસ્તક્ષેપથી બચાવી શક્યા. નહીં તો એ દિવસ દુર નોહતા કે પીરાણા સતપંથ વાળા ભાઈઓ 
આખી કેન્દ્રીય સમાજને જ અપહરણ (પ્રા1006) કરી ગયા હોત. સમયસર ચેતી ગયા એટલે કેન્દ્રીય સમાજને આજે આપણે 
બચાવી શક્યા છીએ અને શ્વેતપત્ર દ્વારા સમાજને સનાતની સમાજ તરીકે ની ઓળખ કાયમકરાવી શક્યા છીએ. 


તા. ૧.૦૫.૨૦૧૦ નખત્રાણા ખાતે સનાતનીઓની સભા 

પીરાણા સતપંથના ખાનાઈ ભાઈઓની સવારના પહોરમાં વિફલ રેલી પછી કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણમાં સનાતની ભાઈઓની 
એક સભા બોલાવવામાં આવેલ તેમાં કેન્દ્રીય સમાજમાં અને સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા ચાલી રહેલ ગતિવિધિઓની સમીક્ષા 
કરવામાં આવી હતી. જેમાં ડો. શાંતિલાલ સેંઘાણી, હિંમતભાઈ ખેતાણી, રમેશભાઈ વાગડીયા, પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી અને 
જયંતીભાઈ રામાણી જેવા અનેક સનાતની ભાઈઓના ભાષણો થયેલ. સમય જતાં જતાં સનાતાની ભાઈઓમાં વધુને વધુ 
જાગૃતિની લહેર ચાલુ થઇ ગઈ હતી. અત્યારની પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને વાત કરું તો આ જાગૃતિની લહેરને હવે કોઈ કાળે 
રોકાઈ શકે એમ નોહતી. સનાતની ભાઈઓના હક્કો માટે કેન્દ્રીય સમાજના આગેવાનોને હવે સમજાઈ ગયું હતું કે આ 
જાગૃતિની લહેરને હવે કોઈ કાળે રોકી શકાય એમ નથી. આગેવાનોના મનમાં એ વાત દ્રઢ થઇ ગઈ હતી કે સનાતની જાગૃતિ 
અભિયાનના પ્રણેતાઓની માગણીને હવે નજરઅંદાઝ કરી શકાય એમ નથી. છતાં પણ કેન્દ્રીય સમાજના હજી પણ કેટલાક 
ટ્રસ્ટી-હોદ્દેદારોને એમ હતું કે આ સનાતની જાગૃતિ સમિતિના અમુક કુતરાઓ અત્યારે ભસે છે તે થોડા સમય પછી ટાઢા પડી 
જવાના છે. અમારી સનાતન ધર્મ જાગૃતિની મુહીમથી સમાજના અમુક આગેવાનોમાં નારાજગી હતી. તેવા આગેવાનોમાં શ્રી 
મનસુખભાઈ રૂડાણી, વડીલ શ્રી દેવજીભાઈ રામજી ભાવાણી, વરસોથી સમાજ ઉપર ભાર થઈને પડેલ વરિષ્ઠ ટ્રસ્‍ટી શિવદાસ 
ગોવિંદ છાભૈયા, સમાજના ટ્રસ્‍ટી દેવજી માવજી લીંબાણી વગેરે ભાઈઓ મુખ્ય હતા. આ લોકોને સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ 
વાળાની મુંહિમથી ગણી બધી નારાજગી હતી. પણ અમારી જાગૃતિ સમિતિનો ખુલ્લે આમ વિરોધ કરવામાં તેઓ અસક્ષમ 
હતા. અમારો વિરોધ તેઓ જાહેરમાં કરી શકતા નોહતા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૦૩ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આ સમયે મને અને હિંમતભાઈને એમહતું કે એક વિશાળ સભાનું આયોજન દેસલપર શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્ર સ્થાન, 
સંસ્કારધામમાં પણ યોજાય. તે માટે ત્યારે ત્યાં ઉપસ્થિત તે સંસ્થાના ઉપ પ્રમુખ શ્રી કરસન પ્રેમજી મેઘાણીને વાત કરી. ત્યારે 
જેઠાલાલ ચોપડાને તે વડીલે ફોન ઉપર સંપર્ક કર્યો પણ ત્યાંથી ના આવી એટલે હિંમતભાઈને અને મને કહ્યું કે તે સભાનું 
આયોજન સંસ્કાર ધામમાં થઇ શકે એમનથી. ત્યારે શ્રી હિમતભાઈ ખેતાણીએ વડીલ કરસન પ્રેમજી મેઘાણીની ઉપર ક્રોધિત 
થઈને સંભળાવી દીધું કેજો સનાતની ભાઈઓના માટે ઉભી થયેલ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્કાર ધામસંસ્થા જો સનાતનીઓની 
સભાના આયોજન માટે મંજુરી ન હોય તો શું અમારે તેવી સભાનું આયોજન પીરાણામાં કરવું? હિંમત ભાઈનું આવું રૌદ્ર સ્વરૂપ 
જોઇને વડીલ શ્રી કરસન પ્રેમજી મેઘાણી એક દમડઘાઈ જ ગયા અને ફરી પાછો સંસ્કાર ધામના પ્રમુખ શ્રી જેઠાલાલ ચોપડા જોડે 
ફોન કર્યો. અને હિંમત ભાઈને પણ જેઠાલાલ ચોપડા સાથે વાત કરવા માટે ફોન પકડાવી દીધો. અને હિંમતભાઈએ ક્રોધિત 
થઈને જેઠાલાલ ચૌપડાને જે વાત કરી તેથી બીજા જ દિવસે પેપરમાં સનાતની સભાના આયોજનની જાહેર ખબર આવી ગઈ 
અને તે પ્રમાણે ત્યાં તા. ૪.૦૫.૨૦૧૦ ના સંસ્કાર ધામમધ્યે સનાતની ભાઈઓની એક વિશાળ સભાનું આયોજન થયું. તે 
વખતનું રૌદ્રરૂપ જોઇને મેં પણ હિંમતભાઈને વારવાની કોશિશ કરી ત્યારે તેઓ મારા ઉપર પણ ખીજાઈ ગયા હતા અને મને 
કહ્યું કે રમેશ આ લોકોને તું ઓળખતો નથી, હું એમને બરાબર ઓળખું છું. આ લોકો આવી જ ભાષા જાણે છે. પીરાણા 
સતપંથની શેહમાં આવીને તેમની ચામડી ગેંડાની ચામડી થઇ ગઈ છે, તેમના ઉપર પાણી ઢોળો તો પણ કંઈજ અસર થતી નથી 
તેથી આવી ભાષાનો જ ઉપયોગ ન કરવા છતાં પણ પરાણે કરવો પડે છે. તેઓ સમજતા જ નથી કે સનાતન ધર્મ અને સતપંથના 
રસ્તા જજુદા છે. તેમના મકસદ પણ જુદા છે. છતાં પણ તેઓ પીરાણાની શેહમાં શા માટે રહે છે તે જ સમજાતું નથી. 


તા. 3૩.૫.૨૦૧૦ ના દિવસે કચ્છ મિત્ર દૈનિક અખબારમાં સનાતનીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલ જાહેર સ્પસ્ટતા 


«ાટેર સર8૦ટ૯॥ 
આથી સર્વે કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિજનોને જણાવવાનું કે, નીચેના 
મુટ્ગભીરતાથી વિચાર કરવો જરૂરી છે. 
૦ જે વ્યક્તિઓ આપણા સમાજના શ્વેતપત્રની હોળી કરે તેને 


આપના સમાજમાં સમાવેશ કરી શકાચ ? એમને આપણેૉ 

બોલાવેલા છે ? રી 
| [૦ આપણા સમાજનો સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ કે જેમાં મહામહિમ 
રાજ્યપાલશ્રી હાજરી આપવાના છે. તેવી "મણ થતાં કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સતપંથ સનાતન સમાજ ટ્રસ્‍ટ દ્વારા લેખિતમાં તેમને 
ગેરમાર્ગે દોરવા તેમજ આપણા સમાજને પાછી પાડવા તેમજ 
આપણા કાર્યક્રમને ડહોળવા માટે જેમણે કોશીષ કરેલ છે તેમને આ 
સમાજમાં સભ્ય તરીકે રહેવાનો અધિકાર છે ? ર 
૦ અત્યાર સુધી અખિલ ભારતીય સતપંથ સમાજ દ્વારા ૨૦૦૪ 


કમિશ્નર પાસે ખોટી રજૂઆતો થઇ છે અને આ વિમોચનને વિફળ 

બનાવવા પ્રયત્ન કરનાર વ્યક્તિઓને સમાજમાં ખુલ્લા પાડવા 

જરૂરી છે. 

૦ આપણી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના જે 

સભ્ય નથી તેવી સંસ્થાઓ જેવી કે 

૧. શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સતપંથ સનાતન સમાજ ટ્રસ્ટ 

૨. શ્રી અખિલ ભારતીંચ સતપંથ હિતરક્ષક મંડળ 

૩.-શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સતપંથ સેવા સમિતિ _ 

૪. શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સતપંથ સનાતન સમાજ વિકાસ ટ્રસટ 

પ. શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સતપંથ સનાતન સમાજ ટ્રસ્ટ રી 

તેમને શા માટે પેટમાં દુઃખે છે ? અને તેમને આપણી અખિલ 

ભારતીય કચ્છ. કડવા પાટીદાર સમાજના કાર્યક્રમમાં વાંધો કે 

ચકો લેવાની કે “નહેરાત કરવાની કે સ્પષ્ટતા કરવાની શું જરૂર 

પડે છે ? 

૭ આપણો સમાજ અને કચ્છ કડવા પાટીદાર સ્વર્ણિમ મહોત્સવ 

એ અનેરો ઉત્સવ છે. તેમાં કોઇપણ જાતની અવળચંડાઇ સહન 

કરવાની નથી. તેવા મનોબળ સાથે આપણે સૌ એક થઇ 

તારીખ : ૭/૫/૨૦૧૦ એટલે કે આજની અસાધારણ સભા 

તેમજ મહોત્સવમાં શક્ય તેટલી વધુ સખ્યામાં હાજર રહી આ 
ત્સવને ભવ્યાતિભવ્ય રીતે માણીએ અને તેમાં કોઇપણ 

પતનનયા કે કડવાશ રફેવા ન દઈએ તેવી સૌને નસ 

આ સિ 


સૌજન્યઃ શરી બમિઉ મારતીય 86 51 પાટીદાર સમાતા દિતધિંતકો 


જીજી હ સાઈ મક1:1 11 1 1 1 | 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૨૭૦૪ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૪.૦૫.૨૦૧૦ દેસલપર સંસ્કારધામખાતે એક વિશાળ સભા 

આ વિશાળ સનાતની સભામાં કચ્છના ગામે ગામથી ભાઈ-બહેનોની નોંધનીય હાજરી રહી હતી. આ સભામાં મારું, 
પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી અને હિંમતભાઈ ઉપરાંત શ્રી કરસન પ્રેમજી મેધાણી અને શ્રી રામજી ભીમજી ડાયાણીના પણ ભાષણો 
થયા હતા. આ સભામાં અત્યારે ચાલી રહેલ સનાતની ચળવળની સમીક્ષા કરવામાં આવી. અને કેન્દ્રીય સમાજના બંધારણમાં 
ફેરફાર કરવા માટે તા. ૭૭.૦૫.૨૦૧૦ ની બોલાવવામાં આવનાર એક વિશેષ સામાન્ય સભાના આયોજનમાં અચૂક હાજરી 
આપવા માટે ગામેગામના સનાતાની ભાઈઓને હાજર રહેવા માટે અહવાન કરવામાં આવ્યું. તેના પરિણામસ્વરૂપે કેન્દ્રીય 
સમાજની તે વિશેષ સામાન્ય સભામાં લગભગ રપ૦૦૦ માણસોની હાજરીની નોંધ થઇ હતી. 


તા. ૬.૦૫.ર૦૧૦ સમાજની કારોબારી સભા બંધારણમાં ફેરકાર કરવા બાબતઃ 

તા. ૭.૦૫.૨ર૦૧૦ ના બંધારણમાં ફેરફાર કરવા માટે બોલાવવામાં આવનાર વિશષ સામાન્ય સભાની પૂર્વ તૈયારી રૂપે 
તા.૬.૦૫.૨૦૧૦ ના સમાજની કારોબારી સભા બોલાવવામાં આવી હતી. આ કારોબારી સભામાં નવા બંધારણ માટે 
નીમવામાં આવેલ કમિટી દ્વારા નવા બંધારણની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી જેનું વાંચન થયા પછી એક આવાજે સવનિુમતે 
તે બંધારણને મંજુરી આપવામાં આવી હતી. ત્યાર પછી તે સભા પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવી હતી. 


તા. ૭.૦૫.૨૦૧૦ ની થનાર વિશેષ સામાન્ય સભા ઉપર ચેરીટી કમીશનરની રોક સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા આચરવામાં 
આવેલ બીજુંએક હીન કૃત્ય 

તા. ૬.૦૫.૨૦૧૦ ની કારોબારી સભા પૂર્ણ થયા પછી એક ઘટના બની. એ ઘટના એ હતી કે પીરાણા સતપંથીઓ દ્વારા 
આવતી કાલે એટલે કે તા. ૭.૦૫.૨૦૧૦ ના બોલાવવામાં આવનાર વિશેષ સામાન્ય સભા ઉપર રોક લગાવતી ચેરીટી 
કમીશનર રાજકોટ દ્વારા નોટીસ બજવણી કરવામાં આવી હતી. આ નોટિસથી કેન્દ્રીય સમાજમાં સોંપો પડી ગયો હતો. 
સમાજના સર્વે મોવડીઓ ચિંતામાં ગરકાવ થઇ ગયા હતા. હવે શું કરવું કોઈને શુજતું નોહતું. ત્યારે મેં અને હિંમતભાઈએ 
વડીલોને સલાહ આપી કે આમાં સમાજના એડવોકેટ ભંડારકર વકીલ સાથે મીટીંગ તો કરી જુઓ. એ શું સલાહ આપે છે તે 
જોઈએ. 


તા. ૬.૦૫.૨૦૧૦ ના દિવસે જ એડવોકેટ વકીલ શ્રી યોગેશ ભંડારકર જોડે તેની ઓફિસે સમાજના મોવડીઓની એક 
મીટીંગ 

સમાજના આગેવાનો સાથે અમારી ચર્ચા વિચારણા પ્રમાણે ભંડારકર વકીલનો સંપર્ક કરીને અમો તમોને મળવા આવીએ છીએ 
તેમ ભંડારકર વકીલને જણાવી દેવામાં આવ્યું. અને તે માટે ત્વરિત ભુજ રવાના થઇ ગયા. ભુજ વકીલને મળવા જવામાં હું, 
હિંમતભાઈ, પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી , ગંગારામભાઈ સાંખલા, પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ કરમશી, મંત્રી શ્રી મોહન શિવજી ધોળુ 
વગેરે ભાઈઓ ગયા હતા. ભંડારકર વકીલ જોડે હકીકતની ચર્ચા કર્યા પછી ભંડારકર વકીલે એ સલાહ આપી કે અત્યારે 
આપણને સમાજમાં કે કોઈ હોદ્દેદારોએ ચેરીટી કમીશનરની કોઈ નોટીસ લેવી નથી. નોટીસ પાછી જતી હોય તો ભલે જાય. 
ચેરીટી કમીશનરે તે નોટીસ સમાજને અને ટ્રસ્‍ટી હોદ્દેદારો સમેત લગભગ પપ જણા ઉપર મોકલાવી હતી. વકીલની સલાહ 
પ્રમાણે કોઈએ નોટીસ લીધી નહિ પણ તેની સલાહને અવગણીને ટ્રસ્‍ટી શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયાએ નોટીસ લઈ લીધી હતી. 
આ વડીલની મથરાવટી હમેશાં કેન્દ્રીય સમાજના હિતોની વિરુધ્ધ જ રહી હતી. શ્રી ભંડારકર વકીલે એ પણ સલાહ આપી કે 
આવતી કાલની તા. 9૭.૦૫.૨૦૧૦ ની વિશેષ સામાન્ય સભા યથાવત રાખો , જાણે કે આપણને તે નોટીસ મળીજ નથી, તેથી 
મીટીંગ રાબેતા મુજબ ચાલુ રાખીને નવા બંધારણને પાસ કરવાનું હતું તે પાસ કરવાનું નક્કી થયું. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૭૦૫ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


નોટીસ મોક્લાવનાર માણસ બીજો કોઈ નહિ પણ એક સતપંથી માણસ નામે માવજી ડાહા 

આ નોટીસ માનકુવાના સતપંથી ભાઈ માવજી ડાહ્યાએ ચેરીટી કમીશનર પાસે ખોટી ફરિયાદ અરજી કરીને નોટીસ 
મોકલાવવાનો પ્રબંધ કર્યો હતો. મેં આ પુસ્તકમાં પહેલાં પણ જણાવ્યું હતું પીરાણા સતપંથ દ્વારા આવા દરેક કોર્ટકેસની પાછળ 
કોઈ વ્યક્તિને ઉભો કરવામાં આવતો અને તેને પૂરે પૂર પીઠબળ પીરાણાના ઈમામશાહ બાવા રોઝા ટ્રસ્ટનું રહેતું. પીરાણા 
સતપંથના ભાઈઓની મંછા હમેશાં એ રહેતી કે કેન્દ્રીય સમાજની કામગીરીને યેન કેન પ્રકારેણ ખોરંભે ચડાવવી. જે રીતે 
ભારત ભરમાં મુસલમાનો મનમાની કરી રહ્યા છે બસ તેવી જ રીતે કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં કેન્દ્રીય સમાજને અને તેના 
સનાતની સભ્યોને હેરાન પરેશાન કરી મુકવા હેતુથી ખોટા કોર્ટકેસો કરીને પોતાની મનમાની આ પીરાણા સતપંથના ભાઈઓ 
કરતા રહ્યા છે. આ હમેશાં તેમની કાર્ય પ્રણાલી (મોડસ ઓપેરેંડી) રહેતી હતી. કેન્દ્રીય સમાજમાં આ સતપંથના ભાઈઓને 
પ્રવેશ આપીને આપણે બહુજ મોટી ભૂલ કરી હતી. જ્ઞાતિમાંથી પીરાણા સતપંથને જડમૂળથી નાબુદ કરવાનું જે આધ સુધારક 
વડીલ શ્રી નારાયણજી રામજી લીંબાણીના આદેશ ઉપર દેખીતી રીતે પાણી ફરી રહ્યું હતું. નારાયણજી બાપાની કેન્દ્રીય 
સમાજના પ્રાંગણમાં પ્રતિમા મુકવામાં આવી હતી, કેન્દ્રીય સમાજની ઓફીસમાં તેમના ફોટાનું પૂજન કરવામાં આવતું પણ 
એમણે ચીન્ધેલું કામ કેન્દ્રીય સમાજના આગેવાનોમાંથી કોઈને કરવું નોહતું. કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાંથી જ્ઞાતિ માટે લાયક 
નહિએવા પાખંડી પીરાણા સતપંથનો જડમુળથી નાશ કરવાનું કોઈને કેમ સુજતુ નોહતું તે મારા માટે એક આશ્ચર્યની વાત હતી. 
મારા માટે તે એક અજાયબી જ હતી. એક સો વરસના સંઘર્ષ પછી પણ આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ 
બની શકી નહીં તેનો દોષ કોને આપવો? 


તા. ૭.૦૫.૨૦૧૦ ની કેન્દ્રીય સમાજની બંધારણ પાસ કરવા માટે ની વિશેષ સામાન્ય સભા. લગભગ ૨૫૦૦૦ માણસો ની 
હાજરી-પુરેપુરો પોલીસ બંદોબસ્ત 

સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિની સનાતની ચળવળને કારણે આપણને (સનાતનીઓને અનુરૂપ નવું બંધારણ પાસ કરાવવા માટે 
એક વિશેષ સામાન્ય સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા ૫-૭ મહિનાથી કેન્દ્રીય સમાજમાં બનેલી ઘટનાઓના 
પરિણા સ્વરૂપે સનાતની ભાઈઓને સનાતન સમાજને અનુકુળ બંધારણમાં ફેરફારો કરવા માટે આખરે સમાજના આગેવાનો 
મંજુર થયા હતા તે અન્વયે નવા બંધારણ માટે એક કમિટીનું ગઠબંધન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કમિટીના સભ્યો નીચે પ્રમાણે 
હતા. 

૧. શ્રી અબજીભાઈ વિશ્રામકાનાણી (વિરાણી મોટી) 

૨. શ્રીપ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી અંગીયા 

૩. 

૪. 

પ. 

આ કમિટીએ સનાતન સમાજને અને સનાતની ભાઈઓને અનુકુળ ફેરફારો સાથે કેન્દ્રીય સમાજનું નવું બંધારણ સમાજને 
સોંપરત કર્યું હતું તેને સમાજે તા.૬.૦૫.૨૦૧૦ ની કારોબારી સભામાં એક અવાજે સર્વાનુમતે પાસ કર્યું હતું અને હવે 
પ્રણાલિકા પ્રમાણે કાયદાકીય રીતે વિશેષ સામાન્ય સભામાં તેને બહાલી આપવાની બાકી હતી. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૦૬૪ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તે વિશેષ સામાન્ય સભા બોલાવવી કે ન બોલાવવી તેની અવઢવ માં સમાજનું મોવડી મંડળ 

સમાજના સૌ સનાતની સભ્યોને અને સમાજના તે વખતના આગેવાનોને દહેસત હતી કે ચેરીટી કમીસનરની નોટીસ 
બજવણીના કારણે તે વિશષ સામાન્ય સભામાં કાંઈ અજુગતું તો નહિ થાયને? સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા કેવો ઉહાપોહ 
મચાવવામાં આવશે? તેની ચિંતા તેમને સતત થયા કરતી હતી. સનાતની €/ ચંદ્રકાંત ભાઈએ તો સમાજના સભ્ય ભાઈઓનું 
એક કોમ્પ્યુટરાઈસડ લીસ્ટ બનાવ્યું હતું, તે પ્રમાણે મીટીંગમાં મેમ્બર અને નોન મેમ્બરને બેસવાની અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં 
આવી હતી. જેથી કાંઈક અજુગતું થાય તો તેની વ્યવસ્થા જાળવી શકાય. અગાઉથી જ પોલીસનો પૂરે પૂરો બંદોબસ્ત કરવામાં 
આવ્યો હતો. રમેશભાઈ વાગડિયાની આ પહેલાં બનેલી ધરપકડની ઘટનાને નખત્રાણાની પોલીસ સુપેરે જાણતી હતી એટલે 
પોલીસે સમાજના મોવડીઓને અગાઉથી મળીને તે સભામાં મારા બોલવા ઉપર રોક લગાવી દીધી હતી. કેન્દ્રીય સમાજના તે 
વખતના આગેવાનોમાં અમુક આગેવાનોને હું, પ્રેમજીભાઈ અને [હિંમતભાઈ આંખમાં કાંટાની જેમ ખટકતા હતા. અમે 
બોલીએ, એ તે લોકોને જરાય ગમતું નોહતું અને વળી પોલીસે તેમ કરવાનું કહ્યું તેમાંસમાજના એવા આગેવાનોને મજા પડી 
ગઈ. 


નવા બંધારણને સવનિમતે મંજુરી આપવામાં આવી 

બધારણ ઉપર થોડી ગણી બહેશ થયા પછી સવનિમતે તે નવું બંધારણ તા.૭.૦૫.૨૦૧૦ ની વિશેષ સામાન્ય સભાએ પાસ 
કરી દીધું. ખેર, તેના ઉપર ચેરીટી કમીશનરની રોક લાગેલી ભલે હોય પણ નેતિક દ્રષ્ટીએ તે બંધારણ સૌ સભ્યો માટે બંધનકર્તા 
તો હોય જ ને. મને અફસોસ એ વાતનો છે કે આપણે આજે પણ તે બંધારણને કોર્ટથી મુક્તિ નથી અપાવી શક્યા. અને નેતિક 
રીતે તે બંધારણને આપણે આપણા ઉપર પણ બંધનક્ત કરી શક્યા નથી તે આપણી પોતાની નબળાઈ ગણાય. તે બંધારણને કઈ 
રીતે વહેલી તકે ચેરીટી કમીશનરની રોક થી મુક્ત કરી શકીએ તે સમાજ માટે એક મોટો સવાલ હતો. કહેવાય છે કે ચેરીટી 
કમીશનરની રોક ઉઠાવવા માટે આપણે હાઈ કોર્ટેગયા છીએ પણ આપણા તરફી ચુકાદો હજી આપણને મળ્યો નથી. 


આજે તા. ૨૮.૦૫.૨૦૨૧ ના હું આ લખાણ કરી રહ્યો છું તે દરમ્યાન આપણે બે સક્રિય સનાતાનીઓ ને ખોયા છે. એક તો 
સમાજના પૂર્વ પ્રમુખ પ્રેરક શ્રી ગંગારામભાઈ હીરાલાલ સાંખલા અને બીજા ક્રીયાત્તેજક સક્રિય સનાતની વીર શ્રી પ્રેમજીભાઈ 
ભાણજી કેસરાણી. આ બંને સનાતનીઓની કેન્દ્રીય સમાજને ખોટ વરસો સુધી સાલશે તેમાં બે મત નથી. આ બે 
સનાતાનીઓને યાદ કરતા હું અત્યારે અત્યંત ઊંડા દુઃખની લાગણીનો અનુભવ કરી રહ્યો છું. આ બે સનાતનીઓની કેન્દ્રીય 
સમાજને તાતી જરૂરત હતી. માણસો આ દુનિયામાંથી જતા રહે છે પણ કોર્ટનો નીવડો આવતો નથી. એટલેજ આપણા વડીલો 
કહી ગયા છે કે આયુષ્ય અને આટો હોય તો જ કોર્ટના બારણે ચડવું. બીજા એક વડીલે કહ્યું છે કે કોર્ટમાં જવા પહેલાં પોતાના 
ઘરને દિવાસળી ચાંપવી, પછી જ કોર્ટે ચડવું જોઈએ. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે કોર્ટમાં નીવડો જલ્દી આવતો નથી વરસોને 
વરસો, પેઢીઓને પેઢીઓ નીકળી જાય છે પણ કોર્ટનો આરો આવતો નથી. 


તા. ૭.૦૫.ર૦૧૦ના મહામહીમરાજ્યપાલ સાહેબાને આમંત્રણ આપવા રાત્રે ગાંધીનગર જવા રવાનાઃ 

આપણા ૧૦.૦૫.૨૦૧૦ થી શુરુ થતા સ્વર્ણિમ મહોત્સવના કાર્યક્રમ માટે સમાજે અગાઉથી જ ગુજરાતના રાજ્યપાલ 
સાહિબા કમલા બેનીવાલને આમંત્રણ આપેલ હતું. ત્યાં પણ સતપંથના ભાઈઓએ રોડા નાખવાનું હીન કાર્ય કર્યું હતું. તે હીન 
કાર્ય એટલે કોઈકના માધ્યમથી રાજ્યપાલ સાહેબાને એ કહેવડાવ્યું હતું કે “શ્રી અખિલ ભારતીય કચ કડવા પાટીદાર 
સમાજમાં અત્યારે સતપંથ-સનાતન મુદ્દે ડખા ચાલી રહ્યા છે અને તમારું અત્યારે તે સ્વર્ણિમ મહોત્સવના કાર્યક્રમમાં જવું 
હિતકારક નથી”. એટલે રાજ્યપાલની ઓફિસેથી સંદેશો આવ્યો કે રાજ્યપાલ તમારા કાર્યક્રમમાં આવવાના નથી. પણ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૦૭ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તેમનો એ સંદેશો સમાજના આગેવાનો ને મળ્યો કે નહિ તેથી હું આજે પણ અજાણ છું. પણ સમાજ તરફથી અમોને એમ 
કહેવામાં આવ્યું કે તમે લોકો (હું, પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી અને છગનભાઈ પારસીયા) ગાંધીનગર રાજ્યપાલની ઓફિસે જાઓ 
અને ફરી એક વખત એમને આમંત્રણ આપી આવો. તેથી સમાજનો એક વિનંતી પત્ર લઈને મને (રમેશભાઈ વાગડિયા) , 
છગનભાઈ પારસીયાને અને પ્રેમજીભાઈ કેસરાણીને કાર દ્વારા રાતો રાત નખત્રાણાથી ગાંધીનગર રવાના કર્યા હતા. હવે ત્યાં 
જઈને તેમની ઓફિસે જવું કેમ? અને મળવું કોને? એટલે અમે લોકોએ નક્કી કર્યું કે પ્રેમજીભાઈ કેસરાણીના મોટા કાકાઈ ભાઈ 
શ્રી શંકરલાલ દેવજી કેસરાણી ગાંધીનગરમાં રહે છે અને તેમની સરકારી ખાતામાં ઓળખાણ બહુજ છે તેની જાન મને હતી. તે 
આપણને રાજ્યપાલની ઓફિસે લઈ જશે. તે પ્રમાણે આખી રાત કાર ગાડી ચલાવીને તા.૮.૦૫.૨ર૦૧૦ ના સવારના અમે 
ગાંધીનગર શંકરલાલ દેવજી કેશરાણીને ઘરે પહોંચ્યા. આમ પણ શંકરલાલ કેસરાણી મારા મામાઈ બનેવી થતા એટલે મને પણ 
સારી રીતે ઓળખતા હતા. સવારના નાહી ધોઈ પરવારીને અમોને શંકરલાલ કેશરાણી મહામહીમ રાજ્યપાલ સાહેબાની 
ઓફિસે લઈ ગયા. શંકરલાલ કેસરાણીની ઓળખાણ તો જબરજસ્ત હતી. અમોને સીધા રાજ્યપાલના એટેચી પાસે લઈ ગયા. 
રાજ્યપાલ સાહેબા તે વખતે હાજર નોહતાં. કોઈ કારણસર તેઓ બહાર ગયાં હતાં. તેમના અંગત મદદનીશ એક નવલ 
ઓફીસર ત્યાં હાજર હતા. તેઓએ અમોને બેસાડીને બધી હકીકત કહી. તેઓએ અમોને જણાવ્યું કે તમારામાંથી કોઈએ 
અમોને એક પત્ર લખ્યો છે કે કોઈ ધાર્મિક બાબતોને લઈને મહામહિમ રાજ્યપાલ સાહેબા ત્યાં જશે તો ત્યાં કંઈક ધાર્મિક જગડા 
જેવું વાતાવરણ ઉભું થવાની પુરેપુરી શક્યતા છે. તેઓએ અમોને તે પત્રની કોપી તો બતાડી નહિ પણ અમે સમજી ગયા કે તે 
પત્ર સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા પીરાણાના આદેશથી અપાણો હશે. તેમના અંગત મદદનીશે અમોને એ પણ વાત કરી કે 
મહામહીમ રાજ્યપાલ સાહેબા તમારા પ્રોગ્રામમાં નહે આવે તેવો ફેક્સ મેસેજ અમોએ તમોને ગઈ કાલે જ સાંજના ૫.૦૦ 
વાગે મોકલાવી આપ્યો છે તો તમે અત્યારે નાહકનો ગાંધીનગર ધક્કો શા માટે ખાધો? તે મેસેજની કોપી પણ અમોને કાઢી 
આપી. ત્યારે અમોને ખરેખર તાજ્જુબ થયું કે કેન્દ્રીય સમાજને આની જાણ ગઈ કાલે જ ફેક્સથી થઈ ગઈ હોવા છતાં કેન્દ્રીય 
સમાજના હોદ્દેદારોએ અમોને ગાંધીનગર શા માટે મોકલાવ્યા. શું તેઓ મને, પ્રેમજીભાઈ કેશરાણીને અને છગનભાઈ 
પારસીયાને વિષય વિચારણીય સભામાં હાજરી નોહતા અપાવવા માંગતા? તેનો જવાબ શું હોઈ શકે તે હું વાચક વર્ગ ઉપર મુકું 
છું. પણ અમોને મનમાં શંકા હતી કે કેન્દ્રીય સમાજે અમોને ગાંધીનગર નો ધક્કો નાહકનો નખાવ્યો. ખેર જે હકીકત હશે તે 
ભગવાનને ખબર. 


તા. ૮.૦૫.૨૦૧૦ કેન્દ્રીય સમાજની વિષય વિચારણીય સભા. તે સભામાં હું અને પ્રેમજીભાઈ હાજર રહી ન શક્યા તે એક 
સાજીસ કે પછી યોગાનું યોગ એક ઘટના?ઃ 

આનો જવાબ તો ફક્ત તે સાજીસ રચનારા જ આપી શકે એમછે. હું અને પ્રેમજીભાઈ તો બસ એક અનુમાન જ લગાડીએ છીએ 
કે મહામહીમરાજયપાલ સાહેબા શ્રીમતી કમલા બેનીવાલ આપણા સ્વર્ણિમમહોત્સવમાં નથી આવવાના તેવો મેંસેજ કેન્દ્રીય 
સમાજને ફેક્સથી મળ્યો હોવા છતાં અમોને ગાંધીનગર નાહકનો ધક્કો ખવડાવ્યો અને વિષય વિચારણીય સભામાં અમોને 
હાજરીથી વંચિત રાખ્યા. જે હોય તે પણ અમે બંને જણા સમાજની વિષય વિચારણીય સભામાં હાજર ન રહી શક્યા તેનો 
અમોને ખેદ છે. 

તા. ૯.૦૫.૨૦૧૦ રવણિમિ મહોત્સવ નો પહેલો દિવસ. મુખ્ય મહેમાન નરોત્તમભાઈ પટેલ 


સ્વર્ણિમમહોત્સવનો પહેલો દિવસ હેમખેમરીતે પસાર થયો. કોઈજ અણબનાવ નોહતો થયો. આમેય દહેસત તો હતી જ કે 
ક્યા કોઈસતપંથના ભાઈઓ ક્યાંક સભા ઉપર રોક લગાડશે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૦૮ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૧૦.૦૫.૨૦૧૦ સ્વણિમિ મહોત્સવ નો બીજો દિવસ 

આ દિવસે અનેક પ્રોગ્રામો હતા પણ અહીં નોધ લેવા જેવો પ્રોગ્રામહું તમોને જણાવું તો તે હતો યોગ ગુરુ બાબા રામદેવજીનો 
કાર્યક્રમ. તેઓ યોગ બારામાં બોલતી વખતે વારંવાર એવું બોલી રહ્યા હતા કે સમાજમાં આપણે બધાએ એકમેકની સાથે મળીને 
રહેવું જોઈએ. તેમનો ગર્ભિત ઈશારો એ હતો કે સમાજમાં સતપંથ અને સનાતનના ભાઈઓએ સાથે મળીને રહેવું જોઈએ. 
કારણકે આપણા બધાયનું લોહી લાલ છે (સનાતનીઓનું લોહી લાલ છે અને સતપંથીઓનું લોહી પણ લાલ છે) તેથી આપણા 
પૂર્વજો પણ એક છે એટલે આપણામાં જગડા અને વિખવાદ શા માટે? ત્યારે હિંમતભાઈને અને મને શંકા ગઈ કે ગઈ કાલે રાત્રે 
આ બાવાને નક્કી કોઈ મવાળ અથવા તો કોઈ સતપંથી ભાઈઓ છબી ગયા લાગે છે જે પાંડુરંગ શાસ્ત્રીજીના સ્વાધ્યાય વાળી 
ભાષા બોલી રહ્યા છે. તપાસ કરતાં ખબર પડીકે રાત્રે બાબાનો ઉતારો ડો. શાંતિલાલ સેંઘાણીના ઘરે રાખવામાં આવ્યો હતો. 
અમે ડો. શાંતિલાલ સેંઘાણીને પૂછયું કે ગઈ કાલે રાત્રે બાબાને મળવા તમારે ઘરે કોણ કોણ આવ્યું હતું? ત્યારે ડો.શાંતિલાલે 
જણાવ્યું કે આમતો બાબાનું રાત્રી રોકાણ મારા ઘરે જ નક્કી રાખવામાં આવ્યું હતું પણ મોડે મોડે તેમને મળવા મુંબઈ વાળા 
નીતિન કિર્તીભાઈ સાંખલા અને અમદાવાદ વાળા ભાઈ કૌશલ ગંગારામઆવ્યા હતા તે બાબાને અરલ ગામનજીક આવેલ 
કોઈ રિસોર્ટમાં રાત્રી રોકાણ માટે લઈ ગયા હતા. ત્યારે વાત સમજાણી કે આ બંને લોકો મવાળવાદી છે. અને સ્વાધ્યાય વાળી 


ન્ડ 


ભાષા બાબાને આ લોકોએજ શીખવાડી હશે. અમદાવાદ વાળા કૌશલભાઈને ઘરે તો પીરાણા સતપંથના કાકાઓ અને બાપુઓ 
વારંવાર આવતા જતા હોય છે. બંને જણા સ્વાધ્યાયી હોવાથી બાબાને શીખવાડી ધીધુ હશે કે તમે આવી રીતે બોલજો. “તુમ્હારા 
લહુ લાલ મેરા લહુ લાલ” બધાનું લોહી લાલ હોય છે. તે પ્રમાણે બાબો (યોગ ગુરુ રામદેવજી) તેના લેક્ચરમાં એમબોલી રહ્યો 
હતો. નીતિનભાઈ બાબાની સાથે સ્ટેજ ઉપર હતા અને જ્યારે નીચે ઉતર્યા ત્યારે હું અને હિંમતભાઈ સ્ટેજની બાજુમાં જ બેઠા 
હતા એટલે હિંમતભાઈએ નીતિનભાઈને પરખાવી દીધું કે “નીતિન, અમે લોઢાને ગરમકરીને હથોડા મારવાનું કામકરીએ 
છીએ તેના ઉપર તમે લોકો તો પાણી નાખીને લોઢાને ટાઢું કરો છો? અમારી મહેનત ઉપર પાણી ફેરવી નાખો છો'” ત્યારે 
નીતિનભાઈ હિંમતભાઈની વાત ને સમજ્યા કે નહિ તેની મને ખબર નથી પણ નીતિનભાઈ હિંમતભાઈને પૂછવા લાગ્યા કે શું 
શું વાત કરો છો હિંમતભાઈ? આવી રીતે તે વખતે સમાજમાં સતપંથ તરફી કુણી લાગણીઓ ધરાવવા વાળા અનેક ભાઈઓ 
હતા. જેને કહેવાય ઉદારમતવાદીઓ. સમાજનું સિધ્ધાંતિક રીતે પતન ભલે થાય પણ સતપંથ તરફનો પોતાનો ઉદારતાવાદ 
અભિગમકોઈને છોડવો નથી. એટલો બધો પીરાણા સતપંથનો પ્રભાવ આપણા ભાઈઓ ઉપર હાવી થઇ ગયો હતો. અમારી 
સનાતની ચળવળની મહેનત ઉપર પાણી ફેરવવા વાળા ગણા ભાઈઓ હતા કે જેઓ અમારી સનાતન ચળવળને ધીમી પડવાની 
ભરપુર કોશિષો કરી રહ્યા હતા. પીરાણા સતપંથમાં અને સતપંથના ભાઈઓમાં એ મવાળવાદી લોકો શું જોઈ રહ્યા હતા? 
આવા કેટલાએ મવાળવાદીઓને લીધે કેન્દ્રીય સમાજ તે વખતે પીડાતી હતી. અને તેથી તો પીરાણા સતપંથ કચ્છ કડવા 
પાટીદાર જ્ઞાતિમાંથી નાબુદ નોહ્તો થઇ શકતો બલકી સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજમાં વધુને વધુ પાંગરતો જતો 
હતો. 


તા. ૧૧.૦૫.૨૦૧૦ રવણિમિમહોત્સવ નો ત્રીજો દિવસ અને સમાજનું પંચમ અધિવેશન 

આજે સ્વર્ણિમ મહોત્સવનો ત્રીજો દિવસ હતો. આજે સનાતની જ્ઞાતિનું પંચમ અધિવેશન પણ હતું. બપોર પહેલાંના સત્રમાં 
સ્વર્ણિમ મહોત્સવના સમાપનનો કાર્યક્રમ હતો. કચ્છના યુવાનોને એવી મંછા હતી કે સનાતન જાગૃતિ સમિતિના સભ્યોને મંચ 
ઉપરબોલાવીને તેમનું સન્માન જનમેદની વચ્ચે કરવામાં આવે. તેથી ડોક્ટર શાંતિલાલ સેંઘાણીના કહેવાથી યુવા સંઘના પ્રમુખ 
શ્રી જયંતીલાલ લાકડાવાલાએ અમારી ટીમને મચ ઉપર આવવા માટે આમંત્રણ આપ્યું તેથી અમે (સનાતન ધર્મ જાગૃતિ વાળા) 
સર્વે ભાઈઓ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થયા અને લોકોનું અભિવાદન જીલ્યું. લોકોમાં સનાતન હિંદુ ધર્મ બાબતે પ્રચંડ બેનમુન 


ઉત્સાહ હતો. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૦૯ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની જ્ઞાતિનો સનાતન હિંદુ ધર્મને લઈને પચંડ ઉત્સાહ 

લોકોને અમારા પ્રત્યે ખુબજ લાગણી હતી અને જનમેદની વચ્ચેથી માગણી આવી કે હિંમતભાઈ કંઈક બોલે. જન મેદની ની 
લાગણીને માન આપીને બોલવા ઉઠ્યા. લોકોની લાગણીઓ જોઇને એમનું મન ભરાઈ આવ્યું. આગળ બોલી શક્યા નહિ તેથી 
એમણે મને બોલાવીને ઈશારો કર્યો કે તું કંઈક બોલ. તેમના આદેશને માન આપીને હું માઈક સમક્ષ આવ્યો અને સાત મીનીટના 
મારા ભાષણમાં મેં બે મુખ્ય વાતો કહી. એક તો એ કે અમારી આ સનાતની ચળવળમાં કેન્દ્રીય સમાજના આગેવાનોમાંથી જે 
કોઈ વ્યક્તિએ અમારો સાથ આપ્યો હોય તો તે એક માત્ર વ્યક્તિ છે શ્રી ગંગારામહિરાલાલ સાંખલા. ગંગારામભાઈ સાંખલા તે 
વખતે અન્ય હોદેદારો સાથે મંચ ઉપર બિરાજમાન હતા. મેં એમની સામે આંગળી ચીંધીને કહ્યું કે “એ કાળા માથાનો માનવી 
બેઠો છે તેણે અમારા સર્વે પ્રહારો જીલ્યા છે”. સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન ની ભારતભરની અમારી સભાઓ વખતે તે 
વ્યયાક્તિ સતત અમારા સંપર્કમાં રહેતા અને સનાતન ધર્મ જાગૃતિની આજ સુધીની તમામસામાજિક સભા વખતે અમારા 
ખબર અંતર પૂછતાં હતા. તે શુધ્ધ સનાતની હતા અને તેની રગે રગમાં સનાતની લોહી વહી રહ્યું હતું. “તે કેન્દ્રીય સમાજ માટે 
તે સમયે સબ દર્દ કી એક હી દવા જેવા માણસ સાબિત થયા હતા”. તેના મેં ભરી સભામાં વખાણ કર્યા એટલે કેન્દ્રીય સમાજના 


સ ધ 


અન્ય હોદેદારોના પેટમાં ફાળ પડી, તે લોકોને તેથી મરચાં લાગી ગયાં. 


મારા વક્તવ્યમાં બીજી વાત મેં એ કહી કે “આપણા અત્યારના આ સનાતનીઓના સ્વર્ણિમમહોત્સવમાં સતપંથના લોકો 
શામાટે? આ બાંડાઓને શામાટે આ કાર્યક્રમમાં આમંત્રણ આપો છો? એ લોકો અહી પણ સખણા રહેવાના નથી” . અને બન્યું 
પણ એવું જ. બપોર પછીના સત્રમાં એ લોકોએ (પીરાણા સતપંથના ભાઈઓએ) ભર સભામાં ખુરશીઓ ઉછાળી. અને 
કાર્યક્રમને ખોરંભે ચડાવવાની કોશિશો કરી. આવું તો તેઓ જ્ઞાતિના દરેક અધિવેશનમાં કરતા આવ્યા હતા. પણ કેન્દ્રીય 
સમાજના ટ્રસ્‍ટી હોદ્દેદારો પૈકી કોઈના પેટમાં પાણી હાલતું નોહતું. તેઓને સતપંથના ભાઈઓ વિરુધ્ધ બોલવાની કે કંઈક 
સાચાને સાચું કહેવાની શું લાચારી હતી? તે મારી સમજ બહારની વાત હતી પણ તે હકીકત હતી. 


ખુરશીઓ ઉછળી તે ઉછળી તેની સાથે અમુક સનાતની ભાઈઓની સતપંથના ભાઈઓ જોડે મારા મારી (હાથાપાઈ) પણ થઇ. 
ત્યાર પછી બીજા દિવસે જે જે ઘટનાઓ બની તે સતપંથીઓની કાર્યપ્રણાલી (મોડસ ઓપેરેંડી) મુજબ મારા ઉપર, હિંમતભાઈ 
ઉપર, પ્રેમજી કેસરાણી ઉપર અને અન્ય પાચ સનાતની ભાઈઓ ઉપર ખોટી ફરીયાદોની સાથે સતપંથીઓએ કોર્ટ કેસ દર્જ કરી 
નાખ્યો હતો. તે ખોટી ફારીયાદોને લઈને અમોને નખત્રાણા પોલીસ સ્ટેસનમાં બોલાવીને અમારા ફોટા પાડ્યા અને હથેળીની 
છાપો પણ લેવામાં આવી. એક દિવસ રાત્રીના સમયે અમોને મેજીસ્ટ્રેટ સાહેબના ઘરે બોલાવીને જામીન અપાવવામાં આવ્યા. 
આ ક્રિમીનલ કેસને લીધે કેટલીએ વખત અમારા ઉપર કોર્ટ સમન્સની બજવણી પણ કરવામાં આવી હતી. આખરે બે વરસ 
પહેલાં એટલે કે ૨૦૧૮ માં અમોએ કોર્ટ સમક્ષ હાજર રહયા ત્યારે મેજીસ્ટ્રેટ સાહેબે અમોને પૂછયું કે શું તમે ગુન્હો કબુલ કરો 
છો? ત્યારે તેના જવાબમાં અમે ના ભણી. ત્યાર પછી થોડા દિવસો પછી પુરાવાના અભાવે કોર્ટેઅમો ત્રણ જણા અને બીજા પાંચ 
જણાને બા ઈજ્જત બરી કરી નાખ્યા હતા. અમારા તરફથી કેસ લડવા વાળા વકીલ હતા શ્રી ગઢવી સાહેબ. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૨૧૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


અમારા ઉપર સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ પોલીસ ફરિયાદ અને કોર્ટકેસ મૂળનકલ આકૃતિ નંબર ૩૩ 
1૧0, 7 
નામદાર કોર્ટની પ્રત , 10038 


પોલીસ અધિકારના ગુન્હાનો પ્રથમ માહિતી અહેવાલ 
(ફોજદારી કાર્યસંહિતાની ક. ૧૫૪ હેઠળ) 


શ્ર ષ્‌ ન 
૬. જિહ્લોઃ : ૭ “ર તપો, સ્ટેશન : મખ)૯ર્પ: રુૂદૃઝાથમ માહિતી નં. : #કશછઠીખઃ 8૫/૨૮ દ 
| | ૬ ૨. કાયદો ક્લમો 
| ! કિ કસ રિક” : કરડ €૪%2,-5૪9.-*૪૦૩--2૨૪26*-7-7;** | 
(ર) ....હૈ-મિઝજ્રં-**-***-****** .....*..€.33૮... જઃ ! 

[હ ર ડો સ્ક સરક ધા 49 ! 
ર (૪) બીજ્ન કાયદા અનેક્લમઃ ....*-****--****-૦** 108 ન 
1/ ૨. [2 ગુન્હો બન્યા તારીખ અને સમય : તારીખથી....€1)24.€.6...થી તારીખ 2 ૦૦ સુ । 
ર ી ક્લાક......હ૭-/4.૫૮----**** થી ક્ટક્ડલન્ટકેનકર કલાક સુધી 
(પ) ગુન્હો જાહેર (પો. સ્ટે.માં.) તારીખ :.....૨1.0118-. સમય ....૬૭7૦૭-*********-* 
| 
ક (ગ) સ્ટેશન ડાયરી એન્ટ્રી (નોંધણી) નં. :.....-. ૧6ૅત/-22 ર સમય ....0.£/૮૭--:**-*-: 0. 


૪. માહિતી કેવી રીતે મળી ? લેખિત કે મૌખિક ન ી 
પ. બનાવની જગ્યા : (ક) પો. સ્ટે.થી ગુન્હાની જગ્યાનું અંતર તથા દિશા :... 6-નખ્* ડિન 00 “૧૨ -£€ “૯૪૮૯ 


૫0-₹ 21૮4? ૫૫15 છ "ટર 
ર દ ડન 
(ખ) સરનામું :......---.*-***********-**૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ ૯ 128% 
(ગ) જોપો. સ્ટે. વિસ્તારની બહારનો ગુન્હો હોય તો તે પો. સ્ટે.નું નામ :..:....-*-*****-****૦૦૨૦૦૦૦૦૨૦૦૨ 
લે ન જિલ્લો/શહેર :....-.---*-*-**********૦૦૦૦*- રાજ્ય :....૩ઝજ-૫ત્ટ-*********૦ 
| ટ. ફરિયાદી/ખબર આપનાર : 
| ઉ) નામઃ... ઝન ભદ-દ€*- ક૨૦૦૨૦૧૦૦૦૧૫૨૩૦૦૦૫૦૦૦૩૦૦૦૯૦૦૦ 
1 1 (ખ) પિતા/પતિનું નામઃ .“હ્ટ૦/*૦૦-૦2મ5૯60:“હપ્લપ*7:* મ માકક 
ડ (ગ). જન્મ તારીખ/વર્ષ :...૧*-વપ૬**********-** () રાષ્ટ્િયતા :.......---- કન 
(ચ) પાસપોર્ટનંબરઃ.......-******-******૦*૦***” પાસપોર્ટ આપ્યા તારીખ :.....------**-***૨2૨૦૦૨” 
. પાસપોર્ટ આપનાર કચેરીનું સ્થળ સરનામું : -.---.-**: ૨2૨૦૦૨૦૨૦૦૨ મ કરાટે 
(છ) બવસાય :...સ્‍ સ --***********” 02 યાડ મ 


(જ) સરનામું. છે નજ ૮૦ તમ ડિ ટક | 2) છૂટ 4પ ( “કષ્ટ ટપ ₹૫૯/૦ઝર 
૭. તહોમતદારોના નામ સરનામા, પુરી વિગત (ઓળખાયૈલ/શકમંદ/વણ ઓળખાયેલા આરોપીની તમાસ [વેગતો 


સાથેની માહિતી) રી 
(| 
૧. ઈછીમ% ર્કેરાર1૯1 ૭) :221:21 ૮0૬1$/5; ય 
જ સ 
। ર. 0 «મત પ્રીત।૦/? ૮/21| ભપ જ?લ( ૯૪9/ ધ 
૩. ખે જ 
જક 


ષ 


કે ત્‌ ન્ય 
રક ૧િગત-* «1 -૮0 સંત ક ૭-૫ 4/2(૦#/ -2-#₹1૫0-2-1 29) 
/ ઝ0ક/.ોત્કી ૦(૬૯1)-₹-20 ૧ ન 9% 
મા ઠરાલમ વિગરાદલ્વક-ત્ ટકા 
(ટાટા બાટી કન્ટવ્ત% જ૦ા1વ ઉ-૭ન21£: 


પ ૮7૮ 
ઝર તશર -૨/£ «સ'ન્‍0 સઝ 
* ળક્/ 
«(5507 ૦##?/€૦# મર” વ 91 ટ2ન્‍ામા 


& ૬2/20 ૩1. 9. -% 
તાકર 3નન્‍ફ/-ક૬“ લ્લ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૧૧ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સો કે 


ડી ી કો પ 
દ દી પ 
પીનટ, “માણ્ણણીઃમોડી આપવાનું કારણ :......................*.***?**૦૦૦૦૦૦૦૦૯૦૦૦૦૦૦૪૦૦૨૦૦૨૦૦૦૦૦૦૪૦.૦૨૦ 
( સ (0 કેડ ક ક 


પરિ, ૧ 7 
િકપ:*3- 


કટક ૯૯૦૦૦૬#૯૯#ટક###ટટટ#ટ#ટ####ટ૭૮૯#૦૮#૮##૦૦૦૦૦'૯૦૦૦૦૦૦૦૦ 
કકક ક ૬૬૦૦૦૦૦૦૦૦૦ ૦૦૦ ૦૪૦ ૦૦૦.૪૦ક૦૪૪૦૦૪૦૬૦૦ક૦કક૦૦૦૦૦#૦૦૦૦૦૦૬૦૪૯૯૬#૦#૪૪૦૦૪૯#૬૦૪ઇ૦૦#૦૦૪૯૮૦૦૦૦૬૯૦૦#૯૪૦૦૬૦##૪૪ક૯૪#૬#૯૦૦#૪#૪#૪## 
#૦૦૦૦૭૦૭૦૦૭૦૦૦૦૬૨૦૦૬૯૦૦૦૪૪૦૨૦૬૦૪૦૦૬૨૦૪૯૪૬૦#૦૦?૦#૦૬૦૬૬૬૬૦#૬#ટ૮૦૦૮૦૦૦&ટ##૯##૬ટ૬૯૪########૬ઇ#######૭####૦##### 


| ૧૦. ચોરી થયેલ મિલકતની કુલ કિંમત :........... 
૧૧, અકસ્માત મોત નંબર જો હોય તો).:..ત્હ- £%: 4૬, પ ગ સડ 
૧૨. પ્રથમ માહિતીની વિગત :.(!2.જ સ. .021216.£/..૯(પકુ ન કા 


*કપ્નઃપિ ૦ બિ ક 2.50 કક ૦ લડે ટેક ઇક ૦ ક ક કકુન્મ્ક કકક ટક ૮૦ -%# ૪ ૦૯#૭૭૦૭૦૭૦૦૦૦૦ 


શરતી માકાળ.ત્રલ) પ. કઝ કુત દાળ 


કફર રઅર ર૦ ૯૮#૦૪#૦૦ર૪રક# ટફ ક કડ ક દુર ક ૦૦૦ ક ૦ ફલન ક ક ક ઇ ઇક કુ ડુ,૦ડુઝ ક ૦૦ % જુ 2૦૦૦૦૦૦૦ 


# કર ટર ક રટ ૦ર તકક કત કરર ૪૦૦૦૦ ૦૦લડઃઇકતઃકટલલકલઃઇલક ૦ લકકકઈકતનક૦ક૦ઇ૦૦ ૦૦૦૦ 


ટમા જનન મલક કામીઝાશાટડકિક૪- 
**૦૦૦૦૦૯૦૦૦૭ રિ કક કક ર્ઝિ 29.૦૦ ૪૦ જ રે ાકાકકાકાક બ પરિ 
5 
|, ક છીતાદાઇકટ ફુ જજન 
........વ્ટસ તી (0..48 ત... જઃ ન કક 
| #ડ7:..6/પ્4ત/૯ 2/5? તથ ક છેલા મ્ાઝ-ક૦૪ઝે- 
લાન પારની જઝકાઝરઅન્યન-ડાર 7 


કનક ક ક કક 


કકક ડેકક ટક કેસર રઝનક કકક ૦૦૦૦૦૦૦૦ ૧૦૩૦૭ -૦૦ ૦૦૪૦૯૦૦૦ ૦૦૦૦#૦૭૦ક૪૦૦૭૦૦૦૯૦૭૦૭૦૦૯૦૦તલ૦ઇ૦ લક ૦૪૦૦ 


સાટા શાત .૮ ર. :. યત **# ૪ કુ 


કકક કઈ-- ૦૦૦૦૪૦૪૯૦૭ ૭૦૦૪#૬ફ૦ ૪૬૬૦૬૪૭૦૦૭2 દેકઇર૦૦૪૦૯૦૯૦ટ.:૯:કર૬ઇ૦ક૦ફફકદડટકકક,.કક ક 


ક ત ક ન ભ ૭%” 2/ 
. ઈક. ઈતિ -થતપજન્ક ૮ 


૬ ક ક ન... ૦૦ વક ક ક ૦૦૦૯૦૦૦ લતતકક કે ક તગ સ કકલરકક ક ૦ લઇ ક ૦૦ ૦૦લતઇકકસક કઇ ક 


૦ કઈક૦ ૦ કકક ૦ર ૪૪: કકંડકક ક ૦ ક મંડલ તસ લકઃડક ૦ ક/ન્િ,કકક ૦૧૬૦૦૦૧૦૦૦2 


કિ ક ટકકર ટુઝ કઇ. ફેટ ૯૬૨૪ * ૪૦૪૦૦૦૦૯ ૦૦૮ ૦ ક ક લત કકક ૦૦ ક કકક ૦૦ ૦૯૪૦૪ --૯: - ભકઇ૪ઇક દત૦ ૪૬૯ કઇ 6 : કે 9 ટ 7 ૦ ૧૦,૦૫૦ 


ડરે 
ન્ડ 
હિ 


ઈ. 7:25 25... ન # તા 


[# ૦ ક ઇકશિબ 29૮ ક ક ૦ કેકટિ95.2 5.959 #ક કક ૬૦૦૦૯૦ ૯ક૦ કર #૦ક૬ ૦૦૦૬૯૯૦૦૯૦૦ તક: કઇ ૦ તકક ક ૦૪૪ 


«રો. હી કાટા ઇ#.60.0 ૪૬/2/92 ₹ 2 


પ્ર 
નદ 
ષ્‌ 
તે 
ણે 
ને. 
કઝ 
-»ે 
ર 
ગ્ર: 
જે 
ક 
પ 
ઝુ 
«2 
નો 
ડડ 
ફઝ 
ડડ 
સ 
રૈ 
સઝ 
સસ 
્સ્ડ 
ત 


# ૦૦૦૦૦૪૦: કક ત ક ૦ ડૂ ક ૦ ૦ '૦ ૦ ક ક ૦ ત ક મેક કક કત્‌ સકક૦મકલકક કક તકક કસ કક ૦૨૦૧-૪૪૦૦ કપિ પ 


કડક બ ન૦્ઈિકર્ટક્ટક૦ રક” ક કકક ૦૦ ડક કકકકક૦૦૦ક ૪ ક૦૦૬'૦ત૦કકઇ૦્તઇઇઈ? ક ૦૦૦ 


ક કકેકર્કેક્લકવિિઇકકલકકકકતત કક ત. ક.ઇલક કેક ૦૦૪૦૦૦૦૦૦૦ કકક૦૦ક૦ક૦ત હકક જ ૭હક૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦ 
કટકકકકતકલતકલકલલ ક.ઇઇક૦૦૦૦૦૯૪૦૦૬૦૦૦૦૭ક૯ક૪ક૪૪કક૦૦કતડકતકટવકકટક કલકલ લલબકતત કજ નશ કઇ૦ન ક જક ૦૦અક 


કકટકકકકઃ.કમકટ્‌ય(ક લવટત પ ૦ લવલવનજ કકક કટક વહકકકકક તક ૦ફઝઇલઇઇ, કસક રયલઇકઇલયઇકતક ૦૪ ક ૪ઇએ ૦ ક 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૧૨ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


નવલ. "કજ. બવ /. ૫2/૭2 | ૨₹6/:7..૬//27/72 
ત. મ જ 3497. '#પ જીઃ. ભન કજ ના ક ન 
ત કમાઉ. તિત. 4? 6. 17 5/:6&6#. .42/714/./. શ 
ી શં. ત. સા૩૯. “47.૦. વ 8% /.429- જરી «//9: 
તાઃ %ાબરકાકા... ॥:)..પ૪.£.: ક ન કત. 


થી જ ઝમ તત. ૭212424” ર ક ધ પિ ક 
“ધ!....ન્‍પદિપ્‌...ત્યહ્નક ૮.૪. લ. ..ે.-૭// ૯.૬” ૯25. 
હ ક. 3. ક્ટ. ₹૪.-27£ 4%. 7. /544₹6ત. “ક 5₹%.... 


. 9#૯&..241 ટ... ૨્િ્/.£.૪૭]::::.:...:::.......જકર૨-ક૦ટ૦૦૨૦૦ર૦૦૦૦૦-૦૦૦ઝ૦નડન. 
કિડ ક ૯. 422 જ ઝત: ૭/-2/ .&#://.6. ઈ”... 
. જ: .૮૦૮૪%.- ન ન ક -૮&/2,7. મક 2:%----- 
કાના ક ન જન; ર ક, 
્ છે 
કે 


૧૩. (ક) રિ સર ભાારાડ કી? સ જ ટી " 
(ખ) શ્રીત્ટઉ?1.:50.. તક્રાડાડીથા..... હામ: ન નં.%ી દ કટિ. ગતપાસસોપી. 


* 
(શ) ગુન્હાની તપાસ નેઃકરેવાનો કારણો: પ 5 ર૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૬૦૦* ક ૪92 80522 કસ 
[_ “ (ઘ) ગુન્હાનીતપાસ બીજે તબદીલે' કરી તેપો: રટે. નુંનામઃ. ક કનાન ક મમ .. જિલ્લો 2. '..(શહેર) . મિટ 522 
જ સિ ફરિયાદ વાંચી, બતાવતાં તેહ સમજી, સહી કરેલં છે અંતે જેની * નકલ ધિનો, મૂલ્યે મળૈલ છે: 
) ી ફરિયાદીની સછી / એચૂઠાનું [નિશાન (52.: ની હલ્લા જ રજ 4 (8. - 
ઉ. . . 5-9- સનત ડક ન્વઈઇપ્‌ડિ૦, ક 
ુ ન: દ! આપનારની સહી ક અંગૂઠાનું ! નિશાનઃઃ..*...2*8૨--૦૦૦૦૦૨ ર ક્કાડોનક૦૯ ક” 
ન પો. સ્ટે. ના અધિકારીની સહી 
નામ્ટમ&. ૩ હય૯.૬/ૈઘકતાઈઈ... 
ર ા હોદ્દો: તોડ... કકક .. બક્લ નજમ(૮ર7---- 
૧૫. સંબઘકર્તા નામદાર કોર્ટને. મોકલ્યા તારીખઃ. સ મરરકે મડનગમ કરામાસન હોઇશ. ટસ્‍૯ફકડકમટ ] 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૧૩ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા સભામાં ખલેલ પહોંચાડવાનો નિષ્ફળ પયાસ 

બપોર પછીના પંચમઆધીવેસનમાં કાર્યક્રમને અસફળ બનાવવા હેતુથી સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા ભર સભામાં ખુરશીઓ 
ઉછાળીને સભામાં ખલેલ પહોંચાડવાનો પૂરે પૂરો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. એતો પોલીસ ત્યાં પહેલેથી તહેનાત હતી તેથી 
પરિસ્થિતિ ઉપર સમયસર કાબુ મેળવી શકી અને સભા રાબેતા મુજબ ચાલુ રહી. દરેક આધીવેસનમાં આ સતપંથના 
ભાઈઓની આધીવેસનને ખોરંભે ચડાવવા આવી મોડસ ઓપેરંડી (કાર્ય પ્રણાલી) થતી રહી છે. મને સનાતની ભાઈ શ્રી 
હંસરાજ ભાઈ દેવજી ધોળુએ અનેક વાર કહ્યું હતું કે “સન ૧૯૭૭ ના અધિવેશન વખતે હું (હંસરાજ ધોળુ) સતપંથી હતો. અમે 
નાના હતા એટલે અમોને કહેવામાં આવતું કે સભામાં ટોડા થી મારામારી કરવી અને આધીવેસનની કામગીરીને ગમે તેમકરીને 
ખોરંભે ચડાવવાનું” .. એટલે જ આજ પછીના કોઈ પણ અધિવેશન અથવા તો કેન્દ્રીય સમાજના કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં આ 
સતપથીઓને આમંત્રણ આપવું નહિ એવો મારો મત છે. કચ્છ કડવા પાટીદારોની સનાતની જ્ઞાતિના અધિવેશનમાં પીરાણા 
સતપંથના ભાઈઓને શા માટે આમંત્રણ હોય હવે પછી તેઓને આપણા કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં આમંત્રણ આપવું નહિ એવો 
મારો સ્પષ્ટ મત છે. જો ભેગા રાખશું તો ઉપાધિઓ ચોક્કસ થવાની છે કારણ કે ભૂતકાળમાં જ્યારે જ્યારે આપણે તેમને ભેગા 
રાખ્યા છે ત્યારે ત્યારે ઉપાધિઓ કરાવી છે. 


આ દિવસે એટલે કે તા. ૧૧.૦૫.૨૦૧૦ ના દિવસે બીજી એક ઘટના બની હતી તેની નોંધ 

જ્યારે સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા સભામાં ખુરશીઓ ઉછાળવામાં આવી ત્યારે સમગ્ર સભામાં સોંપો પડી ગયો હતો. તે વખતે 
મારા નાના ભાઈ શંકરલાલ માવજી વાગડીયાએ અમારા ખોંભડી ગામના શિવજીભાઈ મેઘજી ભગત ઉપર હાથ દરાજી કરી 
હતી. શિવજીભાઈઇ મારા ખોંભડી ગામના ભગત પરિવારના એક સદસ્ય હોવાને નાતે અને શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન 
સમાજના એક સભ્ય હોવાને નાતે મને અને મારાસર્વેપરિવારને તા. ૧૨.૦૫.૨ર૦૧૦ની રાતે શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન 
સમાજે સમાજ સમક્ષ હાજર રહેવાનું ફરમાન કાઢ્યું હતું. અમારી સનાતન મુહીમને લીધે મારા ખોંભડી ગામમાં પણ અમારા 
વિરોધીઓ અંદર પેઠે ઘણા હતા. શંકરલાલ માવજીભાઈ વાગડિયાએ શિવજી ભાઈ ઉપર હાથ દરાજી કરી નખત્રાણામાં અને 
તેનો પડઘો પડ્યો ખોભડી ગામમાં. ખોંભડી ગામની સમાજવાડીના પહેલા માળે તે સભા ભરાણી. શ્રી ખોભડી પાટીદાર 
સનાતન સમાજના તે વખતના પ્રમુખ શ્રી લક્ષમણભાઈ ચૌહાણ આમ સનાતની પણ અંદરપેઠે સતપંથ તરફ કુણી લાગણી 
ધરાવતા હતા. તેઓ પણ અમારી સનાતની ચળવળ અભિયાન મુંહેમના અંદરપેઠે વિરોધી હતા. તે દિવસે કેન્દ્રીય સમાજના 
સ્વર્ણિમ મહોત્સવના સભા મંડપમાં મારી સાથે બોલા ચાલી કરતાં તેમણે મને કહ્યું હતું કે આ સનાતની ચળવળ ચલાવતા 
ભાઈઓ ત્યારે જ બંધ થશે કે જયારે એકાદ જણાની લાશ ઢળશે. આવા વિચારો ધરાવતા શ્રી ખોમ્ભડી પાટીદાર સનાતન 
સમાજના પ્રમુખ અમારા પક્ષે બોલે તે વાત તો આશક્ય હતી પણ કમસે કમ નિપ્પક્ષ નિર્ણય આપે તેની અપેક્ષા પણ મને નોહતી. 
છતાં પણ તે સભાનો દોર મેં હાથમાં લઈને મારા ભાઈ શંકરલાલ અને શિવજીભાઈ વચ્ચે સમાધાન કરાવીને પેંડા મગાવીને 
સૌને ખવડાવ્યા. પણ કોણ જાણે કેમ તે સભામાં હરચામણી થયા પછી શિવજીભાઈ મેઘજી ભગતે અને ખેતાભાઈ રતનશી 
ભગતે ખુશીથી પેંડા ખાધા પણ બીજા એક ભગત પરિવારના ભાઈ લધારામ જીવરાજ ભગતે પેંડાનું સેવન ન કર્યું. તે સભામાં 
આખો ભગત પરિવાર મારા અને મારા પરિવાર વિરુધ્ધમાં હતો. સાથ હતો માત્ર મારા ભાણેજ શ્રી કાન્તિલાલ લાલજી 
રવાણીનો જેનામાં સાચાને સાચું કહેવાની હિંમત હતી. આ મારો ભાણેજ શ્રી કાન્તિલાલ લાલજી રવાણી મારા ખોંભડી ગામની 
સનાતન સમાજનો ૨૦૨૩નો વર્તમાન પ્રમુખ છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૧૪ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


રમેશભાઈ વાગડિયા, હિંમતભાઈ ખેતાણી, પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી અને અન્ય પ જણા ઉપર મારામારીનો સતપંથના ભાઈઓ 
દ્વારા તદ્ન ખોટો કોર્ટ કેસ દર્જ થયો 

તા. ૧૧.૦૫.૨૦૧૦ ના પંચમઆધીવેસન વખતે ભર સભામાં મારામારી કરી સતપંથના ભાઈઓએ, ખુરશીઓ ઉછાળી 
સતપંથના ભાઈઓએ, પણ તેમના જ દ્વારા તદન કોર્ટ કેશ દર્જ થયો અમારા ઉપર (રમેશભાઈ માવજી વાગડિયા, હિંમતભાઈ 
ખેતાણી, પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી અને અન્ય પાંચ વ્યક્તિઓ) ઉપર. અન્ય પાંચ વ્યક્તિઓ તો કદાચ ખુરશીઓ ઉછાળી ત્યાં 
મોજુદ હશે પણ અમે ત્રણ જણા તો ઠીક મંચની બાજુમાં બેઠા હતા. પોલીસો પણ અમે મંચની બાજુમાં બેઠા હતા તે વાત થી 
વાકેફ હોવા છતાં અમારી વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ કરીને ₹1ર પણ અમારે નામે ફાડી દીધી. જુઓ તો ખરા કેવો અન્યાય થઇ 
રહ્યો હોવા છતાં આપણે કંઈ કરી શકતા નથી. આ અંધા કાનુન નહિ તો બીજું શું? કેન્દ્રીય સમાજના આગેવાનોએ પણ પોલીસ 
સમક્ષ એવું બયાન (517181081૫1) ન આપી શક્યા કે અમારી વિરુધ્ધ કોર્ટકેસ દર્જન કરી શકાય. 


તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૦ ના મને અને હિંમતભાઈ ખેતાણીને કેન્દ્રીય સમાજના ટ્રસ્ટી-હોદ્દેદારો સમક્ષ સાંજે ૭.૦૦ વાગે હાજર 
રહેવાનું ફરમાન 

કેન્દ્રીય સમાજના સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવની સમાપન વેળાએ મેં કરેલ સાત મીનીટના ભાષણમાં શ્રી ગંગારામભાઈ હીરાલાલ 
સાંખલાના મેં કરેલ વખાણથી સમાજની વિરોધી લોબી ઘણી જ નારાજ થઇ ગઈ હતી. એટલે અમારી ઉલટ તપાસ માટે મને 
અને હિંમતભાઈને કેન્દ્રીય સમાજના કેબીનેટ હોલમાં હાજર રહેવાનું ફરમાન કાઢવામાં આવ્યું હતું. તે વખતે મેં વડીલ શ્રી 
કરસન લધા દીવાણીને ફોન કરીને વાત કરી કે બાપા અમોને કેન્દ્રીય સમાજનું તેડું આવ્યું છે અને હવે કેન્દ્રીય સમાજના 
આગેવાનો વિરુધ્ધ કંઈક બોલવું પડશે તેમાં તમોને વાંધો હોવો જોઈએ નહીં . તમો જયાં હો ત્યાંથી નખત્રાણા વિદ્યાર્થીભવન ના 
પ્રાંગણમાં પહોંચો, અમે પણ ત્યાં પહોંચીએ છીએ. તે પ્રમાણે હું, હિંમતભાઈ અને વડીલ શ્રી કરસન લધા વિદ્યાર્થી ભવન 
બોર્ડીગના પ્રાંગણમાં લગભગ ૫.૦૦ વાગે ભેગા થયા. સમાજના અન્ય આગેવાનો ઓફિસમાં બેઠા હતા અને અમેં 
ઓફીસમાંથી તેડું આવે તેની રાહ જોઇને બહાર પ્રાંગણમાં બેઠા હતા. તે દરમ્યાન મેં કરસનબાપાને કહ્યું કે બાપા જુઓ આ 
આપણા સ્વર્ણિમ મહોત્સવના કર્યક્રમથી ત્રણ દિવસ પહેલાં અમારી પાસેથી તમોએ વચન લીધું હતું કે તા. ૧૧.૦૫.૨૦૧૦ 
સુધી તમારે કંઈ જ બોલવાનું નથી. તે વખતે સમય એવો હતો કે અમે જે બોલતા તેના સીધા પડઘા જન સમુહમાં પડતા તેથી 
ટ્રસ્ટી-હોદ્દેદ્દારોમાં ફાળ પડી જતી. તેનું નિવારણાર્થે કરસન બાપાએ અમારી પાસે વચન લીધું હતું કે અમે તા. 
૧૧.૦૫.૨૦૧૦ સુધી કંઈ બોલીએ નહિ. પણ બાપા આજે હવે અમોને અંદરથી તેડું આવ્યું છે અને હવે અમોને બોલવાનો પૂરે 
પૂરો અધિકાર છે. માટે હવે અમે બોલશું ત્યારે તમે કહેતા નહિ કે અમે બોલ્યા. આ વડીલે અમોને કહ્યું કે હાલ તમે અહી જ બેસી 
રહો હું અંદર જઈને શું વાત છે તેનો તાગ કાઢીને આવું છું. અમે કહ્યું ભલે બાપા તમે જઈ આવો ને અમોને તેવું જણાવજો. તે 
પ્રમાણે વડીલ કરસનભાઈ લધા દીવાણી બાપા અંદર ગયા અને થોડી વારમાં જ પાછા આવ્યા અને અમોને કહ્યું કે હવે તમોને 
નહિ તેડાવે, હવે તમો જયાં જવું હોય ત્યાં જાવ, તમે હવે મુક્ત છો. ત્યારે કરસન બાપાને અમે પૂછયું બાપા અંદર શું થયું તે તો 
અમોને જણાવો. ત્યારે બાપાએ અમોને કહ્યું કે “જુઓ તમોએ એ બેઉ જણાને પુછાણા માટે તેડાવ્યા છે તે ઠીક છે પણ તેઓએ 
મને વચન આપ્યું હતું કેતેઓ તા.૧૧.૦૫.૨ર૦૧૦ સુધી કંઈજ બોલશે નહિ અને હવે તમો તે બંને ને તેડાવો છો તો તમારા 
કપડા હાથે કરીને ઉતરાવવા હોય તો તેડાવો. નહિ તો વાતમાં કંઈજ માલ નથી અને તેઓને પુછાણા પાટે તેડાવવાની જરૂરત 
નથી”. ઓફિસમાં બેઠેલા સમાજના લાડાઓ (ટ્રસ્‍ટી-હોદ્દેદારો) વડીલ શ્રી કરસન લધાની વાત શાનમાં સમજી ગયા હશે અને 
અમોને તેડાવીને જે પુછાણું લેવાના હતા તે વાતને ત્યાં જ માંડી વાળી. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૭૧૫ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૨૨.૦૫.૨૦૧૦ ના કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા ઝોન અને ઘટક સમાજને આદેશ આપતો એક પત્ર 


7 


શ્રી અ.ભા.કરછ કડવા પાટીદાર સમાજ... ... ............ ૦૦૦ 


પાટીદાર વિધાર્થિ ભવન, 
નખત્રાણા-કરછ, 
ગુજરાત 


તા.ર૨૨ર.૦૫.૨૦૧૦ 
કેન્દ્યિ સમાજ અંતર્ગત ઝોનો એવં ભારતભરની તમામ સમાજો જોગ, 
વિષચઃ કેન્દ્યિ સમાજનું સુધારેલું બંધારણ, શ્વેતપત્ર અને પંચમ અધિવેશનમાં પાસ કરાએલ૧ થી૧૯ કલમો. 


તાજેતરમાં આપણે સૌએ આપણી સમાજ નો સ્વર્ણિમ મહોત્સવ તા ૯,૧૦,૧૧,અને ૧૨ મે,૨૦૧૦ 
ના અકલ્પનીય વિશાળ જનમેદની વશ્થે માણ્યો. તા.૭.૫.૨૦૧૦ ના અસાધારણ સામાન્‍ય સભા 
/ સફળતાપૂર્વક પાર પાડી અને તેમાં આપણી સમાજ ના બંધારણમાં એતિહાસીક ફેરફારો પણ આપણે કરી 
ુ શક્યા.કેન્દ્યિ સમાજ વિરોધી તત્વોની સામે આપણે અડગ રહી તા.૧૨.૫.૨૦૧૦ ના જ્ઞાતિના પંચમ 
હ અધિવેશન પણ આપણે સુખરુપે વિશાળ જનમેદની વચ્ચે પુરું કર્યું. આ એતિહાસીક ભગીરથ કાર્યકમો 
આપણે સૌએ પાર પાડયા અને માણ્યા તેમાં આપ સૌનો સાથ એવં અસીમિત ઉત્સાહ કારણભુત હતો. 

કેન્દ્યિ સમાજ તે માટે આપ સર્વેનો રૂણી છે અને ખરા અંતરથી આપ સૌને ધન્યવાદ પાઠવે છે. 


કેન્દ્યિ સમાજનું સુધારેલું બંધારણ, શ્વેતપત્ર અને પંચમ અધિવેશનમાં પાસ કરાએલ ૧ થી ૧૯ કલમો 
વગેરેને ઘ્યાનમાં લેતાં એ હકિકત હવે નિર્વિવાદ પણે બહાર આવી છે કે આપણી કેન્દ્યિ સમાજ સનાતન 
હિન્દુ ધર્મિયોની સમાજ છે અને તે ફકત અને ફકત સનાતન ધર્મને પાળતા અને અનુસરતા (બાવા 
ઇમામશાહ સ્થાપિત પિરાણા સતપંથ મત ને ન અનુસરતા) કરછ કડવા પાટીદાર ના વંસજો ના હિતોની રક્ષા 
કરવા હેતુથી જ બનાવવામાં આવી છે. આ બાબતે આપણી કેન્દ્યિ સમાજને વધુ મજબુત બનાવવા માટે 
થઇને અત્રે આ સમાજ ભારતભરની તમામ ઝોનો ને એવં તેની અંતર્ગત તમામ સમાજોને એકવાયતા 
આપવા માટે હિદિયપુર્વક અનુરોધ કરે છે કે કેન્દ્યિ સમાજે બહાર પાડેલ શ્વેતપત્ર, બંધારણમાં કરેલ. 
ફેરફારો, જ્ઞાતિની નવી વ્યાખ્યા અને પંચમ અધિવેશન માં સર્વાનુમતે પસાર કરેલ જ્ઞાતિ રિત રિવાજોની કલમ 
૧ થી ૧૯ વગેરે ને ધ્યાનમાં રાખી ને આપ શ્રી આપની સમાજ લેવલે આપણી સનાતની તરીકેની ઓળખ કાયમ 
રાખવા માટે થઇને તમારી સમાજો ના બંધારણમાં તેમજ અન્ય જગ્યાઓએ જે કાંઇ ફેરફારો કરવા પડે તે સત્વરે 

9 કરવા. જરૂર પડે આ બાબતે આ સમાજ આપને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવા બંધાએલ છે. 


વધારેમાં કેન્દ્યિ સમાજ આપશ્રીને વિનંતી સાથે એ પણ અનુરોધ કરે છે કે આપણા શ્વેતપત્ર ને 


ફોટો ફે્‌મમાં મઢાવીને દરેક સમાજોમાં યોગ્ય સ્થળે ડિસ્પ્લે કરશો જેથી સમાજના દરેક સભ્ય માટે તે એક 
દિશા સૂચક બની રહેશે. * 


7 વ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૧૪ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


/૨/ 


આપશ્રી ની જાણ ખાતર આ પત્ર ની સાથે નિચે જણાવેલ દસ્તાવેજોની નકલો મોકલાવેલ છે. 


૧. કેન્દ્યિ સમાજે બહાર પાડેલ શ્વેતપત્ર, 
૨. કેન્દ્યિ સમાજનું સુધારેલું બંધારણ, 
૩. પંચમ અધિવેશનમાં પાસ કરાએલ કલમ ૧ થી ૧૯ 


એજ, આપ સૌના સાથ-સહકાર ની અપેક્ષા સહ.....*.* 


બોલો સનાતન ધર્મ ની જય ર 
શ્રી અ.ભા. કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ વ 


પમુખશ્રી 
રામજીભાઇ કરમશી નાકરાણી 


૨૦.૦૬.૨૦૧૦ નાબેંગલોર ખાતે દક્ષીણ કણટિક કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની સભા 


તા. ૧.૦૭.૨૦૧૦ ના કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ એક આદેશ 

તા.૩૧.૦૮.૨૦૧૦ના શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજની સતપંથ બાબતે સભા અને ઠરાવોઃ 

કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન ચળવળને પરિણામે કચ્છના ગામે ગામમાં સતપંથ બાબતે સભાઓ યોજાણી 
અને સતપંથ અને સતપથીઓના વિરોધમાં અનેક ઠરાવો પસાર થયા. તે પ્રમાણે તા. ૩૧.૦૮.૨૦૧૦ ના શ્રી ખોંભડી 
પાટીદાર સનાતન સમાજે પણ સતપંથના વિરોધમાં અમુક ઠરાવો પસાર કર્યા. આ ઠરાવો પસાર કરતી વખતે ગામના 
સતપંથના પરિવારોને કહેવામાં આવ્યું કે જો તમોને શ્રી ખોંભડી સનાતન સમાજમાં ભળી જવું હોય તો સનાતન સમાજે 
અવારનવાર પસાર કરેલા કાયદા કાનુનને માનવા પડશે અને આજે તે મોકો છે. સમાજે એક રજીસ્ટર રાખેલું છે તેમાં આજે કોઈ 
પણ સતપંથનો ભાઈ પોતાનું નામદર્જ કરાવી શકશે. ત્યાર પછી તેવા સતપંથના પરિવારોને શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન 
સમાજમાં ભેળવવામાં નહિ આવે. અને ત્યાર પછી એકલ દોકલ પરિવારને ભેળવવામાં નહિ આવે, જો ભળવું હશે તો બધાય 
ભેગા મળીને, ખાનાનું સંપૂર્ણ પણે વિસર્જન કરીને જ આવશે તો જ ભેળવવામાં આવશે. એકલ દોકલને ભેળવવામાં નહિ 
આવે. તેમછતાં અમુક પરિવારોએ તે તકનો લાભ લીધો નહીં અને આજ દિવસ સુધી ખોંભડી ગામમાં ખાનાનું વિસર્જન થઇ 
શક્યું નથી. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૧૭ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ખોંભડી ગામના ઠરાવોની નકલ 


1 %ી મતા!તતા વંન તોરા: ॥ 


શ્રી ખો ભાકી પાટીદ॥પર રાનાતન સમાજ 


મુ. પો. ખોંભછી, તા. નખત્રાણા-કચ્છ. 


થી અ.ભા. ક. ક. પાટીદાર રામાજ (કેન્તિચ સમાજ) નખત્રાણા #ારા તા. ૨₹૩:૨૦૧૪ન્ના રોજ બહાર 
પાડેલ શ્રેતપ્રત્રતેમજ તાટ્ાઇર૫૬૨૦૧૪૦ીર્અસાધારણ સામાન્યરાભામાં સાર્વાન્મતે બંધારણમાં કરાયેલ સુધારાઓ 
તથા તા, 5૨૨૫૬૨૦૧૦૦ જ્ઞાતિ પંચમ્‌ અઘિવેશતમ્રાં સાર્વાન્મતે પરાર કરેલ જ્ઞાતિ રીતીટીવાજોની 1 થી ૧૯ 
કલમોઃઅને ડેન્વિચ સમાજે તા. પશ080૧૪ના બહાર પાડેલ આદેશોમે અનુલદ્ીને શ્રી છલકી પાટીદાર રાનાતન 
'સમાજ તેની તા. હ૧૨૪૬૨૦૧૦નાણોજે બોલાવવામાં આવેલ શામાન્ય રાભામાં નીચે મુજબના ઠરાવો સર્વાનુમતે 
પસાર કર્ચા છે. તેનું દરેક સભ્યોએ ચૃસ્તપણે પાલન'#રવાનું રહેશે. 


ઠરાવ નં. ૧ શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજની સ્થાપના ખોંભડી ગામના એવા સુધાસ્ક વડીલો દ્વારા કરવામાં 
આવી હતી કે જેઓએ પીરાણા સતપંથ ધર્મનો સર્દતર ત્યાગ કરી આપણા મુળ સનાતન હિન્દુ ધર્મનો 
અંગીકાર કર્યો હતો અને ત્યાર પછી સંવત ૨૦૦૨ અને ઇ. સ. ૧૯૪૫માં આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાનશ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણની પાન મૂર્તિઓના મંદિરની સ્થાપના કરીને આ સમાજની સ્થાપનાકરી હતી. એટલા 


માટે થઇને આ સમાજના દરેક સભ્યએ સનાતન હિન્દુ ધર્મને હંમેશને માટે પાળવાનો અને અનુસરવાનો 
રહેશેઃ 


ઠરાવ નં. ૨ આપણી આસસમાજનું'નામ શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ છે અને રહેશેઃ 


ઠરાવ નં. ૩ 


પણ સભ્યએ કમળા 6 


ઇપણ સ્થળોએ દમના” પૃશ્ત- હાર છી) અથવા મા પિયા પી પૂજા જાકરાવવી, 
પિરાણા સ્થાનકે બેડીઓ પહેરવી અથવા તો મરણ પાછળ પીરાણા જઇને ગુનો છોડાવવો, નારાયણ 
બલિ ચડાવવી, પિરાણા સતપંથ ધર્મના કોઇ પણ ધ્રાર્મિક સ્થળોએ જવા માટે યોજાતી પદયાત્રા સંઘમાં 
ભાગ લેવો અથવા તો પિરાણા સંસ્થાઓ દ્વારા ભરાતી શીબીરોમાં ભાગ લેવો, અથવા તેના જેવી 


વિવિધ ક્રિયાઓ તેમજ દાન, ભેટ - સોગાદ મોકલવી એવી તમામ ક્રિયાઓ કરવી અથવા તો કરાવવી 
તેને હિન્દુના બાહ્મ આચરણો ગણવામાં આવશે નહીં. એવા બાહા આચરણો કરવા વાળા અથવા તોઃ 
ઉપરોક્ત મુદ્દાને અનુલક્ષીને શ્રી ખોભડી પાટીદાર 


પિરાણારાતપંથ ધર્મના કોઇપણસ્થળોએ જેવાકે;પિરાણા, છાદિચા, નખત્રાણા, વગેરે અને કોઇપણ 
થવા કહેવાતા 4 ક 

તેની બાધા (માનતા ) કરવી કે ઉતારવી નહીં. પિરાણા સતપંથ ધર્મમાં અપાતા દશોંધ, વિશોંધ કે અન્ય 

કોઇ પણ પ્રકારના લાગા, 


રાવ નં, ૪ આ સમાજનીકોઇપણવ્યક્તિએઃપિરાણાઃસતપંથઘર્મની સમાજોના ધાર્મિક ઉલ્સવો કે તેના દ્વારા થતા 
સામૈયાઓમાં તેમજ સતસંગકે ઘાર્ભકઃ સભાઓમાં ભાગ લેવો નછીં તથા તે અંગેના જમણવારના 


ભ્રામંત્રણનોસ્વીકારકરવોનણીં. શકે રની, 


(૧) 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩૧૮ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


જન્માષ્ટમી, નવરાત્રી, રાતસંગ કે પતિપ્ઠા ॥હોલ્રાવ તિથી કે તેને લગતા સમુહઃભોજનનાકાર્યક્રમોમાં 
આમંત્રણ આપવું નહીં. : 

ઠરાવ નં. પ થી ખોભક્ી પાટીદાર સનાતન રામાજળાકોઇપણ સભ્યએ અથવા તો પરિવારે આજ દિવરા પછીઃદિકરા 
દિકરીઓના સગપણ - સાંતરાં બાબતે દિકરી લેવાનું તથા દિકરી દેવાનું સનાતન દ્મપાળનારા પરિવારોઃ 


સાથેજકરવાયું રહેશે. પિરાણા સલપંથશ્રર્મનેમાનનાર!કોઇ પણ ગામના કોઇ પણ પરિવારો સાથે નવા 
સગતણ - સાંતરાં કરવા નહીં. આથી અગાઉ પિરાણા સતપંથ ધર્મને માનનારા પરિવારો સાથે કરવામાં 


આવેલ જુના સંબંધોમાં આવતા સામાજીક વ્યહવારો જેવાકે ર વગેરેપ્રસંગોમાં 
જઇ આવી શકાશે. તેવીજ રીતે મરણઃવખતેઃદફનવિધિ'તેમજ ળો 


સામાજીક નિતિ-નિયમો પ્રમાણે થતો વ્યહવાર કરીને પાછું આવવાનું રહેશે, પણ ઉત્તરકિયામાં ભાગ : 
લેવાનો રહેશે નહીં. જુના સંબંધો ટકાવી રાખવા માટે જાતે ઉચિત નિર્ણય લેવા સમાજ આદેશ આપે છે. 


ઠરાવ નં. ફ શ્રી ખોભડી પાટીદાર સનાતન સમાજનાપરિવારોમાં કોઇપણ પરિવારમાં તેના નજીકના સગાં-સંબંધિઓ 
જેવાકે, સગો(ભાઇ,કકાકા; દાદા; કાકાઇભાઇ વગેરે અગર પીરાણા સતપંથ ઘર્ગને માનનાર! અથવા તો 
અનુસરતા હોયતો તેઓ તેની સાથે કોઇપણ પ્રકારનો સંબંધ રાખી શકશે નહીં; કચ્છ બહાર વસતા આ 
સમાજના પરિવારોએ ત્યાં પણ મધરાતની પૂજા તથા પિરાણા સતપંથધધર્મની કોઇપણ ક્રિયા-કર્મ કરવી 
અથવા તો કરાવી શકશે નહીં. તે જ પ્રમાણે પિરાણા સતપંથ ધર્મની કોઇપણ સંસ્થાના કહેવાતા સંતો, 
દાસો, ધર્મગુરૂઓ, આચાર્યો વગેરેને પોતાના ઘરે બોલાવી શકશે નહીં તેમજ આજુબાજુના ગામ તથા 
શહેરોમાં પિરાણા સતપંથ ધર્મને માનનારાને ત્યાં અથવા તો આવા સંતો દાસો, ધર્મગુરૂઓ, આચાર્યો ને 


બોલાવીને યોજાતા કોઇપણ પ્રકારના કાર્યક્રમોમાં કોઇપણ પ્રકારનો ભાગ લઇ શકશે નહીં. 
ઠરાવ નં. ૭ લા₹૧૩૨૫-૨૦૧૪નાઃરોજે બોલાવવામાં આવેલ શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજની અસાધારણ 


| શ્રી કેન્દ્રિય સમાજ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ શ્વેતપત્ર તેમજ તેના બંધારણનું 
વાંચન કરવામાં આવેલ હતું અને જાહેરમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કેઆ સમાજના દરેક સભ્યએ આવતી 
જન્માષ્ટમી સુધી ધાર્મિકબાબતે પોતાનું વલારા સનાતની તરીકે છે તેવું સ્પષ્ટ કરવું પડશે. તો આજ રોજે 
તા. ૩૧-૮-૨૦૧૦ થી શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજમાં કોઇ પણ પિરાણા સતપંથ ધર્મને 


*, સભ્ય તરીડે રડ્‌ થયેલ કોઇ પણ સભ્યએ સમાજમાં 
ભરેલ કોઇ પણ રકમ કે લવાજમ પાછું આપવામાં આવશે નહીં અને તેવા સભ્યનો કોઇ પણ પ્રકારનો 
દાવો સમાજ પર રહેશે નહીં. 


ઠરાવ નં. ૮ અને 
તેના ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ જ છે. સમાજ એને જ કહેવાય જ્યાં વ્યવસ્થિત લોકોનો 
જનસમુદાય... 

અ. એકજ ધર્મને (સનાતન વૈદિક હિન્દુ ધર્મ) પાળતો હોય, 

બ. એકજ રીતી રીવાજને અનુસરતો હોય અને 


ક. એકજ આચાર-વિચારને વરેલો હોય. 


એટલા માટે થઇને આ સમાજમાં એકવાયતા જળવાય એ હેતુથી આ સમાજના દરેક સભ્યો એવમ્‌ 
પરિવારોને આપણો 


ઠરાવ નં. ૯ ઉપરોક્ત ઠરાવોનું પાલન કરવા તેમજ કરાવવા માટે સમાજના દરેક પરિવારોની નૈતિક ફરજ બને છે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩૧૯ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


તેથી દરેક પરિવારોએ સમાજને ૨ જવાબદાર વ્યક્તિઓના નામો આપવાના રહેશે. અને સમાજના 
દરેક પરિવારોમાં આ ઠરાવોનું ચૂસ્તપણે પાલન થાય તેની જવાબદારી જે - તે વ્યક્તિઓની રહેશે. . 
ઠરાવનં.૧૦ ઉપરોક્ત,ઠરાવોને લાગુપાડવા માટેસમાજના બંધારણમાં જોઇતાફેરફારો કરવા માટેપણ આસભા 
અત્રેથી સર્વાુમત્તેઇરાવે છે. આ ઠરાવોની એકપ્રત (નકલ) કેન્દ્રિય સમાજમાં તથા તેના અંતર્ગત 
કચ્છ ઝોન ને ત્વરીત મોકલવામાં આવે. તેની સાથે સાથે આજુબાજુના ગામોની સનાતન સમાજોને 
. પણ 'આ ઠરાવોની નકલો ત્વરીત મોકલવામાં આવે. 


ઉપરોક્ત ઇરાવોનુંપપાલન આપણી સમાજના દરેક સભ્યોએ અને પરિવારોએકરવું અનિવાર્ય છે. તેમા 
ક્રોઇપણપ્રકારની'ટીલાસ; ચૂક:અથવા તો ભાંધછોડ કોઇ પણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. ઉપરોક્ત 


 : ઉપરોક્ત ઠરાવો આ સમાજની.સામાન્ય સભામાં સર્વાનુમત્તે પસાર કરવામાં આવેલ'છે.અને-તે તારીખ 
રા ૧-૯-૨૦૧૦થી લાગુ પાડવામાં આવે છે. ઃ 
ખોંભડી વ જટ ક. ૦ ી 
તા. ૩૧-૮-૨૦૧૦, મંગળવાર ન : શ્રીખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ . 
(૭ યટ % 
પ્રમુખશ્રી મહામંત્રીશ્રી 


(લક્ષ્મણભાઇ નાનજી ચૌહાણ) (શીવલાલ નાનજી ચૌહાણ) 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩૨૦ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સતૃએલતલેશું ? 

સત્‌ એટલે સાચું અવિચળ, અવિનાશી, જે ક્યારે પણ બદલાતું નથી. દેશ, કાળ કે માણસે આચાર, વિચાર કે ઉપાસનામાં 
બદલાવ આવતો નથી. જે શાસ્વત છે, સનાતન છે, જે ક્યારે પણ નાસ પામતું નથી. તેને સત્‌ કહેવાય. એક જ આચાર.વિચાર 
ને ઉપાસના રાખવાવાળા સાચા સતપંથી કહેવાય. 


કુરાન ના ક્લમાઓમાં હિન્દુઓના ભગવાનની ભેળસેળ 

સતપંથની સ્થાપના સૈયદો-મુસ્લિમોએ કરી. ઈમામસા-સૈયદને લાગ્યું કે હિન્દુઓને વટલાવવા હશે તો ઉપસનામાં ફક્ત 
કુરાનના કલમા રાખશું તો નહિ ચાલે. તેમાં હિન્દુઓના ભગવાનને વચ્ચે ઘુસાડવા પડશે. તેથી જુદી-જુદી... (ખાનાવાળા 
લોકો તેને ધોઆઓ કહે છે...) દુઆઓની કલમાઓમાં બ્રહ્મા,વિષ્ણુ ઇન્દ્ર જેવા હિંદુ દેવતાઓને ઘુસાડી દીધા.કુરાનના 
કલમાઓને બદલાવી નાખ્યા. જે પોતાના ધર્મ-ગ્રંથ કુરાનને વફાદાર રહ્યો નથી તે બીજાનો શું ઉદ્ધાર કરવાનો? પીરાણા 
સતપંથીઓના આચાર વિચાર મુસલમાનના અને ધર્મ સતપંથ. કેટલું છેતરામણું નામ? સત્પંથ નામથી પીરાણા પંથીઓના 
ધર્મનો હિંદુ હોવાનો આભાસ થઈ રહે છે. ઈમામશાહે પોતાના કુરાનને બદલાવી નાખ્યું. જે બદલાતું રહેલું હોય તેને સત્‌ કેવી 
રીતે કહેવાય સતપંથના પાયામાં જ જુઠાણું સમાયેલું છે. 


પાટીદાર જ્ઞાતિમાંથી એકને પકડીને કાકા તરીકે નીમીને તેનું ઇસ્લામીકરણ 

ઈમામશાહ અને તેના પછીના તેના વંશજોને લાગ્યું કે આ જ્ઞાતિને મુસ્લિમબનાવવી હશે તો તેમની જ્ઞાતિમાંના એકને પકડીને 
વચેટિયા તરીકે નીમવો પડશે. [નિમ્યો અને તેને પુરેપુરો મુસ્લિમબનાવ્યો . મુસ્લિમથયા પછી તે ચુ કે ચાં કરી ન શકે. તે પ્રમાણે 
હમણાં સુધી ચાલ્યું આવતું હતું. અને આવા વચેટિયાને નામઆપ્યું “કાકા” આપણા માટે આ નામસારું હતું. બાપના ભાઈ 
તરીકેનું સંબોધન હતું. પણ હકીકતમાં અરબીમાં કાકાનો અર્થ થાય છે “ધર્મ-ગુરુની સેવા કરવાવાળો માણસ (નોકર- 
૬૨૫૫1)” . હકીકતમાં ઈમામશાહ અને તેના વંશજ સૈયદો આપણા ધર્મ-ગુરુ જ હતાને. કેરળમાં મુસ્લિમોને કાકા તરીકે 
સંબોધન કરે છે . સૈયદોએ આપેલો કાકા શબ્દનો અર્થ સમજાયા પછી વળી ક્યાંક મુસ્લિમમાં ખપી ન જઈએ તેથી કાકા શબ્દને 
બદલાવીને “આચાર્ય” શબ્દ ઘુસાડી દીધો. સતપંથમાં પહેલાંના કાકાને આજે સતપંથ વાળા તેના મુખિયાને “સતપંથાચાર્ય” 
એમ સંબોધન કરે છે. એટલે સતપંથમાં કાંઈ શાસ્વત નથી . મનફાવે ત્યારે તેના સાહિત્યોમાં ફેરફારો કરે છે અને પોતે હિંદુ છે તે 
બતાવવાનો નિરર્થક પ્રયાસ કરે છે. અને હવે તો ગોર ને સદ્ગોર વગેરે કેવા-કેવા ઉપનામો આપવા લાગી ગયા છે? આવું ગોર- 
ગોર થવા લાગ્યું ત્યારથી સનાતની સમાજની (કેન્દ્રીય સમાજની) ઘોર ખોદવાની શરુ થઈ ગઈ. જે લોકોએ પુનઃ સનાતન હિંદુ 
ધર્મ અપનાવ્યો હતો તેઓને સતપંથના આવા ભ્રામક છેતરામણા ફેરફારોથી ફરી પાછા સતપંથ તરફ ભોળવવા લાગી ગયા. 
કરસનદાસ (પીર કરીમ) બડો ઉસ્તાદ માણસ હતો. એ જાણતો હતો કે આવા ફેરફારો જો પીરાણા સતપંથમાં નહિ કરીએ તો 
પીરાણા સતપંથની દુકાન હવે બંધ કરવી પડશે. ગમે તેમકરીને તે દુકાન તો ચાલુ રાખવી જ પડશે નહીં તો તેની દસોંદ વીસોંદ 
વાળી આવક બંધ પડી જશે. એટલે કચ્છી પાટીદારોને ફરી પાછા સનાતાનમાંથી સતપંથમાં લઈજ આવવા પડશે. તેમાં મહદ 
અંશે તેઓ સફળ પણ થયા પણ કેન્દ્રીય સમાજની ઘોર ખોદાઈ ગઈ તે કેન્દ્રીય સમાજના તે વખતના આગેવાનો સમજી ન શક્યા 
તે આપણી કમનસીબી. આવી રીતે સતપંથના મૂલ્યોમાં જ જુઠાણું સમાયેલું છે. આવું બદલાતું રહેલું હોય તેને સત્‌ કેવી રીતે 
કહેવાય? 


આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિપછાત રહી ગઈ તેનું કારણ 
સતપંથ ધર્મ અંગીકાર કરી લોહાણાઓ ખોજા બન્યા, વાણિયાઓ મેમણ બન્યા, બ્રાહ્મણો વોરા બન્યા, પટેલો મુમના બન્યા, 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આપણા કચ્છી પટેલોના નસીબ સારા કે આપણા કેટલાક જાગરુક વડીલોના પ્રયત્નોથી આપણે પૂરે-પુરા મુમના થતાં બચી 
ગયા. અને મુમના ન બન્યા, પણ પીરાણા પંથમાં રહી ગયા એ આપણું કમનસીબ. બીજી જ્ઞાતિ વાળા પૂરે-પુરા મુસ્લિમ બની 
ગયા હોવા છતાં ઈમામસાના વંશજ સૈયદોના લાલચુ અને ચૂસવાની વૃતિથી કંટાળીને પીરાણા- સતપંથથી છેડો ફાડીને દાઉદી- 
વોરા, ઈસ્માઈલી-ખોજા વગેરે નામોથી સ્વતંત્ર ઓળખ ઉભી કરી. પછી તેઓએ જબરદસ્ત આર્થકિ પ્રગતિ હાંસલ કરી એનો 
ઇતિહાસ ગવાહ છે. સૈયદોએ આપણને એવી ગોળીઓ પાઈ મૂકી છે કે કેશર બાપા, નારાયણ બાપા, રતનશી બાપા કે 
ઓધવરામજી મહારાજ જેવાઓ લોહીનું પાણી કરી આપણને જગાડ્યા પણ ગેંડાની ચામડી જેવા આપણે જાગતા જ નથી. તેથી 
આપણી જ્ઞાતિ બીજી જ્ઞાતિઓથી ૨૦૦ વર્ષ પાછળ ધકેલાઈ ગઈ. જે જ્ઞાતિઓ પાકી મુસ્લિમથઇ ગઈ હોવા છતાં પોતાના 
ઉપાસના કેન્દ્ર ને મસ્જીદ બદલે ખાનું નામઆપ્યું. આપણે પણ ખાનું (ખાના ને લીધે ખાનાઈ પણ કહેવાણા) કહેતા. વોરા, 
મેમણ, ખોજાઓની જેમમુસ્લિમમાં ન ખપી જઈએ તેથી ખાના પંથીઓ ખાના શબ્દને મૂકી ને જગ્યાં શબ્દ વાપરવા લાગ્યા. એ 
શબ્દ પણ સારો ન લાગતાં “જગ્યાંમાં એક દીવો બળતો રાખતા” તેથી જગ્યાં ને બદલે જ્યોતીશધામપણ કહેવા લાગ્યા. 
મસ્જીદમાં પણ ગોખલામાં એક દીવો બળતો રહે છે. તેથી ખાનામાં જતી વખતે મસ્જીદ જેવો આભાસ થતો હોવાથી પછી 
જ્યોતિષધામને બદલે મંદિર (નકલંકી અને છેલ્લે નિષ્કલંકી) કહેવા લાગ્યા. બાવાનો પાટ (લોડ) રહેતો હોય તેને મંદિર ન 
કહેવાય. મંદિરમાં ભગવાનની મૂર્તિ હોય. આવી રીતે પોતાની સગવડે અને વારે ઘડીયે નામો બદલાતા રહે તેને સત્‌ કેવી રીતે 
કહેવાય? 


પીરાણા એટલે પીરનું સ્થાન અને પીરાણામાંથી પ્રેરણા પીઠ-સતપંથ ની જેમછેતરામણું નામ 

આજે અમદાવાદનું જુહાપુરા એટલે મુસ્લિમલોકોનો એરિયા તેવીજ રીતે પીરાણા પણ મુસ્લિમવસાહતથી ઓળખાય છે. 
આપણા અર્ધ-દગ્ધ મુમના (અ)સતપંથીઓનું પીરાણામાં કેન્દ્ર સ્થાન હોવાથી મુસ્લિમોની વચ્ચે રહેવાથી, મુસ્લિમપીરની 
દરગાહ પર માથું ટેકવવાથી પીરાણા-પંથીઓ મુસલમાનમાં ખપી ન જવાય તેથી પીરાણાને બદલે તેનું નામપ્રેરણા-પીઠ કરી 
નાખ્યું. આમતો પીરાણા નામપણ પીરનું સ્થાન તેના પર થી પડ્યું છે. આમછાસવારે નામો બદલવાથી મૂળ તત્વ ઇસ્લામબદલી 
જવાનું નથી. કાગડો ગમે તેટલા મોરના પીછાં ખોસે પણ એ કાગડોજ રહેવાનો. પીછાં ખોસેલો કાગડો દુરથી મોર દેખાવાનો જ 
પણ નજીકથી જોતા તેનું મૂળ રૂપ પ્રકટ થવાનું જ છે. નારણ બાપાના સમયથી એટલે કે ૧૯૩૫ માં હિંદુ મહા-સભા પાસેથી 
કરીને હમણાં આચાર્ય અવિચલદાસજીની પાસેથી હિંદુ તરીકેના સર્ટીફીકેટો રૂપી મોર-પીછ ખોસતા રહેલા છે. આખરે કાગડા- 
કાગડા જ (મુમના-મુમના જ) રહેવાના. એવી રીતે દુરથી ૫/4ઝિ ર55, બજરંગ દળ (810) કે આચાર્યોને ખાનાપંથીઓ હિંદુ 
“મોર” હોવાનું લાગશે પણ પાસે આવી આપણો ઈતિહાસ જોશે તો આવા હિંદુ સંગઠનોને સતપંથીઓનો હિંદુ હોવાનો 
ભ્રમભાંગીને ભુક્કો થઇ જશે એ ચોક્કસ વાત છે. પણ આજે ઈજીજી કહો કે ૫/14? કહો બધાએ રૂપિયાના ભૂખ્યા છે અને 
પીરાણાના સતપંથીઓ તે રૃપિયા આપીને પોતે આચાર્યોના સતપંથાચાર્યોના બિરુદ મેળવી બેઠા છે. 

(લેખનઃશ્રી મોહનભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા, બેંગલોર) 


તા. ૩૦.૦૧.૨૦૧૧ હિંમતનગરની “સમજે પાટીદાર” સભા 

આ કાર્યક્રમમાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતીના સભ્યો સાથે પહેલી વાર કેન્દ્રીય સમાજના ટોચના હોદ્દેદારોએ તેમજ યુવા 
સંઘના ટોચના હોદ્દેદારોએ ભાગ લીધો હતો. એટલું જ નહીં ઊંઝાના સમસ્ત કડવા પાટીદારોના સર્વેસવા વડીલ શ્રીમાન શ્રી 
કેશવલાલ શેઠ અને મણીભાઈ ઈશ્વરભાઈ ત્રકષાત “મમી સાહેબ” પણ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. લોકો સમક્ષ 
સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના અભિયાનને પહેલી વખત જાહેરમાં કેન્દ્રીય સમાજના ટોચના અધિકારીઓએ સનાતન ધર્મ 
જાગૃતિ સમિતિના કાર્યની સરાહના કરી હતી. તેથી એવું લાગે છે કેઆ સનાતની જાગૃતિ અભિયાનને હવે કોઈ સતપંથી રોકી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


શકવાના નથી. 


સમાજ અને યુવા સંઘના હોદ્દેદારોમાં નીચે જણાવેલ મહાનુભવો હાજર રહ્યા હતા અને ક્રમવાર વારાફરતી તેઓએ પોતાના 
મંતવ્યો આપ્યા હતા. 
. કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ કરમશી નાકરાણી -આજની સભાના અધ્યક્ષ 
. કેન્દ્રિય સમાજ ના ઉપ-પ્રમુખ શ્રી મનસુખભાઈ રૂડાણી 
. પ્રખરસનાતની શ્રી હિંમત ભાઈ રતનશી ખેતાણી 
. પ્રખરસનાતની શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાગડિયા 
. પ્રખરસનાતની આર્યસમાજી શ્રી પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેશરાણી 
. નવાપ્રખરસનાતની શ્રી જયંતીભાઈ રામાણી (લાકડાવાલા) યુવા સંઘ પ્રમુખ (102) 
. માજી ઉપ પ્રમુખ યુવા સંઘ - શ્રી રમેશભાઈ મુળજી ગોરાણી 
૮. ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ઊંઝાના પ્રમુખ શ્રી કેશવલાલ શેઠ 
૯. ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ઊંઝા ના વડીલ શ્રી મણીભાઈ ઈશ્વરભાઈ ત્કષાત 
૧૦. ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના અગ્રણી શ્રી સીતારામભાઇ કેસરી, 
૧૧. નવા તરવરિયા યુવા સંઘના પ્રમુખ સનાતની ભાઈ શ્રી ગૌરાંગભાઈ ધનાણી વગેરે વગેરે..... 
આ સભાના આયોજકોએ કેન્દ્રિય સમાજની ૨૯ ઝોન પૈકી કોઈ ઝોને ન કરી હોય એવી હિંમત દાખવીને ઠરાવો પસાર કર્યા 
હતા અને ઉપસ્થિત મહાનુભાવોના હસ્તાક્ષર પણ તે ઠરાવો ઉપર કરાવ્યા હતા. 


૦ ળા .:2: ૦ 6 ત્ળ ત્ર 


શ્રીપ્રેમજીભાઈ કેશરાણીએ ધાર્મિક બાબતે સમાજ ની અત્યાર સુધીની ભૂમિકા શું રહી હતી તે વિષે જણાવ્યું હતું. 

શ્રી રમેશભાઈ વાગડિયાએ જ્ઞાતિ અને સમાજનો ઘટના કર્મ જણાવ્યો હતો અને ધાર્મિક ક્ષેત્રે સમાજ ક્યાં ભૂલ્યો તે જણાવ્યું હતું. 
રમેશભાઈએ કેન્દ્રિય સમાજના પ્રમુખને સંબોધીને ખુલ્લમખુલ્લું કહ્યું હતું કે “પ્રમુખ સાહેબ, સમાજ ની કારોબારી માયેલા દુધ 
અને દહીંમાં પગ રાખવા વાળાઓ થી હવે તમે ડરતા નહીં પણ સાવધાન રહીને કામકરવું પડશે. તમોને કોઈ આંગળી ચિંધશે તો 
એ આંગળીને કાપી નાખવાની તાકાત સૌ સનાતાનીઓમાં છે. અમે સૌ સનાતાનીઓ તમારી સાથે છીએ તમારી પડખે હમેશાં 
ઉભા રહેશું”. વધારેમાં રમેશભાઈએ ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના તે સભામાં ઉપસ્થિત બે વરિષ્ઠ વડીલો કેશવલાલ શેઠ 
અને મણીભાઈ (મમ્મી) ને સંબોધીને કહ્યું હતું કેજે ઈમામશાહને કારણે લગભગ ૫૦૦ વરસ પહેલાં અમારા વડીલોને તમારા 
તરફથી વિટંબણા પડવાથી ગુજરાત જેવો ફળટ્ટુપ પ્રદેશ મુકીને કચ્છ જેવા સુકા ઠઠ્ઠ પ્રદેશમાં તમારા કારણે હિજરત કરવી પડી 
હતી. પરંતુ આજે એજ ઈમામશાહના નામે ઉભા થતા નકલંકી નારાયણના મંદિરો જ્યાં એક બાજુ ઉમિયા માતાજીને 
બેસાડવામાં આવે છે અને બીજી બાજુ મુસલીમપીર ઈમામશાહ ને બેસાડવામાં આવે છે તેના ઉદઘાટનના પ્રસંગોમાં ઊંઝા 
ઉમિયા માતાજીના આજના હોદેદારો ત્યાં શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરવા જતા હોય તો અમારે શું માનવું? આનો ઈતિહાસ ગવાહ 
છે. આ વાતો ને કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના એક વિઠ્દાન, વિચારક અને લેખક શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ લલ્લુભાઈ પરીખ દ્વારા પુસ્તક 
નામે “કણબી ક્ષત્રીય ઉત્પતિ અને ઈતિહાસ” પુસ્તકમાં સમર્થન મળ્યું છે. રસ ધરાવતા વાંચકોએ આ પુસ્તકના બીજા નંબર ના 
પ્રકરણ “કચ્છમાં કાણબીઓનો વિસ્તાર” ના પાનાં નં. ૧૯૫ થી ૨૧૦ અવશ્ય વાંચવા જોઈએ . મારું ભાષણ પૂરું થયા પછી 
કેશવલાલ શેઠે ઉભા થઈને મને આલિંગન આપતા કહ્યું હતું કે “રમેશભાઈ, આ ઈતિહાસથી અમે અજાણ છીએ અને 
અજાણતાં અમારાથી ત્યાં સતપંથના કાર્યક્રમોમાં જવામાં ભૂલ થઇ ગઈ હોય તો માફ કરજો”. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૨૩ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


શ્રી હિંમતભાઈ ખેતાણીએ કેન્દ્રિય સમાજની ધાર્મિક બાબતે સિદ્ધાંતિક જવાબદારીઓ ની છણાવટ કરતા કહ્યું હતું કે સમાજ 
કોને કહેવાય? સમાજ એને જ કહેવાય જ્યાં વ્યવસ્થિત લોકોનો જન સમુદાય એક જ ધર્મ પાળતો હોય, એક જ આચાર 
વિચારને વરેલો હોય અને એક જ રીતીરીવાજ પાળતો હોય. અન્યથા એ માત્ર જન સમુદાય જ. ધર્મ અને સમાજ એકજ 
સિક્કાની બે બાજુઓ છે . તેથી કોઈ સમાજ ધર્મનીરપેક્ષ હોઈ જ ન શકે. 


શ્રી જયંતીભાઈ લાકડાવાલાએ પોતાના મંતવ્ય આપતા કેન્દ્રીય સમાજના આગેવાનો ને ટકોર કરી હતી કે સમાજના દરેક 
સભ્યોને ફરજીયાત પણે સનાતન હિંદુ ધર્મપળાવવો જોઈએ. અને જે કોઈ સભ્ય પીરાણા સતપંથ ધર્મ પાળતો હોય અથવા તો 
તેમાં આસ્થા ધરાવતો હોય તેને કારણ દર્શક નોટીસ મોકલાવીને તેમની પાસેથી ખુલાશાઓ માંગવા જોઈએ. કેન્દ્રીય સમાજના 
અગ્રણીઓ સત્પંથ ધર્મ પાળતા લોકોને કેન્દ્રીય સમાજ નહીં સમાવી શકે એવી ખુલ્લી સ્પષ્ટતા લેખિતમાં શામાટે નથી કરતા? 
જયંતીભાઈ તેમના ભાષણમાં એવું પણ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રિય સમાજ અને તેની અંતર્ગત આવતી ઝોનો અને તમામઘટક 
સમાજોની કોઈ પણ સભામાં સર્વ પ્રથમઆપણે સૌ સનાતાનીઓ છીએ એવા શબ્દોથી શુરુઆત કરશું તો આવતા સમયમાં 
સમાજમાં સનાતન ધર્મની મશાલ જાગૃત રહેશે. કેન્દ્રીય સમાજના સનાતન ધર્મના પ્રચાર પ્રસાર કાર્યમાં સનાતન યુવા સંઘનો 
કેવો રોલ રહેશે તે બાબતની છણાવટ કરી હતી. 


શ્રી ગૌરાંગભાઈ ધનાણીએ યુવા સંઘની સ્થાપના વખતેના મૂળભૂત ઉદ્દેશોમાં સનાતન ધર્મના પ્રચાર માટે યુવા સંઘ કટીબધ 
હતું, છે અને રહેશે તેવી યુવા સંઘ તરફથી બાંહેધરીઓ આપી હતી. તેઓએ એક વાત ઉપર ખાસ ભાર મુક્યો હતો કે સનાતન 
ધર્મ બાબતે કેન્દ્રીય સમાજને આથવા તો તેની અંતર્ગત આવતી તમામઝોનોએ, ઘટક સમાજોએ અને તમામસંસ્થાઓએ તેની 


દરેક મીટીંગોમાં કે કાર્યક્રમોમાં આપણો ધર્મ સનાતન ધર્મ છે એવો ઉલ્લેખ અચૂક કવાનો રહેશે જેથી આપણે આપણા ધર્મ ને 
ભૂલી ન જઈએ અને સતપંથ તરફ આપણે અથવા તો આપણી ભાવી પેઢીમાં થી કોઈ ભૂલથી પણ ખેંચાઈ ન જાય. 


મુખ્ય મહેમાન તરીકે પધારેલા ઊંઝાના વડીલ શ્રી મણીભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલે તેમનું મંતવ્ય આપતા કહ્યું હતું કે સનાતન ધર્મ 
આપણો મૂળ ધર્મ છે અને ઉમિયા માતાજી આપણા કુળદેવી છે. આ ઈન્ટરનેટ ના યુગ માં હજી આપણને કેટલા સતપંથીઓ ને 
સમજાવવા પડશે કે સત્પંથ આપણી જ્ઞાતિનો ધર્મ નથી. ઉમિયા માતાજી સંસ્થાને તો છેક ૩પ વરસ પહેલા ઠરાવ પસાર કરીને 
સ્પષ્ટતા કરી દીધી હતી કે પીરાણા સત્પંથમાંથી આપણા કડવા પટેલોને બહાર કાઢવા માટે આ સંસ્થા સર્વ પ્રયતો કરશે. આ 
હિંમતભાઈને અને રમેશભાઈને હજી ભારતભરની તમારી સમાજોમાં કેટલી સભાઓ કરવી પડશે? જ્ઞાતિની એકતા અને 
અખંડતા રાખવી હશે તો પીરાણાના નાનાકદાસને ફર ફરીને હું વિનંતી કરું છું કે પીરાણાનો ત્યાગ કરવો પડે તો કરી દેજો પણ 
જ્ઞાતિને અખંડ રાખવા માટે કેન્દ્રીય સમાજમાં ભળી જજો. 


શ્રી રમેશભાઈ ગોરાણીએ પોતની આગવી શૈલીમાં પોતાના મંતવ્યો આપતાં જણાવ્યું હતું કે આ મુમનાઓનો આપણી કેન્દ્રિય 
સમાજમાંથી સફાયો હવે થવોજ જોઈએ. હવે તેઓને એકલ દોકલ ભેળવવાનું બંધ કરીએ નહીં તો આજે તેઓ સાપોલીયું 
બનીને આપણા વચ્ચે બેસી જશે અને આવતી કાલે સાપ બનીને ફરી પાછી ફેણ મારશે. 


જ્ઞાતિ શિરોમણી શ્રી રામજીભાઈ કરમશી નાકરાણીએ તેમના વક્તવ્યમાં પોતે પીરાણાના નીસ્કલંકી ધામ નખત્રાણાના 
ઉદ્ધાટન પ્રસંગમાં ગયા હતા તે મારી ભૂલ હતી એવું જાહેરમાં કબુલ્યું હતું. કદાચ મારી આ ભૂલને લીધેજ હિંમતભાઈને, 
રમેશભાઈને અને પ્રેમજીભાઈને આ સનાતન જાગૃતિ અભિયાન ચાલુ કરવું પડ્યું હશે તો હું એનો નિમિત્ત બન્યો છું એમ હું 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડી? 


જ કુ છા કા જુ જિ જુ 
માનું છું. અને સ્વર્ણિમ મહોત્સવ પહેલાં અને પછી સતપંથી ભાઈઓની નકારાત્મક ગતિવિધિઓને લઈને કેન્દ્રીય સમાજને 
ઘણું બધું નુકશાન પહોંચ્યું છે અને તેથી આપણે ધર્મ બાબતે વધુ ને વધુ સંગઠીત થઇ મજબુત થતા ગયા તે સારી વાત છે. હવે 
આપણને વધુ મજબુત થવું છે અને દરેક ઝોન અને ઘટક સમાજોએ કેન્દ્રીય સમાજના આદેશ મુજબ વર્તવાનું રહેશે અને તેમાં તે 


લોકોને કંઈપણ તકલીફ પડે તો કેન્દ્રિય સમાજનો સંપર્ક તુરંત કરવાની હું ભલામણ કરુ છું. 


છેલ્લે પ્રીનસીપાલ રતિભાઈએ ઠરાવો પસાર કરાવેલા જેના ઉપર સૌનું મત્તું મરાવેલ. 


સમજે પાટીદાર કાર્યક્રમમાં પસાર કરેલ ઠરાવો 


॥ શ્રી ઉમિયા માતાય નમઃ ॥ 


॥ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ વિજયતેતરામ્‌ ॥ ॥ સનાતન પરમો ધર્મ ॥ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, ઉત્તર સાબરકાંઠા ઝોન (ગુજરાત) 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, દક્ષિણ સાબરકાંઠા ઝોન (ગુજરાત) 
શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ, સાબર રીજીયન (ગુજરાત) 


તા. ૩૦-૧-૨૦૧૧ 

રવિવાર 

આજ રોજ તા. ૩૦-૧-૨૦૧૧ ને રવિવારના રોજ સવારે ૯-૦૦ કલાકે મોડાસીયા કડવા પાટીદાર સમાજ કેમ્પસ, ને.હા. નં. ૮, 

સહકારી જીનની બાજમાં, હિંમતનગર ખાતે મળેલ શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, ઉત્તર સાબરકાંઠા ઝોન, શ્રી અખિલ 

ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, દક્ષિણ સાબરકાંઠા ઝોન અને શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ-સાબર રીજીયનને 

સાંકળતી વિવિધ સમાજો, મહિલા મંડળો અને યુવા મંડળોની એક અભૂતપૂર્વ સભા શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, નખત્રાણાના 

પ્રમુખ, પાટીદાર શિરોમણી શ્રી રામજીભાઈ કરમસીભાઈ નાકરાણીના અધ્યક્ષ સ્થાને મળી હતી. જેમાં મોટી સંખ્યામાં મહેમાનોની તથા 
સનાતની જ્ઞાતિજનોની ઉપસ્થિતિ રહી હતી. 

આ સભામાં મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેલ સર્વે સનાતની ભાઈઓ દ 
ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, નખત્રાણા (કેન્દ્રીય સમાજ) દ્વારા તા. ર૫-૩-૨૦૧૦ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ શ્વેતપત્ર તેમજ 
તા. ૭-૫-૨૦૧૦ની કેન્દ્રીય સમાજની અસાધારણ સામાન્‍ય સભામાં સવાંનુમતે બંધારણમાં કરાયેલ સુધારાઓ તથા તા. ૧૨-૫-૨૦૧૦ના 
જ્ઞાતિના પંચમ્‌ અધિવેશનમાં સર્વાનુમતે પસાર કરેલ જ્ઞાતિના રીત-રીવાજોની ૧ થી ૧૯ કલમો અને કેન્દ્રીય સમાજે તા. ૧-૭-૨૦૧૦ના રોજ 
બહાર પાડેલ આદેશોને અનુલક્ષીને જ્ઞાતિના રીત-રીવાજોની કલમ ૧૮ મુજબ બાહા આચરણો અંગે તથા કલમ ૧૯ મુજબ સામાજીક તથા 
ઘાર્મિક પ્રશ્ચો અંગેનું પાલન ચુસ્તપણે કરવા શ્વેતપત્રમાં જણાવેલ છે. 

સમાજ એક જ આચાર અને વિચાર વાળો રહે, સમાજમાં એક જ પ્રકારના રીત-રીવાજોનું અને સનાતન વૈદિક હિન્દુ ધર્મનું ચુસ્તપણે 
પાલન થાય તે અત્યંત જરૂરી છે. પાલન ન કરનાર વ્યકિત અથવા વ્યકિત સમૂહનું સભ્યપદ રદ કરવાની સમગ્ર જવાબદારી ભારતભરના તમામ 


ઝોન અને ઝોનમાં આવતા સમાજોને કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા સોંપવામાં આવેલ છે. 


બહેનો તરફથી રજુ થયેલ વિચારોનો સારાંશ અને શ્રી અખિલ 


કેન્દ્રીય સમાજના આ આદેશોને અનુસરીને અને આજની આ “સમજે પાટીદાર' સભામાં થયેલ ચર્ચા વિચારણાના અંતે આજની સભા 


નિષ્કર્ષ પર આવી નીચે મુજબના ઠરાવો સવનિુમતે પસાર કરે છે. 


મંજુર થયેલ ઠરાવો : 

શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, ઉત્તર અને દક્ષિણ સાબરકાંઠા ઝોન, શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 

પાટીદાર યુવાસંઘ, સાબર રીજીયનના સભ્યો સનાતન વૈદિક હિન્દુ ધર્મને માનતા અને પાળતા કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના 

વંશજો જ રહી શકશે યા બની શકશે. 

આ સમાજ ઝોનોના તમામ સભ્ય પરિવારોના બાહ્ય આચરણો જન્મ થી મરોત્તર સુધી શુધ્ધ વૈદિક સનાતન હિન્દુ તરીકેના હોવા 

જોઈએ અને પાળવાના રહેશે. તેમ ન કરનાર વ્યકિત આ સમાજ ઝોનના સભ્ય રહી શકશે નહિ. 

આ સમાજ ઝોનોના તમામ સભ્ય પરિવારોએ પીરાણા સતપંથ ધર્મમાં કરવામાં આવતી મરતોત્તર દફન ક્રિયાઓમાં ભાગ લેવો 

નહિ, તેમજ તેને લગતી કોઈપણ ધાર્મિક ક્રિયાકર્મમાં ભાગ લેવો નહિ તેમજ તેમના જમણમાં હાજરી આપવી નહિ અને આવા 

કાર્યોનો સદંતર બહિષ્કાર કરવો. 

આ સમાજ ઝોનોની કોઈપણ વ્યક્તિએ પીરાણા સતપંથ ધર્મની સમાજોના ધાર્મિક ઉત્સવો તેમજ ધાર્મિક સભાઓમાં ભાગ લેવો 

નહિ તથા તે અંગેના જમણવારના આમંત્રણનો સ્વીકાર કરવો નહિ, આપણી સમાજના ધાર્મિક હિન્દુ ઉત્સવો જેવા કે રામનવમી, 

જન્માષ્ટમી, નવરાત્રી, ધાર્મિક સતસંગ, ધાર્મિક પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ કે તેને લગતા સમુહ ભોજનના કાર્યક્રમોમાં પિરાણા સતપંથને 

માનતી કે અનુસરતી વ્યક્તિ યા પરિવાર તેમજ વ્યક્તિ સમુહને કોઈપણ પ્રકારનું આમંત્રણ આપવું નહિ. 

ઠરાવ: પ (ક) આ સમાજ ઝોનોના કોઈ પણ સભ્યે તેમજ તેમના પરિવારે આજ દિવસ પછી દિકરા-દિકરીઓનાં સગપણ બાબત દિકરી 
આપવાનું તથા દિકરી લેવાનું સનાતન વૈદિક હિન્દુ ધર્મને પાળનારા પરિવારો સાથે કરવાનું રહેશે. પિરાણા સતપંથ ધર્મને માનનારા 
કોઈપણ ગામના કોઈપણ પરિવારો સાથે નવા સગપણ કે સંબંધો કરવા નહિ. 
(ખ) આથી અગાઉ પીરાણા સતપંથ ધર્મને માનનારા પરિવારો સાથે કરવામાં આવેલ જૂના સંબંધોમાં આવતા સામાજીક વ્યવહારો 
જેવા કે લગ્ન, મામેરૂં તથા બોલામણું વગેરે પ્રસંગોમાં જઈ આવી શકાશે, પરંતુ તેવા પ્રસંગોના જમણવારમાં ભાગ લેવો નહિ. 

ઠરાવ: દ આથી અગાઉ પીરાણા સતપંથ ધર્મને માનનારા પરિવારોમાં જૂના સંબંધોમાં (ફઈ, બહેન, દિકરી, સાસરીયું) મરણ વખતે દફન 
વિધિ તેમજ તેને લગતી કોઈ પણ પ્રકારની અંતિમ ક્રિયાઓમાં ભાગ લઈ શકાશે નહિ, પણ સામાજીક નીતિ-નિયમો પ્રમાણે થતો 
વ્યવહાર કરી અથવા ચૂકવીને પાછું આવવાનું રહેશે, તેમજ હિન્દુ ધર્મને ન છાજતી ઉત્તર ક્રિયામાં ભાગ લેવાનો રહેશે નહિ. 


ઠરાવ: ૧ 


ઠરાવઃ ૩ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩્રપ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડી? 


ઠરાવઃ ૭ આ સમાજ ઝોનો દ્વારા યોજાતા સમૂહ લગ્નમાં સનાતન વૈદિક હિન્દૂ ધર્મને અનુસરનાર કચ? કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના પરિવારો 
ના સંતાનો નો જ સમાવેશ કરવામાં આવશે, 

ઠરાવ: ૮ આ સમાજઝોનોનો કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા સભ્ય તેમજ તેમનો પરિવાર સતપંથ ધર્મને ત્યજી સનાતન વૈદિક હિન્દુ ધર્મમાં પાછો 
આવવા ચાહે તો તેમને આવકારવામાં આવશે. પણ તેઓએ સનાતન ધર્મને અનુસરનાર સમાજ પાસેથી બાંહેધરી પત્ર લખાવી 
લાવવાનો રહેશે. 

ઠરાવઃ ૯ આ સમાજઝોનોમાં કોઈ પણ પીરાણા સતપંથ ધર્મને માનનાર વ્યક્તિ આ સમાજ ઝોનોનો સભ્ય હશે યા કારોબારી સભ્ય હશે, 
હોદ્દેદાર હશે તો તેનું સભ્યપદ રદ થઈ જતાં કારોબારી સભ્ય તેમજ હોદો આપો આપ રદ થઈ ગયો ગણાશે. સભ્ય તરીકે રદ થઈ 
ગયેલ કોઈ પણ સભ્યએ સમાજમાં ભરેલ કોઈ પણ સ્કમ કે લવાજમ પાછું આપવામાં આવશે નહિ અને તેવા સભ્યનો કોઈપણ 
પ્રકારનો સમાજ પર હક-દાવો રહેશે નહિ. 


ઠરાવઃ ૧૦ આ સમાજઝોન એક સનાતન વૈદિક હિન્દુ ધમને પાળતા લોકોની છે. તેના ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ અને કુળદેવી શ્રી 
ઉમિયા માતાજી છે. સમાજ એને જ કહેવાય જ્યાં વ્યવસ્થિત લોકોનો જનસમુદાય એક જ ધર્મ (સનાતન વૈદિક હિન્દુ ધમં)ને 
પાળતો હોય, એકજ રીત-રિવાજને અનુસરતો હોય તેમજ એકજ આચાર-વિચારને વરેલો હોય. આ સમાજ ઝોનમાં એકતા 
જળવાય એ હેતુને ધ્યાનમાં લેતાં સમાજઝોનના દરેક સભ્યો તેમજ તેમના પરિવારોને ચુસ્ત પણે મૂળ સનાતન વૈદિક પિન્દુ ધર્મ 
પાળવા આ સમાજઝોન આદેશ કરે છે. 
ઉપરોક્ત ઠરાવોનું પાલન આ સમાજઝોનના દરેક સભ્યોએ તેમજ તેમના પરિવારોએ કરવું ફરજીયાત રહેશે. તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની 
ઢીલાસ, ચૂક તેમજ બાંધ છોડ કોઈપણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવામાં આવશે નહિ. ઉપરોક્ત નીતિ-નિયમોનું ચૂસ્તપણે પાલન કરવું અને કરાવવું એ 
આ સમાજઝોનના દરેક સભ્ય તેમજ તેમના પરિવારની નૈતિક ફરજ બને છે. 


આ સમાજઝોનનો કોઈપણ સભ્ય તેમજ તેમનો પરિવાર જો ઉપરોક્ત ઠરાવોનું ઉલ્લંઘન કરશે તો તે સમાજ ઝોનનો ગુનેગાર ગણાશે અને 
તેવા સભ્યનું સભ્યપદ રદ કરવામાં આવશે તેમજ તેવા સભ્યને ભવિષ્યમાં આ સમાજ ઝોનનું સભ્ય પદ આપવામાં આવશે નહિ તેમજ તેના 
પરિવારને આ સમાજ ઝોન દ્વારા યોજવામાં આવતા કાર્યક્રમો તેમજ પ્રસંગોમાં ભાગ લેવા દેવામાં આવશે નહિ, આ બાબતે બીજી કોઈ પણ અન્ય 
ચર્ચાઓ હાથ ધરવામાં આવશે નહિ. 


આજ તારીખ ૩૦-૦૧-૨૦૧ ૧ના રોજ મળેલ સમાજ ઝોનો તથા યુવાસંઘની મળેલ સભામાં ઉપરોક્ત ઠરાવો સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં 
આવેલ છે તે તારીખ ૩૦-૧-ર૦૧ ૧થી જ લાગુ પાડવામાં આવે છે. 


આ ઠરાવોની નકલો બંને સમાજ ઝોનોના ગામે-ગામ અને ભારત ભરની સમાજોમાં મોકલવાનું પણ નકડી કરવામાં આવે છે. 
શ્રી સત્ય સનાતન ધર્મની જય, ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણની જય, શ્રી ઉમિયા માતાજીની જય 


તડ 
નપ રઝ સ સુન્ઝ્યન ઝન દોના 2 હાડ 


શ્રી નરસિંહભાઈ ધનજીભાઈ રામાણી શ્રી પુનમભાઇ ખીમજીભાઇ ધોળુ સૌરભ અમૃતભાઈ રામાણી 
પ્રમુખ ન મ્ભૂખ કમુ 
શ્રી અ.ભા.ક.ક,પા. સમાજ, શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ, શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. યુવાસંઘ, 
ઉત્તર સાબરકાંઠા ઝોન (ગુજરાત) દક્ષિણ સાબરકાંઠા ઝોન (ગુજરાત) સાબર રીજીયન (ગુજરાત) 


૬ઉજ્નેમ્પ્ત ટપ. 7૯1૧ દધ! હી 
ક કે્જન્પ દીપ હઝો॥, 
ક ર્‌્પ્ન્ ખ્ય ૧7) £153/6 ન 0૯ સ ન 
//% ન 1 પ્રમુખ 
સિ ૦૮૦૭. 2 જઇઉ 7 શ્રી રામજીભાઈ કરમસીભાઈ નાકરાણી જગ્પ્દક દેવ“૩ હેજ (1 
પ્રમુખ, શ્રી અ.,ભા.ક.ક.,પા. સમાજ, નખત્રાણા 


ન્ 1 
પ્ઝ્ક્કઝન્ળ જનનન ઉજ. ૨૪૪ની ૧૧૩૮૧૦૮૮૪2 


કમળાન્નએસઅ-૩. ય વ્રેેે/ટઈ,._ 
સ 12 4 (4 


8 વ્ં- 
લર 0 ૮? 4૯% જ 
૮-૬ જા ક ટડ ૪૦૪5 /0ઇ (૦! ડો 


કક જદી ન્‌ * ની પ7 જ [20 4૦૫૪! 
69૪0૫ ૭.--હસે તક જ્ય //07#- 
વા હેક ન્તુશમ/ ક 59/0/00 ર્‌. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૨રૃ૬ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૩૦.૦૭.૨૦૧૦બેલગામ સભા 

આ દોહરાની આ પહેલી સભા હતી ત્યાર પછી ક્રમવાર ૧.૦૮.ર૦૧૦ ના ગોવાની સભા, ૨.૦૮.૨૦૧૦ના રત્નાગીરીની 
સભા, ૩.૦૮.૨૦૧૦ ના સાંગલીની સભા, ૪.૦૮.૨ર૦૧૦ ના કોપરગાંવની સભા, તા. ૫.૦૮.૨૦૧૦ ના ઓરંગાબાદ 
ની સભા અને છેલ્લે તા. ૭.૦૮.૨૦૧૦ના ચિંચવડ-પુના ની સભા પૂર્ણ કરીને આ દોહરો પૂર્ણ કર્યો હતો. 


બેલગામની સભા માટે હું તા. ૨૯.૦૭.૨૦૧૦ ની રાત્રે બેંગલોરથી બેલગામજવા બસ દ્વારા રવાનો થઈને તા. 
૩૦.૦૭.૨૦૧૦ ના સવારના બેલગામ પહોંચ્યો હતો જ્યારે હિંમતભાઈ ખેતાણી, પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી, રતનશીભાઈ 
દીવાણી અને ચંદ્રકાંત ભાઈ છાભૈયા મુંબઈથી પ્રેમજીભાઈ કેસરાણીની કાર મારફત તે જ દિવસે સવારના બેલગામ પહોંચ્યા 
હતાં. 


બેલગામની સભા સાંજે ૫.૦૦ વાગે રાખવામાં આવી હતી. સભાની શુરુઆત પહેલાં મોવડીઓ સાથે મીટીંગ થઇ હતી તેમાં 
સતપંથ તરફી જોક ધરાવતા ભાઈ શ્રી હંસરાજભાઈ પરબત ભાદાણીએ અમુક ખુલાસાઓ અમારી પાસે માંગ્યા હતા. ત્યારે 
અમોએ કહ્યું હતું કે કોઈકને ખોટું લાગે એટલે થઈને અમે અમારો અભિગમતો બદલાવશું નહિ. જે ભાઈને અમારું બોલવાનું 


ખરાબ લાગતું હોય તેઓ સભામાં ભાગ નહિ લે તો તેને માટે અને અમારી માટે સારું રહેશે. તે વખતે બેલગામ સમાજના પ્રમુખ 
શ્રી નાનજી ભીમજી પોકારે બાજી સંભાળી લીધી હતી અને અમારી સભા રાબેતા મુજબની રહી. 


અમારી પ્રણાલિકા પ્રમાણે સૌના ક્રમવાર ભાષણો થયા અને ત્યાર પછી સભાસદોમાંથી આવેલા પ્રશ્નોના હિંમતભાઈ દ્વારા 
યોગ્ય જવાબો આપવામાં આવ્યા હતા. સભા પછી ભોજનની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી હતી. અને બીજા દિવસે ગોવા- 
મડગાંવ માં અમારી સભા હતી. 


ગોવાસભાઃ 

ગોવામાં તે વખતે સતપંથના ભાઈ વાલજીભાઈ ઘડાણી વાળાની વાતો ચગડોળે ચડી હતી. આ ભાઈના પિતાશ્રીનું આવસાન 
થતાં તે વખતે તેઓને ગોવામાં દાટવા માટે પરવાનગી ન મળતાં તેમના પીતાની લાશને છેક કચ9 લઈ ગયા હતા અને ત્યાં 
જઈને તેની દફન વિધિ કરી હતી. તે પહેલાં પીરાણે ગયા હતા પણ ત્યાં પણ દાટવાની પરવાનગી ન મળતાં લાશને કચ્છ લઈ 
જઈને દફનાવી હતી. જુઓ તો ખરા કેટલો બધો સતપંથ તરફી જોક આ સતપંથ માં આસ્થા ધરાવતા તે વાલજીભાઈ ને હતો. 
કેટલી બધી કમજોરી હતી આપણા સનાતની ભાઈઓની કે તેઓ આવા ખાંટી સતપંથ ના ભાઈઓને સમાજમાં સાથે રાખી રહ્યા 


હતા. 


સભા મડગાંવ સમાજવાડીમાં રાખવામાં આવી હતી. તે સમયે તે સમાજના પ્રમુખ વિઘોડી વાળા ગોવિંદ ભાઈ હતા જેને સભા 
અધ્યક્ષ તરીકે મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કર્યું હતું તેની સાથે નાગલપર વાળા દેવશીભાઈ ધોળુને પણ વડીલ તરીકે મંચ ઉપર સ્થાન 
ગ્રહણ કરાવ્યું હતું. અમારી પ્રણાલિકા પ્રમાણે ક્રમવાર અમારા ભાષણો થયા હતા. અને છેલ્લે પ્રશ્નોતરી રાખવામાં આવી હતી 
તેના યોગ્ય ઉત્તરો હિંમતભાઈ દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા. 


બીજા દિવસે રત્નાગીરી મધે અમારી સભા હોવાથી અમે બીજા દિવસે વહેલી સવારના જ રત્નાગીરી જવા રવાના થઇ ગયા 
હતા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૨૭ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૨.૦૮.૨૦૧૦ રત્નાગીરી સભા 
રત્નાગીરી સભાનું આયોજન તેની સમાજવાડીમાં કરવામાં આવ્યું હતું. રત્નાગીરી સમાજનો એક સભ્ય જેનું નામહરેશભાઈ 


ચૌધરી હતું તે અમોને એના ઘરે લઇ ગય હતા અને તેને અને તેની ધર્મપત્નીએ સાથે મળીને અમારી પૂજા કરી હતી. આવો ભાવ 
અમારા પ્રત્યે લોકોનો હતો. 


તા. 3૩.૦૮.૨૦૧૦ સાંગલી સભા 

રત્નાગીરીની સભા પૂર્ણ થયા પછી અમો સીધા આવ્યા સાંગલી ગામ. આ સભાનું આયોજન મિરજ-સાંગલી કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સમાજે કર્યું હતું. તે વખતે તે સમાજના પ્રમુખ તરીકે નાના કાદીયાના ભાઈ શ્રી ડાહ્યાલાલ સોમજી પકાર સેવા આપી 
રહ્યા હતા અને મહામંત્રી તરીકે વરસોથી સેવા આપતા રહેલા દયાપર ગામના સનાતની ભાઈ શ્રી રતિલાલ મનજી સાંખલા 
હતા. આબશ્ને જણાના સહીયારા પ્રયાસથી આ સભાનું આયોજન શક્ય બન્યું હતું. આમતો પુના સમાજે તા.૫.૧૦.૨૦૦૯ 
ના સનાતની સભાનું આયોજન કર્યું હતું તેમાં સાંગલી-મિરજ સમાજના મંત્રી શ્રી રતિલાલ મનજી સાંખલા અને ઈસ્લામપુરના 
રામાણી ભાઈઓની સાથે બીજા ઘણા ભાઈઓ છેક પુના સભામાં હાજરી દેવા આવ્યા હતા. પુના સમાજની સફળ સનાતની 
સભાથી પ્રેરણા લઈને શ્રી રતિલાલ મનજી સાંખાલાને મનમાં હતું કેએક વખત સાંગલીમાં પણ સનાતન ધર્મ જાગૃતિની સભાનું 
આયોજન કરવું. અમારૂં (સનાતન ધર્મ જાગ્રતિ સમિતિનું) પણ એક સ્વપન હતું કે કોલ્હાપુર મધ્યે અમારી એક સભાનું 
આયોજન થાય. પણ તે વખતે કોલ્હાપુર અને કોલ્હાપુરની આજુબાજુનો વિસ્તાર સતપંથી વડીલ શ્રી વીરજી લધા ભાદાણીના 
પ્રભાવ તળે હોવાથી કોલ્હાપુરમાં તેવી સભાનું આયોજન કરવું તે વખતે ન કેવળ મુશ્કેલ ભર્યું હતું પણ અશક્ય જ હતું. પણ તે 
જ વિસ્તારમાં હાલ સાંગલીમાં અમારી સભાનું આયોજન થઈ રહ્યું હતું તે અમારે માટે આનંદની વાત હતી. તદુપરાંત શ્રી 
રતિલાલ મનજી સાંખલા હિંમતભાઈ ખેતાણી સાથે સભાના આયોજન માટે સંપર્કમાં હતા જ અને તેમના પ્રયાશથી સભાનું 
આયોજન શક્ય બન્યું હતું. 


સભાનું પ્રમુખ સ્થાન અને અતિથી વિશેષ 

આ સભામાં સભાના અધ્યક્ષ તરીકે સ્થાનિક સમાજના (મિરજ-સાંગલી સમાજના) પ્રમુખ શ્રી ડાહ્યાલાલ સોમજી પોકારે સ્થાન 
શોભાવ્યું હતું. અને અતિથી વિશેષ તરીકે કોરા વાળી નાની વિરાણીના ભાઈ શ્રી જેઠાલાલ કેસરા પોકાર પણ આ સભામાં 
ઉપસ્થિત હતા. તેઓ દક્ષીણ મહારાષ્ટ્ર ઝોનના તે વખતના પ્રમુખ હતા. સભામાં આપણી જ્ઞાતિના અને કેન્દ્રીય સમાજના 
ઈતિહાસ ઉપર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો. તેની સાથે સાથે પીરાણા સતપંથમાં અત્યારે ચાલતી પ્રચાર પ્રણાલિકા બાબતે 
પણ સભાને વાકેફ કર્યા હતા. તદુપરાંત સનાતન ધર્મ પ્રત્યે અને તેના સનાતની લોકો પ્રત્યે કેન્દ્રીય સમાજ ક્યાંક ઉણી ઉતરતી 
હતી તેની પણ સવિસ્તાર માહિતી સમિતી તરફથી આપવામાં આવી હતી. સાંજની આ સભા પછી બીજા દિવસે અમારી સભા 
કોપરગાંવ ખાતે હતી તેથી અમારી ટીમકાર દ્વારા રોતોરાત કોપરગાંવ જવા રવાની થઇ ગઈ હતી. ત્યાં અમારો ઉતારો શિરડી 
સ્થિત આપણા રસલીયાના ભાઈ શ્રી બાબુભાઈ પટેલની હોટેલમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. તા.૪.૦૮.૨ર૦૧૦ ની 
કોપરગાંવની સભા આમતો શિરડી ખાતે જ હતી અને તે બપોર પછી ૪.૦૦ વાગે રાખવામાં આવી હતી. 


તા. ૪.૦૮.૨૦૧૦ કોપરગાવ સભા 

શ્રી અહમદનગર જીલ્લા કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ અંતર્ગત કોપરગાંવ મુકામે યોજાએલ સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન 
સભાનો રીપોર્ટ: 

સંકલન અનેપ્રસ્તુતકર્તા કોપરગાંવ નિવાસી ભાઈ શ્રી જેઠાભાઈ રતનશીભાઈ દીવાણી (દેશલપર-ગુંતલી)ઃ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૨૮ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કેન્દ્રીય સમાજે બહાર પાડેલ શ્ચેત્પત્રના ઉપલક્ષમાં તેમના દ્વારા તા.૧.૦૭.૨ર૦૧૦ ના બહાર પાડવામાં આવેલ આદેશને 
અનુસરી શ્રી અહમદનગર જીલ્લા કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજે શ્રીક્ષેત્ર કોપરગાંવ મુકામે સનાતન ધર્મ પ્રચાર અને જનજાગૃતિ 
અભિયાન સભાનું આયોજન કર્યું હતું. કેન્દ્રીય સમાજના મધ્ય મહારાષ્ટ્ર ઝોનના પ્રમુખશ્રી પ્રહલાદભાઈ નાકરાણી તેમજ 
મહામંત્રી શ્રી જીવરાજભાઈ ચવ્હાણ (ખોંભડી-ઔરંગાબાદ) ની મુખ્ય ઉપસ્થિતિમાં અને કેન્દ્રીય સમાજ અંતર્ગત આવતી 
મધ્ય મહારાષ્ટ્ર ઝોન અહમદનગર વિભાગના પ્રતિનિધિ શ્રી હરજીભાઈ દીવાણી અને કેન્દ્રીય સમાજના પ્રતિનિધિ શ્રી 
દાયાલાલ દીવાણીની હાજરીમાં આ સભા યોજાયેલ ત્યારે અહમદનગર, પુના, નાશિક તેમજ ઔરંગાબાદ જીલ્લા વિસતારની 
વિવિધ સમાજોના ૫૦૦ થી વધારે સનાતન ધર્મ પ્રેમી ભાઈ-બહેનોએ હાજરી આપી સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન યાદગાર 
અને સફળ બનાવ્યું હતું. 


સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિનું મહારાષ્ટ્રિયન પરંપરા મુજબ સ્વાગત 

બુધવાર તા.૪.૦૮.૨૦૧૦ ના રોજે બપોરના ૪.૦૦ વાગે ઉલ્હાસ અને ઉમંગના વાતાવરણમાં જીલ્લા સમાજના પ્રમુખ 
શ્રીરામપુર વાળા શ્રી નારણભાઈ છાભૈયાએ સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના સભ્યો શ્રી હિમાંતભાઈ ખેતાણી (મુંબઈ), શ્રી 
રમેશભાઈ વાઘડીયા (બેંગલોર), શ્રી પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી (મુંબઈ), શ્રી અમૃતભાઈ ગોરાણી (ઉડુપી-કણટિક), શ્રી 
રતનશીભાઈ દીવાણી (થાણે), શ્રી પ્રદીપભાઈ નાથાણી (મુંબઈ) તેમજ શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ છાભૈયા (મુંબઈ) વગેરે ભાઈઓનું 
શ્રી સદગુરૂ જનાદન સ્વામી સમાધિ સ્થળના પ્રાંગણમાં પરંપરાગત સનઈ-ચૌદાડાના સંગીતમય વાતાવરણમાં સ્વાગત 
કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે ઉપસ્થિત લોકોએ ઇષ્ટદેવ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન અને સનાતન ધર્મના હર્ષોલ્લાસ સાથે 
જયઘોષ કર્યોહતો. 


દીપપ્રાગટ્ય અને સત્કાર સન્‍માન 

મંગલમય વાતાવરણમાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન તથા કુળદેવી ઉમિયા માતાજીની પ્રતિમા સમક્ષ દીપ પ્રજવલિત કર્યા બાદ 
સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિનું યથોચિત સત્કાર કરતા જીલ્લા સમાજના મંત્રી શ્રી જેઠાભાઈ રતનશી દીવાણીએ કાર્યક્રમના 
આયોજન બાબત ટૂંકમાં જાણકારી આપેલ અને પાંચાડાની વિવિધ સમાજોમાંથી પધારેલ સર્વે સભ્યોને માનપૂર્વક આવકારેલ. 
ત્યારે કેન્દ્રીય સમાજના પ્રતિનિધિ શ્રી દાયાલાલ દીવાણીએ મહેમાનોનો આલાપ પરીચય કરાવી આપેલ. સાથે સાથે કેન્દ્રીય 
સમાજદ્વારા ચાલતી ગતિવિધિઓની ટૂંકમાં માહિતી આપેલ . 


કેન્દ્રીય સમાજના ઝોનલ પ્રતિનિધિ શ્રી હરજીભાઈ દીવાણીએ વિભાગીય સ્તરની ગતિવિધિની જાણકારી આપતાં સંપૂર્ણ 
અહમદનગર જિલ્લાને આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક વારસો, પૌરાણિક અને એતિહાસિક કાળથી ચાલતો આવેલ હોવાની જાણ 
આપેલ. 


કેન્દ્રીય સમાજના અગ્રેસર અને સક્રિય એવા ઝોન સમાજના પ્રમુખ શ્રી પ્રહલાદભાઈ નાકરાણીએ મધ્ય મહારાષ્ટ્ર ઝોનની 
પ્રવૃતિઓની જાણકારી આપતા જણાવ્યું હતું કે નીશ્ચાર્થ ભાવે સેવા આપી સમાજમાં સનાતન ધર્મનો પ્રચાર-પ્રસાર અને સમાજ 
જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવા બદલ સનાતન ધર્મ પ્રચાર સમિતિના સર્વે સભ્યોને તેમના કાર્યમાં સફળતા મળે એવી લાગણી 
વ્યક્ત કરી હતી. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૨૯ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


શ્રી રમેશભાઈ માવજી વાઘડોયા (બેંગલોર-ખોંભડો) 

સનાતન ધર્મજાગૃતિ અભિયાન સભામાં સૌ પ્રથમશ્રી રમેશભાઈ વાઘડીયાએ પોતાના ભાષણમાં આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર 
જ્ઞાતિનો ઈતિહાસનું વર્ણન કરતાં, ગુજરાતમાં વસવાટથી લઈ સ્વર્ણિમમહોત્સવ વર્ષ સુધીની વિવિધ ઘટનાઓનું અને હાલ 
સનાતન ધર્મ બાબતે સમાજમાં ચાલતી પરિસ્થિતિનું અવલોકન કર્યું હતું. આપણા પૂર્વજોએ અનુભવેલ બાવા ઈમામશાહની 
લલચાઉ પ્રવૃત્તિઓ, જ્ઞાતિનું આર્થિક શોષણ , સમાજને તોડવાની નીતિ બાબત પ્રકાશ પાડ્યો હતો. વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું 
હતું કે આપણા તે વખતના સમાજ સુધારક વડીલોની સુજ બુજ અને કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપનાની ફળશ્નરુતિએ સંપૂર્ણ સમાજ 
પૂર્ણતઃ મુસ્લિમથતો અટકી ગયાનું જણાવ્યું હતું. આજે પણ સનાતની કેન્દ્રીય સમાજની આડસમાં રહીને સતપંથના પ્રવાહમાં 
રાચતા સતપંથીઓ પ્રત્યે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. 


રતનશીભાઈ લાલજી દીવાણી (મુબઈ-થાણા) 

કચ્છ ગામનાની વિરાણી (ગઢ વાળી) અને હાલે થાણાના વતની રતનશીભાઈ દીવાણીએ હાલના સતપંથીઓના આચાર અને 
વિચાર રજુ કરી તે વખતના સૈયદોની જુલમી નીતિ, આર્થિક કમજોરીમાં પણ તેમની સેવાઓથી થતી ગુલામગીરી, 
ગામોગામબંધાતા ખાના અને મુખીઓની નિમણૂક અને મુસલમાની તોર તારીકાઓની છણાવટ કરતાં તે વખતની પાટીદાર 
સમાજની પરિસ્થિતિ અને હાલાકી બાબતની જાણકારી આપી હતી. જ્ઞાતિએ સનાતન ધર્મ અપનાવ્યા પછી શ્રી 
લક્ષમીનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી જ આપણો સમાજ પ્રગતિ કરી શકયો છે તેવું ભારપૂર્વક જણાવેલ . 


પેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી (મુંબઈ-અંગિયા)ઃ 

અહીની પાવન ભૂમિમાં સમયાનુરૂપ અમારું સ્વાગત કરાયું તેમજ બહુ સંખ્યામાં હાજર રહી અમોને હૂંફની લાગણી આપી તે 
બદલ ત્રકણી રહ્યાનું જણાવતાં મુંબઈથી પધારેલ પ્રેમજીભાઈ કેસરાણીએ સૌ સભાજનો ને જ્ઞાતિ અને સમાજના ઇતિહાસનું 
અભ્યાસ સભર સાચું જ્ઞાન આપી સભાજનોને ૫૦૦ વર્ષ પાછળ લઈ ગયા હતા. ભારતના ઇતિહાસમાં આપણી જ્ઞાતિની 
ઓળખ મુમના-મુસલમાન તરીકે નોંધાયાનું જણાવેલ. તે વખતના વડીલોને થયેલ અનુભવો અને તેમણે જ્ઞાતિ સુધારા માટે 
ઉપાડેલ ઝુંબેશ, સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજની કૃપાથી ગામેગામનિર્માણ થયેલ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના મંદિરોની 
પ્રાણપ્રતિષ્ઠા આદી ઘટનાઓ ઉપર વિસ્તારથી પ્રકાશ પાડ્યો હતો. આજે પણ પીરાણામાં ચાલતા અંધઃવિશ્ચાસ ભર્યા કૃત્યોની 
જાણ આપતા નવેસરથી નિર્માણ થઇ રહેલ ઈમામશાહના મંદિરો સમાજ અને જ્ઞાતિ માટે ઘાતક હોવાનું જણાવ્યું હતું. 


અમૃતભાઈ મુલજી ગોરાણી (ઉડુપી-વિઘોડી)ઃ 

ઉડુપી વાળા અમૃતભાઈ ગોરાણીએ જણાવ્યું હતું કે જ્ઞાતિમાં જાગૃતિ આવ્યા પછી પણ તે વખતના સતપંથીઓએ સમાજના 
ભાઈઓને ગુમરાહ કરી, ભરમાવી સનાતની ભાઈઓ સાથે સગપણો કરાવ્યા હતા. તે હવે પછી ચલાવી લેવામાં નહિ આવે. 
કેન્દ્રીય સમાજના નવા રીતી-રીવાજો અને ધારા-ધોરણનું સર્વે સભ્યોએ ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું અને તે પ્રમાણે જ વર્તવાનો 
સૌને અનુરોધ કર્યો હતો. 


પદીપભાઈ નાથાણી (મુંબઈ-માંગવાણા) 

મુંબઈથી આવેલા મંગવાણા વાળા ભાઈ શ્રી પ્રદીપભાઈ નાથાણી એ કહ્યું હતું કે હવેથી સનાતની ભાઈઓએ સજાગ રહી 
કેન્દ્રીય સમાજના આદેશની અવગણના કરનાર સભ્યોનો સામાજિક રીતે બહિષ્કાર કરવાનું જણાવ્યું હતું. આપણી હિંદુ 
સંસ્કૃતિનો મોભો જાળવી રાખવાની ભલામણ કરી હતી. આપણે ૧૫૦ થી ૨૦૦ વર્ષના ગાળામાં જે પ્રગતિ ન કરી શક્યા તે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૩૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સનાતન ધર્મને પુનઃ અંગીકાર કર્યા પછી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના ઉપાસક બનીને છેલ્લા ૫૦ વર્ષમાં બેજોડ પ્રગતિ સાધી 
શક્યા છીએ તેથી બાવા ઈમામશાહની અંધઃશ્રધ્ધામાં ન પડવાનું સભાજનોને જણાવ્યું હતું. 


હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી (મુંબઈ-મોટી વિરાણી) 

છેલ્લે મુંબઈથી પધારેલ મોટી વિરાણી વાળા હિંમતભાઈ ખેતાણીએ પોતાની આગવી શૈલીમાં જણાવ્યું હતું કે બાવા 
ઈમામશાહના શાસન પર, આપણી દુર્બળ હલાખીભરી સમાજને ગેરરસ્તે દોરવા બદલ અને હજી પણ એ ગેર-રસ્તે ચાલતા 
સતપંથીઓ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. પોતાનું ગળું પકડાયેલું હોવા છતાં શૈલીદાર વાણીમાં સતપંથીઓ દ્વારા કરવામાં 
આવતી પ્રાર્થનામાં સૈયદો અને કાકાઓએ કરેલ હિન્દુત્વ અને હિંદુ શાસ્ત્રોમાં ફેરફારોની જાણકારી આપતા જ્ઞાતિના લોકોને 
સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજના સભ્યોને અંધઃશ્રધ્ધામાં રાખી ભરમાવવાના આરોપો લગાડ્યા હતા. તે વખતના 
ગામે ગામના ખાનાઓના મુખીઓ દ્વારા માણસોને પાવળ છાંટી પવિત્ર કરવાના મંત્રોચ્ચારનો અર્થ સમજાવી તે વખતે થતી 
જ્ઞાતિની ઇસ્લામીકરણની જાણ કરાવી હતી. જ્ઞાતિના આધ સુધારક વડીલ શ્રી નારાયણ બાપા લીંબાણી, ગુરુ શ્રી લાલારામજી 
મહારાજ, ગુરુ શ્રી ઓધવરામજી મહારાજ અને તે વખતના સુધારક વડીલોના અથાગ પ્રયાશોને વર્ણાવી, તેમના ભગીરથ 
કાર્યોથકી આપણે મુસલમાન થતા બચી જઈને મુમના પટેલો તરીકેની ઓળખાણમાં થી જ્ઞાતિને બહાર કાઢી હતી એવું જણાવ્યું 
હતું. આટલી બધી ચોખવટ હોવા છતાં સતપંથના ભાઈઓ હજી પણ આપણી સનાતન સમાજનો સહારો લઈ પોતાને હિંદુ 
તરીકેની ઓળખ લઈ ફરતા હશે તો હવે પછી ચલાવી લેવામાં નહિ આવે. કેન્દ્રીય સમાજે બહાર પાડેલ શ્વેતપત્ર અને 
દબદબાભેર ઉજવેલ સ્વર્ણિમમહોત્સવ એ આપણા સમાજના સનાતની ભાઈઓની જીત ગણાવતા ઇસ્લામધર્મનું આચરણ 
કરવા વાળાઓને ખુલ્લા પાડવાની સનાતની ભાઈઓને અપીલ કરી હતી. 


ખુલ્લો મંચ અને પ્રશ્વોતરી 

છેલ્લે ખુલ્લો મંચ રાખવામાં આવ્યો હતો તેમાં અનેક ભાઈઓને સતપંથ-સનાતન બાબતે મુંજવતા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવામાં 
આવ્યું હતું. ત્યાર પછી કોઈ, કિંતુ પરંતુને સ્થાન ના રહેતાં ઉપસ્થિત સભાજનોએ હષૅલ્લાસ અને ઉમંગથી ઇષ્ટદેવ ભગવાન 
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ અને સનાતન ધર્મની જય બોલાવી હતી 


સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન સભાના સમાપનમાં અહમદનગર જીલ્લા સમાજના અધ્યક્ષ શ્રી નારાયણભાઈ છાભૈયાએ 
સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના સભ્યોનું સમાજ પ્રેરક, સમાજ જાગૃતિ પર ઉધ્બોધન આપવા બદલ આભાર માની તેઓ દ્વારા 
શુરુ કરેલ અભિયાનની, કાર્યોની , વિચારોની નોંધ આ વિસ્તારમાં આવેલ તમામકચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજો જરૂર લેશે એવી 
બાંહેધરી આપી હતી. અલ્પ સમયના આમંત્રણ છતાં બહોળી સંખ્યામાં સભાજનો પધાર્યા બદલ સૌનો અભાર માની વંદે 
માતરમના સમૂહગાન સાથે સભા સમાપ્ત કરવામાં આવી હતી. 


સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન શિરડીના શ્રી મણીલાલ ભાવાણીએ પોતાની આગવી છટામાં વાતાવરણને જીવંત કરતુ બહુજ સારી 
રીતે કર્યું હતું. અલ્પાવધીમાં કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં કોપરગાંવ સમાજના યુવક મંડળે જહેમત કરીને કાર્યક્રમને સફળ 
બનાવ્યો હતો. સતત ૬ કલાક ચાલેલ આ સભાને સભાજનોએ ધ્યાન પૂર્વક શ્રવણ કરી હતી તે વાત પુરવાર કરતી હતી કે 
લોકોને સમાજમાં ચાલતા સતપંથ અને સનાતન વિવાદમાં સનાતન ધર્મ તરફી કેટલી બધી અભિરુચિ હતી. આ અભિયાન 
સભાની પુર્ણાહુતી બાદ રાત્રી ભોજન લઈને સૌ સભાજનો રાત્રે ૧૦.૩૦ કલાકે છુટા પડયા હતા. સનાતન ધર્મ જાગૃતિ 
સમિતિના સૌ સભ્યોએ રાતવાસો શિરડી મુકામે કરી બીજે દિવસે કાર દ્વારા ઔરંગાબાદ જવા પ્રયાણ કર્યું હતું. તેમની સાથે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કોપરગાંવ નિવાસી શ્રી જેઠાભાઈ રતનશી દીવાણી પણ કાર લઈને ઔરંગાબાદ ચાલ્યા હતા. 
અસ્તુઃ 


તા. ૫.૮.૨૦૧૦ ઓરંગાબાદ સભા 

કોપરગાંવની સભા પૂર્ણ થયા પછી બીજા દિવસે અમે લોકો કાર દ્વારા ઔરંગાબાદ જવા રવાના થઇ ને તે જ દિવસે સાંજે અમારી 
ટીમઔરંગાબાદ પહોચી ગઈ હતી. ઔરંગાબાદમાં અમે રાતવાસો ગોપાલભાઈ વાલજી દીવાણીના ઘરે કર્યો હતો. 
ઓઔરંગાબાદની સભા બીજા દિવસે એટલે કે તા. ૫.૦૮.૨૦૧૦ ની સાંજે હતી. ત્યાં પણ માણસોનો ઉત્સાહ બેનમુન હતો. 
સૌને એ જાણવાની તાલાવેલી હતી કે રમેશભાઈ માવજી વાગડીયાની પોલીસ ધરપકડ વિદ્યાર્થી ભવનમાં કઈ રીતે થઈ અને 
કેન્દ્રીય સમાજે જે શ્વેત પત્ર બાહર પાડ્યું તે કેવા સંજોગોમાં અને શા શા કારણો ને લઈને તે શ્વેતપત્ર બાહર પડવાની કેન્દ્રીય 
સમાજને ફરજ પડી હતી એ બધું ત્યાંના લોકોને જાણવું હતું. તા. ૭.૮.૨૦૦૯ ની કેન્દ્રીય સમાજની સામાન્ય સભામાં 
હિંમતભાઈના ભાષણની કલીપ જે ભારતભરમાં ફરી વળી હતી તે હિંમત ભાઈને જોવાની પણ લોકોને તાલાવેલી હતી. આ 
સભામાં અમારી ટીમવતી સૌ પ્રથમમારું (રમેશભાઈ વાગડીયાનું) ત્યાર પછી પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી નું, ત્યારબાદ અમૃતભાઈ 
ગોરાણીનું, રતનશીભાઈ લાલજી દીવાણી અને છેલ્લે હહિમતભાઈ ખેતાણીનું ભાષણ થયેલ. ભાષણોમાં આપણી જ્ઞાતિનો 
ઈતિહાસ, આપણી કેન્દ્રીય સમાજનો ઈતિહાસ, પીરાણા સતપંથની પોલ, પીરાણા સતપંથમાં ચાલતી તાકિયા પધ્ધતીથી 
લોકોને કઈ રીતે બેવકૂફ બનાવવાની રીતો વગેરે બાબતોની ત્યાની સમાજના લોકોને જાણ કરવામાં આવી હતી. લોકોમાં 
જબરદસ્ત ઉત્સાહ હતો અને તેથી સભા પણ લાંબે સુધી ચાલી હતી અને લોકોને બેસવાની જગ્યા પણ હોલમાં ઓછી પડતી 
હતી. અમારી ટીમમાં “મા ઉમિયા નો આદેશ સતપંથ છોડો” નામના પુસ્તક ના લેખક યુવાન ભાઈ શ્રી €/ ચંદ્રકાંત છાભેૈયા 
પણ ઉપસ્થિત હતા. તા.૩૦.૦૭.૨૦૧૦ થી આ દોહરાની બેલગામસભાથી €/ ચંદ્રકાંતભાઈ છાભૈયા અમારી સાથે રહ્યા 
હતા. 


તા. ૨૦.૦૫.૨૦૨૦ ના (કોરોના વાઈરસ લોક ડાઉન સમયમાં) મેં ઔરંગાબાદ સમાજના પ્રમુખ શ્રી બાબુભાઈ સાંખલાને 
તેમજ મહામંત્રી શ્રી ગોપાભાઈ વાલજી દીવાણીને જૂની યાદ તાજી કરવા માટે એક વિનંતીનો મેસેજ મુક્યો હતો કે “અમે લોકો 
(સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતી વાળા) તા. ૫.૮.૨૦૧૦ ના તમારી પાસે કેન્દ્રીય સમાજમાં અને તમારી સમાજમાં સનાતન ધર્મ 
પ્રત્યે જાગૃતિ અને લાગણી પેદા થાય થાય તે હેતુથી એક સભા કરી હતી. આ સભાના આયોજન ની તમોને પ્રેરણા ક્યાંથી 
મળેલ, આયોજન માટે કઈ કઈ સનાતની વ્યક્તિઓ જવાબદાર હતી? તમજ સભા થઇ ગયા પછી તમારી સમાજને તેની 
ફળશ્રુતિ શું મળી” ? તે જણાવવાનો અનુરોધ મેં કર્યો હતો. આના પ્રત્યુત્તરમાં ત્યાંના હાલ ના પ્રમુખ શ્રીમાન બાબુભાઈ 
સાંખલા (સભા વખતે તેઓ મહામંત્રી હતા) અને હાલના મહામંત્રી શ્રી ગોપાલભાઈ વાલજી દીવાણીએ બહુજ સરસ એક પત્ર 


અમોને પાઠવ્યો છે. તેને હું અહી અક્ષરસ ટાંકી રહ્યો છું. 


શ્રી કડવા પાટીદારસમાજ ઔરંગાબાદ 
રાષ્ટ્રીય સૌર દિનાંકઃ૪ જેઠ ૧૯૪૨ વારસોમવાર 


આદરણીય રમેશભાઈ, 
આપશ્રી તથા અન્ય સદશ્યોની ટીમદ્વારા વર્ષ ૨૦૦૯ થી સમાજમાં પેસેલા સતપંથના સડાને દુર કરવા સનાતન ધર્મ જાગૃતિ 
અભિયાન ચલાવ્યું તેને અનુલક્ષીને વર્ષ ૨૦૧૦માં ધર્મમભાઓના આયોજનો વિષે ઔરંગાબાદ સમાજની પ્રતિક્રિયા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૩૨ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સૌ પ્રથમઆપશ્રીને જણાવું કે ઔરંગાબાદ શ્રી કડવા પાટીદાર સમાજ ૧૦૦% સનાતની રહી છે. છતાંય પ થી ૧૦ ટક્કા 
પરિવારો પીરાણા સાથે સૌમ્ય લાગણી ધરાવતા. જેનું કારણ વર્ષ ૧૯૮૦ થી સમાજમાં સતપંથ સનાતન વચ્ચેની ભેદરેખા 
ધૂમિલ થવા લાગેલી જેનું મુખ્ય કારણ શ્રી અખિલ ભારત કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની (શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા.સમાજની) પણ 
કુણી લાગણી કહીએ કે સતપંથી ભાઈઓ પ્રત્યે થોડા ઉદારમતવાદી ધોરણો જેથી કરી અનેક વેવીશાળો બંને ધર્મીયો વચ્ચે થવા 
લાગ્યા. સતપંથ ગુર્‌ કરસનકાકા દ્વારા સતપંથમાં અનેક સુધારા કરી હિંદુધર્મસભાઓના આયોજનોનો પ્રચાર સનાતાનીઓને 


અભડાવી ગયો. તેની અસર અમારી સમાજના થોડા પરિવારોમાં રહી. 


વર્ષ ૨૦૦૯ માં શ્રી અખિલ ભારતીય ક.ક.પા. સમાજની કારોબારી અને સર્વસાધારણ સભાના સમાચાર મળ્યા. જેમાં 
હિંમતભાઈના જોશપૂર્ણ ભાષણની કલીપ મોબાઈલમાં ફરતી થઈ અને ત્યાર બાદ સનાતની વિચારધારાના પ્રખર 
સહયોગીઓના દબાણથી સમાજ દ્વારા શ્વેતપત્રની જાહેરાત અને ત્યાર બાદ સતપંથીઓનો તેના વિરોધના વંટોળ થકી 
નખત્રાણા મુકામે તમારી ધરપકડના સમાચારે ભારતભરમાં સતપંથ-સનાતન વિષય ચચનિ ચકડોળે ચડ્યો. નવા જનરેસનને 
આ શું થઇ રહ્યું છે તે સમજવાની જીજ્ઞાસા જાગી. સ્વર્ણિમમહોત્સવમાં રજુ થયેલ સ્વર્ણિમના સથવારે ચાલ્યા સમર્થ પાટીદાર 
દ્વારા અને બીજા દિવસે મીટીંગ વખતે થયેલ ખુરસી ઉલાળ ઘટનાએ સમગ્ર જ્ઞાતિમાં વિષયને ચર્ચાના ચકડોળે ચડાવ્યો. 
સમાજમાં કોણ સનાતની અને કોણ સતપંથી એની ચર્ચ થવા લાગી. 


ત્યારે આપશ્રી અને હિંમતભાઈની ટીમદ્વારા ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત સભાઓના આયોજનના સમાચાર મળ્યા. 
આપશ્રીનો અમારી સમાજમાં સંપર્ક ઓછો હતો પણ હિંમતભાઈ મહારાષ્ટ્ર ટીંબર ફેડરેસનના સલાહકાર રહી ચુકેલા તેથી 
અમારા સંપર્કમાં હતાજ તેથી વડીલ શ્રી 


વાલજીભાઈ નાનજી દીવાણી, શ્રી પ્રહલાદભાઈ શિવજી નાકરાણી, ગોવિંદભાઈ ભાણજી સાંખલા, રામજીભાઈ દેવસી 
ચૌહાણ, શ્રી જીવરાજભાઈ કરમશી ચૌહાણ, શ્રી મુળજી ભાઈ માવજી રવાણી, શ્રી મણીલાલ સોમજી નાકરાણી અને શ્રી 
ગોપાલભાઈ વાલજી દીવાણી અને સમાજના અન્ય ભાઈઓના દ્વારા ઔરંગાબાદ મધે સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સભાનું આયોજન 
ગોઠવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. 


તા.૦૫.૦૮.૨૦૧૦ ના રોજે આપશ્રી, હિંમતભાઈ ખેતાણી, અમૃતભાઈ ગોરાણી અને પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી દ્વારા 
ઔરંગાબાદ મુકામે ધર્મ જાગૃતિ સભાનું સુકાન સંભાળી સતપંથ વિષયે પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો. સમાજનો ઈતિહાસ, કેવી 
રીતે આપણી જ્ઞાતિના પૂર્વજો બાવા ઈમામશાહના સંપકકમાં આવ્યા અને એના બતાવેલા ચમત્કારો થકી તેમના શિષ્ય થયા. 
તાકિયાના માધ્યમથી સંપૂર્ણ જ્ઞાતિને જાણતા અજાણતા મુસ્લિમધર્મની ક્રિયાઓ આપણા હિંદુ ધર્મમાં ભેળસેળ કરી 
મુસ્લિમીકરણ ની રાહે ચડાવી દીધી. અને આપણે પોતાને હિંદુ સમજતા હોવા છતાંય દુનિયાની નજરે મુમના તરીકે ઓળખાવા 
લાગ્યા. સૈયદોની પાવળ બનાવવાની પ્રક્રિયા જાણી આપનાં પોતાનામાં ગ્લાની ઉભરાઈ આવી. ભગવાન વિષ્ણુનો દસમો 
અવતાર કલકી ભગવાનને નિષ્કલંકી નારાયણ બનાવી તેનો જન્મઅરબમાં મહમદ અલી તરીકે થયો તેમજ માતા પાર્વતીને 
(ઉમિયા માતાને) બીબી ફાતિમા તરીકે ઓળખાય એ સાંભળી સર્વેમાં સંતાપની લહેર દોડી ગઈ. આવા કપરા સંજોગોમાં 
જ્ઞાતિના આધ સુધારક આદરણીય કેશરા પર્મેશ્વરા, શ્રી નારાયણ રામજી લીંબાણી દ્વારા જ્ઞાતિને સતપંથના અંધારિયા કુવામાંથી 
બહાર કાઢી સનાતની રાહે ચડાવ્યા. તેમજ સંત શ્રી લાલરામજી મહારાજ, શ્રી ઓધવરામજી મહારાજ અને વાલદાસજી 
મહારાજ જેવા સંતોએ પણ આપણી જ્ઞાતિમાં સનાતનની જ્યોત સળગાવવા પ્રયતો કર્યા. સતપંથ થી છુટા પડી શ્રી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૩૩ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


અ.ભા.ક.ક.પાટીદાર સમાજની વડીલો દ્વારા સ્થાપના અને પાટીદારના દીકરાઓ માટે શિક્ષણ વ્યવાસ્થાર્થે પાટીદાર વિદ્યાર્થી 
ભવનનું નિમણિ કરવામાં આવ્યું. અને સનાતનની રાહે મોટા ભાગનો સમાજ ચાલી નીકળ્યો પણ છેલ્લા ૩૦ વર્ષમાં પાછું કોઈ 
કારણસર સતપંથ સાથે સનાતનીયોના સંબંધો વધવા લાગ્યા, પીરાણા જવાનો પ્રવાહ વધવા લાગ્યો. જેનું મુખ્ય કારણ શ્રી 
અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજમાં સતપંથીઓની સામેલગીરી અને આવા દૂધ દહીં માં પગ રખાવાવાળાની પોલ 
પ્રખરસનાતની એવી આપની ટીમે ખોલી સમાજને ફરી શુધ્ધ સનાતની બનાવવાનું કાર્ય હાથ ધર્યું. 


આપશ્રીના પ્રખર વક્તવ્યો અને વિષયની ગંભીરતા અનુભવતા ઔરંગાબાદની સભા મોડી રાત સુધી ચાલી. સમાજમાં નવી 
પીઢી આપણો સમાજ કેવા દોજખ માંથી બહાર આવ્યો તે સોચીને આશ્ચર્ય અનુભવતા હતા. તેમજ જે જે પરિવાર સતપંથ 
પાળતા સગાસંબંધી થી જોડાયેલો હતો તે વિષે ચચ-વિચારણા અંતે સમાજ ઠ્વારા જાહેર નિયમોને અનુસરવા માનસિક રીતે 
તેયાર થયા. તેમજ પીરાણે તેમજ તેનાથી સંબંધિત કોઈ પ્રચાર કર્તાથી સંપર્ક ન રાખવાનો નીર્ણય લેવાયો. સૌથી મહત્વનું કાર્ય 
ઔરંગાબાદ સમાજ સંપૂર્ણ સનાતની હોવા છતાંય જે થોડી ઘણી સતપંથ પ્રત્યેની કુણી લાગણી હતી તેને સંપૂર્ણ છેદ દેવામાં 
આવ્યો. સર્વસાધારણ પણે ધર્મજાગૃતિ સભાનો બહુજ સકારાત્મક પ્રભાવ અમારી સમાજના દરેક વ્યક્તિ ઉપર રહ્યો. 


આ ધર્મ સભા આયોજનાર્થે શ્રી જીવરાજભાઈ ચૌહાણ, શ્રી મુળજીભાઈ રવાણી, શ્રી બાબુભાઈ સાંખલા, શ્રી મણીલાલભાઈ 
નાકરાણી તેમજ શ્રી ગોપાલભાઈ દીવાણી દ્વારા વિશેષ પ્રયત કરવામાં આવ્યા. 

આભાર 

લી. શ્રી ગોપાલ વાલજીભાઈ દીવાણી 

(મહામંત્રી શ્રી કડવા પાટીદાર સમાજ, ઔરંગાબાદ) 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


રડ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


પત્રની નકલ 


છ» 


11૫5 રિલવુત. 1૫૦. --1904/1985 


ડપારા ૮૦૪૦ » 1104ર ૩૭/10/44 41૫ઇર/૫૫૦/4&ણ/૦ 


શ્રી કડવા પાટીદાર સમાજ ઓરંગાબાદ 


રાષ્ટ્રીય સૌર દિનાંક : ૪ જેષ્ઠ ૧૯૪૨ વાર સોમવાર 


ટર 


આદરણીય રમેશભાઈ, 


આપશ્રી તથા અન્ય સદસ્યોની ટીમ દ્વારા વર્ષ ર૦૦૯ થી સમાજમાં પેસેલા સતપંથના સડા ને દુર 
કરવા સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન ચલાવ્યું તેને અનુલક્ષી વર્ષ ૨૦૧૦ મા ધર્મસભાઓના આયોજનો 


વિશે ઔરંગાબાદ સમાજની પ્રતિક્રિયા. 


સૌ પ્રથમ આપશ્રીને જણાવું કે ઔરંગાબાદ શ્રી કડવા પાટીદાર સમાજ ૧૦૦% સનાતની રહી છે. 
છતાય પ થી ૧૦ ટક્કા પરિવારો પીરાણા સાથે સૌમ્ય લાગણી ધરાવતા. જેનું કારણ વર્ષ ૧૯૮૦ થી 
સમાજમાં સતપંથ સનાતન વચ્ચેની ભેદરેખા ધૂમિલ થવા લાગેલી જેનું મુખ્ય કારણ અ.ભા.ક.ક.પાટીદાર 
સમાજની પણ કુણી લાગણી કહીએ કે સતપંથી ભાઈઓ પ્રત્યે થોડા ઉદારમતવાદી ધોરણો જેથી કરી અનેક 
વેવીશાળો બંને ધર્મીયો વચ્ચે થવા લાગ્યા. સતપંથ ગુરુ કરસનકાકા દ્વારા સતપંથ મા અનેક સુધારા કરી 
હિંદુ ધર્માસભસાઓના આયોજનોનો પ્રચાર સનાતનીઓને અભડાવી ગયો. તેની અસર અમારી સમાજના 
થોડા પરિવારોમાં રહી. 


વર્ષ ર૦૦૯ મા અખિલ ભારતીય ક.ક.પાટીદાર સમાજની કારોબારી અને સર્વસાધારણ સભાના 
સમાચાર મળ્યા. જેમાં હિંમતભાઈ ના જોશપૂર્ણ ભાષણની કલીપ મોબાઈલમા ફરતી થઇ અને ત્યાર બાદ 
સનાતની વિચારધારાના પ્રખર સહયોગી ના દબાણથી સમાજ દ્વારા શ્વેતપત્રની જાહેરાત અને ત્યાર બાદ 
સત્પન્થીઓનો તેના વિરોધનો વંટોળ થકી નખત્રાણા મુકામે તમારી ધરપકડના સમાચારે ભારતભર 
સતપંથ-સનાતન વિષય ચર્ચાને ચકડોળે ચડ્યો. નવા જનરેશનને આ શું થઇ રહ્યું છે તે સમજવાની 
જીજ્ઞાસા જાગી. સ્વર્ણિમ મહોત્સવ મા રજુ થયેલ સ્વર્ણિમ ના સથવારે ચાલ્યા સમર્થ પાટીદાર દ્વારા અને 
બીજા દિવસે મીટીંગ વખતે થયેલ ખુરસી ઉલાળ ઘટનાએ સમગ્ર જ્ઞાતિમાં વિષયને ચર્ચાના ચકડોળે 
ચડાવ્યો. સમાજમાં કોણ સનાતની અને કોણ સત્પન્થી એની ચર્ચા થવા લાગી. 


ત્યારે આપશ્રી અને હિંમતભાઈ ટીમ દ્વારા ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત સભાઓના આયોજનના 
સમાચાર મળ્યા. આપશ્રીનો સમાજમાં સંપર્ક ઓછો હતો પણ હિંમતભાઈ મહારાષ્ટ્ર ટીમ્બર ફેડરેશનના 
સલાહકાર રહી ચુકેલા તેથી અમારા સંપર્કમાં હતાજ તેથી વડીલશ્રી વાલજીભાઈ નાનજી દીવાણી, 
પ્રહલાદભાઈ શિવજી નાકરાણી, ગોવિંદભાઈ ભાણજી સાંખલા, રામજીભાઈ દેવસી ચૌહાણ,જીવરાજભાઈ 
કરમસી ચૌહાણ, મુળજીભાઈ માવજી રવાણી, મણીલાલ સોમજી નાકરાણી અને ગોપાલ વાલજીભાઈ 
દીવાણી અને સમાજના અન્ય ભાઈઓના દ્વારા ઔરંગાબાદ મધે ધર્મ જાગૃતિની સભાનુ આયોજન 


ગોઠવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


ગ્તાંતતા' 31100/૮11, ૭દ|16 ર૦, 16૫3॥લા [પત્રવત, 71૫7116 80લત - 431 005. ગા.: 0240-2322216 
પાટીદાર ભવન, જાલના રોડ, કુશલ નગર, ઔરંગાબાદ - ૪૩૧ ૦૦૫. ફોન : ૦૨૪૦-૨૩૨૨૨૧૬ 


2 


૩ડ૩્પ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ક 
તા. ૦૫.૦૮.૨૦૧૦ રોજે આપશ્રી, હિંમતભાઈ ખેતાણી, અમૃતભાઈ ગોરાણી અને પ્રેમજીભાઈ 


કેસરાણી દ્વારા ઔરંગાબાદ મુકામે ધર્મ જાગૃતિ સભાનુ સુકાન સંભાળી સતપંથ વિષયે પ્રકાશ પાડવામાં 
આવ્યો. સમાજનો ઈતિહાસ, કેવી રીતે આપની જ્ઞાતિના પૂર્વજો બાબા ઈમામશા ના સંપર્કમાં આવ્યા અને 
એના બતાવેલા ચમત્કારો થકી તેમના શિષ્ય થયા. તાકીયાના માધ્યમથી સંપૂર્ણ જ્ઞાતિને જાણતા અજાણતા 
મુસ્લિમ ધર્મની ક્રિયાઓ આપણા ધર્મમાં ભેળસેળ કરી મુસ્લિમીકરણ ની રાહે ચડાવી દીધી. અને આપણે 
પોતાને હિંદુ સમજતા હોવા છતાય દુનિયાની નજરે મુમના તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા. સૈયદોની પાવળ 
બનાવવાની પ્રક્રિયા જાણી આપણા પોતામાં ગ્લાની ઉભરાઈ આવી. ભગવાન વિષ્ણુનો દસમો અવતાર 
કલ્કી ભગવાનને નીશ્કલન્કી નારાયણ બનાવી તેનો જન્મ અરબમાં મોહમદ અલી તરીકે થયો તેમજ માતા 
પાર્વતી બીબી ફાતિમા તરીકે ઓળખાય એ સાંભળી સર્વેમાં સંતાપ ની લહેર દોડી ગઈ. આવા કપરા 
સંજોગોમાં જ્ઞાતિના આધ સુધારક આદરણીય કેશરા પર્મેશ્વારા, નારાયણ રામજી લીંબાણી દ્વારા જ્ઞાતિને 
સતપંથ ના અંધારિયા કુવામાંથી બહાર કાઢી સનાતનની રાહે ચડાવ્યા. તેમજ લાલરામ મહારાજ, વાલદાસ 
મહારાજ જેવા સંતોએ પણ આપણીજ્ઞાતિમાં સનાતનની જ્યોત સળગાવવા પ્રયત્નો કર્યા. સતપંથ થી છુટા 
પડી અખિલ ભારતીય કચ્છકડવા પાટીદાર સમાજની વડીલો દ્વારા સ્થાપના અને પાટીદારના દીકરાઓ 
માટે શિક્ષણ વ્યવસ્થાર્થે પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવનનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું. અને સનાતન ની રાહે મોટા 
ભાગનો સમાજ ચાલી નીકળ્યો પણ છેલ્લા ૩૦ વર્ષમાં પાછુ કોઈ કારણસર સતપંથ સાથે સનાતનીયો ના 
સંબંધો વધવા, પીરાણા જવાનો પ્રવાહ વધવા લાગ્યો. જેનું મુખ્ય કારણ અખિલ ભારતીય ક.ક.પા.સમાજમાં 
સતપન્થીઓ ની સામેલગીરી અને આવા દૂધ દહીંમાં પગ રાખ્વાવાળાની પોલ પ્રખર સનાતની એવી 
આપની ટીમે ખોલી સમાજને ફરી સુદ્ધ સનાતની બનાવવાનું કાર્ય હાથ ધર્યું. 


આપશ્રીના પ્રખર વક્તવ્યો અને વિષયની ગંભીરતા અનુભવતા સભા મોડી રાત સુધી ચાલી. 
સમાજમાં નવી પીઢી આપણો સમાજ કેવા દોજખ માંથી બહાર આવ્યો સોચી આશ્ચર્ય અનુભવતા હતા 
તેમજ જે જે પરિવાર સતપંથ પાળતા સગાસંબંધી થી જોડાયેલો હતો તે વિશે ચર્ચા-વિચાર અંતે સમાજ 
દ્વારા જાહેર નિયમોને અનુસરવા માનસિકરીતે તયાર થયા. તેમજ પીરાણે તેમજ તેનાથી સંબંધિત કોઈ 
પ્રચારકર્તા થી સંપર્ક ન રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો. સોઉથી મહત્વનું કાર્ય ઔરંગાબાદ સમાજ સંપૂર્ણ 
સનાતની હોવા છતાય જે થોડીઘણી સતપંથ પ્રત્યેની કુણી લાગણી હતી તેને સંપૂર્ણ છેદ દેવામાં આવ્યો. 
સર્વસાધારણ પણે ધર્મ જાગૃતિ સભાનો બહુજ સકારાત્મક પ્રભાવ સમાજના દરેક વ્યક્તિ ઉપર રહ્યો. 


આ ધર્મસભા અયોજનાર્થે શ્રી જીવરાજભાઈ ચૌહાણ, મુળજીભાઈ રવાણી, બાબુભાઈ સાંખલા, 
મણીલાલભાઈ નાકરાણી તેમજ ગોપાલભાઈ દીવાણી દ્વારા વિશેષ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા. 


આભાર 


લી. ગોપાલ વાલજીભાઈ દીવાણ 
(મહામંત્રી: શ્રી કડવા પાટીદાર સમાજ ઔરંગાબાદ) 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૩૬ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૬.૦૮.૨૦૧૦ ચીંચવડ-પુના સભા 

આ સભા આ દોહરાની છેલ્લી સભા હતી. આ દોહરા ની શુરુઆત અમે તા, ૩૦.૦૭.૨૦૧૦ ના બેલગામસભાથી કરી હતી 
અને ચીચવડ ની સભા પછી પૂર્ણ કરી હતી. અમે ઔરંગાબાદની સભા તા. ૫.૦૮.૨ર૦૧૦ ના રાત્રે પૂર્ણ કરી ને રાતો રાત 
ચીંચવડ-પુના જવા નીકળી ને સવારના ચીંચવડ પહોંચી ગયા હતા. ચીચવડમાં અમારો ઉતારો મૂળ ભુવનેશ્વરના ભરતભાઈ 
નાનજી લીંબાણીને ઘરે રાખવામાં આવ્યો હતો. તે સમાજના તે વખતના પ્રમુખ અને ઉપ પ્રમુખ અનુક્રમે હંસરાજ રવજી પોકાર 
અને રવજી રતનશી સાંખલા હતા. અને મહામંત્રી તરીકે મારા લંગોટી મિત્ર ભાઈ શ્રી પુરષોતમમોહનલાલ વાગડડિયા સેવા 
આપી રહ્યા હતા. ખાસ કરીને આ ત્રણે જણાના પ્રયાસથી આ સભા શક્ય બની હતી. સતપંથ સનાતન વિષે સાંભળવા માટે બહુ 
મોટી સંખ્યામાં લોકોની હાજરી હતી. લોકોમાં જબર જસ્ત ઉત્સાહ હતો. અમોને જાણવા મળેલ કે ચીચવડ સમાજમાં સતપંથ 
નો એક પણ પરિવાર નોતો પણ અંદર ખાને થી અમુક પરિવારો સતપંથ તરફ કુણી લાગણી ધરાવતા હતા. કચ્છ કડવા 
પાટીદારની આ જ એક મોટી કમજોરી હતી કે દૂધ અને દહીંમાં પગ રાખવા વાળા દરેક સમાજોમાં અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા. કોણ 
જાણે કેમઆ લોકોને સનાતાનીઓથી વિખૂટું થવું નોહતું અને સતપંથને છોડવું નહતું. મને હિંમતભાઈ સતત યાદ દેવડાવતા 
હતા તેઓએ તેમન પિતા શ્રી રતનશી ખીમજી પાસેથી અનેક વાર સાંભળ્યું હતું કે “કચ્છ નો કણબી ખલો, ખાનું અને ખેટો કોઈ 
દિવસ મુકશે નહી” તે વાતની પ્રતીતિ અમોને અત્યારે થઇ રહી હતી. તે સભા રાત્રે ૨.૦૦ વાગ્યા સુધી ચાલી હતી. મારી 
બેંગલોર જવા માટેની ટ્રેઈન તે જ દિવસે રાત્રે ૨.૦૦ વાગે હતી એટલે મેં ૧.૩૦ વાગે સભા મૂકી દીધી હતી અને મને રેલ્વે 
સ્ટેસને ચડાવવા માટે ભાઈ શ્રી લધારામનાગજી રામાણીએ પ્રયાશ કર્યો હતો. જો અમે એક મિનીટ માટે મોડા પડ્યા હોત તો હું 
તે ટ્રેઈન ચુકી ગયો હોત. 


તા. ૨૨.૦૮.૨૦૧૦ દેસલપર સંસ્કારઘામસભા 
આગામી ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની તેયારી માટે આ સભા બોલાવવામાં આવી હતી. 
સનાતની મુહીમને કારણે લોકોમાં જબરજસ્ત ઉત્સાહ હતો અને બહુ સંખ્યામાં માનવમહેરામણ ભેગું થયું હતું. 


નાશિકમાં સનાતનીઓની એક સભા તા.૩૦.૧૦.૨૦૧૦ 

નાશિક શહેરમાં સનાતની ભાઈઓની એક સભા તા. ૩૧.૧૦.૨૦૧૦ ના રોજે બોલાવવામાં આવી હતી. આ સભામાં બહુ 
મોટી સંખ્યામાંલગભગ ૩૫૦૦ જેટલા સનાતની ભાઈ-બહેનોએ ખુબજ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. આ સભાના અધ્યક્ષ 
તરીકે શરદભાઈ માવાણી મંચ ઉપર બિરાજમાન થયા હતા. દેસલપર લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાનેથી વડીલ શ્રી જેઠાલાલ લાલજી 
ચોપડા અને મુંબઈ વાળા વડીલ શ્રી રતીલાલભાઈ રામાણીએ હાજરી આપી હતી. તેઓએ આગામી મે મહિનામાં દેસલપર 
મધે યોજાનાર આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું આગોતરું આમંત્રણ આપવા માટે 
આવ્યા હતા. આ સભામાં પુજય સુ. શ્રી ભરતી દીદી (હરિઓમઆશ્રમ, બડવાહ, મધ્ય પ્રદેશ) પણ હાજર રહ્યાં હતાં. તેમના 
માર્મિક પ્રવચનમાં ભરતી દીદીએ જણાવ્યું હતું કે જો કચ્છી કડવા પાટીદારોને શાંતિ થી જીવવું હશે તો સમાજમાં ક્રાંતિ કરવી જ 
પડશે. આ સર્વેસનાતનીઓ માટે તેમનો ગર્ભિત ઈશારો હતો. સમજદાર વ્યક્તિઓને ઈશારો પણ કાફી હોય છે કે ભરતી દીદી 
શું કહેવા માંગતાં હતાં? ઉપરના એક જ વાક્યથી પુજય સુ. શ્રી ભરતી દીદીએ આપણને ગણું બધું કહી દીધું હતું. 


પરમપૂજ્ય ભગવતી શ્રી પાર્વતી દેવીએ ખાસ ભાર મુક્યો હતો કે આપણા કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજી ઉપર વિશ્ચાસ મુકો. 
જગદ જનની મા ઉમિયા માતાજીનો જોટો આ દુનિયામાં ક્યાંય પણ નહિ મળે. માતે મા છે બાકી વન વગડાના વા છે. આ રીતે 
શ્રીપાર્વતી દેવીએ પણ સર્વે જ્ઞાતિજનોને એમની વાણીથી પ્રભાવિત કર્યા હતા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૩૭ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


અન્ય આમંત્રિત મહેમાનોમાં સનાતન જાગૃતિ સમિતિના અગ્રણી પૈકી શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી, શ્રી પ્રેમજીભાઈ 
કેસરાણી અને શ્રી રમેશભાઈ વાગડિયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમની સાથે શ્રી રમેશભાઈ ગોરાણી, શ્રી રતનશીભાઈ 
લાલજી દીવાણી, શ્રી પ્રદીપભાઈ ડી નાથાણી, શ્રી ઉમેશભાઈ ડી નાથાણી, શ્રી મહેશભાઈ વેલાણી અને નાશિકની ત્રણે 
વિભાગોની સમાજોના પ્રમુખશ્રીઓ પણ આ સભામાં હાજર રહ્યા હતા. 


શ્રી રમેશભાઈ વગાડીયાએ તેમના વક્તવ્યની શુરુઆત કરતા કહ્યું હતું કે “પીરાણા સતપંથ મત આપણી જ્ઞાતિને લાયક ધર્મ 
નથી અને તેને જ્ઞાતિમાંથી નાબુદ કરવા હું સર્વ પ્રયતો કરીશ અને તેમકરતાં તેમના થયું તો હું ફરી પાછો આ જ્ઞાતિમાં 
પુનર્જન્મલઈને પણ આપણી જ્ઞાતિમાંથી આ સતપંથનું નિકંદન કાઢી નાખીશ.” 

આ શબ્દો મારા (રમેશભાઈ વાગડીયાના નથી). પણ આ શબ્દો આપણા આધ સુધારક પૂજ્ય શ્રી નારાયણજી રામજી 
લીંબાણીના છે. તે શબ્દોને આજે રમેશભાઈ વગાડીયાએ દોહરાવ્યા હતા. જેથી જ્ઞાતિના લોકોને સમજમાં આવે કે પીરાણા 
સતપંથ ધર્મને જ્ઞાતિમાંથી સપૂર્ણ પણે જાકારો આપવાનો સમય હવે આવી ગયો છે. 


શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણીએ તેમની આગવી શૈલીમાં વક્તવ્ય આપતાં જણાવેલ કે દરરોજ માહીતિઓ અને સમાચારો 
મળે છે કે ફલાણા ફલાણા સતપંથના ભાઈઓ આપણામાં ભળી ગયા. ત્યારે એક વાતની દેહસત થાય છે કે આ સતપંથના 
ભાઈઓ ઉપર આજે ભીડ પડી છે ત્યારે સાપોલીયું બની ભળી જવા તૈયાર થયા છે. પણ જતે દહાડે આ જ લોકો સાપોલિયાં માં 
થી મોટા સાપ બનીને આપણી સામે જ ફેણ કાઢશે. આવા બદ ઈરાદાથી ભળતા સતપંથ ના ભાઇઓથી આપણને સાવચેત 
રહેવું પડશે. 


બેંગલોરથી પધારેલ શ્રી રમેશભાઈ ગોરાણીએ સનાતન ધર્મ વિષે સભાજનોને ખુબજ સારી રીતે સમજણ આપીને સચોટ અને 
સત્યથી ભરેલ વક્તવ્યથી લોકોને પ્રભાવિત કર્યા હતા. સમયની મર્યાદા હતી તેમછતાં લોકોને ટૂંકમાં સમાજના અને જ્ઞાતિના 
ઈતિહાસની જાણ કરી હતી. 


નાશિકની ત્રણે સમાજે સાથે મળીને એલાન કર્યું કે તેઓ કેન્દ્રિય સમાજના તમામઆદેશોનું સંપૂર્ણ રીતે પાલન કરશે અને તેમના 
દરેક સભ્યોને પાલન કરાવશે. અને નાશિકની ત્રણે સમાજોનો જે કોઈ પણ સભ્ય આ આદેશનું પાલન નહિ કરે તે સમાજમાં 
રહી નહિ શકે એવું જણાવ્યું હતું. 


આ રીતે સનાતન જાગૃતિ સમિતિની સનાતની ચળવળ હવે ધીમી પણ મકામતાથી સમગ્ર ભારતમાં ખુબજ સફળતા પૂર્વક 
આગળ વધી રહી છે તે એક આનંદની વાત છે. અંતમાં સભા અધ્યક્ષે સભાજનોને એવી બાંહેધરી આપી હતી કે જો જરૂરત 
પડશે તો સમગ્ર કચ્છ કડવા સનાતની પાટીદારોનું એક વિરાટ સંમેલન નાશિક મુકામે યોજવાની અમારી તેયારી છે. તમારા 
આદેશની અમે રાહજોઈશું. આ હતો નાશીકની સભાનો ટૂંકો અહેવાલ. 


પ્રસ્‍તુત કરતા શ્રી રમેશભાઈ વાગડિયાઃ 

નોંધઃ પાટીદાર સૌરભના તંત્રી સી.કે. સાહેબને જણાવવાનું કે તમોને આ સભાના ફોટા જોઈતા હોય તો શરદભાઈ માવાણીને 
ફોન કરજો એ તમોને મોકલાવી દેવાની વ્યવસ્થા કરશે. 

શરદભાઈનો ફોન આ પ્રમાણે છે. મો. ૦૯૪૨૨૨૫૧૦૮૨ અને ૦ ૨૫૩-૨૪૬૯૭૪૭૮ અને ૦૨૫૩-૨૫૦૮૪૫૬. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૩૮ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૧૫.૧૧.૨૦૧૦ ના પાટીદાર સંદેશને લખેલ જવાબો 

પાટીદાર સંદેશ ના તા. ૧૦.૧૦.૨૦૧૦ ના અંક માં છપાએલ તંત્રી લેખને અ.ભા.ક.ક.પા.સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ નો 
સચોટ જવાબ 

પાટીદાર સંદેશ ના તા. ૧૦.૧૦.૨૦૧૦ ના અંક માં છપાએલ તંત્રી લેખ પૂરે પુરો સત્ય થી વેગળો અને એક તરફી (સતપંથ 
તરફી) માનસિકતા ધરાવતી વ્યક્તિઓએ લખેલ લેખ છે. આને લીધે સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની જ્ઞાતિની લાગણી 
દુભાય તેમજ ગેરમાર્ગે દોરાય તેવો પૂરે પુરો સંભવ છે. છેલ્લા ૫૦-૬૦ વરસમાં આપણી સનાતની જ્ઞાતિએ (કેન્દ્રીય સમાજે) 
સતપંથના પ્રશ્નો ઘણું બધું ભોગવ્યું છે. અરે, સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજે સતપંથના પ્રશ્ને પોતાની મૂળ 
ઓળખ સ્પષ્ટ કરવી પડી છે . એટલુંજ નહિ સતપંથ મુદ્દાને લઈને કેન્દ્રીય સમાજે પોતાની આર્થિક સદ્ધરતાને નેવે મુકવી પડી છે. 
જે પાયા ઉપર, જે ઉદ્દેશોને લઈને, જે હેતુઓને માટે અને જે સંદર્ભોને ધ્યાનમાં રાખીને શ્રી અ. ભા. ક. ક. પા. સમાજ ની 
(કેન્દ્રીય સમાજની) ઘડતર થઇ હતી તેનો તો છેલ્લા અમુક પ્રમુખોની આગેવાની તળે ધ્વંશ થતો જોવામાં આવ્યો. 

આમતો આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના સુધારક વડીલો દ્વારા છેક ૧૯૪૦ ના દાયકામાં કરવામાં આવી હતી ત્યારે તેનું 
નામહતું “શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની સમાજ” અને તેના પ્રથમપ્રમુખ હતા શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી અને 
પ્રથમમહામંત્રી હતા શ્રી નથુભાઈ નાનજી કેશરાણી. ત્યાર પછી બંધારણીય ધોરણે વિધિવત રીતે આ સમાજની સ્થાપના 
૧૯૬૦માં જ્યારે કરવામાં આવી ત્યારે સ્વાગત પ્રમુખ તરીકે મથલના સુધારક વડીલ શ્રી પરબત લખુ પોકાર અને પ્રથમપ્રમુખ 
તરીકે વિરાણી વાળા વડીલ શ્રી શિવદાસ કાનજી નાકરાણીની વરણી કરવામાં આવી હતી અને વડીલ શ્રી ભીમજીભાઈ કેશરા 
લીંબાણી (સલાટ) જેવા વડીલ ખજાનચી રહ્યા હતા. ૧૯૬૦ માં બોડ'ગ ના ઉદ્ધાટન વખતે સ્વાગત પ્રમુખ શ્રી પરબત લખું 
પોકારે જણાવ્યું હતું કે; 


“આપણી જ્ઞાતિની કરાંચી (હાલ પાકિસ્તાનમાં) અને મુંબઈની પરિષદો મેળવવામાં અને એ પરિષદો દ્વારા જ્ઞાતિમાં 
સુધારણાની પ્રવૃત્તિ શુરુ કરનાર એ નર શાદુલ સ્વર્ગસ્થ શ્રી નારાયણજી રામજી લીમ્બાણી નું મને સહેજે સ્મરણ થઇ જાય છે. એ 
હકીકતનો ઈનકાર થઈ શકે એમનથી કે “જો શ્રી નારાયણજીભાઈએ સમાજ સુધારાની પ્રવૃત્તિનો ઝંડો એ દિવસોમાં ના 
ફરકાવ્યો હોત તો આપણી જ્ઞાતિની આજે કેવી દુદશા હોત તેનો વિચાર માત્ર કરતાં પણ કંપારી છૂટે છે.”” 


તે વખત ના પ્રમુખ શ્રી શિવદાસ કાનજી નાકરાણીએ તેમના ભાષણ માં જણાવ્યું હતું કે “આપણી જ્ઞાતિ ની સર્વ પ્રથમપરિષદો 
કરાંચી અને મુંબઈ માં મળી હતી તેની પાછળ એક વ્યક્તિની જલવંત તપશ્ચર્યા હતી અને એ વ્યકિત તે પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રી 
નારાયણજી રામજી લીંબાણી. આપણી જ્ઞાતિની પ્રગતિનો પાયો નાખનાર શ્રી નારાયણજી ભાઈ હતા. અજ્ઞાન અને અંધારામાં 
અટવાયેલી આપણી જ્ઞાતિના શ્રી નારાયણજી ભાઈ જ્યોતિર્ધર હતા. જ્ઞાતિ ઉપર બની બેઠેલા મોટેરાઓની (પીરાણા ના દલાલો 
ની) નાગચૂડમાંથી એમણે જ્ઞાતિને છોડાવી. શ્રી નારાયણજી ભાઈને જ સર્વ પ્રથમલાગ્યું કે આપણી જ્ઞાતિને સુધારવાની ને 
કેળવવાની જરૂરત પરિષદ જેવી યોજનાઓથીજ મહદઅંશે પાર પડી શકે. એ બધી પરિષદો એમની પ્રેરણા અને દોરવણી નીચે 
મળી હતી. શ્રી નારાયણજી ભાઈના સ્વર્ગવાસ પછી એ પ્રવૃત્તિ કંઇક મંદ પડતી હોય તેમલાગ્યું પરંતુ મંદ પડેલી પ્રવૃત્તિમાં ફરી 
એક વખત જોમઅને જોશ પૂર્યા આપણા બીજા અગ્રણી જ્ઞાતિ ભાઈઓએ. આમાંથી હું માત્ર બે નામોનો જ નિદેશ કરીશઃ એક 
શ્રી રતનશીભાઈ ખીમજી વિરાણી વાળા, જેમણે આ પરિષદો વચ્ચેના લાંબા ગાળા દરમ્યાન શ્રી નારાયણજી ભાઈએ અધૂરું 
મુકેલું કાર્ય આગળ ધધપાવ્યું. એટલુંજ માત્ર નહિ પણ કચ્છ, ગુજરાત અને અન્ય પ્રદેશોમાં વારંવાર પ્રવાસ કરીને સુધારાની 
મશાલ જલતી રાખી. આપણા કમનસીબે શ્રી રતનશી ભાઈ આજે અહીં હાજર નથી. તેઓશ્રીની નાદુરસ્ત તબિયતને લીધે તેઓ 
અહીં હાજર રહી શક્યા નથી. પરંતુ મારી ચોક્કસ ખાતરી છે કે તેઓ દુર મુંબઈ માં બેઠાં બેઠાંય આપણી પરિષદ ઉપર 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૭૩૯ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આશીર્વાદ વરસાવી રહ્યા હશે. બીજા એવા ભાઈ જેમણે શ્રી રતનશી ભાઈને એમના કાર્યમાં સાથ આપ્યો તે આપણા શ્રી 
નથુભાઈ નાનજી, તેઓ અહીં હાજર છે એટલે તેમના વિષે કંઈક કહેતા હું ક્ષેભ્‌ અનુભવું છું.” 


ઉપરોક્ત ભાષણોથી એ પુરવાર થાય છે કે આ સમાજ ની (કેન્દ્રીય સમાજની) રચના/સ્થાપના એવા સુધારક વડીલો દ્વારા 
કરવામાં આવી હતી કે જેઓને ચોક્કસ પણે એવું લાગ્યું હતું કેપીરાણા સતપંથ મત આપણી જ્ઞાતિને લાયક ધર્મ નથી અને તે 
મત માં રહીને આપણી જ્ઞાતિની ઓળખ એક મુમના મુસલમાન તરીકે થવા જઈ રહી છે અને થઇ જશે તેથી સત્વરે તેનો ત્યાગ 
કરવો પડશે અને તેથી તેઓએ તેનો સદંતર પણે ત્યાગ કરી આપણા મૂળ સનાતન હિન્દુ ધર્મનો પુનઃ અંગીકાર કરી જ્ઞાતિને 
સનાતન ધર્મ તરફ વાળીને માત્ર અને માત્ર તેમના (સનાતાનીઓના) હિતોની રક્ષા કરવા (સતપંથીઓ ના હિતોની રક્ષા કરવા 
નહી) હેતુ થી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કરી હતી. 


ઉપરોક્ત બાબતો તેમજ તેના જેવી ઘણી બધી બાબતોનો આપણી જ્ઞાતિ અને આપણી સમાજનો ઈતિહાસ ગવાહ છે. પણ 
હાલમાં જ્યારે પાટીદાર સંદેશ માસિક પત્રિકા માં (જેનો જ્ઞાતિનું મુખપત્ર તરીકે ઉલ્લેખ થતો હતો, પણ છે નહીં) સનાતની 
ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજને અને તેની નેતાગીરી ને ભાંડવા માં આવી ત્યારે અમારું લોહી ઉકળી ઉઠ્યું અને 
મનમાં પ્રશ્નો ઉદભવ્યા કે આ પાટીદાર સંદેશ ના કહેવાતા વિદ્દાન તંત્રીઓ ને શું થઇ ગયું છે? આ તંત્રીઓ 

૧. શું સનાતાનીઓ છે કે પછી પીરાણા સતપંથ ધર્મ પાળતા સતપંથીઓ છે? 

૨. કેપછી સનાતની હિન્દુ હોવાનો ડોળ કરીને સનાતાનીઓના સ્વાંગમાં સતપંથીઓ છે. 

૩. કે પછી માત્ર અને માત્ર આર્થિક લાભને ખાતર પોતાની તઠસ્થતાને નેવે મુકીને સતપંથ અને સતપંથીઓ તરફ નું 


લખાણ લખી રહ્યા છે? 


આ કહેવાતા વિદ્ઠાન તંત્રીશ્રીઓ એ લખેલા તેમના તંત્રી લેખ માં કેન્દ્રીય સમાજના હોદેદારો અને કેન્દ્રીય સમાજ ઉપર આરોપો 
લગાડ્યા છે તે તદ્ન ખોટા, પાયા વિહોણા અને પીરાણા સતપંથ તરફી માનસિકતા ધરાવતા લેખો છે. તદઉપરાંત પરોક્ષ રૂપે 
તેઓએ શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા.સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના આગેવાનો ઉપર પણ આરોપો લગાડ્યા છે. તેના સચોટ જવાબો 
અમો અહી જ્ઞાતિને સાચી હકીકતોની જાણ થાય તે માત્ર હેતુ થી આપી રહ્યા છીએ. આ સચોટ જવાબો પાટીદાર સૌરભ, ઉમા 
દર્પણ તેમજપાટીદાર સંદેશમાં અક્ક્ષરસ પ્રગટ થાય તેવું અમે ઈચ્ઠીએ છીએ. 


૧. પાટીદાર સંદેશનો આરોપઃ 
“એક સમયની ગૌરવશાળી (કેન્દ્રીય) સમાજમાં શુરુ થયો....... અંધાધૂંધી નો માહોલ”” 


જાગૃતિ સમિતિનો જવાબઃ 

આપણી કેન્દ્રીય સમાજ ગૌરવશાળી હતી, છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે. કદાચ સતપંથીઓ અથવા તો તેના તરફ જોક 
ધરાવતી વ્યક્તિઓ માટે નહિ હોય. જે સતપંથને લઈને આખી જ્ઞાતિની ઓળખ એક મુમના મુસલમાન તરીકે થતી હતી તેને 
ભૂંસવા માટે થઈને આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ના કે ૫૦ વરસ પછી એ જ કલંકિત સતપંથ મત ને 
જ્ઞાતિમાં અને સમાજમાં પ્રોત્સાહન આપવા માટે થઇ હતી. કેન્દ્રીય સમાજના સ્થાપક વડીલોનો ચોખ્ખો આદેશ (લ.૬/(ર 
॥/0/1૫0/18) હતો કે આ સમાજમાં જ્ઞાતિના ફક્ત અને ફક્ત એવા માણસો જ રહી શકશે જેઓએ સતપંથ મત નો સદાય ને 
માટે ત્યાગ કર્યો હોય અને આપણા મૂળ સનાતન હિન્દુ ધર્મનો પુનઃ અંગીકાર કર્યો હોય. પણ આ આદેશ ઉપર દૂધ અને દહીંમાં 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૪૦ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


પગ રાખવા વાળા સમાજના ચંદ માણસોને લઈને કુઠારાઘાત થતો જોવામાં આવ્યો. ત્યારે આજની આપણી કેન્દ્રીય સમાજના 
નેતાઓને લાગ્યું કે આ બરાબર થતું નથી, કયાંક આપણે ચુક્યા છીએ ત્યારે તેઓએ શ્વેતપત્ર અથવા તો બંધારણ માં સ્પષ્ટતાઓ 
અથવા તો પંચમઅધિવેશન માં જ્ઞાતિના રીતીરીવાજોમાં સ્પષ્ટતાઓ આણીને તા.૧.૭.૨૦૧૦ ના આદેશ પત્ર જાહેર કરીને 
કેન્દ્રીય સમાજ એક સનાતની હિન્દુ તરીકેની ઓળખ ધરાવતી સમાજ છે એવું જાહેર કરવું શું ગુનો છે! અને એ સમાજમાં ફક્ત 
અને ફક્ત સનાતન હિન્દુ ધર્મને અનુસરતા -પાળતા (સતપંથ ધર્મપાળતા નહી) કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના વંસજો જ રહી 
શકશે એવું જાહેર કરે તો તેની નેતાગીરીને નબળી અને નિષ્ફળ નેતાગીરી છે તેમજાહેર કરવું સરાસર ખોટું છે અને તે ખોટું 
કામઆ પાટીદાર સંદેશે કર્યું છે. પાટીદાર સંદેશના કહેવાતા વિઠ્દાન તંત્રીઓ સતપંથ તરફી માનસિકતાથી પીડાઈ રહ્યા હોય 
તેવું દેખાય છે. તેમના આવા વિધાનો થી કેન્દ્રીય સમાજની સનાતની જ્ઞાતિમાં દહેશત ફેલાય તે હેતુ માત્ર થી આવું લખાણ લખ્યું 
છે એવું ચોક્ખું દેખાઈ આવે છે. 


૨. પાટીદાર સંદેશ નો આરોપઃ 
“એપ્રિલ ૨૦૧૦ નાઅંક માં પ્રસિદ્ધ કરેલ કે શ્વેતપત્ર બહાર પાડવા માટે જવાબદાર મિત્રો એ સમાજ ઉપર પડનારી દુરગામી 
અસરોની લેશ માત્ર દરકાર કરી નથી.” 


જાગૃતિ સમિતિનો જવાબઃ 

દુરગામી અસરો પડે તે હેતુ થી તો શ્ચેતપત્ર કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. એટલી તો કહેવાતા પાટીદાર 
સંદેશના વિદ્ધાન તંત્રીઓને ખબર હોવી જોઈએ. ૫૦-૫૦ વરસ થી સતપંથ બાબતે દૂધ અને દહીં માં પગ રાખનારા 
મવાળવાદીઓને લીધે સમાજે ઘણું બધું ભોગવ્યું છે. સાથે સાથે સમજના સનાતની ભાઈઓએ પણ સનાતન ધર્મ બાબતે ગણી 
બધી તકલીફો સહન કરી છે. ત્યારે સતપંથ સમાજે તેના પીરાણા સતપંથ ધર્મને માથે ખણીને સનાતનીઓના ભોગે તે ધર્મ 
કેન્દ્રીય સમાજમાં નિષેધ હોવા છતાં વેંઢાર્યો છે. ને એ સતપંથ સમાજ જ્ઞાતિમાં સતપંથ ધર્મ બાબતે ફરી પાછું કાઠું કાઢતી ગયી. 
કોઈ કહેવા વાળું નોતું એમને. કારણ કે એમની પોતાની સતપંથ સમાજ અલગ હતી જ. સતપંથીઓ ને પીરાણા ધર્મ મુકીને 
આવરી લેવા માટે કેન્દ્રીય સમાજે ૫૦-૫૦ વરસ સુધી રાહ જોઈ. અરે કેન્દ્રીય સમાજે સનાતાનીઓના ભોગે માંડ આ 
સતપંથીઓ પીરાણા સતપંથને મુકીને સમાજના સનાતની પ્રવાહમાં ભળી જાય તે માટે તેઓની ખૂબ થાબડ-થુબડ અત્યાર સુધી 
કરતી રહી. તેમકરવામાં કેન્દ્રીય સમાજે તેના સનાતન ધમને વેગળો રાખ્યો. કોઈ પણ સમાજ ધર્મ વિહોણી તો ન જ હોઈ શકે. 
ધર્મ અને સમાજ એક જ સિક્કા ની બે બાજુઓ છે. તદઉપરાંત જ્યાં એકજ ધર્મ પળાતો હોય તેને જ સમાજ કહેવાય. તે પ્રમાણે 
સનાતન ધર્મ છે એટલે કેન્દ્રીય સમાજ છે અને કેન્દ્રીય સમાજ છે એટલે કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ માં સનાતન ધર્મ છે. જ્ઞાતિએ 
ખાસ નોંધ લેવા જેવી વાત એ છે કે કેન્દ્રીય સમાજે બહાર પાડેલ “શ્વેતપત્ર' અને ત્યાર બાદ તા. ૭.૫.૨૦૧૦માં કરેલ બંધારણ 
માં ફેરફારો, તા. ૧૨.૫.૨ર૦૧૦ ના પંચમઅધિવેશન માં લેવાયેલ નિર્ણયોના અમલીકરણ થી સમાજમાં દુરગામી અસરો 
બહુજ સારી પડનારી છે . છેવટે કેન્દ્રીય સમાજે એની એક સનાતની સમાજ તરીકેની ઓળખ જાહેર કરી દીધી અને તેજ ઓળખ 
તેની સ્થાપના વખતેની હતી. તેમાં કોઈને કંઈ વાંધો શા માટે હોવો જોઈએ? વાંધો તો ફક્ત પાટીદાર સંદેશ જેવા મવાળવાદીઓ 
ને જ છે. પાટીદાર સંદેશ બરાડા પાડે છે કેસનાતન અને સતપંથ ના પ્રશ્નો સમાજ માં છે તે સાંપ્રદાયિક વિવાદો છે. ભલા માણસ 
સંપ્રદાય અને ધર્મ માં કંઈક ફરક છે કે નહિ તેને સમજો. સમાજ માં અત્યારે ચાલી રહેલા વિવાદો સાંપ્રદાયિક નથી, તે વિવાદો 
છે ધાર્મિક. તે વિવાદો છે સનાતન ધર્મ અને વિધર્મો વચ્ચેના (સનાતન ધર્મ અને સતપંથ ધર્મ વચ્ચેના) જે સતપંથ ધર્મને કેન્દ્રીય 
સમાજમાં નીષેધ ફરમાવવામાં આવેલો છે તેનો ઈતિહાસ ગવાહ છે. હા સનાતન હિન્દુ ધર્મ હેઠળ વિવિધ સંપ્રદાયો આવકાર્ય છે 
પણ પીરાણા સતપંથ મત એક શિયા મુસલીમધર્મનો ફાંટો છે અને તે આપણી જ્ઞાતિ માટે લાયક ધર્મ નોતો, અત્યારે પણ નથી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


અને ભવિષ્યમાં પણ નથી રહેવાનો એટલે તે આપણી માટે વિધર્મ છે . હવે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ સનાતન ધર્મ બાબતે સ્પષ્ટ 
થઈ ગઈ છે અને તેની દુરગામી અસરો સારી અને હકારાત્મક જ પડનારી છે તેમાં બે મત નથી. 


૩. પાટીદાર સંદેશનો આરોપઃ 
“ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન (ઊંઝા) ના શ્રી મણીભાઈ “મમ્મી' જે સમાજ ના વખાણ કરતાં થાકતા નથી તે કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સમાજનીપ્રતિષ્ઠા સાવ ભાંગીને ભુક્કો થઇ ગઈ છે તેમાં શંકાને સ્થાન નથી” 


જાગૃતિ સમિતિનો જવાબઃ 

પાટીદાર સંદેશના વિદ્વાન તંત્રીઓની આ વાત તદ્ન ખોટી છે. છેલ્લા ૧૨-૧૫ મહિના માં મેં રમેશભાઈ વાગડિયાએ) અને 
શ્રી હિમ્મતભાઈ ખેતાણી એ ચાર ચાર વખત આ વડીલ શ્રી મણીભાઈ “મમ્મી' ની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી છે . તે વખતે તેઓશ્રીએ 
ચિંતા વ્યક્ત કરતાં કહ્યું હતું કે આપણી જ્ઞાતિને કલંક રૂપ પીરાણા સતપંથ મત માં હજુએ કચ્છ કડવા પાટીદારો અટવાયા પડ્યા 
છે તેનો મને અફસોસ છે. ચાર ચાર કલાકની લાંબી ચચમાં તેઓ શ્રી એ ૧૯૭૮ ની મીનીટ બૂક કાઢીને અમોને બતાવ્યું હતું કે 
આ ઊંઝા ઉમીયા માતાજી સંસ્થાએ કડવા પાટીદારોને પીરાણા સતપંથ મતમાં થી બહાર કાઢવા એક કમિટીની રચના છેક સન 
૧૯૭૮ માં કરી હતી અને તે કમીટીના તેઓ પોતે પણ એક મુખ્ય સભ્ય હતા. આ ઠરાવ અહીં અક્ષરસ રજુ કરવાનું મન અમોને 
સહેજે થઇ જાય છે. 


ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ઊંઝા કારોબારી સભા ઠરાવ ક્રમાંક નંબર ૧૪/૧૬.૧૧.૧૯૪૭૮. સંવત ૨૦૩૫, કારતક વદ-ર 
(બીજ). 


અજેન્ડાઃ પાટીદાર પરિવારમાં કેટલાક લોકો પીરાણા સતપંથમાં ભળી રહ્યા છે તેમણે રોકવા માટે પ્રયાસ કરવા અંગે ઠરાવ. 


૭રાવઃ 
“કચ્છ કડવા પાટીદારો માંથી તથા ખેડા જીલ્લામાં થી કેટલાક કુટુંબોએ પીરાણા સતપંથ સ્વીકારેલો છે તેમજ બીજા કુટુંબો પણ 
આ પંથ તરફ ભળી રહ્યા છે તે તેમને સાચી સનાતન ધર્મની સમજ આપી તે તરફ જતા અટકાવવા માટે પ્રયાસ કરવા માટે 
નીચેના સભ્યોની કમીટી નીમવામાં આવે છે” 

૧. મણીભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ ઊંઝા 

૨. મનજીભાઈ કરસનભાઈ પટેલ હરીપુરા 

૩. બેચરભાઈ વ્રજભાઇ પટેલ 

૪. હરિપ્રસાદ પટેલ 

પ. પ્રમુખ શ્રી દુગપ્રિસાદ 


શ્રી મણીભાઈ “મમ્મી' એ અફસોસ વ્યક્ત કયો હતો કે મને પણ તેમાં સફળતા ન મળી તે બદલ હું ક્ષેભ અનુભવું છું. અમોને 
ના છુટકે આ વાત અહીં કરવી પડે છે કે આ મહાપુરુષ મણીભાઈ “મમ્મી'એ અમારી સમક્ષ કેન્દ્રીય સમાજના માજી પ્રમુખ શ્રી 
વાલજીભાઈ વાડિયા તેમજ હાલના પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ નાકરાણીને અમારી હાજરી માં ફોન કરીને જણાવી દીધું હતું કેઃ 
“આપ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના પ્રમુખ છો અને પ્રમુખ હોવાને નાતે હું તમોને જણાવું છું કે પીરાણા સતપંથ બાબતે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તમારી સમાજે ઘણું બધું ભોગવ્યું છે. તમારા પૂર્વજો નારાયણજી બાપા અને રતનશી બાપાએ જે પીરાણા સતપંથ મત બાબતે 
સ્પષ્ટતાઓ કરી હતી તેના ૧ ટકા જેટલીએ સ્પષ્ટતા આજે તમે લોકો નથી કરતા. હવે તમે તે બાબતે સ્પષ્ટ થઇ જાઓ. નહિ તો 
પીરાણા સતપંથ સમાજના ભાઈઓ તમારી કેન્દ્રીય સમાજની ઘોર ખોદી નાખશે. હવે પછીના દિવસોમાં તમારે સ્પષ્ટતા કરીને 
આ પીરાણા સતપંથીઓ ની સાથે બે વાતો કરવી પડશે તો જ તમે આ પ્રશ્ને સફળ થશો. 

૧. એક વાત એ કે આ સતપંથીઓ જોડે તમે સામાજિક સંબંધો જેવા કે દીકરીઓ લેવાનું અને દીકરીઓ દેવાનું બંધ 

કરો અને 

૨. બીજી વાત એ કે આ સતપંથી ભાઈઓ જોડે સહિયારી મિલકતો વસાવવાનું બંધ કરો.” 
“આબે વસ્તુ જ્યાં સુધી તમે નહિ કરો ત્યાં સુધી સતપંથના પ્રશ્ને તમો સફળ થવાના નથી,નથી અને નથી. અને ત્યાં સુધી તમારી 
કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજને શુદ્ધ સનાતની હિન્દુ સમાજ બનાવી શકવાના નથી.”” 


૪.પાટીદાર સંદેશનો આરોપઃ 

“અમે (પાટીદાર સંદેશ) આ સ્થાને થી એ વાત સ્પષ્ટ કરવા માંગીએ છીએ કે કેન્દ્રીય સમાજે શ્વેતપત્ર બહાર પાડીને 
અધિવેશનમાં સનાતન-સત્પંથ વિવાદ અંગે જે નિર્ણયો લીધા તેની સઈદ કે ઔચિત્ય માં પડવા માંગતા નથી (કારણ કે તે 
સમાજનો અધિકાર છે અને તે ઈચ્છે તે કરી શકે છે)....... કેન્દ્રીય સમાજે મમત ને કારણે જે રીતે, ઝનુની વાતાવરણમાં આ 
પ્રશ્નો નો ઉકેલ લાવવા માં આવ્યો, તેનાથી સમગ્ર સમાજમાં અજંપા ભરી સ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે. કેન્દ્રીય નેતૃત્વ તો માત્ર ઠરાવો 
કરીને તેના અમલીકરણ ની જવાબદારી “સ્થાનિક સમાજો' ઉપર છોડીને, અલિપ્ત થઈને બેસી ગયું છે....... યા 


જાગૃતિ સમિતિનો જવાબઃ 

આ વાત પણ તદન ખોટી અને સત્ય થી વેગળી છે. સમય સમય ઉપર કેન્દ્રીય નેતાગીરીએ નીડરતા વાપરી છે અને ઝોન 
સમાજોને અને ઘટક સનાતની સમાજોને યોગ્ય આદેશો આપી ત્યાં ની પરિસ્થિતિનો તાગ પણ મેળવતી રહી છે. તાગ નથી 
મેળવ્યો તેવો એકાદ દાખલો તો આપો ભાઈ શ્રી તંત્રી શ્રીઓ;. ૫૦-૫૦ વારસો માં જે સતપંથ પ્રશ્ને બેદરકાર રહીને સમાજે 
ભોગવ્યું છે તેનો ખ્યાલ આ કહેવાતા વિદ્ઠાન તંત્રીઓને નથી આવતો તે અફસોસ ની વાત છે. પણ જે પીરાણા સતપંથ મતને 
લઈને આખી જ્ઞાતિ કલંકેત થઇ હતી તેજ સતપંથને બિરદાવવા માટે આ પાટીદાર સંદેશના વિદ્દાન તંત્રીશ્રીઓ કટીબદ્ધ થયા છે 
તે તો તેમના લાખાણો ઉપરથી દેખાઈ આવે છે. આજે સમગ્ર જ્ઞાતિમાં સર્વત્ર જાગૃતિ આવી છે, પીરાણા સતપંથ (જે આખી 
જ્ઞાતિ માટે કલંકરૂપ છે) તેના વિરુધ્ધનું જે વાતાવરણ ઉભું થયું છે, તે પાટીદાર સંદેશ અને તેના વિદ્ઠાન તંત્રીઓ થી જોવાતું નથી 
તેના ઠોસ અને અકળ કારણો છે તે અમો અત્યારે કહેવા નથી માંગતા. 


પ.પાટીદાર સંદેશ નો આરોપઃ 

“હાલમાં સમગ્ર સમાજમાં ઠેર ઠેર નેતાઓ જોવા મળે છે”. આવા દરેક નેતાઓ એમ માને છે કે “સમાજનું હિત માત્ર તેઓજ 
વિચારી શકે છે” આવા જાતે બની બેઠેલા નેતાઓનાં આગ ઝરતાં વક્તવ્યો, સમાજની એકતા જોખમાવતા નિવેદનો કે 
સમાજના સંગઠનને તોડી નાખતા વ્યહવારો પ્રતિ કેન્દ્રીય નેતાગીરી મુક પ્રેક્ષક બનીને માત્ર તમાશો નિહાળી રહી છે અથવા 
આડકતરી રીતે તેમણે સમર્થન આપી રહી છે તેમ કહીએ તો કંઈ ખોટું નથી........ 


જાગૃતિ સમિતિનો જવાબઃ 
વિદ્ધાન તંત્રી સાહેબો તમે જેમ તમારું મંતવ્ય તંત્રી સ્થાને થી આપો છો તે સમાજને હલબલાવી નાખે તેવું હોય છે અને જ્ઞાતિને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૪૩ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ગેરમાર્ગે દોરે તેવું હોય છે તે બધુયે સમાજ અને સમાજના સનાતની ભાઈઓ ચલાવી લે એવું માનો છો? સમાજમાં શું થવું 
જોઈએ? સમાજ કેમ ચાલવી જોઈએ તે કહેવાનો અબાધિત અધિકાર માત્ર તમોને જ છે એવું માનો છો? તો તમે ખાંડ ખાઓ 
છો. ગોળ ગોળ જવાબો આપવાને બદલે સ્પષ્ટ લખીને જણાવો કે તમે (પાટીદાર સંદેશ) સતપંથ ધર્મને હિન્દુ ધર્મ તરીકે માને 
છે. અને જો તે હિન્દુ ધર્મનથી તો કહો કે તે મુશ્લીમ ધર્મનું એક ફૉંટું છે. પછી સ્પષ્ટ લખો કે પીરણા સતપંથ ધર્મને કેન્દ્રીય સમાજ 
માં સ્થાન છે કે નહિ. તમારા વિચારો શું છે તે સ્પષ્ટ તો કરો. સતપંથના પ્રશ્ને તમારા જેવા મવાળવાદી, દૂધ અને દહીં માં પગ 
રાખવા વાળા લોકોની વાતોમાં આવી જઈને આ સમાજે ઘણું બધું ભોગવ્યું છે અને ગણું બધું ગુમાવ્યું પણ છે. એના લીધે 
સમાજમાં કોઈ વાતની સ્પષ્ટતા પ્રવર્તતી નથી. એના જવાબદાર તમે અને તમારા જેવા લોકો છો. આ બધી વસ્તુની તમોને 
ખબર હોવા છતાં અજાણ બનવાની કોશિશ કરો છો. તમારા જેવા લોકોએ સમાજનો દાટ વાળ્યો છે. તેની નોંધ હવે સમાજના 
બહોળા વર્ગે (સનાતાનીઓએ) લઇ લીધી છે, તમારું મવાળપણું હવે ઉઘાડું પડી ગયું છે. અને લોકો હવે જાગૃત થઇ ગયા છે, 
કોઈ પણ પ્રકારની અસ્પષ્ટતાઓ હવે ચલાવી લેવાના નથી. તમે ફોડ પાડીને શા માટે નથી કહેતા કે એ બની બેઠેલા નેતાઓ 
કોણ છે? એ બની બેઠેલા નેતાઓ ને લીધે તો સમાજ માં છેલ્લા ૫૦ વરસ માં નથી આવી તેવી જાગૃતિ આવી છે. તેની સર્વત્ર 
પ્રશંશા થઇ રહી છે તે તમારાથી જોવાતું નથી? તેઓ સમાજની એકતા નથી તોડતા પણ સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય 
સમાજમાં સનાતાનીઓ ની એકતા મજબુત કરી રહ્યા છે, સમાજને એક દિશા આપી રહ્યા છે. તેની નોંધ લેજો. નહિ તો ફેંકાઈ 
જશો. ગોત્યા નહિજડો. તમે જે એકતા ની વાત કરો છો તે સનાતન અને સતપંથ ની એકતાની વાત કરો છો તે લાંબા ગાળા માટે 
ઈચ્છનીય નથી અને સમાજને લાભદાયક પણ નથી. કેન્દ્રીય નેતાગીરી ઉપર તમે શંકા કરો છો ફક્ત એટલા માટે કે આ 
સમાજના ધુરીણોને મોડે મોડે પણ હવે સમજાયું છે કે સ્થાપના વખતના સ્થાપક વડીલોનો આદેશ શું હતો? મેન્ડેટ શું હતો? 
કેન્દ્રીય સમાજ બની બેઠેલા નેતાઓને આડકતરી રીતે સમર્થન નથી આપતી સાહેબ. અમે તો કહીએ છીએ કે કે કેન્દ્રીય 
સમાજની નેતાગીરી સમજીને ખુલ્લેઆમ સમર્થન આપી રહી છે. તમારા જેવા, બે બાજુ ચાલવા વાળા લોકોને લીધે પહેલાં 
સમર્થન આપી નોતી શકતી પણ હવે તેમને સમજાઈ ગયું છે કે શું સાચું અને શું ખોટું છે. તમારી સલાહની જરૂર નથી. અને ખોટી 
સલાહ હવે આપવાનું બંધ કરો. સતપંથ અને સનાતન સમાજો ને આપના સ્થાપક સુધારક વડીલોને એક રાખવી હોત તો તે 
સમયે હયાત સતપંથ સમાજને મુકીને સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના પણ કરી ના હોત. તંત્રી 
સાહેબો, જરા ઈતિહાસનાં પાના તો ખોલીને જુઓ તો ખરા, એનું મનન કરો કે એક મુસલમાન પીર બાવા ઈમામશાહ સ્થાપિત 
પીરાણા સતપંથ ને લીધે જ્ઞાતિને શું શું ભોગવવું પડ્યું છે અને આજે એજ સતપંથ સમાજે તેના ધર્મ માં ફેરફારો કરીને કેન્દ્રીય 
સમાજના સનાતાનીઓ સાથે છેતરપીંડી કરીને તે સતપંથ ધર્મ એક હિન્દુ ધર્મ છે એમ ઠસાવવા માંગતા હોય તો તે લોકો અને 
તમારા જેવા લોકો કેન્દ્રીય સમાજની એકતા અને સનાતની હિન્દુ જ્ઞાતિની એકતા તોડો છો તેવું પુરવાર થાય છે. 


૬, પાટીદાર સંદેશ નો આરોપઃ 
“ ,, કંમનસીબે સતપંથ નો પ્રશ્ન અવિચારી, ઉતાવળે, અને અણધડ રીતે હલ થવાથી સમગ્ર ભારતભર માં ઠેર ઠેર વિચિત્ર 
પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ છે. સાચું કહીએ તો સામાજિક ક્ષેત્રે અંધાધૂંધી સર્જાઈ છે.” 


જાગૃતિ સમીતીનો જવાબ 

ખરું પૂછો તો સતપંથ ધર્મ નો પ્રશ્ન સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજનો પ્રશ્ન જ નથી. પાટીદાર સંદેશ જેવા 
મવાળ વાદીઓ એ ઉભો કરેલો આ પ્રશ્ન છે. એવા લોકોએ કેન્દ્રીય સમાજ ઉપર સતપંથ નો વિવાદ ઠોકી બેસાડ્યો છે. અને 
લાખો અજાણ લોકો આમાં દોરવાઈ ગયા હતા પણ હવે તેઓને સમજણ પડી ગઈ છે. હા, સુધારક વડીલોએ એક સપનું સેવ્યું 
હતું કે આખી જ્ઞાતિ એક દિવસ જ્ઞાતિ માટે કલંક રૂપ એવા સતપંથ ધર્મ નો સદાય ને માટે ત્યાગ કરીને કેન્દ્રીય સમાજના 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૪૪ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ન્‌ 


સનાતની પ્રવાહમાં ભળી જશે કચ્છ કડવા પાટીદારોની એક માત્ર સમાજ હશે અને તે કેન્દ્રીય સમાજ માત્ર. પણ તેઓની તે 
આશા ઠગારી નીવડી.કારણ કે ૫૦૦ વરસ જૂની સતપંથ સમાજ આજે પણ મોજુદ છે. તેમને તે છોડાવી જ નથી. ઈમામશાહને 
છોડવો જ નથી. એના માટે જો કોઈ જવાબદાર હોય તો તે બે ઘોડે ચડવા વાળા માણસો. દૂધ અને દહીં માં પગ રાખવા વાળા 
માણસો, અને પાટીદાર સંદેશ જેવા મવાળવાદીઓ. ગામેગામ જ્યાં સતપંથીઓ ની પોતાની સમાજ અસ્તિત્વમાં હોય, જયાં 
પોતાની આસ્થાના કેન્દ્રો (ખાના કહો કે જ્યોતિધામો કહો) તે પણ મોઝુદ હોય, સનાતાનીઓની કેન્દ્રીય સમાજ જેવી પોતાની 
સતપંથ સમાજ મોજુદ હોય, સમગ્ર ખાનાઓ ને જોડતું કેન્દ્ર સમું પીરાણું મોજુદ હોય તેને સનાતની ઓળખ ધરાવતી, ફક્ત 
અને ફક્ત સનાતાનીઓ માટે બનેલી કેન્દ્રીય સમાજની શું જરૂરત પડે? તંત્રી સહોબો અમોને જરા સમજાવો તો ખરા કે એ 
સતપંથીઓ ને કેન્દ્રીય સમાજ ની શી જરૂરત પડે? ફક્ત એટલા માટે કે કેન્દ્રીય સમાજની આડસમાં રહી ને બાવા ઈમામશાહ ને 
પૂજતા રહી ને પીરાણા માં આસ્થા ધરાવીને પોતાને હિન્દુ તરીકે ખપાવવા માટે? આવું કરીને સનાતાનીઓ ની લાગણીઓ ને 
દરરોજ દુભાવવાનું કામ થઇ રહ્યું છે . કેન્દ્રીય સમાજના સનાતાનીઓ ની લાગણીઓ દુભાવવા નો કોઈને હક્ક નથી. તેઓને 
ખબર છે કે જો પીરાણા સતપંથ મુકશું નહિ, બાવા ઈમામાંશાહ ને ભજવાનું મુકશું નહી અને તેથી જો કેન્દ્રીય સમાજની આડસ 
નહિ મળે તો ફરી પાછા મુમના માં ખપી જઈશું. એવી તેઓને દહેશત છે તે ચોક્કસ વાત છે. આ સતપંથીઓ ની સંપૂર્ણ નિષ્ઠા 
તેમની પોતાની સતપંથ સમાજમાં જ છે. તેઓ કેન્દ્રીય સમાજને અને સનાતન ધર્મને કોઈ દિવસ વફાદાર રહ્યા જ નથી. અત્યારે 
જ્યારે સમગ્ર ભારતભરમાં ઠેર ઠેરઆપણે સનાતની છીએ તેવું ખમીર પેદા થયું છે. અને આપણે સૌ સનાતની તરીકેની સમાજો 
ધરાવીએ છીએ તેવી સર્વત્ર જાગૃતિ આવી ગઈ છે ત્યારે પાટીદાર સંદેશ ના આ વિદ્ધાન તંત્રીઓના પેટમાં ફાળ પડી હોય તેથી 
જ્ઞાતિને એમ ઠસાવવા માગે છે ભારતભર માં સામાજિક ક્ષેત્રે અંધાધૃંધી સર્જાઈ છે . તે વાત તદ્દન ખોટી અને સત્યથી વેગળી છે. 
અત્યારે વિચારવાનું માત્ર એવા લોકોને છે કે જેઓને સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજમાં રહેવું છે પણ બાવા 
ઈમામાંશાહને, પીરાણાને અને સતપંથ ધર્મને મુકવો નથી. બે ઘોડે કેમ ચડાય ભાઈ? ભાઈ અમને કોઈ સમજાવશો? ૫૦-૫૦ 
વરસ વીતી ગયા પછી આપણી કેન્દ્રીય સમાજે એક એતિહાસિક નિર્ણય લીધો અને પોતાની ઓળખ જાહેર કરીને પોતે સનાતની 
સમાજ છે તેવું જણાવવું શું અંધાધૂંધી છે? આને તમે આડેધડ નિર્ણયો લીધા છે એમ કહો છો? કેન્દ્રીય સમાજ વિષે વગર વિચાર્યે 
જેમ તેમ બોલવું તે એક નરી બાલીશતા જ છે એવું તમારા લખાણ ઉપર થી ચોક્ખું દેખાઈ આવે છે . 


૭. પાટીદાર સંદેશનો આરોપઃ 
“સમાધાન સમિતિની રચના અને તેનો અહેવાલ તા. ૧૦ મી જાન્યુવારી ના અંક માં પ્રસિદ્ધ થયો હતો. ત્યાં સુધી કેન્દ્રીય 
સમાજનું વલણજુદું હતું જેપાછળથી સતત બદલાતું રહ્યું.” 


જાગૃતિ સમિતિનો જવાબઃ 

એટલે શું તમારું કહેવાનો મતલબ એમ છે કે કેન્દ્રીય સમાજનું વલણ હમેશા ઢચુ-પચુ અને દિશા શૂન્ય જ હોવું જોઈએ અને રહેવું 
જોઈએ? કેન્દ્રીય સમાજનું વલણ પહેલેથી સનાતન તરફી અને સતપંથ વિરુદ્ધ નું હતું જ પણ અત્યારે વધુ ચોખવટ આપતું 
લખાણ હમણાં જાહેર થવાથી તેને વાચા મળી છે .જયારે સાચી હકીકતો સામે આવી છે ત્યારે વલણ માં બદલાવ લઇ આવવો શું 
ગુનો છે? તેને તમે વખોડો છો, તો તે તમારી ભૂલ છે અને નરી બાલીશતા જ છે. સમાધાન સમિતિ શેની હોય તે શા માટે હોય? 
સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજની સમાધાન સમિતિ માં વિધર્મીઓ ના પ જણા શા માટે લેવા પડે? આવા વિધર્મીઓ 
જ્યાં છાસવારે સનાતાનીઓ અને કેન્દ્રીય સમાજના હોદ્દેદારો ઉપર ખોટી પોલીસ ફરિયાદો અને ખોટા અદાલતી કેસો કરતા 
હોય એની સાથે સમાધાન શેનું? આ કહેવાતી સમાધાન સમિતિની વિશ્વનીયતા ઉપર જ અ.ભા.ક.ક.પા.સનાતન ધર્મજાગૃતિ 
સમીતીએ શુરૂઆત માં જ પ્રશ્ન ઉપાડ્યો હતો. સમાધાન સમિતિ એ પ્રગટ કરેલ જ્ઞાતિ જોગ નિવેદનના જુઠ્ઠાણાઓ સામે સચોટ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૭૪પ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


જવાબ અમોએ (જાગૃતિ સમિતિએ) આપ્યો હતો. છતાં પણ અમો અહીં સ્પષ્ટતા કરવા માંગીએ છીએ કે જે કોર્ટ કેસો 
બિનશરતી પાછા ખેંચવા માટે થઈને તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૦ નાં મળેલ સમાધાન સમિતિની બેઠક દરમ્યાન જ એક સનાતની 
ભાઈ ની કેન્દ્રીય સમાજની મુખ્ય કચેરી માં થી પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવાનું નીચ કૃત્ય સતપંથી ભાઈઓ કરતા હોય તો કેન્દ્રીય 
સમાજ પ્રત્યે તેમની નિષ્ઠા અને આસ્થા કેટલી છે તે અંકાઈ જાય છે. આ સતપંથીઓએ કેન્દ્રીય સમાજને પોતાની સમાજ ઘણી જ 
નથી. કારણ કે તેમની પોતાની સતપંથ સમાજ આપણી કેન્દ્રીય સમાજથી પણ વધારે જૂની -લગભગ ૫૦૦ વરસ જૂની સમાજ 
છે. તે છતાં પણ તેઓ આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં શા માટે રહેવા માંગે છે તેનું એક માત્ર કારણ છે અને તે છે પોતાની ઓળખ 
હિન્દુ તરીકે દેખાડવાની . પોતે ઈમામશાહ બાવા સ્થાપિત પીરાણા સતપંથ ધર્મમાં આસ્થા ધરાવતા હોવાથી સનાતની ઓળખ 
ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજની પરાણે આડસ લેવી પડે એમ છે. જે થી તેઓ પોતાને હિન્દુ તરીકે ઓળખાવી શકે. નહીં તો 
તેઓની ઓળખ ફરી પાછી મુમના થઇ જવાનો પુરેપુરો સંભવ છે. 


રહી વાત સમાધાન સમિતિની, તો તે બાબતે પાટીદાર સંદેશના આ કહેવાતા વિદ્વાન તંત્રીઓને ખબર હોવી જોઈએ કે જરૂરત 

વગરની અને સતપંથ તરફ જોક ધરાવતી , વધારે પડતા મવાળ વાદીઓની બનેલી સમાધાન સમિતિને આખરે કેન્દ્રીય સમાજને 
તા. ૨૭.૦૨.૨૦૧૦ ની ઘટના પછી શા માટે અભેરાઈએ ચડાવી દેવી પડી? ત્યાર પછી સમાજ માં ઠેર ઠેર જાગૃતિ આવવાને 
લીધે કેન્દ્રીય સમાજની નેતાગીરીને આખરે ખબર પડી કે ખરી વાસ્તવિકતા શું છે? અરે યુવા સંઘ ના થનગનતા આગેવાનો 
ભાઈ શ્રી જયંતીભાઈ લાકડાવાળા અને ભાઈ શ્રી ગૌરાંગભાઈ ધનાણી અને તેમના સઢયોગીઓને પણ ખબર પડી કે સમાજના 
સ્થાપક વડીલોનો સમાજની સ્થાપના વખતે શું મેન્ડેટ અને શું આદેશ હતો? તેને લઈને આ સમાજ જાગૃતિ અભિયાન માં આ 
યુવાનોએ પણ ઝંપલાવ્યું. આ બધી વાતોને લઈને કેન્દ્રીય સમાજના નેતાઓને પણ સમજાણું કે સાચી હકીકત શું છે અને ત્યાર 
પછી તેમના વલણ માં કડક બદલાવ આવ્યો જે સત્ય અને અપેક્ષિત હતું. આને પાટીદાર સંદેશ જેવા કહેવાતા સેક્યુલરીષ્ટો કઈ 
રીતે મુલવે છે તેથી કેન્દ્રીય સમાજની સનાતની વિચારધારાને કંઈજ ફરક નથી પડવાનો. 


૮.પાટીદાર સંદેશ નો આરોપઃ 
“આ બધી પૂર્વભૂમિકા ના સંદર્ભમાં માત્ર એટલુંજ કહેવું છે કે તેને સાંપ્રદાયિક ગ્રહણ લાગી ગયું........... અને શ્રી રામજી 
બાપાની “દિલગીરી' અને “માફી' માગવા સાથે અધીવેસન પૂરુ થયું.” 


જાગૃતિ સમિતિનો જવાબઃ 

પાટીદાર સંદેશનો આ તદન ખોટો આરોપ છે. કેન્દ્રીય સમાજના સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ અને જ્ઞાતિનાં પંચમ અધીવેસન માં જે 
સનાતની ભાઈઓની હાજરી હતી તે બેજોડ હતી. સમગ્ર ભારતભરમાં થી ઉમટેલા સમાજના ભાઈઓને કેન્દ્રીય સમાજના 
હાલ ના વલણ ને લઈને એમ વિશ્વાસ બેઠો હતો કે આખરે કેન્દ્રીય સમાજે પોતાનો ધર્મ સનાતન ધર્મ છે એમ સ્પષ્ટતા કરી છે. 
અને સમાજનો સ્વર્ણીમ મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે તે માત્ર અને માત્ર સનાતાનીઓ નો જ ઉત્સવ છે એમ તેમને લાગ્યું હતું. જે 
સતપંથી ભાઈઓ હતા તેઓને તો આ સ્વર્ણીમ મહોત્સવ ન ઉજવાય તેમાં રસ હતો કારણ કે તેમની પોતાની સમાજ તો સતપંથ 
સમાજ છે જે ૫૦૦ વરસ પહેલાં પણ મોજુદ હતી, ૫૦ વરસ પહેલાં પણ મોજુદ હતી અને આજે પણ મોજૃદ છે. માટે તેઓ 
આપણો સ્વર્ણીમ મહોત્સવ વિના વિઘ્‌ને સારી રીતે ઉજવાઈ જાય તેવું અંદરખાને થી નોતા ઈચ્છતા. એટલા માટે થઈને જ ફક્ત 
આ વિઘ્‌નસંતોષી સતપંથના ભાઈઓએ તેમના આગેવાનો ની દોરવણી થી યજ્ઞો માં હાડકા નાખવાનું કામ શુરુ કર્યું. અને નીચે 
જણાવેલ દુષ્કૃત્યો ની શુરુઆત કરી. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૭૪૪ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૧. તા. ૧.૫.૨૦૧૦ ના સતપંથ સમાજના ભાઈઓએ શ્ચેતપત્ર વિરુદ્ધ કાઢેલ સરઘસ અને સતપંથ સમાજના પ્રમુખે 
કરાવેલ શ્વેતપત્રની હોળી. 

૨. ખાનાઈ માવજી ડાહ્યા દ્વારા સમાજની તા. ૭.૫.૨૦૧૦ ના બોલાવવામાં આવેલ અસાધારણ સામાન્ય સભા પર 
રોક લગાવવા માટે નાયબ ચેરીટી કમિશનર રાજકોટમાં કરવામાં આવેલ ફરીઆદ અને સભા ઉપર રોક લગાવતો 
વચગાળાનો ઓર્ડર. 

૩. આપણા સ્વર્ણીમ મહોત્સવમાં મુખ્ય અતિથી તરીકે આમંત્રિત કરેલ ગુજરાત રાજ્ય નાં મહા મહિમ રાજ્યપાલ 
સાહેબા ને સતપંથ સમાજના ભાઈઓએ અરજી કરીને રોક્યા. 

૪. કેન્દ્રીય સમાજના પપ જેટલા ટ્રસ્‍ટી-હોદ્દેદારો અને કારોબારી સભ્યો ઉપર નાયબ ચેરીટી કમિશ્નર રાજકોટ દ્વારા 
અરજદારસતપંથ સમાજના ભાઈઓ મારફત મોકલાવવા માં આવેલ નોટીસો. 

૫. આ લખાય છે ત્યારે કેન્દ્રિય સમાજ અંતર્ગત આવતી ભારત ભરની ૨૯ ઝોનના પ્રમુખ - મંત્રી ઉપર સતપંથ 
સમાજના ભાઈઓ દ્વારા મોકલાવવા માં આવેલ નોટીસો. 


૯.પાટીદાર સંદેશ નો આરોપઃ 
“આ વિષયે ઘણુંબધું કહી / લખી શકાય તેમ છે. પરંતુ અમે તેમ કરીને વ્યર્થ વિવાદના વમળો ઉભાં કરવા માંગતા નથી.....”” 


જાગૃતિ સમિતિનો જવાબઃ 

વ્યર્થ વિવાદના વમળો તો આ પાટીદાર સંદેશ ના વિદ્દાન તંત્રીઓ એ આટલું બધું એક તરફું (સતપંથ તરફું) લખીને વિવાદો 
ઉભા કરવા હેતુ માત્ર થી ઉભા કરીજ નાખ્યાં છે. સમાજનો અને જ્ઞાતિનો સાચો ઈતિહાસ તપાસ્યા વગર, તેનો અભ્યાસ કર્યા 
વગર આ કહેવાતા વિદ્દાન તંત્રીઓએ એક તરફું લખાણ લખ્યા જ રાખ્યું છે. જ્ઞાતિમાં કેશરા પરમેશ્વરા બાપાના સમય થી આજ 
દિવસ સુધી સતપંથ અને સનાતન ધર્મ રહ્યા છે. પણ બંને ધર્મ ના લોકોની સમાજો એક નથી રહી, અલગ અલગ રહી છે. 
સુધારક અને કેન્દ્રીય સમાજના સ્થાપક વડીલોનું સ્વપ્ર હતું કેવખત જતાં આ સતપંથી ભાઈઓ મુસલમાની ઓળખ ધરાવતો 
પીરાણા સતપંથ ધર્મનો સદંતર ત્યાગ કરી સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ આપણી કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની પ્રવાહમાં 
ભળી જશે. પણ સુધારક વડીલોની તે આશા ઠગારી નીવડી. તે માટે કોઈ જવાબદાર હોય તો તે છે આ પાટીદાર સંદેશ ના 
મવાળવાદી તંત્રીઓ, સમજના દૂધ અને દહીં માં પગ રાખવાવાળા, ગાલાવેલા, બે ઘોડે ચડવા વાળા દિશા શૂન્ય માણસો. અરે 
જુઓ તો ખરા કે આપણા જ મતિયા પાટીદાર ભાઈઓ જેઓ પણ આ પાખંડી પીરાણા સતપંથ ની જાળ માં ફસાઈ ગયા હતા. 
પણ જ્યારથી એ લોકોને ખબર પડી કે એ પીરાણા સતપંથ ધર્મ તે લોકોને લાયક ધર્મ નથી ત્યાર પછી એ લોકોએ પીરાણા 
સતપંથને પાછું વળીને જોયું નથી. 


આપણી કેન્દ્રીય સમાજનો બોહોળો વર્ગ (સનાતની વર્ગ) એજ સમાજના દૂધ અને દહીં માં પગ રાખવા વાળા લોકોના પાપ ના 
ભોગે ૫૦-૫૦ વરસ સુધી કચડાતો રહયો, દબાતો રહયો અને સતપંથી ભાઈઓ તેના સતપંથ ધર્મ બાબતે પાંગરતા રહ્યા - 
કાઠું કાઢતા રહ્યા. કેન્દ્રીય સમાજ સનાતન ધર્મ બાબતે દિશા શૂન્ય બની ગઈ. આજે પણ પાટીદાર સંદેશ ના તંત્રીઓ જેવા 
કહેવાતા વિદ્ધાનો અને અન્ય બબ્બર-ફોડા લોકોના અસ્પષ્ટ, ગોળ-ગોળ, મવાળ નીતિઓ અને વિધાનો ના લીધે સમાજમાં 
અંધાધૂંધી ફેલાઈ રહી છે. ના કે સનાતન ધર્મ જાગૃતિ વાળા ના સત્ય આધારિત ભાષણો દ્વારા સમાજમાં અંધાધૂંધી ફેલાઈ રહી 
છે. અત્યારની જે ધાર્મિક બાબતે કેન્દ્રીય સમાજમાં સર્વત્ર જાગૃતિ આવી છે તે અકલ્પનીય અને શાશ્ચત છે. ધાર્મિક બાબતે 


અસ્પષ્ટલોકોને હવે સમાજમાં રહેવા નહિ મળે તે વાત હવે ચોક્કસ થઇ ચુકી છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૪૭ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૧૦.પાટીદાર સંદેશનો આરોપઃ 
“કેન્દ્રીય સમાજના નિર્ણયથી 
૧ .જ્યાં સનાતન સમાજની વસતી છે તેવા વિસ્તાર/ગામો.. 
ર .જ્યાં સતપંથ સમાજના ભાઈઓની વસતી છે તેવા ગામો અને 
૩. જ્યાં બંને સમ્પ્રદાય (ધર્મ) ના ભાઈઓ સાથે રહે છે ત્યાં અલગ અલગ પરીસ્થીતી ઉદ્ધવી છે. તો બીજી તરફ 


જાગૃતિ સમિતિનો જવાબઃ 

કેન્દ્રીય સમાજના નિર્ણય થી અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઇ છે તેમાં શી નવાઈ છે ભાઈ? તે તો 
સ્વાભાવિક અને અપેક્ષિત જ હતું. કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના શા હેતુથી? શા ઉદ્દેશોને લઈને અને કયા સંદર્ભોને લઈને કરવા 
માં આવી હતી? તે સર્વેબાબતોનો નિચોડ લઈને મોડા તો મોડા પણ કેન્દ્રીય સમાજે ધાર્મિક બાબતે જે નિર્ણયો લીધા છે તે સમજી 
વિચારીને, દુરંદેશીપણું દેખાડી ને લીધા છે. તેથી અમુક માણસો (જે પીરાણા સતપંથ મત ને હજી સુધી વળગી રહ્યા છે) ને પસંદ 
નહિપણ હોય તેથી કંઈ કેન્દ્રીય સમાજના સ્થાપના વખતે ના હેતુઓ, ઉદ્દેશો કે પછી સંદર્ભોને બદલાવી તો ના જ શકાય. આવી 
પરીસ્થીતી ક્યારેક નિમણિ થવાની જ હતી. સત્યને દબાવી શકાતું નથી અને બદલી પણ શકાતું નથી. ૫૦-૫૦ વરસ સુધી 
કેન્દ્રીય સમાજે અને તેના સનાતની સભ્યોએ સતપંથીઓની વાટ જોઈ કે મારો સતપંથી ભાઈ કલંકિત પીરાણા સતપંથ મતને 
છોડીને મારી સાથે ભળી જશે. પણ તે આશા ઠગારી નીવડી. ઉલટાનું કેન્દ્રીય સમાજ માં રહી તે પોતાના સતપંથ મત ને વળગી 
રહ્યો, એટલુંજ નહિ ત્યાં તે કાઠું કાઢતો ગયો અને છેલ્લે છેલ્લે તો કેન્દ્રીય સમાજ ના સનાતની ભાઈઓને વિવિધ પ્રકારની 
લાલચો આપીને, અંધશ્રદ્ધા અને છેતરપીંડી કરીને તેના સતપંથ ધર્મ તરફ વટલાવવા લાગ્યો. તે સમયે પણ શું સનાતની 
ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજ કે તેના સનાતની સભ્યો ચુપ બેસી રહીને તમાશો જોયા કરે? માટે પાટીદાર સંદેશ નો ઉપર 
જણાવ્યો આરોપ પણ ખોટો જ છે. માટે સાચી હકીકતોનો તાગ તો મેળવો. વળી પાછું પાટીદાર સંદેશ લખે છે કે વિવિધ 
પરિવારો, મેડીકોઝ, ટેકનોક્રેટ, સી. એ., સારસ્વત જેવા બૌધિક પરિવારો સાંપ્રદાયિક (ધાર્મિક) બાબતો થી અલગ રહ્યા તે 
તદન ખોટી અને આધાર વિહોણી વાત છે. પાટીદાર સંદેશના વિદ્ધાન તંત્રીઓ શું આધારે એ વાત કરે છે? અરે ઘણા ડોક્ટરોએ 
તો એ વાત નો પણ સ્વીકાર કર્યો છે કે સતપંથ આપણી જ્ઞાતિ માટે કેન્સર સમાન છે. તેઓ એ દાખલો આપતા એમ પણ કહ્યું 
“અમારી ડોકટરી ભાષા માં કહીએ તો શરીર માં કંઈક દદ થાયતો પહેલાં અમે દવા આપીએ. તેનાથી ના મટે તો ઈન્જેક્સન 
આપીએ, તેમ કરતાં એ ના મટે તો પછી તે દદ કેન્સર છે કે નહિ તેની જાંચ કરીને તે ભાગને ઓપરેસન કરીને શરીર થી કાપીને 
દુર કરી નાખીએ. તે જ પ્રમાણે સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં સતપંથ રૂપી કેન્સર હોય તો તેને સમાજ 
માં થી કેન્સર સમજીને દુર કરવા જ રહ્યા”'. અરે સારસ્વત પરિવારે તો સ્વર્ણીમ મહોત્સવમાં સમાજ અને જ્ઞાતિના ઇતિહાસ 
આધારિત “સ્વર્ણીમને સથવારે ચાલ્યા કડવા પાટીદાર' નામની એક નાટિકા પ્રસ્‍તુત કરી. તે નાટિકાએ તો સમગ્ર જ્ઞાતિજનો ની 
આંખો ખોલી નાખી. ત્યારે કચ્છ ની પ્રજા માણી રહેલ તેનું જીવંત ટીવી પ્રસારણ થી વંચિત રાખવા સતપંથીઓએ કરેલ કેબલ 
કાપી નાખવાનું અપકૃત્ય થી શું પાટીદાર સંદેશના વિદ્દાન તંત્રીઓ અજાણ છે? જો અજાણ હોવ તો તમારી પત્રકારિતા પર મને 


જ 


હવે સંદેહ છે કે તમારી પત્રકારિતા કેવા પ્રકારની છે... 


૧૧. પાટીદાર સંદેશનો આરોપઃ 
“નખત્રાણા ખાતેની આપણી કેન્દ્રીય સમાજ આપણા સૌ માટે શ્રદ્ધા અને આસ્થા નું કેન્દ્ર છે........... ઘણી વાર તો આ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સમાજનું કોઈ ધણી ધોરી છે કે કેમ? તેવો સવાલ મનમાં ઉઠે છે. આ માહોલ માં થી વિશેષ સંઘટીત અને ઉજવળ થઈને બહાર 
આવીશું કે નાના ટુકડાઓ માં વહેંચાઈ જઈશું તે કદાચ આવનારો સમય જ કહેશે. અમે તો માત્ર અમારા વિચારો જ વ્યક્ત કર્યા 


ન્‌ 


છે.” 


જાગૃતિ સમિતિનો જવાબઃ 
પાટીદાર સંદેશના કહેવાતા વિઠ્દાન તંત્રીઓએ કેવળ તેના વિચારો જ પ્રગટ નથી કર્યા. તેઓએ તો આવા વિચારો જ્ઞાતિ સમક્ષ 
મુકીને તેઓ સતપંથ ધર્મ અને સતપંથીઓ તરફી છે તેવું પુરવાર કરી આપ્યું છે. અમે પૂછીએ છીએ કે સતપંથ સમાજના 
ભાઈઓએ આચરેલ દુષ્કૃત્યો થી તેઓ અજાણ છે કે પછી અજાણ થવાનો ડોળ કરે છે. સતપંથીઓ ને સનાતની ઓળખ ધરાવતી 
કેન્દ્રીય સમાજમાં રહેવું છે પણ પોતાની સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા પીરાણા સતપંથ ધર્મમાં અને સતપંથ સમાજમાં રાખવી છે. તેઓને બેય 
ઘોડે ચડવું છે. વધારેમાં આ વિઠ્ઠાન તંત્રીઓ લખે છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ આપણા સૌ માટે શ્રદ્ધા અને આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. 
“આપણા સૌ માટે” એટલે શું? કેન્દ્રીય સમાજ તો ફક્ત અને ફક્ત સનાતની ભાઈઓ માટે કેન્દ્રનું સ્થાન રહી છે , હાલમાં પણ છે 
અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે. જો સતપંથના ભાઈઓએ કેન્દ્રીય સમાજને પોતાની શ્રધ્ધાનું અને આસ્થાનું કેન્દ્ર માની હોત તો 
તેઓએ 
૧ . નખત્રાણા માં જ પોતાની શ્રદ્ધાનું બીજું એક નિષ્કલંકી ધામ કેન્દ્રીય સમાજ થી અલગ ના બનાવત. 
૨. તેઓએ કેન્દ્રીય સમાજથી અલગ અને ગામે ગામ ના સનાતની મંદિરો થી અલગ પોતાની સતપંથ સમાજ કે 
પોતાની શ્રધ્ધા ના કેન્દ્ર એવા ખાનાં કે જ્યોતીધામો ચાલુ રાખ્યાં ના હોત 
૩. તેઓ પોતાની કમાણી માં થી દશોન્ધ કે તેના જેવા અન્ય લાગાઓ પીરાણાએ ન મોકલાવત. તેને બદલે તેઓને 
કેન્દ્રીય સમાજ પ્રત્યે જરા પણ આસ્થા કે શ્રધ્ધા હોત તો તે દશોન્ધ નખત્રાણા આપણી કેન્દ્રીય સમાજને મોકલાવત. 
૪. કેન્દ્રીય સમાજે બહાર પાડેલ શ્વેતપત્ર વિરુદ્ધ સરઘસ ના કાઢ્યું હોત અને તે શ્વેતપત્રની હોળી ન કરી હોત. 
પ. કેન્દ્રીય સમાજના ટ્રસ્‍ટી-હોદ્દેદારો ને સનાતની ભાઈઓ ઉપર છાસ વારે ખોટી પોલીસ ફરીઆદો અને અદાલતી 
કેસોનકરત. 
૬ . કેન્દ્રીય સમાજની તા. ૭.૫.૨૦૧૦ ના બોલાવવામાં આવેલ અસાધારણ સામાન્ય સભા અટકાવવા માટે રાજકોટ 
નાયબ ચેરીટી કમિશનર પાસે ફરીઆદ ના કરત. 
૭. કેન્દ્રીય સમાજના જીવન માં માત્ર એક જ વાર આવતો સ્વર્ણીમ મહોત્સવ માં આમંત્રિત મુખ્ય મહેમાન ગુજરાત 
રાજ્યના મહામહિમ રાજ્યપાલ સાહેબા ને ઉપસ્થિત ન રહેવા માટે અરજી ના કરત. 


આવી તો કેટલીએ બાબતો છે તે શું પાટીદાર સંદેશ ના તંત્રીઓને ખબર નથી? શું તેઓ તઠસ્થ રહીને મીડિયા ની જવાબદારી 
સમજીને પોતાના વિચારો નથી આપી શકતા? ઉલટાના લખે છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ ધણી ધોરી વગરની થઇ ગઈ છે. શરમ 
નથી આવતી તેઓને એમ લખવા માં? હોય તેઓ માં દમ તો લખી બતાવે પીરાણા સતપંથ ધર્મ ના કહેવાતા આગેવાન કાકાઓ 
ના વિરુદ્ધ માં કે જ્યાં કેન્દ્રીય સમાજ કે સનાતનીઓના વિરુદ્ધ ના તમામ નિર્ણયો લેવાય છે. હોય તમારા માં દમ તો લખી 


ન્‌ 


બતાવો કેન્દ્રીય સમાજમાં પડ્યા રહેલા દામોદર ઘોઘારી જેવા 


સતપંથ ના દલાલો વિરુદ્ધ. તમે નહિ લખો કારણ કે તમો એમની શેહ માં જીવો છો અને કદાચ તમોને ડર છે કે વળી પાછા આ 
સતપંથ સમાજના ભાઈઓ અમારા ઉપર કેસો ઠોકી બેસાડશે તોર? શું તમે ડરપોક છો? સતપંથ ભાઈઓ થી બીક લાગે છે? 
અમોને પણ ખબર છે કે કેન્દ્રીય સમાજના સુકાનીઓ પરિપક્વ અને ઠરેલા હોય તે અપેક્ષિત છે. પણ સતપંથીઓ દ્વારા જયારે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૪૯ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કેન્દ્રીય સમાજમાં રહીને કેન્દ્રીય સમાજની અને સનાતાનીઓની ઘોર ખોદતા હોય ત્યારે કેન્દ્રીય સમાજના હોદેદારોને ઉચિત 
પગલાં ભરવા જ પડે છે. અને તેઓએ તે ભર્યા તે પ્રશંશનીય, કાબેલે તારીફ, આવશ્યક અને એતિહાસિક છે તે માટે તંત્રીશ્રીઓ 


જિ 


તમારાપેટમાં તેલ શીદને રેડાય છે? 


આપણી કેન્દ્રીય સમાજ જ્ઞાતિના એવા સુધારક વડીલો દ્વારા સ્થાપિત થઇ છે કે જેઓએ જ્ઞાતિને કલંક રૂપ એવા પીરાણા સતપંથ 
મત નો સદંતર ત્યાગ કરી આપણા મૂળ સનાતન હિન્દુ ધર્મ નો સ્વીકાર કરી એજ સનાતન ધર્મ પાળતા ભાઈઓના (માત્ર અને 
માત્ર સનાતન હિન્દુ ધર્મ પાળતા ભાઈઓના) હિતો ની રક્ષા કરવા હેતુથી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કરવા માં આવી છે. અને 
આ જ સમાજના ધુરીણોએ છેક સન ૧૯૪૫ માં આપણા કુળદેવી મા ઉમિયા માતાજી ના મંદિર ની પણ વાંઢાય - ઈશ્વરનગર 
મુકામે માત્ર અને માત્ર સનાતની ભાઈઓના હિતાર્થે સ્થાપના કરી હતી. 


છેલ્લે જ્ઞાતિજનોને નમ્ર નિવેદન સાથે વિનંતી છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં , આપણી જ્ઞાતિમાં એવા લોકો જ રાખો કેજેઓએ 
પીરાણા સતપંથ મત નો સદાયને માટે ત્યાગ કરીને આપણા મૂળ સનાતન હિન્દુ ધર્મ નો અંગીકાર કર્યો હોય. દૂધ અને દહીં માં 
પગ રાખવા વાળા, બબ્બરફોડા, બે ઘોડે ચડવા વાળા, ગાલાવેલા, સતપંથ તરફી ગાણા ગાતા, સતપંથ ના દલાલો થઈને ફરતા 
લોકોને કેન્દ્રીય સમાજમાં થી જાકારો આપશું તો જ આપણી કેન્દ્રીય સમાજનો ૫૦ વરસ પછી પણ સોનાનો સુરજ ઉગશે તે 
સનાતન સત્ય છે. 

બોલો સનાતન ધર્મ કી જય-જય સનાતન 

અ.ભા.ક.ક.પા. સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિ વતી 

રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા 


બેંગલોરતા. ૧૫.૧૧.૨૦૧૦ 


તા. ૧૦.૧૨.૨૦૧૦ ના કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને સૂચવેલ કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની જ્ઞાતિનો પાંચ સુત્રી કાર્યક્રમ 
આ સમયમાં ગામે ગામ સતપંથ ના ભાઈઓને ભેળવવાની, બીજા શબ્દોમાં કહું તો ભેળવવાની એક ફેશન ચાલુ થઇ ગઈ 
હતી. તેમાં પણ સતપંથ ના ભાઈઓની એક ચાલ જણાઈ આવતી હતી. ચાર ભાઈના પરિવારમાં બે ભળે અને બીજા બે ન ભળે 
ત્યારે વિચારવું બહુ જરૂરી પડી જતું હતું. કારણકે આપણને એમ લાગે કે જે બે નથી ભળતા તે ગામના ખાનાની (જોતીશ 
ધામની) મિલકત પર કબજો હક્ક જમાવીને બેસી ગયા હોય અને બીજા બે આપણી સનાતની સમાજમાં પગ પસેરો કરતા હોય. 
ત્યારે આપણા સનાતની લોકોને એમ કે જે આવે છે તેને લઈ લોને, આપણો લીટો લાંબો કરોને, બાકીના બે નહિ આવે તોય 
ચાલશે. પણ આમાં ગામ નું ભલું નથી થતું. ગામના સૌ પાટીદાર ભાઈઓ એક તાંતણે નથી બંધાતા. પીરાણા સતપંથ ની લેફ 
તો રહી જ જાય છે. માટે ખાનાનું વિસર્જન તો જ શક્ય બને જો દરેક ગામ, મેં અહી સુચવેલા પાંચ સુત્રી કાર્યક્રમ નું ચુસ્તપણે 
પાલન કરે. 


પાંચ સુત્રી કાર્યક્રમઃ 

૦ ૧. દરેક ગામના બાકી રહેલા સતપંથ ના ભાઈઓ સામુહિક રીતે (એકલ-દોકલ નહીં) પીરાણા નો હંમેશને માટે 
(સદંતર) ત્યાગ કરે અને અત્યારે જે તેઓ ઈમામશા બાવાની કબર ની પૂજા કરે છે તે કબર અને પીરાણામાં જે કંઈ 
સ્થાવર મિલકત છે તે ઈમામશા બાવાના વંસજોને (પીરાણા ના સૈયદોને) અર્પણ કરી આવે. કારણ એજ કે જયાં 
સુધી પીરાણું મોજુદ હશે ત્યાં સુધી આ સતપંથી ભાઈઓનું મન ત્યાં જ ભટકયા કરશે (ના રહે બાંસ ના બજે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૫૦ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


બાંસુરી). 

૦ ૨ . અત્યાર સુધી આપણા જ પૂર્વજોએ ૫૦૦ વરસથી પીરાણે આપતા રહેલ દશોન્દ-વિશોન્દ અને અન્ય લાગાઓ થી 
જે કંઈ ખજાનો બન્યો છે તેનો સાચો રીપોર્ટ અત્યારના પીરાણા ના આગેવાનો કેન્દ્રીય સમાજને આપે અને કેન્દ્રીય 
સમાજ માં તે ખજાનો બીન-શરતે જમા કરાવે (કારણ કે આ ખજાનો આપણા પૂર્વજોએ આપેલ દશોન્દ, વિશોન્દ 
અને અન્ય લાગાઓ થી જ બનેલો છે) . 

૦ ૩. આપણા જ પૂર્વજોએ ગામે ગામ ઉભી કરેલી ખાના ની મિલકત અત્યારે જે નામથી હોય (જ્યોતીધામ અથવા તો 
નિષ્કલંકીધામ કે અન્ય જે નામે હોય) તેનું કાયદાકીય રીતે જે તે ગામ ની શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજમાં 
વિના શરતે વિલીનીકરણ કરી નાખે. 

૦ ૪. નખત્રાણા માં જ્ઞાતિની કેન્દ્રીય સમાજ હોવા છતાં તેની પ્રતિસ્પર્ધા કરવા હેતુ માત્ર થી નખત્રાણા માં જ ઉભું કરેલું 
નિષ્કલંકી ધામમાં થી બાવા ઈમામશાહ અને નિષ્કલંકી નો ત્યાગ કરી તે મિલકત કેન્દ્રીય સમાજ માં વિના શરતે 
કાયદાકીય રીતે વિલીનીકરણ કરી નાખે. 

૦ પ. જે સતપંથી ભાઈઓ (સામુહિક રીતે) સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજ માં અથવા તો જે તે ગામોની 
સનાતન સમાજો માં ભળવા માગતા હોય તેઓ તેમના ઘરે અને વ્યવસાઇક સ્થળોએ પીર ઈમામાંશાહ અને તેના 
જ ભેજાની પેદાશ એવા નિષ્કલંકી ના ફોટાઓ નો સદંતર ત્યાગ કરે. (આપણા હિન્દુ શાસ્ત્રમાં દશમા અવતાર 
તરીકે કલકી ભગવાન જન્મ લેશે તેવો ઉલ્લેખ છે, રિષ્કલંકી નો ઉલ્લેખ ક્યાંય નથી. તે ઈમામશાહ બાવા ના 
ભેજાની પેદાશ માત્ર છે). 


ઉપરના પાંચ સુત્રોનું ચુસ્તપણે પાલન કરે તો જ આપણે સતપંથીઓ ને સામુહિક રીતે ભેળવી શકીએ અન્યથા નહિ. એકલ 
દોકલ ને હવે પછી ભેળવવાનું બંધ કરીએ. તે માટે તારીખ અને દિવસ નક્કી કરીએ. આટલું હવે નહીં કરીએ તો સંપૂર્ણ જ્ઞાતિ ને 
એક તાંતણે બાંધી નહિ શકીએ અને જ્ઞાતિ પહેલાં ની જેમ ધાર્મિક રીતે અસ્પષ્ટ થઈ ને અંધારામાં અથડાયા કરશે -ઠોકર ખાતી 
રહેશે. 


અત્યારે જાણવા મળ્યું છે તે મુજબ પીરાણા ના લાગતા વળગતાઓએ (કર્તાહર્તાઓ એ) સતપંથી ભાઈઓ માટે એક ફતવો 
બહારપાડ્યો છે કે “હમણાં ગામે ગામ ની સમાજોમાં સતપંથી ભાઈઓ પર પસ્તાળ (ભજ) પડી છે એટલે સમાજ જેમ કહે તેમ 
સનાતની બની ને ભળી જાઓ. થોડા દિવસ પછી આ સનાતની જુવાળ ટાઢો પડશે ત્યારે ફરી પાછા આપણે સમાજમાં સતપંથ 
નો પ્રચાર કરી શકીશું”. એટલા માટે આપણે સૌ સનાતાનીઓ એકલ - દોકલ સતપંથી ને ભેળવવાનું બંધ કરીએ અને હવે 
આપણી સનાતની સમાજોમાં એ લોકોને ભેળવવા હોય તો ઉપર જણાવેલ પાંચ સુત્રી કાર્યક્રમ નો ચુસ્ત પણે અમલ કરાવી 
સામુહિક રીતે ભેળવીએ તોજ જ્ઞાતિમાં એકવાયતા જળવાશે અન્યથા નહિ જળવાય. સમાજમાં આ રીતે સનાતન ધર્મ બાબતે 
એકવાયતા જળવાશે અને તેના ફળ ૫-૧૦ વરસે આપણી સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજને મળશે તે ચોક્કસ વાત 
છે. અન્યથા નહિમળે. 


લી. રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા 
બેંગલોર-૧૦.૧૨.૨ર૦૧૦ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૭૫૧ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૩.૦૨.૨૦૧૧ ના રોજે મુંબઈના ઉમેશભાઈ નાથાણીએ (તેઓ મુંબઈ ઝોનના મહામંત્રી પદે અત્યારે છે) એક ઈમૈલ 
મેસેજ રીયલપાટીદારના માધ્યમથી મને મોકલાવ્યો હતો તે નીચે પ્રમાણે છેઃ 


[10110 10111031 [પંદ્ા1દ્વા1 પવા ્ા1દ્ા1છેુ।1દ્ાં.૦૦11 પદ 0૦૦૦1૦૯1 '૦૫૦૩.૦૦।1 
૩ -૦0 2011, 12:47 
[19 (ગ 921196 22 6 ર12 6 ૬21119 211 


સર્વે સનાતાનીભાઈઓ ને મારા હરીઓમ , 

આપ સૌ જાણો છો તેમ તા.૩૦-૧-૨૦૧૧ ના ઉત્તેર ગુજરાત અને દક્ષેણ ગુજરાત સાબરકાંઠા વિસ્તારની સમાજો દ્વારા “ 
સમજે પાટીદાર” નામ થી એક મીટીંગ નું આયોજન કરવામાં આવેલ અને તેમાં બહોળી સંખ્યામાં જ્ઞાતિજનો હાજર રહેલ 
હતા. અને તે મીટીંગમાં જે ઠરાવો પાસ થયેલ તેની કોપીઓ પણ તમોને મળેલ હશે. 


ઉપરોક્ત આયોજન બદલ ત્યાની ત્રણે સમાજોને તેમજ કેન્દ્રિય સમાજના પ્રમુખશ્રી રામજીભાઈ નાકરાણી, હિમતભાઇ 
ખેતાણી , જયંતીભાઈ લાકડાવાળા, ગૌરાંગ ધનાણી , રમેશભાઈ વાગડિયા, રમેશ ગોરાણી, પ્રેમજી કેસરાણી, સર્વેને અમારા 
ખુબખુબ અભિનંદન અને ધન્યવાદ. 


સમગ્ર ભારતમાં જેટલી સમાજો આવેલી છે તે સમાજોમાં જયારે કારોબારી સભ્યોની ચુંટણી થાય ત્યારે એક વાતનું સૌએ ધ્યાન 
રાખવાનું છે કે તે કારોબારી સભ્યોમાં શુધ્ધ સનાતની ભાઈઓ ને જ ચુંટવાના છે અને આવનારી કેન્દ્રિય સમાજની ચુંટણીના 
સમયે ભારતભરમાંથી બહોળી સંખ્યામાં હાજર રહી દૂધ અને દહીમાં પગ રાખનારને તેની જગ્યા બતાવવાની છે. અને શુધ્ધ 
ચોખી સમાજનું નિમણિ કરવાનું છે. પછી તે કેન્દ્રિય સમાજ હોય કે કેન્દ્રિય સમાજની સલગ્ન સંસ્થા હોય. 


અમારે ત્યાં મુંબઈમાં મુંબઈ ઝોનના નેજા હેઠળ ર ૨ સ્થાનિક સમાજ આવેલી છે તેમાં લગભગ ૧૫ જેટલી સમાજોએ કેન્દ્રિય 
સમાજદ્દારા આવેલ નીતિ નિયમો પાળવાનું શરુ કરી દીધેલ છે. તેમાં મુખત્વ ૧) શ્રી ઘાટકોપર સમાજ ર) શ્રી ભીવંડી સમાજ. 
૩) શ્રી અંધેરી સમાજ, ૪) શ્રી વસઈ સમાજ, પ) શ્રી શહાડ સમાજ, ૬. શ્રી મુલુંડ સમાજ, ૭) શ્રી થાણે સમાજ, ૮) શ્રી મલાડ 
સમાજ, ૯) કલ્યાણ સમાજ વગેરે અને બાકી સમાજો પણ પોતાની સમાજોમાં પરિવર્તન કરવાની પ્રક્રિયા શરુ કરી દીધેલ છે. 


કક 


કેન્દ્રિય સમાજના નીયોમોને ભંગ કરનાર પર કાર્યવાહી કરતા કોઈ વિવાદ અથવા સતપંથ દ્વારા કોર્ટ કાર્યવાહી થાય તો 
ગભરાયા વગર સામનો કરવાનો છે કેમકે સતપંથીઓને કોર્ટ કચેરી સિવાય બીજો હવે વિકલ્પ જ નથી તેઓને કોર્ટ કચેરીના 
શૌખ હવે આપણેપુરા કરીશું. 

આવી જ રીતે સમગ્ર ભારતમાં જાગૃતિ આવેલ છે અને તેને ધીરે ધીરે નક્કર સ્વરૂપ આપી સમાજના વિકાસ કાર્યો પણ કરવાના 
છે. બીજા કોઈ પણ વિવાદ કર્યાવગર કેન્દ્રિય સમાજની જે નીતિ છે તે પ્રમાણે આપણી સ્થાનિક સમાજોમાં કાર્યો કરવાના છે. 


ઉમેશભાઈ નાથાણી , ઘાટકોપર, મુંબઈ 
ઉપરોક્ત પત્ર ઈમૈલ દ્વારા મુકીને ઉમેશભાઈએ કેન્દ્રીય સમાજની સનાતની નીતિઓમાં પોતાનો વિશ્વાસ પ્રગટ કરેલ છે. હું 


અને અમારી આખી સનાતન જાગૃતિ સમિતીના દરેક સભ્યો ઉમેશભાઈને ધન્યવાદ આપતા હર્ષની લાગણી અનુભવિએ 
છીએ. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૫૨ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તા. ૩.૦૨.૨૦૧૧ ના કોઈ મણીલાલ ભાઈએ મને એક સંદેશ ઈમૈલ દ્વારા રીયલ પાટીદારના માધ્યમથી મોકલાવેલ તેની 
નોંધ 

આ સંદેશ એ દશવિ છેકે આપણી જ્ઞાતિની સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિ ને પરિણામે આમ જનતામાં કેટલી મોટી જાગૃતિ 
આવેલ છે અને લોકોની સનાતન ધર્મ જાગૃતિ પ્રત્યે કેટલો વિશ્વાસ અને આપેક્ષાઓ છે. વાંચો તે સંદેશ. 


રમેશ ભાઈવાગડીયા, 
જય લક્ષ્મીનારાયણ , 


વિષયઃ કલોલ સમૂહ લગ્ન તા. ૮.૦૨.૨ર૦૧૧ ના રોજે ચોરી નંબર ૧૭ માં દીકરી સનાતની છે અને દીકરો સતપંથી છે તે 
લગ્નને રોકવા બાબતઃ 


સવિનય જણાવવાનું કે તા. ૮.૦૨.૨૦૧૧ ના કલોલ સમૂહ લગ્નમાં ચોરી નંબર ૧૭ માં દીકરી સનાતની છે જે ગોજરિયાના 
અને મૂળ નખત્રાણા તાલુકાના ગોજરિયા ગામ ના સનાતની ની છે. તેની સાથે દીકરો જે છે તે અહી નંદાસણ અને કચ્છ ગામ 
માતાના મઢના સતપંથ પરિવારનો છે. તો આપ કલોલ સમાજ સમૂહ લગન સમિતી પાસે થી તત્કાલ જવાબ માંગશોજી. 


તા. ૩૦.૦૧.૨૦૧૧ ના હિંમતનગરમાં એક સનાતન સંમેલન હોઈ અને અત્યારે બાજુના ગામડામાં જ (ગોજરિયા અને 
નંદાસણ) આપણી દીકરી સતપંથમાં જાય તો આપને માથું નીચું કરવું પડશે. તે દિકરાનું સગપણ હારીજ ના સનાતની 
પરેવારમાં થયેલ હતું પણ હારીજ વાળા સનાતની હોવાથી સંબંધ કાપી નાખ્યો. ત્યાર બાદ ગૌજારીયા વાળા સનાતની 
પરિવાની દીકરી સાથે તેનો સંબંધ જોડાણો અને તેના લગ્ન કલોલ સમૂહ લગ્નમાં થવાના છે. તો આ લગ્ન ન થાય તેવું તમારે 
જોવાનું છે. 

લી. સનાતની ભાઈ શ્રી મણીલાલ 


આ મણીલાલ ભાઈને હું ઓળખતો નથી અને મારાથી તે વખતે એને જવાબ પણ આપી શકાયો નથી. અને તે લગન 
અટકાવવામાં પણ હું અસક્ષમ હતો. પણ તે સનાતની ભાઈશ્રી મણીલાલ ની હિંમતને હું દાદ આપું છું. આવી કડકાઈ દરેક 
સનાતની ભાઈ દાખવશે તો મને પૂરે પૂરી ખાતરી છે કે એક દિવસ આપણે આપણી જ્ઞાતિને સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બનાવી શકીશું. 
આ મણીલાલ ભાઈને રીયલ પાટીદાર ભાઈએ એમને યોગ્ય જવાબ આપ્યો હતો તે નીચે પ્રમાણે નો હતો. 


તા.૩.૦૨.૨૦૧૧ 


આદરણીય મણીલાલભાઈ, 
તમારો ઈમૈલ મળ્યો અને વાંચીને દુઃખ થયું. તમારો ઈમૈલ રમેશભાઈ વાગડિયા માટે હોય એવું જણાઈ આવે છે એટલે મેં 
રમેશભાઈ વાગડિયા ને ઈમૈલ કરી આપ્યો છે. 


ભવિષ્યમાં પણ આવા સમાચારો અને અંદરની વાતો પણ મોકલતા રહેશો એવી આશા રાખું છું. 
તમારા ઈમૈલ બદલ તમારો આભાર. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૭૫૩ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


રીયલ પાટીદાર (ર૯ ગિઢાંવંતા') 

તે અરસામાં એક સનાતની ટીમ નામે “મવાળ સામે જુવાળ”' તૈયાર થઇ હતી તે ટીમમાં કોણ કોણ સભ્યો છે તેની મને જાણ નથી 
પણ તે ટીમે ઈમૈલ થી તા. ૪.૦૨.૨૦૧ ૧ ના રીયલ પાટીદારના માધ્યમથી એક પત્ર મોકલાવ્યો હતો. તે નીચે મુજબનો છે તેને 
રજૂઆત કરતા હું આનંદની લાગણી અનુભવી રહ્યો છું. 


1/તવતા| 521110 1૫011 પ/વાંડત11€]પ"વાં છેટ્ાળતાં।.૮૦।૧1 પઢ ૪૦૦૬૯૬1"૦૫5.૯૦।૧31 
41૯0 2011, 19:30 
10 [€૧10વ41વવા 


ભાઈઓ, 
જય લક્ષ્મીનારાયણ 
તા.૦૨.૦૨.૨૦૧૧ 


અમદાવાદના હોસ્ટેલ જમીન કૌભાંડ માં સંડોવાયેલા શ્રી દામજીભાઈ ગોગારી અને તેમના સતપંથના સાથીદારો દ્વારા થાણા- 
મુંબઈ 41. 11£/0૫/2૫5 8/1૫ઉ૫21 101. -1.૦0/£૨ ૫1.2૪ €૦/21.8)(, £051£૨1૫ £)(2ર£55 ।16।10/7૪ 11471૫: 
(પ/251) ખાતે તા. ૨.૦૨.૨૦૧૧ નાસવારના ૯.૦૦ વાગેથી ૨.૦૦ વાગ્યા સુધી સમસ્ત કચ્છ કડવા પાટીદાર ફાઉન્ડેશન, 
અમદાવાદ નામની એક નવી સંસ્થા ઉભી કરીને કહેવ્વતો બિનસાંપ્રદાયિક (ત્રીજો મોરચો) ઉભો કરીને પૈસા ભેગા કરવા માટે 
મીટીંગ બોલાવેલ હતી. આ મીટીંગ માં સતપંથ ના ભાઈઓમાં ઝછ ભાઇલાલભાઇ કે પટેલ જેઓ અમદાવાદ ના ચાર્ટર્ડ 
એકાઉન્ટન્ટ છે તેઓ આના માસ્ટર માઈન્ડ કહો કે પછી થીંક ટૅક કહો. તેમની સાથે બીજા માસ્ટર માઈન્ડ ગણાતા એવા વકીલ 
શ્રી સુરેશભાઈ કે ધોળુ સાથે મળીને ભાઈલાલભાઈએ ત્રીજો મોરચો ઉભો કર્યો છે. આ ત્રીજા મોરચા થી સતપંથ ના ભાઈઓના 
હિતોનું રક્ષણ કરી શકાય. આ સંસ્થાને કેન્દ્રીય સમાજની એક પ્રતિસ્પર્ધી સંસ્થા તરીકે ઉભી કરવામાં આવી છે એવું કહેવાય છે. 
આ સંસ્થાને સાથ આપવો એટલે કેન્દ્રીય સમાજની સાથે દગો કરવા બરાબર છે. આપણે બધાયને ખબર છે કે આ દામજીભાઈ 
ગોગારીએ કેન્દ્રીય સમાજની છેલ્લી સામાન્ય સભામાં જે વક્તવ્ય આપ્યું હતું તે કોણ ભૂલી શકે એમ છે? તે સભામાં 


દામજીભાઈએ લોકોની હાજરીમાં સમાજને ચેલેન્જ આપી હતી કે તમારાથી થાય એ કરી લો. 


એ વાતની પુરેપુરી જાણકારી હોવા છતાં, વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના પ્રમુખ શ્રી રવિલાલ કેસરા રામજીયાણી અને 
મુંબઈ સમાજના એક ટ્રસ્‍ટી શ્રી રીવિલાલ શિવગણ પોકાર ઉપરોક્ત મીટીંગમાં સતપંથના ભાઈઓ જોડે હાજર રહ્યા હતા. 
આવા લોકો દેખાવ તો સનાતની છે એવો કરે છે પણ અંદર ખાનેથી સતપંથના ભાઈઓ જોડે ઘરોબો ધરાવતા હોય છે. આવા 
રવિલાલ કેસરા જેવા નબળા અને મવાળ નેતા આપણી સનાતની ઓળખ ધરાવતી, સનાતનીઓ દ્વારા ઉભી કરવામાં આવેલી 
વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના પ્રમુખ તરીકે શું લાયક વ્યક્તિ છે? શું રવિલાલ કેસરા અને રવિલાલ શિવગણના રાજીનામા 
જે તે સંસ્થાઓએ લઈ લેવા ન જોઈએ? આનો જવાબ વાચક વર્ગજરૂર આપશે. 


લી. મવાળ સામે જુવાળ ટીમ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૭પ૪ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


અમુક ભાઈઓ દ્વારા કેન્દ્રીય સમાજની થતી અવગણના 

ઉપરોક્ત વિષય નો ઊંડાણથી અભ્યાસ કરતાં જાણવા મળ્યું હતું કે તે ઈમૈલ મેસેજમાં જે વાત કરવામાં આવી હતી તે વાતમાં પૂરે 
પૂરી સચ્ચાઈ છે અને સર્વે સનાતની ભાઈઓએ આની ઉપર ઊંડાણથી વિચાર કરીને યોગ્ય પગલાં લેવા જોઈએ. દામજી 
ગોગારીની વાત કરું તો કેન્દ્રીય સમાજની છેલ્લી સામાન્ય સભામાં એક શરમજનક ઘટના ઘટી હતી. સમાજની જમીન જે સ્કુલ 
બનાવવા માટે વેચાણથી લેવામાં આવી હતી તે જમીનને દામજીભાઈ ગોગારીએ પરબારી વેચી મારી હતી તે બાબતમાં તે 
સામાન્ય સભામાં તેની ઉલટ તપાસ થતાં તેણે (દામજીભાઈ ગોગારીએ) તેના વક્તવ્યમાં એમ જણાવ્યું હતું કે “સમાજથી જે 
થાય તે કરીલે”. હાજર રહેલ સભ્યોએ તે નજરે નિહાળ્યું હતું. કેન્દ્રીય સમાજ તો આપણી માઈ-બાપ છે. તેને આવો તોછડો 
જવાબ આપતા તે વ્યક્તિનું પેટમાં પાણી પણ હાલ્યું નહિ. એટલું જ નહે આપણા સર્વેસનાતાનીઓના પેટનું પાણી પણ હાલ્યું 
નહિ તે ખરે ખર એક તાજ્જુબની વાત ગણી શકાય. દામજી ગોગારીને કોઈ પુછવા વાળુ નોહતું. જેને જેમ મનફાવે એમ 
સમાજને ભાજી મૂળાની જેમ વાપરતા હતા. આવું કેન્દ્રીય સમાજમાં શા માટે થઇ રહ્યું હતું? આની પાછળ કયા પરિબળો કામ 
કરી રહ્યા હતા? આપણે ઊંડાણથી આ બાબતોનો અભ્યાસ કરશું તો જણાઈ આવશે કે આના મૂળમાં સતપંથ અને પીરાણું જ છે, 
જે દામજી ગોગારી જેવા અનેક લોકોને હાથા બનાવી ને કેન્દ્રીય સમાજને પાંગળી બનાવવાની પેરવી કરી રહ્યા છે. આ દામજી 
ગોગારી પણ એ જવ્યક્તિ હતો જે વ્યક્તિને કેન્દ્રીય સમાજે તા. ૭.૮.૨૦૦૯ ની સામાન્ય સભામાં સતપંથ અને સનાતાનીઓ 
ની બનાવવામાં આવેલી સમાધાન સમિતિનો સદસ્ય ઘોષિત કરવામાં આવ્યો હતો. સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય 
સમાજમાં કોઈ સનાતનીઓના પ્રશ્નનો નીવડો લઈ આવવા માટે તે સમિતિમાં સનાતની ભાઈઓ તો લેવામાં આવતા પણ તેની 
સાથે સતપંથના ભાઈઓ શું કામ લેવામાં આવતા તે અમારી માટે એક મોટો ન સમજાય એવો પ્રશ્ન હતો. વળી પાછું તે સમાધાન 
સમિતિમાં સનાતની ભાઈઓ પણ કેવા કે જેઓ સતપંથ મતથી રંગાયેલા હોય અને સતપંથ તરફી જોક ધરાવતા હોય ત્યારે 
સમાધાન કેવું થાય? જ્યારે જયારે સતપંથ-સનાતન બાબતે સમાધાનો થયાં છે સનાતાનીઓના ભોગે અને સતપંથ તરફી થયાં 
છે તેનો ઈતિહાસ ગવાહ છે. પણ આવું બધું કેન્દ્રીય સમાજમાં તે વખતે ચાલતું હતું. તેથી જ તો કેન્દ્રીય સમાજને પોતાની 


સનાતની સમાજ તરીકેની ઓળખ પાછી અપાવવા માટે અને તેના સનાતની સભ્યોને તેમના હક્કો કેન્દ્રીય સમાજમાં દેવડાવવા 
માટેસનાતાનીઓ ની ચોથી ક્રાંતિની ચળવળ ની શુરુઆત અમોને કરવી પડી હતી. 


ધનપુરાકંપા સભા તા ૧.૦૩.૨૦૧૧ 
ધનપુરાકંપા ગામ તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૧ થી તા.૨.૦૩.૨ર૦૧૧ ના ત્રિવિધ મહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યો હતો ત્યારે સનાતન 
ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના વકતા તરીકે હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી (મુંબઈ) , રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા (બેંગલોર) 
અને પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી (ખારઘર-મુંબઈ)ને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. ધનપુરાકંપાનો ત્રિવિધ 
મહોત્સવ એટલે 

૧. વી.સ.૧૯૩૬ માં આ ગામનો વસવાટ થયો ત્યારે પહેલું તોરણ બંધાયું હતું તેનો આજે ૨૦૧૧ માં ૭૫ વરસ પૂરાં 

થતાં તેનો હીરક મહોત્સવ. 
૨ . શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ, અને 
૩. શ્રી હનુમાનજી મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ 


આવા ત્રિવિધ મહોત્સવની ઉજવણી વખતે તે ગામના શ્રી નવનીતભાઈ આર. છાભૈયા, શ્રી નટવરભાઈ ટી. છાભેૈયા, 
હિતેશભાઈ એ. ચૌહાણ, શ્રી પ્રવીણભાઈ વી. ચૌહાણ શ્રી નવનીતભાઈ અને અન્ય મોવડી ભાઈઓને એમ લાગ્યું કે આ 
મહોત્સવમાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિને પણ જો બોલાવવામાં આવે અને કેન્દ્રીય સમાજનો અને જ્ઞાતિનો ઈતિહાસ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭પપ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સભાજનોને તેઓ બતાવે તો આ મહોત્સવને ચાર ચાંદ લાગી જાય. તદ ઉપરાંત પ્રખર સનાતની ભાઈઓ જેવા કે રાજપુરકંપા 
વાળા શ્રી અમૃતભાઈ રામાણી, ધનસુરા વાળા અશોકભાઈ ભાવાણી, મોડાસા વાળા વસંતભાઈ રાજા લીંબાણી વગેરેના 
પ્રયાસથી અમારી આ સભા ગોઠવવામાં આવી હતી. આ સભામાં અમારા ભાષણોમાં આપણી જ્ઞાતિના ઈતિહાસ, કેન્દ્રીય 
સમાજના ઈતિહાસ તથા પીરાણા સતપંથમાં અત્યારે ચાલતી રહેલી તા।કેયા પદતીના બારામાં માહિતીઓ આપવાનું ચાલુ હતું 
તે સમયે સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ થવાથી ત્યાંના પોલીસ ઈન્સપેક્ટર જીપ લઈને કાર્યક્રમ અટકાવવા આવ્યા 
હતા. તે વખતે બાહોશ અને નીડર સનાતની ભાઈ શ્રી રમણભાઈ શામજી વાસાણીના વેળાસર પ્રયાશથી પોલીસને બરાબર 
રીતે સમજાવવામાં આવ્યા હતા. અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે સાહેબ તમે એક કલાક સભામાં બેસો અને જુઓ કે અમે અમારી 
જ્ઞાતિના ઇતિહાસને વાગોળવા શિવાય કંઈજ નથી કરતા. જ્યારે સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ કે હીરક જયંતી મહોત્સવો ઉજવાતા 
હોય ત્યારે શું અમારી જ્ઞાતિના ઈતિહાને કે પછી અમારી સમાજના ઇતિહાસની વાતો અમે નહિ કરવાની? અત્યારે અમે એજ 
કરી રહ્યા છીએ સાહેબ . એકાદ કલાક બેસીને પોલીસ ઈન્સપેક્ટરે ત્યાંથી વિદાય લીધી હતી. પણ મારે અત્યારે એ કહેવાનું છે કે 
કોણ જાણે કેમ આ સતપંથના ભાઈઓને સનાતાનીઓના કાર્યક્રમોમાં વિક્ષેપ પાડવો એટલે એમણે મજા પડી જતી હોય છે. આ 
તેમની પ્રણાલિકા (મોડસ ઓપરેન્ડી) જ હોય છે. સનાતાનીઓને હેરાન કરવાનો એક પણ મોકો આ લોકો ચુકતા નથી. પણ 
દુઃખની વાત એ છે કે આપણા સનાતની પરિવારમાં કોણ ક્યારે મવાળ બનીને સતપંથ તરફી કુણી લાગણી ધરાવતો થઇ જાય છે 
તે આપણને ખબર પડતી નથી. એટલા માટે થઈને જ સતપંથ વિરુધ્ધની લડાઈ આપણે ગણી વખત હારી જતા હોઈએ છીએ. . 
આ લખાણ હું કરી રહ્યો છું તે તારીખ છે ૧૧.૦૬.૨૦૨૧ (૨૦૦૯-૧૦ ની સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિના ૧૧ વરસ 
પછી) ત્યારે હું ધનસુરાના અશોકભાઈ ભાવાણી સાથે વાત કરી રહ્યો હતો ત્યારે એમણે જણાવ્યું કે સનાતન સમાજ તરફી 
અત્યારે માહોલ ગણો બધો ડોહળાઈ ગયો છે. ગણા બધા સનાતની ભાઈઓ કોરોના મહામારીને લીધે ભગવાનને પ્યારા થઇ 
ગયા છે અને અમુક ભાઈઓ મવાળ બની ગયા છે. અશોકભાઈએ વધુ માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે ચુસ્ત સનાતની ભાઈ 
શ્રી રમણ શામજી વાસાણીના નાના ભાઈ શ્રી તુલસી ભાઈ રાજા વાસાણી પોતાની રાજકીય મહત્વકાંક્ષાને લઈને સતપંથના 
ભાઈઓ જોડે ઘરોબો ધરાવતા થઇ ગયા છે. કેટલાએ સનાતાનીઓ પોતાની નાની નાની મહત્વકાંક્ષા પોસવા માટે થઈને 
સનાતની સમાજના સિધ્ધાંતોને નેવે મૂકી દેતા હોય છે. તેઓ એ વિચાર નથી કરતા કે પોતાના આવા વર્તનથી સનાતની 
સમાજને કેટલી મોટી કીમત ચૂકવવી પડતી હોય છે. પોતાના સનાતન ધર્મ પ્રત્યે કેપોતાની સનાતની સમાજ પ્રત્યે નિષ્ઠા અને 
વફાદારી તો દાખવવી એ એનું પરમ કર્તવ્ય હોવું જોઈએ. બીજી બાજુ સતપંથના ભાઈઓ પોતે લઘુમતીમાં હોવાને કારણે 
પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે, સતપંથધર્મ માટે અને સતપંથ સમાજ માટે પોતાનું સર્વસ્વ લુંટાવી નાખતા હોય છે. તેની 
સામે સનાતનીઓ ધાર્મિક રીતે કે પછી સામાજિક રીતે વામણા પુરવાર થયા છે તેથી તો તેઓ આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં ઘર કરી 
ગયા છે. છે કોઈની મજાલ કે તેઓ આપણી સંસ્થાઓમાં ઘર કરી જાય? આ આપણી સનાતનીઓની મોટા માં મોટી કમજોરી 
કહી શકાય એમ છે. આવું બધું જોઇને ઘણું જ દુઃખ થાય છે કે આપણે સનાતની ભાઈઓ ધાર્મિક અને સામાજિક રીતે ક્યારે 
વફાદાર અને નિષ્ઠાવાન બનશું? 


અખિલ ભારતીય ક.ક.પા. ધર્મજાગૃતિ સમિતી નો જલગાંવ-હરદા જબલપુર-નાગપુર સભાનો દોહરો અને અહેવાલઃ 
જલગાંવ સભા રવિવાર તા. €.૦૩.૨૦૧૧ 

જલગાંવ વાસીઓને ગણા સમયથી એક સપનું હતું કે જલગાંવ અને તેની આજુબાજુ વસતા કચ કડવા સનાતની પાટીદાર 
ભાઈઓને કેન્દ્રીય સમાજના ઇતિહાસ તેમજ જ્ઞાતિના ઈતિહાસ જાણવાનો લાભ મળે, તે હેતુથી અ.ભા.ક.ક.પા.સનાતન 
ધર્મ સમિતી ની સભાનું આયોજન થઈ જાય તો સારું થાય. તે માટે કારણભૂત નખત્રાણાના હાલે જલગાંવ વસતા શંકરભાઈ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૭૫૪ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


લીંબાણી અને મુળ દેવપરના અને અત્યારે જલગાંવ વસતા ભાઈ શ્રી દેવરામભાઈ રૂડાણીએ ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના 
પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી અને ઉડુપી વાળા અમૃતભાઈ ગોરાણી સાથે છેલ્લા છએક મહિનાથી સંપર્કમાં હતા. અને છેવટે 
તા.૬.૦૩.૨૦૧૧ ના આ સભા રાખવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. તા. ૫.૦૩.૨૦૧૧ ના સાંજ સુધીમાં બેંગલોરથી 
રમેશભાઈ વાગડીયા અને રમેશભાઈ ગોરાણી જલગાંવ પહોંચ્યા અને મુંબઈથી સનાતની શ્રી હિંમતભાઈ ખેતાણી, 
પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી અને રતનશીભાઈ લાલજી દીવાણી પણ જલગાંવ પહોંચ્યા હતા. તદુપરાંત ઉડીપીથી અમૃતભાઈ 
ગોરાણી પણ સમયસર પહોંચી આવ્યા હતા. 


તા.૫.૦૩.ર૦૧૧ ના રાત્રે સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના ભાઈઓની સાથે જલગાંવ સમાજના અગ્રણીઓ તેમજ યુવા 
પાંખના હોદેદારો સર્વે મળીને કુલ ૩૫ જણા શંકરભાઈના ઘરે ભેગા થયા હતા. અને ત્યાં કેન્દ્રીય સમાજ અને સનાતન ધર્મ 
બાબતે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. હિંમતભાઈના અનુભવોનો સૌ ભાઈઓએ લાભ લીધો હતો. 


જાહેર સભાનું આયોજન તા. €.૦૩.૨૦૧૧ ના બપોર પછી ૩.૩૦ કલાકે રાખવામાં આવ્યું હતું. જેમાં જલગાંવ તેમજ તેની 
આજુબાજુના ગામ જેવાકે ધુલિયા, અમલનેર, વરણગાંવ રાવેર, સૈજપુર, સાવદા, ધરણગાંવ, ચોપડા, પાંચોરા, ભાડગાંવ, 
કોસાડા, ચાળીસગાંવ, અને પ[ડુર વગેરે ગામોના ભાઈ બહેનોએ બહુજ ઉત્સાહથી હાજરી આપી હતી. લગભગ ૯૫૦ થી 
૧૦૦૦જેટલી જનમેદની ઉમટી પડી હતી. 


સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના ભાઈઓમાંથી ક્રમવાર રમેશભાઈ ગોરાણી, પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી, રતનશીભાઈ દીવાણી, 
[હિંમતભાઈ ખેતાણી અને છેલ્લે રમેશભાઈ વાગડીયાએ તેમના ભાષણો આપ્યા હતા. રમેશભાઈ ગોરાણીએ અને અમૃતભાઈ 
ગોરાણીએ અત્યારે સમાજમાં ચાલતી રહેલી દૂધ અને દહીં વાળી નીતિઓથી સભાજનો ને માહિતગાર કર્યા હતા. પ્રેમજીભાઈ 
કેસરાણીએ સનાતન હિંદુ ધર્મ અને સતપંથ ધર્મ શું છે તે બાબતની લોકોને માહિતીઓ આપી હતી. રતનશીભાઈ દીવાણીએ 
પીરાણા સતપંથ ધમને લઈને આપણી જ્ઞાતિમાં ઇસ્લામિક રીતી રીવાજો કેવા અને કઈ રીતે ઘર કરી ગયા હતા તેની સમજણ 
સભાજનોને આપી હતી. જ્યારે હિંમતભાઈએ પોતાની આગવી શૈલીમાં આ સતપંથ ધર્મ આપણી જ્ઞાતિમાં આવ્યો કયાંથી 
અને કઈ રીતે? તેના સ્થાપક કોણ હતા? અને તેના સ્થાપક પીર સદરુદદીન સાહેબ ઈરાનથી ગુજરાત પ્રાંતમાં શું મકસદથી 
આવ્યા હતા? તેની વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી. આ સદરુદ્દીન સાહેબ પીર ઇમામુદ્દીન ઉર્ફે ઈમામશાહ બાવાના દાદા થતા 
હતા. પીરાણા સતપંથમાં હમણાં નિષ્કલંકી નારાયણ આવ્યા છે તે તુત શું છે અને પીરાણા વાળા તે નામથી લોકોને કઈ રીતે 
ગુમરાહ કરે છે તે સભાજનોને જણાવ્યું હતું. હિંમતભાઈ સતત બે કલાક સુધી બોલ્યા હતા. છેલ્લે રમેશભાઈ વાગડીયા બોલવા 
ઉભા થયા હતા. અને તેમણે શુરુઆત નીચેના શબ્દોમાં કરી હતી. “હિંમતભાઈ, મને ગઈ કાલે રાતના એક સપનું આવ્યું હતું, 
તેમાં ઈમામશાહ બાવા મને આવીને કહી રહ્યા હતા કે રમેશ તું અને હિંમતભાઈ અત્યારે જે કંઈ કરો છો તે એક દમ બરાબર 
કરી રહ્યા છો. આ પીરાણા સતપંથને માનતા તમારા ભાઈઓ અત્યારે જે કંઈ કરી રહ્યા છે તે મારી ઈચ્છાથી તદ્દન વિરુધ્ધનું કામ 
કરી રહ્યા છે. મેં જે સાહિત્ય તમારા પૂર્વજોને આપ્યું હતું, તેનાથી વિપરીત અત્યારે નવા સાહિત્યો સતપંથના ભાઈઓ બનાવી 
લોકોને બેવફૂફ બનાવી રહ્યા છે. મારા કાર્યકાળ દરમ્યાન અને ત્યાર પછી મારા વંસજોથી તમે લોકો પુરા વટલાણા નહિપણ હું 
મુસલમાન હોવા છતાં આજે મને મર્યાને ૫૦૦ વરસ થઈ ગયા પછી મને મુસલમાનમાંથી હિંદુ કરી નાખ્યો. ઈમામુદ્દીનમાંથી 
ઈમામશાહ બાવા કરીને હવે ઈમામશાહ મહારાજ કરીને મને હિન્દુમાં વટલાવી નાખ્યો. આજે આ સતપંથના ભાઈઓ મારા 
નામથી નિષ્કલંકી નારાયણ ના મંદિરો બનાવે છે તેમાં ઉમિયા માતાજીની બરોબર મને પણ ઉભો રાખે છે. તેથી હું આજના 
સતપંથના ભાઈઓથી બહુજ નારાજ છું અને તેઓને શ્રાપ આપું છું કે તેઓ ક્યાંયના નહિ રહે. ન તો તમારા રહેશે અને ન તો 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૭૫૭ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


મુસલમાનોના રહેશે.”' ધોબીકા કુત્તા ન ઘરકા ન ઘાટ કા જેવો તાલ થશે આ સતપંથના ભાઈઓનો. આવું બાવા ઈમામશાહ 
કહી રહ્યા હતા રમેશભાઈને સપનામાં. રમેશભાઈ વાગડીયાએ વધુમાં કેન્દ્રીય સમાજનો અને જ્ઞાતિનો સપ્રાંત ઈતિહાસ ખાસ 
કરીને યુવાન ભાઈ-બહેનોને નજરમાં રાખીને જણાવ્યો હતો. સતત ૫.૩૦ કલાક સુધી આ સભા ચાલી હતી. 


છેલ્લે પ્રશ્નોતરી રાખવામાં આવી હતી. તે વખતે એક દીપા નામની યુવાન દીકરી જે આખી સભાની વિડીઓ ઉતારી રહી હતી તે 
વિષયથી વિપરીત અનેક પ્રશ્નો પૂછી રહી હતી. પાછળથી જાણવા મળ્યું હતું કે તે બહેન પાટીદાર દર્શન વાળા સતપંથના દલાલ 
એવા જયંતીભાઈ પારસીયાની સહાયક પત્રકાર હતી. આ જયંતીલાલ પારસીયાએ જુન અને જુલાઈ મહિનાના પાટીદાર 
દર્શનના ડીજીટલ અંકોમાં સતપંથ તરફી સમાચારો આપીને આપણી કેન્દ્રીય સમાજના સ્વર્ણિમ મહોત્સવને એક અસફળ, 
ફલોપ મહોત્સવ છે, એવા સમાચારો ની એક €0 પબ્લિકમાં ફરતી મૂકી હતી. તે €) માં આ સતપંથના દલાલ જયંતીભાઈ 
પારસીયાએ કેન્દ્રીય સમાજના મવાળવાદીઓ અને દૂધ અને દહીં માં પગ રાખવા વાળા વિઘ્‌નસંતોષી લોકો જેવા કે શિવદાસ 
ગોવિંદ છાભૈયા, રવિલાલ રામજીયાણી અને દેવજી માવજી લીંબાણીના ઈન્ટરવ્યું રેકોર્ડકરીને આપણો સ્વર્ણિમ મહોત્સવ એક 
અસફળ મહોત્સવ થયો છે એમ પુરવાર કરવાની ચેસ્ઠા કરી હતી. પાછળથી અમોને સમાચાર મળ્યા હતા કે તે બહેનને 
આયોજકોએ માફી મંગાવી હતી અને તે બહેન પાસેથી રેકોર્ડકરેલી ઝઢં જપ્ત કરવામાં આવી હતી. 


સભા પ્રમુખ તરીકે જલગાંવ સનાતન સમાજના પ્રમુખશ્રી વેલજીભાઈ સાંખલા, મુળ ગામ ઉગેડીના વડીલે સ્થાન શોભાવ્યું 
હતું. અને તેમણે સભાના અંતે સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના ત્યાં ઉપસ્થિત સર્વે ભાઈઓનો આભાર પ્રકટ કર્યો હતો અને 
ત્યાર પછી સાંજનું ભોજન લઈને સર્વે ભાઈઓ છુટા પડ્યા હતા. સનાતન ધર્મ જાગૃતિ વતી અમોએ શંકરભાઈ લીંબાણી, 
દેવરામભાઈ રૂડાણી અને પ્રમુખ શ્રી વેલજીભાઈ સાંખલાનો સભા આયોજન બદલ ખુબ ખુબ આભાર માન્યો હતો. 


ભરદા સભા તા.૦.૦૩.૨૦૧૧ 

જલગાંવ સભા પછી તે દિવસે બેંગલોરથી આવેલ ભાઈઓનો રાતવાસો જલગાવમાં દેવરામભાઈના ઘરે રાખવામાં આવ્યો 
હતો અને મુંબઈથી આવેલ ભાઈઓએ શંકરભાઈ લીંબાણીના ઘરે રોકાણ કર્યું હતું. બીજા દિવસે એટલે કે તા. ૭.૦૩.૨ર૦૧૧ 
ના વહેલી સવારે નાહિ ધોઈને નાસ્તા પાણી કરીને જલગાંવથી બે કાર દ્વારા હરદા જવા પ્રયાણ કર્યું હતું. અમોને હરદા મુકવા 
માટે મુરબ્બી ભાઈ શ્રી શંકરલાલ લીંબાણી, દેવરામભાઈ રૂડાણી, દામોદરભાઈ નાકરાણી અને નાનાલાલભાઈ સુરાણી 
(ભગત) બે કારગાડી લઈને હરદા મુકવા આવ્યા હતા. રસ્તામાં જનારધન વાળુ મીની પીરાણું ફેઈજપુર પણ આવ્યું હતું. અમે 
લોકો હરદા સાંજ પહેલાં ૫.૩૦ વાગે પહોંચ્યા હતા. જલગાંવથી હરદા લગભગ ૨૬૭ કિલોમીટર જેવું અંતર થાય છે. 
જલગાંવ વાળા જે ભાઈઓ અમોને હરદા મુકવા આવ્યા હતા તે સર્વેભાઈઓનો અમે આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. 


હરદા સમાજના અગ્રણી ભાઈઓએ અને યુવક મંડળના યુવાન ભાઈઓએ હરદા સમાજવાડીમાં અમારું સ્વાગત કર્યું હતું. તે 
ભાઈઓમાં સમાજના પ્રમુખ શ્રી નારણભાઈ ભગત આણંદસરવાળા અને મહામંત્રી શ્રી ભડલીવાળા દેવજીભાઈ પ્રેમજી ભગત 
હાજર રહ્યા હતા. યુવા પાંખના પ્રમુખ દેવેન્દ્ર ભાદાણી અને મંત્રી શ્રી ભરતભાઈ રામાણીની સાથે નટુભાઈ સાંખલા તેમજ 
નવીનભાઈ સાંખલા અને અન્ય ભાઈઓએ પણ હાજરી આપી હતી. ત્યાર પછી જલગાંવથી અમોને મુકવા આવેલ ભાઈઓ 
જલગાંવ પરત ફર્યા હતા. 


હરદા સભાનું આયોજન સાંજે વાળુ કર્યા પછી ૯.૦૦ વાગે રાખવામાં આવ્યું હતું. આ સભાનું અધ્યક્ષ સ્થાન હરદા સમાજના 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૭૫૮ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


પ્રમુખ વડીલ શ્રી નારણભાઈ ભગતે શોભાવ્યું હતું. સભાનું સંચાલન નેત્રા વાળા હોનહાર ભાઈ શ્રી નટુભાઈ સાંખાલાએ કર્યું 
હતું. ધર્મ જાગૃતિ સમિતિની પ્રણાલિકા મુજબ સમિતિના સૌ ભાઈઓએ વારાફરતી પોતાના ભાષણો કર્યા હતાં. સમિતિના 
ભાઈઓએ કેન્દ્રીય સમાજના ઈતિહાસ અને જ્ઞાતિના ઇતિહાસથી સભાજનોને વાકેફ કર્યા હતા. વધુમાં કેન્દ્રીય સમાજની 
સ્થાપના ૫૦ વરસ પહેલાં કેવા સંજોગોમાં, કયા ઉદ્દેશોને લઈને, કયા હેતુઓને સામે રાખીને અને કયા કયા સુધારક વડીલો 
દ્વારા કરવામાં આવી હતી, તેની વિસ્તૃત માહિતીઓ સમિતિના સભ્યોએ આપી હતી. એ સુધારક વડીલોનો ચોખ્ખો સંદેશ એ 
જ હતો કે પીરાણા સતપંથ ધર્મને લીધે આપણી જ્ઞાતિની ઓળખ તે વખતે એક મુમના મુસલમાન તરીકેની થતી હતી, જે સુધારક 
વડીલોને પસંદ નોતું. તેથીજ તે વડીલોએ પીરાણા સતપંથ ધર્મ અને સતપંથ સમાજથી હંમેશને માટે અળગા થઈને આપણો મૂળ 
સનાતન હિંદુ ધર્મ અપનાવ્યો હતો. ત્યાર પછી સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કરી હતી. પણ 
આજે કેન્દ્રીય સમાજની હાલત શું થઈ ગઈ છે તેનાથી સભા જનોને વાકેફ કર્યા હતા. જે સતપંથ ધર્મને આપણા વડીલોએ 
તિલાંજલી આપી હતી તે જ સતપંથ ધર્મને આજે કેન્દ્રીય સમાજના આજના ધુરીણો પ્રોત્સાહન આપતા હોય અને આપણે હાથ 
જોડી બેસી રહેતા હોઈએ તો આપણા જેવા નપાવટબીજા કોણ હોઈ શકે? 


આ સભામાં હરદાની નજીકના ગામો જેવા કે ખિડકીયા, ઈટારસી વગેરે ગામોથી પણ આપણા ભાઈઓ આવ્યા હતા. સભા 
રાત્રે ૧.૩૦ વાગ્યા સુધી ચાલી હતી અને લગભગ ૩૦૦ જેટલા ભાઈ બહેનો અને યુવાનોએ સતત ૪.૩૦ કલાક સુધી સભાને 
માણી હતી. સતપંથ અને સનાતન ધર્મ બાબતે જાણવાનો લોકોમાં બહુજ ઉત્સાહ હતો. અંતમાં સભા અધ્યક્ષે ધર્મ જાગૃતિ 
સમિતી વાળા દરેક જણાનો હૃદય પૂર્વકનો આભાર માન્યો હતો, અને સમિતિના દરેક સભ્યનું સાલ ઓઢાડીને સન્માન કર્યું 


હતું. 


બીજા દિવસે જબલપુરની સભા બપોર પછી ઠીક ૩.૩૦ વાગે હોવાથી અમે લોકો રાતના ૨.૩૦ વાગે હરાદાથી જબલપુર જવા 
રવાના થઈ ગયા હતા. હરદાના બે યુવાન ભાઈઓ શ્રી રમેશભાઈ ધોળુ અને દેવેન્દ્રભાઈ ભાદાણી બે કાર લઈને અમોને 
જબલપુર મુકવા રાત્રી પ્રયાણ કર્યું હતું. તા. ૮.૦૩.૨૦૧૧ ના વહેલી સવારના ૬.૩૦ વાગે અમો જબલપુર પહોંચી ગયા 
હતા. હરદા અને જબલપુર વચ્ચેની દુરીલગભગ ૩૬૦ કિલો મીટર જેટલી થતી હતી. 


જબલપુર સભા તા. ૮.૦૩.૨૦૧૧ 

અમે જ્યારે જબલપુર પહોંચ્યા ત્યારે સવારના ૬.૩૦ વાગે મહાકૌશલ ઝોનના પ્રમુખ શ્રી રમણભાઈ વીરજી દડગા અમોને 
લેવા આવ્યા હતા અને તેઓ અમોને એમના ઘરે લઈ ગયા હતા. અમારી સમિતિના સૌ સભ્યોએ રમણભાઈના ઘરે નાહી, 
ધોઈને ત્યાંજ તેમના ઘરે શિરામણ પી ને જબલપુરની સમાજવાડી તરફ જવા પ્રયાણ કર્યું હતું. ત્યાંની સમાજવાડી અને તેના 
પ્રાંગણમાં બાંધવામાં આવેલ ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ અને કુળદેવી માં ઉમિયા માત્તાજીનું મંદિર જોઈ અમોએ 
અત્યંત ખુશી અનુભવી હતી. તે વખતે ત્યાં ઉપસ્થિત સમાજના અગ્રણી ભાઈઓએ અમારું રામ રામ કરીને સ્વાગત કર્યું હતું. 
ભારતભરની કચ્છ કડવા પાટીદારોની સમાજોમાં આમે ફર્યા પણ ફક્ત ચાર થી પાંચ સમાજોમાં જ અમોને ભગવાન શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ અને કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજીના મંદિરો જોવા મળ્યા હતા. તેની નોંધ અમોએ લીધી હતી. તે પાંચ સમાજો 
પૈકી આ જબલપુરની સમાજ એક હતી કે જ્યાં અમે મદિર બનેલું જોયું. તેવી જ રીતે પુનાની સમાજવાડીમાં , બેંગલોરમાં મેસુર 
રોડની શ્રી પાટીદાર પરિવાર સમાજમાં , બેંગલોરની લાલબાગ સમાજવાડીમાં, બેંગલોર ઇન્દીરાનગર સમાજવાડીમાં અને 
દિલ્હીની સમાજવાડીમાં આવા મંદિરોનાં દર્શન થયાં. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૫૯ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કચ્છ બહાર આપણા જ્ઞાતિના કડવા પાટીદારો સમૃદ્ધ થઈને સમાજવાડીઓ નાં નિર્માણ કર્યા પણ હિંદુ ધર્મના પ્રતિક રૃપ એવા 
આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ અને કુળદેવી જગદ જનની મા ઉમિયા માતાજીના મંદિરો નું નિમણિ કર્યું હોય 
એવું ઉપર જણાવેલ સમાજો શિવાય ક્યાંય જોવા ન મળ્યાં. આવું શામાટે થયું હશે? શું સમાજવાડીનું નિર્માણ કરનાર વડીલોને 
ધાર્મિક શ્રધ્ધાના કેન્દ્રો ઉભાં ન કરવા માટે આપણે તેમની શ્રધ્ધા ઉપર પ્રશ્ન કરી શકીએ? આ બાબતનું ચિંતન અને મનન કરતાં 
મને એક વાત જાણવા મળી કે કચ્છ બહારની સમાજોમાં આપણે સતપંથના ભાઈઓને સાથે રાખ્યા હતા. તેમને સાથે રાખવાથી 
બન્યું એવું કે મંદિર બનાવવાનું હોય તો કોનું બનાવવું તે મોટો પ્રશ્ન ઉભો થતો હતો. આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ 
નું મંદિર બનાવવું કે બાવા ઈમામશાહનું બનાવવું? તેની અવઢવમાં મંદિરોનાં નિર્માણ જ ન થયાં. લોકો ભલે કહેતા હોય કે 
મંદિરબનાવીએ તો તેની રખરખાવ કોણ કરશે? અને વળી બ્રામ્હણને પૂજા માટે રાખવા પડે એ બધી લેફ શું કરવા ખપે? આવા 
બધા બેહુદા જવાબો લોકો આપતા. પણ હું એ વાતથી બિલકુલ સહેમત નથી. આ તો માત્ર એક બાહાનું જ હતું અને છે. પણ 
ખરું કારણ મને સમજાયું તે એ છે કે કચ્છ બહારની સમાજોમાં આપણે પીરાણા સતપંથમાં શ્રધ્ધા ધરાવતા ભાઈઓને ભેગા 
રાખ્યા તેથી આપણે મંદિર બનાવી ન શક્યા. આવા તો ઘણી બધી સમાજોના દાખલા આપી શકીએ કે જ્યાં મંદિર બનાવવાની 
ઈચ્છા તો લોકોને હતી પણ તે સમાજમાં સતપંથના ભાઈઓ હોવાથી તે ઉમદા વિચારોને પરાણે મુલતવી રાખવા પડતા હતા. 
આવા બે ગામના દાખલા તમોને આપું તો એક હુબલી સમાજ અને બીજી કોલ્હાપુર સમાજ કે જેમાં અમુક સતપંથના ભાઈઓ તે 
સમાજમાં હોવાથી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનનું મંદિર બનાવવાની ઈચ્છ। હોવા છતાં તે ઈચ્છા ફળીભૂત ન થઇ શકી. આવી તો 
અનેક ગામની સમાજો હશે તેમાં આવી મડાગાંઠો ઉભી થઇ હશે. તમે જુઓ ગુજરાતી જૈનોને, મારવાડી જૈનોને. તેઓ 
સમાજવાડી બનાવે તે પહેલાં તો તેઓ પોતાની ભક્તિ માટે મંદિરો રૂપી શ્રધ્ધાના કેન્દ્રોનું નેમણિ કરે જેથી તેઓની શ્રધ્ધા 
કાયમને માટે ટકી રહે, અને ભાવી પેઢી માટે ધાર્મિક વારસો મુકતા જાય. પણ આપણે આવું નથી કરી શક્યા અને હજી પણ નથી 
કરી શકતા તે સમગ્ર જ્ઞાતિ માટે કહો કે સમાજ માટે કહો એક શરમ જનક વાત છે. સંસ્કૃત ભાષામાં એક કહેવત છે “ધર્મો રક્ષતિ 
રક્ષિતઃ'”' અર્થાત જો આપણે ધરમની રક્ષા કરશું તો તે ધર્મ આપણી અને આપણી સંસ્કૃતિની રક્ષા કરશે. હવે કચ્છ બહારની 
લગભગ તમામ સમાજો સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિ પછી સનાતની સમાજો બની ગઈ છે એટલે હવે તેમને મંદિરો 
બાંધીને આપણી શ્રધ્ધાના કેન્દ્રો ઉભાં કરવામાં વિધર્મીઓથી કોઈ દેહસત થવાની નથી અને વિના રોકટોકે મંદિરો બનાવી શકશે 
તેવું મારું માનવું છે. તે પ્રમાણે ભારતભરની તમામ સમાજોએ, કુળદેવી મા ઉમિયા માતાજી અને ઇષ્ટદેવ ભગવાન 
લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરો જરૂર બનાવવાં જોઈએ . [નિત્ય પૂજા માટે બ્રાહ્મણો ના મળે તો વારા ફરતી આપણામાંથી જ આપણે 
સજોડે કોઈ એક જોડી પૂજા કરવા માટે તેયાર રહેવું જોઈએ. આવું આપણે સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયમાં જોઈ શકીએ છીએ. 
તેઓ એક એક મહિનાના વારા કરી ભગવાનની સેવા માટે એક જોડી કાયમ હાજર રહે છે. કચ્છ બહારની સમાજોને જોશું તો 
જૃનામાં જૂની સમાજો કલકતા, મુંબઈ, નાગપુરની સમાજો છે તેમાં પણ મંદિરો હજી સુધી બંધાણા નથી તો તેઓએ વહેલી તકે 
મંદિરો જો બનાવશે તો જ્ઞાતિ અને સમાજ માટે સોનાનો સુરજ ઉગ્યો ગણાશે . ફરી એક વખત જબલપુર સમાજને તેમને કરેલા 
મંદિર નિમણિ બાબતે હું ખરા હૃદયથી તેમને ધન્યવાદ પાઠવું છું. અને અન્ય સમાજો તેમની પાસેથી પ્રેરણા લઈને તેમની 
સમાજોમાં પણ કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજી અને ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ના મંદિરોનું નિમણિ કરશે એવી હું 
આશારાખું છું. 


જબલપુર સભાના આયોજન માટે કારણભૂત એવા ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ સોમજી લીંબાણીએ જબલપુર સમાજના મહામંત્રી શ્રી 


સંતોષભાઈ સામાણી તેમજ પ્રમુખ શ્રી શાંતિલાલ ભાઈ નાકરાણી અને મહાકૌશલ ઝોનના પ્રમુખ શ્રી રમણભાઈ વીરજી 
દડગાનો સતત સંપર્ક કરીને જબલપુર સમાજને આ સભાનું આયોજન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૬૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિની સભા તા. ૮.૦૩.૨૦૧૧ ના બપોર પછી ૩.૩૦ વાગે રાખવામાં આવી હતી. સભા અધ્યક્ષ 
તરીકે જબલપુર સમાજના પ્રમુખ શ્રી શાંતિલાલભાઈ નાકરાણીને મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરાવ્યું હતું. અને ત્યાર પછી 
સમિતિના ભાઈઓને મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરાવીને તેમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સભામાં સાગર, સતના, 
કટની, મૈયર, બાલાઘાટ, વગેરે ગામોના સનાતની ભાઈઓએ હાજરી આપી હતી. તેમાંના બાલાઘાટથી આપણી જ્ઞાતિના 
રાષ્ટ્રીય કવિ તરીકે પ્રખ્યાત મુરબ્બી ભાઈ શ્રી ઈશ્વરભાઈ ખીમાણીની પણ હાજરી નોંધનીય હતી અને તેઓ પણ મંચ ઉપર 
બિરાજમાન થયા હતા. મહાકૌશલ ઝોનના પ્રમુખ શ્રી રમણભાઈ વીરજી દડગાને પણ મંચ ઉપર સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું. 


સભાનું સંચાલન જબલપુર સમાજના મઢામંત્રી શ્રી સંતોષભાઈ સામાણીએ કર્યું હતું. તેઓએ જાહેર કર્યું હતું કે અમારી 
જબલપુર સમાજ સંપૂર્ણ પણે સનાતની સમાજ છે અને અમે ખાતરી આપીએ છીએ કે આપણી સનાતની કેન્દ્રીય સમાજ આ 
બાબતે જે કંઈ આદેશ આપશે તેનું અમારી જબલપુર સમાજ ચુસ્તપણે પાલન કરશે. આ સભામાં નાગપુરથી પધારેલ પાંચ 
સનાતની ભાઈઓએ પણ હાજરી આપી હતી. તેઓ અમોને (ધર્મ સમિતિના ભાઈઓને) જબલપુરથી નાગપુર લઈ જવા માટે 
એક મીની બસ ભાડે કરીને જબલપુર આવ્યા હતા. જેમના નામ નીચે મુજબના છે 

. શ્રીરમેશભાઈસોમજી લીંબાણી, ઘડાણી 

. શ્રી જીવરાજભાઈ રામજી રામાણી, નખત્રાણા 

. શ્રીવાલજીભાઈ અબજી દીવાણી વિરાણી મોટી 

. શ્રી રતનશીભાઈ સોમજી ભાવાણી 

. શ્રી કેસરાભાઈ માવજી લીંબાણી 


ત: ૦૬૮ ૮60 ત્ઇ ત્મ 


ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના દરેક સભ્યોએ ક્રમવાર ભાષણો કર્યા હતાં અને ત્યાં ઉપસ્થિત ૭૫૦-૮૦૦ સભાજનોને કેન્દ્રીય 
સમાજના અને કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના ઈતિહાસ બાબતે વિસ્તૃત માહિતીઓ આપી હતી. સમાજ એટલે શું? ધાર્મિક 
બાબતે સમાજનો અભિગમ કેવો હોવો જોઈએ શું હોવો જોઈએ? અને શામાટે હોવો જોઈએ? તે સવીસ્તારથી લોકોને 
સમજાવ્યું હતું. સમાજ કોને કહેવાય? તેની સાચી વ્યાખ્યા શું છે? તે વિષે રમેશભાઈ વગાડીયાએ સભાજનો ને જણાવતા કહ્યું 
હતું કે “સમાજ એને જ કહેવાય જ્યાં વ્યવસ્થિત લોકોનો જનસમુદાય; 


૧. એકજધર્મપાળતો હોય, 
૨. એકજ આચાર વિચારને વરેલો હોય અને 
૩. એકજ રીતી રીવાજ પાળતો હોય.” 


ઉપરોક્ત ત્રણે બાબતોમાંથી એક પણ બાબતમાં જો ના થાય તો તે જન સમુદાયને સમાજ તરીકે ઓળખ ના આપી શકાય. માટે 
આપણી કેન્દ્રીય સમાજ અને તેની અંતર્ગત આવતી ભારતભરની તમામ ઘટક સમાજોમાં એક્વાયતા જળવાય તે માટે તે 
સમાજોમાં એક જ સનાતન હિંદુ ધર્મ પળાતો હોવો જોઈએ. પીરાણા સતપંથ હિંદુ ધર્મ નથી તેથી તે ધર્મનેપાળવાવાળા 
સતપંથના લોકો આપણી કેન્દ્રીય સમાજ અને તેની અંતર્ગત આવતી તમામ ઘટક સમાજોમાં સભ્યપદ મેળવી શકે નહિ. તે પછી 
ભલે તેઓ પીરાણા સતપંથ ધમને હિંદુ ધર્મ તરીકે ખપાવતા હોય. જે ધર્મના સ્થાપક મુસલમાન હોય, તે સ્થાપકના ચૌદ ચૌદ 
પેઢી સુધીના વારસદારો પણ મુસલમાન રહ્યા હોય તે ધર્મ હિંદુ ધર્મ કઈ રીતે હોઈ શકે? તે હિંદુ ધર્મન જ હોઈ શકે તે તો કોઈને 
પણ સમજાય એવી આરીસા જેવી વાત છે. માટે આપણે સમાજમાં એક જ ધર્મ, એક જ આચાર વિચાર અને એક જ રીતિ રિવાજ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


પાળીને આપણી સમાજને એક સુદ્રઢ સમાજ બનાવી શકીશું અન્યથા નહિબનાવી શકીએ એવું મારું માનવું છે. 


સભાના અંતમાં પશ્વોતરી 

સભાના અંતમાં પ્રશ્નોતરી રાખવામાં આવી હતી. કેન્દ્રીય સમાજને, સતપંથ અને સનાતન ધર્મને લાગતા પ્રશ્નો પૂછવામાં 
આવ્યા હતા તેના યોગ્ય જવાબો હિંમતભાઈ દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા. ત્યાર પછી સભા પ્રમુખે જાહેર કર્યું હતું કે તેમની 
જબલપુર સમાજ સંપૂર્ણ પણે સનાતની સમાજ છે અને ભવિષ્યમાં પણ સનાતની સમાજ તરીકે રહેશે. તેમનો એક પણ સભ્ય 
પીરાણા સતપંથ ધર્મને માનતો નથી. સભા પ્રમુખે ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના સભ્યો જબલપુર આવ્યા બદલ તેમનો ભાવ પૂર્વક 
હૃદયથી આભાર માન્યો હતો. સભા ૮.૦૦ વાગે પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવી હતી. સૌ સભાજનો અત્યંત ખુશ હતા. સભા 
પછી સૌ માટેસાંજના ભોજનની વ્યવસ્થા જબલપુર સમાજ ઠ્વારા કરવામાં આવી હતી. 


ત્યાર પછી નાગપુરની દ્વિતીય સભા બીજા જ દિવસે તા. ૯.૦૩.૨૦૧૧ ના જ રાખવામાં આવેલ હોવાથી અમારી ધર્મજાગૃતિ 
સમિતિના સભ્યોએ નાગપુરથી લઈ આવેલ મીની બસમાં નાગપુર જવા રાત્રી પ્રયાણ કર્યું હતું. અને નાગપુર વહેલી સવારના 
૫.૦૦વાગે પહોંચી ગયા હતા. નાગપુર અને જબલપુર વચ્ચેની દુરીલગભગ ૨૭૬ કિલો મીટર જેટલી થતી હતી. 


નાગપુર સભા તા. ૯.૦૩.૨૦૧૧ 

નાગપુરમાં અમારી સમિતિની રહેવાની વ્યવસ્થા ઘડાણી વાળા રમેશભાઈ સોમજી લીંબાણીના ઘરે રાખવામાં આવી હતી. 
નાગપુર પહોંચ્યાના દિવસે બપોરના રમેશભાઈના ઘરે જમી લીધા પછી થોડો સમય વિશ્રામ કરીને નાગપુરની લક્કડગંજ 
સમાજવાડી જવા પ્રયાણ કર્યું હતું. સભાની શુરુઆત પછાડના ઠીક ૩.૩૦ વાગે કરવામાં આવી હતી. આ જ સ્થળે અમારી ધર્મ 
જાગૃતિ સમિતિની નાગપુરની પ્રથમ સભા સન ૨૦૧૦ ના અપ્રિલ મહિનામાં તા. ૧૩.૦૪.૨૦૧૦ માં યોજાઈ ગઈ હતી, 
છતાં પણ રમેશભાઈ સોમજી લીંબાણી તેમજ નાગપુર સમાજના પ્રમુખ બાબુભાઈ જબુવાણી અને વિદર્ભ ઝોનના પ્રમુખ શ્રી 
હરીલાલ કરસન સાંખલાના સહિયારા પ્રયાસથી સમગ્ર વિદર્ભ ઝોનને લાભ મળે તે હેતુથી આ સભાનું આયોજન કરવામાં 
આવ્યું હતું. આ સભામાં નાગપુર સ્થાનિક અને વિદર્ભ ઝોનની લગભગ ૧૫ સમાજો જેવી કે અમરાવતી, અકોલા, ભંડારા, 
ગોંદિયા, સાવનેર, વરુડ, વર્ધા, નાગપુર ગ્રામીણ, બલારશા, ચંદ્રપુર વગેરે ગામોથી જનમેદની ઉમટી પડી હતી, કુલ સંખ્યા 
લગભગ એક હજાર ભાઈ બહેનોની હતી. 


સભા પ્રમુખ તરીકે નાગપુર લક્કડગંજ સમાજના પ્રમુખ શ્રી બાબુભાઈ જબુવાણીએ મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કર્યા પછી વિદર્ભ 
ઝોનના પ્રમુખ શ્રી હરીલાલ કરસન સાંખલાએ પણ મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કર્યું હતું. ત્યાર પછી ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના સૌ 
સભ્યોને પણ મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરાવ્યું હતું. 


ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના સભ્યોમાંથી સૌ પ્રથમ પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણીએ ભાષણની શુરુઆત કરી હતી. ત્યાર પછી 
ક્રમવાર રતનશીભાઈ લાલજી દીવાણી, રમેશભાઈ ગોરાણી, અમૃતભાઈ ગોરાણી, રમેશભાઈ વાગડિયા અને છેલ્લે 
હિંમતભાઈ ખેતાણીએ પોતાનાં ભાષણો કર્યા હતાં. સૌએ પોત પોતાના વિષયો ઉપર મંતવ્યો આપ્યા હતા. તેમાં 
હિંમતભાઈએ અત્યારે જ્ઞાતિમાં ચાલી રહેલા ગુરુવાદ ઉપર પોતાના મંતવ્યો આપતાં કહ્યું હતું કે ખાસ કરીને બહેનો જાણ્યા 
પીછાણ્યા વગર ગુરૂ કરવાની હોડમાં દેખા દેખી પડી જાય છે તેથી જ્ઞાતિનો દાટ વળી જાય છે. માટે બહેનોને ખાસ ભલામણ 
કરતાં તેમને કહ્યું હતું કે કોઈ ગુરુ તમારો અને તમારા જીવનનો ઉધ્ધાર કરવાનો નથી. ઉધ્ધાર તો તમે જાતે તમારા જીવન નો 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કરવાનો છે. જેને સન્યાસ લઈને પોતાના જીવનનો ઉધ્ધાર નથી કરી શક્યો તે તમારા જીવનો અને તમારો ઉધ્ધાર કઈ રીતે કરી 
શકવાનો છે? માટે ગુરૂ કરવામાં સાવચેતી રાખવી અત્યંત જરૂરી છે. આંધળો વિશ્વાસ કોઈના ઉપર ન કરજો. કરશો તો સામે 
વાળી વ્યક્તિ તમારો ગેરફાયદો જરૂર ઉપાડશે માટે સાવચેત રહેવાની જરૂરત છે. 


રમેશભાઈ વાગડિયાએ પોતાનું મંતવ્ય આપતાં સૌ પ્રથમ એ જણાવ્યું હતું કે ગત વરસના અપ્રિલ મહિનામાં અમો જયારે અહી 
અમારી પહેલી સભા કરી હતી ત્યારે એક યુવાને પ્રશ્નોતરી દરમ્યાન શંકા વ્યક્ત કરી હતી કે આ લોકો (ધર્મ જાગૃતિ સમિતી 
વાળા લોકો) પોતે કેન્દ્રીય સમાજમાં કંઈક હોદ્દો મેળવવા માટે પોતાનો પ્રચાર માત્ર કરવા માટે આવી રીતે સભાઓ ભરતા હોય 
છે, તો રમેશભાઈ વગાડીયાએ ચોખવટ કરતાં સમસ્ત સભાજનોને કહ્યું હતું કે અમારી આ ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના કોઈ પણ 
સભ્યને સમાજમાં કોઈપણ હોદ્દાની જરા સરખી પણ લાલશા નથી. વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે આપણી જ્ઞાતિ બાવા 
ઈમામશાહ ઉર્ફે સૈયદ ઇમામુદીનના સિકંજામાં ફસાવાથી ગુજરાત જેવા ફળદ્દુપ પ્રદેશોને છોડીને કચ્છ જેવા સુકા પ્રદેશમાં 
[હિજરત કરવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી. કચ્છમાં આવ્યા પછી પણ પીરાણાના સૈયદો, કાકાઓ, મુખીઓ અને જ્ઞાતિના 
ગેઢેરાઓના જુલમથી પાંચ પાંચ સદીઓ સુધી યોજના બધ્ધ રીતે સમગ્ર જ્ઞાતિને અશિક્ષિત રાખીને, દારુણ ગરીબીમાં લાચાર 
થઈને જીવી હતી. તેમાં આપણી મા, વહુઓ અને દીકરીઓની હાલત તો એટલી બદત્તર હતી કે આઠ આઠ દિવસ સુધી તેઓને 
સ્નાન કરવાનું પણ સુજતુ નહિ, માથામાં ટોલા અને લીખું પડતીયું. એની માટે એક માત્ર જવાબદાર વ્યક્તિ જો હોય તો તે હતો 
ઈરાન થી આપણને મુસલમાન બનાવવા હેતુથી આવેલો ઈમામશાહ બાવો ઉર્ફે સૈયદ ઇમામુદીન ઉર્ફે આજનો સતપંથીઓનો 
કહેવાતો ઈમામશાહ મહારાજ. એટલુજ નહિ આ પાખંડી પીરાણા સતપંથને લીધે અન્ય ઉચ્ચ હિંદુ જ્ઞાતિઓમાં હડધૂત થતી 
આપણી જ્ઞાતિની ઓળખ એક મુમના મુસલમાન તરીકેની થતી હતી. તેવી દશામાંથી આપણને બહાર કાઢ્યા હોય તો તે 
આપણા સુધારક વડીલોએ કે જેમણે પીરાણા સતપંથ ધર્મનો સંપૂર્ણ પણે ત્યાગ કર્યો હતો અને બીજા વાંઢાયના આપણા સંત શ્રી 
ઓધવરામજી મહારાજે કેજેઓએ આપણને ઇષ્ટદેવ લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન આપીને આપણને લક્ષ્મી પુત્ર બનાવ્યા. આપણા 
વડીલોના અને સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજના આપણે અને આપણી સમગ્ર જ્ઞાતિ, પેઢીઓ અને પેઢીઓ સુધી તેમના ત્રકણી 


રહીશું એવું મારું માનવું છે. 


વિદર્ભઝોન ના પ્રમુખ શ્રી હરીલાલ કરસન સાંખાલાએ પોતાનું નીવેદન આપતાં જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીયસમાજના સનાતન ધર્મ 
પ્રત્યે આપણે [નિષ્ઠા રાખીને આપણી સમાજોને મજબુત બનાવશું તો સમાજનું ભવિષ્ય આપણા હાથમાં રહેશે. આજની 
સભાના અધ્યક્ષ, નાગપુર લક્કડગંજ સમાજના પ્રમુખે પણ તેમનું મંતવ્ય આપતાં જણાવ્યું હતું કે આપણે સૌ કેન્દ્રીય સમાજના 
આદેશોનું નિષ્ઠાથી પાલન કરીને કેન્દ્રીય સમાજ એવં સ્થાનિક ઘટક સમજોને સનાતની સમાજ બનાવીને મજબુત કરશું તો 
આપણે આપણું કર્તવ્ય પાલન કર્યું ગણાશે. પ્રમુખશ્રીએ છેલ્લે ધર્મજાગૃતિ સમિતિનો હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો હતો. 


પ્રશ્નોતરીમાં શ્રી ભીમજીભાઈ લાલજી સેંઘાણી વાલકા વાળાએ મને અનુલક્ષીને એક પ્રશ્ન પૂછયો હતો કે ભરૂચ વાળા નારણ 
બાપાએ જયારે બેંગલોરમાં શિબિર યોજી હતી ત્યારે રમેશભાઈ વગાડીયાએ, તેઓ સતપંથી છે એમ જણાવીને પ્રોગ્રામ 
અટકાવવાનો પ્રયત્ત કર્યો હતો. તે શામાટે કર્યો હતો? તેના જવાબમાં રમેશભાઈ વાગડીયાએ તે પ્રશ્નો ઉત્તર આપતાં જણાવ્યું 
હતું કે “મેં નારણબાપાને જોયાએ નથી અને તેઓ કોણ છે અને શું કરે છે તેની સાથે મને નિસ્બત જ નથી. બેંગલોરમાં શીબીરનું 
આયોજન જેને પણ કર્યું હશે તેની સામે મને વાંધો પણ નથી. બાકી તેઓ સનાતની છે કે સતપંથી છે તેની પણ મને ખબર નથી તો 
હું એને કઈ રીતે અટકાવી શકું? હા, અમારી સમાજમાં તે બાબતની ચડભડ જરૂર થઈ હતી અને મૈસુર રોડ સમાજમાં એમ 
કહેવામાં આવ્યું હતું કે આપણને તેની શિબિરમાં જવું ન જોઈએ. માટે ભીમજીભાઈ, તે માટે મને જવાબદાર ગણાવતા હોય તો 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડી? 


તેતેઓની ભૂલ છે.” 


પ્રેમજી ભાઈ કેસરાણીએ આ પ્રશ્ન નો જવાબ આપતાં સભા જનોને કહ્યું હતું કે “ભરૂચ વાળા નારણ બાપા જે હોય તે, પણ 
નિશુલ્ક શિબિર યોજવામાં આવશે તેવું કહીને બેસવાના આસનો તેમજ પવિત્ર કરેલું પાણી વેચીને જે વેપલો કરે છે, તે સમાજના 
લોકોને અંધ શ્રધ્ધામાં ધકેલી દે છે. એટલે કદાચ નાગપુર સમાજે પણ તેની શિબિર સમાજમાં ન યોજાવા દઈને આપણી 
સમાજના ભાઈ બહેનો ઉપર એક મહાન ઉપકાર કર્યો છે.” 


બીજો એક પ્રશ્ન ભાઈ શ્રી જયંતીભાઈ ઠાકરાણીએ કેન્દ્રીય સમાજની અમદાવાદ જમીન પ્રકરણના પ્રણેતા દામોદર ઘોઘારી વિષે 
પૂછ્યો હતો, તેના જવાબમાં હિંમતભાઈએ જણાવ્યું હતું કે “જે કંઈ ઘટના બની છે તે નોહતી બનવી જોઈતી. પણ બની ગઈ છે 
તેનું રીપેર કામ કેન્દ્રીય સમાજના આપણા વડીલો તેના ઉકેલમાં લાગી ગયા છે”. 


સભાના અંતમાં ભોજનની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી હતી. સભાનું શ્રવણ કર્યાપછી વિદર્ભ ઝોનના સૌ ભાઈઓ અને બહેનો 
સનાતન ધર્મ બાબતે બહુજ ઉત્સાહિત થઇ ગયા હતા. સનાતન ધર્મ જાગૃતિની આ નાગપુરની સભા હાલના દોહરાની છેલ્લી 
સભા હતી. બીજા દિવસે એટલે કે તા.૧૦.૦૩.૨ર૦૧૧ ના હું અને રમેશભાઈ ગોરાણી બેંગલોર પરત જવા ટ્રેઈન દ્વારા રવાના 
થયા હતા અને હિંમતભાઈ, પ્રેમજીભાઈ, રતનશીભાઈ અને અમૃતભાઈ મુંબઈ જવા માટે રવાના થયા હતા. 


તા. ૯.૦૩.૨૦૧૧ ની નાગપુરની દ્વિતિય સભા લકડગંજ અને ૧૦.૦૩.૨૦૧૧ ના ઘાટરોડ નાગપુરની સભાનો રમેશભાઈ 
સોમજી લીંબાણીએ આપેલ એક રીપોર્ટ 

મેં તા. ૪.૦૫.૨૦૨૦ ના (કોરોના લોક ડાઉન વખતે) આ સભા બોલાવવાની પ્રેરણા, હેતુ અને ફળશ્રુતી બાબતની 
રમેશભાઈ લીંબાણી સાથે મારી ચર્ચા કરતાં તેમણે મને વિસ્તારથી પત્ર લખી મોકલાવેલ તે અહી રજૂ કરુ છું. 


નાગપુર થી રમેશભાઈ લીંબાણીએ અમારી સભાની ફળશ્રુતિ બાબતે લખેલ ટપાલ 

તા.૭.૦૫.ર૦૨૦ 

આત્મીય ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ વાગડિયા, 

જય લક્ષ્મીનારાયણ , 

સવિનય સાથે જણાવવાનું કે આપ શ્રી કોરોનાકાળ માં સનાતની ચળવળના સંસ્મરણો નું સંકલન કરી રહ્યા છો એ જાણી ખૂબ 
આનંદ થયો. આ કાર્યમાં ભગવાન આપને શક્તિ આપી યશસ્વી બનાવે એ અંતઃકરણ ની શુભેચ્છાઓ અને અગ્રીમ 
અભિનંદન. 


રમેશભાઇ આપે આપના સંસ્મરણો ને તાદ્રશ્ય કરતી વેળા મને નાગપુર ની ધાર્મિક સભા ની જાણકારી બાબત કઇંક માહિતી 
માંગી છે ... જ્યારે ભાવાવેશ માં મારા તે સમયના શક્ય તેટલાં સંસ્મરણો અહીં તાદ્રશ્ય કર્યા છે. એમાં થી આપ આપના 
સંસ્મરણ માં યથા યોગ્ય જેટલાં ઉપીયોગી હોય તેટલાં વીણી લેસો. 


આમાંની લગભગ બધી વાતો થી આપ વાકેફ જ છો. ભાવાવેશ માં વધુ લખાયું હોય તો મિત્ર ગણી ક્ષમા કરસો. આપે મને જે 
નાગપુર સભા ના સંસ્મરણો ની વિગત જણાવવાનું કહેલ તે મુજબ હું આ કાર્ય માટે મારી પ્રેરણા, અનુભવ, સહકાર્ય અને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


યાદદાસ્ત મુજબ ઘટનાકર્મ લખી મોકલાવું છું . તેને યોગ્યતા મુજબ આપના સંસ્મરણો માં વણી લેવામાં ઉપીયોગી થશે તો મેંઆ 
સનાતની ચળવળ નો એક અદના સિપાઈ ની ભૂમિકા ભજવી ગણાશે. 


સૌ પ્રથમ મને આ સનાતની ચળવળ ની પ્રેરણા ક્યાં થી મળી તે જણાવું. કે ઘડાણી માં અમારા લીંબાણી પરિવાર ના સુરધન 
પૂજ્ય હરદાસબાપા ના સ્થાનક ઉભું કરવાનું કાર્ય ૧૯૮૮ માં ચાલુ થયું. એ કાર્યમાં હું શરૂઆત થી જ તાત્કાલિન અમારા 
સનાતની વડીલ સ્વ. ખીમજી લખમશી લીંબાણી , સ્વ ખીમજી નાગજી લીંબાણી (માસ્તર) , અમારા ભાઈ સ્વ કરસન માવજી 
લીંબાણી સાથે જોડાયેલ હતો. સ્થાનક નિમણિ દરમ્યાન અવારનવાર કચ્છમાં જવાનું થતું હતું. તે દરમ્યાન આ વડીલો સાથે 
ઘણી રાતોનો સહવાસ થયો, જ્ઞાતિ અને સતપંથ સનાતન ની ઘણી બધી વાતો જાણવામાં આવી. મારી ઉત્સુકતા અને તાલાવેલી 
જોઈ આ વડીલો થી મને પીરાણા સતપંથ ની પોલ (જૂની આવૃત્તિ) , સત્યાર્થ પ્રકાશ, કચ્છ કલાધર જેવાં એતિહાસિક પુસ્તકો 
વાંચવા મળ્યા. તે કાળે ફુરસ્ત ના સમયે કચ્છમાં બીજું કોઈ કાર્ય ન હોતાં મને આ વિષયે વાંચન અને વડીલો થી પૂછપરછ થી 
આપણી જ્ઞાતિનો સવિસ્તાર ઈતિહાસ જાણવા મળ્યો. 


એજ સમય કચ્છથી પાછા ફરતાં ૧૯૮૮ માં પ્રથમ વખત હું અમુક સાથીઓ સાથે ઉત્સુકતા વસ પીરાણા પણ ગયો હતો. ત્યાં 
ત્રણ કલાક અમો અજાણ બની સ્થાનિક સેવાધારી અને ત્યાં રહેતા મુસ્લિમ મુજાવરો થી ઘણું બધું અવલોકન કર્યું, તત્કાલીન 
કરસન કાકા ની ઓફિસ માં મળ્યા. તેમને બપોર ના ભોજન કરવાનો આગ્રહ પણ કર્યો. પણ મનમાં સતપંથ પ્રત્યે ની ઘૃણા અને 
વિધર્મી આચરણ ના કારણે અમે બધાએ ન ભોજન કર્યું ન ઇમામશાહ ની મજાર ના દર્શન કર્યા. 

અમોને ત્યાં પાવળ આપવામાં આવ્યું તેને હાથમાં લઈ ઢોળી દીધું પીધું નહીં. 


એ ત્રણ ક્લાક દરમ્યાન અમો ૮ જણા ને કરસન કાકા ના કહેવાથી એક સેવાધારી એ બધું ફરાવી ને સવિસ્તાર સમજાવ્યું હતું. 
ગંગવો કુઓ, કુઆ ની બાજુમાં ઝાડ પર આપણા પૂર્વજો ની ઉતારેલ જનોઈ જે કાંચ ના બોક્સ માં ઝાડ ની શાખાપર સાચવી 
રાખેલ હતી, નિશાન, બેડીઓ પહેરાવી આરોપિત ને ચલાવી. તેની પરીક્ષા પદ્ધતિ, ભોજન ની ધેગ, કાકાની ઓફિસ, પીર 
અને તેના પરિવારના સદસ્યો ની મજારો, પીરની દરગાહ ની બાજુમાં મુસ્લિમ ઇદગાહ, ત્યાંના મુજાવર સાથે ચર્ચાવગેરે બધું 
જોયું બપોર ની સેવા આરતી માં પણ ઉભા રહ્યા પણ જ્યારે અમને જમવાનો આગ્રહ કર્યો ત્યારે અમો બહાનું બતાવી ત્યાંથી 
નીકળવા લાગ્યા ત્યારે સેવાધારી ના વર્તનમાં ફરક આવી ગયો. આ બધું અમોએ. જોયું જાણ્યું પણ તે સમયે મનમાં હાલ જેવી 
તડપ કે બળતરા ન હતી કેવળ ઉત્સુકતા હતી. 


ત્યાર પછી ૨૦૦૬ માં હું, મારો સાળો અને સાઢુ એમ ત્રણ જણ ફરી એકવાર ઉત્સુકતાવસ પીરાણા ગયા હતા. બપોર બાદ ૪ 
વાગે ગયા હતા. ત્યાર પહેલાં અને તે વખતે ઘણો બધો ફેરફાર થઇ ગયો હતો. જુના બાંધકામ ના ઠેકાણે બહુમાળી યાત્રીનીવાસ 
બની ગયાં હતાં. ગામમાં દાખલ થતાં છાત્રાવાસ યુક્ત સ્કૂલ જોઈ. આ સમયે અન્ય દર્શનાર્થીઓ સાથે અમે પણ જોડાઈ ગયા 
દરગાહ ની અંદર સુધી ગયા ત્યાં ઇમામશાહ. ની મજારના પાછળ ના કમરામાં અન્ય મજારો જોઈ, દર્શનાર્થીઓ ની આપસ ના 
વાર્તાલાપ થી જાણવા મળ્યું કે તે મજારો તેમના ફરઝનદો અને બીબીઓ ની હતી. બહાર નીકળી જોયું કે પહેલાં જયાં ગંગવો 
કુઓ હતો તે દાટી દેવામાં આવ્યો હતો. ઝાડ કે તેના ઉપર લટકતી જનોઈ પણ ન હતી હવે ત્યાં ઝમીન પર ફૂટ*વફૂટ ની આરસ 
ની તકતીઓ પર કઇંક લખાણ જોવામાં આવ્યું. અમે જ્યારે આ જોતા હતા ત્યારે અન્ય દર્શનાર્થીઓ બેડી પરીક્ષણ, દર્શનમાં 
વ્યસ્ત હતા. ત્યાં પાછળ ના ભાગમાં ઇદગાહ તરફ એક કાંટાળા તાર ની વાડ (જે ૧૯૮૮ માં ન હતી) ની પાછળ એક મુસ્લિમ 
દાઢી વાળો લિલી લૂંગી પહેરેલ મુંજાવર ઉભો હતો તે અમને જોઈ વાડ ની પાસે આવ્યો. તે હિંદી માં વાત કરતો હતો આમરી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કુ 


ગુજરાતી વાર્તાલાપ સમજી હિન્દીમાં બોલ્યો કે “ઝાપ સો મંમવા જુઝઞા વોત સહે છો વદ તો જવ વા વજ્ઞા રિયા રે1 ઝવ ચણી 
ઝાપ જે ઞષ્યા ઞમી વા પરેશ તેં ટંતવાત છોતા છે વછાં ગાને જે વાર ૩ની ગસ્થિયો વતે ચાં પેસે રેવ રપતનાયા ગાતા ફે 
સઇ તર્ત્તિયાં ૩નજી ર્‌ે 1'' આના શિવાય તે મુજાવરે સતપંથી સંસ્થાના વિરોધમાં અન્ય વાતો કરી ત્યારે સમજાયુ કે હવે આ 
દરગાહ મુદ્દેમુસ્લિમો.અને સતપંથીઓ માં જે કાનૂની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે તે કદાચ સાચી હશે. 


સાંજ ની આરતી સેવા બાદ અમે દરગાહની બાજુમાં બનાવેલ નિષ્કલંકી ધામ માં ગયા ત્યાં નિષ્કલંકી નારાયણની આદમ કદ થી 
વિશાળ મૂર્તિજોઈ, વિશાલ દલદલ ઘોડો જોયો, દિવારો પર અત્યાર સુધીના કાકાઓના કાર્યકાલ સહિત ના તેલચિત્ર જોયાં. 
આ જોતાં જોતાં સાંજના ૭.૦૦ વાગી ગયા હતા ભોજન ની બેલ વાગી એટલે અમે ત્યાં થી નીકળી ગયા. 


તે સિવાય મારાં માતાજી અને અન્ય વડીલો થી આપણા વડીલોનું જીવન, જગ્યા,જ્યોતિષ ધામ (પાછળથી “િષ્કલંકીધામ) , 
કાકાઓ કચ્છમાં આવતા ત્યારે તેની આગતાસ્વાગતા, અત્યાચાર, વ્યભિચાર ની વાતો જાણી હતી. પુસ્તકો, પીરાણા પ્રત્યક્ષ 
દર્શન..... આ બધું અમે ઉત્સુકતાવસ જોયું જાણ્યું અનુભવ્યું હતું. તેનાથી અંદર નું પાણી ક્યારેક હલતું હતું પણ ખૌલતું ન 
હતું. પણ આ અંદરના પાણી ને આગ મળી જ્યારે હિંમતભાઈ અને તમારી આગેવાનીમાં સનાતની ટિમ જ્યારે પ્રથમ વખત 
તા. ૧૩.૦૪.૨૦૧૦ ના નાગપુર આવી. (કલકત્તા થી પાછા ફરતાં વાયા રાજનંદગાવ). ત્યારે પહેલાં મારા હાથમાં આપશ્રી 
એ આપના ખોભડી ગામ જોગ સતપંથ વિરોધ માં બંડપોકારતો લખેલ પત્ર ની ઝેરોક્ષ નકલ મારા હાથ માં આવી હતી. તે સમય 
હું કે અન્ય નાગપુર વાસી તમને ઓળખતા ન હતા. હિંમતભાઈ ને (લાકુડ ઉદ્યોગ મહાસંઘ) ના માધ્યમથી ઓળખતા હતા. 
પ્રથમ વખત સનાતની ટિમ નાગપુર કેમ અને કોના સંપર્ક કે આમંત્રણ થી આવી તે મને ખ્યાલ નથી. પણ આ સભામાં વક્તાઓ 
અને વિશેષતઃ આપના દ્વારા તેજસ્વી અને પ્રભાવી રૂપે સતપંથ વિરુદ્ધ નો પૂજ્ય નારાયણજી બાપા અને કેશરા પરમેશ્વરા નો 
ઘટનાવાર કર્મયોગ સાંભળ્યો ત્યારે માનો ભારેલા અગ્નિ ને હવા મળી અને એ આગ થી અંદરનું પાણી ખોલવા લાગ્યું. મિટિંગ 
બાદ ભોજન કરતી વખતે હું અને મારો નાનોભાઈ ખેતાલાલ આપને મળ્યા હતા. ફોન નમ્બર ની આપ લે થઈ અન્ય કોઈ 
સનાતની યોદ્ધા થી ત્યારે કોઈ પરિચય ન હતો પણ આ હતો સનાતની ચળવળપાર્ટ ર નો મારો પ્રથમ પ્રેરક પ્રસંગ. 

તે સભા મારા સંસ્મરણ મુજબ નાગપુર સમૂહલગ્ન બાદ સંધ્યાકાળે અલ્પ સૂચના થી આયોજિત થયેલ હતી. તેમાં ઉપસ્થિતિ પણ 
સમાજના કાર્યકતઓ સુધી જ મર્યાદિત હતી. સામન્ય સમાજ જનો અને મહિલાઓની ઉપસ્થિતિ નગણ્ય હતી. અને તે સમયે 
હજી આ ચળવળને આપણા સામયિકો તરફ થી યોગ્ય પ્રચાર પણ થયો ન હતો. તેમજ નાગપુરમાં સતપંથીઓની નગણ્ય સંખ્યા 
અને પ્રભાવને કારણે સનાતની જાગરૂકતા પ્રત્યે ઉદાસીનતા ના કારણે મારા મતે નાગપુર ની પ્રથમ સભા કેવળ ટેલર પૂરતી 
મર્યાદિત રહી ... અને નાગપુરસમાજના સામાન્ય કાર્યકર્તાઓ ને તેની ભૂખ પણ ન જણાઈ. 


પણ કેમ જાણે મને અંદર થી લાગતું હતું કેજે ચળવળ આપણા પૂર્વજોએ શરૂ કરી હતી તેને હજુ જોઈતાં પરિણામ મળ્યાં નથી. 
ફરી એકવાર જ્ઞાતિ આધ્ય સુધારક લીખીત પુસ્તક “પીરાણા સતપંથની પોલ” વાંચી ... મનોમન નિશ્ચય કર્યો કે હું તો 
નારાયણજી બાપાનો કુળવંશજ છું. મારી શક્તિ સામર્થ્ય થી જેટલું થઈ શકે તેટલું આ સનાતની ચળવળમાં જોડાઈ યોગદાન 
આપીશ. અને આ વિચાર કરી આપનો ફોન દ્વારા અવારનવાર સંપર્ક કર્યો. આ દરમ્યાન આપના થી જાણવા મળ્યું કે 
ધર્મજાગૃતિ સભાઓનો મહારાષ્ટ્ર મધ્યપ્રદેશ માં આયોજન થઈ રહ્યું છે. ત્યારે મારા મનમાં વિચાર આવ્યો કે આ શૃંખલા 
દરમ્યાન જો નાગપુર માં વિદર્ભ કક્ષાની પૂર્વ સૂચના અને સુનિયોજિત એક વ્યવસ્થિત સભા થાય તો તેના ધાર્યા પરિણામ આવી 
શકે. આ વિચાર મેં મારા સાથી વાલજીભાઈ દિવાણી અને જીવરાજ ભાઈ રામાણી ને કરી. તેમની સહમતીથી અમે નાગપુર 
સમાજ ના તત્કાલીન પ્રમુખ બાબુભાઇ જબવાણી ને જઈ મળ્યા અને અમારો વિચાર જણાવ્યો. શરૂઆતમાં તો તેમને વાત એમ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કહી ટાળી દીધી કે આપણે ત્યાં એકવાર ધર્મસભા થઈ ચૂકી છે . હવે તેની જરૂરત નથી. પણ અમે સમજાવ્યું કે તેપહેલી સભા તા. 
૧૩.૦૪.૨૦૧૦ના અલ્પ સમયમાં અલ્પસૂચના થી થઈ હતી. હવે જો આપણે વિદર્ભ લેવલે સભા આયોજિત કરીએ તો તેના 
ધાર્યાપરિણામ આવી શકે. તો તેમણે કહ્યું કે હું કારોબારી ને પૂછી જવાબ આપું. તેમણે કારોબારી સભામાં ચર્ચા કરી પણ ત્યાંય 
જોઈતી સફળતા ન મળી. ત્યારે અમેં ખૂબ આગ્રહ કર્યો તેથી તેમણે વાત ટાળવા કહ્યું કે સભા પ્રચાર અને ખર્ચો વિદર્ભ ઝોન 
સમાજ ના નેજા હેઠળ કરતા હો તો નાગપુર સમાજ ભવન કરવા દઉં તે માટે હું કારોબારી મંડળ ને સમજાવી શકું. 


વિદર્ભ ઝોન ની પરવાનગી માટે પયાસ 

ત્યારે તત્કાલીન વિદર્ભ ઝોનના પ્રમુખ હરિલાલ કરશન સાંખલા અને મંત્રી વાલજીભાઈ દિવાણી હતા. હરિભાઈ નો વિચાર 
અને અભિગમ તો પહેલેથી જ સતપંથ-સનાતન મુદ્દે સહયોગાત્મક ન હતો પણ પ્રમુખ પદ ની ગરિમા જાળવી તેમને મળ્યા 
નાગપુર સમાજ નો વિચાર જણાવ્યો, તેમનો વિચાર પણ જાણ્યો, અને સમજાવ્યા કે ભારતભરમાં ધર્મજાગૃતિ સભાને પ્રચંડ 
પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. નાગપુર અને વિદર્ભમાં જો સભા થાય તો તેનો પ્રભાવ મધ્ય ભારતમાં પડે. ત્યારે તેમને ખર્ચો કરવામાં 
અસમર્થતા બતાવતાં કહ્યું કે વિદર્ભ ઝોન સમાજ પાસે ભંડોળ નથી જો તમે દાનદાતા ઉભા કરી આયોજન કરતા હો તો કરો. 
આમ મનેકમને વિદર્ભઝોન અને નાગપુર સમાજ ને તૈયાર કર્યા, આપના સાથે પ્રવાસ ના આયોજન મુજબ તા ૯.૦૩.૨૦૧૧ 
લક્ડગંજ અને ૧૦.૦૩.૨૦૧૧ ના ઘાટરોડ નાગપુરમાં સભાની તારીખો નિશ્ચિત કરી. અમારા ગણા આગ્રહ છતાંય સભા 
અંતે સામુહિક ભોજન વ્યવસ્થા અમને મોફુક રાખવી પડી તેનાથી સભાની ઉપસ્થિતિ માં પણ ફરક પડે તેમ હતું. એટલે સભાનો 
સમય ૪.૦૦ ને બદલે ૩.૦૦ વાગ્યે કરવો પડયો. 


સભામાં ઉપસ્થિતિ અને પ્રચાર પ્રસાર માટે નાગપુર અને વિદર્ભ સમાજ ના નેજા હેઠળના ધર્મજાગૃતિ સભા ના પરિપત્ર છપાવી 
અમોએ વિદર્ભ ની દરેક સમાજોને મોકલાવ્યા અને દૂરની સમાજોને ફોન દ્વારા સંપર્ક કરી વધુમાં વધુ સંખ્યામાં ઉપસ્થિતિ માટે 
આગ્રહ કર્યો. તેમજ નાગપુર ના આજુબાજુ ના ગામોમાં ત્રણ દિવસ અમારી ત્રણ જણ ની ટીમ રૂબરૂ જઈ ત્યાં નાની સભાઓ 
ભરી લોકો ને સનાતની ચળવળ ની ભૂમિકા સમજાવી જાગરૂકતા માટે વધુમાં વધુ સંખ્યામાં ઉપસ્થિતિ માટે આમંત્રણ આપી 
આવ્યા. 


આ ધર્મજાગૃતિ ની ટુર માં આપણી ટિમ નો પ્રવાસ જલગાંવ થી હરદા થઈ જબલપુર થી નાગપુર સુધી આયોજિત હતો. આ 
આયોજન મુજબ અમે નાગપુરથી તા ૮.૦૩.૨ર૦૧૧ ના બપોરે ટેમ્પો ટ્રાવેલર ભાડે કરી નાગપુર થી મારી મોટી દીકરી મમતા 
ને ઘરે (લાલજી પ્રેમજી દડગા કચ્છ ટોડીયા) જબલપુર પહોંચ્યા. ત્યાં આપ સૌ હરદા થી કાર દ્વારા જબલપુર ભેગા આવી ગયા 
હતા અને અમારી મુલકાત તમારી સાથે ત્યાં થઇ. જબલપુર માં તેજ દિવસે ૮.૦૩.૨૦૧૧ ના બપોરબાદ મહાકોશલ ઝોનના 
નેજા હેઠળ જબલપુર સમાજ ભવન માં મળેલ હતી. મિટિંગ બાદ રાત્રે ૧૦.૦૦ વાગે સનાતની ટિમ સાથે વહેલી સવારે ૩.૩૦ 
વાગ્યે નાગપુર અમારાં નિવાસ સ્થાને પહોંચ્યા. 
ધર્મજાગૃતિ ટીમમાં 

૧ . હિંમતભાઈ ખેતાણી મુંબઇ 

૨ . રમેશભાઈ વાઘડિયા બેંગલુરુ 

૩. પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી મુંબઇ 

૪. રતનશી ભાઈ દિવાણી મુંબઈ 

૫. અમૃતભાઈ ગોરાણી ઉડપી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૬૭ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૬ . રમેશભાઈ ગોરાણી બેંગલુરુ 


તા.૯.૦૩.૨૦૧૧ બુધવારે બપોર પછી ૩.૦૦ કલાકે નાગપુર મુકામે સભા મળેલ હતી આ ધર્મ જાગૃતિ સભામાં વિદર્ભ અને 
નાગપુર સમાજના ૮૦૦ જેવી સંખ્યામાં બહેન ભાઇ, યુવાનો ની ઉપસ્થિતિ રહેલ હતી. સભામાં વક્તાઓના જોશીલા 
ઉદબોધન અને સતપંથ સંપ્રદાયની કાળી બાજુ ઉજાગર કર્યાબાદ સભામાં થી શ્રોતા ના પ્રશ્નોતરી નું સમાધાન કરાયું હતું. 


નાગપુર સભાના આયોજનમાં નાગપુર સમાજના પ્રમુખ બાબુભાઇ જબવાણી, વિદર્ભ ઝોનના પ્રમુખ હરિલાલ સાંખલા, 
વાલજી ભાઈ દિવાણી, રમેશભાઈ લીંબણી , જીવરાજ ભાઈ રામાણી, કેશરાભાઈ લીંબણી નો સાથ સહકાર મળ્યો હતો. 


બીજા દિવસે ૧૦.૦૩.૨૦૧૧ ના બપોર બાદ ઘાટરોડ મુકામે પણ ધર્મ જાગૃતિ સભાનું આયોજન કરાયું હતું. 
તા.૧૧.૦૩.૨ર૦૧૧ ના સનાતની ટિમ પોતપોતાના ઘરે નાગપુર થી પરત ફરી હતી. 


તે નાગપુર સભાની ફળશ્રુતિ 

કેન્દ્રીય સમાજની સુવર્ણ જયંતિ ૨૦૧૦ ના મળેલ અધિવેશનમાં થયેલ ઠરાવો અને ડોક્ટરઈન મુજબ ભારત ભરની દરેક કચ 
કડવા પાટીદાર ઘટક સમાજો એવં ઝોનો પોતાને સંપૂર્ણ રિતે સનાતની ઘોષિત કરે. અને પોતાના સમાજ જનોને સનાતની તરીકે 
શપથપત્ર ભરી બાંહેધરી પત્ર ભરવાનો નિર્ણય થયો હતો. પણ તેને ક્રિયાવનીત કરવામાં અમારા નાગપુર જેવી સમાજોમાં 
જોઈતી તત્પરતા નહોતી દેખાડી. હાલાકી અમારી નાગપુર સમાજમાં અમારાં દબાણ ને કારણે તા ૧૨.૦૧.૨૦૧૧ એક 
અભૂતપૂર્વસામાન્ય સંયુક્ત સભા લઈ આ વિષયે નિર્ણયો જરૂર લેવાઈ ગયા હતા પણ તે નિર્ણયો ને કાર્યાન્વિત કરવાની પ્રક્રિયા 
થઈ નહોતી. પરંતુ આ ધર્મજાગૃતિ સભાઓથી તે પ્રક્રિયા ને વેગ મળ્યો હતો. 


નાગપુર સમાજમાં સાતપંથીઓ ની સંખ્યા નગણ્ય હતી પણ આપ્રક્રિયાથી એક પરિવાર નો દાખલો સામે આવ્યોઃ 

ધનજીભાઈ રામાણી આ પરિવાર અહીંયા ફોટોગ્રાફી નું કાર્ય કરેછે. તેમણે સમાજ સમક્ષ એવી માંગણી કરી કે અમો બાહેનધરી 
પત્ર ભરવા તૈયાર છીએ પણ અમેં ફોટોગ્રાફી નો વ્વવસાય કરીએ છીએ અને અમે પીરાણા સંસ્થા સાથે ફોટોગ્રાફી કાર્ય સાથે 
સંકળાયેલા છીએ એટલે અમને તે સંસ્થા સાથે વ્યાપારિક વ્યવહાર કરવાની છૂટ આપવામાં આવે. તેમની આ અરજી ને સમાજ 
કારોબારીએ માન્ય કરી તેમની અજુગતી માગણી માની પીરાણા સંસ્થામાં ફોટોગ્રાફી કામ કરવાની છૂટ આપેલ હતી. આ વાત 
જ્યારે અમારા ધ્યાનમાં આવી ત્યારે અમે સમાજ પ્રમુખ સમક્ષ આ વિષયે મૌખિક વિરોધ નોંધાવ્યો પણ અમારી વાત ને સમાજ 
કારોબારીએ ધ્યાન ન આપ્યું. એટલે અમો ત્રણ જણ રમેશભાઈ લીંબાણી , વાલજીભાઈ દિવાણી અને જીવરાજભાઈ રામાણીએ 
એક લિખિત વિરોધ પત્ર નાગપુર સમાજ ને લખ્યો હતો. તેની કોપી કેન્દ્રીય સમાજ, ધર્મજાગૃતિ સમિતિ (તમને) ને મોકલાવી 
હતી. આ દબાણ કામ કરી ગયું. છેવટે કારોબારી સભામાં આ વિષયે ચર્ચા કરી બહુમતે નિર્ણય લઈ તે પરિવાર ને આપેલ 
શસરત છુટ પાછી ખેંચી લીધી હતી. 


તે સિવાય આ ચળવળથી એકાદ બે પરિવારો જે અંદરખાને સતપંથી પૂજાઓ કરાવતાં હતાં તે પરિવારની ઓળખ છતી થઈ ગઈ 


અને તેઓ પણ ધીરેધીરે મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડાઈ ગયાં. 
આ થઈ નાગપુરસમાજ ની ફલશ્રુતિ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૬૯૮ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


રમેશભાઈ લીંબાણી ની વ્યક્તિગત ફળશ્રુતી 

હવે હું મારી (રમેશભાઈ લીંબાણી ની) વ્યક્તિગત ફળશ્રુતિ ની વાત કરું તો નાગપુર ની ધર્મ જાગૃતિ સભા દરમ્યાન ચાર દિવસ 
ના સહવાસ અને આપ સૌ થી પ્રેરાઈ ને મારો પણ આત્મવિશ્વાસ વધી ગયો હતો. સમાજો તો સનાતની ઘોષિત થઈ કેન્દ્રીય 
સમાજ ના આદેશ પાળવા લાગ્યા પણ આપણી જ્ઞાતિ ના માળખામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર ગોત્રીય પરિવારો હજુ ભેળસેળ 
નેતૃત્વમાં કાર્ય કરતાં હતાં. આ એક ગૂંચવડ ભર્યો અને પેચીદો ચિંતાજનક પ્રશ્ન હતો. સમાજની સુવર્ણ જયંતિ પછી આ વાત 
મારા મનમાં ચાલતી હતી. આબાબતે મેં અમારા પરિવાર ના મોવડીઓ સાથે ચર્ચા કરી હતી. આપના (રમેશભાઈ 
વગાડીયાના) અને હિંમતભાઈ ખેતાણી સાથે પણ અવારનવાર ચર્ચાઓ પણ કરી હતી. પણ એ મુદ્દે જુ કાંઈ ઠોસ કરી શક્યા ન 
હતા. આ સભા બાદ અમારા લીંબાણી પરિવારને સનાતની ઘોષિત કરાવવા મનોમન વિચાર કર્યોપણ સંખ્યા ની દ્રષ્ટિએ પોકાર 
પરિવાર બાદ બીજા નમ્બર ના લીંબાણી પરિવાર ને આ વિષયે તેયાર કરવું બહુ મોટું અને કપરું કાર્ય હતું. હું લીંબાણી પરિવાર 
ની કાર્યકરિણી માં શરૂઆત થી જ સંલગ્ન હતો પણ આવા નીતિવિષયક નિર્ણય ને પળાવવામાં નેતૃત્વ ક્ષમતા ન હતી. 
શરૂઆતમાં મેં અમારા લીંબાણી પરિવાર ના પ્રમુખ જે આપના મોટાભાઈ મોહનભાઈ ના સાસરા અરવિંદભાઈ કરસન 
લીંબાણી સાથે વાત કરી, તેઓ પ્રખર સનાતની અને રતનશી ખીમજી ખેતાણી ની હરોળના સનાતની જ્ઞાતિ સુધારક વડીલ શ્રી 
ભીમજી કેશરા લીંબાણી (સલાટ) ના પૌત્ર થતા હતા. પણ તેમનો અભિગમ અને કાર્યશૈલી આ વિષયે કેન્દ્રીય સમાજની 
કાર્યશૈલીથી ભિન્ન હતી. તેઓ એ મારો ઉત્સાહ તોડ્યો નહિ આ વિષયે નેતૃત્વ કરવાનો ભાર મારા ઉપર છોડ્યો કે તમે આ 
વિષયે જે વિચારતા હો તે કરો પરિવાર તમને જોઈતો સાથ સહકાર આપશે . ત્યાર બાદ અમારા પરિવાર અને કેન્દ્રીય સમાજના 
પૂર્વ પ્રમુખ પ્રખર સનાતની વડીલ ખીમજી લખમશી કલકત્તા સાથે ફોન પર ચર્ચા કરી તેમણે પણ મારા ઉત્સાહ ને બિરદાવ્યો 
હતો પણ ગુલકોમિયા ને કારણે તેમની આંખ ની રોશની ચાલી જવાથી શારીરિક અસમર્થતા ને કારણે આ કાર્યમાટે પોતાની 
વ્યક્તિગત અસમર્થતા બતાવી હતી . પણ મારો ઉત્સાહ જોઈ મને આ વિષયે માર્ગદર્શન કર્યું કે આ મુદ્દેપહેલાં તમે ભારતભરમાં 
આપણા પરિવારના મુખ્ય વ્યક્તિઓ સાથે સંપર્ક કરી તેમના મંતવ્યો જાણી આગળ વધો મારી જ્યાં જરૂરત હશે ત્યાં હું મારા 
અનુભવે અહી બેસી તમારું માર્ગદર્શન કરતો રહીશ. આમ પરિવારના બે વડીલો ના આશીર્વાદ થી કાર્ય આરંભ કર્યું. સૌ પ્રથમ 
ભારત ના મોટા શહેરોમાં વસતા લીંબાણી પરિવારના પ્રભાવી ભાઈઓનો સંપર્ક સાધી આ મુદ્દે વિચાર વિમર્શ કય. મોટે ભાગે 
દરેક ઠેકાણે થી સકારાત્મક પરિણામો મળ્યાં. ત્યાર બાદ કચ્છ , ગુજરાતના કંપાઓ અને ભારતના મોટાં દરેક શહેરમાં વસતાં 
લીંબાણી પરિવારોની સયુંકત સભા લેવરાવી આ મુદ્દે ચર્ચા વિચારણા કરી સનાતન લીંબાણી પરિવાર ઘોષિત કરવાના તે 
સભામાં હાજર રહેલાઓ ની સહીઓ સાથે ના સહમતી પત્રો તૈયાર કરાવીને અમે ગામો ના પ્રતિનિધિઓની અને પરિવારની 
કારોબારીની સયુંકત સભા ૧૬.૦૪.૨૦૧૧ ના સુરત મુકામે મા ઉમિયાધામ ના પ્રાંગણ માં યોજી હતી. આ સભામાં સુરતના 
ભાઈઓ ની ગણતરીમાં ન લેતાં અન્ય ૪૫ સદસ્યોની ઉપસ્થિતિ રહેલ હતી. 


આ સભામાં ભારતભરથી પરિવારના સહમતી પત્ર ના આધારે સર્વાનુમતે આવતી ચૈત્ર વદ ૧૪ તારીખ ૧.૦૫.ર૦૧૧ ના 
સુરધન હરદાસબાપા ની પુણ્યતિથિ ઉપર અખિલ ભારતીય ભૃગુ ગોત્રીય લીંબાણી પરિવારની અસાધારણ સામાન્ય સભા 
બોલાવવાનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો અને તે સભામાં પરિવાર ને સંપૂર્ણ સનાતની ઘોષિત કરતો ઠરાવ પસાર કરવાનો 
નિર્ણય કર્યો. 


ઘડાણી મુકામે તા ૩૦.૦૪.૨૦૧૧ ની કારોબારી સભામાં ઉપરોકત મુદ્દે કંપાના અને કચ્છ ના અમુક વડીલો નો સુઝાવ હતો કે 
જેમ ચાલે છે તેમ ચાલવા દો પણ મોટા ભાગના સદસ્યો પરિવારને સંપૂર્ણ સનાતની ઘોષિત કરી નવા નીતિનિયમો થી 
પરિવારનું સંચાલન ચલાવવાની તરફેણમાં હતા. એટલે લાંબી ચર્ચા વિચારણા ના અંતે પરિવાર ને સનાતની તરીકે ઘોષિત 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કરવાનો અને સ્થાનક પર દર્શન અને યાત્રી નીવાસ ના ઉપીયોગ માટે અસાધારણ સભા ની મંજૂરીને આધીન નીતિનિયમો નો 


ન 


મસુદો તેયાર કરવામાં આવ્યો. 


તા ૧૧.૦૫.૨૦૧૧ ના પરિવારની અસામાન્ય સભામાં ખુલ્લા મંચ થી લોકતાંત્રિક રીતે આ મુદ્દેબહેન ભાઈઓ ના વિચારો 
લેવામાં આવ્યાલગભગ ૯૦%મત સકારાત્મક હતા બાકી ના લોકો ગોળ ગોળ જેમ ચાલે છે તેમ ચાલવા દેવામાં શું વાંધો છે ??? 
... આમ વિચારવિમર્શ માં અંતે સવનિમતે ન કહેવાય પણ ધ્વનિમત (બહુમતે) પરિવાર ને શ્રી અખિલ ભારતીય ભૃગુ ગોત્રીય 
સનાતન લીંબાણી પરિવાર ઘોષિત કરવામાં આવ્યું અને તેના નીતિનિયમો ને બહાલી આપવામાં આવી હતી. 


આ પ્રમાણે મનુષ્યયત અને ભગવત કૃપા થી લગભગ દોઢ મહિનાના અલ્પાવધી માં આપણી જ્ઞાતિના પરિવારોમાં સર્વપ્રથમ 
લીંબાણી પરિવાર ને સનાતની ઘોષિત કરી પરિવારના સુરધન પૂજ્ય નારાયણજી બાપા ને સાચી શ્રદ્ધાંજલે આપી છે. એક 
વખત અશક્ય લાગતાં આવા કાર્ય ને યશસ્વી બનાવવામાં ભગવદ કૃપા તો અવશ્ય છે. પણ પ્રેરણા અને પુરુષાર્થ ને આગવું 
સ્થાન છે. જે મને તમારી સનાતની ટિમ ના નિસ્વાર્થ કર્મયોગ થી મળી છે. 


૦ આપણી જ્ઞાતિ ની સનાતની લડાઈ હજુ પૂર્ણ થઈ કે અધૂરી છે? 
૦ લડાઈ કોના નેતૃત્વમાં થઈ? 

૦ સમય સમય પર કોનું કોનું અને કેટલું યોગદાન છે? 

૦ કોણ કોણ આ લડાઈમાં લૌકિક દ્રષ્ટિથઈ યશસ્વી બન્યા? 


ન પ કક હુ 


તેનું મૂલ્યાંકન જેને જેને અને જેમ જેમ કરવું હોય તે ભલે કરે. પણ અહીં મને મહાપુરુષો થી સાંભળેલું મંદિરનું દ્રષ્ટાંતયાદ આવે 
છે. પાયા માં દટાયેલ નિવ પર ગારા-માટી ઈટચુના થી મંદિરબને છે પણ મંદિર નિમણિ ની પૂર્ણાહુતિ બાદ કેવળ શિખર -ધ્વજ 
કે બાહ્ય સુશોભન જ પ્રતિષ્ઠા પામે છે. આ પ્રતિષ્ઠા બધાના નસીબમાં ન હોય પણ મંદિર જાણે છે કે મારા નિમણમાં કોની કોની 


મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા છે!!! 


એ દ્રષ્ટિએ મને આત્મસંતોષ છે કે સનાતની ટિમ ના નાના મોટા યોદ્ધાઓ થી પ્રેરણા પામી ભગવાને મને ધર્મયુદ્ધ ના અદના 
સિપાઈ તરીકે નિમિત્ત બનાવી મને જ્ઞાતિસેવા નો.અવસર આપ્યો. રમેશભાઇ, આપે આપના સંસ્મરણો ને તાદ્રશ્ય કરતી વેળા 
મને નાગપુર ની ધાર્મિક સભા ની જાણકારી બાબત કઈંક માહિતી માંગી છે . જ્યારે ભાવાવેશમાં મારા તે સમયના શક્ય તેટલાં 
સંસ્મરણો અહીં તાદ્રશ્ય કર્યા છે. એમાં થી આપ આપના સંસ્મરણમાં યથાયોગ્ય જેટલાં ઉપીયોગી હોય તેટલાં વીણી લેસો. 


આમાંની લગભગ બધી વાતો થી આપ વાકેફ જ છો. ભાવાવેશમાં કદાચ વધુ લખાયું હોય તો મિત્ર ગણી ક્ષમા કરસો. 
ધન્યવાદ 
(રમેશ લીંબાણી નાગપુર) 


દહેગામ સભા તા. ૫.૦૪.૨૦૧૧ અને તા.૬.૦૪.ર૦૧૧ 
દહેગામ વિભાગ સનાતન સમાજ દ્વારા ઓધવ ભુવન ઉદ્ધાટન સમારંભનું આયોજન તા.૫.૦૪.૨૦૧૧ થી 
તા.૬.૦૪.૨૦૧૧ ના કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં દહેગામ વિભાગ સનાતન સમાજની પરિચય પુસ્તિકાનું વિમોચન કરવામાં 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૨૭૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આવ્યું હતું. તેમાં ઓધવરામ મહારાજ, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન, શ્રી ઉમિયા માતાજી અને આધ સુધારક શ્રી નારાયણજી 
રામજી લીંબાણીની પ્રતિમાઓની ઉછામણીનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં નીચે જણાવેલ અગ્રણી 
ભાઈઓની હાજરી નોંધનીય હતી. 
સ્થાનિકસમાજના આગેવાનોઃ 
૧. શ્રી શિવદાસ રતનામાવાની (સ્થાપક પ્રમુખ) 
૨. શ્રીમગનભાઈ હંસરાજ છાભૈયા (વર્તમાન પ્રમુખ) 
૩. શ્રીનાનજીભાઈ વાલજી ભીમાણી [પૂર્વ પ્રમુખ) 
૪. શ્રી ઈશ્વરભાઈ શિવદાસ માવાણી (ઉપ પ્રમુખ) 
પ. શ્રી ગોપાલભાઈ દેવજીભાઈ ભાવાણી (મંત્રી) 
સમારંભનો પહેલો દિવસઃ 
ઉપસ્થિત સંતોઃ 
૧. શ્રીકરસનદાસજી મહારાજ, વાંઢાય 
૨. શ્રીકેસવદાસજી મહારાજ, સુંદરપુરા 
૩. શ્રીમોહનદાસજી મહારાજ, નખત્રાણા 
૪. શ્રીશિવાનંદતીર્થમહારાજ, વલાદ 
પ. આચાર્યશ્રી જ્ઞાનેશ્વરજી મહારાજ, રોઝડ 
૬. શ્રી રામકુમાર ખાકી મહારાજ, સૈજપુર 
સંતસભા 
ઉપસ્થિત સંતોએ કાર્યક્રમને અનુરૂપ આશીર્વચનો આપ્યા હતાં. 


સનાતન સભા વક્તાઓને આમંત્રણ 
સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ વાળા નીચે જણાવેલ ભાઈઓને આ પ્રસંગે ખાસ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું અને તેમના 
ભાષણો પણ થથયાં હતાં. 

૧. શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી, મુંબઈ 

૨ . શ્રી રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડડિયા , બેંગલોર 

૩. શ્રીપ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી, મુંબઈ 

૪. શ્રી રમણભાઈ શામજી વાસાણી, મુંબઈ 


દહેગામ ખાતે વડીલ શ્રી શિવદાસ બાપા માવાણીની પ્રેરણા અને પ્રયતથી ઓધવરામ ભુવનનું નિમણિ થયું. આ સમાજ 
ભવનના ઉદ્દઘાટન પ્રસંગે કેટલાક વિધાર્મીઓએ હવનમાં હાડકાં નાખવાનું કાર્ય કર્યું હતું.. તેના ઢાથા આપણા જ સનાતની 
ભાઈઓ બન્યા. સનાતની સમજણ ધરાવતા આપણાજ સનાતની ભાઈઓ વિધર્મઓને વહાલા થવા કહો કે તેમના દબાણને 
વશ થઈને આપણા પ્રખર સનાતની વક્તાઓને ઉદ્દઘાટન સભામાં તેમના ભાષણો અટકાવવાનો તે વખતે વિફળ પ્રયાશ કર્યો 
હતો. કાનૂની, સરકારી અને પોલીસ તંત્રનો આસરો લઈને સનાતની આયોજકો ઉપર દબાણ ઉભું કરવામાં આવ્યું હતું. ભારત 
દેશ અને આપણી કેન્દ્રીય સમાજનો હિંદુ ધર્મ જો પરાજીત થયો હોય તો વિદેશીઓ અને વિધર્મયોના હાથા આપણા જ લોકો 
બનવાથી થયો છે. એટલા માટે જ કહેવાય છે કે બેઈમાનીમાં ભારત દેશના લોકોનો આખા વિશ્વમાં જોટો જડે એમ નથી એમાં 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આપણે પણ આવી ગયા. હિંદુ શાસ્ત્રમાં ૩૩ કોટી (એટલે કે ૩૩પ્રકારના) દેવતાઓ છે, તે ઓછા પડતા હાય છતાં સતપંથીઓ 
બાવા ઈમામશાહ અને તેના ભેજાની પેદાશ એવા નીસ્કલંકીને પકડવા પડ્યા છે. આ હાઈટ ઓફ ઈંટલેક્ચ્યુઅલ ઇન્સોલ્વન્સી 
(બૌધિક નાદારીની ઊંચાઈ) નહીં તો બીજું શું છે ભાઈ? જ્યારે જ્યારે વિદેશીઓએ ભારત દેશ અને તેના હિંદુ ધર્મ ઉપર 
આક્રમણો કર્યા છે ત્યારે ત્યારે આપણાજ પોતાના લોકોએ ગદ્દારી કરી છે ત્યારે આપણે પરાસ્ત થયા છીએ, નહીં તો દુનિયામાં 
કોઈની તાકાત નથી કે આપણને કોઈ ધાર્મિક અથવા તો આર્થિક રીતે પરાસ્ત કરી શકે. સિકંદરના વખતથી, મુસલમાની 
મહમ્મદ ઘોરી, લોદી કે ગુલામ વંસજોના અને મુસલમાની મુગલોના વખતથી આપણે જોતા આવ્યા છીએ કે ભારત દેશ કે 
ભારતની હિંદુ સંસ્કૃતિ જો પરાસ્ત થઇ હોય તો આપણા પોતાના લોકોની બેઈમાની થી જ થઇ છે. આવું જ અત્યારે પણ આપણી 
સમાજમાં બની રહ્યું છે. જ્ઞાતિના સતપંથના ભાઈઓને શું કહેવું? ઉચ્ચ કોટી નો આપણો સનાતન ધર્મને મુકીને ઈરાનથી 
આવેલ નીઝારી મુસલમાની પીર ઇમામુદ્દીન ઉર્ફે ઈમામશાહ બાવાની પાછળ પડી ગયા છે. તે સૈયદોના હાથની કઠપૂતળી બની 
ગયા છે. પરિણામ સ્વરૂપે જ્ઞાતિમાં સનાતન સતપંથને મુદ્દેભાગલા થઈ ગયા હોવા છતાં ઈમામશાહને મુકવો નથી. સમય જતા 
આપણી જ્ઞાતિને મુસલમાન બનાવવાની કગાર ઉપર મૂકી દેવાની ફરી પાછી પેરવીઓ આ લોકો કરી રહ્યા છે એવું મને લાગી 
રહ્યું છે. માટે જ આ પીરાણા વાળા ભાઇઓથી છેડો ફાડશું તો જ આપણે આપણી હિંદુ સંસ્કૃતિને બચાવી શકીશું. આ વસ્તુને 
આપણા જ્ઞાતિ સુધાર વડીલો સમજી ગયા હતા એટલે જ તેઓએ પીરાણા સતપંથ અને સતપંથના ભાઈઓ (ખાનાઈઓ) જોડે 
છેડે ચોક જઈને છેડો ફાડી નાખ્યો હતો. તેમના જેવી ખુમારી આજે આપણે સૌ સનાતાનીઓ દેખાડી શકતા નથી. ક્યાંકને ક્યાંક 
આપણે સનાતાનીઓ જ સતપંથ તરફ કુણી લાગણી ધરાવી, સતપંથના દલાલો બનીને સીધી યા આડકતરી રીતે પીરાણા 
સતપંથને મદદરૂપ થતા રહેલા છે એટલે જ તો આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાંથી સતપંથ નાબુદ નથી થતો. હવે ઘણું 


થયું. જો આપણે આપણી સનાતન હિંદુ સંસ્કૃતિ બચાવવી હશે તો પીરાણા સતપંથની સાથે આપણને છેડો ફાડવો જ રહ્યો. 


હવે દેહગામ સભાની મૂળ વાત ઉપર આવીએ તો સૌથી પહેલાં પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી અને હિંમતભાઈ ખેતાણી અને અન્ય 
સનાતાનીઓ આપણી જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજનો સંઘર્ષમય ઈતિહાસ ની ઝાંખી સભાજનોને કરાવતા હતા ત્યારે ઉદ્દઘોષક 
ભાઈ શ્રી વિસનજીભાઈ શિવદાસ માવાણી ની સાથે કેટલાક બીજા સનાતની મવાળો દ્વારા અમારા ભાષણોને રોકવાનો પ્રયલ 
કરવામાં આવ્યો પરંતુ ત્યાં ઉપસ્થિત જંગી સનાતની જન મેદનીના ભારોભાર આગ્રહને પ્રચંડ સમર્થન મળતાં નિર્ભકિ રીતે 
સનાતન ધર્મજાગૃતિ વાળાઓનાં ભાષણો ચાલુ રહ્યાં અને સભાને મંત્ર મુગ્ધ કરી દીધી હતી. 


સભા પછીની ફળશ્રુતી 

આમ જોઈએ તો સન ૨૦૦૮ પછી શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજમાં સનાતન વિચારધારાની ક્રમશઃ સંક્રાંતિ થવા 
લાગી હતી. જોકે ધનસુરા સમાજ પહેલેથી જ સનાતની વિચારધારાને વરેલી હતી. ધનસુરા સમાજ કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના 
વખતેના સમાજ સુધારકો અને વાંઢાય ધવારા ના આપણા સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજની કંડારેલી કેડી પર ચાલી રહ્યો હતો. 
પરંતુ કાળક્રમે અન્ય સનાતની સમાજોમાં થયું તેમ ધનસુરા સમાજના કાયક્ષેત્રમાં પણ મવાળવાદી વિચાર સરણી બળવત્તર 
બની રહી હતી. કેન્દ્રીય સમાજની જેમ, કહેવાતા સનાતની આગેવાનો પોતાના સહકારી અને રાજકીય સ્વાર્થ માટે સતપંથના 
ભાઈઓ સાથે રહીને સમગ્ર સનાતની સમાજને ગુમરાહ કરી રહ્યા હતા. તેવા સમયે પ્રથમ મોડાસા અને ધનસુરા ત્યાર બાદ 
સમગ્ર ભારતમાં સનાતની ચેતના પુનઃ સંચાર થઈ. તેમાં નોંધનીય ઘટના એ હતી કે સૌ પ્રથમ ધનસુરા ખાતેથી સનાતન ધર્મ 
ચિંતન શિબિરની શુરુઆત થઇ જે આગળ જતાં શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજમાં ચેતનાની મશાલ બની 
જેના ફળ સ્વરૂપે સનાતન ધર્મના પ્રખર હિમાયતીઓ ખુલ્લીને બહાર આવ્યા અને કંપા પ્રદેશમાં ધાર્મિક/સામાજિક મેળાવડાઓ 
સનાતની રંગે રંગાયા હતા. જ્ઞાતિની સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિની શુરુઆત ૨૦૦૯-૧૦માં થઇ ત્યાર પછી આજે એક 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


દાયકા પછી તે ચળવળ ઢીલી પડી રહી હતી તે મશાલને પુનઃ સળગતી રાખાવા માટે આપણે સૌ સનાતનીઓએ કમર કસવી 
પડશે એવું મારું માનવું છે. 


સંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો 
પ્રથમ દિવસની રાત્રે દહેગામ યુવા પાંખ દ્વારા સંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો રાખવામાં આવ્યા હતા. 


બીજો દિવસ 
બીજા દિવસના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સમાજના વિવિધ અગ્રણીઓ અને સામાજિક સભામાં નીચે જણાવેલ વક્તાઓએ પોતાના 
ઉદ્બોધનો આપ્યા હતા. 
૧. શ્રી રામજી કરમશી નાકરાણી, રાયપુર (કેન્દ્રીય સમાજ પ્રમુખ શ્રી) 
૨. શ્રીધનસુખભાઈ માવજી રંગાણી (ધનસુરા સનાતન સમાજ પ્રમુખ શ્રી) 
૩. શ્રીજેઠાભાઈ લાલજી ચોપડા (દેસલપર સંસ્કાર ધામ પ્રમુખશ્રી) 
૪. શ્રી હંસરાજભાઈ દેવજી ધોળુ (સંસ્કારધામ ટ્રસ્ટીશ્રી) 
પ. શ્રી ગંગારામ હિરાલાલ સાંખલા, દિલ્હી (ટ્રસ્ટીશ્રી કેન્દ્રીય સમાજ) 
૬. શ્રીનરસીભાઈ ધનજી રામાણી (ઉ. સાબરકાંઠા ઝોન પ્રમુખશ્રી) 
૪. શ્રી પુનમભાઈ ખીમજી ધોળુ (ડ. સાબરકાંઠા ઝોન પ્રમુખશ્રી) 
૮. શ્રીઅશોકભાઈ જયંતીભાઈ ભાવાણી (ડ. સાબરકાંઠા ઝોન મહામંત્રી શ્રી) 
. શ્રી અમૃતભાઈ રતનશી રામાણી (ધનસુરા સમાજ મહામંત્રી શ્રી) 
૧૦. શ્રી વિઠ્વ ભાઈ કરસન દીવાણી, બિલેશ્વર 
૧૧. શ્રીજશુભાઈ જેઠાભાઈ ધોળુ, પ્રમુખ ઇડર-વડાલી વિભાગ 
૧૨. શ્રીખીમજીભાઈ અરજણ ધોળુ, પ્રમુખ મોડાસા વિભાગ 
૧૩ શ્રી ચીમનભાઈ મનજીધોળુ, પ્રમુખ તલોદ વિભાગ 
૧૪. શ્રીપરષોતમ દેવશી ગોરાણી, પ્રમુખ કપડવંજ વિભાગ 
૧૫. શ્રી કાંતિભાઈ અરજણ ધોળુ, પ્રમુખ તલોદ વિભાગ 
૧૬. શ્રી ગૌરાંગભાઈ ધનાણી, સુરત યુવા સંઘ પ્રમુખશ્રી 
૧૪૭. શ્રી જયંતીભાઈ રામાણી, અમદાવાદ, યુવા સંઘ પૂર્વપ્રમુખ 
૧૮. શ્રીમનસુખભાઈ વિશ્રામ રૂડાણી, અમદાવાદ (કેન્દ્રીય સમાજ ઉ. પ્રમુખ) 
૧૯. શ્રી રતિભાઈ લાધાભાઇ છાભૈયા, તલોદ 
૨૦. શ્રી વસંતભાઈ રાજાભાઈ લીંબાણી, મોડાસા 
૨૧. શ્રી રવજીભાઈ હીરજી રામજીયાણી, દહેગામ 


ઝિ 


,મોજુદ મહિલા શક્તિ 
૧. શ્રીમતી નર્મદાબેન સેંઘાણી સુરત 
૨. શ્રીમતી નર્મદાબેન નાકરાણી, ધનસુરા મહિલા મંડળ ઉર્વ પ્રમુખ 
૩. શ્રીમતી કમલાબેન લીંબાણી, ધનસુરા પ્રદેશ મહિલા મંડળ પ્રમુખ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૩ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૪. શ્રીમતી વિલાસબેન રામાણી, ધનસુરા પ્રદેશ મહિલા મંડળ ઉપ પ્રમુખ 
પ. શ્રીમતી મંગળાબેન ભાવાણી, ધનસુરા પ્રદેશ મહિલા મંડળ મહામંત્રી 


તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૧ સંત શ્રી અવિચલદાસ, સારસાવાળા સાથે પીરાણા સતપંથ બાબતે થયેલ એક મુલાકાત અને તેનો એક 
રીપોર્ટઃ 

આ સંદર્ભે આપણી કેન્દ્રીય સમાજે રજી.પોસ્ટથી આ સંતશ્રીને એક ટપાલ લખી હતી કે સતપંથી ભાઈઓને અમે કનડગત નથી 
કરતા બલ્કી સતપંથી ભાઈઓ કેન્દ્રીય સમાજને એવમસમાજના સનાતની ભાઈઓને ખોટી પોલીસ ફરીઆદો, ખોટી ચેરીટી 
કમીસનરને ફરીઆદો, અને ખોટા કોર્ટ કેસો કરીને કનડગત જરૂર કરી રહ્યા છે. પણ સંતશ્રીએ આ ટપાલનો સ્વીકાર ન 
કરવાથી તે ટપાલ કેન્દ્રીય સમાજને પાછી ફરી હતી. તેથી તે ટપાલને રૂબરૂ પહોંચતી કરવા માટે કેન્દ્રીય સમાજના હોદ્દેદારો અને 
સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિના ભાઈઓ તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૧ ના રોજે સંતશ્રીને મળવા સારસા ગયા હતા. તે સરવે 


ભાઈઓના નામો નીચે મુજબના છે. 


. શ્રીરામજીભાઈ કરમશી નાકરાણી શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ પ્રમુખ 

. શ્રીદેવજીભાઈ રામજી ભવાણી શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ ઉપ-પ્રમુખ 

. શ્રીગંગારામભાઈ હીરાલાલ સાંખલા શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજટ્રસ્ટી શ્રી 

. શ્રી હિંમત ભાઈ રતનશી ખેતાણી (શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા.સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિ) 

. શ્રીરમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા (શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા.સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિ) 
. શ્રીપ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેશરાણી (શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા.સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિ) 

. શ્રી કરસનભાઈ શામજી સેંઘાણી (સુરત સમાજના પ્રમુખશ્રી) 

. શ્રીપુંજાભાઈ લીંબાણી (શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા.સમાજના માજી હોદેદાર શ્રી) 


(૧ ૦ તત ત્ય ૦૬ ૯ ત્ઈ ત્ર 


આ મુલાકાત દરમ્યાન સંતશ્રી સાથે નીચે પ્રમાણે નો વાર્તાલાપ થયો હતો 

૦ ૧. સૌ પ્રથમસંતશ્રી ને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે અમારા ઉપર આક્ષેપ મુકાતો પત્ર લખવાની આપશ્રીને ફરજ કેમપડી? 
તેનાં જવાબમાં સંતશ્રીએ કહ્યું હતું કે ક્યાંકતો શુરુઆત કરવી જ પડે ને એટલા માટે મેં ટપાલ લખી હતી. પણ 
સ્વામીજી આપશ્રીએ એક તરફું સાંભળીને હકીકત જાણ્યા વગર આમલખવું ન જોઈએ કારણકે તે ટપાલનો 
ગેરઉપયોગ થાય છે તેમઆપણે જણાવ્યું હતું. 


૦ ૩. ઈરાનથી આવેલા તે સૈયદો એ પીરાણા સતપંથ ની સ્થાપના કરવાનો મુખ્ય હેતુ અને ઈરાદો એ જ હતો કે હિન્દુઓ 
ને મુસલમાન ધરમતરફ વટલાવવા. તે વાત ની સ્વામીશ્રીએ પણ પુષ્ટિ આપી હતી અને તે વાત થી સ્વામીશ્રી એક 
વખત નહિપણ મુલાકાત દરમ્યાન અનેક વખત સહેમત થયા હતા. 


૦ ૪. કેન્દ્રીય સમાજ અને જ્ઞાતિના ઈતિહાસની વાત આગળ વધારતાં આપણે જણાવ્યું હતું કે અમારી આખી જ્ઞાતિ એક 
સમયે પીરાણા સતપંથ ધર્મને જ અનુંશરતી હતી અને તેથી અમારી ઓળખ અન્ય હિંદુ જ્ઞાતિઓ માં એક મુમના 
મુસલમાન તરીકે થતી હતી અને કચ્છમાં અમારી જ્ઞાતિથી આભડછેટ રાખતા હતા. આ કલંકને ભુંસવા માટે 
થઈને જ અમારા સુધારક વડીલોએ તે પીરાણા સતપંથ ધર્મથી અને સતપંથ સમાજથી છેડેચોક જઈને છેડો ફાડ્યો 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૭૪ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


હતો અને સનાતની ઓળખ ધરાવતી અમારી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કરી હતી. તો તે સમાજ સતપંથીઓ ની 
સમાજ કેમથઇ સ્વામીજી અમોને સમજાવો કે તે સમાજ સત્પન્થીઓની કેમથઇ? સ્વામીજી પાસે આનો કોઇ જ 
જવાબ ન હતો. હોય પણ ક્યાંથી? 


૦ પ. સ્વામીજી અમારા સુધારક વડીલોએ ૧૯૬૦માં અમારી કેન્દ્રીય સમાજની વિધિવત સ્થાપના કરી ત્યારે સ્થાપના 
ત્રણ મુખ્ય ઉદ્દેશો હતા. 
૧. પીરાણા સતપંથને અનુંશરીને જ્ઞાતિ પર લાગેલ મુમનાપણાનું કલંક ભૂંસવાનું. (તેથીજ અમારા 
વડીલોએ પીરાણા સતપંથ અને સતપંથ સમાજ સાથે સદંતર છેડો ફાડેલો) 
ર. સતપંથને ત્યાગીને પુનઃ સનાતન ધર્મ અંગીકાર કરેલા જ્ઞાતિના સનાતાનીઓના હિતોની રક્ષા કરવાનું. 


જ ક 


૩. ક્રમશઃ જ્ઞાતિ માટે કલંકિત પીરાણા સતપંથ થી આખી જ્ઞાતિને છેડો ફડાવી સનાતન ધર્મ તરફ વાળવાનું. 


૦ ૬. પણ અફસોસ, કે ૧૯૮૫ સુધી મહદ અંશે જ્ઞાતિની ૮૦-૮૫ ટકા વસતી સનાતની બની ગઈ, પણ બાકીની ૧૦- 
૧૫ ટકા કોઈ અકળ કારણસર જ્ઞાતિ માટે કલંકરૂપ, સૈયદો એ સ્થાપેલ પીરાણા સતપંથ ધર્મને આજ દિવસ સુધી 
વળગી રહી. હા, અમારી ઉદાર નીતિઓને લીધે પોતાને હિંદુ ઓળખાવવા માટે થઈને કેન્દ્રીય સમાજની આડસ 
જરૂરલીધી અને તે પણ સમાજના સનાતાનીઓના ભોગે તે વિચારવા જેવી વાત છે સ્વામીજી . 


૦ ૭. સ્વામીજી, તમે કહો છો કે હવે સતપંથીઓ મુસલમાન જેવા નથી રહ્યા તો પછી તેઓ શામાટે આજે પણ કબરની 
પૂજા કરેછે? શામાટે તેઓ ઈમામશાહને તેમના ધર્મગુરુ માને છે? તમે કહો છો કે અમે તેમના સાહિત્યોમાં ફેરફારો 
કરાવી ને તેમને મુસલમાનો થતા બચાવ્યા છે. તો સ્વામીજી અમારા સુધારક વડીલોએ શું કર્યું? એજ કામકર્યું છે 
આખી જ્ઞાતિને મુસલમાન થતા બચાવી છે. તે કેમકરી શક્યા? તમને ખબર છે? એનું કારણ એજ છે કે પીરાણા 
સતપંથ ધમને સદાયને માટે તિલાંજલે અને સનાતન ધર્મનો અંગીકાર કરીને કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના. 
સ્વામીજી તમે શું આવું કરી શકો? અમારી જ્ઞાતિ ઉપર જો તમોને ઉપકાર કરવો હોય તો, છોડાવી દો પીરાણા 
સતપંથ ધર્મ એ લોકોને, છોડાવી દો બાવા ઈમામાંશાહને તેમના ધર્મગુરુ તરીકે અને જહેર કરાવો તમોને કે સંતશ્રી 
અવિચળદાસ તેમના ધર્મગુરુ છે, (અમોને ચાલશે) અને પછી જોજો અમે એ લોકોને દુધ માં સાકર ભળે 
તેમભેળવી દેશું અમારી કેન્દ્રીય સમાજમાં . આના જવાબમાં સ્વામીજીએ હસીને વાતને ઉડાવી દીધી. 


૦ ૮. સ્વામીશ્રી અવિચલ્દાસજીએ અમોને જણાવ્યું કે અમોએ વિશ્વ હિંદુ પરિષદની સાથે મળીને અ સતપંથી લોકોને 
પૂર્ણ મુસલમાન ન બની જાય તેના પ્રયત્ો અમે કરાવ્યા છે. અમારા પ્રયતો ને લીધે તેઓના આચરણો હવે 
મુસલમાન જેવા નથી રહ્યા. ઈમામાંશાહ બાવા રોઝા ટ્રસ્‍ટ છે તેના મુઝાવર (ગાદીપતિ) તરીકે આજે નાનક્દાસ 
કાકા છે તે ટ્રસ્ટની વધારે પડતી આવક હિન્દુઓની થતી હતી તે સૈયદોના હાથમાં ચાલી ન જાય તેમાટે અમોએ આ 
લોકોને નવા ટ્રસ્‍ટ બનાવવાની ભલામણ કરી અને હવે તેમાંની મોટી આવક અમોએ તે ટ્રષ્ટમાં વળાવી. પરિણામે 
સૈયદોને હવે ઓછો ભાગ જાય છે. તેના જવાબમાં અમોએ જણાવેલ કે સ્વામીજી, અમારા સુધારક પૂર્વજોનો અને 
આજે અમારો પણ અભિગમએજ છે કે પીરાણા ને માનતા અમારી જ્ઞાતિના લોકો પીરાણા સતપંથ ને સદાયને માટે 
(તિલાંજલે આપે અને અમાર શ્રીલક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સંપ્રદાયના પ્રવાહમાં ભળી જાય તો અમોને વાંધો નથી. 
તે વખતે આપણા વડીલ શ્રી દેવજીભાઈ રામજીએ સ્વામીજીને બહુજ સરસ વાત કરી કે “સ્વામીજી અમારા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૭૫ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


વડીલોએ સતપંથ ધરમસાથે છેડો ફાડીને સન ૧૯૮૫ સુધી ૮૫૪ જ્ઞાતિને સનાતની બનાવી શકી પણ ત્યાર પછી 
કરસનકાકા પીરાણા ની ગાદીએ આવ્યા પછી તમારા જેવા સંતોએ પીરાણા સતપંથ ધરમહિંદુ ધરમછે તેવો ઢંઢેરો 
પીટવાનું ચાલુ કરી દીધું. તેનું પરિણામએ આવ્યું કે જે જ્ઞાતિ ૮૫% પીરાણા સતપંથ છોડીને સનાતની બની ગઈ 
હતી તેના થી વધીને ૮૬% ન થઇ પણ ૮૪% જરૂર થઇ ગઈ. ખરું કહીએ તો અમારી જ્ઞાતિને ૧૦૦% સનાતની 
બનાવવાનું જે અમારું લક્ષ હતું તેના ઉપર પાણી ફરી વળ્યું તેના જવાબદાર તમે અને તમારા જેવાં અન્ય સંતઘણ 
છો.” 


૦ ૯. તે વખતે સ્વામીજીને અમોએ એ પણ પૂછયું કે તો શું સ્વામીજી પીરાણા સતપંથ ધરમહિંદુ ધરમછે એટલે અમે ફરી 
પાછા પીરાણા સતપંથમાં જોડાઈ જઈને ફરી પાછા મુમના બની જઈએ? તેના જવાબમાં સ્વામીજીએ કહ્યું કે હું 
એમક્યાં કહું છું? તે વખતે હિમ્મત ભાઈએ સ્વામીશ્રીને ટકોર પણ કરી કે પીરાણા સતપંથ હિંદુ ધર્મ છે એમજો 
અમારા વડીલોને કોઈએ કીધું હોત તો તે પવિત્ર ધર્મને અમારા વડીલોએ છોડ્યો ના હોત. તે ધર્મને છોડીને ખરેખર 
અમારા વડીલોએ મોટી ભુલ કરી છે અને આજે તે ભૂલને લીધે અમોને હેરાન-પરેસાન થવું પડે છે. તેના જવાબમાં 
સ્વામીજી હસી પડ્યા હતા. 


૦ ૧૦. સ્વામીજી, ખોટી પોલીસ ફરીઆદો , ખોટા ઉપજાવી કાઢેલા કોર્ટ કેસો તો આ સતપંથી ભાઈઓ અમારા પર કરી 
રહ્યા છે, તો હેરાન-પરેસાન તો તે સતપંથના ભાઈઓ અમોને કરી રહ્યા છે. પણ તમે તમારા પત્રમાં અમોને 
ભલામણ કરો છો કે સનાતની ભાઈઓએ સતપંથી ભાઈઓને કનડગત ન કરવા. આમશામાટે સ્વામીજી? તો 
તેના જવાબમાં સ્વામીજીએ કહ્યું કેખરેખર આ વાતથી હું અજાણ છું. હું સતપંથના ભાઈઓને પૂછી જોઇશ . 

૦ ૧૧. આવી ગણી બધી દલીલો તે વખતે સ્વામીજી સાથે થઇ હતી. પણ અંતે કોઈ નિષ્કર્ષ પર આવી શક્યા ન હતા. 
દોઢેક કલાકના વાતલાપ પછી સ્વામીશ્રીએ જણાવ્યું કે હવે મને બીજું કામ છે, અત્યારે હું વધારે સમય આપી શકું 
એમ નથી એમ કહીને તેઓ મીટીંગ કક્ષમાંથી ઉઠીને ચાલ્યા ગયા હતા. 


તો કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની ભાઈઓને અત્યારે એ વિચારવાનું છે કેઃ 

૧. સંત અવિચલદાસજીની એ ટપાલનું વજુદ કેટલું? 

ર૨. જેસંતપોતે એ વાતનો ઈકરાર કરતાં હોય કે પીરાણા સતપંથ ધર્મના સ્થાપક મુસલમાન હતા અને તેનો શુરુઆત થી 
જ મુખ્ય હેતુ હિન્દુઓને વટલાવવા માટે નો હતો તેવા પીર ઈમામાંશાહ બાવા ને જે લોકો આજે પણ આરાધ્ય દેવ અને 
ધર્મગુરુ તરીકે માનતા હોય તેવા ધર્મને આવા સંતશ્રીઓ શામાટે હિંદુ ધર્મ તરીકે ખપાવે છે? 

૩. શું પીરાણા વિધર્મીઓની કોઈ છુપી સાજીસ તો નથીને કે સનાતની બની ચૂકેલી આપણી જ્ઞાતિ ફરી પાછી પીરાણા 


સતપંથ ને માનતી થઇ જાય અને ત્યાં અંધશ્રદ્ધા થી દશોન્દ વિશોન્દ આપતી થઇ જાય. અને તેવી આવકથી લાગતા- 
વળગતાઓને ઘી-કેળાંથઇ પડે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૭૬ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૪. કેન્દ્રીયસમાજની ધાર્મિક બાબતે નાલેશી અને આર્થકિ બાબતે પડતી થાય તેવું તો આ સત્પનથી ભાઈઓ નથી ઇચ્છતા 
ને? એવી શંકા કરવી અસ્થાને તો નથી જ. કારણકે કેન્દ્રીય સમાજને નીચા જોવાપણું થાય તેવું તો આ સતપંથી 
ભાઈઓ એકેય મોકો ચુકતા નથી. દાખલા તરીકે છાસવારે સનાતની ભાઈઓ પર ખોટા કોર્ટ કેસો, ખોટી પોલીસ 
ફરીઆદો, સમાજ વિરૃદ્ધ ચેરીટી કમીસનરને ફરીઆદો, સ્વર્ણિમમહોત્સવ સફળ ન થાય તેમાટે રાજ્યપાલશ્રીને 
ખોટી ફરિયાદ કરતા રહ્યા છે. આમ કરવાનું એ પણ કારણ છે કે આ સત્પન્થીઓએ આપણી કેન્દ્રીય સમાજને પોતાની 
સમાજ ગણી જ નથી. 


૦ કહેવાતા આપણા સતપંથી ભાઈઓ આપણને હેરાન-પરેશાન કરવા માટે પોતાને જે કરવું હોય તે કર્યે જ જાય છે. 
કોઈ મોકો ચુકતા નથી. તો તેઓ આપણા શાના? 

૦ ત્યારે પ્રશ્ન એ છે કે તેની સામે આપણે શું કરી શકીએ, શું કરીએ છીએ અને શું કરવું જોઈએ? 
શું હાથ બાંધી ને બેસી રહેશું? 


ર. મા સમાન આપણી કેન્દ્રીય સમાજનું અસ્તીત્વ જયારે જોખમમાં હોય ત્યારે આપણે હાથ બાંધીને બેસી રહેશું તો 
આપણા જેવા નપાવટ, નગુણા, પુરુષત્વ વિનાના બીજા કોઈ નહે હોય તે વાત ચોક્કસ છે. વિચારી જોજો ચિંતન કરી 
જોજો. 


અ.ભા.ક.ક.પા. સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિ વતી 
રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા . 
૨૧.૦૫.૨૦૧૧ 


સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજ - એક સમીક્ષા તા. ૧૨.૧૦.૨૦૧૧ 

શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની જ્ઞાતિની સમાજ (આપણી કેન્દ્રિય સમાજ) 

જેની વિધિવત સ્થાપના ભલે ઈ.સ.૧૯૬૦ માં કરવામાં આવી હોય પણ તેનો પાયો તો છેક ૧૯૪૦ માં નખાઈ ગયો હતો. 

આપણે ત્રકણી છીએ તેના સર્વ પ્રથમ પ્રમુખ, મંત્રી અને ખજાનચી અનુક્રમે શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી, શ્રી નથુભાઈ નાનજી 

કેશરાણી અને શ્રી ભીમજી કેશરા લીંબાણી. તે વખતે આપણી કેન્દ્રીય સમાજનું નામ હતું શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની 

સમાજ, નખત્રાણા. આ સમાજે તે સમયે જે નીચે જણાવેલ બે મુખ્ય કાર્ય કર્યા તેનું ત્કણ આ જ્ઞાતિ કોઈ દિવસ ઉતારી શકશે 

નહીં. 

૧. કચછ ના ગામે ગામમાં પ્રાતસ્મરણીય પૂજય સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજના માર્ગદર્શન હેઠળ અપણા ઇષ્ટદેવ 
ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ના મદિરો બંધાવ્યા અને સનાતન સમાજોની સ્થાપનાઓ કરી. બીજું 

ર. ઈ.સ.૧૯૪૫ માં પૂજ્ય મહારાજ શ્રી ઓધવરામજીની પ્રેરણાથી વાંઢાય ખાતે કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજીનું મંદિર 
બનાવ્યું જેથી સનાતનીઓને સ્મરણ રહે કે તેમના કુળદેવી જગદ જનની આધ્ય શક્તિ મા ઉમિયા છે નહીં કે ઈમામશાહ 
બાવાએ આપણને ઠસાવેલ બીબી ફાતિમા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૭ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


જ્ઞાતિનો અને કેન્દ્રીય સમાજનો ઇતિહાસ 

કોઈ પણ સંસ્થાના સુચારુ સંચાલનને ન્યાય આપવો હોય તો તેના કર્ણધારોને તે સંસ્થાની સ્થાપનાના મૂળભૂત ઉદ્દેશોને, 
હેતુઓને અને સંદર્ભોને ધ્યાનમાં રાખીને સંચાલન કરવું જોઈએ. જ્યારે જ્યારે આ વસ્તુઓ ભૂલાઈ જાય છે ત્યારે ત્યારે તે 
સંસ્થામાં અનેક પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. અને તેથી સંસ્થાને ખાડે જતી બચાવવા માટે તે સંસ્થાના સંચાલનમાં જડમૂળ થી ફેરફારો 
કરવા તેના સભ્યોને મજબુર થવું પડે છે. આવુંજ કંઈક તાજેતરમાં આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં થયું અને કરવું પડ્યું. 


આવું શા માટે થયું અને શા માટે કરવું પડ્યું? 

છેલ્લા બે-અઢી દાયકા થી કેન્દ્રીય સમાજના કર્ણધારો એટલે કે તેના ટ્રસ્ટીઓ હોદ્દેદારો અને કારોબારી સભ્યોને સમાજના 
ઈતિહાસનું કાં તો જ્ઞાન ના રહ્યું અથવા તો કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના વખતના ઉદ્દેશો અને હેતુઓથી જાણી જોઈને મો ફેરવી 
લેવામાં આવ્યું. તેના પરિણામ સ્વરૂપે સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની ભાઈઓમાં આક્રોશ વધતો ગયો. 
જ્ઞાતિ માટે કલંક એવા પીરાણા સત્પંથ મતથી જ્ઞાતિને મુક્ત કરીને ફરી પાછી જ્ઞાતિને પુનઃ સનાતન ધર્મ અંગીકાર કરાવવાના 
મુખ્ય ઉદ્દેશને લઈને કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી તે વાત તો સાવ ભુલાઈજ ગઈ. અરે, સમાજના આમ 
સભ્યો કદાચ આ વાત ભૂલી જાય પણ તેના કર્ણધારોએ તો આ વાતને સદંતર યાદ રાખીને સમાજને સહી દિશા આપવી જોઈતી 
હતી. પણ થયું શું? સમાજના અર્ધ-જ્ઞાની નેતાઘણ કહો કે પછી સમાજમાં લાંબા સમયના ઉપભોગ થી પ્રસ્‍તાપિત થએલા હિત 
સંબધો કે હક્કો ધરાવતા લોકોએ અને હોદ્દેદારોએ સમાજના સનાતાનીઓની રીતસરની ઉપેક્ષા કરી. અરે આ લોકો, એ પણ 
ભૂલી ગયા કે કેન્દ્રિય સમાજની સ્થાપના માત્ર ને માત્ર એટલા માટે કરવામાં આવી હતી કે પાખંડી પીરાણા સતપંથ મત ને 
છોડીને પુનઃ સનાતન હિંદુ ધર્મને અપનાવી ચુકેલા જ્ઞાતિ બંધુઓના હિતોની રક્ષા કરી શકાય. જ્ઞાતિ માટે કલંક એવા પીરાણા 
સતપંથ મતથી જ્ઞાતિને સંપૂર્ણ પણે મુક્ત કરવાનો કેન્દ્રીય સમાજનો મૃખ્ય ઉદ્દેશ હતો તે વાત તો સાવ ભુલાઈ જ ગઈ. હદ તો 
ત્યારે થઇ કે જ્યારે સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજના હોદ્દા પર રહીને અમુક કર્ણધારો તો પીરાણા સતપંથ ધર્મનો 
પ્રચાર-પ્રસાર કરવા લાગ્યા, તેના વખાણ કરવા લાગ્યા. ઈમામશાહ બાવાના નામે ઉભા થતા કહેવાતા મંદિરોના ઉદઘાટન 
પ્રસંગોમાં જઈને અમુક હોદ્દેદારો તેની શોભામાં અભિવૃધ્ધિ કરવા લાગ્યા. જ્ઞાતિને પીરણા સતપંથ થી સંપૂર્ણ પણે મુક્ત 
કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ઉપર વજઘાત થવા લાગ્યો. કેન્દ્રીય સમાજને પરાણે સનાતન અને સતપંથના મુદ્દે અટવાતી રાખી આ 
લોકોએ. સમાધાનના નામે સનાતાનીઓ ની ઉપેક્ષા કરવાનું તો એક બાજુએ રહ્યું પણ સમાજમાં તેનું (સનાતાનીઓનું) 
રીતસરનું શોષણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. 


સનાતનીઓ ની “મા” સમાન કેન્દ્રીય સમાજમાં તેના દીકરાઓ પત્યે જ ઓરમાયું વર્તન 

જે સનાતાનીઓ માટે “મા' તરીકે જે કેન્દ્રીય સમાજને જન્મઆપવામાં આવ્યો હતો તેના દીકરાઓ સાથે જ ઓરમાયું વર્તન 
રાખવામાં આવ્યું. ધાર્મિક મુદ્દે તો સામાજિક મુદ્દે સતપંથ-સનાતન ના પ્રશ્ને સનાતાનીઓને ન્યાય આપવાના બદલે હમેશાં 
સનાતાનીઓના ભોગે સતપંથ તરફી સમાધાનો કરાવવામાં આવ્યાં. આ સમાધાનો નોતાં, તે તો સનાતાનીઓની શરણાગતિ 
સ્વીકાર કરવા માટે રીતસરની ફરજ પાડવામાં આવતી હતી. સતપંથી ભાઈઓની પોતાની સતપંથ સમાજ મોજુદ હોવા છતાં 
એવા પીરાણા-સતપંથમાં માનનારા લોકોને બોલાવી બોલાવીને કેન્દ્રીય સમાજમાં વિના રોકટોકે ફક્ત રૂપિયા ૫૦૦.૦૦ 
ભરાવીને આજીવન સભ્યો બનાવવામાં આવ્યા. પરિણામસ્વરૂપે “માવજી ડાહ્યાઓ” અને “હરી માધાઓ” પેદા થયા 
જેઓએ કેન્દ્રીય સમાજને રીતસરની બાનમાં રાખીઅને (હજુ આજના દિવસે પણ રાખી રહ્યા છે) અને સનાતાનીઓ લાચાર 
થઈ બેઠા છે. સમાજમાં મવાળવાદીઓ અને દૂધ-દહીં માં પગ રાખવા વાળાઓ નો એક વર્ગ ઉભો થયો જેઓએ તો સમાજની 
દાટવાળી નાખી. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૮ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કેન્દ્રીય સમાજના ખરા હક્કદાર સનાતાનીઓની ઉપેક્ષા અને આકોશ 

આવી તો અનેક વાતોને લઈને સમાજના સનાતની ભાઈઓમાં આક્રોશ પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યો. પરિણામસ્વરૂપે તા. 
૭.૮.૨૦૦૯ ની સામાન્ય સભામાં શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણીની કર્ણધારો વિરુદ્ધ સિંહગર્જના અને રમેશભાઈ માવજી 
વગાડીયાનું આક્રોશ ભર્યું ભાષણ થયું. ત્યાર પછી શ્રી હિંમતભાઈ અને શ્રી રમેશભાઈ વગાડીયાની આગેવાની હેઠળ સનાતન 
ધર્મ જાગૃતિ સમિતિની રચના થઇ જેને ભારતભરની કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની જ્ઞાતિની સમાજોમાં સભાઓ ભરી જન- 
જાગૃતિ અંદોલન છેડ્યું. પરિણામ સ્વરૂપે સમાજના સનાતની ભાઈઓમાં અસ્મિતા અને ખુમારી પેદા થઈ શકી. સમાજનું 
અગત્યનું અંગ યુંવાસંઘમાં પણ એક અકલ્પનીય ખુમારી અને જાગૃતિ આવી. ધાર્મિક અને સામાજિક બાબતે સમાજનો જે વર્ગ 
કચડાઈને બેઠો હતો તે સફાળો જાગૃત થયો. 


શ્વેત-પત્ર દ્વારા સમાજની સનાતની તરીકે ની ઓળખ 

હવનમાં હાડકાં નાખવાના સામે વાળાઓનાપ્રયાશો અને સનાતાનીઓ ની મજબુતાઈ 

હાલા કી સામે વાળાઓએ હવનમાં હાડકા નાખવાના સર્વ પ્રયત્નો કર્યા પણ ફાવ્યા નહીં. સમાજનું રાજપત્ર સમાન શ્વેત્પત્રની 
પણ સામે વાળાઓએ (વિધર્મી પીરાણા સતપંથ વાળાઓએ) હોળી કરી. તા. ૭.૫.૨૦૧૦ ની સમાજની અસાધારણ સામાન્ય 
સભા પર રોક લગાવવા માટે સામે વાળાઓએ આકાશ-પાતાળ એક કર્યું. સમાજ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવમાં મુખ્ય મહેમાન 
તરીકે આમંત્રિત મહામહિમગુજરાતના રાજ્યપાલ સાહેબા કમલા મેડમને મહોત્સવમાં સામેલ ન થવા માટે સતપંથ ના 
ભાઈઓ દ્વારા અરજીઓ થઇ. પ્રખ્યાત ઈતિહાસકાર વિદવાન મહાપુરુષ શ્રી મંગુભાઈ પટેલ પણ જે આપણા સ્વર્ણિમ 
મહોત્સવમાં હાજર રહેવાના હતા તેમને પણ અટકાવવામાં આવ્યા. એટલુંજ નહિ એ લોકોએ સનાતની જ્ઞાતિના 
પંચમઅધીવેસનની સભા દરમ્યાન તા. ૧૨.૦૫.૨૦૧૦ ના સભાંગણમાં ખુરશીઓ ઉછાળીને સભાને ખોરંભે ચડાવવાનો 
પ્રયાશ કર્યો. વધારેમાં, તે જ દિવશે સનાતન ધર્મ જાગૃતિના પ્રણેતા સર્વ શ્રી હિંમતભાઈ ખેતાણી, શ્રી રમેશભાઈ વાગડિયા 
અને શ્રી પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી અને અન્ય પાંચ સનાતની ભાઈઓ ઉપર નખત્રાણા મધ્યે તદ્દન ખોટી ઉપજાવી કાઢેલી ફોજદારી 
પોલીસ ફરીઆદો નોંધાવી. પરિણામ સ્વરૂપે સનાતાનીઓ વધુને વધુ મજબુત અને સંગઠીત થતા ગયા. કચ્છ ના ગામે- 
ગામસનાતાનીઓને મજબુત અને સંઘઠિત કરતા ઠરાવો પસાર થયા. કચ્છ બહારની સનાતની સમાજો પણ વધુને વધુ મજબુત 
અને જાગૃત થતી ગઈ. તા.૧૧,૧૨,૧૩ અને ૧૪ મે, ૨૦૧૧ ના સનાતાનીઓના ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણની 
દેશલપર વાંઢાય ખાતે પ્રચંડ જન-મેદની વચ્ચે પ્રાણ-પ્રતિષ્ઠા થઇ . 


અત્યાર સુધીની સનાતની ચળવળ ની ચોથી કાંતિની ફળશ્રુતિ 

તા.૧૪.૮.૨૦૧૧ ના કેન્દ્રીય સમાજની સામાન્ય સભામાં સંપૂર્ણ સનાતની માહોલ વચ્ચે સનાતન ધર્મ અને સમાજ પ્રત્યે 
સંપૂર્ણ નિષ્ઠા અને ભરપુર લાગણી ધરાવતા સનાતની ભાઈઓની ટ્રસ્‍ટી, કારોબારી સભ્યો અને હોદ્દેદારો તરીકે વરણી કરવામાં 
આવી. જેમાં મવાળવાદીઓને અને દૂધ-દહીંમાં પગ રાખવાવાળાઓ નો સદંતર સફાયો કરવામાં આવ્યો. અમુક ટ્રસ્ટીઓ લોક 
લાગણીને સમજયા વગર જાણે ફીવીકોલની જાહેરાત કરતા હોય તેમહોદ્દા પરથી ઉખડાતા જ નોતા. તેમાંના એક હતા વરિષ્ઠ 
શ્રીમાન શ્રી શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયા. એક જણાએ મને કહ્યું કે શિવદાસ બાપા કેટલાય વરસોથી સમાજમાં રહીને સેવા આપી 
રહ્યા છે ત્યારે મેં તે સજ્જન ને કહ્યું કે તે બાપા સેવા નથી આપી રહ્યા પણ કેટલાય વરસોથી હોદ્દા ઉપર ચોંટીને સમાજ ઉપર ભાર 
રૃપ થઇ રહ્યા છે. સમગ્ર જ્ઞાતિને નવા ટ્રસ્ટીઓ, નવા વરાએલા હોદેદારો અને કારોબારી સભ્યો તરફથી ઘણીબધી અપેક્ષાઓ 
છે. એ અપેક્ષાઓ પૂરી કરવા માટે તેઓને સમાજના અને જ્ઞાતિના ઇતિહાસનું જ્ઞાન તો હોવું જરૂરી છે. તદઉપરાંત નવા 
કર્ણધારોને નીચે જણાવેલ પ્રશ્નો ના ઉત્તરો તો આવડવા જ જોઈએ. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૭૭૯ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૧. કેન્દ્રીયસમાજ અને જ્ઞાતિનો ઈતિહાસ ની ઊંડી સમજ. અને ઈતિહાસ શું કહે છે તેની પુરપૂરી માહિતી. 


ર. જ્ઞાતિની સતપંથ સમાજ કાર્યરત હોવા છતાં ૧૯૪૦ માં અને ત્યાર પછી વિધિવત ૧૯૬૦ માં કેન્દ્રીય સમાજની 
સ્થાપના શા માટે કરવામાં આવી હતી? ૧૯૪૦ માં જ્યારે સમાજની સ્થાપના થઈ ત્યારે તેનું નામ શું હતું? તેના પ્રથમ 
પ્રમુખ કોણ હતા અને તે ક્યાં સુધી પ્રમુખ રહ્યા અને તેના પ્રથમ મહામંત્રી કોણ હતા? 


૩. કેન્દ્રીયસમાજની સ્થાપના કેવા સંદર્ભોને લઈને કરવામાં આવી હતી અને તેના મૂળભૂત ઉદ્દેશો અને હેતુઓ શા હતા? 


૪. સમાજની સ્થાપના કરતી વખતે એવા કયા સુધારક વડીલો હતા જેઓને લાગ્યું હતું કે જ્ઞાતિની સતપંથ સમાજ મોજુદ 
હોવા છતાં તેનાથી અલગ આ સનાતની સમાજની સ્થાપના કરવી શા માટે અત્યંત જરૂરી હતી. 


૫. આસમાજેઈ.સ. ૧૯૪૦થી ૧૯૬૦ સુધી શું શું મુખ્ય કાર્યો કર્યા? 

કેન્દ્રીયસમાજની ૧૯૬૦મા વિધિ-વત સ્થાપના કરતી વખતે તેના પ્રેરણાદાયી સંતો અને સુધારક વડીલો કોણ હતા? 

૭. પૂજ્ય નારાયણજી રામજી આપણે જ્ઞાતિના આદ્ય સુધારક શા માટે કહીએ છીએ? તેઓ આધ સુધારક શામાટે 
કહેવાણા? 

૮. પુ.નારાયણ રામજી લીંબાણી પહેલાં પીરાણા સતપંથ વિરુધ્ધ જ્ઞાતિમાં કોણે ઝંડો ઉપાડ્યો હતો? 

૯. કેન્દ્રીયસમાજના ૧૯૬૦ પછીના ઈતિઢહામાં કેન્દ્રીય સમાજ તેના મૂળ ભૂત ઉદેશો ને શામાટે અને કઈ રીતે ભૂલી ગઈ? 
અને તેના માટે કોને જવાબદાર ગણી શકાય? 

૧૦. સનાતનીઓએ જ બનાવેલ, સનાતાનીઓ માટે જ બનેલ અને સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજમાં 
સનાતાનીઓની જ ઉપેક્ષા શા માટે થતી હતી અને તે માટે કયા પરિબળો કામકરી રહ્યા હતા? 

૧૧. વારે-તહેવારે સતપંથ-સનાતનના મુદ્દે સમાધાન સમિતિઓની રચના અને તેવી સમિતિઓનું સતપંથ તરફી કુણું 
વલણ શામાટે થતું હતું અને તે માટેજવાબદાર પરિબળો કયાં હતાં? 


ળ1 


હવે પછી શું? 
તા. ૧૪.૦૮.૨૦૧૧ ની કેન્દ્રીય સમાજની સામાન્ય સભામાં નવા કર્ણધારોની વરણી સભ્યોએ શામાટે કરી છે તેના કારણો 
નીચે મુજબના હોઈ શકે. અને નવા નિમણુંક પામેલા કર્ણધારો ઉપર બહુજ મોટી જવાબદારી સભ્યોએ મૂકી છે અને સાથે-સાથે 


તેમના ઉપર એટલો જ મોટો વિશ્વાસ પણ સમાજના સભ્યોએ મુક્યો છે. સૌને આશા છે કે તેઓ તે જવાબદારી બરાબર રીતે 
(નિભાવશે અને લોકોના વિશ્વાસ ને અકબંધ રાખશે. 


કણધારોના શિરે જવાબદારીઓ 
૧. હવે પછીધાર્મિક બાબતે સમાજની સનાતન હિંદુ ધર્મ તરફી એક જ નીતિ હશે અને તે સ્પષ્ટ હશે. બે-ધારી નીતિઓ 
નહીં જ હોય. 
ર. સમાજએટલે શું? ભગવદગોમંડળની વ્યખ્યા પ્રમાણે સમાજ એને જ કહેવાય જ્યાં વ્વવસ્થિત લોકોનો જન સમુદાય 
અ) એકજ આચાર વિચારને વરેલો હોય, 
બ) એકજ રીતી રીવાજપાળતો હોય અને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૮૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ક) એકજધર્મ (સનાતન હિંદુ ધર્મ) પાળતો હોય. 
તે પ્રમાણે આપણા કર્ણધારોના શિરે એક મોટી જવાબદારી એ છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં પણ જનસમુદાયને એક 
જ સનાતન હિંદુધર્મપળાવે , એક જ રીતિરિવાજ પાળતો કરે અને એક જ આચાર-વિચારને વરેલો કરે. 


૩. સમાજ અને ધર્મ જુદા ન હોઈ શકે. બંને એક જ સિક્કાની બે બાજુઓ છે. ભૂતકાળમાં અમુક વડીલોએ ધાર્મિક મુદ્દે 
સમાજમાં ભાગલા પાડો અને રાજ કરો એવી નીતિ અપનાવી જેના પરિણામે સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી 
કેન્દ્રીય સમાજ હોવા છતાં સમાજના સનાતાનીઓને વાંઢાય-દેસલપર ખાતે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ જેવી 
સમાજથી અલગ ધાર્મિક સંસ્થા ઉભી કરવાની ફરજ પાડવામાં આવી. આવી પરીસ્થીતીઓ ફરી પાછી ન સર્જાય તેની 
જવાબદારી પણ નવા કર્ણધારો ઉપર છે. 


૪. કચ્છ કડવાપાટીદારોની સનાતની ઓળખ ધરાવતી જેટલી પણ સંસ્થાઓ છે તેની માતૃ સંસ્થા આપણી કેન્દ્રીય સમાજ 
છે અને તેથી તેવી સંસ્થાઓને કેન્દ્રીય સમાજની નીતિઓને આધીન કરવા માટે જ્ઞાતિમાં જાગૃતિ લઇ આવવી પડશે. 
અને તે માટે નવા કર્ણધારોએ કમર કશી ને તમામપ્રયાશો કરવા પડશે. 


૫. સમાજમાં ઉભો થએલો અને પાંગરેલો, દૂધ-દહીં માં પગ રાખવા વાળો એક વર્ગ જે મવાળવાદી તરીકે પણ ઓળખાય 
છે તેની સંપૂર્ણપણે નાબુદી કરવી પડશે. 


૬. કેન્દ્રીયસમાજ સનાતનીઓ ની સમાજ છે અને તે હમેશાં સનાતન-હિંદુ ધર્મપાળતા લોકોના હિતો ની રક્ષા કરશે તેવી 
પ્રતીતિ સનાતાનીઓમાં સતત થતી રહે એવા કાર્યો કરવાની જવાબદારી નવા કર્ણધારો ના શિરે છે. 


૭. આ સમાજની સ્થાપના વખતેના સમયમાં જે રીતે તેના તે વખતના કર્ણધારો, જ્યારે-જ્યારે સનાતાનીઓ ઉપર 
વિધર્મીઓ દ્વારા ખોટા કોર્ટ કેશો તેમજ ખોટી પોલીસ ફરીઆદો થતી ત્યારે તેની મદદે ખડે પગે ઉભા રહેતા. તે જ 
પ્રમાણે અત્યારે અને ભવિષ્યમાં સમાજના સનાતની ભાઈઓ પર વિધર્મીઓ દ્વારા કોઈ પણ જાત ની આફત ઠોકવામાં 
અથવા તો ઉભી કરવામાં આવશે ત્યારે નવા કર્ણધારોએ આવા પીડિત સનાતાનીઓ ની વહારે નીડરતાથી ધસી જવું 
પડશે. 


કેન્દ્રીય સમાજના આમ સભ્યોની જવાબદારીઓ 

કેન્દ્રીય સમાજના નવા વરાએલા કર્ણધારો તેમની ઉપર જણાવેલ જવાબદારીઓ તોજ પાર પાડી શકશે; 

૧. જો સમાજનો દરેક સભ્ય, દરેક કુટુંબ, દરેક પરિવાર અને સમાજની દરેક ઝોન અને તેની અંતર્ગત આવતી 
તમામઘટક સમાજો કેન્દ્રીય સમાજે લીધેલા દરેક નિર્ણયોનું નિષ્ઠાથી પાલન કરશે અને કરાવશે. 

ર. સમાજનો દરેક સભ્ય જ્ઞાતિના સનાતન-હિંદુ ધર્મ પ્રત્યે સંપૂર્ણ નિષ્ઠા રાખશે અને કેન્દ્રીય સમાજ પ્રત્યેપણ એટલીજ 
નિષ્ઠા રાખીને વારે-તેહવારે કેન્દ્રીય સમાજને દાન-ભેટ અને લાગાઓ આપીને આર્થિક રીતે મજબુત બનાવશે . 

૩. કેહ્દ્રીય સમાજને દરેક રીતે મદદ રૂપ થઈને નવા કર્ણધારોના હોંસલા બુલંદ કરાવીને કહેશે કે તમે આગળ ચાલો અમે 
તમારી પાછળ છીએ. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૮૧ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તો ચાલો આપણે બધા સનાતાનીઓ એક સાથે એક અવાજે આગળ વધીએ અને આપણી માતા સમાન કેન્દ્રીય સમાજને ધાર્મિક 
મુદ્દેઅને આર્થિક રીતે વધુને વધુ મજબુત બનાવીએ . 


જય સનાતન -જય ઉમિયા મા -જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા 
બેંગલોર-૧૨.૧૦.૨૦૧૧ 


કડોદરા સમુહ લગ્ન સન ૨૦૧૨ વસંત પંચમી ના રમેશભાઈ વાગડિયા નું ભાષણ 

આ સમૂહ લગ્ન માં મારે યોગાનુયોગ કડોદર જવાનું થયું હતું. ત્યારે તે પ્રસંગે મારું નામબોલીને મને દક્ષીણ ગુજરાત ઝોને મંચ 
ઉપર સ્થાન આપીને મને કંઈક બોલવાનું કહ્યું હતું ત્યારે મેં જણાવેલ કે હવે આપણે સૌ સનાતની થઇ ગયા છીએ. કેન્દ્રીય 
સમાજના શ્વેત પત્ર ધ્યાનમાં લેશું તો આપણને ખ્યાલ આવી જશે કે કેન્દ્રીય સમજે પોતાની ઓળખ એક સનાતની તરીકે ની 
જાહેર કરી દીધી છે તેથી આપમેળે એ સૂચિત થાય છે કે કેન્દ્રીય સમાજ અંતર્ગત આવતી તમામઝોનો અને દરેક ઝોન અંતર્ગત 
આવતી તમામઘટક સમાજો ની ઓળખ એક સનાતની સમાજો તરીકે ની થાય છે તેથી આપણા કોઈ પણ સામાજિક પ્રસંગો 
જેવા કે સમૂહ લગ્નો વગેરે માં માત્ર અને માત્ર સનાતન ધર્મ પાળતા હોય તેવા લોકોના જ દીકરા દીકરીઓના લગ્ન થઇ શકે. 
મને વિશ્વાસ છે કે દક્ષીણ ગુજરાત ઝોન આયોજિત આ સમૂહ લગ્ન માં સનાતની જોડકાં ના જ લગ્ન અત્યારે થઇ રહ્યા છે. 


મને દક્ષીણ ગુજરાત ઝોને મંચ ઉપર બેસાડી મારું સન્માન કર્યું અને મને અહી બે વાતો કરવાનો મોકો આપ્યો તે બદલ હું 
આપનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય સનાતન જય લક્ષ્મીનારાયણ . 


મથલ સન ૨૦૧૨ ને અખાત્રીજના સમૂહ લગ્નમાં રમેશભાઈ વાગડિયાની હાજરી અને તેમનું ભાષણ 

દર વરસે મથલ ગૌસેવા કેન્દ્રમાં કોટડા ગામથી આથમણા પાંચાડાના ૨૩ ગામમળીને સમૂહ લગ્ન નું આયોજન અખાત્રીજ ના 
દિવસે કરતા હોય છે. તે સમૂહ લગ્ન સમિતિ ના પ્રમુખ તરીકે નેત્રા ગામના ભાઈ શ્રી ધનજીભાઈ મેઘજી સેવા આપી રહ્યા છે. 
મહા મંત્રી તરીકે ખોભડીના ભાઈ શ્રી રામજીભાઈ ખેતા ચૌહાણ સેવા આપી રહ્યા છે. આ પ્રસંગે યોગાનું યોગ મેં પણ હાજરી 
આપી હતી. કેન્દ્રીય સમાજના મહાનુભાવોના આશીર્વચન પછી મને પણ બે શબ્દો બોલવાનો આગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો. મેં 
મારા મંતવ્ય માં જનમેદની ને જણાવ્યું હતું કે તા. ૭9.૦૮.૨૦૦૯ થી શુરુ કરવામાં આવેલ કેન્દ્રીય સમાજની સનાતન ધર્મ 
ચળવળની ચોથી ક્રાંતિના પરિણામસ્વરૂપે કચ્છના ગામે ગામસનાતની સમાજોમાં પ્રચંડ જાગૃતિ આવી ગઈ હતી. મને એ 
વાતની ખુશી છે કે હવે આપણી સનાતની જ્ઞાતિમાં થતા સમૂહ લગ્નોમાં સતપંથના ભાઈઓના દીકરા-દીકરીઓનો સમાવેશ 
કરવામાં આવતો નથી. અને કરવા દેવામાં આવવો પણ ન જોઈએ. કારણ કે પીરાણા સતપંથ આપણી જ્ઞાતિને લાયક ધર્મ નથી 
અને તે સતપંથ ના લોકોની પોતાની આઉગી સમાજો છે જ. વધુમાં મેં નવ દંપતીઓને તેમનું લગ્ન જીવન લાંબુ અને સુખી રહે 
એવી પ્રભુ પાસ એપ્રર્થના કરતાં મારા ભાષણ ને વિરામઆપ્યો હતો. 


ઉપર જણાવેલ સમૂહ લગ્ન સમિતિના પ્રમુખ શ્રી ધનજીભાઈ મેઘજી જાદવાણી તો શુધ્ધ સનાતની છે તેમાં બે મત નથી પણ મને 
તાજ્જુબ એ વાતનો થતો કે સમૂહ લગ્ન સમિતિના મંત્રી તરીકે સેવા આપી રહેલા ભાઈ શ્રી રામજીભાઈ ખેતા ચૌહાણ ખોંભડી 
ગામની સતપંથ સમાજના આજે પણ ટ્રસ્‍ટી પદ ઉપર બિરાજમાન છે તો આપણે સૌ સનાતનીઓને શું સમજવું? તેમની પાસે આ 
બાબતનો લગતી વળગતી સમિતિએ અને સંસ્થાએ તેમની પાસે ખુલાશો લેવો જોઈએ . પણ અહીં કોઈ તેમને પુછવા વાળુ નથી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કે તેમનું ધાર્મિક રીતે આવું બેવડું ધોરણ શા માટે છે? . 


મંગવાણા સભા 
તે અરસામાં માગવાણા ની સનાતન સમાજે પણ મારી, હિંમતભાઈ અને પ્રેમજીભાઈ ની એક સભા રાખી હતી. 


ખોંભડો ગામના પાટીદાર યુવાનો સાથે સભા 
પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણીએ એક દિવસ ખોંભડી ગામના યુવાનો સાથે એક મીટીંગ રાખી હતી. અને યુવાનોમાં સનાતન 
ધર્મપ્રત્યે ખુમારી પેદા થાય એવી વાતો કરી હતી. 


૨.૦૭.૨૦૧૧ મોટી વિરાણીમાં સભા 

વિરાણી (મોટી) ગામમાં અવારનવાર સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિની સભાઓ થયા કરતી હતી. તેજ પ્રમાણે તા. 
૨.૦૭.૨૦૧૧ ના દિવસે પણ સાંજના વાળું કર્યા પછી એક સભા બોલાવવામાં આવી હતી. ધન્યવાદ છે તે ગામના યુવાન 
ભાઈઓને અને વડીલોને. 


તા. ૨૭.૦૭.૨૦૧૨ ના મુંબઈ મધે બોલાવવામાં આવેલ કંઠી વિસ્તાર ની એક સભા 
શ્રી કંઠી વીભાગ કચ્છ કડવા પાટદાર લક્ષમીનારાયણ સનાતન સમાજ, મુંબઈ ઝોન દ્વારા બોલાવેલ મુંબઈ વિસ્તારની સમસ્ત 
સનાતની સમાજો અને અગ્રણીઓની તા.૧૭.૦૭.૨૦૧ ર ની સભાનો અહેવાલ. 


પુષ્ઠ ભુમીઃ સમુહ લગ્નના શુભ કાર્ય માટે માડવી હોસ્ટેલ કંઠી વીભાગની લક્ષમીનારાયણ સનાતન સમુહ લગ્ન સમિતિને 
ફાળવવા માટે કેન્દ્રીય સમાજે આદેશ આપેલ હતો. પણ હોસ્ટેલ સનાતન સમિતિને ન ફાળવવીને નિમણિ સિમિતએ કેન્દ્રીય 
સમાજના આદેશનું ખુલ્લે આમઉલંઘન કર્યું હતું. આના કારણે ઘણા ગામોમાથી નિમાર્ણ સમિતી વિરુદ્ધ કડક પગલાં લેવાની 
માગણી થવા લાગી. આવી માગણીને ધ્યાનમાં રાખીને અને વસ્તુ સ્થિતિ સમજીને કેન્દ્રીય સમાજે નિર્માણ સિમિતની 
પુનઃરચના કરવાનો આદેશ બહાર પડયો છે. ત્યાર બાદ ઘણી બધી ગેર સમજણો ફેલાવવામાં આવી અને ખોટો પ્રચાર થવા 
લાગ્યો. જેમકે કંઠી વીભાગના લોકો કેન્દ્રીય સમાજના હાથા બની ગયા છે અને એના કારણે કેન્દ્રીય સમાજ માડવી વિસ્તાર પર 
અન્યાય કરી રહી છે. આવી બધી વાતોને દુર કરવા અને સાચી હકીકત લોકો સુધી સચોટ રીતે પોહચાડવા શ્રી કંઠી વિભાગ કચ્છ 
કડવા પાટીદાર લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજે લોકો સામે એક ખુલ્લો મંચ મુક્યો. જેમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આ બાબતે જાણકારી 


આપી કે લઈ શકે તેમહતું. ખાસ નોંધવા પાત્ર વાત એ છે કે આ સભામાં નિમણિ સમિતિના સભ્યોને પણ આમંત્રણ આપવામાં 
આવેલ હતું. 


સભાનો અહેવાલઃ 

તા.૧૭-૦૭-૨૦૧૨ ના રોજ, ઘાટકોપર સમાજ વાડીમાં કંઠી વિભાગ કચ્છ કડવા પાટીદાર લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ, 
મુંબઈ ઝોન વતી એક સભા બોલાવેલ હતી. આ સભામાં ભાગ લેવા માટે મુબઈની દરેક નાની મોટી સમજોના હોદેદારોને 
આમત્રણં આપેલ હતું. તેમજ કેન્દ્રીય સમાજના મુંબઈ ઝોન ના દરેક હોદેદાર્શ્રીઓ, મુંબઈ ટ્રસ્‍ટ ફંડ ના ટ્રસ્ટીઓ, માંડવી 
નિર્માણ સમિતિના હોદેદારોને અને મુંબઈ વિસ્તારના સામાન્ય સભ્યોને પણ, સભામાં હાજર રહેવા વિનંતી કરેલ હતી. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૮૩ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સભા બોલાવાનો ઉદેશઃ 

આ સભાનો ઉદ્દેશ, માંડવી હોસ્ટેલ નિર્માણ સમિતિની પુનઃરચના અંગેના કેન્દ્રીય સમાજના આદેશના અનુસંધાને ઉપસ્થિત 
થયેલ ગેરસમજણ દુર કરવા અને લોકોને સાચી માહિતી આપવાનો હતો. આ સભામાં ઘણા માનવંતા અગ્રણીઓ મંચ ઉપર 
બિરાજમાન હતા. અને તેમાંથી ઘણા લોકોએ પોતાના વિચાર લોકો સમક્ષ મુક્યા. 


મીટીંગનું સંચાલન શ્રી ગૌતમભાઈ કેશરાણી અને પ્રદીપ સેંઘાણીએ કરેલ હતું. સભાના પ્રમુખ તરીકે કેન્દ્રીય સમાજના ઉપ- 
પ્રમુખ શ્રી મણીલાલ હીરજી ભગત હતા. આવેલ સભ્યોનું સ્વાગત શ્રી હીરાભાઈ હંસરાજ પોકારે કર્યું હતું. સભાનો મુખ્ય હેતુ 
અને પ્રસ્‍તાવના બાબતોમાં ટૂંકમાં જાણકારી શ્રી મણીભાઈ કાનજી સેંઘાણીએ આપેલ હતી. 


લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ સમૂહ લગ્ન સમિતિના પ્રમુખ, શ્રી કેશવલાલ દામજી લીંબાણીએ મીટીંગ બોલાવવાનો હેતુ 
સવિસ્તાર જણાવ્યો. 


કેશુભાઈએ સભાને જણાવ્યું કે તા.૦૮.૦૭.૨ર૦૧૨ અને રવિવારના લગભગ ૫૦-૫૫ લોકોની એક અંગત મીટીંગ, 
ઘાટકોપર પાટીદાર વાડીમાં બોલાવવામાં આવેલ હતી.ગઢશીશા વિસ્તારની અને વાંઢાયની મીટીંગ છે, એવું કહીને અમુક જ 
વ્યક્તિઓને મીટીંગમાં બોલાવવામાં આવેલ હતા.પણ ગઢશીશા અને વાંઢાયના મુદ્દાને છોડીને ચર્ચા નિર્માણ સમિતિની 
પુનઃરચના ના મુદ્દા પર કરવામાં આવી. આ મીટીંગ નો સાર જયારે કંઠી વિસ્તારના ભાઈઓને મળ્યો ત્યારે તે ભાઈઓને એવું 
લાગ્યું કે લોકોને ગેર માર્ગે દોરવાની પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે. તેઓનો અંતરાત્મા જાગ્યો અને તેમને લાગ્યું કેસમાજમાં અહિત ન 
થવું જોઈએ. નિમણિ સમિતી શામાટે બરખાસ્ત થઇ છે, તેના કારણો લોકોને ખબર હોવી જોઈએ, પણ તેમન હતું. તેઓને 
એવું પણ જાણવા મળ્યું કે નિર્માણ સમિતી ગામે ગામથી પોતાના સમર્થનમાં , પૂરી માહિતી આપ્યા વગર, પત્ર મંગાવી રહી છે. 
જેમાં પ્રમુખ અને મંત્રીની સહીઓ લેવામાં આવે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં એવું લાગ્યું કે મુંબઈ ઝોન ની એક મીટીંગ બોલાવીને 
લોકોને સાચી માહિતી થી વાકેફ કરવું જરૂરી છે. કેશુભાઈએ સભાને સવિસ્તાર જણાવ્યું કે કેન્દ્રીય સમાજના શ્ચેત પત્રમાં 
જણાવેલ આદેશનું પાલન કરવાની સાચી ભાવના લઈને કંઠી વિભાગના ભાઈઓએ સનાતની સમૂહ લગન સમિતિ રચી. પણ 
આ નવી સમિતિની રચનાથી અમુક ભાઈઓ ખુશ નહોતા.તેમજ તેઓ ખોટો પ્રચાર કરવા લાગ્યા કે, તમે (સનાતન સમુહ 
લગ્ન સમિતી) સમાજ તોડી રહ્યા છો અને કહેવા લાગ્યા કે, જેમચાલતું હતું (સતપંથીઓને સાથે રાખવાનું) તે બરાબર છે. પણ 
ભૂતકાળમાં વડીલો જે સનાતની રસ્તો બતાવી ગયા છે, તેના પર ચાલવાની પોતાની ફરજ સમજીને અને શ્વેત પત્રના આદેશનું 
પાલન કરવાની દિશામાં, કંઠી વિસ્તારના સર્વે ભાઈઓ , પોતાના નિર્ણય પર અડગ વળગી રહ્યા. 


તા.૧૦.૧૨.ર૦૧રના નિમણિ સમિતિની એક બેઠક હતી. જેમાં માંડવી હોસ્ટેલ ફાળવવા માટે, સનાતન સમૂહ લગ્ન 
સમિતિની અરજી હતી અને જૂની સમિતિની પણ અરજી હતી. સનાતન સમૂહ લગ્ન સમિતિની અરજી નામંજૂર કરવામાં આવી 
કારણકે છોકરાઓની પરીક્ષા ચાલુ રહેતી હતી. જૂની સમિતિએ વૈકલ્પિક તારીખ ૨૯.૦૫.૨૦૧૨ માંગી લીધી, જેના કારણે 
તેમની અરજી મજુર પણ કરી લેવામાં આવી. ત્યાર બાદ સનાતન સમિતિએ સ્કુલની પરીક્ષા વહેલી કરાવી લેવાનું કામકરાવી 
લીધું. એટલે ફરીથી એક નવી અરજી બનાવીને નિર્માણ સમિતિને આપી.તારીખ ૨૪.૦૫.૨૦૧૨ના હોસ્ટેલ ફાળવવાની 
માગણી કરી. અમુક છોકરાઓની પરીક્ષાની નજીવી અડચણ હતી જેને દુર કરવા સમિતિના ભાઈઓએ જવાબદારી લીધી 
હતી. ત્યાર બાદ, (નિમણિ સમિતિના અમુક ભાઈઓ (કુલ ૩૭ સભ્યો માંથી ફક્ત ૧૦-૧૧ ભાઈઓજ પૂરી કોરમની ગેર 


હાજરીમાં) , મુંબઈમાં મળીને એવો અતિ મહત્વનો કઠોર [નિર્ણય લઈ લીધો કે હોસ્ટેલ કોઈને પણ ફાળવવામાં નહિ આવે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


એવો નિર્ણય લીધો કે હોસ્ટેલનો ઉપયોગ શૈક્ષણિક કાર્ય શિવાય અન્ય કોઈ પણ કાર્યમાટે આપવામાં નહિ આવે. લગ્ન કાર્યમાટે 
વાપરવા દેવાશે નહિ. નોંધ લેવાની વાત એ છે કે આથી અગાઉ હોસ્ટેલ સમૂહ લગ્નના કાર્ય માટે વપરાતી હતીજ. આપણે સહુ 
જાણીએ છીએ કે કેન્દ્રીય સમાજ, સમાજના હિતમાં, સમૂહ લગ્નને પ્રોત્શાન આપે છે. તો પછી આવો મહત્વનો નિર્ણય 
કોરમના અભાવે, ફક્ત ૧૦-૧૧ સભ્યો કેવી રીતે લઈ શકે? શું નિમણિ સમિતિની વ્યવસ્થિત બેઠક બોલાવવી જરૂર ન જણાઈ? 


ત્યારબાદ ૨-૩ દિવસ પછી મુંબઈમાં શ્રી રવજી રામજી ચોપડાના ઘરે કેશુભાઈ અને તેમના સાથીદારો અને નિમણિ સમિતિના 
પ્રમુખ મેઘજી જેઠા રામજીયાણીના સાથીદારોની એક મીટીંગ થઇ. ત્યાં કેશુભાઈ દ્વારા મેઘજીભાઈ ને પૂછવામાં આવ્યું કે, 
અમારી અરજી તો ર૬ કરી, પણ તમે જૂની સમૂહ લગ્ન સમિતિની ૨૯ તારીખ વાળી અરજી શામાટે ર૬ કરી? તેમને તો કોઈ 
પરીક્ષા નોહતી નડતી. પણ મેઘજીભાઈ પાસે કોઈ જવાબ ન મળ્યો. મેઘજીભાઈઇએ કેશુભાઈને કહ્યું કે તમે તારીખ બદલાવો તો 
અમે કંઈ વિચારીએ. પણ અખાત્રીજનો દિવસ બદલીને કેવી રીતે બીજી તારીખ સ્વીકારી શકાય? ૭૫ જોડલાંના લગ્ન અને 
બહાર ગામના લોકોની ટીકીટો લેવાઈ ગઈ હોય, અને હવે તમે કેવી રીતે તાઈખ બદલવાનું કહો છો? કેશુભાઈએ સભા સામે 
પ્રશ્ન મૂકતાં કહ્યું કે, શું જૂની સમિતિની અરજી ર૬ કરીને, નિર્માણ સમિતિએ જૂની સમિતી વાળાઓને સનાતન સમિતી 
વાળાઓ સામે ઉભા રાખવા છે? 


૫-૬ દિવસ પછી ફરીથી એક મીટીંગ મુંબઈમાં રાખવામાં આવેલ હતી. ફરીથી એજ મુદ્દાઓ ઉપર ચર્ચા કરી પણ કોઈફાયદોન 
થયો. તે દરમ્યાન મેઘજીભાઈએ નારણ રામજીને જણાવીને કેન્દ્રીય સમાજના મહામંત્રી શ્રી માવજીભાઈને ફોન કરીને વિનંતી 
કરી કે કેન્દ્રીયસમાજ એક એવો પત્ર લખી આપે કે, સનાતની સમિતિને હોસ્ટેલ ફાળવો , તો મને પીડા ઓછી થઇ જાય્જાય અને 


ન 


આપ્રશ્ચ હાલ થઇ જાય. તે પ્રમાણે કેન્દ્રીય સમાજે તા. ૨૪.૦૨.૨૦૧૧ રનો પત્ર રવાનો કરી દીધો. 


ત્યાર બાદ લગભગ ૫.૦૩.૨ર૦૧ર૨ના નિર્માણ સમિતિની એક બેઠક ભરવામાં આવી જેમાં ૪-૫ જણાજ હાજર હતા. એ 
બેઠકમાં નિમણિ સમિતિએ પોતાનો જુનો નિર્ણય જે કે હોસ્ટેલ ન આપવાનો નિર્ણય કાયમરાખ્યો. આ નિર્ણય લોકશાહીને ઢબે 
નોહતો. તે નિર્ણય બંને પક્ષોને બોલાવીને નિર્ણય લેવો જોઈતો હતો. એટલેજ ૨૪.૦૩.૨ર૦૧૨ના કચ્છમાં એક મીટીંગ 
બોલાવી. કેશુભાઈ કે કહ્યું કેઆ મીટીંગમાં આપણેજ આપણા ઘરમાં અનાથ થઇ ગયા હોઈએ એવું લાગ્યું. એ મીટીંગમાં તેમણે 
નિમણિ સમિતી સામે અરજ કરી કે, સતપંથ અને સનાતનનો પ્રશ્ન એક બાજુ મુકો, સામજિક ન્યાય આપો. ૭૫ મની સામે પ 
લગ્ન. આપની પાસે વેકલ્પિક વ્યવસ્થા છે , પ જોડલા માટે કન્યા છાત્રાલય અને ૭૫ માટે હોસ્ટેલ વ્યવસ્થા છે, પણ ના, નિર્માણ 
સમિતી માની નહિ. કેન્દ્રીયસમાજનો પણ અનાદાર કર્યો અને હોસ્ટેલ ન આપી. 


બીજી બાજુ મેઘજીભાઈ અને તેમના અન્ય સાથીદારોનું દબાણ હતું કે તમે બંને સમેતી વાળા આપસમાં બેસીને નક્કી કરી લો 
એટલે અમારી માથાકૂટ ટળે. આમએમણે સતત પુરેપુરી કોશિશ કરી કે કેન્દ્રીય સમાજના આદેશને ન ગણકારતાં, સનાતન 
અને સતપંથ સાથેજ રહે. તેમના સતત આગ્રહને માં આપીનેજૂની સમિતી અને સનાતન સમિતિના ૫-૫ લોકો અલગ જઈને 
મળ્યા. ત્યાં જૂની સમિતિએ કહ્યું કે જો તમે અમારા પ જોડલાને લઈ લો, તો અમને કોઈ વાંધો નથી. પણ એવું કઈ રીતે થઇ 
શકે? જે સિદ્ધાંતને લઈને સનાતની સમિતી આગળ વધી હતી, તેને વફાદાર રહેવું જરૂરી હતું. અને જો એ શરત માંની લેત તો શું 
બધાજ ટેકનીકલ મુદ્દા મટી જતા હતા? 


બીજી બાજુ કચ્છથી દુર ધનસુરાથી, કચ્છમાં થતા સામાજિક (નહિ કે ધાર્મિક) કાર્યક્રમના વિરુધ્ધમાં, સનાતન સમિતિના ૨ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સભ્યો પર ખોટી પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવેલ હતી. આ ફરિયાદનો હેતુ ફક્ત સનાતની સમિતિને હેરાન કરવાનોજ 
હતો, એવું ચોખ્ખું દેખાઈ આવે છે . આ ફરિયાદની પાછળ પણ નિમણિ સમિતિના એક સભ્ય હતા એવું જણાવ્યું. 


૩ થી ૪ ક્લાક સભા ચાલ્યા બાદ પણ, 1િર્માણ સમિતિએ કોઈ [નિર્ણય ન લીધો. સાંજના ૭.૦૦ વાગી ગયા તો પણ “નિર્ણય ન 
લીધો. સનાતન સમિતિએ (નિમણિ સમિતિને બાંહેધરી પણ આપી કે જો સનાતન સમિતિને હોસ્ટેલ ફાળવ્યા બાદ અગર કોઈ 
ડખો થાય તો એજ ક્ષણે અમે તમને હોસ્ટેલ પાછી આપી દેશું. આ દરમ્યાન લોકોને સભામાં આવવાથી રોકવા માટે અસામાજિક 
તત્વો અંદર આવશે એવું કહીને ગેટ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો.જ્યારે કોઈ પણ હિસાબે નિર્માણ સમિતી હોસ્ટેલ સનાતન 
સમિતિને આપવા નથી માગતી એવી પાકી ખાતરી જણાતાં ત્યારે અંતે ન છુટકે, કોઈ પણ પર્યાય ન દેખાતાં, સનાતન 
સમિતિએ પોતાનો નિર્ણય લીધો કે લગ્ન કાર્ય અન્ય વૈકલ્પિક જગ્યાએ કરીશું. 


પોતાના વિચાર રજુ કરતાં કેશુભાઈએ કહ્યું કેજો સનાતની સમિતી લગ્ન કાર્ય કરે તો બધીજ બંધીઓ નડતી હતી. છોકરાઓની 
પરીક્ષા, શૈક્ષણિક ઉદ્દેશનું ઉલ્લંઘન વગેરે વગેરે. પણ એજ જગ્યાએ જો જૂની સમિતિના પ જોડલાને સાથે લઈ લેવાય તો બધાજ 
પ્રશ્નો હાલ થઇ જાય. આ ઉપરથી એવું ચોક્કસ સાબિત થાય છે કે નિમણિ સમિતિની અંદર ખાને થી વિચારધારા કઈ દિશા તરફ 
હતી. 


વૈકલ્પિક જગ્યા તરીકે કોડાય પુલ પાસે સ્વામીનારાયણ મંદિરના સ્વામીજીને પૂછ્યું કે શું સ્કુલ લગ્ન કાર્ય માટે મળશે? ત્યારે 
સ્વામીજીએ એજ ઘડીએ હા પાડી દીધી. કલ્પના કરો કે આપનુજ સ્થાન, આપનાજ ભાઈઓ છતાં પણ આપણે જગ્યા વાપરી ન 
શક્યા. બીજી બાજુ લેવા પાટીદારના સાધુઓએ ઘડીભરમાંજ બધીજ વ્યવસ્થા કરી આપી. પરંતુ ત્યાર બાદ ૮ દિવસમાજ 
આના વળતા પ્રત્યાઘાતો સામે આવી ગયા. સ્વામીજી પર પ્રમુખ અને ટ્રસ્ટીઓ નું દબાણ આવી ગયું કે આ લોકો કાંદા અને 
લસણ ખાઈને સ્થળ ભ્રષ્ટ કરી નાખશે. આ બાબર અંગે સ્વામીજી, તેમના પ્રમુખ અને ટ્રસ્ટીઓ સાથે સનાતન સમિતી વાળા 
ભેગા બેઠા અને ચર્ચા દરમ્યાન બધીજ વાત સ્પષ્ટ થઇ ગઈ. ટ્રસ્ટીઓ એ માન્યું કે તેમને કોઈકે ભ્રમમાં નાખ્યા છે. તેઓ સમજી 
ગયા કે, આ લોકો સનાતની છે, પેલા લોકો મોમના છે . અને કહ્યું કે સ્વામીજી તમે જે નિર્ણય લીધો છે એ બરાબર છે અને આમને 
બધી જ સગવડ કરી આપો. 

ભૂલ થતી હોય તો તેને માફ કરાય, પણ કોઈ ટેકનીકલ પોઈન્ટબતાવીને જાની જોઇને ભૂલ કરતો હોય તો તેને માફ કેમકરાય? 
એટલે બિદડા ની સભામાં ૫૦૦૦ લોકોની જનમેદની ની હાજરીમાં નિર્માણ સમિતી વિરુધ્ધ અવિશ્વાસનો ઠરાવ સ્વનિમતે 
પસાર થયો. કારણકે તેઓએ સનાતની સમિતિનું મન દુભાવ્યું હતું. જાહેરમાં ભલે તેઓ પોતાને સનાતની કહે છે, પણ તેમના 
મનમાં કોઈક ખોટછે. 


નિર્માણ સમિતી સવાલ ઉપાડે છે કે કેન્દ્રીય સમાજને નિર્માણ સમિતિની પુનઃરચના કરવાનો શું અધિકાર છે? સમિતિના 
રચનારને જ જો આ અધિકાર ન હોય તો કોને હોય? એવું કેશુભાઈએ સ્પષ્ટ કર્યું. હકીકત છુપાવવી, વાતાવરણ ને ડોળવું અને 
લોકોને ગુમરાહ કરવા એ મોટામાં મોટી ભૂલ (નિમણિ સમિતી સતત કરી રહી છે. 


શ્રી રવીલાલ કેશરા રામજીયાણીઃ સમજુતી કરવા અને ગેર સમજુતી દુર કરવા, જે કેશુભાઈએ આવી સભા બોલાવીને પ્રયાસ 
કર્યો છે, તેને વખાણ્યો. કેશુભાઈએ જે જે રજુઆતો કરી છે તે સત્ય છે. અને તેના થી હું સહમત છું, એવું રવીલાલ ભાઈએ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


પોતાના વક્તવ્યમાં જણાવ્યું હતું. 
શ્રી કાંતિભાઈ નારણ સેંઘાણીઃ કાંતિભાઈએ ટેકનીકલ મુદ્દાઓ ઉપાડતાં બોલ્યા કે જે તે સંજોગ અને સમય, કેન્દ્રીય સમાજના 
આદેશને ધ્યાનમાં રાખતાં તદ્ન બિન જરૂરી હતા. 


શ્રી લાધા વિશ્રામપોકારઃ એમને કહ્યું કે ટેકનીકલ અને કાયદાની ભાષા એક બાજુ મુકીને સમાજના હિતમાં જે થવું જોઈએ એના 
પરચર્ચાકરો. સામાજિક ભાવના થી કામકરવું જોઈએ, એના પર ભાર મુક્યો. જો નિમણિ સમિતી ચાહત તો હોસ્ટેલ સનાતન 
ન્સમીતીને આપી શકી હોત. 


શ્રી પ્રેમજીભાઈ કેશરાણીઃ પ્રેમજીભાઈએ જણાવ્યું કે નિમણિ સમિતી માંડવી વિસ્તારના દરેક સમાજો પાસેથી, પૂરી માહિતી 


જ 


આપ્યા વગર, પોતાના સમર્થન-પત્રોમાં સહીઓ લે છે. આવી બાબતની રજૂઆત જે તે સમાજના આગેવાનો પ્રેમ્જીભૈને ફોન 


અ 


ઉપર કરે છે. પ્રેમજીભાઈએ સવાલ ઉપાડ્યો કે શામાટે નિર્માણ સમિતી આવું કરે છે? એક બાજુ 


નિમણિ સમિતી સમાધાન બેઠકની વાતો કરે છે, ત્યારે બીજી બાજુ પોતાના સમર્થન વધારવાની કોશિશ કરે છે. નિમણિ 
સમિતિની કથાની અને કરણીમાં ફરક છે. નિર્માણ સમિતી દ્વારા સનાતન સમિતી ઉપર થયેલ અન્યાયને વખોડી કાઢ્યો. કેન્દ્રીય 
સમાજ માંડવી વિસ્તાર પર અન્યાય કરી રહ્યો છે આવા દુષ્પ્રચારનો તેઓએ જોરદાર વિરોધ કર્યો. સમાજને કોઈ પણ હિસાબે 
વિભાજીત ન કરવામાં આવે એવી અપીલ કરી. 


શ્રી વિસનજી હરજી માવાણીઃ તેઓએ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ના નિર્માણ સમિતિના વિષયથી અલગ વિષય ઉપર પોતાના 
વિચારો વ્યક્ત કર્યા. 


શ્રી મહેશ ધનજી વેલાણીઃ પોતાના વક્તવ્યમાં જણાવ્યું કે, રવીલાલભાઈએ અગાઉ કહ્યા મુજબ કે કેશુભાઈએ જે માહિતી 
આપી તે સાચી છે.....તો મહેશભાઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે હવે ગેરસમજન ક્યાં આવી? ગામે ગામપત્ર મોકલાવાય છે અને પ્રમુખ- 
મંત્રીની સહી કરાવાય છે, આ બાબતમાં એમણે ટકોર કરી કે આવા પત્રો કારોબારીમાં પાસ થાય પછીજ લખવા જોઈએ. 
નિર્માણ સમિતિએ કેન્દ્રીય સમાજ પાસેથી વિનંતી કરીને લેખિત આદેશ આપવા કહ્યું અને તે જ આદેશને પોતે માન્યા નહિ. 


નિમણિ સમિતિના લોકોએ કેટ કેટલા બધા વાંધા વચકા કાઢ્યા? અને આજ લગ્ન જો નિર્માણ સમિતી આયોજિત કરતી હોત તો 
શું આ બધા પ્રશ્નો નડ્યા હોત? આવો કટાક્ષ કરતા ઘણું બધું કઢી ગાય અને લોકો ઈશારામાં સમજી ગયા. 


શ્રી પ્રકાશ હરજી માવાણીઃ પ્રકાશભાઈએ એક એક મુદ્દાને ક્રમાનુસાર લઈને સભાને સમજાવ્યું કે શ્વેત પત્રના આધારે બનેલ 
સનાતન સમૂહ લગ્ન સમિતી એતો વાસ્તવમાં કેન્દ્રીય સમાજના આદેશનું પાલન કરે છે. નિમણિ સમિતિએ કેન્દ્રીય સમાજની 
ઉભી કરેલ સમિતી છે . જે કેન્દ્રીય સમાજના અંતર્ગત છે. માટે કેન્દ્રીય સમાજના આદેશનું પાલન કરવું એ નિમણિ સમિતિની 
ફરજમાં આવે છે. કેન્દ્રીય સમાજમાં સારા લોકો બેઠા છે. કોઈ પ્રોબ્લેમહોય તો તેમની પાસે રજૂઆત કરો. અમે યુવકો કરીએ 
છીએ, અમને કોઈ દિવસ પ્રોબ્લેમઆવ્યો નથી.એ લોકો કંઈ હુકમશાહી વાપરતા નથી. તેમને જોર આપતાં કહ્યું કે સ્પષ્ટવક્તા 
બનવાની જરૂર છે.નિમણિ સમિતિના સભ્યોને ઉદ્દેશીને કટાક્ષમાં કહ્યું કે જે લોકોને સમાજના નિર્ણયને માન્ય નથી 
રાખવા.....આવા લોકો પોતાને શું સાબિત કરવા માંગે છે? 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૮૭ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડી? 


શ્રી ધનજી શિવગણ રૂડાણીઃ તેમને કહ્યું કે ડું નિમણ સમિતિનો સભ્ય છું. પણ મારી જાણ વગર આ (સમર્થન માંગતા) પત્રો 
મોકલાવ્યા છે. થોડા દિવસ પહેલાં જે અંગત મીટીંગ બોલાવેલ હતી , તેની જાણ વિસનજી હરજી માવાણીએ તેમને ફોન મારફત 
કરેલ અને એક કહ્યું કે વાંઢાય અને ગઢશીશા ની મીટીંગ છે. પણ વાસ્તવમાં તે નિર્માણ સમિતિની અંગત મીટીંગ હતી. શું મને 
મુર્ખ બનાવ્યા ? વધુમે તેમણે કહ્યું કે [નિમણિ સમિતી ની ગઈ કારોબારીમાં નારાયણ ખીમજી અને શામજી હરજી બોરીવલી 
વાળાએ, નિમણિ સમિતિની ભૂલ સ્વીકારી લીધી છે. તો પછી તેમણેસવાલ કર્યો કે આ બધી ખોટી વાતો (નિમણિ સમિતી દ્વારા 
પત્રો મંગાવવા વગેરે) શા માટે કરવી? 


શ્રી ગૌતમકેશરાણીઃ તેમને પોતાના વક્તવ્યમાં લોકોને જાણ કરી કે મૂળ પ્રશ્ન સતપંથ નો છે. સતપંથના ભાઈઓ નિમણિ 
સમિતિમાં છે, આ જ મુખ્ય પ્રોબ્લેમછે .કેન્દ્રીય સમાજ ન કહે તો પણ આવા સતપંથી લોકોને સમિતિમાંથી કાઢો. માંડવીના 
અપમાનનો કોઈમુદ્દો જ નથી. કોઈએ ગેરમાર્ગે દોરાવવાની જરૂરત નથી. 


શ્રી મહેન્દ્ર જીવરાજ સેંઘાણીઃ નિમણિ સમિતિના પ્રમુખ મેઘજી જેઠાના પત્રમાં એવો ઉલ્લેખ હતો કે નિમણિ સમિતી બહુ સરસ 
કામકરીરહી છે અને કોઈને ફરિયાદ નથી. આ વાતને વખોડી કાઢતાં મહેન્દ્રભાઈએ કહ્યું કે નિમણ સમિતી બરાબર કામકરતી 
નથી. છેલ્લા ૩ વરસ થી ૬ મહિનામાં ૧૦ દિવસ હું ત્યાં જાઉં છું અને ત્યાની બધીજ પરિસ્થિતિ થી હું વાકેફ છું. દાખલાઓ 
જણાવતાં કહ્યું કે ગુરુજી કંટાળીને નાસ્તો પણ ન કરવાનું કહેલ. તેમજ વિદ્યાર્થીઓ તરફ પુરતું ધ્ધાન આપવામાં આવતું નથી તો 
સંસ્કાર કેવા મળશે? આવા સવાલો કર્યા. 


શ્રી રતનશી લાલજી દીવાણીઃ જોર આપતા તેમને કહ્યું કે આ સમાજમાં સતપંથ ની દલાલી કરવાનું બંધ થવું જોઈએ. બળતા 
હૃદયની વેદના સાથે તેમણે કહ્યું કે સમાજમાં સતપંથ ના દલાલો ઉચ્ચ હોદ્દા ભોગવી રહ્યા છે અને સનાતન વિરુદ્ધનું કામકરી 
રહ્યા છે. અમુક ભાઈઓ અંદરો અંદર માંડવી વિસ્તારમાં અલગ સમાજ રચવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે, જે કેન્દ્રીય સમાજના હિતમાં 
નથી, તેવી ચેતવણી તેઓએ આપી હતી. 


શ્રી મણીલાલ હીરજી ભગતઃ પ્રમુખશ્રીના વક્તવ્યમાં તેમણે કહ્યું કે કંઠી વિભાગ કેન્દ્રીય સમાજના આદેશનું પાલન કરે છે. 
તેમણે જણાવ્યું કેઆપાણજ સમાજના લોકોએ જેટલા હેરાણ કર્યા છે, તેટલા સતપથ ના લોકોએ નથી કર્યા.તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે 
નિર્માણ સમિતિએ જે ટેકનીકલ કારણો બતાવ્યા એ બહાના છે અને ફક્ત પોતાનો બચાવ માટે જ છે. કેન્દ્રીય સમાજને નિમણિ 
સમિતિએ ગણકાર્યા નથી. કેન્દ્રીય સમાજે નિમણિ સમિતિને સત્તા પ્રજાને ત્રાસ આપવા માટે નથી આપી. પાંચ લગ્ન સામે ૭૫ 
લગ્ન વાળાઓને ત્રાસ આપવા માટે સત્તા નથી આપી. અમે ન્યાય માંગીએ છીએ. અમારી સાથે અન્યાય થયો છે.બંધ બારણે 
નિમણિ સમિતી મીટીંગ બોલાવે છે, તેનો ઉદ્દેશ શું છે? શું નિમણિ સમિતી કેન્દ્રીય સમાજ સામે બાહું ચડાવવા માંગે છે? શું 
સત્તાનો દુરુપયોગ કરવા માંગે છે? અમે સારા છીએ એટલે પેહલા પપ જણા (નિર્માણ સમિતિની અંગત બેઠકમાં હાજર રહેલ) 
ને પણ આજે આમંત્રણ આપેલ છે. વાતચીત માટે અમે હમેશ તૈયાર છીએ, અમે વાતચીત કરવાના દરવાજા હમેશ ખુલ્લા 
રાખેલ છે. સનાતની સંઘઠન મજબુત કરવા માટે અમે હમેશાં તત્પર રહ્યા છીએ અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશું. નિમણ સમિતિએ 


અમારા પર અન્યાય કરેલ છે માટે અમને ન્યાય મળવો જોઈએ. 


ઉપસંહાર - સારાંશઃ 
મુબઈ સ્થિત કંઠી વિસ્તારના ભાઈઓએ રજુ કરેલ સચ્ચાઈનું અનુમોદન સભાના સર્વેવક્તાઓએ તેમજ હાજર સભ્યો એ કરેલ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


હતું. અને નિમણિ સમિતિના અમુક ભાઈઓ દ્વારા આપણા સનાતની વિચારધારાને નુકશાન કરતા જે નિર્ણયો લીધા છે, તેને 
દુખદ ગણાવીને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. એટલે કે કેન્દ્રીય સમાજે નિર્માણ સમિતિની પુનઃરચના કરવાનો નિર્ણય લીધો 
છે, તે નિર્ણયને સભામાં હાજર રહેલ તમામસવ્ભ્યોએ યોગ્ય ગણાવ્યો છે.કંઠી વિભાગના ભાઈઓ દ્વારા સમાજને નુકશાન 
થાય તેવા ગેર માર્ગેજતા અટકાવવા માટે જે એક સભા બોલાવીને ખુલ્લો મંચ લોકો સમક્ષ મુકવાની પ્રથા શુરુ કરી, તે પ્રયાશને 
સભાના કરેકે દરેક સભ્યે વધાવી લીધો. લોક મુખે એવું પણ સાંભળવા મળ્યું હતું કે આવા પ્રયાસો સમાજમાં વારંવાર થવા 
જોઈએ. 


આ સભામાં કોઈ પણ વ્યક્તિને ઉતારી પાડવા કે તેને અપમાનિત કરવાનો કોઈ પણ હેતુ નહોતો અને તેવો કોઈ પણ પ્રયત 
કરવામાં આવેલ નહોતો. ફક્ત નિખાલસ ચર્ચા અને અચ હૃદયની હકીકત લોકો સુધી પોઢચાડવાનો મુખ્ય હેતુ હતો. સર્વે 
સનાતની ભાઈઓએ હાજરી આપીને આ સભાને સંપૂર્ણપણે સફળ બનાવવામાં સાથ આપેલ હતો. અને કંઠી વિભાગના 
ભાઈઓની સચ્ચાઈને સ્વીકારેલ હતી અને સાચી હકીકતોને આખી સભાએ વધાવી લીધેલ હતી. 


મારું (રમેશભાઈ વાગડીયાનું) અવલોક્નઃ ઉપરોક્ત સભાથી નીચે જણાવેલ બાબતો પુરવાર થાય છે કે; 


૦ ૧ . કેન્દ્રીય સમાજે શ્વેત પત્ર દ્વારા પોતાની સનાતની સમાજ તરીકે ની ઓળખ પ્રસ્‍થાપિત કર્યા પછી કંઠી વિસ્તારના 
અમુક ભાઈઓને તે પસંદ નથી એવું તેઓની વર્તણુક ઉપરથી પુરવાર થાય છે. તેઓને સતપંથ સાથે ઘરોબો છે 
એવું દેખાઈ આવે છે. 

૦ ૨ . તેઓ પોતાને સનાતની ઓળખાવે છે પણ તેઓ સતપંથ ની અને સતપંથ ના લોકોની રીતસરની તરબદારી કરી ને 
કેન્દ્રીય સમાજના સિધ્ધાંતોને પાંગળા બનાવવાની પુરેપુરી કોશિશ કરી રહ્યા છે તેવું પુરવાર થાય છે . 

૦ ૩. આ લોકો પોતાને સનાતની ઓળખાવે છે એટલે તેઓ સનાતની ખરા પણ સનાતનીના સ્વાંગમાં સતપંથી જ છે. 


કો 


એવું ન કહીએ તો સતપંથ ના દલાલો છે એમતો જરૂર કહી જ શકાય. 

૦ ૪. આવા લોકોને જલ્દીથી ઉધાડા પાડીને તેઓને હોદ્દા ઉપરથી તાત્કાલિક બરતરફ કરવા જોઈએ. મોડું કરે થી કેન્દ્રીય 
સમાજને, ઝોન ને અને ઝોન અંતર્ગત આવતી તમામઘટક સમાજોને ન ભરપાઈ થાય એવું નુકશાન ચોક્કસ કરે 
એમ છે. 

૦ પ. કેન્દ્રીય સમાજે વહેલામાં વહેલી તકે તે કથિત નિમણિ સમિતિને બરતરફ કરીને નવી સમિતિનું નિમણિ કરવું 
જોઈએ અને તેમાં શુધ્ધ સનાતન ધર્મને વરેલા નિષ્ઠાવાન લોકોને લેવા જોઈએ. આમનહિ થાય તો કેન્દ્રીય 
સમાજની સનાતની તરીકેની ઓળખને ધક્કો લાગવાની પુરેપુરી ગુંજાઈશ દેખાય છે . 

૦ ૬. આવા લોકોની ઓળખાણ તો કરવાની જરૂરત નથી પણ તેમની વર્તણુક ઉપરથી દેખાય છે કે આવા લોકોમાં ના 
એક તો નિમણિ સમિતિના પ્રમુખ જ છે અને તેમને સાથ આપનાર અન્ય ભાઈઓમાં થી એક છે શામજીભાઈ 
નારણ બીજા છે નારણભાઈ ચૌહાણ, ત્રીજા છે કેશુભાઈ પરાસિયા, ચોથા છે રેવાલાલ પાટીદાર. હજી લીસ્ટ ગણું 
લાંબુ છે. 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ (સનાતનીઓ), અને પીરાણા સતપંથ સમાજ (સતપંથીઓ ) વચ્યે ઉંઝા 
ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનની મધ્યસ્થીમાં ચાલતી સમજુતી પક્રિયા -- સમજાવટનો વધુ એક પયાસ 

રામાયણમાં એક સતીનું બિરુદ પામેલાં એક પવિત્ર પૂજનીય નારી સીતા માતાને પોતાની પવિત્રતા પુરવાર કરવા માટે અનેક 
અગ્નિ પરીક્ષાઓમાંથી પસાર થવું પડ્યું હતું, તેવીજ રીતે આપણી કેન્દ્રીય સમાજને ન જાણે કોનું ગ્રહણ લાગેલ છે કે જ્યારથી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


(સન ૧૯૪૦ થી) અસ્તિત્વમાં આવી છે ત્યારથી પોતાનાજ સભ્યો તેમજ વિધર્મીઓને લઈને અનેકો-અનેક અગ્નિ 
પરીક્ષાઓમાંથી પસાર થવું પડ્યું છે અને હજી કેટલીયે પરીક્ષાઓમાંથી પસાર થવું પડશે તે ભગવાનને ખબર. પોતાના જ 
દીકરાઓ દ્વારા વિધર્મીઓના હિતાર્થેજે મા ના ચીર હરણ થતા હોય ત્યારે તે મા કોની પાસે ધા નાખે તે એક નરી વિટંબણા જ છે. 
સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજને નથી સમજતા એના ધુરીણો કે નથી સમજતા તેના દીકરાઓ (સભ્યો). 
આવા નમાલા દીકરા ધરાવતી મા ના હાલ શું થાય? 


જ્ઞાતિ અને સમાજના ઇતિહાસનું જ્ઞાન હોવું કેટલું અગત્યનું છે 

જે લોકોને આપણી જ્ઞાતિનું અને કેન્દ્રીય સમાજના ઈતિહાસનું થોડું પણ જ્ઞાન હશે તેને તો ખબર જ હશે કે આપણી હાલની, 
સનાતાનીઓની મા રૂપી કેન્દ્રીય સમાજનો જન્મક્યારે, કોના દ્વારા, શામાટે અને કેવા સંજોગોને લઈને થયો હતો. દરેક 
સનાતાનીઓને અને ખાસ કરીને કેન્દ્રીય સમાજના દીકરાઓને આટલું તો જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. 


કેન્દ્રીયસમાજ લગભગ સન ૧૯૩૮ માં અસ્તિત્વમાં આવી અને એની વિધિવત સ્થાપના છેક વીસેક વરસ પછી સન ૧૯૬૦ 
માં કરવામાં આવી. કોના દ્વારા કરવામાં આવી તો જવાબ છે કે એવા સુધારક વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી કે જેઓએ પીરાણા 
સતપંથ મતનો સદન્તરે ત્યાગ કરીને પોતાના મૂળ સનાતન ધર્મનો પુનઃ અંગીકાર કયો હતો અને પીરાણા સતપંથ માં ભટકાયેલ 
પોતાની જ્ઞાતિના લોકોને અંગીકાર કરાવ્યો હતો. કારણકે એ વડીલોને તે વખતના પીરાણા સતપંથ ને માનતા સતપંથ સમાજ 
માંથી કાઢી મુકવામાં આવ્યા હતા. બીજા શબ્દો માં કહીએ તો એ સુધારક વડીલોને નાત બહાર કરવામાં આવ્યા હતા. તે કારણે 
પોતાને પોતાની અલગ (સતપંથ સમાજથી જુદી) , સનાતની ઓળખ ધરાવતી સમાજ સ્થાપવાની ફરજ પડી હતી કે જે સમાજ 
માત્ર અને માત્ર સતપંથ સમાજથી છુટા પડેલા સનાતાનીઓના હિતોની રક્ષા કરી શકે. તે સમાજ એટલે આપણી આજની 
કેન્દ્રીય સમાજ. આ સમાજનો જનમકેવા સનાજોગોને લઈને થયો હતો તેનો જવાબ એ છે કે તે સમયે પીરાણા સતપંથ મતને 
લઈને અન્ય જ્ઞાતિઓમાં આપણી ઓળખ એક મુમના મુસલમાન તરીકે થતી હતી. અને તેથી સુધારક વડીલોને તે સતપંથ 
સમાજથી સદન્તરે છેડો ફાડવો પડ્યો હતો. એટલુંજ નહિ તે વખતે તે પીરાણા સતપંથ ને વળગી રહેલા, ખાનામાં જતા 
ખાનાઈઓથી પણ છેડો ફાડવાની ફરજ પડી હતી. અમુક સનાતાનીઓએ તો તેવા લોકોની સાથે ન કેવળ સામાજિક સંબંધો 
કાપ્યાપણ રોટી-બેટીનો વ્યહવાર પણ કાપી નાખ્યો હતો તેનો ઈતિહાસ ગવાહ છે. 


પીરાણા સતપંથ વાળા ભાઈઓને કેન્દ્રીય સમાજની કેટલી જરૂરત? 

છાસવારે અને પરાણે કેન્દ્રીય સમાજને ઘોંચમાં મુકનાર સતપંથી ભાઈઓને કેન્દ્રીય સમાજની માત્ર અને માત્ર એટલી જરૂરત છે 
કે તેઓ તે સમાજની આડસમાં રહીને પોતાને અન્ય જ્ઞાતિઓમાં હિંદુ તરીકે ઓળખાવવું છે અને તાકિયાનો ઉપયોગ કરીને 
પીરાણા ઈમામશાહ બાવા વાળું તુત ચાલુ રાખવું છે. અને વફાદારી તો તેઓને સતપંથ સમાજ તરફ જ રાખવી છે. કેન્દ્રીય 
સમાજમાં જો તેઓને રહેવું હોય તો તેઓ સતપંથ સમાજથી છેડો શામાટે નથી ફાડતા અને પીરાણા સતપંથ નો ત્યાગ શામાટે 
નથી કરતા? 


ઉંઝા વાળા કડવા પાટીદારોએ આપણી સાથે છેડો કાડ્યો 
ભૂતકાળમાં લગભગ ૫૦૦ વરસ પહેલાં ઉંઝા અને તેની આજુબાજુ રહેતા આપણા પૂર્વજો જ્યારથી પીરનો ધર્મસતપંથ મતના 


ચુંગલમાં ફસાણા ત્યારે ત્યા આપણી સાથે રહેતા ઉઝા વાળા કડવા પાટીદારોએ આપણ પૂર્વજોની જોડે છેડો ફાડીને આપણા 
પૂર્વજોને કચ9 તરફ હિજરત કરવાની ફરજ પાડી હતી. એતો ફરી પાછા આપણે સનાતન ધર્મનો અંગીકાર કરીને ઉમિયા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૯૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


માતાજી તેમજ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ના ઉપાસક બન્યા અને સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રિય સમાજની સ્થાપના કરી 
તેથી ઉઝા વાળા (આપણાજ કડવા પાટીદારો) આપણને આજે આવકારવા લાગ્યા છે. જો આપણે સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદારો 
પીરાણા સતપંથને વળગી રહ્યા હોત તો મજાલ છે ઉંઝા વાળા આપણા કડવા પાટીદારો આપણને નજીક પણ આવવા દે. ધન્ય છે 
એ સુધારક વડીલોને કેજેઓએ અનેક યાતનાઓ વેઢીને આપણને પુનઃ સનાતન ધર્મનો અંગીકાર કરાવ્યો કે જેથી આપણે આજે 
માથું ઊંચું રાખીને શાન થી હિંદુ તરીકે જીવી શકીએ છીએ. . 


કેન્દ્રીય સમાજની નવી અગ્નિ પરીક્ષા 

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે માતા સીતાની માફક અનેક અગ્નિ પરીક્ષાઓ માંથી પસાર થવા પછી પણ અત્યારે ઊંઝાના આપણા જ 
કડવા પાટીદારો પાસે જઈને આપણી કેન્દ્રીય સમાજ ને અગ્નિ પરીક્ષા માંથી પસાર થવું પડે છે . અને કહેવું પડે છે કે હું સાચી છું 
અને મારી સનાતની તરીકેની ઓળખમાં હવે ભેળસેળ થવા ના દો. પીરાણા સતપંથની સાથે છેડો ફાડીને હું અસ્તિત્વમાં 
આવીછું તો હું સનાતની છું અને મને સનાતની તરીકે જ રહેવા દો. મારામાં પીરાણા સતપંથી ભાઈઓને ભેળવીને મને હવે વધુ 
કલુષિત અને કલંકિત ના કરો. હું હાથ જોડીને લાગતા વળગતાએઓને પ્રાર્થના કરું છું કે મારામાં પીરાણા સતપંથી ભાઈઓને 
ભેળવીને મને હવે વધુ કલંકિત ના કરો. 


ઉંઝા ના કડવા પાટીદાર ભાઈઓ ની આપણા તરકની લાગણી 

વાત એમછે કે ઉઝા ના કડવા પાટીદાર ભાઈઓને એવી લાગણી હંમેશાં થતી રહે છે કે કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ આજે 
સનાતની બન્યા પછી સાધન સંપન બની છે, સુશિક્ષિત બની છે, યુવાન પેઢી વડીલો પ્રત્યે માન ધરાવતી થઇ છે, માદરે વતન 
તરફ પ્રેમધરાવે છે પણ સદીઓથી સનાતન - સતપંથ બાબતે અટવાયેલી પડી છે. તે માટે જો કાયમી ઉકેલ આવી જાય તો બંને 
પક્ષો શાંતિ થી જીવી શકે. ઉંઝા સંસ્થાન ના વડીલો જેવાકે સ્વ. શ્રી કેશુભાઈ શેઠ, શ્રી મણીભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ (મમીશ્રી) , 
શ્રી વિક્રમભાઈ પટેલ અને સ્વ શ્રી સીતારામભાઈ પટેલ વગેરે વડીલોએ ભૂતકાળ માં પણ પીરાણા સતપંથને માનતા કચ્છી 
પાટીદાર ભાઈઓને સમજાવવા ખુબજ પ્રયતો કર્યા હતા. સન ૧૯૭૮ માં ઉંઝા સંસ્થાને પીરાણા ને માનતા કચ્છી પાટીદારોને 
સમજાવવા એક ઠરાવ પણ કરેલ અને તે માટે ત્રણ જણાની એક કમિટી નીમવામાં આવી હતી. તેમાં હાલ મોજુદ ઊંઝાના 
ભીષ્મપિતા સમાન મણીભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ (મમ્મી) પણ તેમાંના એક હતા. આ જ મણીબાપા અવારનવાર આપણી 
કેન્દ્રીય સમાજના અગત્યના કાર્યક્રમો માં હાજરી આપીને સતપંથના ભાઈઓને સતપંથનો ત્યાગ કરીને બહોળા સનાતની 
પ્રવાહમાં ભળી જવા હંમેશાં સમજાવતા રહ્યા છે. 


ઉંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનનો વધુ એક પયત્ન 

વધુ એક પ્રયાશના ભાગ રૂપે ઉઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાને કચ્છ કડવા પાટીદારોની સનાતની સંસ્થા એટલે કે કેન્દ્રીય સમાજ 
અને સતપંથ સમાજના ભાઈઓની બેઠક તા. ૪.૭.૨૦૧૫ ના ઉંઝા ગામે બોલાવી હતી. તેમાં બંને પક્ષોના ધુરીણો હાજર રહ્યા 
હતા. મધ્યસ્થી માટે ઉઝા સંસ્થાના વડાઓ ની સાથે સીદસર ઉમિયા માતાજી સંસ્થા, સુરત ઉમિયા માતાજી સંસ્થા તેમજ નાશિક 
ઉમિયા માતાજી સંસ્થાના વડાઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. બંને પક્ષોએ પોત પોતાની વાતો રાખી હતી અને છેલ્લે એવું નક્કી થયું 
હતું કે બંને પક્ષે તા. ૧૫.૦૯.૨૦૧૫ સુધીમાં ૧૧ - ૧૧ જણાના નામો આપી દે અને કોઈક તારીક અને સમય નક્કી કર્યા 
પ્રમાણે બીજી મીટીંગમાં હાજર રહેવાની અપીલ કરવામાં આવી હતી. તે સભામાં ઉઝા સંસ્થાન ના એક વડીલે પોતાની 
વિટંબણા જાહેર કરી હતી કે આ સમાધાનમાં અમારી પણ કશોટી થવાની છે કારણકે સનાતન-સતપંથ બાબતે સમાધાન કઈ રીતે 
કરી શકાય. આર્થિક જગડો હોય કે પછી કોઈક કૂટુંબીક જગડો હોય ત્યા સમાધાન થી કેક રસ્તો કાઢી શકાય પણ ધાર્મિક બાબતે 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કઈ રીતે સમાધાન થઈ શકે તે અમને સમજણ પડતી નથી. તે વડીલનું કહેવું એવું હતું કે-હા, એક વાતે સમાધાન થઇ શકે કે 
જયારે આખી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ એક વખત પીરાણા સતપંથ માં અટવાએલી હતી તેમાંથી ધીરે ધીરે ધીરે ૯૦% જ્ઞાતિ 
જ્યારે સનાતની બની ગઈ છે ત્યારે દસેક ટકા જેટલા સતપંથી ભાઈઓ દુધમાં સાકર ભળે તેમપીરાણા અને ઈમામ્શાહને મુકીને 
સનાતની પ્રવાહમાં ભળી જાય સોનામાં સુગંધ ભળે તેવું સમાધાન થઇ શકે. બીજું એક સમાધાન એ પણ થઇ શકે કે જો બાકી 
રહેલા સતપંથી ભાઈઓમાં તાકાત હોય તો ૯૦%સનાતાનીઓને સતપંથ માં ફરી પાછા ભેળવી દે અને બધાય સતપંથ ધર્મનો 
અંગીકાર કરી નાખે તો તમે સૌ એક થઇ જાવ તેવું સમાધાન પણ થઇ શકે. પણ તેમથવાથી અમને (ઉંઝા સંસ્થાનને) પછી 
તમારી સાથે કેવો વ્યહવાર રાખવો તે સમયજ બતાવી શકશે. 

બંનેપક્ષોના ૧૧-૧૧ નામો 

સનાતની સમાજના ભાઈઓના ૧૧ નામો 

શ્રી ગંગારામભાઈ હીરાલાલ સંખલા, પ્રમુખ શ્રી એ .બી.કે.કે.પી. સમાજ 

શ્રી હંસરાજભાઈ દેવજી ધોળું , પ્રમુખ શ્રી વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન 

શ્રીજેઠાભાઈ લાલજી ચૌપડા, પ્રમુખ શ્રી સંસ્કારધામદેશલપર 

વડીલશ્રી રામજીભાઈ કરમશી, નાકરાણી રાયપુર 

શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી, મુંબઈ 

શ્રી રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા, બેંગલોર 

શ્રીઅબજીભાઈ વિશ્રામકાનાણી, મુંબઈ 

શ્રી પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેશરાણી, મુંબઈ 

શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ । છાભૈયા, મુંબઈ 

ડો. વસંતભાઈ ધોળુ, મંત્રી શ્રી યુવાસંઘ 

૧૧. ડોશાંતિલાલ સેંઘાણી, નખત્રાણા 


(“4 ૦ જ £.: ૦૧ ૯ «૦ તક 


ત2 (૨ 
0 ૦ 


સતપંથ સમાજના ભાઈઓના ૧૧ નામોઃ 

ગંગારામભાઈ કરસન પટેલ, માધવપુરા 

જેઠાભાઈ કાનજી સેંઘાણી , પીરાણા 

મોહનભાઈ કરશન, કોટડા (ચ) પીરાણા 

અબજીભાઈ કરમશી ધોળુ, દુર્ગાપુરસતપંથ ટ્રસ્‍ટી 

મણીલાલ શામજી વડગામ, સતપંથ ટ્રસ્‍ટી 

હરિભાઈ માધાભાઈ, કરબોઈઇ ગઢકંપા 

રતનશી લાલજી વેલાણી, દુગપિર 

અરજણ શામજી, આણંદસરસતપંથના સલાહકાર 

મણીલાલ મેઘજી પોકાર, હરીપુરાકમ્પા 

૧૦. દેવજીકરસન ભાવાણી, અખિલ ભારતીય સતપંથ સમાજના ઉપ પ્રમુખ 
૧૧. રામજીવીરજી ભાદાણી, દેસલપર-કોલ્હાપુર અખિલ ભારતીય સતપંથ સમાજના પ્રમુખ 
૧૨. ગંગારામપ્રેમજી વડાલી, સતપંથના ટ્રસ્‍ટી 


ત ૦૯ ના «2: ૦૮ ૯ ત્ઇ ત્ર 


રિ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૯૨ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ઉપરોક્ત ૧૧-૧૧ નામો આવી ગયા પછી ઉંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાને પોત-પોતાના પક્ષ ની રજૂઆત કરવા માટે બંને 
પક્ષોની મીટીંગ રવિવાર તા.૧૩.૦૩.૨ર૦૧૬ ના ઉંઝા મુકામે રાખી હતી. તેમાં બંને પક્ષોના ઉપર જણાવેલ ભાઈઓ હાજર 
રહ્યા હતા. 


ઉંઝા મીટીંગ નો ટૂંકો અહેવાલ 

મીટીંગ ની શુરુઆત સવારના ૧૦.૦૦ વાગે કરવામાં આવી હતી. બંને પક્ષોને સાથે બેસાડીને સૌ પ્થમઓળખાણ આપવામાં 
આવી હતી. ત્યારબાદ બંને પક્ષોને અલગ - અલગ સાંભળવા માટે પ્રથમસતપંથ સમાજના ભાઈઓને સાંભળવામાં આવ્યા 
હતા. તેમની રજૂઆતના મુખ્ય મુદ્દા નીચે પ્રમાણે ના હતા 


૦ પીરાણા હિંદુ ધર્મમુસ્લિમ ધર્મનો ફાંટો નથી અને તે હિંદુ ધર્મ છે એટલે કે સતપંથ ધર્મ એક હિંદુ ધર્મ છે. 

૦ પીરાણા સતપંથ મત વેદોને માનતો ધર્મ છે. 

૦ પીરાણા સતપંથ ધર્મના પ્રણેતા ઇમામુદ્દીન ઉર્ફે ઈમામશાહ બાવા ઉર્ફે ઇમાંમશાહ મહારાજ અમારા ઇષ્ટદેવ નહીતો 
પણ અમારા ગુરુદેવ છે અને તેઓ મુસલમાન નોતા. તેઓ મુસલમાન હતા કે હિંદુ હતા તે એક સંશોધનનો વિષય છે. 

૦ અખિલ ભારતીય કરછ કડવા પાટીદાર સમાજને ધર્મ સાથે કાંઈ લેવા-દેવા હોવી જોઈએ નહિ. 

૦ અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ બંને સનાતન અને સતપંથ ધર્મના લોકો માટે ની છે. 

૦ અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજમાં બધુ એ સાફ સુથરું ચાલતું હતું પણ જ્યારથી ગંગારામભાઈ સાંખલા 
પ્રમુખ થયા ત્યાર પછી તેમાં સતપંથ બાબતે ઝગડા ચાલુ થયા. 

૦ સતપંથ અને સનાતન સમાજે ભેગા મળીને મિલકતો વસાવેલ તેના ઉપર આજે સનાતન વાળા ભાઈઓએ કબજો 
જમાવી દીધો છે. 

૦ કચ્છ કલેક્ટર મહેન્દ્રભાઈ પટેલની મધ્યસ્થીમાં થએલ સમજુતીને કેન્દ્રીય સમાજ ગણકારતી નથી અને તે 
સમજૂ૭૪૧તીનું પાલન પણ નથી કરતી. વગેરે વગેરે .............. 


સનાતન સમાજના (કેન્દ્રીય સમાજના) ભાઈઓની રજુઆતો 
સતપંથ સમાજના ભાઈઓને સાંભળી લીધા પછી સનાતન સમાજના ભાઈઓને બોલાવ્યા હતા. યુવાન ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટનટ 
ભાઈ શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ છાભૈયા ના અથાગ પરિશ્રમથી બનાવેલ દળદાર પુસ્તકની પ્રતો મધ્યસ્થી સભ્યોને સોંપવામાં આવી 
હતી. તેમાં સતપંથ શું છે? આપણી જ્ઞાતિ તેમાં ક્યારે અને કેવી રીતે ફસાણી, જ્ઞાતિનો ઈતિહાસ, નારાયણ રામજી લિખિત 
પીરાણા પોલના અવતરણો , સતપંથ માં તાકિયા નો પ્રયોગ ક્યાં અને કેવીરીતે થાય છે , સતપંથ એક મુસ્લિમધમંનું ફાંટું છે તેવા 
સરકારી ગેજેટો વગેરે વગેરે નો સવિસ્તાર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ટૂંકમાં સનાતની ભાઈઓની રજૂઆત બહુજ મુદ્દાસર 
હતી અને તે નીચે પ્રમાણે ના મુદ્દાઓ ઉપર કરવામાં આવી હતી. 

૦ અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની (કેન્દ્રીય સમાજની) સ્થાપના એવા સુધારક વડીલો દ્વારા કરવા માં 
આવી હતી કે જેઓ એ સતપંથ મત નો વિરોધ કર્યો હતો અને પુનઃ સનાતન ધર્મનો અંગીકાર કરીને માત્ર અને માત્ર 
સનાતાનીઓના હિતોની રક્ષા કરવા માટે કરી હતી. 

૦ જે સમાજના સ્થાપક વડીલોએ સતપંથ મતનો સદતન્તરે ત્યાગ કર્યો હોય તે સમાજ સતપંથ ને માનનારા ભાઈઓના 
હિતોની રક્ષા કઈ રીતે કરી શકે? 

૦ કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના વખતે જ્ઞાતિની ઓળખાણ એક મુમના મુસલમાન તરીકે થતી હતી તેથી જ તો તે વડીલોએ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ત્યારની સતપંથ સમાજનો સદન્તરે ત્યાગ કર્યો હતો અને ગામે ગામ ઉમિયા માતાજી અને શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
ભગવાનના મંદિરો બંધાવ્યા હતા તેનો ઈતિહાસ ગવાહ છે. 

૦ અત્યાર સુધી સતપંથ સમાજના ભાઈઓએ કેન્દ્રીય સમાજનો ઉપયોગ ફક્ત અને ફક્ત પોતાને હિંદુ તરીકે 
ઓળખાવવા માટે જ કર્યો છે. તેમની લાગણી અને આસ્થા તો આજે પણ પીરાણા સતપંથ ધર્મ અને સતપંથ સમાજમાં 
જ છે. આવા લોકોનેઅમારી કેન્દ્રીય સમાજ માં કઈ રીતે આવરી શકાય તે અમોને સમજાવો. 

૦ જે લોકોને કેન્દ્રીય સમાજ પ્રત્યે જરા પણ લાગણી અને માન ધરાવતો હોય તે કોઈ દિવસ તે સમાજની કાર્યવાહી ખોટા 
કોર્ટકેશો કરીને ઘોંચ માં નાખી શકે કે? આવું તો સતપંથી ભાઈઓ દ્વારા છાસવારે બની રહ્યું છે. 

૦ ખોટા કોર્ટકેશો કરીને સનાતની ભાઈઓને રંજાડવાનો એક પણ મોકો સતપંથી ભાઈઓ ચુકતા નથી તેની પાછળ હાથ 
કોનો હોય છે તે પુરવાર કરવાની જરૂરત નથી. કોર્ટકેશ કરનાર તો માત્ર એક મોહરું હોય છે. 

૦ સતપંથ સમાજના ભાઈઓ દ્વારા એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે અબજીભાઈ ધોળુ જે સતપંથમાં આસ્થા ધરાવે 
છે તેમના દાદાએ માંડવી હોસ્ટેલ માં દાન આપ્યું હતું. તેઓ પણ સતપંથી હતા. પણ આજે કેન્દ્રીય સમાજ કહે છે કે તે 
મિલકત કેન્દ્રીય સમાજની છે. તેને પ્રત્યુતર આપતાં સનાતની મુરબ્બી શ્રી હંસરાજભાઈ દેવજી ધોળુએ મધ્યસ્થી 
વડીલોને જણાવ્યું હતું કેકોઈ પણ સંસ્થાને એક વખત દાન આપી દીધા પછી એ મિલકત માં દાન દેનારનો હક્ક કેટલો 
અને કઈ રીતે હોઈ શકે? જે વખતે જે તે વડીલોએ દાન આપ્યું હતું તે અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર ને આપ્યું 
હતું તો આજે તે મિલકત કોની માલિકીની થાય. તે દાન દેનારની થાય કે પછી દાન લેનાર સંસ્થાની થાય? 

૦ મધ્યસ્થી વડીલોએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે સતપંથી ભાઈઓ એમ કહી રહ્યા છે કે અમુક મિલકતો સતપંથ અને સનાતન 
સમાજોએ સવેચમાં બનાવી છે તેના પ્રત્યુતર માં પ્રમુખ શ્રી ગંગારામભાઈ સંખાલાએ જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધીમાં 
એક પણ એવી મિલકત નથી કે જે સનાતન સમાજ (કેન્દ્રીય સમાજ) કે સતપંથ સમાજની સવેચ માં ઉભી કરવામાં 
આવી હોય. 

૦ સતપંથી ભાઈઓની એક રજૂઆત એવી હતી કે જ્યારથી ગંગારામભાઈ પ્રમુખ થયા છે ત્યારથી વર્ગ-વિગ્રહ કરીને 
સમાજને તોડવાના પ્રયત્નો થઇ રહ્યા છે તેના પ્રત્યુતરમાં ગંગારામભાઈ સાંખલાએ જણાવ્યું હતું કે સનાતન સમાજ 
અસ્તિત્વમાં આવી તે પહેલા સતપંથ સમાજ મોજુદ હતી જેમાં અમારા વડીલો પણ સામેલ હતા. પણ અમારા 
વડીલોએ જયારથી સનાતન ધર્મનો પુનઃ અંગીકાર કર્યો ત્યારે તેઓને સતપંથ સમાજ વાળાઓએ નાતબહાર કર્યા તે 
દિવસેજ સમાજ તૂટી પડી હતી. સમાજને તોડવા વાળા તો સતપંથના ભાઈઓ જ છે . 

૦ સતપંથી ભાઈઓ તરફથી કેન્દ્રીય સમાજ ઉપર એ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે કલેક્ટર સાહેબ મહેન્દ્રભાઈની 
મધ્યસ્થીમાં માંડવી મિલકત અંગે જે ફોર્મુલા ઘડવામાં આવી હતી તેનો અમલ કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ કરતા 


કરવામાં આવી હતી. 


ક્રમશઃ 

૧ . માંડવી હોસ્ટેલ પહેલાં જેમહતી તેમકેન્દ્રીય સમાજના નામે ચડાવી દેવી 

૨. તેના મેનેજમેન્ટમાં પાંચ સભ્યો સર્વોદય ટ્રસ્‍ટ ના લેવા અને પાંચ સભ્યો સનાતન સમાજના (કેન્દ્રીય સમાજના) લેવા 
૩. નખત્રાણા અને કોટડા ની વાટમાં આવતા મીની પીરાણામાં ઉમિયા માતાજીની મૂર્તિની પ્રતીસ્થાપના કરવી ત્યાર પછી 
૪. કેન્દ્રીયસમાજની કારોબારી માં સર્વોદય ટ્રસ્‍ટ વાળા જે પાંચ સભ્યોના નામો કહે તેઓને આવરી લેવા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૨૯૪ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આમાં એ વાત ક્યાં આવે છે કે ગંગારામભાઈ સાંખલા નક્કી કરેલ ફોમુલામાં સાથ નથી આપતા કે તે પ્રમાણે વર્તન નથી 
કરતા???. ગંગારામભાઈએ અફસોસ કરતાં એ જણાવ્યું હતું કે નુકશાન તો અમારી કેન્દ્રીય સમાજને થયું છે કે જે હોસ્ટેલનું 
મેનેજમેન્ટ સંપૂર્ણ રીતે સનાતન સમાજના (કેન્દ્રીય સમાજના) હસ્તક હતું તે તેના હાથમાંથીઝુંટવીને સર્વોદય ટ્રસ્ટના હાથમાં 
જતું રહ્યું છે. અને કેન્દ્રીય સમાજનો બોર્ડ ઉતારીને સર્વોદય ટ્રસ્ટના નામે બોર્ડ ચડાવી દેવામાં આવ્યો છે. આ તો ઉલટો ચોર 
કોટવાલ ને દાંડે તેવી વાત થઇ. કથિત હોસ્ટેલની મિલકત કેન્દ્રિય સમાજના નામે યથાવત કરાવીને મીની પીરાણામાં ઉમિયા 
માતાજીની મૂર્તિની પ્રતીસ્થાપના કરવી તે વાત તો અભેરાઈએ ચડી ગઈ છે. 


સતપંથ સમાજના ભાઈઓનું નકારાત્મક વલણ 

બંને પક્ષોની અલગ થી રજુઆતો સાંભળ્યા પછી છેલ્લે બંને પક્ષોને સાથે બેસાડી આગળની કાર્યવાહી કઈ રીતે કરવી તેનું 
વિવરણ કરતા ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના મહામંત્રી દિનેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે અમોએ બંને પક્ષોની રજુઆતો 
સાંભળી છે. તેનું ચિંતન અને મનન કરશું અને ફાઈનલ નિર્ણય માટે આગામી એક મીટીંગ બોલાવશું તે દિવશે બંને પક્ષોએ 
કોરા કાગળ ઉપર સહીઓ કરી આપવી પડશે જેથી જે નિર્ણય અમે આપીએ તે બંને પક્ષોને બંધન કરતા રહેશે. તેના જવાબમાં 
સતપંથના ભાઈઓ એ કોરા કાગળ ઉપર સહી કરી દેવાની તદન ના પડી હતી. જયારે સનાતની સમાજ વતી બોલતાં 
ગંગારામભાઈ એ કહ્યું હતું કે અમોને ઉઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ઉપર સંપૂર્ણ ભરોસો અને શ્રદ્ધા છે અને અમો ઉમિયા 
માતાજી કહેશે તેમ કોરા કાગળ ઉપર સહીઓ કરી આપશું. 


આપણી સૌ સનાતાનીઓની માતા રૂપી કેન્દ્રીય સમાજને હજી કેટલીએ અગ્નિ પરીક્ષાઓમાં થી પસાર થવું પડશે તે તો સમય જ 
બતાવશે. પણ એક વાત નિશ્ચિત છે કે આપણી સમાજમાં જે કાંઈ વિટંબણાઓ ઉભી થતી રહી છે તેના જવાબદાર આપણે 
પોતેજ છીએ. કદાચ વધારે જવાબદાર એ લોકો હશે કે જેઓ સનાતની હોવા છતાં સતપંથીઓ ના હાથા બની ને તેઓને સાથ 
આપી રહ્યા છે. આવા લોકોને કદાચ આપણે તો માફ કરી દેશું પણ કુળદેવી મા ઉમિયા માતાજી અને ઇષ્ટદેવ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
ભગવાન કદાપી માફ નહિ કરે તે નિશ્ચિત છે. આપણી મા રૂપી સમાજની સાથે રમત કરવા વાળા ભૂતકાળમાં કેટલાએ ભૂંસાઈ 
ગયા છે અને કેટલાએ ભવિષ્યમાં ભૂંસાઈ જવાના છે. 


૪.૨.૨૦૧૩ પદીપ નાથાણીને સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિએ લખેલ એક પત્ર 

પ્રદીપભાઈ, 

જે તમે એકતા વિષે ની વાત કરીકે સતપંથ વાળી ઘો જ્યારથી કચ9 કડવા પાટીદારમાં ઘરી ત્યારથી એકતા તૂટી. એ વાત સાથે 
હું પૂર્ણ રીતે સહમત છું. આપણે ગુજરાતથી કચ્છ તરફ હિજરત કરી તેનું મૂળ કારણ એ છે કે જ્યારે આપણા પૂર્વજોએ બાવા 
ઈમામશાહ (ઇમામુદીન) વાળો પીરનો ધર્મ સ્વીકાર્યો ત્યારથી કડવા પાટીદારો જે માત્ર અને માત્ર ગુજરાતમાં ઉઝાની 
આજુબાજુ વસતા હતા તેમાં એકતા તૂટી અને પીરનો ધર્મ સ્વીકારવવા વાળા કડવા પાટીદારોને (આપણા પૂર્વજોને) ફરજીયાત 
પણે કચ્છ તરફ સ્થાળાંતર કરવું પડ્યું તે એક હકીકત છે. 


જે જે ભાઈઓને સમગ્ર કડવા પાટીદારોના અને કચ્છ કડવા પાટીદાર ભાઈઓના ઇતિહાસમાં રુચિ હોય તેઓને હું ભલામણ 
કરું છું કે આપણા જ કડવા પાટીદાર વિદ્ધાન વડીલ શ્રી પુરષોતમભાઈ લલ્લુભાઈ પરીખ દ્વારા લિખિત પુસ્તક નામે "કણબી 
ક્ષત્રિય ઉત્પત્તિ અને ઈતિહાસ" નો અભ્યાસ કરશો તો ખબર પડશે કે આપણા પૂર્વજોએ પીરનો ધર્મ (પીરાણા સતપંથ ધર્મ) 
સ્વીકારવાથી તેઓને ફરજીયાત પણે કચ્છ તરફ પ્રયાણ કરવું પડ્યું હતું. એક ખોટી વાત પ્રચલિત છે કે કચ્છના રાજાએ ખેતી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૭૯પ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કરવા અર્થે આપણા પૂર્વજોને કચ્છ બોલાવ્યા. એ વાત તદ્દન ખોટી છે - ઉપજાવી કાઢેલી વાત છે. એવું જો હોત તો આપણા 
પૂર્વજોને રાજાએ જમીનો મફતમાં આપી હોત. પણ એવું કંઈ જ બન્યું નહતું. પુરાવા રૂપે આપશ્રી ઉપર જણાવેલ પુસ્તકના 
પાના નંબર ૧૮૭ થી ૧૯૧ માં વારે ઘડીએ લેખકે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે ફલાણા બાપા એ પીરનો ધર્મ સ્વીકારવાથી ત્યાં વસતી 
કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ તરફથી વિટંબણા પડવા માંડી એટલે તેઓ સઘળા કચ્છ જઈને વસ્યા. વધુમાં પાના નંબર ૧૯૧ માં બીજા 
પેરેગ્રાફ માં આ વિદ્દાન પુરુષ લખે છે કે "આ પ્રમાણે વિક્રમના પંદરમા તથા સોળમા સૈકામાં આ લોકોએ (કચ્છ જઈ વસેલા 
પાટીદારોએ) પોતાનો અસલ હિંદુ ધર્મ બદલી મુસલમાનને ગુરુ કર્યા, તેથી તેમને કુટુંબ,જ્ઞાતિ અને ગામસાથે કલહ થાય 
(આજે પણ થાય છે) તે સ્વાભાવિક હતું. તેથી ધાર્મિક અગવડ ને લીધે સઘળા પીરાણાપંથી કણબીઓ ક્રમે ક્રમે ગુજરાતના ભિન્ન 
ભિન્ન ભાગોમાંથી નીકળી વાગડ (કચ્છ)માં શીકરું ગામે આવ્યા; અને ત્યાં પોતાના સહોદર સમાન સ્વધર્મીઓ સાથે મળી જુદી 
જ્ઞાતિ કરી" એ જુદી જ્ઞાતિ એટલે કચ્છ કડવા પાટીદાર સતપંથી જ્ઞાતિ જે હજી આપણને સૌને (સનાતનીઓને) હેરાન કરે છે. 
મારું માનવું છે કે સમગ્ર વિશ્ચમાં અન્ય ધર્મના માણસોને હેરાન કરવામાં મુસલમાન કોમપછી કદાચ કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સતપંથ સમાજના સતપંથીઓનો નંબર લાગતો હશે. લોહાણા જ્ઞાતિ પણ એજ સતપંથ ધર્મપાળીને ખોજા કહેવાણા. પણ આ 
ખોજાઓ સતપંથી હોવા છતાં તેમના મૂળ લોહાણા હિન્દુઓને કોઈ દિવસ હેરાન કરતા નથી. અને તેઓ લોહાણા હિંદુ 
જ્ઞાતિની સમાજમાં પ્રવેશ પણ નથી માંગતા. પણ આપણા કચ્છ કડવા પાટીદાર પીરાણા સતપંથ સમાજના સતપંથીઓને કોણ 
જાણે કેમ સનાતાનીઓને હેરાન કરવામાં મઝા પડે છે. અરે ખાનાઈઓ અમોને સુખેથી જીવવા દો અને તમે પણ સુખે થી જીવો 
ને ભાઈ. કંઇક તો શીખો તમારા જાતભાઈ સતપંથી ખોજાઓ પાસેથી. 

રમેશભાઈ વાગડિયા તા.૪.૦૨.૨૦૧૩ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૯૬૪ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કેન્દ્રીય સમાજ અંતગત આવતી ઝોન સમાજો અને ઝોન સમાજો અંતગત આવતી ઘટક સમાજોએ પાળવાના 
નીતિનિયમો તા. ૨૧.૦૭.૨૦૧૩ 


ઝોનોમાં આવતી ઘટક સમાજોએ પાળવાના નિતી નિયમો. 


શ્રી અખલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના સુવર્ણ જ્યંતી મહોત્સવ પ્રસંગે 
મળેલ પંચમ જ્ઞાતિ અધિવેશનમાં જ્ઞાતિની સખાતની રપષ્ટ નીતીની જાહેરાત શ્રયા બાદ ઝોન તથા 
ઘટક સમાજોએ બનાવેલ ધારાધોરણ અને રીતરિવાજો (મિનન (મિન હોવાથી ઉભી થતી મુશકેલીઓને 
ધ્યાને લઇ સમાજોમાં એકવાયતા રહે તે માટે તા. ર૧.૦૪.ર૦૧૩ ના અમદાવાદ મુકામે કેન્દ્રીય 
સમાજના પમુખશ્રી ગંગારામભાઇ હીરાલાલ સાંખલાના અધ્યક્ષ સ્થાને કેન્દ્રીય સમાજના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, 
હોદેદારશ્રીઓ, ઝોન પ્રમુખશ્રીઓ, મહામંત્રીશ્રીઓ, ઝોનપ્રતિનીધીશ્રીઓ તથા યુવાસંઘના હોદેદારોની 
સાથે એક સંયુક્ત મીટીંગ મળેલ. આ મીટીંગમાં દરેક ઝોનના બનાવેલ ધારાધોરણ ઉપર ચર્ચા 
વિચારણા કર્યા બાદ જુના સંબંધો જાળવી રાખવા અને નવા સંબંધો ફક્ત સનાતની સમાજમાંજ 
કરવા બાબતે સર્વની સહમતી થયા બાદ નિચે લખ્યા મુજબના ઠરાવ પાસ કરવામાં આવ્યા. આ 
રાવોની બે વર્ષ બાદ ફરીથી સમિક્ષા કરવામાં આવશે એવું નકકી કરવામાં આવ્યું. 


ઠરાવ નં.૧) આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના એવા વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે 


જેમણે પીરાણા સતપંથ ધર્મનો સદંતર ત્યાગ કરી મુળ સનાતન હિન્દુ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો 
હતો.તેથી [નઃશક પણે પુરવાર થાય છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ સનાતની વિચાર ધરાવતી સમાજ 
છે અને તેનો ધર્મ સનાતન વૈદિક હિન્દુ ધર્મ છે. 

ઠરાવ નં.ર) શ્રીસમાજની સ્થાપક વડવાઓના અભિગમને અનુસરી આ સમાજ મુળભૂત હિન્દુ 
સનાતનપિચારધારાથી ભટકી ગયેલ જ્ઞાતિજનોને હિન્દુ સનાતન વિચારધારામાં ભેળવવાના પ્રયાસો 
કરશે. શ્રીસમાજનો હિન્દુ પરંપરાને જાળવીને હમેશને માટે કાર્ય કરવાનો આદેશ હતો તેથી આ 
સમાજ તેજ ઘિચારધારા પર કાર્ય કરશે અને સમાજમાં સનાતન હિન્દુ ધર્મનો પ્રચાર-પ્રસાર કરશે. 

ઠરાવ નં.૩) અત્યાર સુધી કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા જ્ઞાતિના પાંચ અધિવેશનો બોલાવવામાં આવ્યા 

છે. તેમાં જ્ઞાતિના રીતરિયાશ્નેને લગતા ૧૪ ઠરાવો અને બાહય આચરણ અંગેનો ઠરાવ ૧૮ મો અઝે 
સામાજીક તેમજ ધાર્મિક પ્રશ્નોના નિવારણ માટે ઠરાવ ૧૯ મો એમ કુલ ૧૯ ઠરાવો પસાર કરૅલા 
છે તે બધા ઠરાવો પાળવા અત્યંત જરૂરી છે. તેમાં ઠરાવ ૧૮ અને ૧૯ વધારે અગત્યના લાગતા 
તેનું દરેક જ્ઞાતિજનઓએ ચુસ્તપણે પાલન કરવું અને કરાવવું ખુબજ જરૂરી બને છે. સમાજમાં એકજ 
આચાર અને પઘિચાર કાયમ રહે એકજ રીતરિવાજોનું અને સનાતન હિન્દુ ધર્મનું ચુસ્તપણે પાલન 
થાય તે અત્યંત જશ્રી છે. 

ઉપરોકત નિયમોનો ભંગ અથવા બહીષ્કાર કરનાર વ્યક્તિનું સભ્યપદ દરેક સમાજોએ પોતાના 
બંધારણને આધીન રહીને રદ કરવાનું રહેશે અને સામાજીક અથવા ધાર્મિક કે વ્યવહારિક પ્રસંગે તેમને 
આમંત્રિત કરવાના રહેશે નહી. આ અંગેની જવાબદારી ભારતભરના તમામ ઝોન અને તેની ઘટક 
સમાજેોને સોપવામાં આવે છે. 

ઠરાવ નં.૪) જ્ઞાતિના અધિવેશનમાં બહુમતે કે સર્વાનુંમતે પસાર કરવામાં આવેલ જ્ઞાતિના 

(નતીનિયમોનો પિરોધ કરવાવાળાને જ્ઞાતિજન તરીકે કયારે પણ સ્વીકારવામાં આવશે નહી. અત્યાર 

સુધીના પાંચ અધિવેશનમાં હિન્દુ સનાતન સદિક ધર્મમાં ન માનવાવાળા લોકો જ્ઞાતિના 

[નતીનિયમોને નહી પાળવાની જાહેરાત સાથે દંગાફસાદ કરતા આવ્યા છે તેવા લોકો ને હવે આપણી 

કેન્દ્રીય સમાજમાં સમાવેશ કરવો કે નહી તેનો ખિર્ણય કેન્દ્રીય સમાજને કરવો પડશે. 


ઠરાવ નં.૫) સમાજના શૈક્ષીગક શંકુલો તથા હોસ્ટેલોમાં ક્યારે પણ સંપ્રદાય આધારીત ભેદભાવ 
રાખવામાં આવતો નથી. પરંતુ શંકુલોમાં કોઇ પણ ઘિધાર્થીને એડમીશન આપવાનો અધિકાર ક 
” સમાજનો રહેશે અને તે મુજબ સમાજના દરેક શંકુલોની સંચાલન સમિતિને કાર્ય કરવાનું રહેશે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩૯૭ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


ઠરાવ નં.૬) સભ્ય પદ : જ્ઞાતિ રચીત ઝોન તથા ઝોનોમાં આવતી સમાજેમાં સભ્ય બનવું 
હોય તેમણે કેન્દ્રીય સમાજ અથવા ઝોન દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ સભ્ય બનવાનું ફોમ ભરવાનું 
રહેશે. કેન્દ્રીય સમાજના સભ્ય બનવા માટે જે તે કચ્છના ગામના સનાતની સમાજના પ્રમુખ/મંત્રીશ્રીના 
ભલામણ પત્રકની જરૂરત છે તેજ રીતે ઝોનમાં આવતી ઘટક સમાજના સભ્ય બનવા 


જે તે કચ્છના 
ગામની સનાતની સમાજના પમુખ/મંત્રીશ્રીના ભલામણ પત્રકની જરૂરત રહેશે. 


કરાવ નં.૪) જ્ઞાતિ રચીત ઝોન તથા ઇટક સમાજના દરેક સભ્યોનું બાહય આચરણ ઠિન્દ 


ક." - 
સનાતન વૈદિક ધર્મને અનુરૂપ હોવું જોઇએ. કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ જ્ઞાતિના 
રિતરીવાશ્મેનું દરેક જ્ઞાતિજનોઓ ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે. 


ઠરાવ નં.૮) જ્ઞાતતિ રચીત ઝોનો તથા ઝોનમાં આવતી સમાજના દરેક સભ્યોએ પોતાના દિકરા 


દિકરીન! સગપણ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં હિન્દુ સનાતન વૈદિક ધર્મને પાળતા હોય તથા 


ભરમાં ઝોનમાં આવતી ઘટક સમાજોના સભ્યો હોય તેવા કુટુંબ પરિવાર સાથે સગપણ 
અન્યથા સગપણ 


ન થાય. 


ભારત 


કરવા. 
ર * જ ૭ / 
કરવા નહી. જેથી સમાજમાં એકવાયતા જળવાય અને સમાજોમાં મતભેદ ઉભા 


ડરાવ નં.૯) આપણી જ્ઞાતિના પંચમ અઘધિવેરાનમાં સનાતનની સ્પષ્ટ નીતી જાહેર કર્યા પહેલા 

[કરીના સગપણ હિન્દુ, સનાતન વૈદિક ધર્મ પાળતા ન હોય તેવા પરિવારમાં થયેલ હોય 
તો તેવા સંબધો ઘિવેક બુધ્ધીથી જાળવી ર!ખવાના રહેશે. દિકરા કે દિકરીને ત્યાં લગ્ન વૈવારિક 
પ્રસંગ કોય તો મ!મેરા વિગેરે પ્રસંગે સીમીત સંખ્યામાં જવું. વધારેમાં વધારે દિકરીના દાદ! કુટુંબના 
એ જવાનું રહેશે. દિકરીને ત્યાં મરણ પ્રસંગ હોય ત્યારે મરણની વિધિ સનાતન હિન્ડુ વૈદિક 
મુબ થયેલ હોય તો જ જવાનું રફેશે અન્યથા જવાનું રહેશે નહી. 


ઠરાવ નં.૧૦) જ્ઞાતિ રચીત ઝોન તઘા ઝોકાં આવતી સમાજે દ્વારા ધાર્મિક તથ! સામાજીક 
પ્રસંગો જેવા કે નવરાત્રી, જન્માષ્ટમી, સમુહ ઉ, સાતમ આઠમ ઘિગેરે કરવાના થાય તેવા 
પ્રસંગોમાં હિન્દુ સનાતન વૈદિક ધર્મ પાળતા હોય તેવા સભ્યો જ ભાગ લઇ સકશે. અન્યથા કોઇ 
પણ સભ્ય ભાગ લઇ શકશે નહી. જે સભ્યો ડિન્દુ સનાતન વૈદિક ધર્મ પાળતા ન હોય તેવા 
ઝાભ્યોને લગ્ન સહીતના કોઇ પણ પ્રસંગે સગા પાઈને પણ આમંત્રણ આપવું નહી તેમજ સ્વીકારવું 
પણ નહી. 


ઠરાવ નં.૧ આપણી જ્ઞાતિના બધા ગોઝ પરિવારો હિન્દુ વૈદિક સનાતની વિચારધારાને 
માતાતા થાય ન માટે બધા ગોત્રી પરિવારોના પ્રટખશ્રીઓ તથા જવાબદાર સભ્યો સાથે એક ચિંતન 
બેઠકનં આયોજન કરી તેમાં ચર્ચા કિચારણા £-જ્‌ આખરી નિર્ણય લેવામાં આવશે. 

ષ્ગ 


ઉપરોકત લખ્યા મજબ ૧૧ ઠરાળેનું ૬'તિના ડરેક ઝોનો તથા ઝોનોમાં આવતી દરેક 
સમાજેએ ઝકસરખા પાળવાના રઠેશે જેથી ઝોઃડો “થા ઘટક સપાજેોપાં નિતી દિયમો બાબતે 
એકવાતા જળવાઇ રહે. 


ગંગારામભાઇ હિરાલાલ સાંખલા 
પ્રમુખશ્રી 


શ*1 અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


3૧.૦૭.૨૦૧૩ એક સમાચાર - જુઓ સતપંથના ભાઈઓ સનાતાનીઓને કેટલા હેરાન કરે છેઃ 
વાત છે શ્રી નવાવાસ (રવાપર) લક્ષ્મીનારાયણ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજની. સૌ પ્રથમઆપણે તે સમાજના પ્રમુખશ્રી 
ગંગદાસભાઈ ખીમજી વાસાણી અને મહામંત્રી શ્રી બાબુભાઈ એલ વાસાણીએ સ્વયં લખેલ વિગતને જાણી લઈએ. 


જય લક્ષ્મીનારાયણ સાથે જણાવવાનું કે અમારા ગામનવાવાસ (રવાપર) ગામની સ્થાપના થઈ ત્યારથી શ્રી પાટીદાર સમાજ 
નામથી ગામનો એક વહીવટ ચાલતો હતો. શુરુઆતથી જયોતિધામ હતું ત્યાર બાદ પચ્ચીસ વરસ પહેલાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
મંદિર બનાવીને ભગવાનની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી. ત્યાર બાદ છેલ્લા ત્રણ વરસ પહેલાં સાંપ્રદાયિક ચળવળની શુરુઆત થતાં 
ગામની જનરલ સભા બોલાવી. એ સભામાં એવી સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી કે અત્યાર સુધી આપણી એક જ સમાજ નવાવાસ 
પાટીદાર સમાજ નામે ચાલે છે . હવે આપણે લક્ષ્મીનારાયાણમાં શ્રધ્ધા ધરાવતા હોય તે સનાતની અને જ્યોતિધામને માનનારા 
સતપંથ સમાજ એવી બે સમજો બનાવીએ અને સમાજની જે વાડી છે અને સમાજની સ્થાવર તેમજ જંગમમિલકત હાલ પુરતી 
સહિયારી રાખીએ. આ રીતનું જનરલ સભામાં નક્કી થયું. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ અને સતપંથ સમાજ બંને 
વિભાજીત થઇ. અને બંને ના વહીવટજુદા કરી નાખ્યા. આજે એ બે વરસનો સમય થઇ ગયો. 


અત્યારે સનાતન સમાજ વાળા ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર રજત જયંતિ મહોત્સવ આવતા મહીને તા. 
૧૭,૧૮,૧૯/૮/ર૦૧૩ ના ત્રણ દિવસનો ઉત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ ઉત્સવની બધી તૈયારી થઇ ગઈ છે ત્યારે સાત 
દિવસ પહેલાં સતપંથ વાળાએ જે સમાજવાડી સહિયારી છે. તે વાડી પોલીસ થાણામાં જાણ કરીને પોતાના તાળા લગાવી દીધેલ 
છે. અમોએ તે સમાજવાડી નો ઉત્સવમાં ઉપયોગ કરવાના હતા તેમજ એજ વાડી માં ગામનું અપના ઘરનું રસોડું ચાલે છે. તે 
રસોયાને સવારના પાંચ વાગે તે રસોયાને બહાર કાઢી તાળા મારી દીધેલ છે. અમારા સૌ સનાતની ભાઈઓની સંખ્યા બહાર 
વસે છે. જે જાણ થતાંઅમો સૌ દોડી ગયા ત્યાં તપાસ કરી પોલીસ સ્ટેસને ગયા. પોલીસ થાણા માં પી.એસ.આઈ. સાથે બેસીને 
તાળા ખોલવા માટે સમજુતી માટે ઘણી કોશિશ કરવામાં આવી પણ તે લોકો કોઈ હિસાબે તાળા ખોલવા તેયાર નથી અને એકજ 
વાતને વળગી રહ્યા છે.વાડી જ્યોતિધામની મિલકત છે. અને તેની માલિકી અમારી છે. આવો દાવો કરે છે. આ રીતના 
આત્યારે અમારા ગામની પરિસ્થિતિ છે. તે પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈને અમારી આ સનાતન સમાજની મુશ્કેલી ધ્યાને લઈને આપ 
સર્વેસંસ્થાઓને વિનંતી કરીએ છીએ કે અમારા ઉપર આવી પડેલ મુશ્કેલીમાં આપશ્રીઓનો વધારેમાં વધારે સઢકાર મળે એવી 
અપેક્ષા સહ આ ટપાલ દ્વારા જાણ કરીએ છીએ. 


લી. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ નવાવાસ (રવાપર) કચ્છ 


પ્રમુખ શ્રી મહામંત્રી શ્રી 
(ગંગદાસભાઈ ખીમજી વાસાણી) (બાબુભાઈ એલ . વાસાણી) 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૩૯૯ 


ટ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


રવાપર નવાવાસ સનાતન સમાજે કેન્દ્રીય સમાજને લખેલ ટપાલ 


“૦-4. --:રત૦.-.નનાક, લાલન. 


“ક વારા ----------& ના 
રષ લક્મોન્ર્રયસ સાથે જણાવવાનુ કે અમારા ગાંમ નવાવાસ (ર૯લપ૨) મ 
સ્થાપ*્રા ૨૧8 “અ રપે વર નવદવરસ પાટીદાર સમજ નામથી ગામનો એક વષ્ઠિવટ ચાલતો 
સ્તો. રાડેચ્વાત્યે હ્ય “ક સત ત્યાર બરદ પચ્ચીસ વરસ પકડેલા થા લક્ષ્મી નારાવણા 
મૉષે૨ સનાગાને મંચવાનનો પાષરેષાતેષ્ઠા. કસી ત્યાર બાદ છેલ્લા ત્ણ વરસ પડેલા 
સાપરા ચખગ- ની શરૂઆત વતા ગામનો જનરલ સાજા બોલાવી એ સાભામાં સ્તેવી 
સ્પ્ર્ષ્કત્ર્્‌ 5૨ ૧૫મ્૧ સ્નાન દે ૨4૨૬૬૩ સૃપા 31૫! ઝેક જ સમાજ નવાવાસ પાટીદાર 
સમા અધમે ચગે રહે સકે સ્સાપે લક્મોનારાવણામાં ચધધા ધરત્વતા હોય તે સનાતની આવને 
સડમાન મન્ના રર સતસપધ સમાજ એવો બે સમાજો બનાવૉએ અને સમાજની જે 
ચાડો ૬૪. ચ્વને સમપ્સનો સ્યાગર તેમજ જંગમ મિલ્કત હાલ પુચ્તી સહ્ઠાયાર રાપ્નીએ. આ 
રીતને કેહરલ સભામાં અડકો ઘયુ. થી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ અને સતપંથ 


સમાજ અંને પપેભાેત થર સ્તનને બંનેના વહીવટ જૂદા કરી નાખ્યો. .આજે એ બે વરસનો 
સેડ્મ્ર્ડ રડ ષ્‌ મ્ય. 


ચ્વત્યારે સન્રાસન્ સમા ગાળા ભગવાન લક્ષ્મોગદ્રાયણ મડિર રજત જયંતિ 
મહોસ્સગ “નાચતા મહિને હા. ૫૭.૧૮.૧૨૪૪૧૮/૨૦૧-૩ ત્રષ્ઠા દિલ્સનો ઉત્સવ ઉજવવા 'ઝઈ 
પેહ્ચા ર્ૂચ્ને. પત્સગચન્ી ગ્પ્યે વૈચાગો થર્ડ ગઈ ૬ ત્યારે સાત દદવસ પહેલા સતપથવા વાસ્તે 
જે સમડી સોચા દે. સ ગડ પોલીસ ઘાહામાં જાર ડરનો પોતના તાળા લગાવી 
દડા ડર. અગોચ્ડ 3 સમા ગા્સન્સ હત્સલથાં ઉપયોગ કરવાના હતા તેમજ એજ વાડીમાં 
સામને સસ્‍્નપનદ યસ્નું ડસ ચાસે દહે, તે રસોયાને સવારનદ પરેંચ વાગે સ્સોયદને બકર 
કડીને તાળા મારો દીપે હે. સ્મમો સૌ સનાતનની ભાઈઓનો સંપ્યા બહાર વસે છે. * 
જાણ ચતા ચ્મો સૌ હોડ ગયા ત્યા તપાસ કર પોલીસ સ્ટેશને ગયા. પોલીસ થાણામાં 
પો.એસ.સ્નાઈે સાધે બસોને તાહ આલવા મપ્ટે સમજુતી મે ઘણી કોશીશ કરવામદે આદવી 
પણર તે સેક એરે હસાબ તાજા પ્ોલવા તેયાર નથી. અને એક જ વાતને વળગી રહયા 
છે. વાડી સ્કોપ ધામને દમેહક્ત થે. ચ્નને તેની માલીકી અમારી છે. સ્આાવો દાવો કરે છે. 
આય સતના સત્કારે સ્તમદર૬ડ અમન ખરેસ્થિતી છે. તે પરાસ્વતી ધ્યાને લઈને અમાસ 
સના સનાક્પ્ન સમાએેન્સા ક્્્ક્ડ “દને સર્ટને આપ સર્વ સંસ્થાઓને વતતી કસેએ દોસ્તે ડે 
કે ગમદરદ ડર ચાની પડસે મૃ મ્રડે સ્કઇપક્ેર4રનો વધારેમાં વધદરે સહકાર મળે સ્નેગરે 
સપૅસા સહ ચ: સપડઝ ચ્ચાર૬ સાય કરાએ ને છીએ. 


તૌ. 


ક્લે સક્મૌન્દસાયછા કડવડ પધ્ોદાર સનાતન સમાજ 
! નગાવાસ (રવાપર) કચ્છ, ર 
વપ્ન મહામત્દી શ્રી 
“5૧.૧ સ જ પદ "હનન હ્્કલ્ડી. ર૯૫ ત્યક, $ 1:૪4 
05૦.«*ફ જુ નજ 2:55 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૦૦ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


નવાવાસ (રવાપર) ગામની સનાતન સમાજે આપણી કેન્દ્રીય સમાજને અને અન્ય બે ધાર્મિક સમાજોને ધાં નાખી છે. આપણી 
માત્‌ સંસ્થાએ અને અન્ય બે ધાર્મિક સંસ્થાઓએ તે ગામને શું મદદ કરી કે કેવી રીતે મદદ કરી એમાં હું અત્યારે નથી જતો પણ 
મદદ કરવી તે સર્વેસંસ્થાઓની ફરજમાં આવે છે. જ્યારે તે ગામની સતપંથ સમાજને તો પીરાણા ની સંપૂર્ણ મદદ તૈયારજ હશે. 


અહી મને સહેજે ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ના મહામહિમએવા મણીભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ (મમ્મી) ની વાત સહેજે યાદ 
આવી જાય છે કે તમે સતપંથના ભાઈઓ અને સતપંથ સમાજ સામે જંગ તો જ જીતી શકશો જો તમે તે લોકો સાથે સામાજિક 


સંબંધો બંધ કરશો, દીકરી લેવા દેવાનું બંધ કરશો અને સહિયારી મિલકતો વસાવવાનું બંધ કરશો તો જ અન્યથા નહિ જીતી 
શકો.. 


સતપંથના દલાલો તેમજ અમુક લોકો જેઓને ઈતિહાસ ખબર નથી કે જેઓએ ઈતિહાસમાંથી પુરતી સીખ લીધી નથી તેવા 
લોકો વારે ઘડીએ કહેતા ફરતા હોય છે કે 

૧. સમાજમાં આવા ધર્મના ઝગડા ન ખપે. 

૨. સમાજ અને ધર્મ અલગ છે. એટલે સમાજમાં ગમે તે ધર્મપાળતા હોય તે સમાજમાં આવી શકે છે. 

૩. સમાજમાં આપણે બધા (સનાતન અને સતપંથ વાળા) ભેગા મળીને રહીએ છીએ તો શું વાંધો છે? પાણીમાં ધોક્કો 

હણો તો પાણી નોખું ન થાય. 

૪. આપણે સતપંથ ના ભાઈઓને ભેગા રાખશું તો જતે દહાડે સુધરી જશે વગેરે વગેરે... 
હવે આવી વાત કરવા વાળાને મને પૂછવું છે કે ભાઈ ધોક્કો હણો તો પાણી ભલે નોખું ન થાય પણ સતપંથ રૂપી પાણી સનાતન 
માં હોય તો પોતે તો ડોહળું હોય પણ સમાજના સનાતની લોકોને પણ ડોહખળું કરે તેનું શું? સતપંથના ભાઈઓને કેટલા દિવસ 
ભેગા રાખવાના? એવું જ જો હોત તો આપણા સુધારક વડીલોએ સતપંથ સમાજનો ત્યાગ કર્યો ન હોત, તે સતપંથ સમાજમાં 
રહીને જ સતપંથ ના ભાઇઓને સુધાર્યા હોત. આવું તે વડીલોએ ન કર્યું કારણ કે તે વખતે પરિસ્થિતિ એવી હતી કે જો તેઓ 
સતપંથ સમાજમાં હજુ વધુ વખત રહ્યા હોત તો તેઓની ઓળખ પણ એક મુમના મુસલમાન તરીકેની થઇ ગઈ હોત. તેથી તો 
તેઓએ સતપંથ ધર્મ, સતપંથ ના લોકો અને સતપંથ સમાજ સાથે છેડો ફાડ્યો હતો. તે વખતે તેઓએ સતપંથ સમાજની 
મિલકતમાં થી એક પૈસાની પણ આશ નોહતી રાખી. જ્ઞાતિમાં સુધારાના પ્રવાહને આજે ૨૦૦ વરસ થવા આવ્યાં. છેક કેસરા 
પરમેશ્વરાના સમયથી લઈને લગભગ ૧૦૦ વરસ પછી આધ સુધારક નારાયણ રામજી લીંબાણી થી લઈને વડીલ શ્રી રતનશી 
ખીમજી ખેતાણીએ જ્ઞાતિ સુધારા નો પવન ફૂંક્યો તેમછતાં આજ દિવસ સુધી તેઓ સુધર્યા નહિ હવે ક્યારે સુધારવાના છે? 
ઉલટાનું હવે તેઓ સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજમાં હજી વધુ સમય માટે રહેશે તો સનાતનીઓને પણ સતપંથ માં 
જતા કરી નાખશે તે ચોક્કસ વાત છે. 


જુઓ માંડવી હોસ્ટેલનું શું થયું? સતપંથીઓને ભેગા રાખવાથી આજે શું પરિણામઆવ્યું છેઃ આ સતપંથી ભાઈઓએ 
આપણાજ સનાતની ભાઈઓને હાથા બનાવીને આજે કેન્દ્રીય સમાજની મિલકત હડપ કરી ગયા છે. આપણે કશું જ કરી શકતા 
નથી. માંડવી હોસ્ટેલના સતપંથ સમાજના માજી પ્રમુખ રતનશી લાલજી વેલાણીને આપણે કેન્દ્રીય સમાજમાં ભેગા રાખ્યા. શું 
થયું? આજે તેઓ કેન્દ્રીય સમાજ વિરુધ્ધ સરકારી અફસરોને મળતા કેટલીએ વખત જોવામાં આવેલ છે. તાજેતરમાં ઉપર 
જણાવેલ નવાવાસ (રવાપર) ની એક નવી ઘટના સામે આવી છે. જેમાં એજ વાત છે કે સતપંથના ભાઈઓને ભેગા રાખવાથી 


ભવિષ્યમાં કેવાં ભયંકરપરિણામો નો આપણને (સનાતની ભાઈઓને) સામનો કરવો પડે છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૦૧ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ઉપર જણાવેલ નવાવાસ (રવાપર) ગામમાં સનાતન સમાજ અને સતપંથ સમાજ જ્યારે અલગ થઈ ત્યારે સનાતન સમાજની 
ભૂલ થઇ કે તેઓએ સતપંથ સમાજ વાળા લોકો ઉપર વિશ્વાસ રાખીને તે ગામમાં સમાજવાડી ની જે સહિયારી મિલકત હતી તે 
મિલકતના ભાગલા કર્યા નહિ. કારણ એજ કે અમુક માણસોની સુફિયાણી વાતો સાંભળીને ગામનો સંપ તુટવો ન જોઈએ 
એટલે તે મિલકત સહિયારી રાખી. પણ આજે શું થયું? તે સતપંથ ના ચાર ગોગડાઓએ આજે બળજબરી થી સહિયારી મિલકત 
(સમાજવાડી) ઉપર સંપૂર્ણ કબજો જમાવી દીધો છે. અંદર રહેતા અપના ઘરના માણસોને સવારના પ વાગે બહાર કાઢીને એ 
સમાજ વાડી પર પોતાના તાળા લગાડી દીધા અને ઉપરથી સનાતનીઓ દ્વારા ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરનો રજત 
જયંતી મહોત્સવનો જે કાર્યક્રમથવાનો હતો તેના વિરુધ્ધ પોલીસ થાણામાં જઈને પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી દીધી. પોલીસ ખાતું 
તો આવી જ વાતની રાહ જોઇને બેઠું હોય છે. આ સતપંથ ના ભાઈઓ દયા ખાવા જેવા માણસો નથી. વિશ્વાસઘાત કરે એવા 
માણસો છે. 


સનાતનીઓ અને સતપંથીઓની એક જ સમાજ (સહિયારિ સમાજ) હોવી જોઈએ એવી સુફિયાણી વાતો કરવા વાળાઓ કેમ 
નથી જોતા કે સમાજમાં બે ધર્મના લોકો હોય, તે સમાજમાં ઝગડાઓ થવાના જ અને તે સ્વાભાવિક છે. આ ઘટનાએ સાબિત 
કરી દીધું કેએક જ સમાજમાં બે ધર્મ ન ચાલે અને બે ધર્મ કોઈ પણ સમાજમાં હોય જ નહિ. હા, કદાચ એક જ ધર્મ હેઠળ આવતા 
સંપ્રદાયો જુદા હોઈ શકે પણ ધર્મ તો એક જ હોવો જોઈએ . નવાવાસ ગામના આ કાંડે સતપંથ ના ભાઈઓની તરફેણ કરનાર 
ઉદારમતવાદી લોકોને ઉઘાડા પાડી દીધા છે. અને એ સાબિત કરી દીધું છે કે આપણી સમાજના સુધારક વડીલો તેમજ સ્થાપક 
વડીલો જેવા કે નારાયણ રામજી લીંબાણી , રતનશી ખીમજી ખેતાણી વગેરે જે હતા તેમના વિચારો કેટલા સાચા હતા. સનાતન 
સમાજનો સતપંથીઓ સાથે કોઈ પણ સંબંધ હશે તો સતપંથીઓ દ્વારા તાકિયા વપરાશે અને દગો કરવામાં આવશે. આ વાત 
વારે ઘડીએ પુરવાર થઈ રહી છે. તે માટે આપણે સનાતનીઓએ. આજે જ પ્રણ લેવા જેવું છે કે આ સતપંથના ભાઈઓ જોડે 
સામાજિક સબંધો ન બાંધવા જોઈએ , દીકરીઓની લેતી દેતી બંધ કરવી જોઈએ અને સહિયારી મિલકતો ન વસાવવી જોઈએ. 
તોજ આ પીરાણા પંથીઓ સામે જંગ જીતી શકીશું અન્યથા નહિ જીતી શકીએ. જ્યારે નવાવાસ જેવા ઝગડાઓ સતપંથના 
ભાઈઓ સાથે થાય છે ત્યારે ભોગવવાનું સનાતની ભાઈઓને જ આવે છે કારણ કે જતું કરવું આપણા લોહીમાં વણાઈ ગયું છે 
જ્યારે સતપંથના ભાઈઓનો હાથ હમેશાં ઉપર રહે છે કારણ કે તેઓ મુસલમાન ની જેમકોઈ દિવસ વાતને જતી કરતા નથી, 
માંડવાળ કરતા નથી. ઉપરના નવાવાસ ગામના દાખલામાં મારી તે ગામની સનાતની સમાજના મહામંત્રી શ્રી બાબુભાઈ 
લખમશી વાસાણી, જોરાવરનગર વાળા જોડે કોરોના મહામારીના લોક ડાઉનના સમયમાં આ સંસ્મરણો લખી રહ્યો છું ત્યારે 
વાત થઇ તો તેમણે મને જણાવ્યું કે હજી સુધી તે સહીયારી મિલકતનો કોઈ જ ઉકેલ આવ્યો નથી અને હવે અમે પણ એ માથાકૂટ 
મૂકી દીધી છે અને અત્યારે તે મિલકત સતપંથના ભાઈઓના તાબામાં છે અને તેઓ જ એનો ભોગવટો કરે છે. આવી રીતે 
સનાતનીઓ જતું કરશે અને તેઓ જતું કરવામાં માને છે જ્યારે સતપંથના ભાઈઓ કોઈ દિવસ જતું કરશે નહીં. આવા તેમન 
અકડ વલણ ને લીધે જ જયારે જ્યારે કેન્દ્રીય સમાજે સતપંથ-સનાતન મુદ્દે સમાધાનો કર્યા છે ત્યારે ત્યારે ભોગવવાનું તો 
સનાતની ભાઈઓને જ આવ્યું છે. સનાતની ભાઈઓને ભોગે સમાધાનો થયાં છે અને સમાજના સનાતની ભાઈઓને 
શરણાગતિ સ્વીકારવાની ફરજો પાડવામાં આવી છે તેનો ઈતિહાસ ગવાહ છે. 


૨૫.૦૩.૨૦૧૬ શ્રી સમસત બેંગલોર કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ, બેંગલોર 

આપણી કેન્દ્રીય સમાજ અને તેની અંતર્ગત આવતી તમામઝોનો અને ઘટક સમાજો માંયની આપણી શ્રી દક્ષીણ કર્ણટિક 
લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ (દક્ષીણ કર્નટિક ઝોન) અને તેની ૧૮ ઘટક સમાજોમાં ની બેંગલોર ની આઠ સમાજોની 
સતપંથ-સનાતન ના મુદ્દા ને લઈને ઘટક સમાજોમાં કાયદા-કાનુન પાળવામાં એક્વાયતા જળવાય તે હેતુથી સમસ્ત બેંગલોરની 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


આઠે સમાજોના ૨૬ ધુરીણોની એક સભા તા.ર૫.૦૩.૨૦૧૬ ના ઉમિયા ભવન મધ્યે સવારના ૯.૩૦ કલાકે રાખવામાં 
આવી હતી. તે સભામાં આપણી શ્રી દક્ષીણ કર્ણાટક ઝોને આ પહેલાં તા. ૨૨.૩.૨૦૧૦ અને ત્યાર પછી સમય-સમયાંતરે જે 
ઠરાવો પાસ કર્યા હતા તેમજ કેન્દ્રીય સમાજે તા. ૨૧.૭.૨૦૧૩ના પાસ કરેલ ૧૧ ઠરાવોને ધ્યાનમાં રાખતા તેનું બેંગલોરની 
આઠે સમાજોમાં સજ્જડતાથી પાલન થાય તે હેતુથી ખુલ્લા દિલે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવ્યા પછી, નીચે જણાવેલ અમુક 
ઠરાવો બહુમતીથી અને અમુક ઠરાવો સવનિમતે પસાર કરવામાં આવ્યા હતા તે બેંગલોરની આઠે સમાજોએ ચુસ્તતા થી પાલન 
કરવાના રહેશે. 


ઠરાવો 

૧ . આ પહેલાં શ્રી દક્ષીણ ક્ણાટિક સમાજ ઝોને અને કેન્દ્રિય સમાજે સતપંથ બાબતે જે ઠરાવો પાસ કર્યા છે તેનું દક્ષીણ કર્ણાટક 
ઝોન અંતર્ગત આવતી બેંગલોરની આઠે સમાજોએ ચુસ્તતા થી પાલન કરવું અને કરાવવાનું રહેશે. 

૨. સમસ્ત બેંગલોરની આઠે ઘટક સમાજો સનાતની ઓળખ ધરાવતી સમાજો છે તેથી આપણી સમાજ વાડીઓમાં તેમજ 
સમાજો દ્વારા યોજાતા તમામસામાજિક અને ધાર્મિક પ્રસંગોમાં સતપંથી ભાઈઓ-બહેનોને આવવાનું નિષેધ ફરમાવવામાં 
આવે છે. તેથી કોઈએ સતપંથીઓ ને આમંત્રણ આપવું નહીં અને તેમનું આમંત્રણ સ્વીકારવું પણ નહિ. દાખલા તરીકે 
સમાજવાડીમાં યોજાતા કોઈ પણ લગ્ન પ્રસંગમાં જાનમાં અથવા તો મામેરામાં સતપંથી ભાઈઓનો પ્રવેશ નિષેધ ફરમાવવામાં 
આવે છે 

૩. કેન્દ્રીય સમાજે તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૩ ના પાસ કરેલ ઠરાવો પૈકી ઠરાવ ક્રમાંક ૯ બાબતે અત્રે ખુલાશો એ કરવામાં આવે છે કે 
જુના સબંધોમાં આપણી દીકરી સતપંથ લોકોમાં અપાઈ ગઈ હોય તો ભાણેજના લગ્નમાં સગા ભાઈ, કાકાઈભાઈ અને ડાડાઈ 
ભાઈ સહીત પોતાની વિવેક બુધ્ધિથી સીમિત સંખ્યામાં મામેરામાં અથવા તો અન્ય પ્રસંગોમાં જવાનું રહેશે. પણ જયારે જુના 
સબંધોમાં સતપંથીની દીકરી આપણે (સનાતાનીઓએ) લીધી હોય અને સતપથીઓના ભાણેજના એટલે કે આપણા દીકરા- 
દીકરીના લગ્ન વખતે સતપંથી ભાઈઓ આપણે ત્યાં મામેરું લઈ આવતા હોય ત્યારે તે મામેરું ઘરમેળે પતાવવાનું રહેશે. 
સમાજવાડીમાં તે મામેરું ભરી શકાશે નહિ. 


ખુલાશોઃ 

૧ . જ્યારે સનાતનીઓની દીકરીના (સત્પંથની ભાણેજીના) લગ્ન વખતે ફક્ત એક મામા અને મામી ફેરો ફરાવવા માટે 
આપણી સમાજવાડીમાં આવી શકશે અન્યથા તેઓનો પ્રવેશ સમાજવાડીમાં નિષેધ ફરમાવવામાં આવે છે. દીકરાના લગ્નમાં 
સતપંથી મામેરા વાળાને સમાજવાડીમાં બોલાવવા નહીં. 

૨. ઉપરોક્ત જણાવેલ મામેરું જ્યારે આપણા સનાતની ભાઈઓ દ્વારા ઘરમેળે (સમાજવાડીમાં નહિ) ભરાતું હશે ત્યારે તે 
સમાજના કોઈપણ સનાતની ભાઈઓએ ત્યાં જવાનું રહેશે નહિ. પણ તેના પરિવારના નીકટના સભ્યો ત્યાં જઈ શકશે . 

૪. પીરાણા સતપંથ અથવા તો તેમાં આસ્થા ધરાવતા ભાઈઓ દ્વારા યોજાતા કોઈ પણ ધાર્મિક તેમજ સામાજિક કાર્યક્રમોમાં 
સમસ્ત બેંગલોરની આઠે સમાજોના સભ્યો ભાગ લઈ શકશે નહીં. 

ખુલાશોઃ જુના સંબધોમાં સતપંથીના સનાતની જમાઈ અને દીકરીને આમંત્રણ હશે તો તેઓ જ માત્ર પોતાની વિવેક બુધ્ધિ થી 
ત્યાંજઈ શકશે. અન્ય કોઈએ ત્યાં જવાનું રહેશે નહિ. આ અત્રેથી સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવે છે. 

પ. સમસ્ત બેંગલોરની આઠે ઘટક સમાજો પૈકી કોઈ પણ સમાજના સભ્યની વર્તણુક સતપંથ બાબતે શંકાશીલ અને દૂધ-દહીં 
વાળા જેવી હશે તો તેવા સભ્યોને તે સમાજમાં ઉઘાડા પાડવા અત્યંત જરૂરી છે અને તેની જવાબદારી જે તે સમાજની રહેશે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૦૩૦ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૬. ઉપરોક્ત ઠરાવો સમસ્ત બેંગલોરની આઠે સમાજોએ ત્વરિત લાગુ પાડવાના રહેશે અને તેની જાણ દરેક સમાજના દરેક 
સભ્યને કરવાની જવાબદારી દરેક સમાજોના હોદ્દેદારોની રહેશે. 

૭. ઉપરોક્ત બેંગલોરની આઠે સમાજોની સભામાં એક કૃષ્ણરાજપુરમસમાજની કોઈ પણ વ્યક્તિ હાજર ન હતી તેનું કારણ 
શોધવું જરૂરી છે અને અત્યારે પાસ કરેલ ઠરાવો તે ગેરહાજર સમાજને પણ બંધન કર્તા રહેશે. 


બાંહેઘરી 

આથી સમસ્ત બેંગલોરની તમામ૮ ઘટક સમાજો ના પ્રમુખ - મંત્રીઓ એ અહી નીચે મુજબ સહીઓ કરીને એ બાંહેધરી આપે 
છે કે ઉપરોક્ત ૭ ઠરાવો અને તા. ૨૧.૦૭.૨૦૧૩ ના કેન્દ્રિય સમાજે પસાર કરેલ ૧૧ ઠરાવોનું ચુસ્તતાથી પાલન કરશું અને 
આઠે સમાજોમાં પાલન કરાવશું. 

૧. શ્રીપાટીદારપરિવારસમાજ, મૈસુર રોડ, બેંગલોર 


પ્રમુખ મંત્રી 

ર. શ્રીલાલબાગપાટીદારસનાતન સમાજ, લાલબાગ બેંગલોર 
પ્રમુખ મંત્રી 

૩. શ્રીબેંગલોરપાટીદારસમાજ, પીન્યા, બેંગલોર 
પ્રમુખ મંત્રી 

૪. શ્રીઉમિયાપાટીદારસનાતન સમાજ, ઇન્દીરાનગર, બેંગલોર 
પ્રમુખ મંત્રી 

૫. શ્રીલક્ષ્મીનારાયણ પાટીદારસનાતન સમાજ, નૈલમાંન્ગલા, બેંગલોર 
પ્રમુખ મંત્રી 

૬. શ્રીયેલ્હંકાપાટીદારસનાતન સમાજ, યેલ્હંકા બેંગલોર 
પ્રમુખ મંત્રી 

૭. શ્રીદેવનહલ્લીપાટીદાર સનાતન સમાજ, દેવનહલ્લી બેંગલોર 
પ્રમુખ મંત્રી 

૮. કૃષ્ણરાજપુરમપાટીદારસનાતન સમાજ, [6ર પુરમ, બેંગલોર 
પ્રમુખ મંત્રી 


નોંધઃ ઉપરોક્ત ઠરાવો પસાર થયા પછી દરેક સમાજોએ બાંહેધરી આપીને આ ઠરાવો ઉપર સહીઓ કરી હતી પણ એક માત્ર 
સમાજ “બેંગલોર પાટીદાર સમાજ” પીન્યાએ આ ઠરાવ ઉપર સહી નોહતી કરી. પણ તેનાથી કોઈ ફરક પડ્યો નોહતો. કારણ 
કે અન્ય બધીએ સમાજોએ ઉપરોક્ત ઠરાવોને મંજુરી આપી હતી. 


તા. ૯.૧૧.ર૦૧૧ કચ્છના માંડવી તાલુકાના સનાતની ભાઈઓએ લીધેલ કડક નિર્ણય 

તા. ૯.૧૧.૨૦૧૧ ના માંડવી હોસ્ટેલ ખાતે સનાતની ભાઈઓની એક આમસભા બોલાવવામાં આવી હતી. લોકોનો પ્રચંડ 
ઉત્સાહ અને લગભગ ૪૦૦૦ બાઈ-બહેનો અને યુવાનોની હાજરી પુરવાર કરતી હતી કે સતપંથના ભાઈઓ જોડે હવે 
આપણને કોઈ સંબંધો રાખવા નથી. માંડવી હોસ્ટેલમાં લોકોને બેસવાની જગ્યા ઓછી પડી હતી. લોકોની બસ એકજ માગણી 
કે હવે આપણને સતપંથી લોકો ન જોઈએ. સમૂહ લગ્નમાં પણ નહિ અને અન્ય સામાજિક કે કૌટુંબિક પ્રોગ્રામોમાં પણ નહિ. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૦૪ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


લોકોની માગણીઓને માન આપી આમસભામાં સર્વાનુમતે નીચેના ઠરાવો પાસ કરવામાં આવ્યા હતા. 


ઠરાવનં૧. 

આજ થી આપણે એક નવી સનાતની સમૂહ લગ્ન સમિતીનું ગઠબંધન થયું ગણાશે અને તેનું નામશ્રી કંઠી વિભાગ 
લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ, માંડવી કચ્છ , સમૂહ લગ્ન આયોજન સમિતી રાખવામાં આવ્યું છે. 

ઠરાવનં.ર૨ 

આ અગાઉ ચાલતી સમૂહ લગ્ન સમિતીમાં સનાતની અને સતપંથ ના ભાઈઓ ભેગા હતા તેમાંથી સનાતની ભાઈઓ કાયમને 
માટે નીકળી જવાનું છે , અને નીકળી ગયા છે એવો નિર્ણય સર્વાનુમતે લેવામાં આવ્યો. 

ઠરાવનં.૩ 

આ નવી ગઠબંધન કરેલી સમૂહ લગ્ન સમિતિના પ્રમુખ તરીકે સર્વાનું મતે શ્રી કેશવભાઈ લીંબાણી મૂળ દુર્ગાપુર નવા વાસ, 
હાલે મુલુંડ (મુબઈ) ને બનાવવામાં આવ્યા છે. 

ઠરાવ નં. ૪ 

હવે પછી માંડવી હોસ્ટેલમાં જે સમૂહ લગ્ન યોજાશે તે ફક્ત અને ફક્ત સનાતની લોકોના દીકરા દીકરીઓના જ યોજાશે. અને 
સૌ સનાતની ભાઈઓને તેમની દીકરા દીકરીઓના લગ્ન આ નવી રચાયેલી સમૂહ લગ્ન સમિતી ના નેજા હેઠળ જ ભાગ લઈ 
શકશે. 


આગામી ત્રણ વર્ષ માટે દાતાઓ , નાનાથી મોટો બધા ખાતા બુક થઈ ગયા. ત્રણ વર્ષ માટે સૌજન્ય દાતાની નવી સ્કીમ બનાવી, 
જેમાં સૌજન્ય દાતાનું નામ ત્રણ વર્ષ માટે વાપરવામાં આવશે. આ સૌજન્ય દાતાની જગ્યા માટે પણ દાતા મળી ગયા. આ વર્ષના 
લગ્ન માટે લોકોએ રોકડામાં કન્યાદાન તરીકે લાખોના દાન પણ આપ્યા છે. હજી તો સમિતિ બની તેનો પહેલો દિવસ જ છે. 
સમૂહ લગ્નને તો હજી ઘણી વાર છે, તો પણ લોકોએ પોતાની ખુશીથી જે દાન આપ્યું છે, તેના દ્રારા તેઓએ સનાતન ધર્મ માટે 
એક મોટો સંદેશ આપ્યો છે. તેમની લાગણી વ્યક્ત કરી છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદારોના કંઠી વિસ્તારના ભાઈઓએ ખરે ખર એક ઈતિહાસ રચ્યો છે. જે લોકો માંડવી તાલુકાને સનાતન ધર્મને 
મુદ્દે કંઈ જ કરતા નથી એમ કહેનાર લોકોને મુંહતોડ જવાબ આપ્યો છે. ત્યાંના દહીં-દૂધમાં પગ રાખવા વાળા માણસોને પણ 
પાઠ શીખવાડ્યો છે. કચ્છના હવે ત્રણેય પાંચાડામાં સનાતની લોકોમાં જાગૃતિ રંગ લાવી છે. 


માંડવી તાલુકાના અમુક તત્વો એમકહેતા હતા કે સનાતન ધર્મ જાગૃતિ વાળા માંડવી તાલુકામાં આવીને ધર્મ જાગૃતિનું કામકરી 
બતાવે તો ખરા? એવા લોકો આજે મુહ છુપાવીને ફરતા થઇ ગયા છે. નવી સનાતની સમૂહ લગ્ન સમિતિના નવા વરાયેલા 
પ્રમુખ અને તેમની ટીમને સનાતન ધર્મ જાગૃતિ વાળી ટીમસત સત નમન કરીને અભિનંદન અને ધન્યવાદ પાઠવે છે. આ 
સભામાં સમાજના ગણમાન્ય વ્યક્તિઓ જેવા કે હંસરાજ ભાઈ ધોળુ, જેઠાલાલ ચૌપડા, નારાયણ ભાઈ રામજી પોકાર, શામજી 
નારણ અને નવીનભાઈ લીંબાણી વગેરે હાજર રહ્યા હતાં. 


તા.૧૮.૧૧.ર૦૧૧ ના દૈનિક કચ્છ મિત્ર માં છપાએલ સમાચાર: 
અત્યારે હું જ્યારે તા. ૨૨.૦૫.૨૦૨૦ ના (કોરોના વાયરસના લોકડાઉનના સમયમાં) આ પુસ્તક લખી રહ્યો છું ત્યારે તા. 
૧૮.૧૧.૨૦૧૧ ના કચ્છ મિત્ર દૈનિક પેપરમાં છપાયેલ એક સમાચારને અક્ષરશ છાપતાં ગર્વ અનુભવું છું. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૦૫ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


માંડવી તા. ૧ ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૧: અહી કંઠી વિસ્તાર લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ આયોજન સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી 
જેમાં આગામી સમૂહ લગ્ન બાબતે વિચારણા કરાઈ હતી અને કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની સમાજને સર્વોચ્ચ શિખરે લઈ 
જવાની નેમવ્યક્ત કરાઈ હતી. 

૨૦ ગામના પ્રતિનિધિઓની કંઠી વિભાગની બેઠક રાયણ (મોટી) સનાતન સમાજવાડી ખાતે સવારમાં મળ્યા બાદ બપોરે 
લખુભાઈ વીરજી ધોળુ કુમાર છાત્રાલય ખાતે સામાન્ય સભાનું આયોજન નારાયણ ભાઈ રામજી પોકારના અધ્યક્ષ સ્થાને કરાયું 
હતું. જેમાં સ્વાગત ભવાનજીભાઈ રામાણીએ કર્યું હતું. કેશવલાલ લીંબાણીએ સનાતન વિચાર ધારાને આગળ લઈ જઈ 
સર્વોચ્ચ શિખર સુધી પહોંચાડવાની નેમવ્યક્ત કરી હતી. 


સમૂહ લગ્ન આયોજન સમિતિના અધ્યક્ષ પદે કેશવલાલ લીંબાણી, ઉપ પ્રમુખ મણીલાલ ભગત મોહનભાઈ રામજીયાણી, 
કાંતિલાલધોળુ, મહામંત્રી હેમચંદ છાભૈયા, સહમંત્રી હેમચંદ વાસાણી , નરશીભાઈ ચોપડા, અરવિંદ ભાઈ ધોળુ, ખજાનચી 
શાંતિલાલ ચૌધરી, સહખજાનચી ભવાનજી સેંઘાણી, હિરાલાલ ધોળુ તેમજ સલાહકાર સમિતિમાં ૧૨ સભ્યોની નિયુક્તિને 
આવકાર્યાહતા. 


તા. ૨૫.૧૨.૨૦૧૨ જ્ઞાતિજનોના મનમાં માંડવી હોસ્ટેલ તેમજ નિમાણ સમિતિના સંદર્ભમાં મુંજવતા પ્રશ્ચો અને તેના 
જવાબો 

શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ (કેન્દ્રીય સમાજ) માં કેન્દ્રીય સમાજ અને તેના સનાતન ધર્મ બાબતે ઈ.સ. 
૨૦૧૦ ના જાગૃતિ અભિયાન થકી સમાજમાં અનેક સુધારા વધારા થઇ રહ્યા હતા. સમાજની અંતર્ગત આવતી ૨૯ ઝોન 
સમાજો અને ઝોન સમાજોની અંતર્ગત આવતી તમામ ઘટક સમાજોમાં સતપંથ સનાતન બાબતે અનેક ખુલાશાઓ અને 
સમાજના સનાતન ધર્મ બાબતે અનેક ઠરાવો પસાર થઇ રહ્યા હતા. કહેવાય છે કે આવા સકારાત્મક સુધારાઓ કરવામાં અનેક 
વિઘ્‌નો આવતા હોય છે . કેન્દ્રીય સમાજમાં વરસો સુધી ઘર કરી ગયેલાં સતપંથ તરફી પરિબળો યેન કેન પ્રકારેણ આવું થવા દેવા 
ઈચ્છતા નહોતા. અરે, કેન્દ્રીય સમાજે પોતાની સનાતની સમાજ તરીકેની ઓળખ કાયમકરવા હેતુ એક શ્વેતપત્ર પણ 
તા.૨૫.૦૩.૨ર૦૧૦ ના બહાર પાડ્યું હતું. તે શ્વેત્ત્રને પણ ઘોળીને પી જવા માટે સતપંથીઓ અને કેન્દ્રીય સમાજના 
કહેવાતા સનાતનીઓ (સતપંથના દલાલો અને મવાળ વાદીઓ) અનેક વિઘ્‌નો ઉભાં કરી રહ્યા હતા. તેમાંનું એક વિઘૂન એટલે 
માંડવી હોસ્ટેલની મિલકતોનું ગેરકાયદેસર વિશ્વાસઘાતી હસ્તાંતરણ. આવા વિઘ્નો નાખીને આ મવાળવાદીઓ કે જેઓને હું 
સતપંથના દલાલો કહું છું તેઓ કેન્દ્રીય સમાજને યેન કેન પ્રકારેણ (ગમે તેમકરીને) હેરાન પરેશાન કરી મુકવાની ઘટિયા 
પ્રકારની વિવિધ ચાલો રમી રહ્યા હતા. પ્રભુ તેવા લોકોને કોઈ દિવસ માફ નહિ કરે, એ ચોક્કસ વાત છે. કેન્દ્રીય સમાજની 
મિલકતોને ગેરકાયદેસર ઉપાચત કરી જવી એ એક અક્ષમ્ય સામાજિક અને કાયદાકીય ગુન્હો છે. કદાચ કાયદાકીય ગુન્હામાં 
તેઓ પાર પડી જશે, પણ જતે દહાડે ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ અને મા ઉમીયાના દરબારમાં આ ગુન્હાની સજા 
તેઓને જરૂર ભોગવવી પડશે. 


શ્રી સમાજના અનેક લોકોને થતું હશે કે આ ઘટના કેન્દ્રીય સમાજની ઢીલી અને બેદરકારી ભરી નીતિઓ થકી થઈ હશે પણ 
મારા મત મુજબ આવી ઘટનાઓ લોકોમાં અતિ ઘણો વિશ્વાસ મુકવાથી થઈ રહેલ છે. આપણા વડીલોના વખતમાં લોકો ઉપર 
વિશ્વાસ રાખવો પાલવતો હતો, સાચા ખોટાની અને સમાજની બીક હતી. પણ આત્યારના સમયમાં અતિ વિશ્વાસ રાખવાથી 
લોકો ક્યારે વિશ્વાસઘાત કરશે તે કહી શકાતું નથી. શ્રી અખેલ ભારતીય કચ્છ કડવા સમાજની (કેન્દ્રીય સમાજની) માલિકીની 


ન 


માંડવી હોસ્ટેલની મિલકતો કેવી રીતે ઉપાચત થઇ તે બાબતે કેન્દ્રીય સમાજે સુજ્ઞ સમાજ જનો માટે એક પરિપત્ર તેયાર કરીને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


લોકોની ગેરસમજણો દુર કરવા હેતુ તા.૨૫.૧૨.ર૦૧૨ ના સમાજના પ્રમુખ શ્રી ગંગારામહિરાલાલ સાંખલા દ્વારા એક 
પરીપત્ર બહારપાડવામાં આવ્યું છે. તે પરીપત્ર નીચે પ્રમાણેનું હતું. 

શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 

મુખ્ય કાયલિયઃ પાટીદાર વિધાર્થી ભવન 

નખત્રાણા કચ્છ પીન ૩૭૦ ૯૧૫. 


તા. ૨૫.૧૨.૨૦૧૨ 
સુજ્ઞસમાજ જનો, 

હાલમાં એક ખુબજ ગંભીર પ્રશ્ન માંડવી હોસ્ટેલ બારામાં ઉભો થયો છે, અને ચર્ચાના ચકડોળે ચડ્યો છે. આવી ચર્ચાઓ 
દરમ્યાન અમુક વિઘ્‌નસંતોષીઓ દ્વારા, પોતાના અંગત સ્વાર્થ ખાતર કેન્દ્રીય સમાજના વિરુધ્ધમાં સમાજના સંઘઠન અને 
વિચારધારાને તોડવા તેમજ કમજોર બનાવવાના આશયથી, તદ્દન જુઠ્ઠાણાના આધારે લોકોને ભરમાવીને ગુન્હાહિત કૃત્ય કરી 
રહ્યા છે. અને જેઓ ગુનાહિત કૃત્યમાં સંડોવાયેલા છે , તેઓનો પાયાવિહોણો બચાવ કરવાના પ્રયત્ો કરી રહ્યા છે. આ અંગે 
સમાજના લોકો તરફથી મને તેમજ મારા સહયોગી હોદ્દેદારોને રૂબરૂ તેમજ ફોન દ્વારા જાણકારી મેળવવાના આશયથી ગણા 
બધા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે . તેથી એમલાગે છે કે આવા મુખ્ય પ્રશ્નો અને તેના જવાબોની ટૂંકમાં પણ સત્ય હકીકતથી લોકોને 
વાકેફ કરવા જરૂરી જણાય છે અને જે મારી ફરજમાં આવે છે. માટે 


માંડવી હોસ્ટેલ તેમજ નિર્માણ સમીતીના સંદર્ભમાં, જ્ઞાતિ જનોના મનમાં મુજવતાપ્રશ્રો અને તેનાજવાબો 


૧. માંડવી હોસ્ટેલ નિર્માણ સમિતિનું સર્જન કેવી રીતે, ક્યારે અને કોણે કર્યું? 

જવાબઃ માંડવી વિસ્તારના અગ્રણીઓ દ્વારા હોસ્ટેલ રનિમાણ કરવા અંગે ચર્ચાઓ કરીને એક કારોબારી સમિતિનું ગઠન કરી 
અને કેન્દ્રિય સમાજ પાસે મંજૂરી મેળવવા ઓગસ્ટ ૧૯૯૧માં રજૂઆત કરેલ. જેને કેન્દ્રિય સમાજની સામાન્ય સભામાં ચર્ચા 
વિચારણા કરીને મંજૂરી આપવામાં આવેલ. જેનું નામ“શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ નિયુક્ત શ્રી માંડવી હોસ્ટેલ નિર્માણ 
સમિતિ” (“નિર્માણ સમિતિ”) એમઆપવામાં આવેલ (આ બાબત અંગેના પુરાવા તરીકે ઠરાવની પ્રત તેમજ નામોલ્લેખ 
સાથે રસીદની પ્રત બિડાણ ક્ર. ૧ અને ૨ર જોડેલ છે.) 


૨. નિમાણ સમિતિને શું અધિકારા આપવામાં આવ્યા? 

જવાબઃ કેન્દ્રિય સમાજે કરેલ ઠરાવ (જે બિડાણ ક્ર. ૧ પ્રમાણે) મુજબ, નિર્માણ સમિતિને હોસ્ટેલનું નિર્માણ કરવા, વહીવટ અને 
સંચાલન કરવા તેમજ નવી મિલકતો ખરીદી કરવાના અધિકારો આપવામાં આવેલ છે. (ખાસ નોંધઃ નિર્માણ સમિતિને કોઈ 
પણ મિલકત વહેચવાનો કે કોઈ પણ પ્રકારે તબદીલ [171151€1'] કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવેલ નથી) 


૩. કેન્દ્રિય સમાજની દ્વારા માન્યતા મેળવ્યા બાદ નિર્માણ સમિતિએ પહેલું કામશું કર્યું? 

જવાબઃ કેન્દ્રિય સમાજની માંડવી મધ્યે આવે સમાજવાડી વાળી જમીન પર જુના રહેણાંક ઘર પાડીને નવી હોસ્ટેલની ઈમારત 
ઉભી કરેલ. જેના માટે કેન્દ્રિય સમાજે આપેલ મંજૂરી મુજબ જ્ઞાતિ જનો પાસેથી ફાળો મેળવવીને બાંધકામકાર્ય પૂર્ણ કરેલ. 
કેન્દ્રિય સમાજે પરવાનગી આપ્યા મુજબ શ્રી નાનજી વીરજી ધોળું વિદ્યાર્થી છાત્રાલય (હાલે કન્યા છાત્રાલય ચાલે છે) તરીકે 
નામકરણ કારમાં આવ્યું. જેના માટે માતબર રકમનો ફાળો તેમના પરિવાર તરફથી મળેલ. સફળતા પૂર્વક નિમણિ કાર્યપૂર્ણ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૦૭ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


થયાબાદ, સમિતિ પાસે સારી એવી રકમની બચત પણ થયેલ . 


૪. હાલની માંડવીની કુમાર છાત્રાલયવાળી જમીનની ખરીદી કોણે કરી? કેવી રીતે અને ક્યારે થઇ? 

જવાબઃ ઉપર મુજબ પ્રથમહોસ્ટેલના નિમણિ કાર્ય બાદ, બચત થયેલ ફાળાની રકમમાંથી નવી જમીન, ભવિષ્યની 
જરુરીઆતને ધ્યાનમાં રાખીને, વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલ (કુમાર છાત્રાલય) બનાવવા માટે કેન્દ્રિય સમાજના સહકારથી, કેન્દ્રિય 
સમાજ વતી, કેન્દ્રિય સમાજ દ્વારા કરેલ ઠરાવ અને આપેલ અધિકારની રૂએ, તે વખતના “સિમણિ સમિતિના” પ્રમુખ અને 
મહા મંત્રીશ્રીએ ૧૯૯૪માં ખરીદી કરેલ. 


પ. ઉપરોક્ત નવી જમીનની ખરીદી કર્યા બાદ, આજની કુમાર છાત્રાલયનું નિર્માણ કાર્ય ક્યારે શરુ કરવામાં આવ્યું અને ક્યારે 
પૂર્ણથયું? 

જવાબઃ ૧૯૯૪ની સાલમાં જમીન ખરીદી કર્યા બાદ, નવી હોસ્ટેલના બાંધકામઅંગે, નિર્માણ સમિતિમાં વિચારભેદ હોતા, 
સમય પસાર થતો ગયો અને અંતે તા.૨૪-૦૮-૨૦૦૫ના નવી વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલની શિલાન્યાસ વિધિ, સમિતિના પ્રમુખશ્રી 
લધાભાઈ વી. પોકારના અધ્યક્ષ સ્થાને સંપન્ન થયેલ. ત્યારબાદ નીર્માણ કાર્યને ગતિશીલ કરવા, સમિતિના સભ્યો અને અન્ય 
આગેવાન વ્યક્તિઓએ, સાથે બેસી વિચાર વિનિમય કરી, ઉદભવેલ મતભેદો દૂર કરી, સમિતિનું પ્રમુખપદ સર્વાનુમતે શ્રી 
લખમશી લધાભાઈ વાસાણીને સોંપવામાં આવ્યું. અને લગભગ બે વરસમાં નવી હોસ્ટેલનું બાંધકામપૂર્ણ કરી તા. ૦૧-૦૫- 
૨૦૦૭ના ઉદઘાટન કરવામાં આવેલ, જેનું નામકરણ “શ્રી લખુ વીરજી ધોળુ વિદ્યાર્થી છાત્રાલય” રાખવામાં આવ્યું. 


૬. કેન્દ્રિય સમાજની નિર્માણ સમિતિ ઉપર કેવી લગામહતી અને કેવો સાથ સહકાર હતો? 
જવાબઃ કેન્દ્રિય સમાજે નિર્માણ સમિતિને સંપૂર્ણ છૂટ આપેલ હતી અને કેન્દ્રિય સમાજે આપેલ અધિકાર મુજબ નિમણિ સમિતિ 
સ્વતંત્ર રીતે પોતાનું કામકરતી હતી. આજ દિવસ સુધી કેન્દ્રિય સમાજે કોઈ દખલગીરી કરેલ નથી. 


૭. તો પછી, માંડવી હોસ્ટેલના વિષય પર ચચાંતા સળગતાપ્રશ્રોના મૂળમાં શું છે? 

જવાબઃ કેન્દ્રિય સમાજને હોસ્ટેલના લાગતા વળગતા અમુક કાર્ય માટે તા.૨૮-૦૮-૨૦૧૨ના કેન્દ્રીય સમાજને સરકારી 
કાર્યાલયમાં જવું પડ્યું. ત્યાં સમાજને જાણમાં આવ્યું કે કુમાર છાત્રાલયવાળી મિલકત (નવી હોસ્ટેલ) એક અન્ય ટ્રસ્ટના નામે 
તબદીલ થયેલ છે. ત્યારબાદ તે તબદીલી દશવિતા દસ્તાવેજોની પ્રમાણિત નકલ મેળવી અને ઊંડાણ પૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી 
જાણવા મળ્યું કે આ મિલકત “શ્રી પાટીદાર સર્વોદય ટ્રસ્‍ટ” ના નામે તબદીલ કરવામાં આવેલ છે. આ તબદીલી પાછળ સહી 
કરનાર આપણી જ સમાજના લોકો છે, જે નિર્માણ સમિતિના પણ સભ્યો છે. તેથી સ્પષ્ટપણે સમજાય છે કે, માંડવી હોસ્ટેલ 
નિમણિ સમિતિના અમુક જવાબદાર હોદ્ેદાર સભ્યોએ, કેન્દ્રિય સમાજ, માંડવી વિસ્તારના જ્ઞાતિ જનો, દાતાઓ એમસર્વેને 
અંધારામાં રાખીને, ચોરી છુપે, વિશ્વાસઘાત કરીને બદ-ઈરાદાપૂર્વક સંપૂર્ણ રીતે છેતરપીંડી કરેલ છે. આના કારણેજ આવા 
કૃત્યને “સમાજ દ્રોહ” કહેવામાં આવે છે. 


૮. સમાજ સાથે દ્રોહ કરવાપાછળ કોણ છે? 
જવાબઃ જે ટ્રસ્ટમાં મિલકત તબદીલ કરવામાં આવેલ છે, તે “શ્રી પાટીદાર સર્વોદય ટ્રસ્‍ટ” (લાભાર્થીટ્રસ્ટ) ના ટ્રસ્ટીઓ નિમણિ 


સમિતિનાજ અમુક આગેવાન સભ્યો છે. આ લાભાર્થી ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ તરીકે જે ૯ વ્યક્તિઓ છે, તે પૈકી શ્રી લધાભાઈ 
વિશ્રામપોકાર અને શ્રી શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયા તો કેન્દ્રિય સમાજના પણ ટ્રસ્‍ટી છે. અને બાકીના ટ્રસ્‍્ટીઓમાં, નિર્માણ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડી? 


સમિતિના પ્રમખ શ્રી મેઘજી જેઠા રામજીઆણી અને અન્ય ૬ ટ્રસ્ટીઓ, નિમણિ સમિતિના હોદેદારો તેમજ કારોબારી સભ્યો 

પૈકી છે. 

વધુમાં આવા દુષ્કૃત્યને સંપૂર્ણ પણે સમજયા બાદ, જે લોકો પોતાના અંતરાત્માને આ દુષ્કૃત્યને હેમખેમરીતે વ્યાજબી ઠરાવવા 

માટે સતત અવ્યહવારિક પ્રયતો કરે છે, તેવા લોકો આ દુષ્કૃત્ય કરનાર ૯ લોકો સાથે બરાબર સંડોવાયેલા છે, તે સહજ રીતે 

સમજી શકાય તેવી સરળ વાત છે. 

૯. સમાજની મિલકતોનું રક્ષણ કરવાની જવાબદારી કોની છે? અને તેની જવાબદારીથી જો તેઓ ચુકે તો તેના વિરુધ્ધ 

કાયદાકીય અને સામાજિક કાર્યવાહી કરવાની ફરજ કોની છે? 

જવાબઃ 

ત) સમાજની મિલકતોનું રક્ષણ કરવાની જવાબદારી ટ્રસ્ટીઓની હોય છે. ટ્રસ્ટીની જવાબદારીમાં આવે છે કે જે હેતુથી 
સમાજના લોકોએ સમાજને દાન આપેલું છે, તે હેતુ માટે તે દાન વપરાવું જોઈએ. 

0) અગરટ્રસ્ટીઓ પોતાની જવાબદારીથી ચુકે તો તેના વિરુધ્ધ સમાજની કોઈ પણ વ્યક્તિ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરી શકે 
છે. (સારું છે કે જેમઅમુક ખાસ સમાજો માં જોવા મળે છે તેમ, આપણી સમાજોમાં વ્યક્તિગત રીતે હજી કોઈએ 
કાયદાના દરવાજા ખટખટાવ્યા નથી) . સમાજના હોદ્દેદારો અને કારોબારીની પહેલી નૈતિક ફરજ છે કે આવા સમાજ 
દ્રોહી ટ્રસ્ટીઓ પર કાયદાકીય કાર્યવાહી કરે. 

) આ વિષય પર સમાજના બંધારણમાં એવી જોગવાઈ છે, કે કારોબારી સમિતિ આવા ટ્રસ્ટીઓ પર સામાજિક 
કાયદાકીય કાર્યવાહી કરે. પહેલા કારોબારી સમિતિ આવા ટ્રસ્‍્ટીઓને “અપ્રમાણિક” જાહેર કરે અને ત્યાર બાદ તેવા 
અપ્રમાણિક ટ્રસ્‍ટીને સામાન્ય સભામાં તેના પદથી ઉતારે. 


૧૦. શા માટે કેન્દ્રિય સમાજના ટ્રસ્ટીઓ શ્રી લધાભાઈ વિશ્રામપોકાર અને શ્રી શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયાને અપ્રમાણિક 
ઠરાવવામાં આવ્યારર 

જવાબઃ ઉપરોક્ત બંને ટ્રસ્ટીઓની કાયદાકીય અને સામાજિક ફરજમાં આવે છે, કે તેઓ સમાજની મિલકતનું રક્ષણ કરે. પણ 
જો રક્ષકજ ભક્ષક બને તો શું થાય? આ બશ્ને ટ્રસ્ટીઓ, તેમની વ્યકતિગત સંપૂર્ણ જાણકારીમાં હોવા છતાં , તેઓએ સમાજની 
મિલકત એક અન્ય ટ્રસ્ટમાં ફેરવી નાખી, જેમાં તેઓ બન્ને તે લાભાર્થી ટ્રસ્ટમાં ટ્રસ્‍ટી છે. આમકરવાથી સમજાઈ આવે છે કે આ 
બંને ટ્રસ્ટીઓ દુસ્કૃત્યમાં પ્રત્યક્ષ રીતે/સીધી રીતે સંડોવાયેલા છે. આનો અર્થ એમથાય કે આ બશે ટ્રસ્ટીઓએ સમાજ સાથે 
વિશ્વાસ ઘાત કર્યો. અને બંધારણની જોગવાઈ પ્રમાણે, તા. 9૭.૦૯.૨૦૧૨ ના હોદેદાર અને ટ્રસ્ટીઓની મીટીંગમાં પુરતા 
ખુલાશા કરવા, આ બંને ટ્રસ્‍્ટીઓને તક આપી. આ બંને આરોપી ટ્રસ્ટીઓ પર સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાની જવાબદારી 
સોંપવામાં આવી. છતાંય તેમણે સમાજને સહયોગ ન આપ્યો. માટે આવા ટ્રસ્‍ટીઓને અપ્રમાણિક જાહેર કરવાની ફરજ કેન્દ્રિય 
સમાજની કારોબારી સમિતિની છે. અને તેથી તથ્યોના આધારે, તેમને તા.૨૫.૯.૨૦૧૨ની કારોબારી સભામાં સવનિમતે 
અપ્રમાણિક ઠરાવવામાં આવેલ છે. 


૧૧. આવા સમાજ દ્રોહી કૃત્યો એક દિવસમાં પાર પાડવાં તો શક્યજ નથી, તેથી શું આ ઘણા સમયથી ચાલતું ષડયંત્ર છે કે શું? 
આઝંગે તપાસની વિગતવાર માહિતી આપવા વિનંતી. 

જવાબઃ 

ર) હાલમાં પ્રાપ્ત થતી જાણકારી પ્રમાણે, છેલ્લા ૩-૪ વરસથી, નિર્માણ સમિતિના કારોબારીના અમુક સભ્યો વચ્ચે, 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૦૯ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


પોતાનું એક અલગ ટ્રસ્‍ટ બનાવી, તેમાં કુમાર છાત્રાલયની તમામ મિલકત તબદીલ કરવી અને તેનું સંચાલન અને 
વહીવટ, નિર્માણ સમિતિના બદલે તે ટ્રસ્‍ટ કરે, એવા વિચારો ચર્ચામાં હતા. પરંતુ નિર્માણ સમિતિના અમુક સભ્યો 
દ્દારા આ બાબત સહયોગ ન મળતાં વિષય દબાઈ ગયો. 

0) સમયાંતરે આ વિષયમાં સહયોગ ન કરતા ભાઈઓ / વડીલો સાથે સુરક્ષિત અંતર જાળવી, વિષયને ગુપ્ત રાખી, એક 
નવું ટ્રસ્ટ રચવાની ગતિવિધિને મે-૨૦૧૧માં શરુ કરી દેવામાં આવી. ટ્રસ્‍ટ નોંધણી માટે જાન્યુવારી ૨૦૧રના અરજી 
કરેલ અને “શ્રી પાટીદાર સર્વોદય ટ્રસ્‍ટ” (લાભાર્થી ટ્રસ્‍ટ) રજી. નં. એ-૧૮૬૮/કચ્છ, એમ નવું ટ્રસ્‍ટ રજિસ્ટર થયેલ. 
આ ટ્રસ્ટમાં સતપંથી લોકોને પણ સભ્ય બનાવવામાં આવેલ છે. 

(ખાસ નોંધઃ મે-૨૦૧ ૧ના શ્રી લખમશી લધા વાસાણીનું ટ્રસ્ટી તરીકેનું સોગંદનામું કરેલ છે, પરંતુ તેઓશ્રી જુલાઈ ૨૦૧૧ ના 
અવસાન પામેલ છે. એટલે કે જાનુઆરી ૨૦૧ રના ટ્રસ્ટની નોંધણી અંગેની અરજી દખલ કરતી વખતે તેઓ હયાત 
નહોતા, પણ તેમછતાં તેમનું નામઅરજદાર ટ્રસ્‍ટી તરીકે બોલે છે. જે એક ભયંકર ગેર રીતિ સૂચવે છે). 

) લાભાર્થી ટ્રસ્ટની નોંધણી થઇ ગયા બાદ, ૨૨.૦૩.૨૦૧૨ના શ્રી લ.વી.ધોળુ કુમાર છાત્રાલયની મિલકત, સર્વે 
અકસ્યામતો સાથે, નવા ટ્રસ્ટમાં તબદીલ કરવા માટે, મામલતદાર કચેરી માંડવી કચ્છ મધ્યે, અરજી કરવામાં આવેલ. 
એપ્રિલ ૨૦૧ રના મામલતદાર કચેરી દ્વારા અરજીને મંજુર કરી, ૭/૧૨ ઉતારામાં નામફેરબદલ કરી દીધું 

નોંધ ૧: આ મિલકત તબદીલ કરવા માટે કોઈ યોગ્ય દસ્તાવેજ દાખલ કરવામાં આવેલ નથી. ફક્ત નિર્માણ સમિતિના ખોટા 
ઠરાવની નકલ ના આધારે મિલકત તબદીલ કરેલ છે. તે મિલકતની સાથે રોકડ બેંક બેલેન્સ અને એફ ડી ની બહુ મોટી 
રકમપણ સામેલ છે. જે ગેર કાયદેસર છે. કારણ કે નિર્માણ સમિતિને મિલકત તબદીલ કરવાનો કોઈ અધિકાર કેન્દ્રિય 
સમાજે આપેલ નથી. તેમજ સ્વમાજની કોઈ પણ પેટા સમિતિને સામાન્ય સભા બોલાવવાનો અધિકાર હોતોજ નથી. 

વ) ઉપરોક્ત ઘટના ક્રમની જાણ નિમણિ સમિતિના કારોબારી સભ્યો કે જેમની કૂલ સંખ્યા ૩૭ થી ૪૦ સભ્યોની છે, 
તેમાંથી ફક્ત ૧૫-૨૦ સભ્યોનેજ આ કૃત્યની જાણ હતી. બાકીના સભ્યોને પણ અંધારામાં રાખવામાં આવેલ હતા. 
એટલે શનિમણિ સમિતિ દ્વારા ટ્રસ્‍ટ નોંધણી માટે અને મિલકત તબદીલ કરવા માટે કરેલ કહેવાતા સર્વાનુંમત વાળા 
ઠરાવો અહીં ખોટા સાબિત થાય છે. આનો અર્થ એમથાય કે સર્વોદય ટ્રસ્ટની રચના અમુક લોકોએ પોતાના અંગત 
સત્તા લોભ માટે જ કરેલ છે. 


૧૨. લાંબા સમય સુધી કેન્દ્રિય સમાજના બબ્બે વરિષ્ઠ ટ્રસ્ટીઓ આ દુસ્કૃત્યમાં સંડોવાયલા હોવા છતાં, કેન્દ્રિય સમાજ 
કેમઅજાણ રહી? 

જવાબઃ કેન્દ્રિય સમાજના બશ્ને વરિષ્ઠ ટ્રસ્ટીઓ , કે જે આ કૃત્યોમાં સંડોવાયલા છે, જેમાંના એક શ્રી લધાભાઈ વિશ્રામ પોકાર, 
કેન્દ્રિય કારોબારી સાથે અતિશય વિશ્વાસ કેળવીને કાર્ય કરતા હતા. અને વધુમાં ૩૦-૦૭-૨૦૧૨ના વાંઢાય મધ્યે સામાન્ય 
સભામાં જાહેરમાં વક્તવ્ય આપેલ કે માંડવી હોસ્ટેલની મિલકત આજે પણ મારા અને મહા મંત્રી શ્રી ભવાનજીના નામેજ છે . 
અને તે શિવાય વખતો વખત સભાઓમાં (જેમકે મુંબઈમાં) તેમજ વ્યક્તિગત ચર્ચાઓમાં ભારપૂર્વક વિશ્વાસ આપતા હતા કે 
માંડવી હોસ્ટેલવાળી મિલકત મારા નામે જ છે. આથી કોઈને પણ તેમના પ્રત્યે તેમજ આવા ઘડાયેલ કાવત્રા અંગે શંકા સુધ્ધા 
આવીન શકે. 


શિવદાસ ગોવિંદ કે જેઓ માંડવી હોસ્ટેલના વર્ષો વર્ષના, કેન્દ્ર સમાજને પ્રાપ્ત થતા, ઓડીટ કરેલા હિસાબો વાળા દસ્તાવેજો , 
જેમાં માંડવી હોસ્ટેલ વાળી મિલકત કેન્દ્રિય સમાજની છે, તેવું પ્રમાણિત થતું હોય, તેવા દસ્તાવેજો ઉપર પોતાની સહીઓ 
કરીને ચેરીટી કમિશ્નરની ઓફીસમાં રજુ કરતા હતા. એટલે સ્વભાવિક છે, કે તમના પ્રત્યેપણ કોઈ શંકા ન કરે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૧૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૧૩. કેન્દ્રિય સમાજને જાણ થયા બાદ, પરિસ્થિતિને સુધારવા માટે, કેન્દ્રિય સમાજે શું સામાજિક અને કાયદાકીય પગલાં લીધા? 
જવાબઃ 

અ) સામાજિક કાર્યવાહીઃ 

|) ભૂલ સુધારવાની શાંતિ પૂર્વક વિનંતી: કેન્દ્રિય સમાજને ઉપરોક્ત ઘટનાની જાણ થઈ ત્યારે, શાંતિ પૂર્વક નિવારણ થાય તે 
હેતુથી, તરતજ કેન્દ્રિય સમાજના પ્રમુખ શ્રી ગંગારામભાઈ હીરાલાલ સાંખલાએ, કેન્દ્રિય હોદેદારોની અને ટ્રસ્ટીઓની તત્કાળ 
મિટિંગ, નખત્રાણા મધ્યે તા. ૦૭-૦૯-૨૦૧૨રના બોલાવેલ, જેમાં ખાસ શ્રી લધાભાઈ અને શ્રી શિવદાસભાઈને અચૂક હાજર 
રહેવા જણાવેલ. આ મિટિંગની ચચરમાં બન્ને ઉપરોક્ત ટ્રસ્ટીઓ સાથે આ વિષય ઉપર ચર્ચા કરતાં તથ્ય સામે આવેલ. ત્યારબાદ 
પ્રમુખશ્રીએ બક ટ્રસ્‍્ટીઓને જણાવેલ કે જે કૃત્ય થયેલ છે તે ખોટું થયું છે. પરંતુ મિલકત પાછી સમાજના નામે હતી તેમ તરતજ 
વિના-વિલંબે કરી નાખો, જેથી આ વિષય અહીં શાંતિ પૂર્વક પૂર્ણ કરી શકાય. જેમાં સમાજની અને આપ ટ્રસ્ટીઓની પણ 
ઈજ્જત સચવાઈ જાય. બાકી જો આમ કરવામાં નહિ આવે, તો સમાજના બંધારણની રૂએ સામાજિક અને કાયદાકીય રીતે, 
તેમની ફરજમાં આવતા પગલાઓ લેવા માટે તેવો મજબુર હશે. 


11) આરોપી ટ્રસ્‍્ટીઓનો જવાબઃ શ્રી લધાભાઈએ મિટિંગમાં પોતાની રજૂઆતમાં એમજણાવ્યું કે “મને ફોન પર કોઈકે ધમકી 
આપી અને મિલકત તબદીલના દસ્તાવેજો પર સહીં કરવા મજબુર કરેલ. તેથી મને સહી કરવી પડી.” શ્રી શિવદાસભાઈ કોઈ 
સંતોષકારક જવાબ આપી શક્યા નહિ અને ગોળ ગોળ વાતો કરી. ઉપરોક્ત બદ્ને ટ્રસ્‍ટી શિવાય, નિમણિ સમિતિના મહામંત્રી 
શ્રી ભવાનજી ભાણજી રામાણીને ત્યાર બાદ એજ મિટિંગમાં બોલાવેલ અને પ્રમુખશ્રીના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવેલ કે “મને 
કેન્દ્રિય સમાજના આ બજ્ઞે વડીલ ટ્રસ્ટીઓએ મિલકત ટ્રાન્સફરના પેપર ઉપર સહી કરવા જણાવેલ, પરંતુ મેં વિરોધ કરતાં 
તેઓએ મને આગ્રહ ભર્યો આદેશ કર્યો જેથી મેં સહી કરેલ છે.'” 


નોંધઃ મિલકત પાછી, જેમહતી તેમ, સમાજના નામે કરી નાખવાના સમર્થનમાં, બન્ને ટ્રસ્ટીઓ તરફથી કોઈ સ્પષ્ટ વાત ન 
કરતાં, પોતાની અસમર્થતા બતાવેલ. આ અપ-કૃત્ય તો લગભગ ૬ મહિના પહેલાં ઘડાઈ ગયેલ હતું. એટલે હવે વધારાનો 
સમય આપવો એ બિન જરૂરી હતું અને આરોપી ટ્રસ્ટીઓની નિયત ઉપર વિશ્વાસ રાખી વધુ સમય આપવો એ સમાજ માટે 
હાની કારક અને જોખમથી ભરેલ હોવાના કારણે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવી જરૂરી હતી. બધ્ને ટ્રસ્‍ટી પાસેથી કોઈ સકારાત્મક 
પગલાં ન લેવાના કારણે નાછુટકે સમાજ પાસે હવે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવા શિવાય કોઈ રસ્તો ન રહ્યો. કારણકે કાયદાના 
દ્રષ્ટીએ હોદ્દેદારોની વ્યક્તિગત ફરજમાં દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવાની આવે છે. તે વ્યક્તિગત ફરજથી ચુકી જવું અને કાયદાના 
ગુનેહગારબનવું એ પણ યોગ્ય છે. અને કોઈપણ સમાજના કરતા-હરતા આવું નજ કરે. 


છતાં એક તક આપવી એ જરૂરી છે, એમસમજીને વકીલ મારફત તા. ૧૧.૦૯.૨ર૦૧૨ના જે નોટીસ નિમણિ સમિતિના 
સભ્યોને આપવામાં આવી તેમાં ખાસ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો કે જો આ મિલકત ફરી પાછી સમાજના નામે કરી 
આપવામાં આવશે તો, આગળ કોઈ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહિ. આમકરીને સમાજના મુખ્ય કરતા હરતા 
લોકોએ, સમાજમાં એકતા, સંપ, સંઘઠન અને શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે, આખરી સમય સુધી બધાજ પ્રયાતાનો કરી, તેમની 
પોતાની ગંભીરતા, સુજ-બુજ અને પ્રતિબધ્ધતાનો અને સમાજ પ્રત્યે પોતાની સંપૂર્ણ જવાબદારીનો એક ઉચ્ચ દાખલો આપેલ 


ન્‌ 


છ. 


11) વકીલની નોટીસ નિર્માણ સમિતિના સર્વે સભ્યોને ગયા બાદ, સમાજના કાર્યકરતા વર્ગને આ કૃત્યની જાણ થઇ. નિર્માણ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સમિતિના સભ્યોએ મોકલેલ નોટીસના જવાબો પરથી જાણવા મળ્યું કે નિમણિ સમિતિના બધા સભ્યો આ કૃત્યમાં સંડોવાયલા 
નથી. અંદાજે ૧૫-૨૦ સભ્યો શિવાયના બાકીના સભ્યો આ બાબતથી અજાણ હતા અને એમણે સમાજના હિતમાં , સમાજની 
તરફેણમાં પોતાના લેખિત જવાબો સમાજના વકીલને મોકલી આપ્યા. 


10) યોગ્ય નિર્ણય માટે કેન્દ્રીય સમાજના પ્રયત્નોઃ 

આ વિષય પર વિસ્તૃત ચર્ચા કરી યોગ્ય નિર્ણય લેવા માટે કેન્દ્રિય સમાજના પ્રમુખ શ્રી ગંગારામભાઈએ 
તા.ર૫.૦૯.ર૦૧રના નખત્રાણા મધ્યે “તાકીદની” કારોબારી સભા બોલાવેલ. જેમાં ઉપરોક્ત બદ્ને ટ્રસ્ટી શ્રીઓને પણ 
બોલાવવામાં આવેલ, છતાં ખોટા બહાના બતાવીને આટલી મહત્વની મીટીંગમાં તેઓ હાજર રહેલ નોહોતા. વિચારવાની 
વાત છે કે જો તેઓ સાચા હોત, તો જે સભામાં, તેમના વિરુધ્ધ દંડાત્મક કાર્યવાહી થવાની શક્યતા હતી, તેમાં તેઓ પોતાની 
સાચી વાત રજુકરત અને પોતાનો બચાવ કરી શકત. 

૫) બંને ટ્રસ્ટીઓ અપ્રમાણિક છે એવી જાહેરાતઃ 

આ સભામાં વિસ્તૃત ચર્ચા થઇ. માંડવી હોસ્ટેલની મિલકત જે બીજા ટ્રસ્ટમાં ગેર કાયદેસર તબદીલ કરવા માટે જવાબદાર જ 
કેન્દ્રિય સમાજના બક્ષે ટ્રસ્ટીઓ છે, તેને બંધારણની રૂએ અપ્રમાણિક જાહેર કરવા, એવું દરેક સભ્યોનું ભારપૂર્વક સુચન આવેલ 
અને લાભાર્થી ટ્રસ્ટના બાકી ટ્રસ્ટીઓ , કે જેઓ કેન્દ્રિય સમાજના સભ્ય છે, તેમનું કેન્દ્રિય સમાજનું સભ્ય પદ રદ કરવાના પણ 
સુચનો આવેલ, જેને સભાએ સવનિંમતે સ્વીકારીને અમલમાં લીધેલ. 

પં) આ સામાજિક કાર્યવાહી ઉપરાંત દરેક સભ્યોએ જણાવેલ કે આ કૃત્યોમાં સંડોવાયેલ ઉપરોક્ત દરેક વ્યક્તિઓ વિરુધ 
કડકમાં કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવે. 

0) કાયદાકીયપગલાંઃ 

1) સમાજના વકીલશ્રીની નોટીસના અનુસંધાને, પ્રથમલાભાર્થી ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ વિરુધ માંડવી પોલીસ સ્ટેશનમાં સમાજની 
મિલકત, ગેર કાયદેસર રીતે તબદીલ કરવા બદ્લ કેન્દ્રિય સમાજ સામે થયેલ બાદ-ઈરાદા પૂર્વક છેતરપીંડી અંગે લેખિત 
ફરિયાદતા. ૦૫.૧૦.૨૦૧૨ ના કરવામાં આવી. 

11) આ કાંડમાં સંડોવાયલા સરકારી અને બિન-સરકારી મુલાજીમો સામે પણ કાયદાકીય પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે. 


૧૪. જો શ્રી લધાભાઈએ મજબુરીમાં સહી કરી હોય, તો શું તેવા સંજોગોમાં તેમના વિરુધ દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવી એ યોગ્ય 
છે? 

જવાબઃ આ કાંડ/પ્રકરણ ખુલ્લું પડ્યા બાદ, શરૂઆતમાં, શ્રી લધાભાઈએ, તેમને મળેલ ધાક ધમકીના દબાણમાં આવીને પોતે 
સહી કરેલ છે, તેવી વાત કરતા હતા. જે હવે નથી કરી શક્તા. કારણ કે સમાજને એક વસ્તુની પૂરે પૂરી જાણ થઇ ગઈ કે આ 
પ્રકરણમાં લધાભાઈ શરૂઆતથીજ અગ્રેસર ભૂમિકામાં રહ્યા છે. આ મુદ્દાના પુરાવા રૂપે, એક હકીકત એમછે કે, શ્રી 
લધાભાઈએ, પોતાના લેટર-હેડ ઉપર પોતાના સ્વહસ્તે એક પત્ર નિ્મણ સમિતિને ઉદ્દેશીને તા.૦૧.૦૨.૨ર૦૧૨ નો 
(મિલકત તબદીલ થયાથી ગણો સમય પહેલાં) લખેલ છે. જેની વિગત સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે તેમના દ્વારા રચવામાં આવેલ પાટીદાર 
સર્વોદય ટ્રસ્ટમાં નિમાણ સમિતિનું એકત્રિકરણ કરવાનો ઠરાવ પાસ કરવાનો આગ્રહ તે સ્વયં કરે છે. આથી એ બાબત નિશંક 
પણે પુરવાર થાય છે કે તેમની પહેલી કહેવાતી મળેલ ધાક ધમકી વાળી વાત ઉપજાવી કાઢેલ છે અને તદન જુઠ્ઠી છે. તેમના આ 
જુઠ્ઠાણા પાછળ સમાજને નુકશાન પોચાડવાનો તેમનો બદ-ઈરાદો છુપાવવાના પ્રયત શિવાય, કોઈ બીજો મકસદ હોઈ ન શકે. 
એ પત્ર પુરવાર કરી આપે છે કે શ્રી લધાભાઈ ભલે ગમે તેમબોલે પણ તેમનું વર્તન સમાજ પ્રત્યે અપ્રમાણિક છે. હવે આવા 
માણસો પરસમાજ કેવી રીતે ભરોસો કરી શકે? 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૧૨ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


૧૫. કરતા હરતાઓથી ભૂલ થાય, તેને સુધારવાની તક મળવી જોઈએ, એ વણલખ્યો નિયમછે, અને સમાજ તક આપી રહી 
છે, તો પછી વાંધો ક્યાં પડ્યો? 

જવાબઃ દુઃખની વાત છે કે સમાજના આવા વરિષ્ઠ ટ્રસ્ટીઓ કે જેઓએ સમાજમાં ઘણા વરસો સેવા આપી અને ઘણા મોટા દાનો 
આપ્યા, તેવા લોકો આ કૌભાંડ માં સીધી રીતે સંડોવાયેલા છે. સમાજે તેમને પ્રેમથી બોલાવી અને બંધ બારણે વિનંતી કરી કે તમે 
આ ભૂલને સુધારી નાખો. મિલકત જેમહતી તેમપાછી ફેરવી નાખો. પણ કોણ જાણે શા માટે શ્રી લધાભાઈ જેવા વ્યક્તિ 
જાહેરમાં હા પાડીને, પછી પાછળથી ફરી જાય છે . તેમને સમાજની મિલકત જેમહતી તેમપાછી સમાજના નામે કરવા માટે કોણ 
રોકી રહ્યું છે? તેનો જવાબ તો તેઓ સ્વયંજ આપી શકે. પણ જ્યાં સુધી મિલ્કત સમાજના નામે ન થાય, ત્યાં સુધી તેઓ 
સમાજના ગુનેહગાર તો ખરા ને? હવે ભૂલ સુધારવાની તક આપ્યા બાદ જો આરોપીઓ ભૂલ ન સુધારે, તો પછી છેલ્લે સમાજે 
શું કરવું જોઈએ? જવાબ તમે પોતે વિચારજો. 


૧૬. આત્યાર સુધી જે પ્રશ્નોના જવાબો મળ્યા તેનાથી ચોખ્ખે ચોખ્ખું સમજાઈ આવે છે કે કેન્દ્રીય સમાજ આ મુદ્દે સાચી છે. તો 
પછીતા. ૧.૧૨.૨૦૧ ર ની, ઘાટકોપર પાટીદાર વાડી મધ્યે, મુંબઈ ઝોને બોલાવેલ સામાન્ય સભામાં કોઈએ જનતા સામે આ 
વાતનોખુલાશો કેમન કર્યો? 

જવાબઃ કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ શ્રી ગંગારામભાઈ અને એમના સાથી હોદ્દેદારો, તેમની પ્રણાલિકા પ્રમાણે અગાઉ ૧૧ 
ઝોનની મુલાકાત લઈ ચુક્યા હતા. અને તે જ પ્રણાલિકા પ્રમાણે મુંબઈ ઝોનની મુલાકાતે આવ્યા હતા. કેન્દ્રીય સમાજના 
હોદ્દેદારો મુંબઈ આવશે તો, સમાજ દ્રોહનું દુષ્કૃત્ય કરવાવાળા લોકોની પોલ ખુલ્લી પડી જશે. તે માટે વિઘૂનસંતોષી લોકો 
સંગઠિત થઈને પૂર્વ તૈયારી કરી. સમાજના લોકો કે જેઓ આ મુદ્દે અજાણ હતા, તેમને ભરમાવ્યા અને તેમની સામે કેન્દ્રીય 
સમાજ અને આપણા મુંબઈ ઝોન વિરુધ્ધમાં તદન ખોટી રજુઆતો કરી. કેન્દ્રીય સમાજના લોકો મુંબઈના સંઘઠન ને તોડવા 
આવ્યા છે..... માટે, ગમે તેમકરી ને તેમને અટકાવવાની આપણી ફરજ છે. ... આવી વાતો કરીને લોકોના મનમાં ઉશ્કેરાટ 
ભરી દીધો. જે સભામાં હાજર રહેલ દરેક વ્યક્તિને જણાઈ આવેલ હતું. જેનાથી આપ સૌ પણ વાકેફ હશો. કેન્દ્રીય સમાજ 
તેમજ મુંબઈ ઝોનના અગ્રણીઓ સાથે ચર્ચા કરવા વિઘ્નસંતોષી લોકો વતી થી શ્રી રવિલાલ કેશરા રામજીયાણી, શ્રી કાંતિભાઈ 
નારણ સેંઘાણી, વગેરે લોકોએ આ સભા શરુ થાય તે પહેલાં , સભા હોલની પાછળના એક રૂમમાં એક મીટીંગ કરી, જેમાં 
તેઓએ એવી બાંહેધરી આપતાં રજૂઆત કરી કે આપણે આ માંડવી હોસ્ટેલ વાળો પ્રશ્ન શાંતિથી સામ-સામે બેસીને ઉકેલ 
લાવશું. આજની સભા શાંતિથી પતવા દો, આપણે ૧૫ દિવસની અંદરફરી પાછા મળશું અને પ્રેમથી આ ભૂલ જે થઇ છે , એનો 
સંતોષકારક નિવેડો લાવશું. સમાજ અને વિઘ્‌નસંતોષી પક્ષો તરફથી લોકોને ભેગા કરવાની, જે તે લોકોને, જવાબદારીઓ 
દેવામાં પણ આવી. સભાને શાંતિપૂર્વક ચલાવવાની બાંહેધરી પણ બંને પક્ષો તરફથી આપવામાં આવેલ હતી. સમાજના 
અગ્રણીઓને ખુબજ ગંભીરતા પૂર્વક વિચાર કર્યા બાદ તેમને લાગ્યું કે જો શાંતિ પૂર્વક ઉકેલ આવતો હોય, તો આવા ઉકેલ માટે 
મોકો આપવો જોઈએ. સમાજમાં પ્રેમ, એકતા, સંપ, સંઘઠન અને શાંતિ જળવાઈ રહે તે હેતુથી, સમાજે બાંહેધરી આપેલ હતી 


સમાજે ઉપર આપેલ બાંહેધરી મુજબ સભાની શરૂઆત શાંતિથી કરેલ. ત્યારે બીજી બાજુના ભાઈઓ, એટલે કે વિઘૂનસંતોષી 
ભાઈઓ, સમાજના અગ્રણીઓની આ શાંતિની વિચારધારાને તેમની કમજોરી સમજયા અને તેઓ દબાણમાં છે, તેવું સમજી 
લઈને, વિઘૂનસંતોષી લોકોના આગેવાનોએ લોકો સામે ઉશ્કેરાટ ભરી તદ્ન ખોટી વાતો કરીને, સભાને ચલાવવા ન દીધી. 
શાંતિથી સભા ચલાવવા દેવાની જે બાંહેધરી સમાજના અગ્રણીઓને વિઘ્્‌નસંતોષી લોકોએ આપેલ હતી, તેનો ફાયદો લઈને, 
તેમજ અગ્રણીઓને અંધારામાં રાખી તેમની સાથે એટલે કે સમાજ સાથે, ધોખો કરવામાં આવ્યો. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૧૩ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


મુંબઈ ઝોનના અને કેન્દ્રીય સમાજના અગ્રણીઓએ સાથે મળીને જે કાર્ય કરવા ધારેલ, તે કાર્યમાં આ વિઘૂનસંતોષીઓએ 
જબરી ખલેલ પહોંચાડી , સભાની કાર્યવાહી એજેન્ડા પ્રમાણે જબરદસ્તી કરી ચલાવવા જ ન આપી. સાથે-સાથે બેહુદુ વર્તન 
કરીને તણાવ પૂર્ણ વાતાવરણ ઉભું કરેલ. ચાલુ મીટીંગે માઈક પોતાના કબજામાં લઈને, નિમ્ન કક્ષાની હેકડતા વાપરીને, 
એમના જ વલણના ૩-૪ વિઘ્નસંતોષી ભાઈઓને વક્તવ્ય રજુ કરવા આપેલ. જેઓએ માંડવી હોસ્ટેલ બાબત ધમકી ભરી 
રજૂઆત કરેલ અને જણાવેલ કે આ વિષય માંડવીનો છે તો ત્યાંજ એની ચર્ચા કરાય અને મુંબઈમાં આ વાત કરશો તો આના 
પરિણામ સારા નહીં આવે. તેની કેન્દ્રીય સમાજ નોંધ લે. તદુપરાંત, કેન્દ્રીય સમાજના મંત્રી શ્રી વાલજીભાઈ ચૌહાણને આ 
વિષય પર, શાંતિ પૂર્વક સમાધાન માટેની જે સમાજ દ્વારા આજ સુધી જે કોશિષો કરવામાં આવેલ હતી, તેની રજૂઆત ટૂંકમાં 
પણ કરવા આપેલ ન હતી. જેથી આમપ્રજાને સાચી હકીકતથી વાકેફ કરી શક્યા નોહતા. મંચ ઉપર બેઠેલા વિઘ્‌નસંતોષી લોકો 
અને તેમના સાથીદારો વારે ઘડીએ પોતાની જગ્યાએથી ઉભા થઈ, લોકોમાં ઉશ્કેરાટ ભરવા જેવું વર્તન કરી પોતાની 
ઉદ્દ્ધતાઈનો પરિચય આપતા હતા. 


સાથે સાથે, આ સભામાં સંખ્યા બળના હેતુથી, દુર-દુરથી, બહોળી સંખ્યામાં સતપંથના ભાઈઓ કે જેઓ સમાજના સભ્યો પણ 
નથી અને તેમને આ સમાજથી કોઈ લ્રવા દેવા નથી, તેઓ પણ આ સભામાં હાજર રહેલ હતા/હાજર રાખવામાં આવેલ હતા. 
અને વિઘ્‌નસંતોષી લોકોની સાથે મળીને સભામાં ખલેલ પહોંચાડી રહ્યા હતા. કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખને પણ બહુજ ટૂંકમાંજ 
વક્તવ્ય પૂરું કરવાની ફરજ પાડી હતી. એટલા માટે પ્રમુખશ્રીએ બહુ દુઃખ સાથે જણાવ્યું કે અત્યારે આપ લોકોની સત્ય હકીકત 
સાંભળવાની ક્ષમતા દેખાતી નથી. તેથી હું મારું વક્તવ્ય લેખિત રૂપે ઝોનના પ્રમુખને મોકલાવીશ. 


આ કારણો સર મુંબઈ ઝોનના લોકોને સત્ય હકીકતથી વાકેફ કરાવી શકાયા નહિ. ખરે ખર આ એક સારો મોકો હતો કે જે 
સભામાં બંને પક્ષના જવાબદાર ભાઈઓ હાજર હતા, જેથી જાહેરમાં સામસામે પ્રશ્નોતરી કરી, લોકો સમક્ષ બધા મુદ્દાઓ પર 
ખુલાસા થઇ શકત અને સત્ય વાત લોકો સારી પેઠે સમજી શકત . પણ દુર્ભાગ્યે એક પક્ષ આ માટે તેયાર હતો, ત્યારે બીજા પક્ષે 
આનાથી બચવા માટે દાદાગીરી વાપરીને સભાને ચાલવા ન દીધી. 


નોંધઃ દાદાગીરી અને જોહુકુમી એટલી હદે હતી, કે સભા પૂરી થયા બાદ, સતપંથના ભાઈઓને સાથે રાખીને, અમુક સનાતની 
વ્યક્તિઓ પર શારીરિક હુમલો કર્યો.જેની પોલોસ ફરિયાદ પણ કરવામાં આવેલ છે. 


૧૭. શું આપ્રશ્રખરે ખર માંડવી વિસ્તાર પુરતો માર્યાદિત છે કે કેન્દ્રીય સમાજનો છે? 

જવાબઃ આ પ્રશ્ન ખરે ખર દુઃખદ આશ્ચર્ય ઉપજાવે એવો છે. માંડવી હોસ્ટેલ વાળી મિલકત નિર્વિવાદ રીતે કેન્દ્રીય સમાજની છે 
અને કેન્દ્રીય સમાજનો વ્યાપ આખાય ભારતભરમાં ફેલાયેલો છે. અને મુંબઈ ઝોનમાં સમાવિષ્ટ છે. એક બાબત બહુજ સ્પષ્ટ છે 
કે જ્યારે કેન્દ્રીય સમાજ પ્રેરિત કોઈ પણ યોજનાઓ હાથ ધરવામાં આવતી હોય છે, ત્યારે મદદ માટે સમસ્ત સમાજ-જનો પાસે 
ટહેલ નાખવામાં આવે છે. જેમાં કોઈ પ્રાદેશિક (પ્રાંતવાદ/પાંચાડાવાદ) ભેદભાવ રાખવામાં આવતા નથી. હવે આ હોસ્ટેલના 
નિર્માણ કાર્યમાં મુંબઈ ઝોનનો બધીજ રીતે સર્વાન્ગિક સહયોગ હોવાથી અને અચાનક આ અંગે અડચણો ઉભી થવાથી એની 
ચર્ચ અને સત્ય માહિતીઓ મુંબઈ ઝોનના સભ્યો સમક્ષ શું મુકવી જરૂરી નથી? કે અસ્થાને છે? 


હવે વાત કરીએ આ વિષય અંગેની રજુઆતો થતી અટકાવવા પાછળના ઈરાદાની. આ દુષ્કૃત્યમાં સીધી અથવા આડકતરી રીતે 
સંડોવાયલી વ્યક્તિઓનો સ્પષ્ટ પ્રયાશ હતો કે જો સત્ય હકીકતો બહાર આવશે તો તેમની રહી સહી આબરૂ પણ ધૂળ ધાણી થઇ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


જશે. 


૧ ૮. માંડવી હોસ્ટેલ કૌભાંડની સાચી હકીકતોથી , સમાજના આમજનોને વાકેફ કરવા, શું કોઈ સમાજ કે સંસ્થા દ્વારા કોઈ 
પ્રયત કરવામાં આવેલ? 

જવાબઃ 

ત) આ બાબતમાં પ્રથમ, મુંબઈ ઝોનના પ્રમુખશ્રીએ કારોબારી સભ્યો, મુંબઈ ઝોનમાં આવતી દરેક ઝોનના આગેવાનો 
તેમજ આમંત્રીતોની એક સભા મુંબઈ ઘાટકોપર પાટીદાર વાડી મધ્યે તા.૧૮.૦૯.૨૦૧૨ ના બોલાવેલ. આ સભામાં ખાસ 
કરીને મુંબઈ ઝોનમાં વસતા નિર્માણ સમિતિના તેમજ તે ટ્રસ્ટમાં હોસ્ટેલની મિલકત તબદીલ કરી દેવામાં આવેલ, તે શ્રી 
પાટીદાર સર્વોદય ટ્રસ્ટના ટ્રસ્‍્ટીઓને ખાસ હાજર રહેવા આગ્રહ ભરી વિનંતી કરવામાં આવી. તેથી આ સભામાં એવા 
સભ્યોની હાજરી ખુબ સૂચક હતી. 


0) આ સભામાં માંડવી હોસ્ટેલની મિલકત બીજા ટ્રસ્ટમાં તબદીલ થઇ ગયેલ, તેની વિગતવાર જાણ લોકોને કરવામાં 
આવેલ. ત્યાર બાદ, આ સંદર્ભમાં, સભામાં હાજર નિર્માણ સમિતિના સભ્યો અને શ્રી પાટીદાર સર્વોદય તરતના 
ટ્રસ્ટીશ્રીઓએ , તેમના દ્વારા બની ગયેલ ઘટના અંગે ખેદ વ્યક્ત કરેલ અને ભૂલ થયાની લેખિત કબુલાત પણ કરેલ. અને સમાજ 
સાથે રહી, સંપૂર્ણ સહકાર આપી, આ ભૂલને સંપૂર્ણ સંતોષકારક રીતે સુધારી આપવાની બાંહેધરી આપેલ. નિમણિ સમિતિના 
અમુક હાજર રહેલ સભ્યોએ થયેલ ઘટના અંગે દુખદની લાગણી વ્યક્ત કરેલ અને પોતે આ બાબત અંગે સંપૂર્ણ પણે અજાણ 
અને નિર્દોષ હોવાનો લેખિત ખુલાશો કરેલ છે . અને વધુમાં ખાતરી આપેલ કે અમો કેન્દ્રીય સમાજની સાથે જ છીએ અને સંપૂર્ણ 
સહકાર આપવાની ખાતરી આપીએ છીએ. 


૮) આ સભામાંજ હોસ્ટેલના દુષ્કૃત્યટમાં આડકતરી રીતે સંડોવાયલા નિર્માણ સમિતિના જવાબદાર ભાઈઓએ એમ 
રજૂઆત કરેલ કે આ માંડવી વિસ્તારનો પ્રશ્ન છે. તો તેની ચર્ચા કચ્છમાં જ થવી જોઈએ. આ જ વિષયમાં તા. 
૨૩.૦૯.૨૦૧૨ ના શ્રી કંઠી વિભાગ કચ્છ કડવા પાટીદાર લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ દ્વારા સમસ્ત કચ્છ જીલ્લાના 
આપણા સનાતની ભાઈઓને આમંત્રણ આપીને એક જાહેર સભા, મોટી રાયણ ગામમાં, આયોજિત કરેલ. જેની “કચ 
મિત્ર” દૈનિક પેપરમાં આમંત્રણની જાહેરાત કરવામાં આવેલ હતી અને માંડવી વિસ્તારના દરેક ગામના પ્રમુખ મંત્રીને 
અલગથી જાણ પણ કરવામાં આવેલ હતી. 


વ) રાયણમાં આયોજિત આ સભામાં લગભગ ૧૮૦૦-૨૦૦૦ જેટલા સનાતની જ્ઞાતિજનો હાજર રહેલ. આ સભામાં 
પ્રથમ, માંડવી હોસ્ટેલ કૌભાંડ અંગે લોકોને વિગતવાર માહિતી રજુ કરવામાં આવેલ હતી. હકીકત જાણીને લોકો સ્તબ્ધ થઇ 
ગયા. આ સભામાં નિર્માણ સમિતિના મહામંત્રી અને શ્રી પાટીદાર સર્વોદય ટ્રસ્ટના ટ્રસ્‍ટી શ્રી ભવાનજી ભાણજી રામાણીએ આ 
બાબતમાં પ્રકાશ પાડ્યો. જે ઘટના બની, એની વિગતવાર છણાવટ કરેલ. તેમના ખુલાસાના કારણે મુંબઈની સભામાં શ્રી 
લધાભાઈનું રજુ થયેલ વક્તવ્ય અને ભવાનજી ભાઈએ રજુ કરેલ હકીકતમાં બહુ મોટો વિરોધાભાસ દેખાઈ આવતો હતો. 
ભવાનજીભાઈએ સામાજિક દલીલ અને પ્રશ્નોતરીના અંતે, તેમની ભૂલ કબુલ કરેલ હતી. અંતે ભવાનજીભાઈએ સમાજ સાથે 
રહી સંપૂર્ણ સાથ સહકાર આપવાની લેખિત બાંહેધરી આપેલ હતી. ત્યારબાદ સભામાં હાજર, સમાજના અગ્રેસર વડીલોએ આ 
ઘટના બદલ દુ:ખદ આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરેલ હતું. અને જવાબદાર ભાઈઓને જાહેર મંચ દ્વારા વિનંતી કરેલ કે ભૂલ સુધારી નાખો , 
જેથી સમાજની ઈજ્જત સચવાઈ રહે અને સંપ, સંઘઠન મજબુત બની રહે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૧૫ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


નોંધઃ નિમણિ સમિતિના, મુંબઈ વસતા, જે ભાઈઓ , આ વિષયની ચર્ચા કચ્છમાં જ કરવાનો આગ્રહ રાખતા હતા, તેઓ સર્વે 
જવાબદાર ભાઈઓ, રાયણની સભા દરમ્યાન, કચ્છમાં જ હાજર હોવા છતાં આ સભામાં ઈરાદા પૂર્વક ગેર હાજર રહેલ. 
કારણ કે જાહેરમાં સત્ય હકીકતોનો સામનો કરવાની નૈતિક હિંમત તેમનામાં નથી, તે વાત અહીં સ્પષ્ટ થાય છે. 


૧૯. માંડવી હોસ્ટેલ કૌભાંડનું દુષ્કૃત્ય પાછળના લોકો પોતાના બચાવ માટે શાનો મુખ્ય સહારો લઈ રહ્યા છે? અને તેની 
પાછળના તથ્યો શું છે? 

જવાબઃ 

ત) માંડવી હોસ્ટેલના જવાબદાર ભાઈઓ, પોતાના દુષ્કૃત્યને સાચું ઠરાવવા માંડવી અને મુંબઈ વિસ્તારમાં એવો ખોટો 
અને પાયા વિહોણો પ્રચાર કરી રહ્યા છે કે અમોએ જે કર્યું છે, તે કાયદાને અનુરૂપ કરેલ છે, કોઈ ખોટું કામકરેલ નથી. અને 
માંડવી હોસ્ટેલવાળી મિલકત નિર્માણ સમીતીનીજ માલિકીની છે. જેમાં કેન્દ્રીય સમાજને કોઈ લેવા દેવા નથી. ઉપરાંત અમો 
આપણા વિસ્તારમાં હાઈ સ્કુલ બનાવવા માંગતા હોઈ, તેના માટે જરૂરી નવું સાર્વજનિક ટ્રસ્‍ટ બનાવેલ છે. તેમાં નિર્માણ 
સમિતિની મિલકત એટલે કે માંડવી હોસ્ટેલની મિલકત તબદીલ કરેલ છે. પહેલાં નિર્માણ સમિતિ સંચાલન કરતી હતી, હવે 
નવું ટ્રસ્ટ કરશે. 


(નોંધઃ ઉપરોક્ત બચાવ વાળી રજૂઆત તદ્દન સચ્ચાઈથી વેગળી છે. સાચી વાત જાણવા માટે જુઓ બીડાણ ક્ર. ૩ અને ૪, જેમાં 
નિર્માણ સમિતિના પ્રમુખ અને મહા મંત્રી દ્રારા આમજનતાને મોકલવામાં આવેલ નિમંત્રણ પત્રિકાઓ ચર૦૦૫ (બીડાણ 
ક્ર.૩) અને ૨૦૦૭ (બીડાણ ક્ર. ૪) માં સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરેલ છે કે માંડવી હોસ્ટેલની મિલકત કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા ખરીદાયેલ છે.) 


0) ભવિષ્યમાં જયારે માંડવી હોસ્ટેલ કોભાંડની જનતા સમક્ષ ખુલ્લી પડે, ત્યારે તે કોભાંડને વાજબી ઠરાવવાના હેતુથી, 
કૌભાંડ પાછળના જવાબદાર ભાઈઓ દ્વારા અગાઉથી જ, પૂર્વ તૈયારીના રૂપે, લોકોની સહાનુભુતિ (તેઓ લોકોના સાચા હિત 
ચિંતક છે, અને આ કાંડ લોકો માટે તેઓએ કર્યું છે , તેવી તેમની જુઠ્ઠી વાતો લોકો સહેલાઈથી પચાવી શકે તે માટે) પોતાની તરફ 
પહેલેથી મેળવી લેવાના હેતુથી, કેન્દ્ર સમાજ વિરુધ્ધ ખોટા પ્રચાર કરી રહ્યા છે. જેમકે નખત્રાણા વાળા ભાઈઓ આપણા માંડવી 
વિસ્તારને વર્ષોથી અન્યાય કરી રહ્યા છે. હવે સહન નથી થતું. આપણે પ્રગતિ કરી રહ્યા છીએ, તેનાથી તેઓ ખુશ થતા નથી, 
એટલા માટે નખત્રાણા વાળા આપણને આપસમાં ઝાગડાવે છે અને આપણી આવી સારી પ્રગતિને અટકાવી રહ્યા છે. અમે 
હાઈ-સ્કુલ બનાવવા માંગીએ છીએ પણ તે કરવા નથી આપતા. અને નખત્રાણા મધ્યે સમાજમાં આપણને પુરતું પ્રતિનિધિત્વ 
પણ નથી આપતા. આવો ખોટો પ્રચાર કરીને લોકોને ગેર માર્ગે દોરી રહ્યા છે. વધુમાં આવા જુઠ્ઠાણા ભર્યા મુદ્દાઓને લઈને 
અગાઉ તા.ર૩.૦૭.૨ર૦૧૨ ના વાંઢાય મધ્યે “પૂર્વ કચ્છ પાટીદાર સનાતન એકતા મંચ” ના નામે સભા બોલાવીને કેન્દ્રીય 
સમાજથી છેડો ફાડીને પોતાની અલગ સમાજ રચવાની પેરવી કરવાના હીન-પ્રયતો કરવામાં આવ્યા હતા, જે લોક જાગૃતિના 
કારણે નિષ્ફળ પુરવાર થઈ. હવે આ જ પ્રમાણેની યોજના મુંબઈ ખાતે અજમાવવા “કચ્છ કડવા પાટીદાર એકતા મંચ મુંબઈ” 
ના નામે એક સમાજ વિરોધી સંઘઠન ઉભું થઇ રહ્યું છે, જેમાં “સનાતન” શબ્દનો છેદ ઉડાડી અને સતપંથના ભાઈઓને સાથે 
રાખી સંઘઠન બનાવી રહ્યા છે. 


નોંધઃ સમાજ વિરુધ્ધ દુષ્કૃત્યો આચરનાર સમાજના ઘણા આગેવાનોનું સામાજિક પદ, તેમની પ્રતિષ્ઠા માન મર્યાદા અને આબરૂ 
લોકોની નજરમાં સાવ જ ઉતરી જતાં, તેઓ જે મૂળ રીતે, સામાજિક સત્તા અને વિવિધ પદો ભોગવવાના આદી બની ચુક્યા છે, 
તેઓને પોતાની ખુરશી બચાવવાનો, હવે કોઈ રસ્તો સુજતો ન હોવાથી, યેન કેન પ્રકારેણ (ગમે તેમકરીને) , પોતાનું સામાજિક 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે, છોડી દીધેલા સતપંથીઓને પાછા ગળે લગાવી, માંડવી વિસ્તારની સનાતની સમાજને તોડવાના 
ભયંકરપાપના ભોગે, એક નવો મંચ ઉભો કરી રહ્યા છે. જેથી એમની મેલી મુરાદને ઓળખવી અત્યંત જરૂરી છે. 


૨૦. એક વાક્યમાં સમજાવો કે આ મુદ્દે કોણ સાચું અને કોણ ખોટું? 
જવાબઃ એક પક્ષ કહે છે કે મિલકત સમાજની છે અને સમાજને સોંપી દો. બીજો પક્ષ જાણે એમકહે છે કે મિલકત અમારી છે, 
પાછી લઈને તો બતાવો. આના પરથી તમે પોતે જ સમજી લો કે કયો પક્ષ સાચો છે અને કયા પક્ષનો અંગત સ્વાર્થછે. 


૨૧. આ વિષય પર દસ્તાવેજી પુરાવાઓ અને વધુ જાણકારી ક્યાં મળશે? 

જવાબઃ અમુક મુખ્ય દસ્તાવેજો અહી જોડેલ છે. આ વિષય પર બધાજ દસ્તાવેજો સમાજ પાસે ઉપલબ્ધ છે. સભાઓની 
વિડીઓ રેકોર્ડીંગ પણ ઉપલબ્ધ છે. ઘણા સમાજના આગેવાનો પાસે આ દસ્તાવેજોની પ્રત પણ મળશે. ઈન્ટરનેટ પર સભાની 
વિડીઓ રેકોર્ડીંગ પણ જોવા મળે છે. 


૨૨. સંદેશોઃ 

વાત ફક્ત માંડવી હોસ્ટેલ કૌભાંડની નથી. વાત છે સમાજમાં વિઘ્‌નસંતોષી લોકોની કે જેઓ પોતાના અંગત સ્વાર્થ અને 
અહમપોસવા માટે, આપણી સનાતની સમાજને તોડવાની પેરવી કરી રહ્યા છે. તે માટે તેઓ એકતા મંચ, માંડવી હોસ્ટેલ 
કૌભાંડ, યક્ષની નદીથી પૂર્વની એક અલગ સમાજ ઉભી કરવાના પ્રયાશો, વગેરે વગેરે, અન્ય રીતે પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવવા 
માટે સતત પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. 


આવા લોકો સમાજમાં ક્યારે ફાવે? એ ત્યારે ફાવી શકે કે જ્યારે આપણે નિષ્ક્રિય રહીએ. ભલે બીજું આપણાથી થાય કે ન થાય, 
પણ સમાજની સભાઓમાં માત્ર હાજરી તો આપી શકીએને! કમસે કમસમાજનું હિત અને નીતિમત્તા ટકાવવા માટે જે લોકો 
ભોગ આપતા હોય, તેમને પ્રોત્સાહિત તો કરી શકીએ ને! ખરે ખર સમાજમાં જો સાચા માણસો સક્રિય રહે તો, આવા કૌભાંડ 
કરનાર લેભાગુ, વિઘૂનસંતોષી, સત્તાના લાલચુ વગેરે લોકો ફાવી ન જ શકે. આ માંડવી હોસ્ટેલ કૌભાંડના ષડયંત્રનું મૂળ 
કારણ જ આપણી નિષ્ક્રિયતા છે. આપણી હાજરી, આવા વિઘ્‌નસંતોષી લોકો, કે જે સનાતની સમાજને તોડવા પાછળ પડ્યા 
છે, તેવા લોકોને અટકાવવા માટે બહુ મુલ્યવાન છે. સભામાં હાજરી હશે તો તેવા લોકો તેમના જુઠ્ઠાણાઓ ચલાવી નહિ શકે. 
માટે જ આપણી સમાજના હિતમઅ કામકરનાર લોકોનું મનોબળ જળવાઈ રહે તે માટે ઢાજરી આપવાની પવિત્ર અને નેતિક 
ફરજ આપણી બધાની છે. 

અસ્તુ, 

ગંગારામહિરાલાલ સાંખલા 

(પ્રમુખશ્રી, શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ) 


વાંઢાય ઉમિયા માતાજીનું મંદિર ક્યારે અને કોના દ્વારા અસ્તિત્વ માં આવ્યું? તેનો એક રીપોર્ટ 

જ્યારે ભારતભરમાં અમારી (સનાતન ધર્મ જાગૃતિની) સભાઓ ચાલતી હતી ત્યારે અમારે જુના પુસ્તકો મેળવીને તેનો 
અભ્યાસ કરવાનું અતિ મહત્વનું હતું. તે સમયમાં જ્યાં જ્યાંથી જેમમળે તેમજુના દસ્તાવેજો અથવાતો જુના પુસ્તકો મેળવવાનું 
અમારી માટે અનિર્વયિ હતું. કારણ કે અમારા ભાષણોમાં જૂની બની ગયેલી ઘટનાઓથી લોકોને માહિતગાર કરવા હતા તેમજ 
અમે જે કંઈબોલીએ તેના દસ્તાવેજી પુરાવાઓ પણ હાથ વગે કરવા પડતા હતાં. નવા પુસ્તકો કંગોળતાં મને કોટડા વાળા વડીલ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


શ્રી અરવિંદ ભાઈ કરસન લીંબાણી (વેલુભાઈ સલાટ) પાસે થી એક નાની પુસ્તિકા મળી જે સન ૧૯૪૫ માં કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સનાતન સમાજ, નખત્રાણા દ્વારા છપાવીને પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવી હતી. આપણું વાંઢાય ઉમિયા માતાજીનું મંદિર 
કઈ રીતે, ક્યારે, કોના દ્વારા અને કેવા સંજોગોમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યું તેની સવિસ્તાર માહિતી આ પુસ્તિકામાં ઉપલબ્ધ છે. આ 
પુસ્તિકાની મૂળ પ્રત મારી પાસે આજે પણ ઉપલબ્ધ છે. 


આ એક અતિ મહત્વનો અને એક એતિહાસિક દસ્તાવેજ છે જેનાથી એ પુરવાર થાય છે કે વાંઢાય ઉમિયા માતાજીનું મંદિર 
પરમપૂજ્ય સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજની પ્રેરણાથી તેમના શિષ્ય પ.પુ. દયાળદાસજી મહારાજના ના માર્ગદર્શન હેઠળ 
આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજે સને ૧૯૪૪ ના રામનવમીના દિવસે અસ્તિત્વ માં આવ્યું છે. આપણી 
અત્યારની પેઢીને અને ભાવી પેઢીને આનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે અન્યથા ભવિષ્યમાં સતપંથ ના ભાઈઓ એવો દાવો કરશે કે આ 
મદિર પણ અમારું છે. જેવી રીતે આજે તેઓ દાવો કરે છે કે સનાતનીઓની કેન્દ્રીય સમાજ આપણી સૌની (સતપંથ અને 
સનાતાનીઓની) હૈયારી છે. અને કચ્છ કડવા પાટીદાર સતપંથ સમાજ, જે લગભગ ૫૦૦ વરસ જૂની છે તે અમારી આઉગી 
સમાજછે. 


ઉપરોક્ત પસિઘધ્ધ થયેલ પુસ્તિકા રૂપી દસ્તાવેજમાં જાણવા લાયક અમુક વાતો.... 

૧) આ મંદિર “શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ” હેડ ઓફીસ - નખત્રાણા, દ્વારા ઉભું કરવામાં આવેલ છે. (તે 
સનાતન સમાજ એટલે આપણી આજની કેન્દ્રીય સમાજ) . વાચક વર્ગ ને જણાવવાનું કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજની વિધિવત 
સ્થાપના ૧૯૬૦ માં થયા પહેલાં તે સમાજનું નામશ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ હતું અને તેના પ્રથમપ્રમુખ જ્ઞાતિ 
સુધારક વડીલ શ્રી રતનશીભાઈ ખીમજી ખેતાણી હતા જેઓ સન ૧૯૫૭ સુધી આ સમાજના પ્રમુખ રહ્યા. અને મહામંત્રી હતા 
શ્રી નથુભાઈ નાનજી કેશરાણી. 


૨) સનાતની ભાઈઓ કે જેમણે સુધારક ભાઈઓ પણ કહેવાય છે, (સતપંથ ધર્મ સામે લડત લેવાવાળા સનાતની ભાઈઓને 
સુધારક ભાઈઓ કહેવાતા) . આ સુધારક વડીલો દ્વારા દ્વારા આ મંદિર ઉભું કરવામાં આવેલ છે. 


૩) સનાતનીઓના તે વખતના ધાર્મિક માર્ગ દર્શક અને ધર્મગુરૂ શ્રી ઓધવરામ મહારાજે જાતે આ મંદિરના બાંધ કામની દેખ 
રેખ રાખી હતી. અને આપણી જ્ઞાતિ ઉપર એટલો પ્રેમહતો કે આ જ્ઞાતિના લોકોને પોતાની કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજીના 
દર્શને જવું હોય તો છેક ઉત્તર ગુજરાતમાં ઊંઝા ગામે જવું પડતું તેથી તે સંતશ્રીને વિચાર આવ્યો કે કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની 
જ્ઞાતિજનો માટે જો કચ્છમાં જ કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજી નું મંદિર બને તો તેમની આસ્થા, મા ઉમિયા પ્રત્યે દઢ બની રહે. 
બાકી સતપંથના પીરાણાના સૈયદો તો આપણને (આપણા પૂર્વજોને) એમજ ઠસાવતા હતા કે તમારી કુળદેવી તો આધશક્તિ 
બીબી ફાતમા છે જે ઈમાંમશાહ બાવાની ઘરવાળી હતી. જુઓ તો ખરા કેટલું બધું જુઠ્ઠાણું આ સૈયદોએ આપણી જ્ઞાતિ ઉપર 
ચલાવેલું 


૪) જગદ જનની કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજી ની મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા તા, ૨.૦૪.૧૯૪૪ માં રામનવમીના પવિત્ર દિવસે 
કરવામાં આવેલ હતી. જેની પાટોત્સવ તરીકે વાંઢાય માં આપણે દર વરસે રામનવમી ના દિવસે કરી રહ્યા છીએ. 


૫) મંદિરબનાવવા પાછળનો હેતું પીરાણા સતપંથમાંથી આપણી જ્ઞાતિને છોડાવવાનો અને સનાતન ધર્મ તરફ વાળવાનો અને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


સનાતની ભાઈઓની શ્રધ્ધા કુળદેવી ઉમિયા માતાજી પ્રત્યે વધારે દઢ થાય તે માટે કરવામાં આવ્યો હતો. 


આ દસ્તાવેજમાં ઓધવ રામમહારાજ, દયાળદાસ મહારાજ, રતનશી ખીમજી, પરબત લખુ, નથુ નાનજી જેવાં મહાન 
સનાતની ભાઈઓના પ્રવચન વાંચવા મળશે કે જેમાં પીરાણા સતપંથને ત્યાગવાનો ચોખો સંદેશ અને આદેશ આપવામાં 
આવ્યો છે. 


નોંધઃ આગળ વધતાં મને ખુબ ખેદ થાય છે કે આપણા આવા પવિત્ર ધર્મ સ્થાનને અમુક મવાળવાદી લોકોની ખરાબ નજરલાગી 
ગઈ છે. એવા અમુક મવાળવાદીઓ આ સંસ્થામાં અમુક ઉચ્ચ હોદ્દાઓ ભોગવી રહ્યા છે. આપણી આ પવિત્ર સંસ્થાને આવા 
આસુરી શક્તિ વાળા મવાળોથી બચાવવા આપણે સૌ સનાતની ભાઈઓએ સુસજ્જ થવું પડશે. અને કાયમ ચોક્કના રહેવું 
પડશે. જેથી સતપંથના ભાઈઓ ભવિષ્યમાં એવો દાવો ન કરે કે આ સંસ્થામાં તેઓનો પણ ભાગ (હિસ્સો) છે. આની માટે 
જેમમાંડવી તાલુકાના ભાઈઓ, કંઠી વિસ્તારના ભાઈઓ દૈનિક ધોરણે વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનમાં સક્રિય થઈને સેવા 
આપે છે તેવીજ રીતે નખત્રાણા તાલુકાના આથમણા પાંચાડાના અને ધંગપટ વિસ્તારના ભાઈઓ પણ સક્રિય થશે તો સતપંથના 


ભાઈઓ અને મવાળવાદીઓ આ સંસ્થા ઉપર હાવી નહિ થઇ શકે. જગદ જનની મા ઉમિયા માતાજી આપણે સૌને સદભાવના 
આપે એવી એમની પાસે પ્રાર્થના કરુ છું. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૧૯ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


તા. ૮.૧૦.૨૦૧૭ ના ઉમિયા માતાજી ઊંઝા સંસ્થાને સનાતન-સતપંથ બાબતે કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં ચાલતા 
વિવાદ બાબતે આપેલ ચુકાદોઃ 
ઉપરોક્ત ચુકાદાની મૂળ નકલ 


અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના 
સનાતન, અને સતપંથના વિવાદ અંગે 


શ્રી. ઉમિયા માતાજી ચંસ્થાન-ઊંઝાએ વિશ્વનો કડવા પાટીદારોની. સર્વોચ્ચ અને 
અંગત માલિકીની એકમાત ધાર્મિક સંસ્થા છે તેથી પાટીદાર સમાજના હિતોનું 
રક્ષણ કરવાનું, સમાજમાં સંપ-સહકાર -સંગઠન-ભાવાત્મક એકતા-ભાઈચારો. અને. 
મા ઉમિયા પ્રત્થેનો ભકિતભાવ. વધે તે માટેના પ્રયાસી. કરે છે; આ સંસ્થા. દ્વરા 
સમાજમાં આર્ક; સાંમાજિક, શૈક્ષણિક, ધાર્મિક અને. આઘ્યાવ્મિક વિકાસ:યાય 


તે માંટના પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આ સંસ્થાનો પારદર્શક અને વિકાસલક્ષી 


અભિગમ હોવાથી આ સંસ્થાનું સમાજમાં આગવું સ્થાન છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪ંર૦ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


॥ શ ગળાળ્સા ધારળમરતા અળળાન્તરેત્નાંવિ 1 


1૫5 1ર૦્ટુત. 1૫૦.: ર-943, [0ળા1ડતાયથ (7પ 17//11629331. 


મ પાટીદાર કુળદેવી: શ્રીઃ ઉમિયા માતાજી: સંસ્થાન,:. ઊંઝા. ક” 
પ્લેને પોતના કે. અ પ રા 00 ન ક 


અખિલ ભારતીય. કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજમાં વર્ષાથી ચાલતા સનાતન. 
અને સત્તપંય ના જે વિવાદ ચાલે છે તે માટે આ બન્ને સંસ્થાઓએ. શ્રી ઉમિયા 
માતાજી સંસ્થાન-ઊંઝાને લવાદગીરી સોંપી છે જે બન્ને પક્ષોએ લવાદગીરી. સ્વીકારી 
છે. બન્ને સંસ્થાઓ સનાતન સમાજે તા. ૧૫-૦૯-૨૦૧૫ અને સતપંથ સમાજે 
તા. ૨૮-૦૯-૨૦૧૫ ના રોજ પોતાની. સંસ્યાના. લેટર પેડ ઉપર લખી સંસ્થાઓના 
જવાબદાર ૧.૧.-૧.૧ પ્રતિઅનિધિઓના નામ શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્યાન-ઊંઝામાં 
રજુ કર્યય હતા. તે. અંતર્ગત શ્રી ઉમિયા. માતાજી સંસ્થાનન-ઊંઝાની. વાર્ષિક જનરલ 
સભા તેમજ કારોબારી. સભામાં અવાર-નવાર તેમના વિવાદો. અંગે રજુઆતો. 
ક્ર્વામાં આવેલ તેમજ બન્ને પક્ષના આગેવાનોએ ડ્બફ અને ટેલીકોન. ટ્રા 
આ. વિવાદના ઉકેલ માટે રજુઆતો કરેલ તે અત્તુસંધાને આ બન્ને સંસ્થાના 
પ્રતિનિધિઓને સનેક્વાર માતાજી સંસ્ઘાનમાં સાંહિથી. સાંભળ્યા. બન્સે પક્ષ તરફ્થી 
ખુલાસા-પ્રતિ. ખુલાસાઓ. કરવામાં આવ્યા બૈન્ને પક્ષ સાયે. અવાર-નવાર મિટીંગો. 
કરીને સાંભળવામાં આવ્યા, આમ ખૂબ જ ઊંડાણ પૂર્વક બન્ને પક્ષોને. સમજવાનો. 
પ્રયત્ન ર્ક્યો છે, મા ઉમિયાએ અમને જે સુઝાડયુ તેવી સુઝબુઝથી. નીચેના નિર્ણય 
આપીએ. છીએ. જે બન્ને પહ્યોએ અમલ કરવાનો. રહેશે. 


૫/૪/.1ાતરપ11ા1૪ત.£૦ 
ડમ. જ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


મામ જ ર ઝક 


નિ ને * ફં ૬/1 કાક? 
કપા મા પ પ જેર કજ 
નડ * જિ દ ક વ છ 

મ ક શ માત અ ઈ ન 


દય ક ર 


ડીપ રહલ, 1૫૦.: #&-943, [પટડતાાહે . 


૩ 
(૧) સતપંથ અને સનાતન પંથ શબ્દોને કારણે. અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સમાજ વિભાજીત 1સ્થતિમાં છે જેને કારણે સામાજિક સમસ્યાઓ. ઉત્પન્ન યયેલ 


“જ. જેથી સનાતન અને સતપંથ ને સમરસ કરવ્રાની અત્યંત જફ્રીયાત છે. 
ક્ચ્છ સમાજના સનાતન. અને સતપંથના ભાઈ-બહેનો મા ઉમિયાના સંતાનો. હીવાથી 
હવે, અખિલ ભારતીય. કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ તરીકે ઓળખવાનો. છે. હવેથી 
સતપંથ અને સનાતન. પંથ શબ્દોનો પ્રયોગ કરવાનો રહેશે નહિ અને તે પ્રમાણે 
સમગ્ર સમાજે સામાજિક વ્યવહાર કરવાનો. છે. 


(૨) ઈમામશાહ શબ્દ મુસ્લીમ (ઈસ્લામધર્મ) સાયે જોડાયેલો છે જેથી. મુસ્લીમ (ઈસ્લામધર્મ) 
ના. કોઈપણ. ક્્યાકર્મો-વિધિ વિધાન સતપંથ સમાજે કરવી યોગ્ય નથી. 
ક્ચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના સતપંથમાં માનવાવાળાઓઝએ. સંપૂર્ણ પણે. હિન્દુ 
ધર્મના. ઈથ્વર તથા ઈશ્વરના અવતારો 'તયા દેવી-દેવતાઓ. વગેરેનું પૂજન કરવું 

ત્કસ તથા હિન્દુ ધર્મના શાસ્ત્રોનું વાંચન તેમજ તેના પ્રવચનોમાં ભાગ લેવો. જોઈએ. 
ર જેથી સતપંથ અને સનાતન સંપ્રદાયે સમરસ, થઈ સાયે. મળીને હિન્દુ ધર્મની. ઓળખ. 


-* ઊભી. કરવાની. છે; તેથી સમગ્ર સમાજ હિન્ડુ કડવા પાટીદાર તરીકે ઓળખતો 
“કરવાનો. છે. ર 


(૩) પીરાણાપંથની. જે સંસ્થા છે તે સંસ્થામાં કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના. સતપંયમાં 
માનનારા વર્ષોથી પોતાની આવકના ૧૦ % ફાળો આપે. છે જેથી. આ સંસ્થાનો 


સંપૂર્ણ વહીવટ હિન્દુ સનાતન ધર્મ મુજબ આપણા સમાજ પાસે. એટલે કે કચ્છ 
કડવા પાટીદાર સમાજ પાસે રહે તે ખાસ જરરી છે. જેયી, અ ફેડ આપણા 
સમાજના વિકાસ માટે વાપરી શકાય. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


॥ શ્રી ઝમાના રારળસરસુ ગગ્ાન્વરેવ્વવિ તત 
_ 16૫૭૬ ર રિલ્ટવ. પ૫ં૦-૨ .&-943,. ળલામ્ડયાવ, ક શ, *'. 2/૫.  &16293૩૫.. 


ર ફુળદે આર માતાજી સસ્થા ઊજા, 
ખાંડ (11)/ત. ળવ 211511૮ પી 


જુ ૪ ૬.” 
1, 
ટ 1) 


પડ 


[૦૮ 


(૪) ઘણા સમયથી. બન્ને પક્દે વ્યકિતગત સામાજિક કૈ અન્ય. સંસ્થાઓમાં એકબીજા 
સામે કોર્ટ ક્ચેરીમાં જે કેસો. કરવામાં આવ્યા છે તે આજ તારીખથી. ૬૦ દિવસ. 
સુધીમાં કેસો. સંપૂર્ણપણે. પાછા ખેંચી લવા જેથી બન્ને પક્ષે સદભાવ. અને પ્રેમ 
જળવાઈ રહેશે. ર 


(૫) કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજમાં બહેન દિકરીઓ અને સગા વ્હાલાઓ એકબીજાના 
ધરે જાય નહિ તેવા જુદા-જુદા ઠરાવો. થયેલ છે તે રદ કરવા અને બહેન દિક્રીઓ,, 
ભાઈઓ. અને સગા વ્ફાલાઓમાં બહિષ્કારનું વાતાવરણ ઉભુ, થયેલ છે તે નાબુદ કરી. 
સમાજમાં ભાઈચારા અન્તે પ્રેમનું વાતાવરણ ઊભુ કરવું. જૈથી કરોને સામાજિક 


સંગઠનોને સમરસ. કરી શકાય. 


.(૬) અખિલ ભારતીય કચ્છ ક્ડવા પાટીદાર સમાજમાં આપણા પૂર્વજોએ. સામાજિક, 
શૈક્ષણિક, -ધાર્મિક..અને સેવાભાવી સંસ્યાઓની, સ્થાપના કરેલી .તે વખતે બન્ને 
સંપ્રદાયોની. સંયુકત (લક્તી. અને સામાજિક સંબંધો હતા. તેમાં એમની સમજ 
એવી. હતી. કે સાથે રહેવાથી ધીરે ધીરે સતપંયમાં માનનારા સનાતન હિન્દુ ધર્મના 
પ્રવાહમાં ભળી. જશે! અને તેના પરિણામો પણ. આવ્યા. છે. હજુ પણ કેટલાક પ્રસંગો. 
સાયે. ઉજવવામાં આવે. છે. તેથી સતપંથમાં માનનારા ભાઈ-બહેની. સમજપૂર્વક 


મોટા પ્રવાહમાં ભળી જાય તેવી મા ઉમિયાની ઈચ્છા છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૨૩ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


(૭) પિરાણા પંથ વિષ્ણુ ભગવાનના દસ. અવતારીમાં દસમા અવતાર તરીક નિષ્કલંકી. 


નારાયણમાં માતે છે. જે હિન્દુ ધર્મની માન્યતા [વકૂઘ્ધ છે તેના બદલે આપણા હિન્દુ 
હી. ધર્મના શાસ્વોમાં બતાવ્યા મુજબ વિષ્ણુ ભગવાનના દસમા અવતારમાં કલકી 
નારાયણ તરીકે અંવતરવાના છે તે. મુજબ તેની આરતી/પૂજા કરવી. 

આપણા હિન્દુ ધર્મનો. મહાન ગ્રંથ ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાને અધ્યાય ૩માં. 

૩૫મા શ્લોકમાં નીચે પ્રમાણે કહયું છે. ર 

સ્વધર્મ સ્ત શ્રેય પરઘર્મો મયાવઇઃ 8 3૫ પ 

“સારી રીતે આચરવામાં આવેલા અન્યના. ધર્મ કરતાં ગુણ વિનાનો. હોવા, 
છતાં પણા પત્તાનો ધર્મ ધણો. ચઢિયાતો. છૈ. પોતાના ધર્મમાં મરવું પણ કલ્યાણકારી. છે 


કઠ અને અન્યનો. ધર્મ તો. ભયપ્રદ છે. ।। ૩૫ ।। 


ઉપર મુજબના લવપદોના નિર્ણયન્દી સસલવસરી બસ્સે પક સપ્થે સળી 
ભાઈચારાની ભાવનાથી સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજે કરવી, જયારે મિટીંગો, 
સંમેલનો. કરવાની. જરૂર પડૅ ત્યારે સમાજમાં પ્રેમ અને. ભાઈચ્રારાનું વાતાવરણ. ઊભુ કરવા 


ઝુંબેશ ચલાવવાની. છે જેમાં શ્રી ઉમિયા માતાજી સસ્થાન-ઊંઝા હમેંશા કચ્છ ક્ડવા 


પ્ેપાટીદાર સમાજની. સાયે. છે અને રહેશે. 


ઉ1241-3૮૪૧૪૦- 
પ્‌ (ઉ.ઝુજરાત) 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો જ૪ચજ૪ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


દ 


આ. ચુકાદાના અમલીકરણ માટે સમાજમાં વધુમાં વધુ પ્રચાર થાય તે માટે 
સમાજની. મિટીંગોમાં અને સમાજની. માસિક પદ્રિકાઓમાં, છાપી. પ્રચાર કરવો. 


ઉપરેક્ત નિર્ણય નીચે જણાવેલ લવાદ કમિટીએ. ગર્ધાન્#મતે કરેલ છે. 


ન્ન 


શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન-ઊંઝાની લવાદ કમિટી. 


૧. શ્રી નારાયણભાઈ લલ્લુદાસ પટેલ - ઊંઝા પ્રમુખશ્રી 
૨. શ્રી મણીભાઈ ઈશ્વરલાલ પટેલ - ઊંઝા. કન્વીનરશ્રી. 

૩. શ્રી દિલીપભાઈ મણીલાલ પટેલ - ઊંઝા માનદદમંદીશ્રી. 
૪. શ્રી વિક્રમભાઈ ધનજીદાસ. પટૅલ - ઊંઝા સભ્યશ્રી 

પ. શ્રી. પ્રહલાદભાઈ જોઈતારામ, પટેલ - મહેસાણા જ્નભ્યશ્રી 

૬. શ્રી વસંતભાઈ નારાયણદાસ પટેલ - ઊંઝા સભ્યશ્રી. 

૭. શ્રી બાબુભાઈ એચ. ધૌડાસરા - રાજકોટ સભ્યશ્રી 

૮. શ્રી જયરામભાઈ ગોવિંદભાઈ વાંસજાળીથા - જામનગર સભ્યશ્રી 

૯. શ્રી જયંતિભાઈ કાલરીયા - રાજકોટ ર સભ્યશ્રી 

૧.૦. શ્રી ગણેશભાઈ દ્વારકાદાસ પટેલ - સુરત ““ ગઞ્રભ્યશ્રી 

૪2 
( નારાયણભાઈ/#એલ પટેલ ) 

સ્થળ :- ઊંઝા પ્રમુખ 


તારીખ :- ૦૮-૧૦-૨૦૧૭ શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન-ઊંઝા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ઊંઝા ઉમિયા માતાજીએ આપેલ ચુકાદાના અમલીકરણ માટે એક સમિતિનું ગઠબંધન 

શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની જ્ઞાતિની શ્રી કચ્છ અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ-કેન્દ્રીય સમાજ (માતૃ 
સંસ્થા) તેમજ તેના દ્વારા નિર્મિત શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, વાંઢાય અને શ્રી અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન 
સમાજ (સંસ્કાર ધામ) માં ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન દ્વારા આપેલ ચુકાદાના અમલીકરણ માટે ઊંઝા ઉમિયા માતાજી 
સંસ્થાને એક પેટા સમિતી બનાવી હતી તેમાં કેન્દ્રીય સમાજ તરફથી પાંચ નામો, સતપંથ તરફ થી પાચ નામો અને ઉમિયા 
માતાજી ઊંઝાના ૭ નામો મળીને ૧૭જણાની એક અમલીકરણ સમિતિ બનાવવામાં આવી હતી. તેમાં કેન્દ્રીય સમાજ તરફથી 
નીચે જણાવેલ પાંચ ભાઈઓના નામો આપવામાં આવ્યા હતા. તે ભાઈઓની જયાં સુધી આપણી ત્રણે સંસ્થાઓનો સવાલ છે 
ત્યાં સુધી આપણી (એટલે કે તે પાંચ ભાઈઓની) નૈતિક જવાબદારીઓ એ હતી કે ઉપરોક્ત ત્રણે સંસ્થાઓમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ 
જે પીરાણા સતપંથ ધર્મને માનતી હોય અથવા તો તેમાં આસ્થા ધરાવતી હોય તો તે ઉપરોક્ત ત્રણે સંસ્થા નો સભ્ય બની શકે 
નહિ, સભ્ય તરીકે ચાલુ રહી શકે નહિ અને તે સંસ્થાઓની કારોબારીમાં અથવા તો કોઈ પણ હોદ્દામાં લેવામાં આવી શકે નહિ 
અથવા તો ચાલુ રહી શકે નહિ. 


તે અમલીકરણ સમિતિના આપણા તરફથી જે નામો આપવા માં આવ્યા હતા તે નીચે જણાવેલ ભાઈઓનો ઊંઝા ઉમિયા 
માતાજી સંસ્થાને સમાવેશ કર્યો હતો. 


શ્રી હંસરાજ ભાઈ દેવજી ધોળુ (તે વખતના વાંઢાય ઉમિયા માતાજીના પ્રમુખ) 
શ્રીડો. શાંતિલાલ મેઘજી સેંઘાણી (તે વખતના કેન્દ્રીય સમાજના ઉપ પ્રમુખ) 
શ્રી પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી (સનાતન ધર્મજાગૃતિ સમિતિના એક સભ્ય) 
શ્રી ચંદ્રકાંત કાંતિભાઈ છાભેયા 

શ્રી ડો. વસંતભાઈ અરજણ ધોળુ (કેન્દ્રીય યુવા સંઘના તે વખતના પ્રમુખ) 


ઉપરોક્ત અમલીકરણ સમિતિના આપણા તરફી પાંચ સભ્ય ભાઈઓમાંથી શ્રી હંસરાજભાઈ દેવજી ધોળુનો અમલીકરણ 
બાબતે સતપંથી ભાઈઓ અથવા તો સતપંથ તરફી દાગી નેતાઓ સાથે કુણી લાગણી ધરાવતા હોય એવું એમની કાર્ય શૈલી 
ઉપરથી પ્રસ્‍થાપિત થતું હોય એમશ્રી ચંદ્રકાંત કાંતિભાઈ છાભૈયાને મહેસુશ થતાં તેઓએ પોતાની નેતિક ફરજ સમજીને 
સમિતિમાંથી પોતાનું રાજીનામું કેન્દ્રીય સમાજને સોંપ્યું હતું. પણ જો કે કેન્દ્રીય સમાજે તે રાજીનામાં નો અસ્વીકાર કર્યોહતો. 


ચંદ્રકાંતભાઈ કાંતિલાલ છાભૈયાનું ઊંઝા ચુકાદા અમલીકરણ સમિતિમાંથી રાજીનામું તા. ૮.૦૨.૨૦૧૮ઃ 


ચંદ્રકાંત કાંતિલાલ છાભૈયા 

સતપંથ વિષે ઊંઝાના નિર્ણયને અમલ કરાવવા 
બનેલ - અમલીકરણ સમિતિનો એક સભ્ય, 
હાલ મુંબઈ. 

મો.: ૯૮૩૩૬૧૮૦૯૯ 

તાઃ ૦૮-ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪ર 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


પ્રતિ, 

પ્રમુખશ્રી, 

શ્રીઅખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદારસમાજ, 
નખત્રાણા 


વિષયઃ સતપંથ વિવાદ અંગે ઉમિયા માતાજી ઊંઝા દ્વારા આપેલ તા.૦૮-ઓક્ટોબર-૨૦૧૭ના ચુકાદા અંગે, આપણી સમાજ 
વતીથી તિમાયેલ અમલીકરણ સમિતિના સભ્ય તરીકે મારું રાજીનામું 


સંદર્ભઃ ઉમિયા માતાજી વાંઢાય સંસ્થાના વહીવટ માટે નવી બોડી નીમતી વખતે થયેલ ગેરરીતિઓથી સનાતની સમાજમાં 
ખોટો સંદેશો ગયો જેથી સનાતનીઓની લાગણી દુભાઈ છે અને અપમાનની પીડા ભોગવે છે. 


ઉમિયા માતાજીનો ઉપરોક્ત જણાવેલ તા. ૦૮-ઓક્ટોબર, ૨૦૧૭ના ચુકાદાના અમલીકરણ માટે કેન્દ્રિય સમાજ વતીથી 
પાંચ (પ) સભ્યો નક્કી કરવામાં આવેલ છે, જેમાં મને સ્થાન આપી સમાજની સેવા કરવાનો જે મોકો મને મળ્યો છે અને મારું 
માન વધ્યું છે, તે બદલ હું કેન્દ્રિય સમાજ, કારોબારી સમિતિ અને આપ પ્રમુખશ્રીનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. 


૧. પૂર્વભૂમિકાઃ ઉમિયા માતાજી ઊંઝા ખાતે સનાતન સમાજનો પક્ષ મુકવા કેન્દ્રિય સમાજે મૂળમાં ૧૧ જણની સમિતિ 
બનાવેલ. તેમાં સનાતનીઓની ત્રણે માતૃ સંસ્થાઓના પ્રમુખો લેવામાં આવેલ. આમશ્રી ઉમિયા માતાજી વાંઢાય સંસ્થાના 
પ્રમુખ તરીકે હંસરાજભાઈ ધોળુ સભ્ય તરીકે સામેલ હતા. બાકીના ૮ આગેવાનોને તેમની ક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખીને 
જનતામાંથી લીધેલ હતા. તે સમિતિમાં હું હતો અને આપ સર્વે જાણો છો કે ઊંઝાનો ચુકાદા લાવવા પાછળ દિવસ રાત એક કરી, 
સતપંથ અંગે પુરાવાઓ ભેગા કરી, તેનું અધ્યયન કરી, સનાતન સમાજની મજબુત અને અસરકારક રજુઆત કરવામાં મેં 
મહત્વનો ફાળો આપેલ છે. કહેવાનો મતલબ અહીં એ છે કે સતપંથ અંગે તેની સ્થાપનાથી લઇ, આપણી જ્ઞાતિ સાથે થયેલ 
છેતરપીંડી જેના કારણે આપણે તેમાં ફસાયા, ત્યારબાદ કેસરા પરમેશ્વરા, નારાયણ રામજી, રતનશી ખીમજી, સંત 
ઓધવરામબાપા વગેરેના કામોનો જીણવટથી અભ્યાસ કરી, આ અંગે પુરાવાઓ ભેગા કરી કેન્દ્રિય સમાજનો પક્ષ મુકેલ. તેની 
સાથે કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના બાદ સતપંથીઓ દ્વારા આપણી સમાજના વડીલોને ખોટો વિશ્વાસ આપીને પાછલા બારણે 
પ્રવેશ મેળવી સમાજના વિકાસમાં અવરોધો નાખી, સમાજને બાનમાં લઇ, સતપંથ અને પીરાણા છોડ્યા વગર પોતાનું 
અસ્તિત્વ કેન્દ્રિય સમાજમાં જૂઠ અને છેતરામણીના દમપર ટકાવી રાખવાના કાવત્રા ઉજાગર કરેલ છે. આવી રીતે 
પરિસ્થિતિના દરેક નાનામોટા પાસાંનો અભ્યાસ કરવાના કારણે ઊંઝા દ્વારા સકારાત્મક ચુકાદો આપવામાં આવ્યો. આ 
આપણા માટે ખુબજ ગૌરવની વાત છે. 


૨. વાંઢાય ચુંટણીથી પહેલાંની ચર્ચાઓઃ ઊંઝાના આ ચુકાદાનો સુમેળ રીતે અમલ માટે ઊંઝા દ્વારા એક બીજી પેટા સમિતિ 
એટલે કે અમલીકરણ સમિતિ બનાવવામાં આવેલ છે. જેમાં સનાતન સમાજના પાંચ સભ્યો, સતપંથ સમાજના પાંચ સભ્યો 
અને મધ્યસ્થી તરીકે ઉમિયા માતાજી ઊંઝા વતીથી સાત સભ્યો છે. જેમાં સનાતન સમાજ વતીથી શ્રી હંસરાજભાઈ ધોળુ પણ 
એક સભ્ય છે. આ અમલીકરણ સમિતિની તા.૦૭-જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ના રોજ અમદાવાદ સોલા કેમ્પસમાં પ્રથમ બેઠક નક્કી 
થયેલ, તેની જાણ આપશ્રીને પણ હતી. આ બેઠકના બરાબર બે દિવસ પહેલાં ઉમિયા માતાજી મંદિર, ગાંધીનગરમાં સમાજની 
અમલીકરણ સમિતિ અને શ્રીસમાજ તેમજ યુવાસંઘના આગેવાનો સાથે અનોપચારિક બેઠક કરવામાં આવેલ. જેમાં ખાસ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ચચમિાં ઊંઝાના ચુકાદામાં પહેલું પગલું કે €૦ દિવસમાં કોર્ટ કેસો પાછાં ખેચવા અને આપણી અગામી રણનીતિ તેયાર 
કરવામાં આવેલ હતી. જેમાં સંપૂર્ણ પરિસ્થિતિ અને સમાજનો સતપંથ વિષેનો ભૂતકાળ , સતપંથી દ્વારા ઘણી વખત વાયદાઓ 
કરી પાછળથી પોતાનો મતલબ નીકળી ગયા બાદ ફરી જવું, તેમજ હિંદુ દેખાવ અપનાવી સતપંથનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાની 
સતપંથની ચાલ વગેરે મુદ્દાઓ સામેલ હતા. અંતે સવનિમતે એવું નક્કી કરવામાં આવેલ, જેમાં શ્રી હંસરાજભાઈ ધોળુની પણ 
સંમતિ હતી, કે જ્યાં સુધી સતપંથીઓ સતપંથને સંપૂર્ણ રીતે છોડશે નહિ, ત્યાં સુધી તેઓને કોઈ પણ સનાતનીઓની સંસ્થામાં 
લેવા નહીં. તેમજ એવું પણ નક્કી કરવામાં આવેલ કે જ્યાં સુધી સતપંથીઓ દ્વારા સમાજ અને સમાજના આગેવાનો ઉપર કરેલ 
બધાજ કેસો, કોઈપણ શરત વિના, પાછા નહીં ખેંચે, ત્યાં સુધી અમલીકરણ સમિતિએ આગળ વધવું નહીં. 


આ રીતે કેન્દ્રિય સમાજ વતી નક્કી થયેલ તે રણનીતિ પ્રમાણે તા.૦૭-જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ના ઊંઝાની આગેવાની હેઠળ મળેલ 
આ પ્રથમબેઠકમાં તેની સ્પષ્ટ રજુઆત કરવામાં આવેલ . જેને ઊંઝા અમલીકરણ સમિતિના એક સદસ્ય દ્રારા આપણો આવાજ 
દબાવવા ભરપુર પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા, ખુબ ઉગ્ર પણ થયા. તેમણે ખુદ જણાવ્યું કે સતપંથના પ્રમુખ દેવજીભાઈ કરસન 
ભાવાણી, તેમજ મોરબી સ્થિત અન્ય સતપંથ તરફી લોકો તેમને વારંવાર મળતા રહ્યા છે. તેમના કહેવા પ્રમાણે સતપંથના 
આગેવાનોને ૧૫-૧૫ વખત સાંભળ્યા છે. પણ જ્યારે સનાતનીઓની વાત સંભાળવાની વારી આવી, ત્યારે સનાતનીઓનો 
આવાજ દબાવી દેવા તેમણે પ્રયતો કરેલ. આ વાત અહીં જણાવવા પાછળનું કારણ એટલું છે કે મૂળ અમલીકરણ સમિતિએ 
લીધેલ નિર્ણયથી ઉપરવટ જઈને, વ્યક્તિગત ધોરણે આ એક સદસ્ય દ્વારા ફોન કરીને સતપંથીઓને લેવા ભલામણ કરેલ અને 
હંસરાજભાઈ તેમની વાતમાં આવી ગયેલ , જેના કારણે સમાજને ખુબ મોટું નુકસાન ભોગવવું પડેલ છે . 

આમકહેવાનો મતલબ એ છે કે આવા નિર્ણયોથી અમુક લોકો ખોટી અફવા ફેલાવે છે કે ઉમિયા માતાજી વાંઢાય એ અલગ સંસ્થા 
છે અને ઊંઝાના આવેલ ચુકાદા સાથે લેવા-દેવા નથી. તેવી ગેરસમજણ ફેલાવામાં આવે છે કે વાંઢાયમાં સતપંથીને લેવામાં કોઈ 
વાંધો નથી. જ્યારે ઉમિયા માતાજી વાંઢાયને પણ ઊંઝાનો ચુકાદો કેન્દ્રિય સમાજના સંકલનમાં રહીને લાગુ પડે છે. આવી 
સ્પષ્ટતા આપણે સર્વે રાખીએ એ જરૂરી છે. આમતેવી ગેરસમજો દૂર થાય તે માટે આપને વિગતે જણાવેલ છે. બીજી બાજુ, જો 
ચુકાદો લાગુ ના પડે તો પછી ઉમિયા માતાજી વાંઢાયે આ ચુકાદાનો અમલ કરવા સતપંથીઓને લેવાનો કોઈ પ્રશ્નજ ઉભો થતો 
નથી. એટલે બશ્ને પરિસ્થતિમાં ઉમિયા માતાજી વાંઢાયે સ્વયંભુ રીતે કંઈ કરવાનું રહેતું નથી, એ વાત આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ. 


અમલીકરણ સમિતિના એક જવાબદાર સભ્ય તરીકે વાંઢાયની ચૂંટણી અંગે હું સતત ચિંતીત રહેતો હતો. કારણકે સમાજે બહુ 
મોટી જવાબદારી મારા શીરે મુકેલ છે. વાંઢાયમાં સતપંથીઓ ગેરરીતીથી પેસે નહિ તે અંગે સમાજના આગેવાનો સાથે મુંબઈ 
અને કચ્છ ખાતે ચર્ચાઓ કરેલ છે. તેના અનુસંધાને સમાજના આગેવાનો સાથે વાંઢાય ચુંટણીથી બે (૨) દિવસ પહેલા 
હંસરાજભાઈને તેમની ભુજ ઓફીસમાં મળવાનું થયેલ હતું. ઊંઝાના આદેશના અમલીકરણ વિષે વાત નીકળી ત્યારે 
હંસરાજભાઈએ કહ્યું કે મને મૂળ અમલીકરણ સમિતિના સદસ્ય તરફથી ફોન પર વિનંતી (મૂળ અમલીકરણ સમિતિ દ્વારા 
લીધેલ નિર્ણયથી ઉપરવટ જઈ) કરવામાં આવેલ કે સતપંથીઓને વાંઢાયના વહીવટમાં લેવામાં આવે. હંસરાજભાઈ એ કહેલ 
કે મેં તેમને સ્પષ્ટ રીતે કહી દીધું કે જયાં સુધી એ લોકો સતપંથને સંપૂર્ણ રીતે છોડશે નહિ, ત્યાં સુધી અમારી કોઈપણ સંસ્થામાં 
સતપંથીઓને લેવામાં નહીં આવે. આવી રીતે મને હંસરાજભાઈએ ખાસ ભરોસો આપેલ હતો. 


તે ઉપરાંત, એ બેઠકમાં એવી વાત નીકળી કે અમુક લોકો દ્વારા એવી ખોટી દલીલ થાય છે કે કેન્દ્રિય સમાજ સનાતનીઓની છે . 
પણ માતાજીને તો બધાજ માને છે તો પછી સતપંથીઓને વાંઢાયથી દૂર કેવી રીતે રખાય? ત્યારે ખુદ હંસરાજભાઈ ધોળુએ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


વાંઢાયની સ્થાપનાનો અહેવાલ કાઢ્યો અને તેનું વાંચન બધાને સંભળાય તે રીતે કર્યું. તેમાં સંત ઓધવરામમહારાજ, સંત 
દયાળદાસ મહારાજ, કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજના પ્રમુખ શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી વગેરેના વક્તવ્યોનું વાંચન 
કર્યું. હાજર સર્વેને ખાતરી થઈ કે વાંઢાય સંસ્થાને સનાતનીઓ દ્વારા સતપંથમાંથી જ્ઞાતિને છોડવવા માટે ઉભી કરવામાં આવેલ 
સંસ્થા છે. માટે વાંઢાયની ઉમિયા માતાજી સંસ્થાના વહીવટમાં સતપંથીઓને ક્યારેય લેવા જોઈએ નહિ. આ હંસરાજભાઈ 
સહીત હાજર બધા જ લોકોએ માન્યું હતું. ચોખવટ કરવામાં આવી કે માતાજીને માનવું અને સંસ્થામાં સભ્ય બનવું એ બક્ષે જુદી 
બાબતો છે. જે લોકોના એટલે કે સતપંથીઓના વિરુદ્ધમાં જે સંસ્થા સ્થપાઈ હોય તો તેવા સતપંથીઓને આ સંસ્થામાં ન લઇ 
શકાય, એવી સ્પષ્ટતા થઇ. એટલે મને ફરી વિશ્વાસ બેઠો કે હંસરાજભાઈના હાથમાં દોરી સંચાર હશે તો તેઓ સતપંથીઓને 


વાંઢાયના વહીવટમાં લેશે નહીં. 


બીજી બાજુ વાંઢાય ચુંટણીની આગલી રાત્રે નખત્રાણા ખાતે કેન્દ્રિય સમાજના આગેવાનો , લખપત તાલુકાના આગેવાનો, અને 
માંડવી તેમજ કંઠી વિસ્તારના આગેવાનોની અનૌપચારિક મીટીંગ થયેલ. તેમાં આપ પ્રમુખશ્રી, ઉપ-પ્રમુખ ડો શાંતિલાલ 
સેંઘાણી, બીજા ઉપ-પ્રમુખ દામજીભાઈ વાસાણી, મહામંત્રી શ્રી, સટ-મંત્રીશ્રીઓ , ખજાનચીશ્રી, યુવાસંઘના પ્રમુખ રવિભાઈ 
ધોળુ, યુવાસંઘ પૂર્વ પ્રમુખ જયંતીભાઈ લાકડાવાળા અને અન્ય ઘણા લોકો હતા. તેમાં જ્યારે હંસરાજભાઈનું શું વલણ હશે તે 
મુદ્દો સામે આવયો ત્યારે કંઠી વિભાગના શ્રી મણીલાલભાઈ ભગત અને શ્રી કેશવભાઈ લીંબાણીએ એક અવાજે ભરોસો 
આપેલ હતો કે હંસરાજભાઈ ઊંઝાના ચુકાદાની વિરુધ્ધ નહિ જાય. એમપણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે અહીંથી જે લાઈન દોરી 


નક્કી થશે તેનાથી એક પણ શબ્દ હંસરાજભાઈ બહાર નહિ જાય. માટે મને ફરીથી એવો વિશ્વાસ આવ્યો કે જો હંસરાજભાઈ 
પ્રમુખ બનશે તો વાંઢાય ખાતે સતપંથીઓને લેવામાં નહીં આવે. 


૩. ચુંટણીમાં થયેલ ગેરરીતિઓઃ હવે વાત લાવું છું ઉમિયા માતાજી વાંઢાયમાં હાલ તા.૨૮-જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ના વરાયેલ 
નવી વહીવટી ટીમની થયેલ વરણીમાં ગેરરીતીઓ વિષે. 


વાંઢાય ખાતે મીટીંગનો દોર જેમજેમઆગળ વધતો ગયો, તેમતેમએવું દેખાવા લાગ્યું કે વહીવટ માટેની નવી ટીમપસંદ 
કરવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર શ્રી હંસરાજભાઈને મળશે અને તેવું થયું. સામાન્ય સભાએ સર્વાનુમતે હંસરાજભાઈને સંસ્થાના 
પ્રમુખ તરીકે પસંદ કર્યા તેમને “એકલાને”” સંપૂર્ણ અધિકાર આપ્યો કે બાકીના સભ્યોને તેઓ પસંદ કરી લે. હંસરાજભાઈએ 
પોતાના કામનો ભાર હળવો કરવા અન્ય ચાર વડીલોને પંચમાં સાથે લીધા. જેમાં આપશ્રી અને અન્ય ત્રણ મહાનુભાવો હતા. 
પરંતુ લોકમુખે ચિંતા વ્યક્ત કરતી વાતોમાં સાંભળવા મળ્યું કે કદાચ સતપંથીઓને લેવામાં આવશે. તેનું કારણ હતું કે 
હંસરાજભાઈએ પોતાનાં ભાષણમાં સતપંથીને ઉદ્દેશી ઘણી વાતો કરી અને તેઓ ચુંટણીથી પહેલા સતપંથીઓ સાથે મીટીંગ 
પણ કરેલ છે, તેવું તેમના સ્વ-મુખે કહેલ હતું. વધુમાં સનાતનીઓની આ પવિત્ર સંસ્થામાં સતપંથીઓને મંચ પરથી બોલવા 
દઈને હંસરાજભાઈએ સનાતનીઓની લાગણીઓને દુભાવેલ પણ હતી. એટલે મને થયું ક્યાંક કાચું ન કપાઈ જાય એટલે 
હંસરાજભાઈને સાવચેત કરવા જરૂરી છે. ત્યારે હિંમતભાઈ ખેતાણી અને કેશુભાઈ લીંબાણી વગેરે અમે સાથે હતા. અમોએ 
હિંમતભાઈને કહ્યું કે તમે હંસરાજભાઈને ભલામણ કરો કે સતપંથીને સંસ્થામાં ન લેવા જોઈએ. ત્યારે હંસરાજભાઈ ચોખવટ 
ન કરી અને અન્ય પંચો પર ભાર નાખી દીધો. એટલે અમોને એમલાગ્યું કે બીજા પંચો તો સનાતની છે એટલે વાંધો નહીં આવે. 
આ વિષયે કેશુભાઈ લીંબાણી અને મારી વિસ્તૃત ચર્ચા થઇ ત્યાર બાદ આ અંગે અમો આસ્વસ્થ થયા. 


પણ છેલ્લે જ્યારે વહીવટી ટીમનાં નામો જાહેર થયાં, ત્યારે આટ-આટલું કહેવા છતાંપણ સતપંથીઓને લેવામાં આવ્યા. છેલ્લા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ઘણા સમયથી જે વિષય પર હું હંસરાજભાઈ સાથે ચર્ચામાં હતો અને હંસરાજભાઈ મને વિશ્વાસ આપતા હતા કે સતપંથીઓને 
નહીં લેવામાં આવે, આમતેજ વિષયમાં મારી સાથે વિશ્વાસઘાત થયો અને સતપંથીઓને લેવામાં આવ્યા. તપાસ કરતાં જાણવા 
મળ્યું કે ખુદ હંસરાજભાઈનો આગ્રહ અને હઠ હતો કે સતપંથીઓને વહીવટમાં લેવા છે. એ તો આપશ્રીનું દબાણ હતું એટલે 
સતપંથીઓને કારોબારીમાં સીધી રીતે નથી લીધા , પણ આમંત્રિત તરીકે લીધા છે. આ ફરક એવો છે કે કહેવા માટે કહી શકાય કે 
તેમને કારોબારીમાં નથી લીધા, પણ તેમને આમંત્રિત તરીકે લઇને સામાન્ય લોકોમાં એવો સંદેશો આપ્યો છે કે સતપંથીઓને 
વાંઢાયમાં લીધા છે. સામાન્ય લોકોને આ ફરકની કોઈ અસર દેખાય નહીં. તેમને તો માત્ર એટલું જ દેખાયું કે સતપંથીઓને 
વાંઢાયની સનાતનીઓની પવિત્ર સંસ્થામાં લીધા. પરિણામએવું આવ્યું છે કે સ્થાનિક સમાજોમાં ખરાબ વિપરીત અસર પડી. 
દાખલા તરીકે નેત્રા ગામમાં વાત ફરતી થઇ ગઈ કે વાંઢાયમાં જો સતપંથીઓને લીધા હોય, કારણ કે તેઓ ત્યાં સભ્ય છે, તો 
પછી આપણા ગામએટલે કે નેત્રા ગામમાં આપણે પણ સતપંથીઓને સભ્ય તરીકે લઇ લઈએ . આ વાતની જાણ વ્યક્તિગત રીતે 
આપશ્રીને પણ સારી રીતે છે જ, જરૂરપડે તો તપાસી લેશો. 


૪. પરિણામઃ વાંઢાયમાં સતપંથીઓને લેવાથી પરિણામકેટલું ગંભીર આવી શકે તેની કલ્પના ખુદ હંસરાજભાઈને નહિ હોય, 
એવું મને લાગે છે. પણ મારો મુદ્દો એ છે કે હંસરાજભાઈને અગર કોઈ કારણ સર મને અને અન્ય સનાતની આગેવાનોને 
આપેલ ખાતરી અને વિશ્વાસથી, કોઈ મજબૂરી વશ પણ કેમન હોય, જો જુદા પગલાં લેવા પડતા હોય, તો તેની જાણ કરતાં 
તેમને કેટલી વાર લાગે? કમસે કમએક ફોન તો કરી શકે ને? અમલીકરણ સમિતિના સભ્ય તરીકે હું આ વિષે પહેલાંથી સતત 
ચિંતિત હતો અને હંસરાજભાઈના સતત સંપર્કમાં હતો. ત્યારે મને વિશ્વાસમાં લેવાની તેમની પહેલી ફરજ હતીને.! છતાં 
તેમન કરીને મારી સાથે વિશ્વાસઘાત કરવામાં આવ્યો છે. આજ સુધી મને વિશ્વાસમાં નથી લેવામાં આવ્યો. સામાન્ય સભા પૂરી 
થાય બાદ જ્યારે અમો હજી મંડપમાં જ હતા, ત્યારે પણ હંસરાજભાઈને મેં કહ્યું કે મને તમારી સાથે વાત કરવી છે, તો તેમણે 
કહ્યું કે હુંતને આવતી કાલે ફોન કરીશ. પણ હજી સુધી ફોન આવેલ નથી. 


હાલમાં લગભગ બે-ત્રણ દિવસ પહેલાંનો લોનાવાલા ખાતેનો એક તાજા દાખલો છે. જેમાં વાંઢાયમાં સતપંથીઓને લેવાના 
નિર્ણયનો દુરુપયોગ થયાનો દાખલો સામે આવેલ છે. તે વાંઢાયની ગેરરીતિના કારણે ખોટું પરિણામજોવા મળ્યું છે. 
લોનાવાલામાં સતપંથી પ્રેમદાસબાપુની એક શિબિર યોજાઈ હતી. આધારભૂત સુત્રોથી એવા સમાચારો મળ્યા છે, કે એ 
શિબિરમાં ઊંઝા દ્વારા આપેલ ચુકાદાનો અમલ કરવા ઈચ્છીક અમુક સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો કે ચુકાદાનું 
પાલન કેવી રીતે કરવું? ત્યારે મંચ ઉપરથી તદ્દન જૂઠ કહેવામાં આવ્યું કે હજી તો ચુકાદામાં ઘણા બધા ફેરફારો કરવાના બાકી છે, 
જે થશે. આપણે પીરાણા છોડવાનું નથી. આપણે સતપંથ છોડવાનું નથી. આપણે સાચા રસ્તા પર છીએ , એટલેજ તો વાંઢાયમાં 
આપણા અમુક ભાઈઓને કારોબારીમાં સ્થાન આપ્યું છે. જો આપણે ખોટા રસ્તા પર હોત, તો શું વાંઢાયની કારોબારીમાં 
આપણને સ્થાન મળત? આમખોટી વાત કહીને સતપંથ છોડવા ઈચ્છુક ભાઈઓના મનમાં મુંઝવણ ઉભી કરીને સતપંથ સાથે 
તેમણે જોડી રાખ્યા, સનાતની બનવાની વાતને દબાવી દીધી. 


આવો જ એક બીજો દાખલો છે, કોલ્હાપુરનો. સતપંથના માજી પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈનો આખો પરિવાર એટલે શ્રી વીરજી 
લાધા ભાદાણી પરિવાર, જે સતપંથને છોડીને સનાતનમાં આવવા સ્થાનિક સનાતની સમાજ સાથે છેલ્લા ૩-૪ મહિનાઓથી 
સતત વાતચીતનો દોર ચલાવતા હતા. સ્થાનિક સમાજ સાથે મૌખિક સમજુતી પણ થઇ ચુકી હતી. તે સમજુતી મુજબ કોર્ટમાં 
બન્ને પક્ષો ઊંઝાના ચુકાદાને ધ્યાનમાં રાખીને એક થવા જઈ રહ્યા હતા. કોર્ટની આખરી તારીક હતી, ત્યારે વાંઢાયની આ 
ઘટનાથી તેઓ મૂંઝાઈ ગયા અને સતપંથને છોડવાની ના પાડી દીધી. કેન્દ્રીય સમાજના ઉપ-પ્રમુખશ્રી ગોપાલભાઈ વાલજી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૩૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ભાવાણી આ વિષે વાતચીત કરવા શ્રી વીરજી લધા પરિવારના સંપર્કમાં છે અને સંપૂર્ણ બાબતને જાણે છે. શ્રી વીરજી લધા 
પરિવારને સનાતનમાં આવવાથી અટકાવનારમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર શ્રી દેવજી કરસન ભાવાણી છે, જેમણે વાંઢાયમાં 
લેવામાં આવેલ છે. તો આવા માણસોને વાંઢાયમાં લેવાથી સતપંથીઓ ક્યારેય સનાતની નહીં બને, તે ચોખ્ખી વાત છે. આ 
દાખલાથી બીજી વાત એ પણ જણાય છે કે સતપંથીઓ કેવી રીતે આપણા દ્વારા લીધેલ ઉદારવાદી પહેલનો દુરુપયોગ કરીને 
પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખે છે અને બીજી બાજુ આપણને જૂટ્ઠી ભરોસો દીધા કરે છે કે અમો અમારા લોકોને સમજાવીએ છીએ 
અને ધીરે-ધીરે સનાતનમાં ફેરવવીએ છીએ. 


શું હંસરાજભાઈ ધોળુ આવું ઈચ્છતા હતા? મને ખબર છે ના. પણ ઉતાવળમાં અને કદાચ એમની હાર્દિક ઈચ્છા હોય કે મારા 
નેજા હેંઠળ માતાજીની સ્થાપનાના ૪૭૫ વર્ષનો કાર્યક્રમરંગે ચંગે ઉજવાઈ જાય, એ લાલચમાં કે મમતમાં હંસરાજભાઈથી ભૂલ 
થઇ ગઈ છે. એવું સંપૂર્ણ ઘટના ક્રમને ધ્યાનમાં લેતા, ચોપ્ખે ચોખ્ખું જણાઈ આવે છે. કદાચ આવી લાલચ તેમના મનમાં કોઈક 
બીજાએ નાખી દીધી હોય, તેવું પણ બનવા જોગ છે. 


પ. રાજીનામાના નિર્ણય પાછળનાં કારણોઃ હવે મને સંપૂર્ણ ગળાડૂબ ખાતરી થઇ ગઈ છે કે મારી સાથે વિશ્વાસઘાત થયેલ છે 
અને સનાતની સમાજે જે મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખીને સતપંથ અંગે જે જવાબદારી મુકેલ છે, તેમાં કદાચ ભવિષ્યમાં હું સફળ 
નહિ થાઉં. તેનું કારણ છે કે અમલીકરણ સમિતિમાં ઊંડા પૂર્વક, બધાજ પાંસાઓનું અધ્યયન કરીને, ખુબજ મહા મહેનતે નિર્ણય 
જ્યારે લેતા હોઈએ, ત્યારે બીજી બાજુ વિશ્વાસઘાત થાય અને એ નિર્ણયથી બરાબર વિરુધ્ધમાં કામ થાય, તો મારે આગળ શું 
કરવું એ મને સમજાતું નથી. આજે સમાજના લોકો મને પૂછતા થઇ ગયા છે કે જે વાંઢાયમાં સતપંથીને વહીવટમાં લેવાના 
નિર્ણય લેવાયો તેમાં શું અમલીકરણ સમિતિનું અનુમોદન છે? શું તમે હંસરાજભાઈ સાથે છો? અગર નહિ, તો તમારું વલણ 
સ્પષ્ટ કરો અને જરૂર જણાય તો રાજીનામું પણ આપી દો. વાંઢાયમાં આવું થવાથી, અમલીકરણ સમિતિનો કોઈ જ અર્થ ન 
રહેતો હોય, તો રાજીનામું આપવું જોઈએ એવું મને પણ લાગે છે. મારા હિસાબે અમલીકરણ સમિતિને હાસ્યાસ્પદ 
પરિસ્થિતિમાં મૂકી દીધી છે , જે મારાથી સહન થતું નથી. 


હવે ઊંઝાની મુખ્ય અમલીકરણ સમિતિના વિષે વિચારીએ. મુખ્ય અમલીકરણ સમિતિમાં નિર્ણય લેવાયેલ કે સતપંથીઓ દ્વારા 
પહેલા તમામ કોર્ટ કેસ પાછા ખેંચી લેવામાં આવ્યા બાદજ આગળ વધવું. હવે મુખ્ય અમલીકરણ સમિતિની ઉપરવટ જઈને 
આવો ઉતાવળિયો નિર્ણય લીધા પછી, અગર ભવિષ્યમાં ખબર પડે કે આ નિર્ણય ખોટો પડ્યો તો, કાલે ઊઠીને ઊંઝા વાળા કહી 
દઈ શકે છે કે તમે અમારા ઉપરવટ જઈને કામકર્યું છે, તો પરિણામભોગવો. તમે તમારા મન મરજી પ્રમાણે કામકરશો તો હવે 
અમો આ વિષે શા માટેધ્યાન આપીએ? આમકહી તેઓ છોડી દેશે તો તેના જવાબદાર કોણ? આપણી પાસે કોઈ જ જવાબ નહી 
રહે. આમઆપણે બહુ મોટી ભૂલ કરેલ છે. 


મારો આ રાજીનામા પત્ર જાહેર થાય બાદ, ઊંઝાવાળાને યેન કેન પ્રકારે સમજાવી લેવા પ્રયત્નો કદાચ કરવામાં આવે. કદાચ 
તેમને કહેવામાં આવે કે સતપંથીઓ પાસેથી લેખિતમાં લઇ લેશું કે તેઓ ઊંઝાનો ચુકાદોનું અમલીકરણ કરશે વગેરે વગેરે, તો 
તે માત્ર લીપાપોતી જ રહેશે નુક્સાન થઇ ચૂક્યું છે. કોઈપણ સૈદ્ધાંતિક લડતમાં પગલાં ભરવાનો એક નિયત યોગ્ય સમય હોય 
છે. સમયથી પહેલાં પગલાં ભરાય તો બહુ મોટું નુકસાન થતું હોય છે. આવું ભૂતકાળમાં થયું છે. છતાં પણ આપણે સમયથી 
પહેલાં સતપંથીઓને સંસ્થામાં ભેળવવાનું પગલું ભરેલ છે. આવા સંભવિત પગલાં વિષે અમલીકરણ સમિતિમાં ખુબ ચચ[- 
વિચાર થયેલ હતી જ. સર્વાનુમતે નક્કી પણ થયેલ કે અત્યારે માત્ર કોર્ટ કેસ પાછા ખેંચવાનું પગલું પહેલાં લેશું. સતપંથી લોકો 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કેટલો કેવો પ્રતિસાદ આપે છે તેના બાદ બીજા પગલાં પછી લેવા આમપણ ઊંઝાના ચુકાદાનું મોટેભાગે પાલન કરવાનું 
સતપંથીઓને જ છે. 


ક 


હજી સુધી સતપંથીઓએ કોઈ સકારાત્મક પગલાં લીધા નથી. જેવાં કે, તેમની સમાજમાં ઊંઝાના ચુકાદોને પોતાની માસિક 
પત્રિકામાં છાપ્યો નથી. ઊંઝાના ચુકાદાનું અમલ કરવાનું રહેશે તેવું સતપંથના પ્રમુખ અને અન્ય સતપંથી લોકોએ કોઈ લેખિત 
સ્ટેટમેન્ટ છાપ્યું નથી. કોર્ટ કેસ પાછા ખેંચવા કોઈ પગલાં નથી ભર્યા. ઊલટું ઊંઝાનો ચુકાદા આવ્યા બાદ આપણા સનાતની 
આગેવાનો હિંમતભાઈ, રમેશભાઈ, પ્રેમજીભાઈ અને અન્ય વડીલો સામે ધરપકડનું વોરંટ કાઢ્યું છે. ગામવિરાણી-નાની 
(ગઢવાલી)ના કિસ્સામાં, આજ દિવસ સુધી, સનાતન અને સતપંથના વાસણો સહિયારા છે. તેવીજ રીતે કડવા પાટીદાર 
સમાજની વાડી પણ સહિયારી છે. પણ ઊંઝાનો ચુકાદો આવ્યા બાદ, આ ગામમાં, સતપંથવાળાઓએ સહિયારા વાસણઓ 
અને સહિયારી સમાજવાડીને સનાતનીઓને આપવાની ચોપ્ખી ના પાડી દીધી છે. આવી પરિસ્થિતિમાં જયારે સતપંથીઓ 
જરાપણ ચુકાદો સ્વીકારે નહિ અને સહિયારી સંસ્થામાં સનાતનીઓ સાથે વેર રાખીને સનાતનીઓ સાથે અન્યાય કરી 
સહિયારી મિલકતમાંથી બેદખલ કરતા જાય, ત્યારે પોતાના સનાતની ભાઈઓને અંધારામાં રાખીને સનાતની સમાજના ભોગે 


સતપંથીઓને ફાયદો થાય તેવા પગલાં લેવાની ક્યાં જરૂર હંસરાજભાઈને પડી એ મને સમજાતું નથી. 


આવા ઉતાવળિયા નિર્ણય પાછળ તેમની રમત શું છે, એ મને ખબર નથી. સતપંથીઓને સનાતની સંસ્થામાં ભેળવવાના 
ઉતાવળિયા પગલાંઓના કારણે કાયદાકીય દષ્ટિથી સતપંથીઓને કોર્ટમાં, સનાતની સંસ્થાના સભ્ય હોવાનો દાવો મજબુત 
થાય તે રીતે, આપણે સામે ચાલીને પુરાવા તેમને આપેલ છે. વાંઢાયમાંથી હવે સતપંથીઓને કાઢવાની વાત આવશે ત્યારે તેઓ 
તે પુરાવાનો સહારો લઈ આપણી સામે કોર્ટમાં ઉભા રહી શકે તેમછે . ત્યારે આપણા પાસે બચાવનો કોઈ ઉપાય નહીં રહે. કમસે 
કમજે સતપંથીઓને લેવામાં આવ્યા, તેમની પાસેથી આપણને સંપૂર્ણ સંતોષ થાય તેવીરીતે લેખિતમાં આધીન શરતોના અને 
બાહેંધરીઓ તો લેવી જોઈતી હતી ને? કોર્ટમાં આપના બચાવ માટે તેવું પણ કર્યું નહીં. આ એક ભયંકર પરિસ્થિતિ છે. 


વાંઢાયમાં મંચ ઉપરથી સતપંથી શ્રી રતનશી લાલજી વેલાણીએ આશ્ચાસન આપેલ હતું કે અમે લોકો બધા સુધારા કરવા તૈયાર 
છીએ. અમે લોકો વાળની ચોટી રાખશું, જનોઈ પહેરશું વગેરે વગેરે. પણ વિરામવખતે લોકોની વચ્ચે બેઠા હતા ત્યારે ખુલ્લે 
આમકહેતા હતા કે અમે બધા સુધારા કરશું, લગ્નમાં ચોરી અને મરણ પછી ચે, એટલે અગ્નિદાહ પણ કરશું, પીરાણામાં 
લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર અને ઉમિયામાંનું મંદિર પણ બનાવશું, પણ જોજો ભલા, પીરાણું કદીએ નહીં મુકીએ. બાવાને નહીં 
મુકીએ. આ છે ઇસ્લામી તાકિયાનો એક ઉમદા નમૂનો . જાહેરમાં મંચ ઉપર એક સંદેશો આપવો અને છુપી રીતે પોતાનો છૂપો 
એજન્ડા ચલાવવો. સતપંથી રતનશી લાલજી વેલાણીની વાતથી તેમની એટલે કે સતપંથ માટે અપનાવેલ ખુબ સારી 
રણનીતિના દર્શન થાય છે. તેઓએ જે રસ્તો બતાવ્યો, તેમાં તેઓ પીરાણા અને સતપંથ સાથે પોતાનું જોડાણ ટકાવી રાખી, 
સનાતનીઓ સાથે ભળવાની રણનીતિ ઉજાગર કરી છે. જેથી તેઓ હિંદુ છે તેવો દેખાવ કરી પોતાનું એટલે કે સતપંથનું 
અસ્તિત્વતો ટકાવી શકે, પણ સાથે સાથે ભવિષ્યમાં અન્ય હિંદુ લોકોને મુસલમાન સતપંથ ધર્મ તરફ વાળી શકવા માટે દરવાજો 
પણ ખુલ્લો કરી રાખ્યો છે. હંસરાજભાઈ ઇસ્લામી તાકિયાથી ખુબ સારી રીતે વાકેફ છે, પણ કોણ જાણે કેમ તેમના મગજમાંથી 
એ વાત, એ સમયે, કેમનીકળી ગઈ અને પોતે તાકિયાના શિકાર કેમ બની ગયા એ સમજવા જેવું છે. 


કદાચ એવી વાત આવે કે, સનાતની સમાજ “અડીયલ” નથી, તેવી છબી ઉભી કરવા માટે, સતપંથીઓને સમાજમાં 
ભેળવવાની પહેલ કરવા પગલું ભર્યું છે. તો ધ્યાન રહે કે આ વાત પણ ઉપજાવી કાઢેલ છે. કારણ કે આ મુદ્દા ઉપર ખુબ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ઊંડાણપૂર્વક વિસ્તૃત ચર્ચા અમલીકરણ સમિતિમાં થઇ ચુકી છે. સતપંથીઓને સનાતન સમાજમાં ભેળવવાની પહેલ વર્ષો 
પહેલાં થઇ છુકી છે જ. પરિણામશું આવ્યું તે આપણે બધાને ખબર છે. જ્યારે સમાજ સનાતની છે તેવી ચોખવટ કરતો ફેરફાર 
કેન્દ્રિય સમાજના બંધારણમાં કરવામાં આવ્યો ત્યારે તે બંધારણને ચેરિટીમાં કેસ કરીને સતપંથીઓએ અટકાવ્યું. સબુત તરીકે 
પોતે સતપંથી હોવા છતાં કેન્દ્રિય એટલે સનાતન સમાજના સભ્ય છે તેવું પુરવાર કરવા આપણે જ તેમને સભ્ય તરીકે લેવાની જે 
પહેલ કરેલ તે પહેલનો દુરુપયોગ કરી કોર્ટમાં પુરાવો રજુ કર્યો કે, તેઓ સતપંથી હોવા છતાં, કેન્દ્રિય સમાજના સભ્ય છે, માટે 
કેન્દ્રીય સમાજ સનાતની નથી. બીજો કિસ્સો છે, સતપંથી રતનશી લાલજી વેલાણીનો કે તેઓએ કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ 
હોવાનો ખોટો દાવો કર્યો છે અને ચેરિટીમાં સમાજ સામે કેસ કરેલ છે. બીજી ઘણી બધી વાતો છે, તે હમણાં જવા દો. આપણે તો 
સતપંથીઓને સંસ્થામાં સભ્ય બનાવીને પહેલ કરેલ છે. માટે હવે બીજુંપગલું ભરવાની ફરજ સતપંથીઓની છે, આપણી નથી. 
આજ દિવસ સુંધી સતપંથીઓએ કોઈ સકારાત્મક પહેલ કરી? ના આવા બધાજ પાંસાઓને ધ્યાનમાં રાખીનેજ એવો નિર્ણય 
લીધેલ હતો કે સતપંથીઓ પહેલાં કોર્ટકેસો પાછા ખેંચે, પછી આગળની વાત આગળ. પણ અમલીકરણ સમિતિના સભ્યો સાથે 
વિશ્વાસઘાત કરી નિર્ણય પ્રક્રિયાને નેવે મૂકીને જે હંસરાજભાઈએ આ કુત્ય કર્યું છે તેથી અમીલકરણ સમિતિને મજાકમાં ખપી 


ગઈછે. 


આપણા એટલે સનાતનીઓ પાસેથી પોતાને ગમતી પહેલ કરાવવા માટે અમુક લોકો પાસેથી એવી દલીલ કરાવવામાં આવે છે 
કે, વર્ષો પહેલાં ભારતના ઈતિહાસમાં જોશો તો દેખાશે કે અમુક હિંદુ લોકો ભૂલ કે મજબુરીથી મુસલમાન બન્યા બાદ, જયારે 
તેઓ પાછા હિંદુ બનવા માંગતા હતા, ત્યારે તેમણે હિંદુ ધર્મ ગુરુઓએ સ્વીકાર્યા નહીં. એટલે આજે મુસલમાનોની સંખ્યા 
ભારતમાં બહુજ વધી ગઈ છે. આ દલીલના આધારે સનાતનીઓને ભલામણ કરવામાં આવે છે, કે તમે પણ સતપંથીઓને 
પોતાના સમાજમાં સ્વીકારવાની પહેલ કરવી જરૂરી છે. આવી બૌધિક દલીલથી કોઈ પણ પ્રભાવિત થઇને અંજાઈ જાય. પણ 
ઊંડાણ પૂર્વક વિચારીએ તો જણાશે કે આ દલીલ ખોટી છે અને આપણને લાગુ નથી પડતી. દાખલામાં જણાવેલ લોકો 
મુસલમાનમાંથી હિંદુ બનવા માંગતા હતા પણ હિંદુઓ સ્વીકારવા તૈયાર ન હતા. પણ આપણા સમાજમાં આવું નથી. આપણે 
હિંદુબનવા માંગતા દરેક સતપંથીને ખુલ્લા મનથી સ્વીકારવા માંગીએ છીએ , પણ સતપંથીઓને હિંદુ બનવું નથી. પ્રશ્ન છે કે શું 
સતપંથીઓને સતપંથ છોડવો છે? સતપંથને સંપૂર્ણ રીતે છોડીને સનાતનમાં આવવું છે? અગર ના, તો પછી સતપંથીઓને 
સનાતન સમાજમાં ભેળવવા માટે પહેલ કરવાની વાત કયાંથી આવે? ઊલટું અહીં સનાતની સમાજ કહે છે કે તમે હિંદુ બનો, 
પણ સતપંથીઓને હિંદુ બનવું જ નથી. આથી તમને સતપંથની રમત સમજાશે કે આપણા પાસે પહેલ કરાવી, પોતાનું સતપંથ 
સાથેનું જોડાણ ટકાવી રાખી, સનાતન સમાજની ઓળખ મેળવી, પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાની આ એક સુનિયોજિત 
ચાલ છે. 


ઈતિહાસમાં આપણને મૂંઝવતા ઘણા પ્રશ્રોનો જવાબ છુપાયેલ છે . જયારે આવી પહેલ કરવાની વાત આવે છે, ત્યારે ભારતના 
ઈતિહાસમાં જોશું તો આપણને જવાબ મળી જાય છે. જ્યારે ભારત ઉપર મુસલમાન રાજાઓએ આક્રમણ કર્યું, ત્યારે તેઓ 
ભારતના રાજાઓને હરાવી શકતા નહિ. આ પરિસ્થતિમાં તેઓએ યુક્તિ કરી. તે યુક્તિ હતી દોસ્તીની પહેલ. લડાઈ કરવાથી 
કોઈ ફાયદો નથી, દોસ્તી રાખશું તો પ્રગતિ થશે, સંપ, સંગઠન, એકતા, પ્રેમ, ભાઈચારો વધશે , તો બધાંનું કલ્યાણ થશે, એવી 
મીઠી મીઠી લોભામણી અને સુફિયાણી વાતોમાં ભારતના રાજાઓ ને અંજાવી નાખતા. અને દોસ્તીની પહેલ કરવા પ્રેરાતા. 
લડાઈના મેદાનમાં દોસ્તીના નામે પહેલ કરવા ભેગા થતા અને મૌકો મળે એટલે ભારતના હિંદુ રાજાની પીઠ પાછળ વાર કરી 
વિદેશથી આવેલ મુસલમાન રાજાઓ ભારત પર કબજો કરવામાં સફળ થયા. આપણી સમાજમાં પણ આ રણનીતિ હાલની 
પરિસ્થિતિમાં પહેલું કામતો એ કરવું જોઈતું હતું કે પહેલાં આપણે ખાતરી કરવી જોઈતી હતી કે શું સનાતન સમાજમાં ભળવા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૩૩ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


હઝ 


માટેસતપંથીઓ સાચે ગંભીર છે કે નહિ. મોઢાંની શાબ્દિક વાતો નહીં, પણ વાસ્તવિક જમીન ઉપર શું શું પગલાં લીધા છે, તેની 
તપાસ કરવી જરૂરી હતી. આપણે સતપંથીઓને આપણી સંસ્થામાં લીધા, તો શું સતપંથીઓની ફરજ નથી કે તેઓ આપણા 
અમુક સનાતની ભાઈઓને તેમની સતપંથ સમાજમાં ટ્રસ્‍ટી કે સલાહકાર તરીકે લે? અને આ સનાતની ભાઈઓ દ્વારા 
સતપંથીઓને સનાતન સમાજમાં ભળવા માટે પ્રેરાય તેવા પ્રવચનો કરાવડાવે. કોઈ સનાતની સાધુને સતપંથ સમાજમાં 
બોલાવી સનાતન ધર્મની પ્રચાર કરાવડાવ્યો?. તેમને મોટીવેટ કરે, તેમના મુજવતા પ્રશ્નો દૂર કરીને સનાતન સમાજમાં ભળવા 
લોકોને આહવાન કરે તેવી વ્યવસ્થા ઉભી કરવી જોઈતી હતી. સતપંથીઓએ આવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી કરી આજ દિવસ સુધી. 
આવાં પગલાં અગર સતપંથીઓ નથી લેતા, તો તેનો મતલબ એમછે કે તેઓ પોતાની સતપંથ સમાજને ટકાવી રાખીને, પોતે 
સનાતન સમાજમાં ઘુસી, સનાતન સમાજમાં તોડફોડ કરવાની તેમની નીતિ છે. અથવા તો આવા લોકોનું પોતાના સમાજમાં 
કોઈ વજન પડતું નથી. તો પછી આવા લોકોને સનાતન સમાજમાં આમંત્રિત તરીકે લેવાનો કોઈ ફાયદો પણ નથી. તેમણે કહી 
દેવું જોઈએ કે, બીજાની વાત મુકો, પહેલાં તમે સનાતનમાં આવવા માંગતા હો તો આવી જાઓ. જે લોકો સતપંથમાં રહી જશે, 
તેના વિષે તમે ચિંતા મૂકી દો. સમાજ સક્ષમછે અને આ અંગે સમાજ પહોંચી વળશે. માટે સતપંથને છોડીને કાયમ માટે સનાતન 
સમાજમાં ભળી જાઓ. આવા અમુક પ્રશ્ન તેમની સામે મુકવાથી ખબર પડશે કે વાસ્તવમાં સનાતન સમાજમાં ભળવા તેઓ 
કેટલા ગંભીર છે. આવી નાની મોટી ઘણી બધી વાતો છે જેનો ઉપયોગ કરવાની હાલના સમયમાં સખત જરૂર છે. 


હંસરાજભાઈએ સતપંથ વિષે લીધેલ અન્ય પગલાંઓ વિષે આપની સમક્ષ એક બીજી વાત પણ રજુ કરવા માંગું છું. જ્યારે 
કેન્દ્રીય સમાજ મોડાસા મંદિરની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા માટેનું આમંત્રણને ના સ્વીકારીને પત્રિકામાં નામ છાપવાથી દુર રહેલ હતી, ત્યારે 
વાંઢાય ઉમિયાધામનું નામ છાપવાની અનુમતિ અને તેમનું આમંત્રણ સ્વીકારવા અંગે અમલીકરણ સમિતિ સાથે 
હંસરાજભાઈએ એક સભ્ય તરીકે ચર્ચા કે સહમતિ સાધવી જોઈએ ને? કેમ કોઈને વિશ્વાસમાં લીધા વગર વાંઢાયનું નામ 
વિવાદિત મોડાસા મંદિરમાં વાપરવા અનુમતિ આપી દીધી? તેમજ કેન્દ્રીય સમાજ જેવું વલણ લેવું કે શું કરવું તે હકીકતને પણ 
હંસરાજભાઈએ ધ્યાને લીધેલ નથી, તેનો પણ હું એક સમિતિના સભ્ય તરીકે મારી નારાજગી વ્યક્ત કરું છું. 


બીજી બાજુ હંસરાજભાઈના આ કૃત્યના કારણે મુખ્ય ઊંઝાની સમિતિના સભ્યોને એવો સંદેશો ગયો કે કેન્દ્રિય સમાજના 
પ્રતિનિધિઓને કદાચ વિશ્વાસમાં નહીં લઈએ તો ચાલશે, પણ હંસરાજભાઈને વિશ્વાસમાં લેશું તો કામથઇ જશે. આના કારણે 
કેન્દ્રિય સમાજની છબી ઝાંખી પડી છે. નિર્ણય લેવાની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયામાં કેન્દ્રિય સમાજના વલણ વિરુદ્ધ કામથવાથી કેન્દ્રિય 
સમાજની ગરિમાને નુકસાન થયું છે. પરિસ્થિતિ સુધારવા માટે ઊંઝાના આગેવાનોને એવો સંદેશો મળવો જરૂરી છે કે કેન્દ્રિય 
સમાજ જ સર્વોપરી છે. કેન્દ્રિય સમાજના વલણને અગર ધ્યાનમાં નહીં લઈએ તો આપણે પાર નહીં પડીએ. તેમને લાગવું 
જોઈએ હંસરાજભાઈ દ્વારા લીધેલ નિર્ણય ઉતાવળિયો અથવા તો કાચા વિચારનું પરિણામછે . જનતા કેન્દ્રિય સમાજ સાથે છે. 
માટેચુકાદાનો અમલીકરણ કરવો હશે તો સંપૂરણ અમલીકરણ સમિતિને વિશ્વાસમાં લીધા વગર નહીં થાય. 


વાંઢાયમાં માતાજીની સ્થાપનાને ૭૫ વર્ષ પૂર્ણ થવાની ખુશીમાં જે કાર્યક્રમ ટૂંક સમયમાં ચાલુ થવાનો છે, તેમાં સતપંથીઓ 
આપણી સાથે ઉભા રહીને ફોટાઓ પડાવશે. છાપાઓમાં સમાચારો છાપાવશે. પોતાની પરિસ્થિતિ મજબુત કરવા બધાજ 
હથકંડાઓ અપનાવશે. જેનાથી અન્ય સમાજો અને સંસ્થાઓમાં એવો સંદેશ જશે કે સતપંથીઓને હવે સનાતની સમાજ 
સ્વીકાર્ય કરે છે. આમથવાથી ભવિષ્યમાં આપણે સતપંથીઓને સનાતની સંસ્થામાંથી દૂર ન કરી શકીએ. કોર્ટમાં આવા ફોટાઓ 
અને અહેવાલોને પુરાવા તરીકે આપણા સામે રજુ કરશે. જે બહુજ ભયાનક સ્થિતિ હશે. બીજી બાજુ સતપંથ સમાજમાં એવો 
સંદેશ જશે કે આપણે કોઈ સુધાર કરવાની જરૂર નથી. આપણે જેમાં છીએ તે બરાબર છે. અગર આપણામાં એટલે કે સતપંથ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૩૪ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કંઇક ખોટું હોત, તો સનાતન સમાજ વાળા આપણને પોતાની સાથે ભેળવત નહીં . સતપંથમાં રહેશું તોય આપણું કંઇક અટકતું 
પણ નથી. તો પછી આપણે સતપંથમાંજ રહેવું જોઈએ. આમથવાથી સતપંથીઓને સનાતન સમાજમાં ભેળવવાનો ઉદ્દેશ પૂરો 
તો થશે નહીં, પણ તેની ઉંધી અસર પડશે અને સતપંથીઓ સતપંથ ન છોડવા માટે પ્રેરાશે. જે લોકો સતપંથ છોડ્યા વગર 
સનાતન સમાજમાં ભળશે, તે લોકોની નિષ્ઠા સતપંથમાં હશે અને સનાતન સમાજનો દુરુપયોગ પોતાને હિંદુ તરીકે બતાવી 
પોતાના મુસલમાની સતપંથ ધમને સુરક્ષિત રીતે ટકાવી રાખવામાં કરશે. 


જો આમથશે તો ભારત ભરમાં ચાલતી આપણી સનાતન સમાજની વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જશે. સંત ઓધવરામ, સંત 
દયાળદસજી, સંત વાલદસજી, વડીલ નારાયણ રામજી, રતનશી ખીમજી વગેરે દ્વારા નાખેલ સનાતન સમાજના પાયાને ખુબ 
મોટું નુકસાન થશે. જે જે સમાજોમાં સતપંથ સાથે વિવાદ ચાલે છે, તેની સામે લડનાર આપણા સનાતની ભાઈઓનું મનોબળ 
તૂટશે. મહામહેનતે હાલમાં ભારતભારમાં જ્યાં જયાં સનાતની સમાજો ચોખ્ખી થઈ છે, ત્યાં ત્યાં વિવાદો ફરીથી ઉભા થશે 
અથવા તો કરવામાં આવશે. માટે ગંભીરતા સમજવાની જરૂર છે અને જે ભૂલ થઇ છે, તેને સુધારવાની ખુબજ તાતી જરૂર છે. 


4૮- 


જેના પર હમણાંથી તત્કાલીક ધોરણે કામે લાગી જવા હું સર્વેને આહવાન કરુ છું. 


ખુબ સોચ વિચાર કર્યા પછી અને પરિસ્થિતિનો ગંભીર અભ્યાસ કર્યા બાદ, મારા રાજીનામાની સંભવિત અસરોને ધ્યાનમાં 
લીધા પછી, મને લાગે છે કે જો અમલીકરણ સમિતિમાં અવિશ્વાસનો માહોલ હશે, તો સમિતિ ક્યારેય સફળ નહિ થાય. 
સમિતિના દરેક સભ્યો અને ખાસ કરીને સક્રિય સભ્યને વિશ્વાસમાં ન લેવાય તો સમિતિમાં એક અવાજ નહીં થાય. જો 
અમલીકરણ સમિતિના દરેક સભ્યોને વિશ્વાસમાં લઇને સતપંથ વિષે નિર્ણય ના લેવાય, તેમજ પગલાં ભરવામાં ના આવે, તો 
પછી મારું આ અમલીકરણ સમિતિમાં રહેવું યોગ્ય નથી. સનાતની સમાજે જે વિશ્વાસ અને લાગણીથી મારા ઉપર જે 
જવાબદારી મુકેલ છે, તેને હું પાર નહીં પાડી શકું. અમલીકરણ સમિતિમાં અંદર રહું અને ખોટા નિર્ણયો થતા રહે, તો તે ખોટા 
નિર્ણયનો ભાગીદાર હું પણ ગણાઉ. મારે કોઈ પાપમાં પડવું નથી. સનાતની સમાજના વિશ્વાસ સાથે થતી રમત કે ગેરરીતીમાં 
હું ભાગ નહિ લઉં. એટલે વાંઢાયમાં થયેલ પ્રક્રિયાના વિરોધમાં હું મારું રાજીનામું આપું છું. સનાતની સમાજના સ્થાપક 
વડીલોના સિદ્ધાંતો અને મુલ્યોથી ભટકાઈને થનાર કોઈ કામમાં હું સહભાગી નહિ થાઉ. વાંઢાયમાં જે સતપંથીઓને લેવામાં 
આવેલ છે, તેમને સંસ્થામાંથી દૂર કરવાની મારી માંગણી છે. સાથે સાથે વિનંતી છે કે, વાંઢાયમાં માતાજીની સ્થાપનાના ૭૫ 
વર્ષના કાર્યક્રમમાં, અગર સતપંથીઓ સાથે હશે, તો તે કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રિય સમાજ, યુવાસંઘ અને મહિલાસંઘે ભાગ લેવાથી 
પહેલા ગંભીરતાથી વિચારી લેવું જોઈએ. 


મારે કોઈના સાથે અંગત વેરઝેર નથી. હંસરાજભાઈ માટે મને ખુબ માન સન્માન છે અને તેમને આદરણીય ગણું છું. પણ જયાં 
સિદ્ધાંતની વાત આવે છે ત્યાં હું સનાતની સિદ્ધાંત સાથે છું. સનાતની સિદ્ધાંતમાં કોઈ પણ રીતે બાંધછોડ કરવાના પક્ષમાં હું 
નથી. પછી ભલે સામે વળી વ્યક્તિ મારા ખુબજ નિકટ કે મારી માટે આદરણીય કેમન હોય. 


અમુક લોકોએ હંસરાજભાઈના બચાવમાં એવી દલીલ કરી કે હાલમાં આપણે હંસરાજભાઈના વિરુદ્ધમાં કોઈ કડક નિર્ણય 
લેશું, તો હંસરાજભાઈ માંડવી હોસ્ટેલ કાંડમાં , સમાજ વિરુદ્ધ નિર્ણય આપી દેશે. મારી સામે આવી મુંઝવણ ઉભી કરી, મને 
ચુપ કરવાના પ્રયતો થયા છે. માંડવી હોસ્ટેલ કાંડમાં હંસરાજભાઈ તેમજ વિરોધી ટીમના દરેક સભ્યોએ અનેક વખત સ્વીકારેલ 
છે કે મિલકત સમાજની છે અને સમાજને પાછી મળવી જોઈએ. ખુદ શ્રી શિવદાસ ગોવિંદએ વાંઢાયમાં મંચ ઉપરથી હાલની 
મીટીંગમાં પણ આ વાત કહી છે. સમાજે એક નહીં પણ અનેક દસ્તાવેજી પુરાવાઓ આ અંગે હંસરાજભાઈને પંચના રૂએ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૩ગ્પ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ક જે. 


આપેલ છે. જ્યાં સુંધી હંસરાજભાઈને હું ઓળખું છું, ત્યાં સુધી મને ખાતરી છે કે હંસરાજભાઈની વિચાર શ્રેણી એટલી નીચલા 
સ્તરની નથી કે વેર-ઝેરની ભાવનાથી પ્રેરાઈ સમાજ વિરુદ્ધ ખોટો નિર્ણય આપશે. માંડવી હોસ્ટેલની મિલકત કેન્દ્રિય સમાજની 
છે અને તેના સંચાલનના, ફરીથી કહું છું, કે તેના સંચાલન સહીતના તમામહક્કો માત્ર કેન્દ્રિય સમાજનાજ છે, એવો નિર્ણય 
હંસરાજભાઈ મારફતે આવશે, એવી મને પૂરે પૂરી ખાતરી અને શ્રદ્ધા હંસરાજભાઈ ઉપર છે. આવી રીતે હંસરાજભાઈ ઉપર 
માંડવી હોસ્ટેલ કાંડમાં વિશ્વાસ મુકીને, હું મારા મનની મુંઝવણને દૂર કરી શક્યો છું. 


હંસરાજભાઈ પાક્કા સનાતની છે, તેમાં મને કોઈ શંકા નથી. તેઓએ સનાતન સમાજના રક્ષણ માટે આગાઉ લીધેલ કડક 
નિર્ણયોને આપણે કોઈ ભૂલી શકીએ તેમનથી. ઘણી વખત તેઓએ પોતાની સુજબુજથી લેવાતા સંભવિત ખોટા નિર્ણયોથી 
સમાજને બચાવી છે. તેના માટે આપણે તેમના ત્રકણી છીએ . પણ મને લાગે છે કે છેલ્લા લગભગ એક વર્ષ પહેલાં , જ્યારથી 
તેમની સંગત બદલાઈ છે, ત્યારથી તેમના વ્યવહારમાં થયેલ બદલાવને લોકોએ નોંધ્યો છે . હંસરાજભાઈ ખુબ ચતુર છે. પણ 
તેમના સંગતમાં આવેલ નવા ભાઈઓ પણ ઓછા નથી. તે આપ સર્વે જાણો છો. બન્ને વચ્ચે સતત હોડ લાગી છે કે કોણ, કોને 
અને કેવી રીતે પ્રભાવમાં લે છે. બે પાંગતિયાઓના હાવભાવ અને વર્તન ઉપરથી એવું લાગે છે કે બક્ને સમજે છે કે તેને 
સામેવાળાને પ્રભાવમાં લઇ લીધા છે. પણ બક્ષે ભ્રમણામાં છે. બન્ને એટલા ચતુર છેને કે કોઈના પ્રભાવમાં લાંબા સમયે નહીં 
રહે. હમણાં ભલે પોતે મનમાં રાજી થતા હોય કે હું સફળ થયો. પણ સમાજ બધુજ મુક મને જોઈ રહી છે. છેલ્લે જે સમાજ સાથે 
રહેશે, તેજ સફળ થશે. સામેવાળાને થકાવી દેનારું સમાજનું સંયમ અને ધીરે ધીરે કસાતી પકડ સામે કોઈ લાંબા સમય સુધી ટકી 
નહીં શકે. મૂળ વાત પર આવું તો, મને લાગે છે કે હંસરાજભાઈનું માથું તેમના પાંગતિયાઓ કે નવા સંગતીયાઓએ ફેરવી 
નાખ્યું છે. રોજ રોજ દલીલો , વાતો કરી કરીને તેમના સનાતની તરીકે સ્પષ્ટ વિચારો પર કોઈ મુઝવણ અથવા તો કોઈક રમતનું 
ગ્રહણ લગાડી દીધું છે. નહીં તો હંસરાજભાઈ સનાતન મુદ્દે આવા ઉતાવળિયા કે કાચા નિર્ણય લઇજ ના શકે. આવા ખોટી 
સંગતના કારણે હંસરાજભાઈ જેવા વ્યક્તિ કે જે એકલા પ્રવાહ વિરુદ્ધ ઉભા રહીને સમાજને સાચો રસ્તો દેખાડનાર, આ 
હિંમતવાન માણસથી આવી ભૂલ કેમથાય? ન થાય. પણ ભૂલ થઇ છે. આ ભૂલને સુધારવાની અત્યંત જરૂર છે. ખોટા 
પાંગતિયાઓને બદલાવવાની જરૂર છે. 


હું ખાત્રી પૂર્વક કહું છું, કે માત્ર હું નહીં પણ સંપૂર્ણ સનાતની સમાજ હંસરાજભાઈને આજે પણ ચાહે છે. આજના 
હંસરાજભાઈને નહીં , પણ એક વર્ષ પહેલાના હંસરાજભાઈને. માટે હંસરાજભાઈને મારી બે હાથ જોડી, સર્વે વતી ખાસ હઠ 
પૂર્વક વિનંતી છે કે તેઓ એક વર્ષ પહેલા જેવા હતા, ખૂંખાર અને બધાને ગર્વ થાય તેવા, સનાતની તરીકે સાચા રૂપમાં સમાજ 
સાથે વ્યવહાર કરે. મારાથી ક્યાંક કડક કહેવાઈ ગયું હોય તો તે બદલ દિલગીર છું. હંસરાજભાઈ પ્રત્યે મને લાગણી છે અને 
તેમના પાસેથી મને બહુ મોટી આશા છે એટલે કદાચ કડક શબ્દો ક્યાંય કહેવાઈ ગયા હશે, તો મને માફ કરી દેશે એવો મને 
વિશ્વાસ છે. મારા આ આક્રોશને તેઓ એક સાચા સનાતની તરીકે ખુબ સારી રીતે સમજશે, તેમાં બે મત નથી. મેં જે કંઈ કહ્યું છે 
તે સમાજને અધર્મમાં જતી અટકાવવા માટે કહ્યું છે, તેના શિવાય કઈજ નથી, તે પણ તેઓ સમજશે. 


સમાજનો હું એક જવાબદાર નાગરિક તો છું, પણ તેની સાથે એક જવાબદાર કાર્યકર્તા પણ છું. મારી જવાબદારી માત્ર 
અમલીકરણ સમિતિના સદસ્ય પુરતી સીમિત નથી. તેની સાથે સાથે હું સમાજની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિનો કન્વીનર છું અને 
વિઝન ડેવેલોપમેન્ટ સમિતિના પાયાના બે સભ્યોમાંનો એક સભ્ય પણ છું. સમાજમાં કોઈ ખોટો સંદેશો ન જાય અને ગયો હોય 
તો તેને સુધારવા પ્રયતો કરવા એ મારી ફરજમાં છે. મારા ઉપર આખા સમાજની નજર હોય છે, જેનું મને ખુબજ ધ્યાન છે. 
સમાજના સ્થાપક વડીલોની જે સમાજ માટે દષ્ટિ હતી, તે દષ્ટિથી સમાજ ભટકાઈ ના જાય એનું પણ ધ્યાન રાખવાની વિઝન 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ડેવેલોપમેન્ટ સમિતિના જવાબદાર સભ્ય તરીકે મારી ફરજ છે. વાંઢાય ખાતે જે ગેરરીતિ થઇ છે તેના વિરુદ્ધમાં મારી ફરજ 
પ્રમાણે મારો આવાજ ઉઠાવવીને હું સમાજને એક ઉચ્ચ દાખલો પણ આપવા માંગું છું, જેની નોંધ આપ સૌ ખાસ લેશો. હું 
સમાજનો જીવ ઇું, સમાજ સાથે મને પ્રેમછે . માટેસમાજને નુક્સાન થાય તેવું હું ક્યારેય નહીં કરું એવી ખાતરી પણ રાખજો. 


આપશ્રીને વિનમ્ર અરજ છે કે આ પત્રને કારોબારી તેમજ સામાન્ય સભામાં વાંચનમાં લેશો. જેથી સમાજના લોકોને 
વસ્તુસ્થિતિની બરાબર જાણ થાય. પત્રને ટૂંકો રાખવાની ખુબજ કોશિશ કરી, પણ પત્ર ટૂંકો રાખવામાં સાચી વાત રજુ ન થાય 
તો તે પણ બરાબર ન કહેવાય એટલે બનતી કોશિશે જ્યાં જ્યાં શક્ય હતું ત્યાં ટૂંકમાં વાત રજુ કરેલ છે. આ પત્ર દ્વારા સમાજની 
આત્માને ઝંજોડવાનો મારો પ્રયાસ છે. સમાજની સતપંથ અંગે નિર્ણય લેવાની અને વિચાર કરવાની પધ્ધતિને સાચા રસ્તા પર 
લાવવાનો મારો પ્રયત્ છે. માટે સંપૂર્ણ પત્ર કારોબારી સમિતિમાં બધાની સમક્ષ વંચાય એ સમાજના હિતમાં હોઈ, આ પત્ર 


જાહેરમાં વંચાય તેવો મારો આગ્રહ છે. 


જય માતાજી, જય લક્ષ્મીનારાયણ સહ, 


લી. 
ચંદ્રકાંત કાંતિલાલ છાભૈયા 
નકલ રવાના: 


૧) શ્રી હંસરાજભાઈ દેવજી ધોળુ , ભુજ 

૨) ડો. શ્રી શાંતિલાલ મેઘજી સેંઘાણી , નખત્રાણા 

૩) શ્રીપ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેશરાણી, ખારઘર-નવી મુંબઈ 
૪) શ્રી વસંતભાઈ અરજણ ધોળુ, તલોદ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪૩૭ 


ટ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


ઉપરોક્ત ચંદ્રકાંત ભાઈના રાજીનામા ની મૂળ નકલ 


ચંદ્રકાંત કાંતિલાલ છાભૈયા - અમલીકરણ સમિતિમાંથી રાજીનામું - તા. ૦૮-ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ 


હું ખાત્રી પૂર્વક કહું છું, કે માત્ર હું નહીં પણ સંપૂર્ણ સનાતની સમાજ હંસરાજભાઈને આજે પણ ચાહે છે. આજના 
હંસરાજભાઈને નહીં, પણ એક વર્ષ પહેલાના હંસરાજભાઈને. માટે હંસરાજભાઈને મારી બે હાથ જોડી, સર્વે 
વતી ખાસ હઠ પૂર્વક વિનંતી છે કે તેઓ એક વર્ષ પહેલા જેવા હતા, ખૂંખાર અને બધાને ગર્વ થાય તેવા, 
સનાતની તરીકે સાચા રૂપમાં સમાજ સાથે વ્યવહાર કરે, મારાથી ક્યાંક કડક કહેવાઈ ગયું હોય તો તૈ બદલ 
દિલગીર છું. હંસરાજભાઈ પ્રત્યે મને લાગણી છે અને તેમના પાસેથી મને બહુ મોટી આશા છે એટલે કદાચ કડક 
શબ્દો ક્યાંય કહેવાઈ ગયા હશે, તો મને માફ કરી દેશે એવો મને વિશ્વાસ છે. મારા આ આક્રોશને તેઓ એક 
સાચા સનાતની તરીકે ખુબ સારી રીતે સમજશે, તેમાં બે મત નથી. મેં જે કંઈ કહ્યું છે તે સમાજને અધર્મમાં 
જતી અટકાવવા માટે કહ્યું છે, તેના શિવાય કઈજ નથી, તે પણ તેઓ સમજશે. 


સમાજનો હું એક જવાબદાર નાગરિક તો છું, પણ તેની સાથે એક જવાબદાર કાર્યકર્તા પણ છું. મારી જવાબદારી 
માત્ર અમલીકરણ સમિતિના સદસ્ય પુરતી સીમિત નથી. તેની સાથે સાથે હું સમાજની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિનો 
કન્વીનર છું અને વિઝાન ડેવેલોપમેન્ટ સમિતિના પાયાના બે સભ્યોમાંનો એક સભ્ય પણ છું. સમાજમાં કોઈ ખોટો 
સંદેશો ન જાય અને ગયો હોય તો તેને સુધારવા પ્રયત્નો કરવા એ મારી ફરજમાં છે. મારા ઉપર આખા 
સમાજની નજર હોય છે, જેનું મને ખુબજ ધ્યાન છે. સમાજના સ્થાપક વડીલોની જે સમાજ માટે દૃષ્ટિ હતી, 
તે દૃષ્ટિથી સમાજ ભટકાઈ ના જાય એનું પણ ધ્યાન રાખવાની વિઝાન ડેવેલોપમેન્ટ સમિતિના જવાબદાર 


સભ્ય તરીકે મારી ફરજ છે. વાંઢાય ખાતે જે ગેરરીતિ થઇ છે તેના વિરુદ્ધમાં મારી ફરજ પ્રમાણે મારો આવાજ 
) ઉઠાવવીને હું સમાજને એક ઉચ્ચ દાખલો પણ આપવા માંગું છું, જેની નોંધ આપ સૌ ખાસ લેશો. હું સમાજનો 


જીવ છું, સમાજ સાથે મને પ્રેમ છે. માટે સમાજને નુકસાન થાય તેવું હું ક્યારેય નહીં કરું એવી ખાતરી પણ રાખજો. 


આપશ્રીને વિનષ્ર અરજ છે કે આ પત્રને કારોબારી તેમજ સામાન્ય સભામાં વાંચનમાં લેશો. જેથી સમાજના 
લોકોને વસ્તુસ્થિતિની બરાબર જાણ થાય. પત્રને ટૂંકો રાખવાની ખુબજ કોશિશ કરી, પણ પત્ર ટૂંકો રાખવામાં સાચી 
વાત રજુ ન થાય તો તે પણ બરાબર ન કહેવાય એટલે બનતી કોશિશે જ્યાં જ્યાં શક્ય હતું ત્યાં ટૂંકમાં વાત રજુ 
કરેલ છે. આ પત્ર દ્વારા સમાજની આત્માને ઝંજોડવાનો મારો પ્રયાસ છે. સમાજની સતપંથ અંગે નિર્ણય લેવાની 
અને વિચાર કરવાની પધ્ધતિને સાચા રસ્તા પર લાવવાનો મારો પ્રયત્ન છે. માટે સંપૂર્ણ પત્ર કારોબારી સમિતિમાં 
બધાની સમક્ષ વંચાય એ સમાજના હિતમાં હોઈ, આ પત્ર જાહેરમાં વંચાય તેવો મારો આગ્રહ છે. 


જય માતાજી, જય લક્ષ્મીનારાયણ સહ, લી. 
દ 4 

4 હાહ 
ચંદ્રકાંત કાંતિલાલ છાભૈયા 


નકલ રવાના : 
છ ૧) શ્રી હંસરાજભાઈ દેવજી ધોળુ, ભુજ 
ર) ડો. શ્રી શાંતિલાલ મેઘજી સેંઘાણી, નખત્રાણા 


૩) શ્રી પ્રેમ્જીભાઈ ભાણજી કેશરાણી, ખારઘર - નવી નુંમ્બાઈ 
૪) શ્રી વસંતભાઈ અરજણ ધોળુ, તલોદ 


ડ્્/ 66 ક્વ ઝ્છઈ_ 


#થ): જ 77૦ ક“ દ 


“ઈ ૪/7/7૯ત્4-૦#૭ 
દી અપિલ ૬: ! પાટીદાર સમા*# 
[ઘાણા ભવન 
૩370 0015 


રૂના નસ રૂમના ડઝ 


22૬૯9 0(9 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૩૨૩૮ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ચંદ્રકાંતભાઈ છાભૈયાએ અમલીકરણ સમિતી માંથી રાજીનામું આપ્યા પછી તે અમલીકરણ સમિતી માંયના અન્ય ત્રણ સદસ્યો 
શ્રીમાન શ્રી ડો. શાંતિલાલ મેઘજી સેંઘાણી, શ્રી પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી અને ડો.વસંત ભાઈ ધોળુએ પણ કેન્દ્રીય સમાજને તા. 
૧૫.૦૨.૨૦૧૮ નાપોતાનાં રાજીનામાં આપ્યા હતાં . જો કે કેન્દ્રીય સમાજે તે રાજીનામાં સ્વીકાર્યાનોહતાં. 


તેત્રણે જણાએ રાજીનામું નીચે પ્રમાણે આપ્યું હતું 


તા.૧૫.૦૨.ર૦૧૮ 
પ્રતિશ્રી, 

માનનીય પ્રમુખશ્રી એવં સમસ્ત કારોબારી, 
શ્રીઅ.ભા.ક. ક. પાટીદારસમાજ, 

મુ. નખત્રાણા, જી. કચ્છ ભુજ. 


બિષયઃ ઊંઝાની અમલીકરણ સમિતી સંલગ્ન શ્રી સમાજની સમિતિના સભ્યપદેથી રાજીનામાં અંગે: 

જયભારત સહ જણાવવાનું કે તા. ૮.૧૦.૨૦૧૭ ના ઊંઝા સંસ્થાનો ચુકાદો આવેલ. તેના અમલની પ્રથમબેઠક તા. 
૭.૦૧.૨૦૧૮ ના સોલામાં મળેલ. જેમાં નક્કી થયેલ કે સતપંથીઓએ જે કેસ કરેલા છે તે પાછા ખેંચાય પછી ચુકાદાના અન્ય 
મુદ્દે કાર્ય કરવું. તેમછતાં ઉપરવટ જઈ શ્રી હંસરાજભાઈએ અમલીકરણ સમિતિને વિશ્વાસમાં લીધા વીના વાંઢાય કમિટીમાં 
સતપંથીને લેવાતાં અમારા પર અનેક ફોન તથા રૂબરૂમાં સમાજના લોકો સવાલો કરે છે. આમબહુ મોટી ગેરસમજો ઉભી થઇ 
છે. અમને જણાયું કે અમારી ફરજ યોગ્ય રીતે અમે બજાવી શક્યા નથી. તે અમારી જવાબદારી સમજી આપ પ્રમુખશ્રીને અમારું 
રાજીનામું મોકલી આપીએ છીએ. 


શ્રી વિશ્રામબાપાની ગોકળિયું નહિ છોડવાની ચળવળથી લઈ શ્રી કેસરા પર્મેશ્વરાની પીરાણાના ફતવા સામે સૌ પ્રથમજ્ઞાતિને 
તોડી સ્વામીનારાયણ ધર્મ સ્વીકારવાની ચળવળ, પછી શ્રી નારાયણ બાપાએ સતપંથમાં કોઈ સુધારા થઈ શકે તેમનથી તે 
ખાત્રીથી દેહશુધ્ધી બાદ જ સનાતની ચળવળ, શ્રી રતનશીબાપાની સતપંથને છોડીને જ લક્ષ્મીનારાયાણમાં ભળી જવા 
ચળવળ, સંત શ્રી લાલરામજીની શીખથી તેના શિષ્ય સંત શ્રી ઓધવરામની લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરો બંધાવવાની ચળવળ, 
તેમઅનેક ભાઈઓએ, આટલું જ નહિ મહિલાઓએ પણ સતપંથ છોડી દેવા ચળવળો ચલાવી છે. તે ચળવળકારોને આપણે 
પૂજીએ છીએ છતાં તેમના સિદ્ધાંતોની વિરુધ્ધ હાલ વાંઢાયમાં સતપંથીઓ ને સમાવા જેવી અનેક ભૂલોથી જ્ઞાતિમાં મોટી 
ગેરસમજો ઉભી કરીએ છીએ. હિંદુ સનાતન ધર્મના મુખ્ય ચારે ચાર શંકારાચાર્યો, સંત શ્રી લાલરામજી, સ્વામીનારાયણ ના 
સ્વામી શ્રી મુક્તાનંદજી જેવા ઘણા સંતોએ કહ્યું કે સતપંથ દ્વારા હિન્દુને નામે હિંદુઓને ભોળવી લોકોને ગુમરાહ કરી 
મુસ્લિમબનાવવાનું મોટું ષડયંત્ર છે. સતપંથમાં સુધારો શક્ય જ નથી એ આપણા પૂર્વજોએ સ્પષ્ટ કહેલ છે. ખુદ 
ઓધવરામમહારાજે તે કાવતરાનો ભોગ આપણી જ્ઞાતિ ન બને માટે માત્ર સનાતાનીઓ ને જ વાંઢાયનું મા ઉમિયાનું મંદિર 
સોંપેલ. તેના એતિહાસિક પુરાવાઓ મોજુદ છે. આમવાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન સનાતની લોકોનું જ છે. સઘળી તે 
બાબતોની શ્રી હંસરાજ ભાઈને જાણકારી છે. એટલું જ નહે આ વિગતો એક બેઠકમાં તેમણે વાંચી સંભળાવેલ. તેવી 
હકીકતોની અન્ય હોદેદારોને જાણ નથી હોતી અથવા જાણ હોવા છતાં સતપંથીને સમાવે છે, આથી ખોટા મેસેજ જાય છે કે 
વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન બધાનું (સનાતનીઓનું અને સતપંથીઓનું સહિયારું) છે. આમસતપંથ છોડી દેશે તે ભાવથી 
કેન્દ્રીય સમાજમાં સમાવાની શરતો હતી. તે સતપંથીઓ જ હવે ખોટો દાવો કરે છે કે કેન્દ્રીસસમાજ એ સતપંથીઓની પણ છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૩૯ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


બધી હકીકતો શ્રી હંસરાજભાઈ સારી રીતે વાકેફ હોઈ સતપંથીઓ અંગે સિધ્ધાંતોમાં બાંધછોડ કરતા નથી, તેથી તેમને સહન 
કરવાનું આવે છે. છતાં નવા નવા અખતરા કોઈના કહેવાથી કરે તે શંકા ઉપજાવે છે. કેમકે જ્યારે જ્યારે ઊંઝા સંસ્થાનના 
વડાઓ આપણા સમાજમાં આવે છે ત્યારે ખાસ ભાર મુકીને કહેતા હોય છે કે નવી મિલકતોમાં સતપંથીઓને ભેળા રાખશો 
નહીં. તેવો ચુકાદો પણ છે તે મુજબ કેસો પરત ખેંચાય પછી જ સતપંથીઓને ભેળવવા અંગે વિચારાશે. પ્રથમ સોલા કેમ્પસની 
બેઠકમાં શ્રી હંસરાજભાઈની હાજરીમાં જ નક્કી થયું છે. 


જે સતપંથીઓ ચોરી ને ચેહ કરે તો સમાવા તે ૧૯૪૫ ના સમયની જરૂર હતી. પછી ૧૮ ને ૧૯ મી કલમ પાળે તો સમાવા તે 
૧૯૪૦ ના સમયે જરૂરી હતું. પછી સતપંથ છોડશે તેવી ભાવનાએ તેને સમાવા તે કેન્દ્રીય સમાજે છૂટ આપેલ. તે પછી 
સતપંથને છોડી ને જ આવે નહીતર સતપંથીને સમાવા નહીં, તે ૨૦૧૦ ના સમયે શ્વેતપત્રની જરૂર પડી. તેનું કારણ એ છે કે 
કેન્દ્રીય સમાજના સ્વર્ણિમમહોત્સવ પહેલાં અને પછી સતપંથ વિવાદ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો. ત્યારે સમાજના ધુરીણોએ 
સમાધાનના ખુબ પ્રયતો ક્યા, પણ સફળતા મળી નહીં, ઉપરથી સમાધાન બેઠકમાં જ સતપંથીઓના કેસમાં પોલીસે શ્રી 
રમેશભાઈ વગાડીયાની ધરપકડ કરતાં પરિસ્થિતિ વિકટ બની. એવી તેવી અનેક સમશ્યાઓ , પોલીસ ફરિયાદો અને કોર્ટકેસો 
વડે સતપંથના લોકો આપણામાં હાડમારી ઉભી કરે છે. 


તેમાં અમુક બૌધિકો સમાજમાં ધર્મ ન લાવો એવી ભ્રમણા ફેલાવે છે. જરા વિચારો શું ધર્મ વિના સમાજ ચાલી શકે?? તો એવા 
ભ્રમઉભા કરવાનો અર્થ શું? સમાજમાં ધર્મના ઝઘડા ન હોય, સમાજમાં સંપ જોઈએ તે ફક્ત ડાહી ડાહી રૂપાળી વાતો જ છે. 
તેવી ડાહી વાતો, વિચારો કે આદર્શો અથવા સંપ કોને કહેવો તે અમે બધા જ સમજીએ છીએ. તે ભ્રમિત સતપંથીઓની 
તરફદારી ખોટા નિર્ણયો કરાવે છે, તેથી મોટે પાયે વિવાદો વકરે છે. આમ આખરે શ્રી સમાજને ઊંઝા ખાતે મા ઉમાના 
દરબારમાં રજૂઆતની નોબત આવી, ઊંઝા સંસ્થાને લવાદ સમિતિનું ગઠન કર્યું. આમસતત બે વર્ષના મંથન બાદ 
તા.૮.૧૦.ર૦૧૭ ના મા ઉમાના ગર્ભ ગ્રહમાં બંને પક્ષોને સાથે બેસાડીને તે એતિહાસિક ચુકાદો આપેલ છે. ત્યાંજ બંને 
પક્ષોએ મા ઉમાના ચુકાદાનો સહર્ષ સ્વીકાર કરેલ. 


આ ચુકાદાને આવકારતાં કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખશ્રીના જાહેર માધ્યમોમાં સમાચારો આવેલ છે. પરંતુ હજુ સતપંથના પ્રમુખ કે 
તેના અગ્રણીઓનો ઊંઝા ઉમિયા માતાજી દ્વારા આવેલ ચુકાદાને સ્વીકારતો કોઈ જાહેર ખુલાશો જાણવા મળેલ નથી. જો નક્કી 
કરેલા સિધ્ધાંતો અને ઉદ્દેશ્યોને આપણે જ તોડીએ તો તેની જ્ઞાતિ પર બહુ મોટી ગેરસમણો ઉભી થાય છે. તે ગંભીર સ્થિતિને શ્રી 
ચંદ્રકાંત ભાઈએ તેના રાજીનામાં માં સારી પેઠે વણી છે. તે જો બૌધિકો કે સતપંથીઓને સમજાશે તો!!! માટે સતપંથીઓની 
વકીલાત કરવાનું જો અમુક લોકો બંધ કરે તો બધા સતપંથીઓ સનાતની થઇ જાય તેમછે. જેને નથી થવું તે અલગ જ્ઞાતિ તરીકે 
રહે અને જ્યારે સમજાય ત્યારે સતપંથ છોડીને આવે તેને માટે દરવાજા કાયમ ખુલ્લા જ છે આ સિધ્ધાંત સમજણ બૌધિકોને 
સમજાઈ જાય તો સમાજમાં સંપ કાયમ રહેશે. 


અમારો આપ સૌ કારોબારી સભ્યો અને હોદ્દેદારોને ખાસ આગ્રહ છે કે શ્રી ચંદ્રકાંત ભાઈના તા. ૮.૦૨.૨ર૦૧૮ નું સંપૂર્ણ પણે 
વાંચન કરવામાં આવે તેમજ આપણી જ્ઞાતિના માસિક પત્રોમાં જાહેર કરવામાં આવે. શ્રી હંસરાજભાઈ સનાતનના પ્રખર 
સમર્થક છે અને સતપંથના ભાઈઓની ચાલને સારી પેઠે જાણે છે. છતાં આવું કરવા પાછળ તેમનો ઈરાદો શુધ્ધ હશે જ પરંતુ 
સતપંથીઓને ભૂતકાળમાં આવી તકો અનેક વાર આપવા છતાં શ્રી સમાજ સાથે અને જ્ઞાતિ સાથે અસામાજિક વૃત્તિ થી જ વર્ત્યા 
છે તેવું દેખાઈ આવે છે. જેનો પણ શ્રી ચંદ્રકાંત ભાઈએ તેના રાજીનામાં માં અમુક ઉલ્લેખ કરેલ છે. આથી આ રાજીનામાં નું 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૪૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


જાહેરમાં વાંચનથી અમુક અંશે ગેરસમજણો થતી અટકશે. 
એજલી. 

ડો, શાંતિલાલ સેંઘાણીની સહી 

પ્રેમજી કેસરાણીની સહી 

ડો. વસંતભાઈધોળુની સહી 


નક્લરવાનાઃ ૧) શ્રી હંસરાજભાઈ દેવજી ધોળુ 
ર) શ્રી કાંતિલાલ છાભૈયા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૪૧ 


ટ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


ઉપરોક્ત ત્રણ જણ ના રાજીનામા ની મૂળ નકલ 


તા.- ૧૫/૦૨/૨૦૧૮ ર 


પ્રતિશ્રી, 

માનનીય પ્રમુખશ્રી એવમ્‌ સમસ્ત કારોબારી, 
અ. ભા. ક. ક. પાટીદાર સમાજ. 

મું. નખત્રાણા, જી. કચ્છ, ભુજ. 


વિષય - ઊંઝાની અમલીકરણ સમિતિ સંલગ્ન શ્રીસમાજની સમિતિને સભ્યપદેથી રાજીનામાં અંગે, 


જયભારત સહ જણાવવાનું, તા.૮/૧૦/૨૦૧૭ના ઊંઝા સંસ્થાને ચુકાદો આવેલ. તેના અમલની પ્રથમ 
બેઠક તા.૭/૧/૨૦૧૮ના ઉમા કેમ્પસ સોલામાં મળેલ. જેમાં નક્કી થયેલ કે સતપંથીઓખે જે કેસ કરેલા છે તે 
પાછા ખેંચાય પછી ચુકાદાના અન્ય મુદ્દે કાર્ય કરવું. તેમ છતાં ઉપરવટ જઈ શ્રી હંસરાજભાઈએ અમલીકરણ 
સમિતિને વિશ્વાસમાં લીધા વિના વાંઢાય કમીટીમાં સતપંથીને લેવાતાં અમારા પર અનેક ફૉન તથા રૂબડ્માં 
સમાજના લોકો સવાલો કરે છે. આમ બહુ મોટી ગેરસમજો ઊભી થઈ છે મને જણાયું કે મારી ફરજ યોગ્ય રીતે 

9% બજાવી શક્યો નથી. તે મારી જવાબદારી સમજી આપ પ્રમુખશ્રીને અમારું રાજીનામું મોકલી આપીએ છીર.. 


શ્રી વિશ્રામબાપાની ગોકુળીયું નહિ છોડવાની ચળવળ થી લઈ શ્રી કેસરા પરમેશ્વરાની પેરાણાન! ફ::વા 
સામે સૌ પ્રથમ જ્ઞાતિને તોડી સ્વામીનારાયણ ધર્મ અંગીકારની ચળવળ, પછી શ્રી નારાયણ બાપાએ સતપંચ્મ્યાં 
કોઇ સુધારા થઈ શકે તેમ નથી તે ખાત્રીથી દેહશુદ્ધી બાદ જ સનાતની થવાની ચળવળ, શ્રી રતનશીબાપન્‍| 
સતપંથને છોડીને જ લક્ષ્મીનારાયણમાં ભળી જવા ચળવળ, સંતશ્રી લાલરામજીની શીખથી તેમના શિષ્ય યંત 
શ્રી ઓધવરામની લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરો બંધાવાની ચળવળ, તેમ અનેક ભાઈઓ એટલું નહિ મહિલાઓએ 
પણ સતપંથ છોડી દેવા ચળવળો ચલાવી છે. તે ચળવળકારોને આપણે પૂજીએ છીએ છતાં તેમના સિડ્ધાં તોનો 
વિરુદ્ધ હાલ વાંઢાયમાં સતપંથીને સમાવા જેવી અનેક ભૂલોથી જ્ઞાતિમાં મોટી ગેરસમજો ઊભી કરીએ છીએ. 


હિદુ સનાતન ધર્મના મુખ્ય ચારે-ચાર શંકરાચાર્યો, સંત લાલરામજી, સ્વામીનારાયણના સ્વામો 
મુકતાનંદજી જેવા ઘણા સંતોએ કહ્યું કે સતપંથ દ્વારા હિન્દુને નામે હિન્દુને ભોળવી લોકોને ગુમરાહ કરી મુસ્લીમ 
બનાવાનું મોટું ષડયંત્ર છે. સતપંથમાં સુધારો શક્ય જ નથી ખે આપણા પૂજ્ય પૂર્વજોએ સ્પષ્ટ કહેલ છે. ખુ* 
60 ઓતપવરામ મહારાજે તે કાવતરાંનો ભોગ આપણી જ્ઞાતિ ન બને માટે માત્ર સનાતનીને જ માં ઉમાનું મદે ર 
સોંપેલ. આમ વાંઢાય સંસ્થાન સનાતની લોકોનું જ છે. સઘળી તે બાબતોની શ્રી હંસરાજભાઇને જાણકારી છે. 
એટલું નહિ આ વિગતો એક બેઠકમાં તેમણે વાંચી સંભળાવેલ. તેવી હકીકતોની અન્ય હોદ્દેદારો જાણ નથી 
હોતી અથવા જાણ હોવા છતાં સતપંથીને સમાવે છે, આથી લોકોમાં ખોટા મેસેજ જાય છે કે વાંઢાય સંસ્યાન 
બધાનું છે. આમ સતપંથને છોડી દેશે તે ભાવથી કેન્દ્રીય સમાજમાં સમાવાની શરતો હતી. પરંત્‌ તે સત્પંથ 
જ હવે ખોટો દાવો કરે છે કે કેન્દ્રીય સમાજ એ સત્પંથીની પણ છે. 
બધી હકીકતોથી શ્રી હંસરાજભાઈ સારી રીતે વાકેફ હોઇ સતપંથીઓ સંગે સિડ્ધેતોમાં બાંધછોડ કરતા 
નથી, તેથી તેમને સહન કરવાનું આવે છે. છતાં નવા નવા અખતરા કોઇના કહેવાથી કરે તે શંકા ઉપજાવે છે. 
કેમકે જ્યારે જ્યારે ઊઝા સંસ્થાનના વડાઓ આપણા સમાજમાં આવે છે ત્યારે ખાસ ભાર મૂકીને કહેતા હોય 
છે કે નવી મિલ્કતોમાં સતપંથીને ર!ખશો નહિ. તેલો ચુકાદો પણ છે તે મુજબ કેસો પરત ખેંચાય પછીજ 
સતપંથીને ભેળવવા અંગે વિચારાશે તેવું પ્રથમ સોલા કેમ્પર્શની બેઠકમાં શ્રી હંસરાજભાઇની હાજરીમાંજ નક્ટી 
થયું છે. 
જે છૈ સતપંથીઓ ચોરી ને ચેઠ કરે તો સમાવા તે ૧૯૪૫ના સમયની જરર રૈ હતી, પછી ૧૮ ને 5૯ કહ 


ક 
નમ ઝ૦--- ર. ક ર ફિર “ઝપ- ળ - 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૪રે 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


1 તો સમાવા તે ૧૯૬૦ના સમયે જરૂરી હતું. પછી સતપંથ છોડશે તે ભાવે તેને સમાવા તે કેન્દ્રીય સમાજે 
છૂટ આપેલ. તે પછી સતપંથને છોડીને જ આવે નહિતર સતપંથીને સમાવા નહિ તે ૨૦૧૦ના સમયે શ્વેતપત્રની 
જરૂર પડી. તેનું કારણ એ છે કેન્દ્રીય સમાજના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ પહેલાં અને પછી સતપંથ વિવાદ 
ચરમસીમાએ પહોંચ્યો. ત્યારે સમાજના ધૂરીણોએ સમાધાનના ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા, પણ સફળતા મળી નહિ. 
ઉપરથી સમાધાન બેઠકમાંજ સતપંથીઓના કેસમાં પોલિસે શ્રી રમેશભાઈ વાગડીયાની ધરપકડ કરતાં 
પરિઃસ્યેતિ વિકટ બની. એવી-તેવી અનેક સમસ્યાઓ, પોલીસ ફરીયાદો અને કૉર્ટ કેસો વડે સતપંથના લોકો 
આપણામાં હાડમારી ઊભી કરે છે. 


તેમાં અમુક બૌદ્ધિકો સમાજમાં ધર્મ ન લાવો એવી ભ્રમણા ફેલાવે છે. જરા વિચારો શું ધર્મ વિના સમાજ 
ચાલી શકે?? તો એવા ભ્રમ ઊભા કરવાનો અર્થ શું?? સમાજમાં ધર્મના ઝઘડા ન હોય, સમાજમાં સંપ જોઇએ 
તે ડાહી રૂપાળી વાતો જ છે. તેવી ડાહી વાતો, વિચારો કે આદર્શો અથવા સંપ કોને કહેવો તે અમે બધા જ 
સમ એ છીએ. તે ભ્રમિત સતપંથીની તરફદારી ખોટા નિર્ણયો કરાવે છે, તેશ્રી મોટે પાયે વિવાદો વકરે છે. 
આમ આખરે શ્રીસમાજને ઊંઝા ખાતે મા ઉમાના દરબારમાં રજૂઆતની નોબત આવી, ઊંઝા સંસ્થાને લવાદ 
સમિતિનું ગઠન કર્યું. આમ સતત બે વર્ષનું મંથન બાદ તા.૮/૧૦/૨૦૧૭ના માં ઉમાનાં ગર્ભગૃહમાં બન્ને પક્ષોને 
સાથે બેસાડીને તે એતિહાસિક ચુકાદો આપેલ છે. ત્યાં જ બન્ને પક્ષોએ મા ઉમાના ચુકાદાનો સહર્ષ સ્વીકાર 
કરેલ. 


આ યુકાદાને આવકારતા કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખશ્રીના જાહેર માધ્યમોમાં સમાચારો આવેલ છે. પરંતુ 
હજુ સતપંથના પ્રમુખ કે તેના અગ્રણીઓનો ઊંઝા માતાજી દ્વારા આવેલ ચુકાદાને સ્વીકારતો કોઇ જાહેર ખુલાસો 
જાણવા મળેલ નથી. જો નક્કી કરેલા સિદ્ધાંતો અને ઉદ્દેશ્યોને આપણે જ તોડીએ તો તેની જ્ઞાતિ પર બહ્‌ મોટી 
ગેરસમજો બને છે. તે ગંભીર સ્થિતિને શ્રી ચંદ્રકાંતભાઇએ તેનાં રાજીનામામાં સારી પેઠે વણી છે. તે જો બૌદ્ધિકો 
કે સતપંથીને સમજાશે તો.!!! માટે સતપંથની વકીલાત કરવાનું જો અમુક લોકો બંધ કરે તો બધા સતપંથીઓ 
સનાતની થઈ જાય તેમ છે. જેને નથી થવું તે અલગ જ્ઞાતિ તરીકે રહે જ્યારે સમજાય ત્યારે સતપંથ છોડીને 
આવે તેને માટે દરવાજા કાયમ ખુલ્લા જ છે. આ સિદ્ધાંત બૌદ્ધિકોને સમજાઈ જાય તો સમાજમાં સંપ હશે. 


અમારો આપ સૌ કારોબારી સભ્યો અને હોદ્દેદારોને ખાસ આગ્રહ છે કે શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈના તા. 
૦૮-૦૨-૨૦૧૮નું રાજીનામાનું સંપુર્ણ વાંચન કરવામાં આવે તેમજ આપણી જ્ઞાતિનાં માસિકપત્રોમાં જાહેર 
કરવામાં આવે. શ્રી હંસરાજભાઇ સનાતનના પ્રખર સમર્થક છે અને સતપંથીઓની ચાલને સારી પેઠે જાણે છે. 
છતાં આવું કરવા પાછળ તેમનો ઈરાદો શુદ્ધ હશેજ પરંતુ સતપંથીઓને ભૂતકાળમાં આવી તકો આપવા છતાં 
શ્રીસતાજ સાથે અને જ્ઞાતિ સાથે અસામાજિક વૃત્તિથીજ વર્ત્યા છે. જેનો પણ શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈએ તેનાં 
રાજીનામામાં અમુક ઉલ્લેખ કરેલ છે. આથી આ રાજીનામાનું જહેર સભામાં વાંચનથી અમુક અંશે ગેરસમજો 
થતી અટકશ્ઞે. 

એજ લી. 


/ [વક 
પ્‌ 


નવના નજ નડે ગ્ક્ત્ન્ડ્‌ છ 
ડૉ. શાંતોલાલ સેંઘાણ પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી ડો. વસંતભાઈ ધોળુ 


નકલ રવાના: ૧) શ્રી હંસરાજભાઈ દેવજી ધોળુ 


૨) શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ કાંતિલાલ છાભૈયા 


૩8૯2072 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૪૩ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ચંદ્રકાંતભાઈ છાભૈયાની અમલીકરણ સમિતિમાંથી રાજીનામા બાબતે હંસરાજ ભાઈ દેવજી ધોળુ સાથે થયેલ ગેરસમજણ 
બાબતે ખુલાસો થતાં ચંદ્રકાંત ભાઈએ હંસરાજભાઈને લખેલ પત્ર. 


ચંદ્રકાંત કાંતિલાલ છાભૈયા 

સતપંથ વિષે ઊંઝાના નિર્ણયને અમલ કરાવવા 
બનેલ - અમલીકરણ સમિતિનો એક સભ્ય, 
હાલ મુંબઈ. 

મો.: ૯૮૩૩૬૯૧૮૦૯૯ 

તાઃ ૨૩-માર્ચ-૨૦૧૮ 


પ્રતિ, 

શ્રી હંસરાજ દેવજી ધોળુ 
અમલીકરણ સમિતિના સદસ્ય, 
હાલ ભુજ. 
મોઃ૯૮૨૪૦૩૫૯૩૭ 


જય માતાજી, જય લક્ષ્મીનારાયણ, 
વિષયઃ અમલીકરણ સમિતિમાંથી સભ્યો દ્વારા આપેલ રાજીનામાઓ અંગે તા. ૧૭-માર્ચ-૨૦૧૮ના અમદાવાદ સ્થિત સોલા 
કેમ્પસમાં કેન્દ્રિય સમાજ, યુવાસંઘ , ઉમિયા માતાજી વાંઢાય તેમજ સમાજના અન્ય આગેવાનો સાથે થયેલ સંયુક્ત બેઠક વિષે 


સૌ પ્રથમ, મારા દ્વારા તા. ૦૮-ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ ના આપવામાં આવેલ રાજીનામા પત્રની નકલ આપને મળ્યા બાદ આપે જે 
તા. ૨૧-ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ના સામેથી મને ફોન કરીને મારી પીઠ થાબડી હતી અને મારું મનોબળ વધાર્યું હતું, તે બદલ હું 
તમને ધન્યવાદ આપું છું. આપના એ શબ્દો મારા મનમાં ખૂંચી ગયા છે, જેમાં આપે કહ્યું કે આ પત્ર લખવા પાછળ ખુબ મોટી 
હિંમતની જરૂર હોય છે, સમાજના દરેક વ્યક્તિ જો આવી [હૈંમત કરે અને આવા પત્રો વધુમાં વધુ લખે તો સમાજની બધીજ 
સમસ્યા બહુ જલદી દૂર થઇ જશે. વધુમાં આપે મારા પત્રથી ખુશ થઇને જણાવ્યું હતું કે આ પત્રનો હું સકારાત્મક એટલે કે 
પોસિટીવ રીતે ઉપયોગ કરીશ અને આ પત્રને જ્ઞાતિમાં સાચી જાગૃતિ લાવવામાં ઉપયોગ કરીશ. ઉમિયા માતાજી ઊંઝા પર 
ચુકાદાનું અમલીકરણ કરાવવા, વધુ દબાણ લાવવા માટે પણ મારા પત્રનો ખુબ સારો ઉપયોગ લેશો એવી વાતોથી મારા મનમાં 
કોઈક ખૂણે ઊંડાણમાં પડેલી ભીતિ કે ક્યાંક હંસરાજભાઈ મારા પત્રનો ગલત અર્થ તો નહીં કાઢેને, એ ભીતિ, તમારા આવા 
શબ્દો થી દૂર થઇ છે. 


મારા રાજીનામા પછી, અમલીકરણ સમિતિના અન્ય ત્રણ સભ્યો એટલે કે ડો. શ્રી શાંતિલાલ સેંઘાણી, શ્રી પ્રેમજીભાઈ 
કેશરાણી, ડો. શ્રી વસંત ધોળુએ પણ સમિતિમાંથી તા. ૧૫-ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ના રાજીનામાઓ આપી દીધેલ હતા. પાંચ 
જણની આ સમિતિમાંથી જ્યારે ચાર જણ એક સાથે રાજીનામા આપી દે, તો સ્વાભાવિક છે કે તેના પ્રત્યાઘાતો બહુ મોટા પડી 
શકે. આ ચિંતાને લઈને તા. ૧૭-માર્ચ-૨૦૧૮ના અમદાવાદ સોલા કેમ્પસમાં કેન્દ્રિય સમાજ, કેન્દ્રિય યુવાસંઘ, ઉમિયા 
માતાજી વાંઢાય તેમજ સમાજના અન્ય જવાબદાર આગેવાનોની જે બેઠક થયેલ હતી, તેમાં આપે જે સકારાત્મક ભૂમિકા ભજવી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૪૪ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


હતી, તેના માટે આપને હૃદયથી ધન્યવાદ આપવા આ પત્ર લખું છું. 


ઉમિયા માતાજી વાંઢાયની કારોબારીમાં સતપંથીઓને આમંત્રિત તરીકે લેવાથી ઉપસ્થિત થયેલ પરિસ્થિતિને હવે પછી કેવી 
રીતે સનાતની સમાજ [હિતમાં સકારાત્મક રીતે ફેરવી શકાય એ ઉપાયને રજુ કરી આપે એક ઉમદા કુનેહનો પરિચય આપ્યો છે, 
તે ખરેખર ખુબજ સારી વાત છે. ઉમિયા માતાજી ઊંઝા પર દબાણ લાવવા તેવીજ રીતે સતપંથ વાળાઓ પર પણ દબાણ 
લાવવાની વાતથી હાજર સર્વે લોકો સંતુષ્ટ થયા. સતપંથ વાળા કોઈ સકારાત્મક પગલાં, જેવાં કે પહેલાં કોર્ટ કેસ પાછા ખેંચવા 
અને ત્યાર બાદ ઊંઝાના ચુકાદા પ્રમાણે પગલાં જો નહીં ભરે તો ઉમિયા માતાજી વાંઢાયમાંથી પણ સતપંથવાળાઓને 
આમંત્રિતમાંથી કાઢી નાખશું , તેવી રજૂઆત કરેલ, જેનાથી બેઠકનું વાતાવરણ સુધરી ગયું, એ પણ ખૂબ સારી વાત કહેવાય. 


ભારતભરમાં ફેલાયેલો આપણો સમાજ અને તેની ઘટક સમાજોમાં, જે ખોટો સંદેશો ગયો હતો, કે સતપંથ વાળાઓને 
વાંઢાયમાં લીધા છે , તો હવે પછી ઘટક સમાજોમાં પણ સતપંથ વાળાઓને લેવામાં કોઈ વાંધો ન હોવો જોઈએ , તો આવા ખોટા 
સંદેશાઓથી સનાતનીઓ અને સનાતની સમાજને બચાવવા, તેમજ સાચો સંદેશો મોકલવા આપે જે જવાબદારી લીધી કે 
આગામી તા. ૨૪-માર્ચ-૨૦૧૮ની વાંઢાયની કારોબારીમાં સવિસ્તાર ખુલાસો કરી તેમજ આ ખુલાસાનો દરેક મીડિયા 
મારફતે ભારતભરમાં પ્રચાર પ્રસાર કરવાની જવાબદારી આપે સ્વીકારી તે બદલ પણ આપને જેટલા ધન્યવાદ આપું તેટલા 
ઓછા છે. 


અંતમાં, અમલીકરણ સમિતિના સભ્યો વચ્ચે ફરીથી ભવિષ્યમાં કોઈ પણ કમ્યુનીકેશન ગેપ ઉભો ન થાય, તેમજ બધાજ 
અમલીકરણ સમિતિના સભ્યોને સંપૂર્ણ વિશ્વાસમાં લઇને આગળના પગલાંઓ ભરવા, તેવો નિર્ણય સવનિમતે કરવામાં 
આવ્યો. જેથી કરીને લીધેલ નિર્ણયો પાછળ વધુ સારી રીતે વિચાર મંથન થઇ શકે અને આવેલ નીચોડથી સમાજમાં ક્યાંય ખોટો 
સંદેશો નજાય. આવા ઉમદા નિર્ણય વ્યવસ્થામાં પણ જે સર્વેએક અવાજે સહમતી દાખવી તે બદલ હાજર બધાજ આગેવાનો નો 
પણ આ પત્ર દ્વારા આભાર વ્યક્ત કરુ છું. 


અંતે, આપના દ્વારા લીધેલ જવાબદારીઓ, આપેલ બાહેંધરીઓ, વિશ્વાસ અને આશ્ચાસનો તેમજ કરેલ ખુલાસાઓના અંતે 
હાજર સર્વે મહાનુભાવોએ અમલીકરણ સમિતિના સભ્યોને જણાવેલ કે આપ સર્વેના રાજીનામાઓને સ્વીકારવાની ભલામણ 
કારોબારીમાં નહિ કરવામાં આવે અને બધાને સંયુક્ત રીતે અમલીકરણ સમિતિના કાર્યો સંભાળી લેવાની જવાબદારી 
આપવામાં આવી, જે બધાયે સહર્ષ સ્વીકારી. 


આ બેઠકમાં આપે સર્વે લોકો વચ્ચે મને આગાઉ ફોન ઉપર જે વાત કરીને મારું મનોબળ વધાર્યું હતું, તેજ બધી વાતોનું 
પુનરાવર્તન કરી, બધા લોકો વચ્ચે ફરીથી મારું માન સન્માન વધાર્યું અને મને સપોર્ટ કર્યો, તે માટે હું આપનો ખરેખર હૃદયથી 
આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આપને વિશ્વાસ અપાવું છું કે આપે જે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની જવાબદારીઓ સ્વીકારી છે તેમાં, 
તેમજ અમલીકરણ સમિતિના સભ્ય તરીકે જે આપણી સર્વેની સંયુક્ત જવાબદારી નિભાવવા માટે, આપને સંપૂર્ણ સહયોગ 


અને સહકાર આપતો રહીશ, તેવી ખાતરી રાખશો. 


સનાતન ધર્મની જય સાથે, 
લી. ચંદ્રકાંત કાંતિલાલ છાભૈયા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૪પ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


નકલઃ ૧) પ્રમુખશ્રી, શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ -નખત્રાણા 
ર) ડો. શ્રી શાંતિલાલ સેંઘાણી -નખત્રાણા 
૩) શ્રી પ્રેમજી ભાણજી કેશરાણી -ખારઘર, નવી મુંબઈ 

૪) ડો. શ્રીવસંત ધોળુ-તલોદ 


ચંદ્રકાંત કાંતીલાલ છાભૈયાની વેદનાને જે પાટીદાર સૌરભે માર્ચ ૨૦૧ ૮ ના અંકમાં સુર આપ્યો તેનો જવાબ વાટ્સઅપ મારફતે 
કહેવાતા સનાતની ભાઈદેવજીભાઈ માવજી લીંબાણી દ્વારા અપાએલ તે નીચે પ્રમાણે હતો. 


ચંદ્રકાંત ભાઈની વેદનાને દેવજીભાઈ માવજી લીંબાણીએ આપેલ જવાબઃ 
સતપંથ અને સનાતન સમાજના અસંતોષમાં શાંતિ થાય તે માટે તા. ૮.૧૦.૨૦૧૭ ના આપેલ ચુકાદા ના અમલીકરણ 
સમિતિના સભ્યની વેદનાથી કેન્દ્રીય સમાજને આપેલ રાજીનામું અને સામાજિક મેગેજીનમાં આપેલ સંદેશો. 


આ સંદેશામાં ચંદ્રકાંત ભાઈ તમે ઘણું બધું લખ્યું. તમારી તમામવેદના તમારા સિધ્ધાંતની નહીં પણ સમાજમાં ક્યાંય સુચારુ 
સમાધાન થઇ જાય તે તમોને ગમતું નહીં હોય એવું લાગે છે. 


આ તમારી ટપાલથી શું ફરક પડશે તે તો પાછળ હતી ખબર પડશે. પણ હાલ તો ઊંઝા વાળો ફેંસલો અને માંડવી, નખત્રાણાના 
સમાધાનની જે વાતો ચાલે છે તેને જરૂર અડચણો ઉભી થાય એવું જણાય છે. 


ચંદ્રકાંતભાઈ, હું તમોને તમારા કાર્યથી ઓળખતો નથી. આપણી સમાજમાં કેટલા લોકો તમોને ઓળખતા હશે એનો પ્રશ્ન છે. 
પણ આ બાબતે મારે તમારાથી કોઈ વાંધો નથી અને કાઈં કહેવું પણ નથી. પણ તમારા જીવનમાં સામાજિક વાંધા વૃષ્ટિ થવા 
અસંતોષ હોય, તેમને શાંતિમય કેટલા સમાધાન કરાવ્યા છે? કુટુંબ હોય, સગાં હોય કે સંબંધીઓ હોય અથવા સમાજમાં ક્યાંય 
તમોએ સમાધાન કરેલ હોય તેવા કેટલા કેસ કર્યા છે તે લેખિતમાં પ્રજા આગળ મુકશો તો તમારી હોશિયારી નહીં પણ ગણેલા 
કેટલા છો તેની ખાત્રી થાય. 


આ વાત આખી વાંઢાય ચૂંટણી ની નિમણુક વિષે કરો છો, તો આ વાત તમોને ત્યારે ત્યાંજ કરવી હતી અથવા વિરોધ દર્શાવવો 
હતો. પાછળથી આવી વાત સમાજની પ્રજા આગળ કરવી તેમાં વળી ક્યારેક હંસરાજભાઈનો વિરોધ કરેલ છે. ક્યારેક એનાં 
વખાણ કરવામાં આવ્યો છે. અને બીજી વ્યક્તિને વગોવ્યા છે. આ બધી વાતો સમજુ, સજ્જન પ્રજા સમજે જ છે. બાકી તો 
લખાણથી તમારી બુદ્ધિનું પ્રદર્શન છતું થાય છે. આમાં ક્યાંય સમાધાનની વાત આવતી જ નથી. 


આ વેદના જે તમોએ પ્રજા આઘળ ઠાલવી છે એમાં કોઈ બુધ્ધીજીવીની હોય એવું લાગતું નથી. હોશિયાર માણસનાં લખાણ 
વિવેકપૂર્ણ મુદ્દાસર હોય. તમે ભણેલા છો પણ ઘડેલા લાગતા નથી. તમારા લખાણ ઉપરથી સાબિત થાય છે કે માત્ર અને માત્ર 
સમાજના હિતનું નથી પણ કોઈ માણસને વગોવ્યા શિવાય કાંઈ નથી. આ લખાણ તમારા વિચારોનું ભાથું નથી, કોઈ બીજાના 


કહેવાથી લખેલ હોય તેવું લાગે છે. આ અમુક ટોળકી નું કૃત્ય છે. પ્રશ્નોને ગુંચવાવાનું કામછે . 


વાંઢાયની ગત ચૂંટણી બાબતે વાત કરો છો તો તેમાં હંસરાજભાઈ, અબજીભાઈ, રામજીભાઈ, ગંગારામભાઈ અને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


રતિલાલભાઈ હતા. આ પંચો ત્રણે સંસ્થાના જવાબદાર, સમજદાર, વફાદાર અને ઈમાનદાર હતા એવું માંની લેવું પડે છે. 


આ ઉપરોક્ત તમામલોકો કે પંચો સમજી વિચારીને જ્યારે નિમણુક વાંચન થયું ત્યારે દરેક પ્રજાની હાજરીમાં થાય. હાજર 
તમામે આનંદથી તેઓના નિર્ણયને વધાવી લીધેલ હતો. હવે તમો ચંદ્રકાંતભાઈ, નિયમની વાત કરતાં હોઈએ તો તમોને જો 
નિર્ણય નોહતો ગમતો, તો સમાજને પોતાનું રાજીનામું આપી દેવાય, પ્રજાને ઉશ્કેરાય નહીં. આણે નિયમકે સિધ્ધાંત કહેવાય 
નહીં.સમજવાની વાત છે. તમો સમાજની પ્રજાને ક્યાં સુધી આ સ્થિતિમાં રાકાહ્શો એની કોઈ ખબર પડતી નથી. 


આમાં ઉઝાનો ફેંસલો આપ્યો ત્યારે ૧૧ »/૧૧ જણા સમાજના જવાબદારી લઈને ગયા હતા અને તે ફેંસલો બધાની વચ્ચે અને 
માતાજીની સાક્ષીએ સ્વીકારીને આવ્યા છો તેમાં ૬૦ દિવસમાં અમલ કરી કરી લેવાનું સ્પષ્ટ લખેલ છે તો આ ફેસલાને 
પાળવાની કે અમલવારી કરાવવાની કોની જવાબદારી છે? કોની ફરજમાં આવે છે? આજ દિવસ સુધી કેમ પળાયો નથી 
આત્યાર સુધી તમોએ કર્યું છે શું? આમાં કડક થવું પડે અને અને આપણી ફરજમાં જે આવતું હોય તે પહેલાં કરવું જુવે. ઠરાવ 
નં.૧ માં શું લખેલ છે તેનું પહેલાં પાલન કરો, તમો કરાવો. બીજા ઉપર નાખીને ભાગી જવાય નહીં, આતો કાયરનું કામ છે 
અથવા પ્રજાને ઉશ્કેરવાનું કામ કરેલ છે. 


આ ફેંસલો કોણ પહેલાં પાલન કરે એની ભાંગજડ માં પડ્યા છીએ. આપસ આપસનો વિશ્વાસ ગુમાવી દીધો છે. પ્રથમએક 
નંબર નું પાલન કરો, નહીં તો આ ઉમીયાના હાથ લાંબા છે . બીક રાખો નહીં તો બધાનું પૂરુ કરી દેશે. આ કેસનો અમલ કરો - 


કરાવો ચંદ્રકાંતભાઈ. વાતું કેકોઈ પર આરોપ કે પ્રતિઆરોપ નાખવાથી કે વાતો કરવાથી કાંઈ નહીં થાય. 


જીવનની અંદર દુખી એ જ થાય છે અહં ઈગો નથી છોડતા 
જીવનની અંદર સુખી એ જ થાય છે જતું કરે સમાધાન કરે તે 


આ આખો લેખ જે સમયે લખાયો છે , અથવા જે બાબતે લખાયો છે તેના ઉપરથી નક્કી થાય છે કે આપણા સામાજિક વિવાદનું 
સમાધાન અમુક લોકોને કરવા દેવામાં રસ જ નથી. પોતાનાં અહં ને ઈગો જીવતા રાખવા છે. સંપ્રદાયના નામથી પ્રજાને ચડાવી 


ઉશ્કેરી પોતાનો રોટલો શેકવો છે. 


(દેવજી માવજી લીંબાણી) 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૪૭ 


ટ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


ઉપરોક્ત દેવજી માવજી લીંબાણીની ટપાલની નકલ 


ચંઠ્કાન્ત કાજ્વીલાલ છાળીયાળી વેઠબા બો જવાબ 
_ મ્ાર્ય ર૦૧૮ બા પાર્ટીઠાર ચૌરલળા બો લખ બાબતે 


સતપંથ અને સનાતન સમાજનાં અસંતોષ માં શાન્તી થાય હૈ તા.૮/૧૦,/ર૦૧૭૪ 
આપેલ આપેલ ચુકાદાના અમલી કરણ સમિતિના સભ્યની વેદના થી કેન્દ્રીય સમાજને આપેલ 
રાજીનામું અને સામાજીક મેગેઝીન માં આપેલ સંદેશો 
આ સંદેશા માં ચંન્દ્કાન્તભાઇ તમોએ ઘણુબધુ લખ્યું તમારી તમામ વેદના તમારા સિધ્ધાંત 
ની નહી પણ સમાજમાં કયાંય સુચારૂ સમાધાન થઇ જાય તે તમોને ગમતુ નથી એવું લાગે છે. 
આ તમારી ટપાલ થી શું ફરક પડસે એતો પાછળ થી ખબર પડશે. પણ હાલમાં તો ઉઝા 
વાળો ફેસલો અને માંડવી નખત્રાણા ના સમાધાન ની જે વાતો ચાલે છે એને જરૂર અડચણો 
ઉભી થાય એવું જણાય છે. ચંદૂકાન્તભાઇ જે ઝગડો છે તે કેન્દ્રીય સમાજ અને સતપંથ સમાજનો 
છે. તેમાં ઉમિયા માતાજી સંસ્થાને કંઇ લેવાદેવા નથી આ સંસ્થા કેન્દ્રીય સમાજ થી અલગ 
સ્વતંત્ર સંસ્થા છે. આ સંસ્થામાં કેન્દ્રીય સમાજને કંઇ લેવાદેવા નથી એનો ઝગડો આ સંસ્થામાં 
રું કામ લઇ આવો છો. 
ચંન્દ્કાન્તભાઇ હું તમોને તમારા કાર્ય થી ઓળખતો નથી આપણી સમાજમાં કેટલા 
તમોને ઓળખતા હશે એતો એક પ્રશ્ન છે. પણ આ બાબતે મારે તમારાથી કંઇ વાધો નથી અને 
કંઇ કહેવું પણ નથી. પણ તમારા જીવનમાં સામાજીક વાધા વૃષ્ટી અથવા અસંતોષ હોય એવા 
શાન્તી મય તમોએ કેટલા સમાધાન કર્યા છે. કુટૂબ હોય, સગા હોય, કે સબંધીઓ હોય અથવા 
કયાય ભારતની સમાજમાં જો તમોએ સમાધાન કરેલા હોય તેવા કેટલા કેસ તમોએ સમાધાન કર્યા 
છે તે લેખીત માં પ્રજા ની આગળ મુકસો તો તમારી હોશિયારી નહી પણ ગણેલા કેટલા છો એની 
ખાત્રી થાય. 
આ વાત આખી વાંઢાય ચુટણીની નિમણુક વિષે વાત કરો છો તો આ વાત તમોને ત્યારેજ 
કરવી હતી અથવા વિરોધ દર્શાવવો હતો. પણ પાછળ થી આવી વાત સમાજની પ્રજા આગળ 
રવી તેમાં વળી કયારેક હંશરાજભાઇ નો વિરોધ કરોછો તો કયારેક એના વખાણ કરવામાં આવ્યા 
ડો અને બીજાને વાગોવ્યા છે. આ બધી વાતો સમજા સજજન પ્રજા સમજી જાય છે. બાકી તો 
આ લખાણ થી તમારી બુધ્ધિ નું પ્રદર્શન છતુ થાય છે. આમા કયાંય સમાઘાન ની વાત 
આવતીજ નથી 
આ વેદના તમોએ પ્રજા આગળ ઠલાવી છે. એમા કોઇ બુધ્ધિ જીવીની હોય એવું લાગતું 
નથી હોશીયાર માણસ નું તો લખાણ વિવેક પુર્ણ મુદાસર હોય તમો ભણેલાછો પણ ગણેલા 
લાગતા નથી તમારા લખાણ ઉપર થી સાબીત થાય છે. આ લખાણ તમારા વિચારો નું ભાથુ 
નથી. બીજાના કહેવાથી લખેલ હોય તેવું લાગે છે. માત્રને માત્ર સમાજના હિતનું નથી પણ કોઇ 
માણસને વગોવ્યા શિવાય કાંઇ નથી. આ અમુક ટોળકી નું કામ છે. 
તમારા જીવન માં સમાજ કોને કહેવાય અને સનાતન કોને કહેવાય તે સમાધાન ને અમલી 
કરણ સમિતિના સભ્યને પહેલેથી સમજી લેવાની જરૂર હતી. દુઃખની વાત એ છે કે આ બાબતે 
તમોએ અભ્યાસ કર્યો નથી અથવા સમજયા નથી. જો સમજયા છોતો તમો કોઇક ના દબાણ 
માં છો. અથવા કોઇ હોદા ભુખ્યા છો એના માટે હવાતિયા મારો છો એવું દરેક ને સમજાય છે. 


(પાના નંબર ર ઉપર) 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૪૮ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડો? 


ઝકન્ઝ્નઝનાાનજૂ કારભાર રન “-ૂનનન-------૦૦૩૦૫૬૦૧૦૪:%૦ાનમ૦તપઇનઝ ૪૪ ૩૪૪૩૪ ઇઝ ઘઝળટટઇ; ૩% 2૪ ૪0:3૪ ૪ 11 અવળ 


1810-20180321-0//10029.10૪ છુટ 1 01 


(પાના નંબર ર ) 


સમાજ વાંઢાય ની ગત ચુટણી બાબતે વાત કરોછો તો તેમાં કેન્દ્રીય સમાજના વર્તમાન પ્રમુખ શ્રી 
અબજ્ભાઇ કાનાણી, કેન્દ્રીય સમાજના પુર્વપ્રમુખ શ્રી રામજીભાઇ નાકરાણી, ગંગારામભાઇ ભુજ, 
અને તંત્રીશ્રી રતિલાલભાઇ, આ પંચો ત્રણે સંસ્થાના જવાબદાર,સમજદાર, ઇમાનદાર,અને વફાદાર 
હતા એવું માની લેવું પડે 
આ ઉપરોકત તમામ લોકો કે પંચો સમજી વિચારી ને જયારે નિમણુક નું વાંચન થયું ત્યારે દરેક 
પ્રજા ની હાજરી માં થયું અને તમામે આનંદ થી તેઓના નિર્ણયને વધાવી લીધો હતો. હવે તમો 
ચંદ્કાન્તભાઇ નિયમની વાત કરતા હોઇતો તમોને જો આ નિર્ણય નહોતો ગમતો તો સમાજને 
પોતાનું રાજીનામું આપી દેવાય, પ્રજાને ઉશ્કેરાય નહીં આને નિયમ કે સિધ્ધિત કહેવાય નહી 
સમજવાની વાત છે. તમો આમ કયા સુધી સમાજ ની પ્રજાને આ સ્થિતિમાં રાખશો એની કોઇ 
ખબર પડતી નથી 

આમા ઉઝાનો કુસલો આવ્યો ત્યારે ૧૧%૧૧ જણા સમાજની જવાબદારી લઇને ગયા હતા 
અને તે ફેસલો બધાની વચ્ચે અને માતાજીની સાક્ષીએ સ્વીકારી ને આવ્યા છો. તેમા ૬૦ 

હ યમા અમલવારી લેવાનું સ્પષ્ટ લખેલ છે. તો આ ફેસલા ને પાળવાની કે અમલવારી 

“કરાવવાની કોની જવાબદારી છે. કોની ફરજમાં આવે છે. આજ દિવસ સુધી તે નો અમલ કેમ થયો 

નથી, અત્યાર સુધી તમોએ કર્યું છે શું આમા કડક થવું પડે અને આપણી ફરજ માં જે આવતું 

હોય તે પહેલા કરવું જોઇએ. ઠરાવ નંબર ૧ માં શું લખેલ છે. તેનું પહેલા પાલન કરો અને તમો 
કરાવો બીજા ઉપર નાખીને ભાગી જવાય નહી. આતો કાયર નું કામ છે અથવા ઉશ્કેરવા નું કામ 
કરેલ છે. 

આ ફેસલામાં કોણ પહેલા પાલન કરે એની ભાંગજડ માં પડયા છીએ આપસ આપસ 
નો વિશ્વાસ ગુમાવી દિધો છે. પ્રથમ એક નંબર નું પાલન કરો, નહિતો માં ઉમિયા ના હાથ લાંબા 
છે. બીક રાખો નહિતો બધાનું પુરૂ કરી દેશે આ કેસ નો અમલ કરો અને કરાવો. ચંદ્કાન્તભાઇ 
વાતું કે કોઇ ઉપર આરોપ કે પ્રતિ આરોપ નાખવાથી કે વાતો કરવા થી કાંઇ નહિ થાય. 

“જીવનની અંદર દુઃખી એજ થાય છે અહમ-ઇગો નથી છોડતા” 
“જીવનની અંદર સખી એજ થાય છે જતુ કરે-સમાધાન કરે” 

0 આ આખો લેખ જે સમય લખાયો છે. અથવા જે બાબતે લખાયો છે તેના ઉપર થી નકકી થાય 
છે કે આપણા સામાજીક વિવાદનું સમાધાન અમુક લોકોને કરવા દેવામાં રસજ નથી પોતાનો અહમ 
અને ઇગો જીવતા રાખવા છે. સંપ્રદાયના નામથી પ્રજાને ચડાવી-ઉશ્કેરી પોતાનો રોટલો શેકવો છે. 

ચંદૂકાન્તભાઇ કોઇને દોષ દઇ બદનામ કરવાની તમારી મુરાદ હવે બંધ કરો હવેતો હદ થાય છે. 
સમાજને તો સંપ્રદાયના નામે ઝગડાવી અને હવે શું વાંઢાય સંસ્થાને પણ ઝગડાવીને કોર્ટમાં લઇ 
જવી છે એવું લાગે છે. સમાજમાં સજજન માણસો ની ધીરજ ખુટે એ પહેલા સમજી જાવતો સારૂ 
છે... નહિતો પછી.... લી. દેવજીભાઇ લીંબાણી - ભુજ 
શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવક(યુવાસંઘ) મંડળ પુર્વ પ્રમુખ 
શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ નખત્રાણા પુર્વ ટ્રસ્ટી 
શ્રો અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ નખત્રાણા ન્યાય સમિતિ પુર્વ પ્રમુખ 


શ્રી નખત્રાણા તાલુકા પંચાયત પુર્વપ્રમુખ 
શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન - વાંઢાય વર્તમાન ટ્રસ્ટીશ્રી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો જજલ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ચંદ્રકાંત કાન્તિલાલ છાભૈયાની વેદનાને જે પાટીદાર સૌરભે માર્ચ ૨૦૧૮ ના અંકમાં સુર આપ્યો તેનો જવાબ વાટ્સઅપ 
મારફતે કહેવાતા સનાતની ભાઈ દેવજીભાઈ માવજી લીંબાણી દ્વારા અપાએલ તે સંદર્ભે દેવજીભાઈ માવજી લીંબાણીને 
રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયાનો જવાબઃ 

બેંગલોરતા. ૨૩.૦૩.૨૦૧૮ 

ભાઈ શ્રી દેવજીભાઈ, 

સૌ પ્રથમતો લોકોને એ ખબર પડતી નથી કે તમે સનાતની છો કે સતપંથી? કે પછી સનાતનીના સ્વાંગમાં સતપંથના દલાલ છો? 
તમારા જેવા મવાળવાદીઓના હિસાબે જ સનાતની ઓળખ ધરાવતી અને સનાતાનીઓ માટે જ બનેલી આપણી કેન્દ્રીય 
સમાજને અને તેના સનાતની સભ્યોને હમેશાં ભોગવવાનો વારો આવતો રહે છે. 


ચંદ્રકાંત ભાઈનું રાજીનામું અને વેદના વ્યાજબી છેઃ 

ચંદ્રકાન્તભાઈએ તેમની વેદના એમના રાજીનામા પત્રમાં જણાવી છે તે બીલકુલ વ્યાજબી અને સત્ય છે. તેમાં કોઈને કંઈજ 
વાંધો હોવો જોઈએ નહિ અને તમોને પણ વાંધો હોવો ના જોઈએ. ચંદ્રકાન્તભાઈ પોતે ઊંઝા ઉમિયા માતાજીએ આપેલ 
ચુકાદાના અમલીકરણ માટે બનાવેલ અમલીકરણ સમીતીના સભ્ય હોવાને નાતે અને મુરબ્બી ભાઈ શ્રી હંસરાજભાઈ ધોળુ 
પણ તે જ સમિતિના સભ્ય હોવા છતાં તે સમિતિના અન્ય સભ્યોને વિશ્વાસમાં લીધા વગર વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન (જે 
કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા નિર્મિત થએલ છે) તેની કારોબારી કમિટીમાં સતપંથના ભાઈઓને અથવા તો સતપંથની દલાલી કરતા 
ભાઈઓને શા માટે આવરી લીધા? આના ખોટા અને વિપરીત પ્રત્યાઘાતો કેન્દ્રીય સમાજની ઘટક સમાજોમાં પડવાનો પૂરે પૂરો 
સંભવ રહેલો છે. 


સમાજમાં સનાતાનીઓને ભોગે સમાધાનોઃ 

ભાઈ શ્રી દેવજીભાઈ, તમે લખો છો કે સમાજમાં સુચારુ સમાધાન થઈ જાય તે ચંદ્રકાંત ભાઈને ગમતું નથી. કયું સમાધાન? કોનું 
સમાધાન અને કોની સાથે સમાધાન ભાઈ....? સતપંથના ભાઈઓને કેન્દ્રીય સમાજ વગર ના ચાલતું હોય તો પીરાણા 
સતપંથનો અને ઈમામશાહ બાવાનો સદાયને માટે ત્યાગ કરીને ભળી જાય કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની પ્રવાહમાં. દરવાજા 
આજે પણ ખુલ્લા છે કેન્દ્રીય સમાજના. પણ હા, સતપંથી ભાઈઓને જો હવે કેન્દ્રીય સમાજમાં આવવું હશે તો સૌ પ્રથમતેઓને 
પીરાણા સતપંથનો અને બાવા ઈમામશાહનો ત્યાગ કરવો પડશે અને કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની પ્રવાહમાં ભળવું પડશે. 
આનાથી મોટું સમાધાન સતપંથના ભાઈઓ માટે બીજું શું હોઈ શકે? એવી જ ઈચ્છા છે ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ની. પણ 
જ્યાં સુધી સતપંથના ભાઈઓ પીરાણા સતપંથનો સદાયને માટે ત્યાગ ના કરે ત્યાં સુધી કોઈ જ સુચારુ સમાધાન હવે થઇ શકે 
એમ નથી. 


વાંઢાય ઉમિયા માતાજીને કંઈજ લેવા-દેવા નથી તે તદ્દન ખોટી વાત છે 

દેવજીભાઈ, તમે લખો છો કે જે જગડો છે તે કેન્દ્રીય સમાજ અને સતપંથ સમાજનો છે તેમાં વાંઢાય ઉમિયા માતાજીને કંઈજ 
લેવા-દેવા નથી. તો દેવજીભાઈ, મને તમારા જ્ઞાન પૃષ્ટ પર દયા આવે છે. તમે ભૂતકાળમાં કેન્દ્રીય સમાજના અગત્યના હોદા 
ઉપર રહી ચુકેલા માણસ છો. તમોને તો સમાજના ઈતિહાસનું અક્ષરે અક્ષર ભાન હોવું જોઈએ કે વાંઢાય ઉમિયા માતાજીની 
સ્થાપક સંસ્થા એટલે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ. આજની આપણી કેન્દ્રીય સમાજની વિધિવત સ્થાપના ૧૯૬૦ માં થવા પહેલાં તે 
સમાજનું નામહતું શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની સમાજ અને તેના પ્રથમપ્રમુખ હતા સુધારક વડીલ શ્રી રતનશીભાઈ 
ખીમજી ખેતાણી કે જેમના વડપણ હેઠળ અને પૂજ્ય મહારાજ શ્રી ઓધવરામજીના માર્ગદર્શન હેઠળ જ આ સંસ્થાનું નિમણિ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૫૦ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કરવામાં આવ્યું હતું. તેના લેખીત પુરાવાઓ આજે પણ મોજુદ છે. 


ચંદ્રકાંતભાઈ અને તેમની ઓળખાણઃ 

ભાઈ શ્રી દેવજીભાઈ, તમે લખો છો કે ચન્દ્રકાન્ત ભાઈને તમે ઓળખતા નથી. તો આ બાબતે મારે તમોને કહેવું છે કેઆપણા 
આજના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પણ ભારતમાં કેટલાએ લોકો નહે ઓળખતા હોય તેથી મોદીને કશોય ફરક પડતો નથી. 
તેવીજ રીતે તમે કદાચ ચંદ્રકાંત ભાઈને નહે ઓળખતા હો તેથી ચન્દ્રકાન્ત ભાઈને શું ફરક પડવાનો છે ભાઈ? બાકી એટલું તો 
કહી દઉ કે ઊંઝા ચુકાદાના અમલીકરણ સમિતિના તેઓ સભ્ય આમઅમસ્તાજ બનાવી દેવામાં નથી આવ્યા? શામાટે મને અને 
તમોને તે સમિતિના સભ્ય બનાવવામાં નથી આવ્યા? ચંદ્રકાન્તભાઈમાં કંઈક વિશેષતા હશે તેથી જ ને...! સમાજમાં કેટલા 
લોકો ચંદ્રકાંત ભાઈને ઓળખતા હશે તેની ચિંતા તમારે કરવાની જરૂરત રહેતી નથી અને કરજો પણ નહી. 


હંસરાજભાઈ દેવજી ધોળુની ભુલ કે શરતચૂક? 

વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનની કારોબારીની ચુંટણીમાં વગર વિચારે હંસરાજભાઈ ધોળુએ સતપંથના ભાઈઓને અથવા તો 
સતપંથના દલાલોને આવરી લીધા તે હંસરાજ ભાઈ માને કે ન માને એ તેમની ભૂલ જ છે. કારણ કે ઊંઝા ઉમિયા માતાજીના 
ચુકાદાના અમલીકરણ માટે બનેલ અમલીકરણ સમિતિના સભ્ય હોવાને નાતે અને વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના પ્રમુખ 
હોવાને નાતે હંસરાજ ભાઈની નેતિક ફરજ એ છે કે કોઈપણ સતપંથી ભાઈને અથવા તો કોઈ પણ સતપંથના દલાલોને અથવા 
તો દૂધ દહીં માં પગ રાખવા વાળા મવાળવાદીઓને વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનમાં કારોબારી સભ્ય ન બનાવવા જોઈએ. 
હંસરાજ ભાઈને આવી ભૂલ ન કરવી જોઈએ. કારણ કે ભારત ભરની આપણી સનાતની ઘટક સમાજોમાં વિપરીત અસર પડતી 
હોય છે. 


આપણી સનાતની સંસ્થાઓમાં સતપંથના ભાઈઓનું શું કામ? 

સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજ અને તેના દ્વારા નિર્મિત તમામસંસ્થાઓ અને તેમાં ખાસ કરીને વાંઢાય 
ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન અને દેસલપર શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્કાર ધામમાં શુદ્ધ સનાતની સભ્યો જ કારોબારીમાં હોવા જોઈએ. 
એટલી તકેદારી તો આપણે સૌ સનાતની હોવાને નાતે રાખવી જ પડશે. એ આપણા સૌનું દાઈત્વ બને છે અને આપણી ફરજમાં 
પણ આવે છે. સતપંથના ભાઈઓને આપણી સંસ્થાઓમાં શું કામહોય ભાઈ? તેમની વફાદારી તો હમેશાં સતપંથ સમાજમાં 
અને પીરણામાં હોય છે. ત્યાં તેઓ કાયમને માટે રહી શકે છે. આપણી સંસ્થાઓમાં તેઓને ડખલગીરી કરવાની હવે કાંઈ જ 
જરૃરત નથી અને જો કરશે તો તે હવે સાંખી લેવામાં આવશે નહિ. 


સમાજ શબ્દ ની સાચી વ્યાખ્યા 
દેવજીભાઈ, તમે લખો છો કે સમાજ કોને કહેવાય? સનાતન કોને કહેવાય? તેની ચંદ્રકાંત ભાઈને ખબર જ નથી. તો અમોને 
સમજાવો તો ખરા કે સમાજ કોને કહેવાય? તમારા મત મુજબ તો હિંદુ સનાતન ધર્મ પાળતા હોય, તેવા લોકોની સાથે સતપંથ 


ભગવદ્રોમંડલ ગુજરાતી લેક્ષિકોન ડોટ કોમપ્રમાણે સમાજ એને જ કહેવાય કે જ્યાં વ્વવસ્થિત લોકોનો જનસમૂહ 
૧. એકજ ધર્મપાળતો હોય 
૨. એકજ રીતિરિવાજ પાળતો હોય અને 
૩. એક જ આચાર વિચારને વરેલો હોય. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૫૧ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


તો શા માટેતમે આપણી સમાજમાં વિધર્મીઓને ભેગા કરવાનું સતત વિચારતા રહો છો.??? તે મારાસમજની બહાર છે. 


સનાતની સમાજમાં ધાર્મિક મુદ્દે કોઈજ સમાધાન ન હોઈ શકે 

ભાઈ શ્રી દેવજીભાઈ , તમે પદે પદે સમાધાનની વાતો કરો છો. શેનું સમાધાન?? સમાજમાં ધાર્મિક મુદ્દેકોઈ સમાધાન હોઈજ ના 
શકે. સતપંથના ભાઈઓને સમાધાન જોઈતું હોય તો છોડી દે સતપંથને. સમાજમાં સતપંથના ભાઈઓને આપણી સાથે ભેગા 
રાખવાની જવાબદારી ફક્ત સનાતાનીઓની જ શામાટે? સતપંથના ભાઈઓને કેમશુફીયાણી સલાહો નથી આપતા? તેમને 
કહો ને કેતેઓ સતપંથ છોડી દે. કહો કે સતપંથ છોડવા માટે તેમની સમાજના આગેવાનો કાર્યક્રમકરે.... હોય તેમનામાં દમતો 
કરી બતાવે. સતપંથ ધર્મ જુદો છે , સનાતન ધર્મ જુદો છે. સનાતની ભાઈઓની સમાજો જુદી છે , સતપંથ ભાઈઓની સમાજો 
જુદી છે. તો બંને માં શેનું સમાધાન થઇ શકે ??? અત્યાર દિવસ સૂધી સતપંથ અને સનાતન બાબતે સમાજમાં જે જે સમાધાનો 
થયા છે તેવા સમાધાનોમાં સનાતની ભાઈઓને જ ભોગવવાનું આવ્યું છે. સનાતની ભાઈઓએ જ ધોબી પછાડ કાઢી છે. 
હમેશાં સનાતાની ભાઈઓના ભોગે જ સતપંથી ભાઈઓ તરફી સમાધાનો થયાં છે. તે સમાધાનો નહિ પણ સનાતાનીઓને 
પરાણે શરણાગતિઓ જ કરાવવામાં આવી છે. હવે સનાતની ભાઈઓ જાગૃત બન્યા છે અને આવા સમાધાનો હવે એમને નથી 
જોઈતા. પહેલાં સમાજની મિલકતો પચાવી પાડો અને પાછળથી સમાજને સમાધાન કરવા માટેફરજ પાડો આવી નીતિ તમારી 
રહેલી છે. હવે સમાજના સનાતની ભાઈઓ અત્યારની ચોથી અને છેલ્લી સનાતની ચળવળ ને કારણે જાગૃત થયા છે. તે સમજી 
લેજો. 


સમાજ અને રાજકારણ 

ભાઈ શ્રી દેવજી ભાઈ, તમે એક રાજકારણી છો પણ સમાજમાં રાજકારણ ન ચાલે તેનું તમોને ભાન હોવું જોઈએ. તમારા ઉપર 
વિશ્વાસ રાખવાનું સનાતની ભાઈઓને હવે પોષાય એમનથી. ચંદ્રકાંત ભાઈ હોદ્દાના ભુખ્યા છે એવું તમે કહો છો. તેઓ છે કે 
નહિ એની મને ખબર નથી પરંતુ તમે જરૂર છો તેવું તમારા અત્યારના વક્તવ્યો ઉપરથી દેખાય છે. કેન્દ્રીય સમાજમાં તમે ઉચ્ચ 
હોદ્દાઓ ભોગવી ચુકેલા માણસ છો પણ તમારા કર્તુત્વને હિસાબે ત્યાંથી તમોને હોદા વિહોણા કરવામાં આવ્યા છે અને અત્યારે 
તે હોદ્દા પાછા મેળવવા તમે હવાતિયાં જરૂરમારો છો. 


ઊંા ઉમિયા માતાજીએ સતપંથ બાબતે આપેલ ચુકાદાની સમજણ 

ભાઈ શ્રી દેવજીભાઈ, તમે ઊંઝા ઉમિયા માતાજીએ સતપંથ બાબતે આપેલ ચુકાદાનો પૂર્ણતઃ અભ્યાસ કર્યો હોય તેમલાગતું 
નથી અને કદાચ કર્યો હશે તો તમે તેને સમજ્યા નથી. અને જો સમજ્યા હોત તો તમે ચંદ્રકાંત ભાઈ વિષે આવું લખાણ કર્યું ન 
હોત. ચુકાદા પ્રમાણે સૌ પ્રથમતો સતપંથના ભાઈઓએ તમામકોર્ટ કેશો, (સમાજો ઉપરના કે વ્યક્તિગત) ૬૦ દિવસની અંદર 
પાછા ખેંચવાની જરૂરત રહે છે અને ત્યાર પછી જ અન્ય બાબતોનો વિચાર કરી શકાય. હોય તમારામાં હિંમત અને આવડત તો 
પાછા ખેંચાવો સતપંથના ભાઈઓ પાસેથી તમામકોર્ટકેશો. ત્યારપછી તેમની સાથે વાતો કરી શકાય. 


સમાજના સુધારક અને સ્થાપક વડોલો ની સાચી ભાવના 

આપણી કેન્દ્રીય સમાજના સુધારક અને સ્થાપક વડીલોની એક ખેવના હતી કે જ્ઞાતિમાંથી સમસ્ત જ્ઞાતિને કલંકરૂપ એવા 
પીરાણા સતપંથ ધર્મનો જડમૂળથી નાશ થાય. અને તમામજ્ઞાતિ જનો પીરાણા સતપંથ ધર્મનો, ઈમામશાહ બાવાનો સદાયને 
માટે ત્યાગ કરીને સમાજના મૂળ સનાતની વિચાર ધારામાં ભળી જાય. અને એવીજ ઈચ્છા ઊંઝા ઉમિયા માતાજી પણ રહી છે. 
છેક ૧૯૭૭ માં પણ ઊંઝા ઉમિયા માતાજીએ ઠરાવ પાસ કરેલ કે કચ્છ કડવા પાટીદાર ભાઈઓને પીરાણા સતપંથ મતમાંથી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


છોડાવવા તમામપ્રયતો કરવા. પણ કહેવું પડે છે કે તમારા જેવા મવાળવાદીઓ (બંને બાજુ ઢોલ વગાડવા વાળા) ને લીધે 
જ્ઞાતિને સંપૂર્ણતઃ પીરાણા સતપંથમાં થી છોડાવી શક્યા નહિ. તેનો સમાજના ચુસ્ત સનાતની ભાઈઓને અત્યંત ખેદ છે. ફરી 
કહું છું કે હોય તમારામાં આવડત અને હિંમત તો કરાવો કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતીમાં થી પીરાણા સતપંથને સદાયને માટે 
નાબુદ. કેન્દ્રીય સમાજના દરવાજા આજે પણ ખુલ્લા છે એવા લોકો માટે કે જેઓ પીરાણાને, ઈમામશાહ બાવાને, અને 
સતપંથને સદાયને માટે તિલાંજલિ આપી આવે. બે ઘોડે ચડવા હવે નહિ મળે. બાકી દેવજીભાઈ, અમસનાતાનીઓને અમારી 
સનાતની સમાજમાં સુખે થી રહેવા દોને ભાઈ. સનાતની સમાજ એટલે કે પછી તે કેન્દ્રીય સમાજ હોય કે પછી વાંઢાય ઉમિયા 
માતાજી સંસ્થાન કોય કે પછી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્કારધામહોય તે સર્વે સનાતની સમાજો છે અને ફક્ત અને ફક્ત 
સનાતાનીઓ માટેજ છે. 

જય સનાતન -જય ઉમિયા માતાજી 

(રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા, બેંગલોર) 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજે ઊંઝા ઉમિયા માતાજીએ તા. ૮.૧૦.૨૦૧૭ ના આપેલ ચુકાદા અને 
આદેશની સમીક્ષા માટે એક વિશેષ સભા તા. ૨૬.૦૮.૨૦૧૮ નાબોલાવવામાં આવી હતી તે સભામાં પસાર કરેલ ઠરાવો 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૫૩ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


ઠરાવોની મૂળ નકલ 


કાતરા 4411. 8110111૪70 1101014 1૬010016 ૪011118 0ર ૬01077 
(17૫51 રિબતુવ. 1૫૦. 4-828 ।«પ૫।ત]। 01. 6-4-1965) 
શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
મુખ્ય કાર્યાલય : પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન, નખત્રાણા, કચ9, પીન - ૩૭૦ ૪૯૧૫. 
[1૦દત ૦10૦ : ગદાંવલા' ૫/તા1)/વા111 ૩16૫તા1, [લાલા લાં(તાલ, 161101. ગિં1 - 370 615. 
3૦1૧૦ : (02835) (૦) 222149 [ત% : 221049 


£-11દ : |110છેદ016૧0ડદ્વા1દ|.૦6, દ010625દ118|0110049 છુવ્રાળદ્ાં.૦૦, 
//€25116 : પ/7//0/.1211005લ116|.01' ક -- 


આપણી સર્વોચ્ચ સંસ્થા, કડવા પાટીદાર કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, 
ઊંઝાનો તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૭ ના આદેશ અને ચુકાદાની સમીક્ષા તેમજ ચિંતન 
માટે આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિની માતૃ સંસ્થા શ્રી અખિલ ભારતીય 
કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની તા.૨૬/૦૮/૨૦૧૮ના મળેલ વિશેષ સભામાં 
આપણી ત્રણેય મુખ્ય સંસ્થાઓ, (૧) શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર 
છી સમાજ, નખત્રાણા, (ર) શ્રી ઉમિયા માતાજી ઈશ્વર રામજી અન્નક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ, 
વાંઢાય, (૩) શ્રી અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ, દેશલપર 
(વાંઢાય)ના, તેમજ દેશભરના દરેક ઝોનો અને ઘટક સમાજોના પ્રતિનિધિઓની 
ઉપસ્થિતીમાં નીચે મુજબના ઠરાવો સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવેલ છે. 


“ઠરાવો 


(૧) ઊંઝા ચુકાદાનું પાલન: 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની દરેક ઝોન તથાં ધટક સમાજો, 

યુવાસંધ, મહિલાસંઘ, પરિવાર સંસ્થાઓ અને સંસ્થાનો તેમજ અન્ય સંલગ્ન 

સંસ્થાઓ તથા સંસ્થાનોએ કડવા પાટીદાર કુળદેવી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ઊંઝાના 
૪ ડાુડકાદાનું અને આદેશનું સંપૂર્ણ રીતે પાલન કરવાનું રહેશે. ર 
(ર) સતપંથીઓ જોડે કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા બાબતે: ક 
જ્ઞાતિમાં આવેલા ઉપાસનાનાં કોઇ પણ શ્રધ્ધા કેન્દ્રો, દેવ-દેવી કે પિતૃઓના મંદિરો, 
તેમજ તમામ ધાર્મિક સંસ્થાઓ અને સંસ્થાઓનાં ઉત્સવો, જિર્ણોધ્ધારો, પુન:પ્રાણ 
પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવો, સામાજીક અને ધાર્મિક મેળાવડાઓ, પારાયણો, પરિવાર મિલનો 
તથા જ્ઞાનસત્રો વગેરેના આયોજનો અને કાર્યક્રમો સતપંથ એટલે કે ઈમામશાહ, 
પીરાણાપંથ કે નિષ્કલંકો નારાયણને માનતા લોકોની સાથે કરવાના રહેશે નહી. તેમાં 
સમાજના જ્ઞાતિજનોએ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રોતે જોડાઇને સહકાર આપવાનો કે ભાગ 
લેવાનો રહેશે નહીં. તેવુ સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવે છે. 


હ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪પ૪ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કાણારા 441. છા ર11૪ 16ઇ1014 1૬01216 ૪06111041૨ 59/10/74 
(1પફા રિઉઠીત, 140. 4-828 ।(પાતા ઝા. 6-4-1965) 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
મુખ્ય કાર્યાલય : પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન, નખત્રાણા, કચ્છ, પીન - ૩૭૦ ૪૧૫. 


14૦4 0810૦ : ગ્વિંતતા' 1/411)/તત11 81 0/1, [પંદા( લાલા, 16101. ગિંત - 370 615. 
ગિ1૦1૧૦ : (02835) (0) 222149 *દ»% : 221049 
દ-તાદ્યાં : 11009 ૮10(05દાળવ્ાં.૦/0, ૧011(05લ11૧|011૦949 છેત્રાળાવાં।.૦૦101 


૪/6૦25|16 : ૫/7///-1210(95ત116|.01' ન 


(૩) પારિવારિક મિલનો તેમજ નીચાણીઓનોા કાર્યક્રમો બાબતે: 


નિયાણીઓના પ્રસંગોના નામે કે પરિવારોના જુદા જુદા સ્નેહ મિલનો કે કાર્યક્રમના 
આયોજનોના નામે તેમજ માનવતાના નામે થતા સેવાકીય કાર્યો, તેમજ રાજકીય 
મુદ્દાની ઓથમાં કહેવાતી એકતા અને ધર્મ નિરપેક્ષતાના નામે જે આયોજનો થાય છે 

છટ તેમાં સમાજની સનાતની વિચારધારાને નબળી પાડવાની સતપંથીઓની મુરાદ હોય 
છે, આથી આવા કોઇ પણ કાર્યક્રમમાં વ્યક્તિગત- કે સામુહિક રીતે સહકાર આપવો 
નહી અને તેમાં ભાગ લેવો નહીં 


(૪) સતપંથીઓ જોડે વાટાઘાટો કે સમાધાનો બાબતે: 
વિશ્વના સમસ્ત કડવા પાટીદારોની સર્વોચ્ચ સંસ્થા કડવા પાટીદાર કુળદેવી ઉમિયા 
માતાજી સંસ્થાન, ઊંઝાએ લગભગ ત્રણ વર્ષના તલ સ્પર્શી અભ્યાસ અને 
આધારભુત પુરાવાઓ અને બન્ને પક્ષો સાથે વિસ્તૃત ચર્ચાઓના અંતે સત્યનું સંશોધન 
કરી ચુકાદો આપેલ છે. તેથી હવે પછી આપણી ત્રણેય સંસ્થાઓએ અને તમામ 
સંલગ્ન સંસ્થાઓએ સતપંથ સાથે કોઇ પણ પ્રકારની વાટાધાટો અને સમાધાનો 
કરવાના રહેશે નહીં. જે લોકો સંપુર્ણપણે ઇમામશાહ, સતપંથ, નિષ્કલંકી નારાયણ 
૪ ડએન-પીરાણા ધર્મને છોડીને આવે તેની સંપૂર્ણ ખાતરી થયા બાદ તેવા વ્યક્તિને અથવા 
કુટુંબને સ્વીકારવામાં આવશે. ક ર 


(પ) કેન્દ્રિય સમાજની મંજૂરી બાબતે: 


આપણા સ્પષ્ટ ઠરાવ પછી પણ સતપંથી દ્વારા ગામના, પરિવારના, સમાજના, 
મંદિરોના, નિયાણીઓના કે પરિવારોના સ્નેહમિલનો, જ્ઞાનયજ્ઞો જેવાં સામાજીક 
અથવા ધાર્મિક કાર્યક્રમો સંયુક્ત રીતે યોજવા માટે લોભામણી વાતો કરી સાથે 
રહેવાનો દંભ કરશે, તો તેમાં છેતરાવું નહી. હવે પછી સ્થાનિક કે ધટક સમાજોને આ 
બાબતે કે સતપંથ સંદર્ભે કોઇપણ મુદ્દો કે પ્રશ્ન હોય તો આપણી કેન્દ્રીય સમાજને 


વિશ્વાસમાં લીધા વગર આગળ વધવું નહીં. ઝા 
₹€/#)5) 

ર ફિ ૭ 

ન કાં 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪પપ 


3 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૃરત શા માટે પડી? 


કાણારા તા4તા1. 81101011૪4 14ઇ10141 1૬61૩170 ૪૦:111071ર 9૭/૫1/47 
(11૫5 ર૦છ્ીવ, [૫૦. /-828 ।(41॥0[1 ૩. 6-4-1965) 
શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
મુખ્ય કાર્યાલય : પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન, નખત્રાણા, કચ્છ, પીન - ૩૭૦ ૬૧૫. 
14૦ 0૦110૦ : ગિદ્વાંવવ્ા' ૫/તા1)/111 3૫/11, [પલા(દ્ાલા1લ, [૯૫01. ગં1 - 370 615. 
[ગી૦1૧૦ : (02835) (૦) 222149 2% : 221049 


£-1દ : [110 છોત0210૯0ડવ્વાળદ|.૦'0, ૧0216605લ1|011૦૦49છીલળદ્વાં.૦૮૦ 
૫/623[10 ; ૫/0/૫/,લ12166231118|.01' 


(૬) પીરાણા સતપંથના કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપતા સાધુ, સંતો, બ્રાહ્મણો 


વિગેરે બાબતે: 

જે સાધુ, સંતો, બ્રાહ્મણો વિગેરે સતપંથના કાર્યક્રમમાં હાજર રહેતા હોય કે 

સતપંથીઓનું સામાજીક, ધાર્મિક મનોબળ (મોરલ સપોર્ટ) વધારતા હોય, તેવા સાધુ, 

સંતો, બ્રાહ્મણો વિગેરેને સમાજના તેમજ વ્યક્તિગત કોઇ પણ કાર્યક્રમમાં બોલાવવા 
બ્ર નહીં, એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે. 


(૭) સતપંથીઓ જોડે ધંધાકીય, વ્યવસાચિક ભાગીદારી બાબતે: 

આ સમાજના જે જ્ઞાતિજનો અત્યાર સુધી સતપંથીઓ જોડે ધંધાકોય અથવા તો 
વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં જોડાયેલા છે, તેવા ભાઇઓએ પોતાની વિવેક બુધ્ધીથી 
આવા સંબંધો પૂર્ણ કરવાના તેમજ આવા નવા સંબંધો જોડવા નહીં, એવી ભલામણ 
કરવામાં આવે છે. 


(૮) સંયુક્ત મિલકતો બાબતે: 
સતપંથીઓ સાથે સંયુક્ત મિલ્કતો હોય, તો અડફૂળતાર્ય સ્વતંત્ર કરી લેવા ભલામણ 
કરવામાં આવે છે. 
છ / 
ઉપરોક્ત તમામ ઠરાવોને આજ તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૮ની શ્રી અખિલ 
ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની સામાન્ય સભા સર્વાનુમતે મંજુર કરે 
છે અને આ ઠરાવો આજ તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૮ થી લાગુ કરી દેવામાં આવે છે. 


દક 


ઈ્જ્્ટઃ 
પ્રમુખ શ્રી મહામંત્રીશ્રી 
અબજીભાઈ વિશ્રામભાઈ કાનાણી પુરષોત્તમભાઈ રવજીભાઈ ભગત 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


ક 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪પ૪છ 


૩ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અને કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને તેની જરૂરત શા માટે પડી? 


# ર? ૧” 


જના (ત 1 
કાજ 101 ॥॥1; દ 
ડી 3% 11071? દ 8110 ટ 
શો 9004 #401ઞ ૬૫૮1 
લ ભાર્તીચ કરછ ન 
ક કડક્વ 
અન્‍ન: આન ક નસ હીર સમાજ 


તારીખ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪પ૫૭ 


પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


પકરણ 


પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 

કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિની અને શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની તા. ૭.૮.૨૦૦૯ થી ચાલુ કરવામાં 
આવેલ સનાતની ચળવળને સફળતા અપાવવામાં સમાજના માસિકો માંયના ફક્ત અને ફક્ત પાટીદાર સૌરભનો ગણો મોટો 
હાથ હતો. એક સમય એવો હતો કોઈ સામાયિક કે માસિક અમારા વિચારો છાપવામાં તેઓ ક્ષોભ અનુભવતા હતા. તેવા 
સમયમાં સી કે પટેલ તેમના પાટીદાર સૌરભ મારફતે અમારી પડખે ઉભા રહ્યા હતા. શુધ્ધ સનાતની વિચારધારાને વરેલા આ 
સનદી સરકારી અધિકારી અમારી જે ગતિવિધિઓ થતી તેનું અક્ષરે અક્ષર પાટીદાર સૌરભમાં છાપીને અમારા ઉપર ગણો મોટો 
ઉપકાર કર્યો હતો અને જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિને પાટીદાર સૌરભે ગણો મોટો ભાગ ભજવ્યો હતો. મારું અને 
સનાતની વીર હિંમત ભાઈનું લોકો સમક્ષ કહેવાનું થતું કે અમે લોકો સી કે સાહેબના ઉપકાર તળે દબાયેલા છીએ અને તેમનું 
અમારી ઉપર ચડેલ ત્રકણ કોઈ કાળે ઉતારી શકવાના નથી. સી. કે. સાહેબની ધારદાર કલમકોઈની સાડીબારી રાખતા નોહતા 
તેથી તો તેઓ કેન્દ્રીય સમાજના હાલના તેમજ ભૂતકાળના હોદ્દેદારોમાં એક અળખામણા પત્રકાર તરીકે છાપ પામ્યા હતા. મને 
હિંમતભાઈ ખેતાણી સતત કહેતા કે તું પણ તારા બોલવામાં અને વર્તનમાં ખ્યાલ રાખજે, નહીં તો તને પણ સી કે સાહેબ 
છોડવાના નથી. તેમનું ધારદાર લખાણ અને સનાતની વિચારધારાને વરેલા સી કે સાહેબને દિલ થી અમે (હું અને હિંમતભાઈ 
ખેતાણી) નમસ્કાર કરીએ છીએ. 


પાટીદાર સૌરભ માસિક પત્રિકા માટે મેં રમેશભાઈ વગાડીયાએ) તૈયાર કરેલા અમુક લેખો જેનું પાટીદાર સૌરભે જે તે સમયે 
અક્ષરે અક્ષર છાપ્યું હતું. 


તા. ૧૦.૧૨.૨૦૧૦ ના કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને સૂચવેલ કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની જ્ઞાતિનો પાંચ સુત્રી કાર્યક્રમ 
આ સમયમાં ગામે ગામસતપંથ ના ભાઈઓને ભેળવવાની, બીજા શબ્દોમાં કહું તો ભેળવવાની એક ફેશન ચાલુ થઇ ગઈ 
હતી. તેમાં પણ સતપંથ ના ભાઈઓની એક ચાલ જણાઈ આવતી હતી. ચાર ભાઈના પરિવાર માં બે ભળે અને બીજા બે ન ભળે 
ત્યારે વિચારવું બહુ જરૂરી પડી જતું હતું. કારણકે આપણને એમલાગે કે જે બે નથી ભળતા તે ગામના ખાનાની (જોતીશ 
ધામની) મિલકત પર કબજો હક્ક જમાવીને બેસી ગયા હોય અને બીજા બે આપણી સનાતની સમાજમાં પગ પસેરો કરતા હોય. 
ત્યારે આપણા સનાતની લોકોને એમકે જે આવે છે તેને લઈ લોને, આપણો લીટો લાંબો કરોને, બાકીના બે નહિ આવે તોય 
ચાલશે. પણ આમાં ગામનું ભલું નથી થતું. ગામના સૌ પાટીદાર ભાઈઓ એક તાંતણે નથી બંધાતા. પીરાણા સતપંથ ની લેફ 
તો રહી જ જાય છે. માટે ખાનાનું વિસર્જન તો જ શક્ય બને જો દરેક ગામમેં અહી સુચવેલા પાંચ સુત્રી કાર્યક્રમનું ચુસ્તપણે 
પાલન કરે. 


પાંચ સત્રી કાર્યક્રમઃ 

5ઝ 
૧. દરેક ગામના બાકી રહેલા સતપંથ ના ભાઈઓ સામુહિક રીતે (એકલ-દોકલ નહીં) પીરાણા નો હંમેશને માટે (સદંતર) 
ત્યાગ કરે અને અત્યારે જે તેઓ ઈમામશા બાવાની કબર ની પૂજા કરે છે તે કબર અને પીરાણામાં જે કંઈ સ્થાવર મિલકત છે તે 
ઈમામશાબાવાના વંસજોને (પીરાણા ના સૈયદોને) અર્પણ કરી આવે. કારણ એજ કે જ્યાં સુધી પીરાણું મોજુદ હશે ત્યાં સુધી આ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૫૮ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


સતપંથી ભાઈઓનું મન ત્યાં જ ભટકયા કરશે (ના રહે બાંસ ના બજેબાંસુરી) . 


૨. અત્યાર સુધી આપણા જ પૂર્વજોએ ૫૦૦ વરસથી પીરાણે આપતા રહેલ દશોન્દ-વિશોન્દ અને અન્ય લાગાઓ થી જે કંઈ 
ખજાનો બન્યો છે તેનો સાચો રીપોર્ટઅત્યારના પીરાણા ના આગેવાનો કેન્દ્રીય સમાજને આપે અને કેન્દ્રીય સમાજ માં તે ખજાનો 
બીન-શરતે જમા કરાવે (કારણ કે આ ખજાનો આપણા પૂર્વજોએ આપેલ દશોન્દ, વિશોન્દ અને અન્ય લાગાઓ થી જ બનેલો 
છે). 


૩. આપણા જ પૂર્વજોએ ગામે ગામઉભી કરેલી ખાના ની મિલકત અત્યારે જે નામથી હોય (જ્યોતીધામઅથવા તો 
નિષ્કલંકીધામકે અન્ય જે નામે હોય) તેનું કાયદાકીય રીતે જે તે ગામની શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજમાં વિના શરતે 
વિલીનીકરણ કરી નાખે. 


૪. નખત્રાણા માં જ્ઞાતિની કેન્દ્રીય સમાજ હોવા છતાં તેની પ્રતિસ્પર્ધા કરવા હેતુ માત્ર થી નખત્રાણા માં જ ઉભું કરેલું નિષ્કલંકી 
ધામમાં થી બાવા ઈમામશાહ અને નિષ્કલંકી નો ત્યાગ કરી તે મિલકત કેન્દ્રીય સમાજ માં વિના શરતે કાયદાકીય રીતે 
વિલીનીકરણ કરી નાખે. 


પ૫. જે સતપંથી ભાઈઓ (સામુહિક રીતે) સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજ માં અથવા તો જે તે ગામોની સનાતન 
સમાજો માં ભળવા માગતા હોય તેઓ તેમના ઘરે અને વ્યવવસાઇક સ્થળોએ પીર ઈમામાંશાહ અને તેના જ ભેજાની પેદાશ એવા 
નિષ્કલંકી ના ફોટાઓ નો સદંતર ત્યાગ કરે. (આપણા હિન્દુ શાસ્ત્રમાં દશમા અવતાર તરીકે કલ્કી ભગવાન જન્મ લેશે તેવો 
ઉલ્લેખ છે, નિષ્કલંકી નો ઉલ્લેખ ક્યાંય નથી. તે ઈમામશાહ બાવાના ભેજાની પેદાશ માત્ર છે) . 


ઉપરના પાંચ સુત્રોનું ચુસ્તપણે પાલન કરે તો જ આપણે સતપંથીઓ ને સામુહિક રીતે ભેળવી શકીએ અન્યથા નહિ. એકલ 
દોકલ ને હવે પછી ભેળવવાનું બંધ કરીએ. તે માટે તારીખ અને દિવસ નક્કી કરીએ. આટલું હવે નહીં કરીએ તો સંપૂર્ણ જ્ઞાતિ ને 
એક તાંતણે બાંધી નહિ શકીએ અને જ્ઞાતિ પહેલાં ની જેમધાર્મિક રીતે અસ્પષ્ટ થઇ ને અંધારામાં અથડાયા કરશે -ઠોકર ખાતી 
રહેશે. 


અત્યારે જાણવા મળ્યું છે તે મુજબ પીરાણા ના લાગતા વળગતાઓએ (કર્તાહ્તઓ એ) સતપંથી ભાઈઓ માટે એક ફતવો 
બહાર પાડ્યો છે કે “હમણાં ગામે ગામની સમાજોમાં સતપંથી ભાઈઓ પર પસ્તાળ (ભજ) પડી છે એટલે સમાજ જેમકહે 
તેમસનાતની બની ને ભળી જાઓ. થોડા દિવસ પછી આ સનાતની જુવાળ ટાઢો પડશે ત્યારે ફરી પાછા આપણે સમાજમાં 
સતપંથ નો પ્રચાર કરી શકીશું”. એટલા માટે આપણે સૌ સનાતાનીઓ એકલ -દોકલ સતપંથી ને ભેળવવાનું બંધ કરીએ અને 
હવે આપણી સનાતની સમાજોમાં એ લોકોને ભેળવવા હોય તો ઉપર જણાવેલ પાંચ સુત્રી કાર્યક્રમનો ચુસ્ત પણે અમલ કરાવી 
સામુહિક રીતે ભેળવીએ તોજ જ્ઞાતિમાં એકવાયતા જળવાશે અન્યથા નહિ જળવાય. સમાજમાં આ રીતે સનાતન ધર્મ બાબતે 
એકવાયતા જળવાશે અને તેના ફળ ૫-૧૦ વરસે આપણી સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજને મળશે તે ચોક્કસ વાત 
છે. અન્યથા નહિમળે. 

લી. રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા 

બેંગલોર-૧૦.૧૨.૨૦૧૦ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪પલ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


અ.ભા.ક.ક.પાટીદાર સમાજ (કેન્દ્રીય સમાજ)ના હોદ્દેદારોની તા. ૧૪.૦૮.૨૦૧૧ નીચૂંટણી 


એક સમીક્ષા 

હું આ લેખ લખી રહ્યો છું ત્યારે આપણી કેન્દ્રીય સમાજના નવા કારોબારી સભ્યો, નવા હોદેદારો અને નવા ટ્રસ્‍ટીશ્રીઓની 
ચૂંટણી ને એક અઠવાડિયું થવા આવ્યું છે. આપણે નવા કારોબારી સભ્યો નવા હોદ્દેદારો અને નવા ટ્રસ્‍ટીશ્રીઓની વરણી 
રવીવારતા.૧૪.૦૮.૨૦૧૧ ના દિવસે સમાજના સંપૂર્ણ સનાતની માહોલમાં પૂર્ણ કરી. ગણા બધા સતપંથી તરફી અથવા તો 
વિધ્નસંતોષીઓને પસંદ નહિ આવ્યું હોય તેની આપણ ને ચિંતા કરવાની જરૂરત અત્યારે રહેતી નથી. એક વાત નિશ્ચિત થઇ 
ગઈ કે જે ઉદ્દેશો અને હેતુઓને લઈને કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી તેને બર કરવા માટે હવે પછીના સમાજના 
કાર્યકર્તાઓ અથવા તો કર્ણધારો સંપૂર્ણતઃ સનાતની હશે અને હોવા પણ અત્યંત જરૂરી છે. 


૧. ટ્રસ્ટીશ્રીઓની નૈતિક અને સિદ્ધાંતિક જવાબદારીઓ 

તા.૭.૦૫.૨૦૧૧ ના પ્રચંડ જનમેદની વચ્ચે જે નવું બંધારણ સવનિમતે આપણે પસાર કર્યું તેના પર ભલે એક માણસની 
અવળચંડાઈને લીધે ચેરિટી કમીશનર સાહેબે રોક લગાવી હોય પણ નેતિક અને સિદ્ધાંતિક રીતે આપણે બધાયને તે બંધારણ 
સ્વીકાર્ય અને બંધનકર્તા બની જાય છે. તે અન્વયે ખાસ કરીને ટ્રસટીશ્રીઓને અને હોદેદારોને તો નવું બંધારણ સ્વીકાર્ય હોવું જ 
જોઈએ. પણ તા.૧૪.૦૮.૨૦૧૧ ની સામાન્ય સભામાં આપણે શું જોયું? ચેરિટી કમિશનર અને હાઈ કોર્ટના ઓર્ડરની 
આડસ લઈને અમુક ટ્રસ્ટીશ્રીઓ જાણે ફેવિકોલની જાહેરાત માટે પૈસા લીધા હોય તેમ મંચ પર થી ઉખડાતાજ નોતા. તે તેમની 
બાલીશતા કે મૂર્ખતાનું પ્રદર્શન માત્ર નોતું પણ સભાસદોની નામરજી હોવા છતાં પણ પરાણે હોદ્દા ઉપર ચીટકી રહેવાની 
બદદાનત માત્ર હતી. એક વખત રાજીનામાં આપીને તેઓ ફરી પાછા (તેમની લાયકાત હોય તો) તે પદ માટે પોતે ચૂંટાઈ શકતા 
હતા. પણ અમુક ટ્રસ્‍ટીઓને ફરી પાછા ચૂંટાઈ આવશું કે નહિ ચૂંટાઈ આવીએ તેવો ભરોસો પોતાના ઉપર પણ ન હતો. તેથી 
તેઓએ બુદ્ધિનું પ્રદર્શન કર્યું. એક માત્ર ટ્રસ્‍ટી (નવા ચૂંટાએલા પ્રમુખ) શ્રી ગંગારામભાઈ સાંખલાએ હિંમત દાખવીને જાહેરમાં 
કહ્યું કે આપણા નવા બંધારણ ઉપર ગમે તેની રોક હોય પણ આપણે જ પસાર કરેલા બંધારણને આપણે તો નેતિકતા દાખવીને 
સ્વીકારવું જ જોઈએ અને આમલોકોને તેવો દાખલો પુરો પાડવો જોઈએ કે બીજા માને કે ન માને અમો ટ્રસ્‍ટી - હોદ્દેદારો તો 
નવા બંધારણને માનીએ જ છીએ. 


૨.સનાતની માહોલ અને લોક જાગૃતતા 

તા. ૧૪.૦૮.૨૦૧૧ નો દિવસ એટલે સંપૂર્ણ સનાતની માહોલ . એવો માહોલ કે દરેક સનાતનીની એક જ માંગ હતી કે આ 
વખતે પ્રમુખ આવે તો એવો આવે કે જે સંપૂર્ણ સનાતની હોય ને સાથે સાથે કેન્દ્રીય સમાજ પ્રત્યે સંપૂર્ણ નિષ્ઠા ધરાવતો હોય. 
પ્રચંડ જનમેદની વચ્ચે સવારના સત્રમાં જે બન્યું તેને સભાજનોએ નજરઅંદાજ કરીને સવારના સત્રથી પણ વધારે ઉત્સાહથી 


ક ૬” 


બપોર પછીના સત્રમાં ભાગ લીધો જે પુરવાર કરે છે કે લોકોમાં ધાર્મિક અને સામાજિક બાબતે પ્રચંડજાગૃતતા આવી ગઈ છે. 


૩. સભાનો માહોલ બગડે અને કેન્દ્રીય સમાજની બે-ઈજ્જતી થાય તેમાં અમુક પરિબળોને રસઃ 

એક વાત તો લગભગ પુરવાર થઇ જ ગઈ કે સમાજના અમુક પરિબળો જેવાં કે 

અ) સતપંથી ભાઈઓ જેવા કે માવજી ડાહ્યા તરફી જુકાવ ધરાવતા ભાઈઓ , 

બ) જેઓ સતપંથી નથી પણ સતપંથીઓ તરફી વલણ રાખતા ભાઈઓ, તેમાંના ખાસ કરીને રાજકારણીઓ અને 

ક) સમાજમાં પહેલાં ધાર્મિક બાબતે જેમઅસ્પષ્ટતા ચાલ્યા કરે છે તેમજ ભવિષ્યમાં પણ ચાલ્યા કરે તેવી વિચારસરણી ધરાવતા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


ભાઈઓ વગેરે. ....લોકોને એમજ હતું કે કેમે કરીને સભા માં ખલેલ પડે અને સભાનો ચૂંટણી કાર્યક્રમ ખોરવાય. આવું જો 
થાય તો સમાજની ચેરિટી કમિશનરની કચેરીમાં તેમજ ગુજરાત હાઈ કોર્ટમાં બદનામી થાય અને નીચા-જોવાપણું થાય. એટલા 
માટે તો સવારના સત્રમાં આવા પરિબળોએ ઉભા થઈને સભાને ખોરંભે ચડાવવાની કોશિશ તો કરી પણ આપણા સદનસીબે 
તેઓ તેમના બદ-ઇરાદામાં કામયાબ ન થયા. 


૪. સભા મોકૃફ રાખવા પછીની તુરંત પરિસ્થિતિ અને માહોલઃ 

ઓચિંતી સભા મોકૂફ રાખવાનો પ્રમુખ દ્વારા લેવાએલા નિર્ણયથી સભાજનોએ અચંબા સાથે આંચકો અનુભવ્યો હતો. 
સભાજનોમાંના અમુક લોકોએ તો ત્યાં સુધી વાતો કરીકે ચૂંટણીનો માહોલ હવે બગડી ગયો છે અને ચૂંટણી હવે ત્રણ મહિના 
સુધી ધકેલી દેવામાં આવશે. આવું જો ખરેખર થાય તો વિરોધી પરિબળો તેમના બદ-ઈરાદામાં કામયાબ થયા ગણાય. અને 
બીજી બાજુ ત્રણ મહિના પછી લોકોનો આવો માહોલ બને કે ના પણ બને તેની દહેશત હતી. પહેલા સત્ર પછી તુરંત 
બોલાવવામાં આવેલ ટ્રસ્‍ટી-હોદ્દેદારોની મીટીંગમાં કોણ કેમબોલ્યું તેની સત્તાવાર માહીતી તો મારી પાસે નથી પણ સભાજનોમાં 
એવી વાતો જરૂર વહેતી થઇ ગઈ હતી કે ટ્રસ્‍્ટી-હોદ્દેદારોએ એવો નિર્ણય લઇ લીધો છે કે સમાજની ચૂંટણી વાળો એજન્ડા ત્રણ 
મહિના સુધી મોકૂફ રાખવામાં આવે. પણ એવું થયું નહિ તે માટે જે તે ટ્રસ્‍ટી હોદ્દેદારોએ નિર્ણય લીધો હશે તેઓને ધન્યવાદ 
આપવાઘટે. બપોર પછીનું સત્ર રાબેતા મુજબ ૨.૩૦ વાગે શુરુ થયું. 


૫. સમાજના પ્રમુખને ચૂંટવા માટે અપનાવવામાં આવતી પંચ-પ્રથા 

આપણી કમનસીબી ગણો કે પછી આપણી બે-દરકારી ગણો. આપણા બંધારણમાં પ્રમુખ શ્રીને ચૂંટાવાની સ્પષ્ટ જોગવાઈઓ 
નથી. એટલે છેલ્લી ઘડીએ પંચ-પ્રથા ઉપર બધોય મદાર રાખવો પડતો હોય છે. પણ આ પંચો કોણ હોય કેવા હોય? કે તેઓ 
ટ્રસ્‍ટી માંથી હોવા જોઈએ કે પછી આમસભા-સદો માંથી હોવા જોઈએ તેવી સ્પષ્ટતાઓ પણ આપણા બંધારણમાં નથી. પણ 
પંચ-પ્રથાની મોટામાં મોટી ખામી જો હોય તો તે છે કેઆખી આમસભા તેને મળેલા બંધારણીય હક્કો પોતાના કાંડા કાપીને તે 
પંચોને સોંપી દેતી હોય છે . પછી પંચો જે કરે તેના પરિણામો ઉપર રોવાનો વારો આવતો હોય છે. આ એક નરી પલાયનવાદ 
વૃત્તિજ ગણાય જેનાથી આપણે વર્ષોથી ટેવાએલા છીએ જેમાંથી બહાર આવવું અત્યંત જરીરી છે. 


૬. પંચમાં કઈ વ્યક્તિઓ હોવી જોઈએ તેની સત્તા પૂર્વપ્રમુખ રામજીભાઈ કરમશીને સોંપાણીઃ 

બીજા સત્રમાં ચૂંટણી પંચમાં કોને લેવા તે બાબતના વિવિધ વ્યક્તિગત મંતવ્યો લેવામાં આવ્યા તેમાંના વડીલ શ્રી કરસન લધાએ 
પોતાનો મંતવ્ય આપતાં જણાવ્યું કે આપણા પ્રમુખ કે જેઓએ હાલમાં જ પ્રમુખપદ ના હોદ્દાથી નીચે ઉતર્યા છે તેઓ ફરી પાછા 
પ્રમુખપદના ઉમેદવાર નથી તો પછી આપણે એમને જે વ્યક્તિઓ પંચ તરીકે જોઈએ તે આમસભામાં થી લઈ લે . પણ જેને લે તે 
શુદ્ધ સનાતની હોવો જોઈએ એવો આગ્રહ આ વડીલશ્રીએ રાખ્યો હતો. અને તે મુજબ શ્રી રામજીભાઈ કરમશી સહીત શ્રી 
અબજીભાઈ વિશ્રામકાનાણી, શ્રી ધનજીભાઈ મનજી છાભૈયા, શ્રી હંસરાજભાઈ દેવજી ધોળુ, શ્રી મોહનલાલ શિવજી ધોળુ 
અને શ્રી રતિભાઈ મણીભાઈ રામાણીને પંચ તરીકે નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા. 


૭. પંચમાં માંડવી તરકના ભાઈઓના નામન હોવાને લીધે નારાજગી અને વેસ્ટે5ડ ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવતા ભાઈઓનો 
સભાત્યાગ 

આ એક નરી બાલીશતા જ ગણી શકાય. પહેલાં આમસભા પ્રમુખશ્રીને સત્તા આપે અને ત્યાર પછી ફલાણા પંચ માં નથી તેનો 
વિરોધ કરવો તે નરી મુર્ખતાજ કહેવાય. એટલુંજ નહિ પણ એ કારણ ને લઈને સભાનો અનાદાર કરી ત્યાગ કરવો એ તો 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


સમાજનો અનાદર કર્યો જ ગણાય. એમાં પણ શ્રી ઉમિયા માતાજી વાંઢાય સંસ્થાનના વડા શ્રી રવિલાલ કેશરા તેમજ મહામંત્રી 
શ્રી જયેશભાઈ છાભૈયા જેવી ગણમાન્ય વ્યક્તિઓ કે જેઓ હોદ્દાની રુએ કેન્દ્રીય સમાજની કારોબારીમાં કાયમી સભ્યો છે 
તેઓએ તો સભાનો અનાદર ન જ કરવો જોઈએ. અન્ય જ્ઞાતિઓની સમાજમાં જો આમથાય તો એવા લોકોને વગર પૂછે કારણ 
દર્શકનોટીસ તો ફટકારવામાં આવે જ. 


૮. સનાતની શ્રી ગંગારામભાઈ હીરાલાલભાઇ સાંખાલાની પ્રમુખ તરીકે વરણીઃ 

આમસભાનો સનાતની માહોલ જોઈને દિલ્હી વાળા ગંગારામબાપા ની પ્રમુખ તરીકે વરણી થશે એવો સભામાં ઉપસ્થિત દરેક 
જણ નો મત હતો જ. એવો માહોલ જોઈને તો અમુક પ્રમુખ પદ માટેના ઉમેદવારોએ તો પોતાની ઉમેદવારી પણ ન ભરી. 
ગંગારામબાપાની ૨૭ ઉમેદવારી દરખાસ્તોની સામે એક માત્ર ઉમેદવારી દરખાસ્ત એક વ્યક્તિનું આવ્યું હતું. બિન સત્તાવાર 
માહિતી પ્રમાણે તે ઉમેદવારી સમાજના અત્યાર સુધીના વરિષ્ઠ ટ્રસ્‍ટી શ્રી શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયાનું હતું એમકહેવામાં આવે 


ન 


ર 


૯. પમુખ દ્વારા અન્ય હોદ્દેદારોની વરણી 

ઉપ પ્રમુખો તરીકે શ્રી દેવજીભાઈ રામજી ભાવાણી અને શ્રી મનસુખભાઈ રૂડાણી અને મંત્રીઓ તરીકે શ્રી વાલજીભાઈ 
ચવ્હાણ, અને નરસિંહભાઈ સાંખલાની વરણી કરીને પ્રમુખ શ્રી ગંગારામભાઈ હીરાલાલ સાંખલાએ જુના જોગીઓ ઉપર 
પોતાનો વિશ્વાસ મુક્યો છે એવું દેખાઈ આવે છે. વળી પાછા મહામંત્રી તરીકે માવજીભાઈ ભગત (જીણા) ઉપર પણ 
પ્રમુખશ્રીએ વિશ્વાસ મુક્યો છે તેમાં પ્રમુખશ્રીનો આત્મવિશ્વાસ અને પોતાની ચાણક્યનીતિ કામે લગાડી હશે એવું દેખાઈ આવે 
છે. ઉપ-પ્રમુખ તરીકે અનુભવી વડીલ શ્રી દેવજીભાઈ રામજી ભાવાણી અને શ્રી મનસુખભાઈ રૂડાણીની પસંદગી ઉપર 
આમસભાજનોએ આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરવાની સાથે સાથે નારાજગી પણ દશ વી હતી. પણ મારા મત પ્રમાણે અત્યારે ચાલી રહેલા 
ચેરિટી કમિશનર અને હાઈ કોર્ટના કેસો પાછળ આ વડીલોનું યોગદાન છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે અને તેમાં તેમનો 
અનુભવ કામે લાગશે તેથી તેમની વરણી પણ યથાર્થ છે. અને તેમાં પ્રમુખશ્રીએ ડહાપણ વાપર્યું છે એવું અત્યારે દેખાઈ આવે 


ન 


છ 


૧૦. સમાજ અને રાજકારણીઓ 

ભારત દેશના અથવા તો ગુજરાત રાજયના રાજકારણમાં રસ ધરાવતી સમાજની વ્યક્તિઓએ પોતાની નૈતિક ફરજ સમજીને 
સમાજમં થી સ્વૈચ્છીક રીતે હોદ્દાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. પોતાના નીજી સ્વાર્થ માટે થઈને રાજકીય લાભ ખાટવા માટેસમાજના 
કોઈ પણ રાજકારણીએ સમાજ ના મંચનો ઉપયોગ સદન્તરે કરવો જોઈએ નહિ એવું મારું માનવું છે. જો આ પ્રથા ચાલુ રહેશે 
તો સમાજે ભુતકાળ માં ગણું બધું ભોગવ્યું છે અને ભવિષ્યમાં પણ ભોગવવું પડશે તે વાતમાં અતિશયોક્તિ નથી. સમાજ અને 
રાજકારણ કોઈ દિવસ ભેગા ચાલી શકે જ નહિ. કારણ કે સમાજ સંગઠન વગર ચાલી શકે નહિ અને રાજકારણ ફાટફૂટ વગર 
ચાલી શકે નહિ. સમાજના પાયામાં સિદ્ધાંતો હોય છે જેમાં બાંધછોડ બિલકુલ ન ચાલે જ્યારે રાજકારણ માં છાશવારે સિદ્ધાંતોમાં 
બાંધ-છોડ કરવી પડતી હોય છે. 


૧૧. નિષ્કર્ષ 
સમાજના ચુનાવના પરિણામો આપેક્ષિત આવ્યા હોય કે ના હોય પણ એક વાત તો નિશ્વિત થઇ જ ગઈ છે કે જેપણ ટીમઆવી છે 
તે સંપૂર્ણ સનાતની ટીમછે અને રહેશે. આ નવી ટીમપાસે આપણે સૌ નીચે જણાવેલ આપેક્ષાઓ તો રાખીએ એટલો હક્ક તો 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


આપણને છે જ. વડીલ શ્રી ગંગારામબાપાના વડપણ હેઠળની નવી ટીમ 


૧) સમાજને અને ધર્મને સાથે રાખીને જ ચાલશે કારણકે ધર્મ અને સમાજ એક બીજાના પર્યાયિ છે. 

૨) સમાજના સનાતની ભાઈઓને સંપૂર્ણવફાદાર રહેશે. 

૩) સમાજના જ્ઞાતિ બંધુઓ ના હિતોની સદાયને માટે રક્ષા કરશે. (જ્ઞાતિ એટલે કચ્છ કડવા પાટીદારના તે વંસજો કે 
જેઓ ફક્ત અને ફક્ત સનાતન વૈદિક હિંદુધર્મપાળતા હોય) 

૪) સમાજની સ્થાપના વખતેના મૂળભૂત ઉદ્દેશો અને હેતુઓનું જતન અને પાલન કરવા કાજે મૂળભૂત સિદ્ધાંતોમાં 
કોઈ પણ જાત ની બાંધ-છોડ નહિ કરે. 

૫) સમાજ વિરોધી તત્વો અને પરિબળો સામે કોઈ પણ જાતનો ડર રાખ્યા વગર સખતાઈથી કામલેશે. 


૧૨. જ્ઞાતિબંધુઓ ની જવાબદારીઓ 

નવા કર્ણધારો ઉપરની જણાવેલ આપણી આપેક્ષઓ પરિપૂર્ણ કરી શકે તેમાટે આપણે સૌએ તેમના ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીને 
જરૂર પડ્યે તેમને સંપૂર્ણ સાથ સહકાર આપવો પડશે. તો ચાલો તે માટે આપણે સૌ કટ્ટીબદ્ધ થઈએ અને કેન્દ્રીય સમાજને 
મજબુત બનાવીને તે આપણી માતૃ સંસ્થા છે અને બની રહે તેમાટે આપણી ફરજ અદા કરીએ. 


રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા 
બેંગલોર (૨૪.૦૮.૨૦૧૧) 


સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજ - એક સમીક્ષા 

શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની જ્ઞાતિની સમાજ (આપણી કેન્દ્રિય સમાજ) 
જેની વિધિવત સ્થાપના ભલે ઈ.સ.૧૯૬૦ માં કરવામાં આવી હોય પણ તેનો પાયો તો છેક ૧૯૪૦ માં નખાઈ ગયો હતો. 
આપણે ત્રકણી છીએ તેના સર્વ પ્રથમપ્રમુખ, મંત્રી અને ખજાનચી અનુક્રમે શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી, શ્રી નથુભાઈ નાનજી 
કેશરાણી અને શ્રી ભીમજી કેશરા લીંબાણી. તે વખતે આપણી કેન્દ્રીય સમાજનું નામહતું શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની 
સમાજ, નખત્રાણા. આ સમાજે જે બે મુખ્ય કાર્ય કર્યા તેનું ત્ણ આ જ્ઞાતિ કોઈ દિવસ ઉતારી શકશે નહીં. 


૧. કચ્છ ના ગામે ગામમાં પૂજ્ય. સંત શ્રી ઓધવરામજી મારાજના માર્ગદર્શન હેઠળ અપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ ના મદિરો બંધાવ્યા અને બીજું 

૨. ઈ.સ.૧૯૪૫માં પૂજ્ય મહારાજ શ્રી ઓધવરામજી ની પ્રેરણા થી વાંઢાય ખાતે કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજીનું મંદિર 
બનાવ્યું 


જ્ઞાતિનો અને કેન્દ્રીય સમાજનો ઇતિહાસ 

કોઈ પણ સંસ્થાના સુચારુ સંચાલનને ન્યાય આપવો હોય તો તેના કર્ણધારોને તે સંસ્થાની સ્થાપનાના મૂળભૂત ઉદ્દેશોને, 
હેતુઓને અને સંદર્ભોને ધ્યાનમાં રાખીને સંચાલન કરવું જોઈએ . જયારે જ્યારે આ વસ્તુઓ ભૂલાઈ જાય છે ત્યારે ત્યારે તે 
સંસ્થામાં અનેક પ્રશ્નો ઉભા થાય છે અને સંસ્થાને ખાડે જતી બચાવવા માટે તે સંસ્થાના સંચાલનમાં જડમૂળ થી ફેરફારો કરવા 
તેના સભ્યોને મજબુર થવું પડે છે. આવુંજ કંઈક તાજેતર માં આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં થયું અને કરવું પડ્યું. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ઝા ૦ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


આવું શા માટે થયું અને કરવું પડ્યું? 

છેલ્લા બે-અઢી દાયકા થી કેન્દ્રીય સમાજના કર્ણધારો એટલે કે તેના ટ્રસ્ટીઓ , હોદ્દેદારો અને કારોબારી સભ્યોને સમાજના 
ઈતિહાસ નું કાં તો જ્ઞાન ના રહ્યું અથવા તો કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના વખતના ઉદ્દેશો અને હેતુઓથી જાણી જોઈને મો ફેરવી 
લીધું. તેના પરિણામસ્વરૂપે સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજના સનાતની ભાઈઓમાં આક્રોશ વધતો ગયો. જ્ઞાતિ 
માટે કલંક એવા પીરાણા સત્પંથ મતથી જ્ઞાતિને મુક્ત કરીને ફરી પાછી જ્ઞાતિને પુનઃ સનાતન ધર્મ અંગીકાર કરાવવાના મુખ્ય 
ઉદ્દેશને લઈને કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી તે વાત તો સાવ ભુલાઈજ ગઈ. અરે સમાજના આમ સભ્યો કદાચ 
આ વાત ભૂલી જાય પણ તેના કર્ણધારોએ તો આ વાતને સદંતર યાદ રાખીને સમાજને સહી દિશા આપવી જોઈતી હતી. પણ 
થયું શું? સમાજના અર્ધ-જ્ઞાની નેતા ગણ કહો કે પછી લાંબા સમયના ઉપભોગથી પ્રસ્‍તાપિત થએલા હિત સંબધો કે હક્કો 
ધરાવતા લોકોએ અને હોદ્દેદારોએ સમાજના સનાતાનીઓની રીતસરની ઉપેક્ષા કરી. અરે, આ લોકો એ પણ ભૂલી ગયા કે 
કેન્દ્રિય સમાજની સ્થાપના માત્ર ને માત્ર એટલા માટે કરવામાં આવી હતી કે પાખંડી પીરાણા સત્પંથ મત ને છોડીને પુનઃ 
સનાતન હિંદુ ધર્મને અપનાવી ચુકેલા જ્ઞાતિ બંધુઓના હિતોની રક્ષા કરી શકાય. જ્ઞાતિ માટે કલંક એવા પીરાણા સત્પંથ મતથી 
જ્ઞાતિને સંપૂર્ણ મુક્ત કરવાની તો વાત બાજુએ રહી પણ સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજના હોદ્દા પર રહીને અમુક 
કર્ણધારો તો પીરાણા સત્પંથ ધમનો પ્રચાર-પ્રસાર કરવા લાગ્યા, તેના વખાણ કરવા લાગ્યા, ત્યારે તો હદ થઈ ગઈ, જ્ઞાતિને 
પીરણા સતપંથ થી સંપૂર્ણ પણે મુક્ત કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ઉપર વજઘાત થવા લાગ્યો. કેન્દ્રીય સમાજને પરાણે સનાતન અને 
સતપંથના મુદ્દે અટવાતી રાખી આ લોકોએ. સમાધાન ના નામે સનાતાનીઓ ની ઉપેક્ષા તો બાજુએ રહી પણ તેનું રીતસરનું 
શોષણ કરવામાં આવ્યું. 


સનાતાનીઓ ની “માં” સમાન કેન્દ્રીય સમાજમાં તેના દીકરાઓ પત્યે જ ઓરમાયું વર્તન 

જે સનાતાનીઓ માટે “મા” તરીકે જે કેન્દ્રીય સમાજને જન્મઆપવા માં આવ્યો હતો તેના દીકરાઓ સાથેજ ઓરમાયું વર્તન 
રાખવામાં આવ્યું. ધાર્મિક મુદ્દે અથવા તો સામાજિક મુદ્દે સતપંથ-સનાતન ના પ્રશ્ને સનાતાનીઓને ન્યાય આપવાના બદલે 
હમેશાં સનાતાનીઓના ભોગે સતપંથ તરફી સમાધાનો કરાવવામાં આવ્યાં. આ સમાધાનો નોતાં, આ સનાતાનીઓની 
શરણાગતિ માટેફરજ પાડવામાં આવતી હતી. સતપંથી ભાઈઓની પોતાની સતપંથ સમાજ મોજુદ હોવા છતાં એવા પીરાણા- 
સતપંથમાં માનનારા લોકોને બોલાવી બોલાવીને સભ્યો બનાવવામાં આવ્યા. પરિણામ સ્વરૂપે “માવજીડાહ્યાઓ” અને 
“હરીમાધાઓ”' પેદા થયા જેઓએ કેન્દ્રીય સમાજને રીતસરની બાનમાં રાખીઅને હજુ પણ રાખી રહ્યા છે અને સનાતાનીઓ 
લાચાર થઇ બેઠા છે. સમાજમાં મવાળવાદીઓ અને દૂધ-દહીં માં પગ રાખવા વાળાઓ નો એક વર્ગ ઉભો થયો જેઓએ તો 
સમાજની દાટ વાળી નાખી. 


કેન્દ્રીય સમાજના ખરા હક્કદાર સનાતાનીઓની ઉપેક્ષા અને આકોશ 

આવી તો અનેક વાતોને લઈને સમાજના સનાતની ભાઈઓમાં આક્રોશ પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યો. પરિણામસ્વરૂપે તા. 
૭.૮.૨૦૦૯ ની સામાન્ય સભામાં શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણીની કર્ણધારો વિરુદ્ધ સિંહગર્જના અને રમેશભાઈ માવજી 
વગાડીયાનું આક્રોશ ભર્યું ભાષણ થયું. ત્યાર પછી શ્રી હિંમતભાઈ અને શ્રી રમેશભાઈ વગાડીયાની આગેવાની હેઠળ સનાતન 
ધર્મ જાગૃતિ સમિતિની રચના થઇ જેને ભારતભરની કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની જ્ઞાતિની સમાજોમાં સભાઓ ભરી જન- 
જાગૃતિ અંદોલન છેડ્યું અને જેને લઈને સમાજના સનાતની ભાઈઓ માં અસ્મિતા અને ખુમારી પેદા થઇ. સમાજનું અગત્યનું 
અંગ યુંવાસંઘમાં પણ એક અકલ્પનીય ખુમારી અને જાગૃતિ આવી. ધાર્મિક અને સામાજિક બાબતે સમાજનો જે વર્ગ કચડાઈને 
બેઠો હતો તે સફાળો જાગૃત થયો. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો જ૪લ્૪ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


શ્વેત-પત્ર દ્વારા સમાજની સનાતની તરીકે ની ઓળખ 

જ્ઞાતિના લોકોમાં પ્રચંડ જાગૃતિ અને આક્રોશને લીધે કેન્દ્રીય સમાજના કર્ણધારોને તા. ૨૫.૦૩.૨૦૧૦ ના દિવસે એક શ્વેત- 
પત્ર બહાર પાડીને સમાજની સનાતની તરીકેની ઓળખ બહાર પાડવાની ફરજ પડી. જેને પરિણામે સમાજના સ્વણિમ 
મહોત્સવમાં પ્રચંડ સનાતની લોક-જુવાળ હાજર રહ્યો અને બતાવી દીધું કેઆ સમાજ સનાતાનીઓ ની સમાજ છે અને સ્વર્ણિમ 
મહોત્સવ પણ સનાતાનીઓનો મહોત્સવ છે. 


હવનમાં હાડકાં નાખવાના સામે વાળાઓના પયાશો અને સનાતાનીઓ ની મજબુતાઈ 

હાલા કી સામે વાળાઓએ હવનમાં હાડકા નાખવાના સર્વ પ્રયત્ો કર્યા પણ ફાવ્યા નહીં. સમાજનું રાજપત્ર સમાન શ્ચેત્પત્રની 
પણ સામે વાળાઓએ હોળી કરી. તા. ૭.૫.૨૦૧૦ ની સમાજની અસાધારણ સામાન્ય સભા પર રોક લગાવવા માટે સામે 
વાળાઓએ આકાશ-પાતાળ એક કર્યું. સમાજ ના સ્વર્ણિમમહોત્સવમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે આમંત્રિત મહામહિમગુજરાતના 
રાજ્યપાલ સાહેબા કમલા મેડમને મહોત્સવમાં સામેલ ન થવા માટે અરજીઓ થઇ. એટલુંજ નહિ એ લોકોએ સનાતની જ્ઞાતિ 
ના પંચમ અધિવેશન માં ખુડશીઓ ઉછાળી. વધારેમાં, સનાતન ધર્મ જાગૃતિ ના પ્રણેતા સર્વ શ્રી હિંમતભાઈ ખેતાણી, શ્રી 
રમેશભાઈ વાગડિયા અને પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી ઉપર ખોટી ઉપજાવી કાઢેલી ફોજદારી પોલીસ ફરીયાદો નોંધાવી. પરિણામ 
સ્વરૂપે સનાતાનીઓ વધુને વધુ મજબુત અને સંગઠીત થતા ગયા. કચ્છ ના ગામે-ગામ સનાતાનીઓને મજબુત અને સંગઠિત 
કરતા ઠરાવો પસાર થયા. કચ્છ બહારની સનાતની સમાજો વધુને વધુ મજબુત અને જાગૃત થતી ગઈ. તા. ૧૧,૧૨,૧૩અને 
૧૪ મે, ર૦૧૧ ના સનાતાનીઓના ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ની દેશલપર વાંઢાય ખાતે પ્રચંડ જન-મેદની વચ્ચે 
પ્રાણ-પ્રતિષ્ઠા થઇ . 


અત્યાર સુધીની ફળશ્રુતિ 

તા. ૧૪.૮.૨૦૧૧ ના કેન્દ્રીય સમાજની સામાન્ય સભામાં સંપૂર્ણ સનાતની માહોલ વચ્ચે સનાતન ધર્મ અને સમાજ પ્રત્યે 
સંપૂર્ણ નિષ્ઠા અને ભરપુર લાગણી ધરાવતા સનાતની ભાઈઓની ટ્રસ્‍ટી, કારોબારી સભ્યો અને હોદ્દેદારો તરીકે વરણી કરવામાં 
આવી. જેમાં મવાળવાદીઓને અને દૂધ-દહીં માં પગ રાખવાવાળાઓ નો સદંતર સફાયો કરવામાં આવ્યો. અમુક ટ્રસ્ટીઓ 
લોક લાગણીને સમજ્યા વગર જાણે ફેવીકોલની જાહેરાત કરતા હોય તેમહોદ્દા પરથી ઉખડતા જ નોતા. સમગ્ર જ્ઞાતિને નવા 
ટ્રસ્ટીઓ, નવા વરાએલા હોદેદારો અને કારોબારી સભ્યો તરફથી ઘણીબધી અપેક્ષાઓ છે. એ અપેક્ષાઓ પૂરી કરવા માટે 
તેઓને સમાજના અને જ્ઞાતિના ઇતિહાસનું જ્ઞાન તો હોવું જરૂરી છે તદઉપરાંત નવા કર્ણધારોને નીચે જણાવેલ પ્રશ્નોના ઉત્તરો 
તો આવડવા જ જોઈએ. 


કેન્દ્રીય સમાજ અને જ્ઞાતિનો ઈતિહાસ ની ઊંડી સમજ. અને ઇતિહાસ શું કહે છે તેની નોંધ. 

ર. જ્ઞાતિની સતપંથ સમાજ કાર્યરત હોવા છતાં ૧૯૪૦ માં અને ત્યાર પછી વિધિવત ૧૯૬૦ માં કેન્દ્રીય સમાજની 
સ્થાપના શા માટે કરવામાં આવી હતી 

૩. કેન્દ્રીયસમાજની સ્થાપના કેવા સંદર્ભોને લઈને કરવામાં આવી હતી અને તેના મૂળભૂત ઉદ્દેશો અને હેતુઓ શા હતા? 
સમાજની સ્થાપના કરતી વખતે એવા કયા સુધારક વડીલો હતા જેઓને લાગ્યું હતું કે જ્ઞાતિની સતપંથ સમાજ મોજુદ 
હોવા છતાં તેનાથી અલગ આ સનાતની સમાજની સ્થાપના કરવી શા માટે અત્યંત જરૂરી હતી. 

૫. આસમાજેઈ.સ. ૧૯૪૦થી ૧૯૬૦ સુધી કયાં મુખ્ય કાર્યો કર્યા? 

૬. કેન્દ્રીયસમાજની ૧૯૬૦મા વિધિ-વત સ્થાપના કરતી વખતે તેના પ્રેરણાદાયી સંતો અને સુધારક વડીલો કોણ હતા? 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


૭. પૂજ્ય નારાયણજી રામજી લીમ્બાણી ને આપણે જ્ઞાતિના આધ સુધારક શા માટે કહીએ છીએ. . 

૮. પુ.નારાયણ રામજી લીંબાણી પહેલાં પીરાણા સતપંથ વિરુદ્ધ જ્ઞાતિમાં કોણે ઝંડો ઉપાડ્યો હતો? 

૯. કેન્દ્રીયસમાજના ૧૯૬૦ પછીના ઈતિહામાં કેન્દ્રીય સમાજ તેના મૂળ ભૂત ઉદેશો ને શામાટે અને કઈ રીતે ભૂલી ગઈ? 
અને તેના માટે કોને જવાબદાર ગણી શકાય? 

૧૦. સનાતનીઓએ જ બનાવેલ, સનાતાનીઓ માટે જ બનેલ અને સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજમાં 
સનાતનીઓની જ ઉપેક્ષા શા માટે થતી હતી અને તે માટે કયા પરિબળો કામકરી રહ્યા હતા? 

૧૧. વારે-તહેવારે સતપંથ-સનાતનના મુદ્દે સમાધાન સમિતિઓની રચના અને તેવી સમિતિઓનું સતપંથ તરફી કુણું 
વલણ શામાટે થતું હતું અને તે માટેજવાબદાર પરિબળો કયાં હતાં? 


હવે પછી શું? 

તા. ૧૪.૦૮.૨૦૧૧ ની કેન્દ્રીય સમાજની સામાન્ય સભામાં નવા કર્ણધારોની વરણી સભ્યોએ શામાટે કરી છે તેના કારણો 
નીચે મુજબના હોઈ શકે. અને નવા નિમણૂંક પામેલા કર્ણધારો ઉપર બહુજ મોટી જવાબદારી સભ્યોએ મૂકી છે અને સાથે-સાથે 
તેમના ઉપર એટલો જ મોટો વિશ્વાસ પણ સમાજના સભ્યોએ મુક્યો છે. સૌને આશા છે કે તેઓ તે જવાબદારી બરાબર રીતે 
નિભાવશે અને લોકોના વિશ્વાસ ને અકબંધ રાખશે. 


કણધારોના શિરે જવાબદારીઓ: 

૧. હવે પછીધાર્મિક બાબતે સમાજની સનાતન હિંદુ ધર્મ તરફી એક જ નીતિ હશે અને તે સ્પષ્ટ હશે. બે-ધારી નીતિઓ 
નહીં જ હોય. 

ર. સમાજએટલે શું? ભગવદૂ ગોમંડળની વ્યખ્યા પ્રમાણે સમાજ એને જ કહેવાય જ્યાં વ્વવસ્થિત લોકોનો જન સમુદાય 

અ) એકજ આચાર વિચારને વરેલો હોય, 

બ) એક જ રીતી રીવાજ પાળતો હોય અને 

ક) એક જ ધર્મ (સનાતન હિંદુ ધર્મ) પાળતો હોય. 
તે પ્રમાણે આપણા કણધારો ના શિરે એક મોટી જવાબદારી છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં પણ જનસમુદાયને એક જ 
સનાતન હિંદુધર્મપળાવે, એક જ રીતિરિવાજ પાળતો કરે અને એક જ આચાર-વિચારને વરેલો કરે. 

૩. સમાજ અને ધર્મ જુદા ન હોઈ શકે. બંને એક જ શીક્કાની બે બાજુઓ છે. ભૂતકાળ માં અમુક વડીલોએ ધાર્મિક મુદ્દે 
સમાજમાં ભાગલા પાડો અને રાજ કરો એવી નીતિ અપનાવી જેના પરિણામે સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી 
કેન્દ્રીય સમાજ હોવા છતાં સમાજના સનાતાનીઓને વાંઢાય-દેસલપર ખાતે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ જેવી 
સંસ્થા ઉભી કરવાની ફરજ પાડવામાં આવી. આવી પરિસ્થિતિઓ ફરી પાછી ન સર્જાય તેની જવાબદારી પણ નવા 
કર્ણધારો ઉપર છે . 

૪. કચ્છ કડવાપાટીદારોની સનાતની ઓળખ ધરાવતી જેટલી પણ સંસ્થાઓ છે તેની માતૃ સંસ્થા આપણી કેન્દ્રીય સમાજ 
છે અને તેથી તેવી સંસ્થાઓને કેન્દ્રીય સમાજની નીતિઓને આધીન કરવા માટે જ્ઞાતિમાં જાગૃતિ લઇ આવવી પડશે . 
અને તે માટે નવા કર્ણધારોએ કમર કશી ને તમામપ્રયાશો કરવા પડશે . 

૫. સમાજમાં ઉભો થએલો અને પાંગરેલો, દૂધ-દહીં માં પગ રાખવા વાળો એક વર્ગ જે મવાળવાદી તરીકેપણ ઓળખાય 
છે તેની સંપૂર્ણપણે નાબુદી કરવી પડશે. 

૬. કેન્દ્રીયસમાજ સનાતનીઓ ની સમાજ છે અને તે હમેશાં સનાતન-હિંદુ ધર્મપાળતા લોકોના હિતો ની રક્ષા કરશે તેવી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


પ્રતીતિ સનાતાનીઓમાં સતત થતી રહે એવા કાર્યો કરવાની જવાબદારી નવા કણધારો ના શિરે છે. 

૪૭. આ સમાજની સ્થાપના વખતે ના સમય માં જે રીતે તેના તે વખતના કર્ણધારો, જ્યારે-જ્યારે સનાતનીઓ ઉપર 
વિધર્મીઓ દ્વારા ખોટા કોર્ટ કેશો તેમજ ખોટી પોલીસ ફરીઆદો થતી ત્યારે તેની મદદે ખડે પગે ઉભા રહેતા. તે જ 
પ્રમાણે અત્યારે અને ભવિષ્યમાં સમાજના સનાતની ભાઈઓ પર વિધર્મઓ દ્વારા કોઈપણ જાત ની આફત ઠોકવામાં 
આવશે ત્યારે નવા કર્ણધારોએ આવા પીડિત સનાતનીઓ ની વહારે નીડરતાથી ધસી જવું પડશે. 


કેન્દ્રીય સમાજના આમસભ્યોની જવાબદારીઓ: 

કેન્દ્રીયસમાજના નવા વરાએલા કર્ણધારો તેમની ઉપર જણાવેલ જવાબદારીઓ તોજ પારપાડી શકશે 

૧. જો સમાજનો દરેક સભ્ય, દરેક કુટુંબ, દરેક પરિવાર અને સમાજની દરેક ઝોન અને તેની અંતર્ગત આવતી તમામઘટક 
સમાજો કેન્દ્રીય સમાજે લીધેલા દરેક નિર્ણયો નું નિષ્ઠાથી પાલન કરશે અને કરાવશે. 

૨. સમાજનો દરેક સભ્ય જ્ઞાતિના સનાતન-હિંદુ ધર્મ પ્રત્યે સંપૂર્ણ નિષ્ઠા રાખશે અને કેન્દ્રીય સમાજ પ્રત્યેપણ એટલીજ નિષ્ઠા 
રાખીને વારે-તેહવારે કેન્દ્રીયસસમાજને દાન-ભેટ અને લાગાઓ આપીને આર્થિક રીતે મજબુત બનાવશે. 

૩. કેન્દ્રીય સમાજને દરેક રીતે મદદ રૂપ થઈને નવા કર્ણધારોના હોંસલા બુલંદ કરાવીને કહેશે કે તમે આગળ ચાલો અમે તમારી 
પાછળ છીએ. 


તો ચાલો આપણે બધા સનાતનીઓ એક સાથે એક અવાજે આગળ વધીએ અને આપણી માતા સમાન કેન્દ્રીય સમાજને ધાર્મિક 
મુદ્દેઅને આર્થિક રીતે વધુને વધુ મજબુત બનાવીએ. 


જય સનાતન --જય ઉમિયા માં -જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા 

બેંગલોર 

૧૨.૧૦.૨૦૧૧ 


તા. ૨૭.૧૦.૨૦૧૧ ર નાપાટીદાર સૌરભના આગામી દિવાળી અંક માટે તેયાર કરેલ એક લેખઃ 


લડાઈ સતપંથના દલાલો સામેની 

આખા વિશ્વની તમામસમાજો ઉપર નજર કરશું તો આપણને એક વાત જરૂર ધ્યાનમાં આવશે કે આપણા સમાજ જેવી કફોડી 
સ્થિતિમાં કોઈ પણ સમાજ મુકાએલો નહિ હોય. એક મુસ્લિમધર્મનો ભાગ ગણાતા સતપંથ ધર્મને તિલાંજલિ આપીને 
સનાતાનીઓએ ઉભી કરેલી સમાજ તે આપણી શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ (કેન્દ્રીય સમાજ). આ 
સમાજ અત્યારે જે દોરમાં થી ગુજરી રહી છે, જે વિટંબણાઓમાંથી પસાર થઇ રહી છે તેનું કારણ બીજા કોઈ નહિ પણ વરસોથી 
સમાજના ટ્રસ્‍ટી તરીકેના ઉચ્ચ હોદ્દા ઉપર બિરાજતા ટ્રસ્ટીઓ જ છે. આ એવા લોકો છે કે સમાજમાં પોતાને સિફતથી સનાતની 
તરીકે ઓળખાવે છે અને કામકરે છે સતપંથીઓના. આ એવા લોકો છે કે જેઓ કેન્દ્રીય સમાજમાં અથવા તો તેની સહયોગી 
સંસ્થાઓમાંવિવિધ હોદ્દાપર બિરાજમાન છે છતાં પણ ખુલ્લે આમસતપંથીઓની તરફેણ કરે છે. 

આપણે નીચે જણાવેલ અમુક મુખ્ય ઘટનાઓનો [વિગતવાર અભ્યાસ કરશું તો ખ્યાલ આવશે કે આપણી માતા સમાન કેન્દ્રીય 


સમાજને બચાવવી હશે તો હવે પછીની લડાઈ આપણને સતપંથીઓથી નહિ કરવી પડે પણ આપણા માંયના જ પોતાને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


સનાતની તરીકે ઓળખાવતા સતપંથના દલાલોની સાથે કરવી પડશે. 


ઘટનાક્રમ૧. 

કેન્દ્રીય સમાજની તા. ૧૪/૦૮/૨૦૧૧ ના બોલાવવા માં આવેલ સામાન્ય સભામાં હોદ્દેદારોની ચૂંટણી વખતે કરેલ સભા 
ત્યાગઃ 

તે સભા ત્યાગ કરવા વાળા સતપંથ ના દલાલો જ હતા. સભા છોડી જવાનું કારણ ભલે એ લોકો તેમને અન્યાય થયો છે 
એમકહેતા હોય પણ હકીકત અને મૂળ વાત એ છે કે આ લોકોને યેન કેન પ્રકારેણ સતપંથની તરફેણ કરવાની છે. એના અનેક 
પુરાવાઓ મોજુદ છે. કેન્દ્રીય સમાજ સંલગ્ન અન્ય સંસ્થાઓ જેવીકે ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, સંસ્કાર ધામકે પછી અન્ય એવી 
કોઈ પણ સંસ્થાના હોદ્દેદારોની રુએ કેન્દ્રીય સમાજના કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં તેઓ મંચસ્થ થયા હોય અને જો તેઓ સભા ત્યાગ 
કરતા હોય તો તે માટે તેવા ભાગે્‌ેડુઓને સમાજે કારણ દર્શક નોટીસ તો જરૂર આપવી જોઈએ. નથી આપી શકાતી તે આપણી 


લાચારી જછે. 


ઘટનાક્રમર. 

માંડવી હોસ્ટેલ સનાતની સમૂહ લગ્ન સમિતિને ન આપવાનું કારસ્તાનઃ 

માંડવી હોસ્ટેલ નિર્માણ સમિતિની કંઠી વિસ્તાર કચ9 કડવા પાટીદાર લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ સમૂહ લગ્ન સમિતિની 
સાથે તા. ૨૩/૦૩/૨૦૧૨ ના બોલાવેલ સભામાં હોસ્ટેલ તે સમેતિને ન આપવા માટેના તમામપ્રયાસો સતપંથના દલાલોએ 
કરેલ હતા. અરે વાત એટલી બધી ખુલ્લે આમપહોંચી કે જો તે સમિતિ પાંચેક સતપંથી ભાઈઓના લગ્ન કરાવી આપે તો જ 
હોસ્ટેલ સમૂહ લગ્ન માટે સનાતનીઓ ને આપી શકે. અન્યથા નહીં. તે વખતે અડગ સનાતની ભાઈઓ જેવા કે કેશવભાઈ 
લીંબાણી, મણીભાઈ ભગત, શાંતિભાઈ દીવાણી જેવાની સમયસુચકતા થી અન્ય સ્થળે ૭૫ સમૂહ લગ્નનું સફળ આયોજન 
તેઓ કરી શક્યા. આપણી કેન્દ્રીય સમાજની માલિકીની આ હોસ્ટેલ હોવાથી કેન્દ્રીય સમાજનો પણ લેખિત આદેશ હતો કે 
માંડવી હોસ્ટેલ ૪૫ મા સમુહ લગ્નનું આયોજન કરતી સનાતની સમિતિને આપવામાં આવે. પણ અફસોસ સાથે કહેવું પડે છે 
કેઆ સમિતિના અમુક સતપંથના દલાલોએ એ હોસ્ટેલ તે સમિતિને આપી નહીં. 


ઘટનાક્રમ ૩. 

સતપંથના દલાલો દ્વારા મુંબઈ માં એકતા મંચ સ્થાપવાનું તરકટઃ 

તા.૧૯/૦૭/૨૦૦૧ રના મુંબઈ ખાતે સતપંથના દલાલોએ એક સભા બોલાવી. નામઆપ્યું એકતા મંચ. જાણે એકતા કરવાની 
તેમની જ ઈજારાશાહી ન હોય. આ સભામાં આ કહેવાતા સનાતાનીઓએ માંડવી તાલુકા (યક્ષની નદીની દક્ષિણ તરફ) ના 
વિસ્તારના ભાઈઓને ઉશ્કેરીને કેન્દ્રીય સમાજ વિરુધ્ધ એકતા મંચ સ્થાપવાનો એક નિષ્ફળ પ્રયાસ કરીને પોતે કોણ છે તે છતું 
કર્યું હતું. કચ્છ કડવા સનાતની પાટીદારોની માતા સમાન કેન્દ્રીય સમાજને વિભાજીત કરવા માટે નો એ એક મિથ્યા પ્રયાસ જ 
કર્યો હતો. આ લોકો સમાજ તોડુઓ નથી તો શું છે? આ સતપંથ ના દલાલો નું દુખે છે પેટ પણ ફૂટે છે માથું. અરે પોતાનાં માથાં 
કુટતા હોય ત્યાં સુધી તો ઠીક છે પણ અન્ય સનાતાનીઓ નાં માથાં ફૂટે છે તેનું શું? 


ઘટનાક્રમ૪. 
વાંઢાય ઉમિયા માતાજીના સંકુલમાં તા. ૨૩.૦૭.૨૦૧ ર નાએકતા મંચના નામે એક સભાઃ 
આ સભા બોલાવનારા એ લોકો જ હતા જેઓએ મુંબઈમાં સભા બોલાવી હતી. તે સભામાં યક્ષ નદીની દક્ષિણે વસતા સનાતની 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


ભાઈઓને બોલાવીને કેન્દ્રીય સમાજ તેમજ સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ વિરુદ્ધ લોકોને ભડકાવવાનો બદઈરાદા પૂર્વકનો 
પ્રયાસ આ કહેવાતા સનાતની મવાળવાદીઓ એ કર્યો હતો. આ સભા કેન્દ્રીય સમાજના એક ચાલુ (વર્તમાન) ટ્રસ્‍ટી શિવદાસ 
ગોવિંદ છાભૈયાના અધ્યક્ષ સ્થાને બોલાવવામાં આવી હતી. મેં સ્વયમઆ સભાની વિડિઓ રેકોર્ડીંગ નિહાળી છે જેમાં વાંઢાય 
ઉમિયા માતાજીના ઉચ્ચ હોદ્દેદારો જેવાકે પ્રમુખ રવિલાલ કેશરા રામજીયાણી અને મહામંત્રી જયેશભાઈ છાભૈયા એ ભૂંડી 
ભૂમિકા ભજવી હતી. જયેશ છાભૈયા એ સભાનું સંચાલન કરતા વારંવાર કહ્યું હતું કે અહી માત્ર અને માત્ર સનાતનીઓએ જ 
આ સભામાં બેસવાનું છે કોઈ પણ સતપંથી ભાઈઓ હોય તેને આ સભામાંથી ઉઠી જવાનું છે (આ માણસ જાણે એમકહેતો હોય 
કે સતપંથી ભાઈ આ સભામાં નહિ ચાલે પણ સતપંથના દલાલો હશે તો ચાલશે) કારણ કે આ સભા જ એવા લોકોએ બોલાવી 
હતી કે જેઓ સતપંથ ના દલાલો છે. જે ભાઈઓએ આની વિડિઓ રેકોર્ડીંગ જોઈ હશે તેઓને ખ્યાલ જ હશે કે આ સભામાં આ 
સતપંથના દલાલોનો આમજનતાએ જે હુરીઓ બોલાવ્યો હતો તે એક સનાતાનીઓ ની જાગૃતતાનું પ્રતિક છે. માટે જે 
ભાઈઓએ તેની વિડિઓ રેકોર્ડીંગ ન જોઈ હોય તે ઈન્ટરનેટ ઉપર રીયલ પાટીદારની સાઈટ ઉપર જઈને જોઈ શકે છે. આવા 
સમાજ વિરોધી તત્વોને આવી સભા કરવા વાંઢાય ઉમિયા માતાજીનું સંકુલ પૂરું પાડવા માટે ઉમિયા માતાજીના વર્તમાન પ્રમુખ 
અને મહા-મંત્રીએ અક્ષમ્ય ભૂલ કરી છે. આમજનતાએ એનો જવાબ માંગવો જોઈએ. વર્તમાન હોદેદારોને એ વાત નું ભાન 
પણ નથી કે વાંઢાય ઉમિયા માતાજીની સંસ્થા ૧૯૪૫-૪૬ માં આપણી કેન્દ્રીય સમાજ જે કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની સમાજ 
તરીકે તે વખતે ઓળખાતી હતી તેના પ્રથમઅધ્યક્ષ શ્રી રતનશીભાઈ ખીમજી ખેતાણી ના હાથે ઉભી થઇ છે. પણ અફસોસ છે કે 
આવા બની બેઠેલા હોદ્દેદારોને સાચા ઈતિહાસ નું ભાન જ નથી. રીયલ પાટીદારના મત પ્રમાણે આ એકતા મંચનું તરકટ ઉભું 
કરવા વાળા સમાજના ખલનાયકો હતા શ્રીમાન શ્રી શ્રી શ્રી 

૧ . શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયા, ભુજ -દરશડી 
. રવિલાલ કેશરા રામજીયાણી, મુંબઈ -દેશલપર 
. જયેશભાઈ શામજી છાભૈયા, ભુજ - રાજપર 
. કેશુભાઈધનજી પારસિયા, ભુજ-ભેરૈયા 
- વિસનજીભાઈ હીરજી માવાણી, મુંબઈ-દેશલપર 
. મેઘજી જેઠા રામજિયાણી, મુંબઈ - ભેરૈયા 
. રેવાલાલ કરમશીપાટીદાર, મુન્દ્રા-ખેડોઇ 
. નારણભાઈ ખીમજી ચવ્હાણ, ભુજ -દુજાપર 
. શામજી નારણ નાકરાણી, મુંબઈ-રતનપર મઉ 
૧૦. કાંતિલાલ નારણ સેંઘાણી, મુંબઈ--રાજપર 
૧૧ . શિવજી નાનજી કાનાણી, ભુજ - કલ્યાણપર 


(“5% ૭! ળા .: ૦ 60 ત્ઇ 


[ણિ 


ઘટનાક્રમપ. 

ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ની સામાન્ય સભામાં સતપંથના દલાલોનું ઉભી પૂંછડીએ ભાગી જવુંઃ 

તા.૩૦.૦૭.૨૦૧૨ વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન માં તેની સામાન્ય સભામાં સતપંથ ના દલાલોને જાગૃત સનાતનીઓએ 
જે જાકારો આપ્યો તેને લઈને આ દલાલોને તેમનું મોઢું બતાવવું ભારે થઇ પડ્યું હતું. આ દલાલો ઉભી પુછડીએ તે સભામાં થી 
ભાગી છૂટ્યા હતા. કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ શ્રી ગંગારામભાઈ સંખલાએ અને મહામંત્રી શ્રી માવજીભાઈ કેશરા ભગતે મંચ 
ઉપર બેસવાનો ઇનકાર કરીને લોકો સમક્ષ ખરી હકીકતની રજૂઆત કરીને એક નીડરતાનો દાખલો બેસાડ્યો હતો. વાંઢાય 
ઉમિયા માતાજીના પ્રમુખ શ્રી તેમજ મંત્રી શ્રી ને આ ઘટના ઉપરથી કંઈક શીખ લઈને પોતાને બદલવું પડશે. નહિ તો જનતા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


તેમને બદલી નાખશે તેમાં જરાય શંકાને સ્થાન નથી. 


ઘટનાક્રમ ૬. 

કેન્દ્રીય સમાજ ની કારોબારી અને સામાન્ય સભા ઉપર ચેરિટી કમિશ્રરની રોક નું કાવતરું: 

કેન્દ્રીયસમાજની તા. ૦૨/૦૮/૨૦૧૨ ની કારોબારી સભા તેમજ તા. ૦૩/૦૮/૨૦૧૨ ની સામાન્ય સભા ની કાર્યવાહી ઉપર 
ચરિટી કમિશનર ની રોક લગાવવાના તમામ પ્રયાસો સતપંથીઓ ના નામે સતપંથ ના એ દલાલોએ જ કર્યા હતા. આપણી 
અંદરનાજ ફૂટેલા હોય ત્યારે જ આવું બધું બની શકે છે અન્યથા સતપંથીઓ ની શું મજાલ છે કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ સામે 
આંગળી ચીંધી શકે? કેન્દ્રીય સમાજના વર્તમાન હોદેદારો ની સમય સુચકતાથી તાત્કાલિક ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં થી તે રોક ને 
ઉઠાવી લઈને સામાન્ય સભા રાબેતા મુજબ આપણે બોલાવી શક્યા. પણ તેનાથી આપણને કંઈ હરખાવવાનું નથી. કારણકે તે 
હાઈ કોર્ટે ચેરિટી કમિશનર નો સ્ટે શરતી-પ્રતિબંધિત રીતે ઉઠાવ્યો હતો. તેમાં શરત એ હતી કે માંડવી હોસ્ટેલની ના-લાયક 
નિર્માણ સમિતિને બરખાસ્ત કરવાનો નિર્ણય કે એવા અન્ય કોઈ પણ નિર્ણય ન લેવા. તો પછી સમાજ નું દૈનિક પ્રબંધન (૩૮1/- 
10 -વ૧3/ [0૧15૯11૧૯111) કરવું કઈ રીતે. આના ઉપર હોદ્દેદાર વડીલો વિચારતા જ નથી. આવા ફક્ત શરતી સ્ટે વેકેટ થાય 
તેનાથી તેઓ હરખાઈ પડે છે. 


ઘટનાક્રમ ૭. 
કેન્દ્રીય સમાજની માલિકીની મિલકત કેન્દ્રીય સમાજના ટ્રસ્ટીઓ દ્વારાજ ઉપાચતઃ 
કેન્દ્રીય સમાજના બે વરિષ્ઠ ટ્રસ્ટીઓ નામે લધા વિશ્રામપોકાર અને શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયા અને માંડવી હોસ્ટેલ નિર્માણ 
સમિતિના અન્ય સભ્યોની મિલી-ભગત થી કેન્દ્રીય સમાજની માલિકીની માંડવી હોસ્ટેલની મિલકત ની બારોબાર ઉપાચત થઇ 
ગઈ. આ ઉપાચત તો ગણી વહેલી થઇ ગઈ હતી પણ કેન્દ્રીય સમાજને તેની જાણ મોડે મોડે પણ થઇ. જાણ થયા પછી તો મુંબઈ 
ઝોને તા.૧૮.૦૯.૨૦૧૨ ના દિવસે મુંબઈ ખાતે એક જાહેર સભા બોલાવીને મુખ્ય અપરાધીઓને આડે હાથ લીધા હતા અને 
તે સભાનો સંક્ષિપ્ત રીપોર્ટ કેન્દ્રીય સમાજને પણ મોકલાવ્યો હતો. સજાગ મુંબઈ ઝોનને આ બદલ અભિનંદન આપવા જોઈએ. 
બાકીની ૨૮ ઝોનો પણ આવી જાગૃતતા દાખવી શકી હોત. પણ તેમનથી થતું તે આપણી કમજોરી ગણો કે આપણો 
પલાયનવાદ ગણો તે આપણને વિચારવાનું છે. સમાજની મિલકત તબદીલી કરવાનું ગુનાહિત કૃત્ય કરનાર સમાજના બે વરિષ્ઠ 
ટ્રસ્ટીઓ શિવદાસ ગોવિંદ છાભૈયા અને લધા વિશ્રામપોકાર અને અન્ય ગુનેગારોના નામનીચે પ્રમાણેના છે . 

૧. ભવાનજી ભાણજી રામાણી 


ર૨. મેઘજીજેઠારામજીયાણી 

૩. ધનજીગોવિદસેંઘાણી 

૪. શામજીહરજીસેંઘાણી 

૫. શાંતિલાલપેથાચૌધરી 

૬. ભવાનજીનારણસેંઘાણી વગેરે 
ઘટનાક્રમ ૮. 


કેન્દ્રીય સમાજની તાકીદની કારોબારી સભા તા.૨૫.૦૯.૨૦૧૨ઃ 
આ તાકીદની સભામાં સર્વાનુમતે એવો નિર્ણય લેવાણો કે ગુનાહિત કૃત્ય કરનાર સમાજના હોદેદારો હોય કે પછી સામાન્ય 
સભાસદ હોય તેની સામે ફોજદારી પોલીસ ફરીઆદ નોંધાવીને તેઓની સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરવી. તે અન્વયે કેન્દ્રીય 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૭૦ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


સમાજ તરફથી પહેલી ફરજ ટ્રસ્ટીઓની થાય છે કે આવી પોલીસ ફરીઆદ કોઈ પણ એક ટ્રસ્‍ટી દ્રારા કરવામાં આવે. પણ 
અફસોસોની સાથે કહેવું પડે છે કે અપણા ટ્રસ્‍ટીઓમાં ના એક ટ્રસ્‍ટીએ પોલીસ ફરીયાદ અરજી ઉપર સહી કરવાની પણ ના પાડી 
દીધી. સમાજના ટ્રસ્‍ટી થવું એટલે શું ફક્ત મંચ ઉપર બેસવું અને હારા-તોરા પહેરવાર્? ના... કોઈ પણ સમાજના ટ્રસ્‍ટી પદે 
બેસવું એટલે પોતાની ટ્રસ્‍ટી તરીકેની જવાબદારીઓનું ભાન હોવું જોઈએ. હવે પછી આવા ટ્રસ્‍ટીઓને ચૂંટતાં પહેલાં 
આમજનતાએ સતકતા દાખવવી પડશે. હવે બાપાશાહી નથી ચાલવાની. આખરે, સમાજના નીડર મહામંત્રી શ્રી માવજીભાઈ 
કેશરા ભગતે પોતાની નીડરતા દર્શાવીને તે પોલીસ ફરીયાદની અરજી પોતાને નામે કરી. તે મહામંત્રી શ્રી આપણા સૌના 


ધન્યવાદ ને પાત્ર છે. 


છેલ્લા સમાચાર મળ્યા તે પ્રમાણે કોઈ અકળ કારણો ને લઈને માંડવી પોલીસ સ્ટેસને હજી સુધી એફ આઈ આર (* 1ર) ફાડી 
નથી. ₹ 1 નથી ફાટતી તેમાં કેન્દ્રીય સમાજની સાથે સાથે તેના સનાતની સભ્યોની કમજોરી છતી થાય છે, આપણી કમજોરી 
છતી થાય છે. 


નાટકો એના એજ છે - પાત્રો એના એજ છે કક્ત પ્રકરણો બદલાય છે 

ઉપરોક્ત ઘટનાઓને આપણે જીણી નજરે બારીકાઈથી જોશું તો આપણને જણાઈ આવશે કે આ સતપંથના દલાલો એના એજ 
છે, પાત્રો એના એ જ છે , નાટકો એના એ જ ભજવાય છે, એના-એજ પાત્રો પહેરે છે , બદલાય છે તો ફક્ત નાટકના પ્રકરણો. 
આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે શું કરી શકીએ ? સનાતની તરીકેની કેન્દ્રીય સમાજ પ્રત્યે આપણી શું ફરજ બને છે? 


૦ ૧. દરેક ઝોનમાં થી કે દરેક સમાજમાં થી આવા સમાજ વિરોધી કૃત્ય કરનારાઓને ઓળખીએ અને તેની જાણ તે 
સમાજના હોદેદારોને, તેની ઝોન ના હોદ્દેદારોને અને કેન્દ્રીય સમાજના હોદ્દેદારોને લેખિતમાં જણાવીએ . 
૦ ૨ . જે સતપંથ ના દલાલો હોય તેઓને તાકીદ કરીએ કે આવા સમાજ વિરોધી ગતિવિધિઓ પર પોતે જ રોક લગાવે. 


તેમન કરે તો તેઓને હોદ્દા ઉપરથી નીચે ઉતારીએ અને સામાજિક અસહકાર કરીએ. 

૦ ૩. આવા સતપંથ ના દલાલો અગર કેન્દ્રીય સમાજમાં અથવા તો તેની અન્ય સહયોગી સંસ્થાઓ (જે આપણી જ છે, 
કેન્દ્રીય સમાજના સનાતનીઓ ની જ છે) જેવી કે સંસ્કાર ધામ, અથવા તો વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, 
અથવા તો અન્ય કોઈ ધાર્મિક અથવા તો શૈક્ષણિક સંસ્થામાં ઉચ્ચ હોદ્દા ધરાવતા હોય તો તે સંસ્થાને જાણ કરીને 
તેવા લોકોને ત્યાં થી હકાલપટ્ટી કરીએ અને કરાવીએ . તો જ આપણી સંસ્થાઓ નો ઉદ્ધાર થશે. 

૦ ૪. માંડવી પોલીસ સ્ટેશન આપણી લેખિત ફરીઆદ આપ્યા પછી પણ કોઈ પણ કારણોને લઈને (કારણો આપણને 
કયાં ખબર નથી?) આગળ પગલાં ન ભરતી હોય તો ૫૦૦ - ૧૦૦૦ જેટલા સનાતાનીઓએ પોલીસ ઉપરી 
પાસે જઈને ધરણા કરવા જોઈએ. 

આવું જો આપણે નહિ કરીએ તો કેન્દ્રીય સમાજને આપણે આપણી રીતે ચલાવી નહિ શકીએ અને તેના જવાબદાર આપણે જ 

હોઈશું. આપણી કેન્દ્રીય સમાજ આ જ રીતે અનેક વિટમ્બણાઓમાં થી પસાર થતી રહેશે. ભાવી પેઢીને આપણે જવાબ નહે 

આપી શકીએ. ભાવી પેઢીના આપણે ગુનેગાર ઠરશું. 


એક વાત ચોક્કસ છે કે હવે પછીની લડાઈ સનાતાનીઓ અને સતપંથીઓ વચ્ચેની નથી. હવે પછીની લડાઈ છે સનાતાનીઓ 
અને સનાતની સ્વાંગમાં ફરતા સથપંથના દલાલો વચ્ચેની. એની માટે આપણને (સૌ સનાતની ભાઈઓએ) તૈયાર રહેવું 
પડશે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૩૭૧ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા 
બેંગલોર તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૨ 


પાટીદાર સૌરભ માટે તેયાર કરેલ એક લેખ 

સનાતની ચળવળ - દિશા અને દશા 

રવિવાર તારીખ ૨.૦૮.૨૦૦૦૯ ના સંસ્કાર ધામ(દેસલપર -વાંઢાય) મધે સાંજના વાળુ પછી એવા સમદુઃખીયા સનાતની 
ભાઈઓ ભેગા થયા હતા કે જેના ઉપર સતપંથી ભાઈઓ દ્વારા તદ્ન ખોટા કોર્ટ કેશો દર્જ થયા હતા. કેશ કરવાવાળાઓનો એક 
માત્ર એજન્ડા એ હતો અને સદાય એ જ હોય છે કે યેન કેન પ્રકારેણ (ગમે તેમ કરીને) સનાતની ભાઈઓને હેરાન-પરેશાન 
કરવા. ખોટા કોર્ટકેશો દર્જ કરીને સનાતાનીઓ ને સમય અને આર્થીક રીતે નાશીપાસ કરી નાખવા. 


જેના ઉપર કેશો થયેલા એ ભાઈઓ એવા સનાતની ભાઈઓ હતા કે જેઓએ પોતે અથવા તો તેમના બાપ-દાદાઓએ પીરાણા 
સતપંથ નો સદંતરે ત્યાગ કરીને તેમનો મૂળ સનાતન હિંદુ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો હતો. કોના માર્ગદર્શન કે કોના કહેવાથી 
પીરાણા સત્પંથ મતનો ત્યાગ કર્યો હતો?? તો તેનો એક માત્ર જવાબ એ છે કે સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી આજની 
કેન્દ્રિય સમાજના સ્થાપક વડીલોના કહેવાથી ત્યાગ કર્યો હતો. એ સ્થાપક વડીલોના માર્ગદર્શક હતા આધ જ્ઞાતિ સુધારક શ્રી 
કેશરાપરમેશ્વરા, શ્રી નારાયણજી રામજી લીંબાણી, શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી અને ગુરુશ્રીઓધવરામજી મહારાજ. 

એ સનાતની સમદુઃખીયા ભાઈઓની પરેશાની ની હદ તો ત્યારે આવી જતી કે જ્યારે આ ભાઈઓની ફરીઆદો સનાતની 
ઓળખ ધરાવતી આપણી માઈ-બાપ કેન્દ્રિય સમાજ નજર અંદાજ કરી નાખતી. 


કેન્દ્રીય સમાજના અત્યારની ટર્મ પહેલાંના (વચગાળાના) ટ્રસ્ટીઓ અને હોદ્દેદારો એ વાત ને હમેશને માટે ભૂલી ગયા હતા કે 
શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની (કેન્દ્રિય સમાજની) સ્થાપના 


કોનાદ્દારા? 

કેવાસંદભમાં? 

કોના માટે અને શા માટે? 

કોના હિતોની રક્ષા કરવા માટે? 

સમાજની સ્થાપના ના મૂળભૂત હેતુઓ શું હતા? 

સમાજની ૧૯૬૦ ની વિધિ-વત સ્થાપના પહેલાં ક્યારે સ્થાપના થઇ હતી અને ત્યારે તેનું મૂળ નામ શું રાખવામાં 
આવ્યું હતું. અને તેના પ્રથમ પ્રમુખ કોણ હતા? 

૭. સુધારકવડીલોને શા માટે કાયમને માટે પીરાણા સતપંથ થી છેડો ફાડવો પડ્યો હતો.? 


ત «૯૯૦, 


આનો જવાબ ટૂંકમાં પણ સવાલોના ક્રમમાં જ આપવો હોય તો આપણે એ આપી શકીએ કે; 
૧. કેસ્દ્રિયસસમાજની સ્થાપના એવા સુધારક વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે જેઓએ પીરાણા સત્પંથ મતનો હંમેશાંને 
માટે ત્યાગ કરીને શુધ્ધ સનાતન હિંદુ ધર્મનો પુનઃ અંગીકાર કર્યો હતો. 
ડિ, 


૨. સમાજની સ્થાપના એવા સંદર્ભો ને લઈને કરવામાં આવી હતી કે જે વખતે સતપંથ સમાજના ગેઢેરાઓ સનાતાનીઓ 
ઉપર જુલમગુજારતા હતા અને નાત બહાર કરવાનું છેલ્લું શસ્ત્રવાપરતા પણ અચકાતા ન હતા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૭૨ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


૩. આવાપીડિત લોકોની વહારે થવા માટે કેન્દ્રિય સમાજની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. 

૪. આવાલોકોના હિતોની રક્ષા કરવા માટે કેન્દ્રીયસમાજની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. 

૫. સનાતની સમાજની સ્થાપના ના મૂળભૂત હેતુઓ એ હતા કે જ્ઞાતિજનોને [હિન્દુપણા નો નાશ કરાવનાર પીરાણા 
સતપંથ મત નો સદંતર ત્યાગ કરાવીને પોતાના મૂળતઃ સનાતન ધર્મનો પુનઃ અંગીકાર કરાવવો અને એવા લોકોને 
સનાતની સમાજના સભ્ય બનાવવા. 

૬. ઈ.સ.૧૯૬૦ ની સનાતની સમાજની વિધિવત સ્થાપના પહેલાં છેક ૧૯૩૮ માં તેની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી 
ત્યારે તેનું નામ હતું શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની સમાજ અને તેના પ્રથમપ્રમુખ હતા શ્રીમાન વડીલ શ્રી 
રતનશીભાઈ ખીમજી ખેતાણી વિરાણીવાલા.અને મહામંત્રી હતા નખત્રાણા ના વડીલ શ્રી નથુભાઈ નાનજી 
કેસરાણી. 

૭. સમાજનાસ્થાપક વડીલો અને સુધારક વડીલોને પીરાણા સતપંથ મત થી કાયમને માટે એટલા માટે છેડો ફાડવો પડ્યો 
હતો કે એ પીરાણા સતપંથને લીધે અન્ય જ્ઞાતિઓમાં આપણી ઓળખ એક મુમના મુસલમાન તરીકે થતી હતી તે 


બિ 


ઓળખને ભૂંસવા માટે તેનાથી કાયમને માટે છેડો ફાડવો પડ્યો હતો . 


સમાજના વયગાળાના મોવડીઓની સનાતન ઘર્મ પવ્યે દુર્લક્ષતા 

આપણા કમનસીબે સમાજના વચગાળાના હોદ્દેદારો ઉપરોક્ત જણાવેલ અગત્યની વાતોને તદ્દન ભૂલી ગયા હતા. તેઓ સાચે 
ભુલી ગયા હતા કે પછી તેઓ બીજા કોઈકના અજેંડા ઉપર ચાલતા હતા તે એક વિવાદાસ્પદ વિષય છે અને આ લખનાર તે 
વિષયને વાચક વર્ગ ઉપર છોડી દે છે. આના કારણે સનાતની સમાજની સ્થાપના ના મૂળ ઉદ્દેશો ને ભૂલી જઈને સતપંથી 
ભાઈઓનો પગ-પસેરો કેન્દ્રીય સમાજમાં ચાલુ થઇ ગયો અને છેક સમાજના ૨૦૧૦ ના સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ સુધી ફૂલ્યો 
ફાલ્યો. તેનો અતિરેક તો ત્યારે થયો કે ફક્ત ૫૦૦ રૂપિયા ભરીને કોઈ પણ માણસ, સનાતન ધર્મી કે વિધર્મી, કોઈ પણ સમયે, 
કોઈ પણ સ્થળે બેઠે-બેઠે કેન્દ્રીય સમાજનો સભ્ય બનવા લાગ્યો. ન કોઈ ફોર્મ ભરવાની માથાફૂટ કે ન કોઈ બીજી લમણાજીન્ક, 
ફક્ત રૂપિયા ૫૦૦/- ભરો અને બની જાવ સભ્ય અને ભોગવો સમાજના બધાજ હક્કો. આ એક સમાજની બૌધીકતાનું દેવાળું 
માત્ર હતું. 


કેન્દ્રીય સમાજનું બે-જવાબદારી ભર્યું વલણ 

અનેકસનાતાની ભાઈઓ ઉપર સતપંથી ભાઈઓએખોટા કોર્ટકેશો દર્જ કર્યા હતા તેમાંના અમુક ભાઈઓએ કેન્દ્રિય સમાજમાં 
ફરીઆદો નોંધાવી તો તેમને સમાજ તરફ થી પત્રો લખાણા અને કહેવા માં આવ્યું કે આ સમાજને (કેન્દ્રીય સમાજને) ધર્મ સાથે 
કંઈજ લેવા-દેવા નથી. અરે અમુક હોદ્દેદારોએ તો પીડિત સનાતની ભાઈઓને રોક્ડું પરખાવી દીધું કેતમોને સતપંથી ભાઈઓ 
વિરૃદ્ધ લડવું હોય તો કેન્દ્રીય સમાજના ખંભા ઉપર બંદુક રાખીને તમને લડવા નહે દઈએ, તમારી બાહુમાં દમહોય તો તમે 
પોતે સતપંથ સામે લડી લો. સનાતની સમાજમાં ખુલ્લે આમસતપંથ ની દલાલી થવા લાગી ગયી હતી. એક સનાતની ભાઈને 
તો તેની ફરીઆદના પ્રત્યુત્તરમાં કેન્દ્રીયસમાજનો લિખિત પત્ર આવ્યો કે ”'આ સમાજમાં કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ ધર્મપાળતો 
હશે તેમાં સમાજને અને કોઈને કંઈજ વાંધો હોવો જોઈએ નહિ. (અહો... . . આશ્ચર્યમકે આપણી સનાતની સમાજ ધર્મ-નિરપેક્ષ 
સમાજ 5£૯01/૫1ર સમાજ બની ગઈ હતી). આવી ઢીલી નીતિને લઈને જ્ઞાતિમાં ફરી પાછા આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સંબંધોનો 
રાફડો ફાટ્યો. (અહીં આંતરજ્ઞાતિય એટલે એમ સમજવું કે સનાતની ભાઈઓ અને સતપંથી ભાઈઓ વચ્ચેના સગપણો અને 
સંબંધો» . જેને લઈને કેન્દ્રીય સમાજ અને તેના સનાતની સભ્યો આજે અનેક વિટંબણાઓ અને યાતનાઓ ભોગવી રહ્યા છે. 
કેન્દ્રીય સમાજની જ્ઞાતિ ઉપર કોઈજ પકડ રહી નહિ. કેન્દ્રીય સમાજની સતપંથ-સનાતન બાબતે અતિ પોચટ, પલાયનવાદી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૭૩ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


બિ 


અને અસ્પષ્ટ નીતિને કારણે સતપંથ-સનાતન મુદ્દે વાદ-વિવાદો ઉભરાતા રહ્યા. આવા વિવાદોના ઉકેલ માટે કેન્દ્રીય સમાજની 
કોઈ અકળ કારણોને લઈને હમેશાં બેવડી નીતિ રહી. વિવાદોના ઉકેલ માટે પંચ નિમાતા, સમાધાન સમિતિઓ નીમાતી અને 
એવી પંચ કે સમિતિમાં પીરાણા વાળા સતપંથી ભાઈઓ ને પણ પંચ બનાવવામાં આવતા. અરે સનાતની ઓળખ ધરાવતી 
કેન્દ્રીય સમાજ તેના સભ્યોને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નના નિરાકરણ માટે પંચ નીમે કે સમિતિ બનાવે એમાં વિધર્મીઓને શા કારણે 
તે સમિતીના સભ્ય બનાવવા પડતા? શું મજબુરી હતી સમાજના એ મોવડીઓનેર કોનું દબાણ હતું આ સનાતની સમાજના 
હોદ્દેદારોને કે તેઓને પીરાણા વાળાને હાથમાં રાખવા પડતા?? આ બધા કારણો ને લઈને જે કંઈ સમાધાનો થતા તે સનાતની 
ભાઈઓના ભોગે થતા. સનાતની ભાઈઓને વગર વાંકે શરણાગતિ સ્વીકારવાની ફરજ પાડવામાં આવતી. એવા અનેક 
સમાધાનો પૈકી જો એક જ દાખલો આપવો હોય તો કોટડા(જ) નો દાખલો આપી શકાય જ્યાં સનાતની ભાઈઓને વગર વાંકે 
શરણાગત સ્વીકારવી પડી અને પીરાણાથી ડ્રાફટ થએલ ફેંસલા ઉપર સનાતની ભાઈઓને સહીઓ કરવાની ફરજ પાડવામાં 
આવી. આ બધા કારણો ને લઈને સનાતની ભાઈઓને અનેક યાતનાઓ અને હાડમારી ભોગવવી પડી. 


સનાતની ભાઈઓનો રોષ અને આક્રોશઃ 

હવે મૂળ વાત ઉપર આવીએ કે સનાતની ભાઈઓના હિતોની રક્ષા કરવા માટે ઉમી થએલી આ સમાજ પોતાનાજ સભ્યોના 
હિત માં પગલા ભરતા પહેલાં પીરાણા સતપંથીઓ ના હિતોનો વિચાર વધારે કરવા લાગી. જાહેરમાં અને કોઈ પણ નાની- 
મોટી સભાઓમાં “સનાતન ધર્મ ની જય” અથવા તો “લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન ની જય” બોલાવવામાં પણ નાનપ 
અનુભવવા લાગી. સમાજના મોવડીઓને બીક હતી કે ક્યાં વળી સતપંથી ભાઈઓને ખરાબ લાગી જશે. છેલ્લે છેલ્લે પ્રમુખશ્રી 
વાલજીભાઈ વાડિયા અને પ્રમુખશ્રી રામજીભાઈ કરમશી નાકરાણીના કાર્ય-કાળ દરમ્યાન તો પીરાણા પ્રેરિત પ્રસંગો માં તે 
પ્રસંગોની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરવા-અર્થે તેમની મહેમાનગતિ પણ સ્વીકારવા લાગી ગઈ કેન્દ્રીય સમાજ. આ બધું સમાજ ની 
સ્થાપના ના મૂળ ઉદ્દેશો અને હેતુઓ ઉપર કુઠારાઘાત સમાન હતું. કોઈ નું પેટ માં પાણી પણ હાલતું નોતું, કોઈ કોઈને કહી 
શકતું નોતું, ફક્ત વગર સમજે તાળીઓ પડતી. સાચા સનાતાનીઓના હૃદય માં ફાળ પડતી અને વિચારતા કે અરે અરે મારી 
આ સનાતની સમાજની (કેન્દ્રીય સમાજની) શું દશા થઇ રહી છે?? સમાજના હોદ્દેદારો સનાતની ભાઈઓને સતપંથ મુદ્દાને 
લઈને થયેલા અત્યાચાર બાબતની ફરિયાદોમાં સરે આમહાથ ઊંચા કરી દેવામાં આવતા. સમાજના સનાતની ભાઈઓમાં 
આક્રોશ વધવા લાગ્યો. એવા કપરા સંજોગોમાં સતપંથી ભાઈઓથી પરેશાન સનાતની ભાઈઓ ની વહારે કોણ ચડે? જ્યારે 
કોઈ પણ ચીજ નો અતિરેક થતો હોય છે ત્યારે ભગવાન તેનો રસ્તો કાઢે જ છે. હિમાલય ને સર કરવો હોય તો જાતે તકલીફ 
ભોગવ્યા વગર હિમાલય ચડી શકાતું નથી. તેજ પ્રમાણે સનાતની ભાઈઓ ને પોતાને જ કંઈક કરવું પડે એમહતું. બીજાના 
ભરોસે કંઈજ કરી શકાતું નથી. 


શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્કાર ધામની સ્થાપના ના ઉદ્દેશો અને હેતુઓ - એક ભ્રાંત કલ્પના માત્ર?? 

આમતો સંસ્કારધામની પણ સ્થાપના એ એક માત્ર હેતુને લઈને જ થઇ હશે કે કેન્દ્રીય સમાજ સનાતની ભાઈઓના હિતોની રક્ષા 
ન કરતી હોય તો લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્કાર ધામએક એવી સંસ્થા બને કે જે ફક્ત અને ફક્ત સનાતનીઓએ જ બનાવી હોય, 
સનાતનીઓ માટે જ બની હોય અને સનાતની ભાઈઓના હિતો ની રક્ષા માટે જ બનાવી હોય. અને એવી ભ્રાંત કલ્પના ને 
સહારે સનાતની સમદુઃખીયા ભાઈઓ એ તે અન-ઔપચારિક મીટીંગ માં પ્રસતાવ મુક્યો કે સતપંથ મુદ્દાને લઈને એક 
ફરીઆદ કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ કરમશી નાકરાણી ને કરવામાં આવે અને ત્યાર બાદ તા. ૭.૮.૨૦૦૯ ની 
આગામી સામાન્ય સભામાં તે વિષયની ઠોસ રજૂઆત કરવામાં આવે તેવું નક્કી થયું. તે જ દિવસે ચાલુ સભાએ કેન્દ્રીય 


કા 


સમાજના પ્રમુખશ્રીનો ફોન દ્વારા તે બાબતે સંપર્ક સાધવામાં આવ્યો. અને જવાબ મળ્યો કે પ્રમુખશ્રી અને તેમની ટીમ આવતી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૭૪ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


કાલે એટલે કે તા. ૩.૦૮.૨ર૦૦૯ ના વાંઢાય સંસ્કારધામમાં આવવાની છે ત્યારે તમારા જે કંઈ પ્રશ્નો હોય તેની મૌખિક 
રજુઆતો કરજો. તેજ પ્રમાણે બીજે દિવસે તેઓ આવ્યા અને સનાતની ભાઈઓ તરફ થી ઠોસ રજુઆતો થઇ. પ્રમુખશ્રી 
રામજીભાઈ કરમશી ની એક સારી આદતની સરાહના કરવી પડશે કે તેઓ સાંભળતાં-સાંભળતાં પેપર ઉપર તેની નોંધ કરી 
લેતા હોય છે. મોટા માણસોને આવી આદતો હોય જ છે. વધારે માં પ્રમુખશ્રીએ એ પણ કહ્યું કે તમે જે રજુઆતો અત્યારે અમારા 
સમક્ષ કરી છે તેની વિગતવાર માહિતી લિખિત માં સઠીઓ કરીને નખત્રાણા વિદ્યાર્થી ભવનમાં સમાજની ઓફિસે પહોંચાડો. 
જે ભાવતું હતું તે વૈધે બતાવ્યું. સનાતની ભાઈઓને મજા પડી ગઈ. એક પત્ર બનાવવામાં આવ્યો. તેના ઉપર સહીઓ લેવામાં 
આવી. ડરપોક માણસોએ સહીઓ ના કરી પણ ૩૬ નીડર માણસોએ સહીઓ કરી. સંસ્કારધામના વડા જેઠાબાપાએ તેમજ 
ઉમિયા માતાજી વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ના તત્કાલીન પ્રમુખશ્રી રવિભાઈ રામજિયાણી એ કોઈ અકળ કારણો ને લઈને 
સહી કરવાનું ટાળ્યું. તેમને ખબર નોતી કે તે પત્ર એક એતિહાસિક પત્ર બની જવાનો છે. આ પત્ર કેન્દ્રીય સમાજને 
પહોંચાડવામાં આવ્યો. એ દિવસ હતો તા. ૪.૦૮.૨૦૦૯. 


કેન્દ્રીય સમાજની કારોબારી સભા તા. ૫.૦૮.૨૦૦૯ 

કેન્દ્રીય સમાજની તા. ૫.૦૮.૨૦૦૯ ની કારોબારી સભામાં સનાતની ભાઈઓના પ્રતિનિધિ તરીકે શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી 
ખેતાણી અને રમેશભાઈ માવજી વાગડીયાને બોલાવવામાં આવ્યા. પત્રને વાંચવા માં આવ્યો પણ મૌખિક રજુઆતો કરવા 
દેવામાં આવી નહીં. પ્રતિનિધિ ભાઈઓએ પત્રનું આગામી સામાન્ય સભામાં પણ વાંચન કરવામાં આવે અને મૌખિક 
રજુઆતો પણ કરવા દેવામાં આવે એવી બાંહેધરી લેવામાં આવી. 


કેન્દ્રીય સમાજની સામાન્ય સભા તા. ૭.૮.૨૦૦૯ 

સામાન્ય સભા માં પત્રનું વાંચન થયું. સનાતની ભાઈઓ તરફથી વિષય ઉપર રજુઆતો પણ થઇ. હિંમતભાઈ રતનશી 
ખેતાણી અને રમેશભાઈ માવજી વાગડિયાના એતિહાસિક ભાષણો પણ થયા. ત્યાંથી શુરુઆત થઈ જ્ઞાતિની ચોથી સનાતની 
ક્રાંતિ અર્થાત સનાતની ચળવળ. 


સનાતની ચળવળ ની દિશા 

સર્વશ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી ની આગેવાની હેઠળ સનાતની ચળવળની તા.૭.૮.૨૦૦૯ થી શુરુઆત થઇ તેની મુખ્ય 

દિશા હતી; 

૧. કેહ્દ્રીયસમાજને સનાતની સમાજ તરીકેની સાચી અને મૂળ ઓળખ અપાવવાની. 

ર૨ ના-હિંમત થયેલા પોતાનાજ (સમાજના) સનાતની સભ્યોમાં નૈતિક હિંમત અને પ્રાણ પુરવા. 

૩. હોદ્દેદારો તેમજ ટ્રસ્ટીઓ અને કારોબારી સભ્યોને સમાજની સ્થાપના સમયના ઉદ્દેશો અને હેતુઓ થી વાકેફ કરવા. 

૪ કોઈ પણ સમાજ ધર્મ નિર્પેક્ષ સમાજ નથી હોતી . સમાજ અને ધર્મ એક જ સિક્કાની બે બાજુઓ હોય છે. આ બાબતો થી 
સમાજના હોદેદારો, ટ્રસ્‍ટી ગણ અને કારોબારી સભ્યોને વાકેફ કરવા. 

૫. સમાજપ્રેરિત કોઈ પણ સંસ્થા અથવા તો ટ્રસ્‍ટ ઉપર (પછી ભલે તે શ્રધ્ધાના કેન્દ્રો હોય કે શૈક્ષણિક સંકુલો હોય અથવા 
તો આરોગ્ય કેન્દ્રો હોય) કેન્દ્રીય સમાજનો સંપૂર્ણ માલિકી હક્ક અને સંપૂર્ણ નિયંત્રણ હોવું જરૂરી છે તે માટે લોકોને 
વાકેફ કરવા. 

૬. કેન્દ્રીયસમાજનાપોતાનાપ્રાંગણમાં જ શ્રદ્ધાના કેન્દ્રો હોવા માટે લોકોને પ્રેરિત કરવા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૭૫ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


૭. સમાજના વહીવટમાં આડખીલીરૂપ બનતા સતપંથ તરફી વલણ ધરાવતા કહેવાતા સનાતાનીઓને ઉઘાડા પાડવા 
અને સમાજના વહીવટમાં એવં સંચાલનમાં જે કોઈ આવા માણસો હોય તેને દુર કરવા. 
૮. સમાજનાસનાતની મુદ્દાને અને એજન્ડાને ધ્યાનમાં રાખીને સમાજના યુવા વર્ગને ભવિષ્ય માટે શિક્ષિત કરવા. 


ઉપરોક્ત મુદ્દાઓને લક્ષ માં રાખીને સનાતની ચળવળ ની શુરુઆત થઇ હતી તા. ૭.૦૮.૨૦૦૯ ના દિવસ થી. આ સનાતની 
ચળવળ કઈ રીતે આગળ ધપી? તેમાં કોણ કોણ જોડાયા? તેમાં કેટલા વિધ્નો આવ્યા? તેનો સામનો કેવી રીતે થયો ? ચળવળ ની 
દિશાના મુદ્દાઓને ધ્યાન માં રાખી અત્યારે શું દશા છે તેની વિગત વાર માહિતી માટે થોડો ઇન્તજાર આવતા અંક સુધી...... 
લી. રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા 

બેંગલોર 


સનાતની ચળવળ “દિશા અને દશા પાટીદાર સૌરભ માટે લખેલ એક લેખ 
ગતાંક થી ચાલુ 


આપણે ગતાંકમાં જોયું કે સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના ક્યારે થઇ ? કોને કરી? શામાટે કરી? 
સ્થાપના વખતે ના તેના મૂળ હેતુઓ , ઉદ્દેશો શા હતા ? વગેરે વગેરે... અને શા કારણોને લઈને જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ 
યાને સનાતન ની ચોથી ક્રાંતિની શુરુઆત કરવી પડી ? આ બધું આપણે સવિસ્તારથી ગતાંકમાં વાંચ્યું. આ અંક માં આપણે જોશું 
કે સનાતની ચળવળ તા. ૭.૮.૨૦૦૯ થી શુરુઆત થઈ જે દિવસ કેન્દ્રીય સમાજ ની સામાન્ય સભાનો દિવસ હતો. ત્યાર પછી 
ચળવળ કેવી રીતે આગળ વધી? તેમાં કોણ કોણ ક્યારે ક્યારે જોડાયા? શી શી અડચણો આવી? તેનો સામનો કઈ કઈ રીતે થયો 
? કોણ કોણ તેમાં મદદરૂપ બન્યા? શુરુઆત માં તેની જ્ઞાતિ ઉપર અસર કેવી રહી ? અત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે તેની સવિસ્તાર 
માહિતીનો આપણે આ અંકમાં અભ્યાસ કરશું. 


કેન્દ્રીય સમાજની ૭.૮.૨૦૦૯ ની સામાન્ય સભામાં એતિહાસિક રજુઆતો 

આ સભામાં સનાતાની ભાઈઓ એ સતપંથીઓ દ્વારા સનાતાનીઓ ઉપર દર્જ થઇ રહેલા ખોટા કોર્ટ કેશો બાબતે જોરદાર 
રજુઆતો કરી. તે સમય સુધી કેન્દ્રીય સમાજનું કાયમસતપંથ તરફનું વલણ રહ્યું અને પોતાનાજ સનાતની સભ્યો બાબતે 
ઓસરમાયું વર્તન રહ્યું તેવી પણ રજુઆતો થઇ. મોડાસા વાળા ભાઈઓ જે કુળદેવી ઉમિયા માતાજી નું મંદિર ઉભું કરી રહ્યા હતા 
તેમાં સતપંથ ના ભાઈઓ કેવી રીતે આડ ખીલી રૂપ બની રહ્યા હતા તેની રજૂઆત મુરબ્બી શ્રી વસંતભાઈ રાજા લીંબાણી તરફ 
થી થઇ. એક ભીવંડી વાળા મૂળ ટોડિયા ના બહેન વિમળાબેન જીવરાજ દીવાણી એ તો કેન્દ્રીય સમાજ ઉપર સીધો પ્રહાર કરીને 
કહી દીધું કે સતપંથ-સનાતન બાબતે કેન્દ્રીય સમાજની નીતિ ભારતની કોંગ્રેસની કેન્દ્ર સરકારની હિંદુ-મુસલમાન બાબતે જેવી 
હોય તેવી રહી છે. તેણીએ કેન્દ્રીય સમાજને સીધો પ્રશ્ન જ કર્યો કે સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજ માં આમશામાટે થઇ 
રહ્યું છે? તે સભામાં રમેશભાઈ માવજી વાગડિયા એ રજૂઆત કરી કે કેન્દ્રીય સમાજ, જે સનાતનીઓ માટે બનેલ સમાજ છે તે 
સમાજ શામાટે સનાતન ધર્મને ભેગો નથી રાખતી ? શા માટે તે પોતાના પ્રાંગણમાં જ કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજી ના અને 
ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ના શ્રદ્ધા ના કેન્દ્રો ઉભી કરતી? જેથી જે કંઈ શ્રદ્ધાથી આવક ઉભી થાય તે સનાતનીઓના 
અને સમાજના ઉત્કર્ષ માટે વાપરી શકાય.? કેન્દ્રીય સમાજ ના પ્રાંગણમાં આજે પણ ખુલ્લી જગ્યા પડી રહી છે ત્યાં સનાતની 
શ્રદ્ધાના કેન્દ્ર એટલે કે ઉમિયા માતાજીનું મંદિર, ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ નું મંદિર ઉભું કરીને સનાતન ધર્મને ભેગો 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


રાખી શકી હોત. પણ તેવું થયું નહિ તેનો અફસોસ છે. મુરબ્બી શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણીએ પોતાની રજૂઆત કરતા 
જણાવેલ કે સનાતાનીઓએ બનાવેલ કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ, ટ્રસ્‍ટી કે હોદ્દેદારોએ શામાટે પીરાણા સતપંથ પ્રેરિત 
કાર્યક્રમોમાં જવું જોઈએ? તેમના ભાષણ ની ઓડિયો કલીપ ભારતભરના સનાતની ભાઈઓમાં ફરી વળી અને તે એતિહાસિક 
બની ગઈ. હિંમતભાઈ એ ત્યારે શબ્દો વાપર્યા હતા કે અમુક ભવાઈયાઓએ ભવાઈ કરી અને પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ કરમશી 
જે સવાયા સનાતની છે તેને પીરાણા પ્રેરિત કાર્યક્રમમાં તેડી ગયા. અત્યારે આપ સૌને વાકેફ કરી દેવું જરૂરી છે કે આથી પહેલાં 
કોઈ પણ કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખોએ નયાચાર (2૨010601. ને તોડ્યો નોતો. હોદ્દા પર આવતાંજ કોણ જાણે કેમહોદ્દેદારો 
(20510000 5806010૨151) કૃત્રિમરીતે બિનસાંપ્રદાયિક બની જતા હોય છે. રાજકારણ માં કદાચ “૩115000020 
૬૨૯016૨1510” ચાલે પણ સમાજ માં તો એક જ ધર્મ (સનાતન ધર્મ) , એક જ રીતી-રીવાજ અને એક જ આચાર-વિચાર વગર 


નાચાલે. 


સનાતન સતપંથ વચ્ચે સમાધાન સમિતિનું ગઠબંધન 

જ્યારે જ્યારે સતપંથ-સનાતન બાબતે કંઈ પણ પ્રશ્ન આવે ત્યારે ત્યારે કેન્દ્રીય સમાજનું એક વલણ રહેતું કે સમાધાન સમિતિનું 
ગઠબંધન કરી નાખવું. જે રીતે ભારત ની કોંગ્રેસ સરકાર જયારે કોઈ પેચીદો પ્રશ્ન આવે ત્યારે તે પ્રશ્ન ને ટલ્લે ચડાવવા આયોગ ને 
નીમી નાખે અને વરસો સુધી તેનો નીવડો આવે નહિ. તેવીજ રીતે આપણી કેન્દ્રીય સમાજે પણ તે સામાન્ય સભામાં એક 
સમાધાન સમિતિ નીમી નાખી. શું કરવા માટે? સનાતની ભાઈઓ ને સતપંથી ભાઈઓ તરફથી થતી કનડગત દુર કરવા માટે? 
સનાતાનીઓ ના હિતો ની રક્ષા કરવા માટે?? કે પછી મડાગાંઠને ટલ્લે ચડાવવા માટે ?? તેનો ઉત્તર હું વાચક વર્ગ ઉપર મૂકી 
દઉછું. 


સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજ સમાધાન સમિતી બનાવે ત્યાં સુધી તો ઠીક છે પણ તે સમિતિમાં પાંચ સભ્યો 
સતપંથના હોવા જોઈએ તેવું કેન્દ્રીય સમાજના મોવડીઓનું કાયમી વલણ રહેતું. પણ સતપંથી ભાઈઓની કેન્દ્રીય સમાજના 
સનાતની ભાઈઓના કોઈ પણ ગઠબંધનમાં શું જરૂરત હોય ભાઈ? જો કેન્દ્રીય સમાજ સનાતાનીઓએ બનાવી હોય અને 
સનાતાનીઓના હિતોની રક્ષા કરવા માટે બનેલ હોય તો શા માટે કેન્દ્રીય સમાજ ની સમાધાન સમિતીમાં સતપંથી ભાઈઓને 
સ્થાન આપવામાં આવતું?? શું સતપંથના ભાઈઓના હિતોની અને પીરાણા સતપંથ મતની (આધ સુધારક શ્રી નારાયણ 
રામજી લીંબાણી સતપંથ ને ધર્મ નોતા કહેતા તેઓ તેને સતપંથ મત કહેતા હતા) રક્ષા કરવા માટે? આ એક કેન્દ્રીય સમાજની 
પલાયનવાદ વૃતિ હતી તેવું કહી શકાય. 


સમાધાન સમિતિની શ્રેણીબધ બેઠકો 

કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા સમાધાન સમિતિનું તા. ૭.૮.૨૦૦૯ ના ગઠબંધન થયા પછી તેની શ્રેણીબધ બેઠકો થઇ. આ સમિતિના 
નિમાયેલ સભ્યો માં કેન્દ્રીય સમાજ તરફથી કહેવાતા સનાતની સભ્યો હતા જેઓ સનાતની તરીકે પોતાની ઓળખ આપતા 
હતા પણ તેમનો જુકાવ સતપંથ તરફનો જ હતો. પાંચ સતપંથ ના સભ્યો નો જુકાવ સત્પંથ તરફ જ હોય તે તો સમજી શકાય. 
કેન્દ્રીય સમાજે નિમેલ સભ્યોની મથરાવટી તો શંકાસ્પદ હતી જ તેમાં બે મત નથી. તેમાં તેઓનો વાંક નોતો કારણકે તેઓ 
કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના ના મૂળભૂત હેતુઓ થી સાવ અજાણ હતા. આ બેઠકો પૈકી એક બેઠક તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૦ ના 
સમાજના કેબીનેટ હોલમાં રાખવામાં આવી હતી. સમય હતો પછાડ ના ૪.૦૦ વાગ્યાનો. સનાતની ભાઈઓમાં થી તે બેઠકમાં 
હિંમતભાઈ નોતા આવ્યા. પણ રમેશભાઈ વાગડિયા, પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી અને મોડાસા વાળા વસંત ભાઈ લીંબાણી અને 
પૂનમભાઈધોળુ હાજર રહ્યા હતા. સતપંથના ભાઈઓ પણ પાંચ જણા હતા. પણ કેબીનેટ હોલની બહાર ૧૫૦-૨૦૦જણાનું 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૩૭૭ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


સતપંથી ભાઈઓનું ટોળું ઉપસ્થિત હતું. શા કારણે આટલા બધા સતપંથી ભાઈઓની હાજરી એક જ સમયે કેન્દ્રીય સમાજના 
પ્રાંગણમાં હતી તે કલ્પના બહારની વસ્તુ હતી. સમાધાન સમિતિ ની ચાલુ મીટીંગ માં સમાજના પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ 
કરમશીની પણ હાજરી હતી તે વખતે રમેશભાઈ વગાડીયાએ પ્રમુખશ્રીને પ્રશ્ન કર્યોહતો કે “પ્રમુખશ્રી તમે પાંચ સનાતનીઓને 
હાજર રહેવાનું કહ્યું હતું તેમાંથી અમો ચાર જણા આવ્યા છીએ પણ સતપંથ તરફથી બેઠક માં બેઠેલા પાંચ જણ સિવાય ૧૫૦- 
૨૦૦ જણા બહાર શા માટે ઉભા છે? શું તેઓ તેમનું શક્તિ પ્રદર્શન કરવા આવ્યા છે? જો એવું જ હોય તો અમે પણ અન્ય 
સનાતની ભાઈઓને બોલાવી ને બહાર ઉભા રાખી દઈએ.” પ્રમુખ શ્રી તેનો જવાબ આપી શક્યા નોતા. તેઓ શામાટે આવ્યા 
હતા તેની કલ્પના ન તો પ્રમુખશ્રીને હતી અને ન તો સનાતની ભાઈઓને હતી. પણ એક ચીજ જોવામાં આવતી હતી કે આ 
સતપંથ ના ભાઈઓ નવી સભ્યપદમેળવવા માટે તેની પૂર્વયોજિત યોજના પ્રમાણે રૂ.૫૦૦/- ભરીને સભ્ય બની જતા જોવામાં 
આવ્યા હતા. જાણે કેન્દ્રીય સમાજનું સભ્યપદ મેળવવું એક બોડી બ્રાહ્મણીનું ખેતર સમાન હતું. પછી થી ખબર પડી કે આ 
સતપંથ ના ભાઈઓ સનાતની ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ વગાડીયાની કોઈ જુના સતપંથી ભાઈ દ્વારા જુઠા દર્જ કરાયેલા કોર્ટ કેશ 
બાબતે પૂર્વનિયોજિત કાવત્ર થી ધરપકડ કરવાની ઘટનાને નિહાળવા માટે એકત્રિત થયા હતા. 


કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણમાં સતપંથી ભાઈઓ દ્વારા કરાએલ રમેશભાઈ વાગડીયાની પોલીસ ધરપકડ 

પૂર્વયોજિત કાવતરા પ્રમાણે તા. ૨૭.૦૨.૨૦૧૦ શનિવારના દિવસે રમેશભાઈ વાગડિયા ની ધરપકડ અમદાવાદ કોર્ટ થી 
વોરંટ કઢાવીને કરવામાં આવી જેથી બીજે દિવસે રવિવારના કોર્ટ બંધ રહે અને સોમવારના ત્રીજે દિવસે પણ ધૂળેટી હોવાથી 
કોર્ટ બંધ રહે જેથી રમેશભાઈને ત્રણ-ચાર દિવસ જામીન મળે નહિ અને પોલીસની હિરાસતમાં અમદાવાદ ખાતે કસ્ટડીમાં 
રહેવું પડે તેવી મેલી મુરાદ સતપંથના ભાઈઓની હતી. વાયુ વેગે વાત સમગ્ર કચ્છ ખાતે પ્રસરી ગઈ. નખત્રાણા, કોટડા 
વિરાણી અને અન્ય ગામો થી લગભગ ૧૩૦૦-૧૫૦૦ યુવાન ભાઈઓ કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણમાં વાયુ વેગે ધસી આવ્યા. 
લાગ જોઇને બધા સતપંથના ભાઈઓ ત્યાં થી પલાયન થઇ ગયા . કેન્દ્રીય સમાજ તરફથી સમાધાન સમિતિમાં નિમાયેલ સભ્યો 
જેવા કે દામુભાઈ ગોગારી, દેવજીભાઈ લીંબાણી , શીવદાસભાઈ ગોવિંદ વગેરે ભાઈઓએ પણ સમાજના પ્રમુખશ્રીને નોંધારા 
મૂકી ક્યારે ત્યાંથી પલાયન થઇ ગયા તેની ખબર ન પડી. ત્યાં એકઠા થયેલા સનાતની યુવાનોએ પ્રમુખશ્રીને બાનમાં લીધા કે 
સમાજના પ્રાંગણમાં પોલીસ આવતી હોય તો તેની ખબર પ્રમુખશ્રીને અગાઉથી જ હોવી જરૂરી છે ત્યારે મેં (રમેશભાઈ 
વગાડીયાએ જ) પ્રમુખશ્રીના બચાવમાં યુવાનો ને રોક્યા અને કહ્યું કે જે લોકો ને બાન માં લેવા હતા અને જેઓ ગુનેગાર હતા 
તેઓ તો અહીં થી ભાગી છુટ્યા છે. હવે આપણા પ્રમુખશ્રી ને બાન માં લેવા થી આપણી જ કમજોરી દેખાશે. આ જાગૃત યુવાનો 
પૈકી જેઓ એ આગેવાની લીધી હતી તેઓ હતા ડો. શાંતિલાલ સેંધાણી, ડાહ્યાભાઈ સરપંચ, અમૃતભાઈ ધોળુ, અરજણભાઈ 
વિરાણી વાળા, જયંતભાઈ સલાટ, વગેરે વગેરે. 


સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાનઃ તેની શુરુઆત અને આગે કુચઃ 

કેન્દ્રીય સમાજની તા.૭.૮.૨૦૦૯ ની સામાન્ય સભા અનેક જણાએ [હિંમતભાઈ ખેતાણીને અને રમેશભાઈ વાગડીયાને 
અભિનંદન આપ્યા હતા અને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું તેમના અમુક નામજે મને અત્યારે યાદ છે તે હતા ચંદુભાઈ સાયરા વાળા, 
રતિભાઈ રામાણી (નખત્રાણા-મુંબઈ) , માવજીભાઈ કેશરા રામાણી જે “પછેડી”' ના હુલામણા નામે થી ઓળખાતા હતા, 
આંબાળા વાળા બે પુરષોત્તમભાઈઓ એક પુરષોત્તમરવજી રામાણી અને બીજા પુરષોત્તમગંગદાસ રામાણી, ત્યારના યુવા 
સંઘના પ્રમુખ જયંતીભાઈ રામાણી વગેરે વગેરે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૭૮ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


સનાતની ભાઈઓની ધનસુરા મુકામે સભા તા. ૪.૧૦.૨૦૦૯ 

તા.૭.૮.૨૦૦૯ ની સમાજની સામાન્ય સભા પછી અમોને (હિંમતભાઈ ને અને રમેશભાઈ વાગડીયાને) લાગ્યું હતું કે એક 
સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિનું ગઢબંધન થાય અને તે મારફત સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન ભારતભર ની સમાજોમાં 
ચલાવવામાં આવે. સામે સમાજનો સ્વર્ણિમમહોત્સવ આવતો હોવાથી ભારતભરની સમાજોના ભાઈઓને સમાજનો સાચો 
ઈતિહાસ બતાવવો અત્યંત જરૂરી છે એવી પ્રતીતિ સતત થયા કરતી હતી. કહેવાય છે કે નિશ્ચાર્થ ભાવના થી કરેલા તીવ્ર 
વિચારોમાં અજબ શક્તિ હોય છે તે પ્રમાણે ધનસુરા સનાતન સમાજ તરફથી અમોને આમંત્રણ મળ્યું કે તા. ૪.૧૦.૨૦૧૦ના 
સનાતની ભાઈઓની એક સભા રાખવામાં આવી છે અને તેમાં હિંમતભાઈ નું અને રમેશભાઈ વગાડીયાનું ભાષણ તિયોજિત 
કરવામાં આવ્યું છે. તે અન્વયે ત્યાં સનાતાનીઓની સભા યોજવામાં આવી. હિંમત ભાઈ ખેતાણી, પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી, 
રમેશભાઈ વાગડિયા, પ્રિન્સીપાલ રતિભાઈ, રમણભાઈ શામજી અને અન્ય દિગ્ગજોના ભાષણો થયા. અંતમાં એ સભામાં 
એતિહાસિક ઠરાવો પસાર કરવામાં આવ્યા. તે ઠરાવો આ લખાણ પછી જોડાણ તરીકે પ્રગટ કરવામાં આવ્યા છે. ધનસુરા 
સનાતન સમાજના કાર્યકર્તાઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે તેમાં બે મત નથી. આ હતી સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન ની પહેલી 
સભા. ઉપરોક્ત ઠરાવોના બીડાણ ની સાથે સાથે એક પત્ર તા. ૪.૮.૨૦૦૦૯ ના કેન્દ્રીય સમાજને ઉદ્દેશી ને લખવામાં આવ્યો 
હતો તે પણ આ લેખના અંત માં અથવા તો વચ્ચે ક્યાંક પ્રગટ કરવામાં આવ્યો છે તેની નોંધ વાચક વર્ગ જરૂર લેશે એવું મારું 
માનવું છે. .તે પત્રના બે મુખ્ય વિષયાર્થો હતા. એક તો સતપંથ ભાઈઓ દ્વારા સનાતાનીઓને હેરાન કરવા હેતુ માત્ર થી કરાતા 
તદ્દન ખોટા કોર્ટ કેશો અને પોલીસ ફરીઆદો થી કેન્દ્રીય સમાજને વાકેફ કરવા અને બીજું એ કે સૌથી જૂની ધનસુરા ની કચ્છ 
કડવા સનાતન સમાજ ની તે વખતના સમાજના પ્રમુખ તરીકે વાલજીભાઈ વાડિયા ની મુલાકાત દરમ્યાન એક સતપંથી ભાઈ 
દ્વારા શ્રી વાલજીભાઈ વાડિયાને કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ ધનસુરા ની કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજમાં માં થી સનાતન 
ના નામનો છેદ ઉડાડવામાં આવે અને તે વખતે પ્રમુખ શ્રી વાલજીભાઈ વાડિયાએ એ સતપંથી ભાઈ ને ભરોસો દેવામાં આવ્યો 
હતો કે સનાતન નું નામઆપણે કાઢવી નાખશું. આવો ભરોસો પ્રમુખશ્રી દ્રારા શા માટે આપવામાં આવ્યો હતો તે એકપ્રશ્ન છે તે 
વાત થી કેન્દ્રીય સમાજને જાણ થાય. . 


પુનાની સમાજ વાડોમાં સનાતન ઘર્મ જાગૃતિ સમિતિ ની સભા તા. ૫.૧૦.૨૦૦૯ 

પુનામાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાન ની બીજી સભા તા.૫.૧૦.૨૦૦૯ ના સાંજે €.૦૦ કલાકે પુના ની સમાજવાડીમાં 
રાખવામાં આવી હતી. આ સભાનુ આયોજન કરવામાં ત્યાં ના સનાતની નીડર ભાઈઓ નો મુખ્ય ફાળો હતો. આમાંના મુખ્ય 
નામો છે ત્યાંના તત્કાલીન પ્રમુખશ્રી રામજીભાઈ હરજી વાગડીયા, મંત્રી શ્રી પ્રવીણ ભાઈ નાનજી રામાણી, 
પુરશોતમમોહનલાલ વાગડિયા, લધારામનાગજી રામાણી, વગેરે વગરે..... સતપંથ નું જોર તે સમયે કેટલું ??? જે પુનાની 
સમાજવાડી નું નિમણિ એવા સનાતની વડીલો દ્વારા કરવા માં આવ્યું હતું કે જેઓએ પોતાના ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ અને કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજીની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હતી. આ વડીલોએ પીરાણા સતપંથ નો 
સદતન્તરે ત્યાગ કરીને પાકા સનાતની બની ગયા હતા. તેથી તો તે સમાજ વાડી માં પહેલે માળે મંદિર ઉભું કરી શક્યા હતા. 
વિધિની વક્રતા તો જુઓ વખત જતા પુનામાં સતપંથ પ્રેરિત પ્રેમદાસ બાપુઓની શિબિરો યોજાતી હતી. સમાજવાડી ની 
આજુબાજુ વસતા સભ્ય ભાઈઓને ઘરે મધરાત ની પૂજાઓ થવા લાગી ગઈ હતી. આ માત્ર અને માત્ર એક અંધશ્રદ્ધા જ હતી. 
પીરાણા સતપંથ ભાઈઓ દુઃખતી નસ ને બરાબર પકડી લેતા હોય છે અને ત્યાર પછી સતપંથ ની જાળ ફેલાવતા હોય છે તેનો 
પુના ના સનાતની ભાઈઓ ખાસ કરીને બેરાઓ સરળ રીતે શિકાર થઇ જતા હોય છે. તે બૈરાઓની કમજોરી માત્ર કહી શકાય. 
સનાતની ઓ માંયના હિંમતભાઈ, રમેશભાઈ વાગડીયા અને પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી ના ભાષણો સાંભળવા માટે છે છેક 
સાંગલી, કોલ્હાપુર, ઈશ્લામપુર થી સનાતની ભાઈઓ આવ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં સૌ પ્રથમ પ્રેમજી ભાઈ કેશરાણી નું ભાષણ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૭૯ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


થયું. પહેલી પાંચ મીનીટમાં જ પ્રેમજીભાઈ દ્વારા ઈમામશાહ બાવાનો ઉલ્લેખ થયો અને તે સભામા હાજર રહેલ કહેવાતા 
સનાતની પણ સતપંથને વફાદાર એવા અમુક ભાઈઓ અને બહેનો દ્વારા ગોકીરો મચાવતા સભાને બંધ કરાવવા સુધી 
પરિસ્થિતિ નિમણ થઇ ગઈ. તે વખતે રમેશભાઈ ની બાજુમાં બેઠેલા હિમત ભાઈએ રમેશભાઈને કહ્યું કે “રમેશ આપણી 
બજાર અહીં થી જ બંધ કરવી પડશે. તું સભાને સંભાળ” તે વખતે ત્વરેત રમેશભાઈ વગાડીયાએ દોર હાથ માં લઈને સભાને 
થાળે પાડી. અમુક સનાતની ભાઈઓએ તો ગોકીરો મચાવનાર ભાઈઓને બાન માં લઈને કહી દીધું કે “આ જ સમાજમાં 
જ્યારે તમારા સતપંથ ના પ્રેમદાસ બાપુઓ ની શિબિરો બંધબારણે યોજાય છે ત્યારે શું અમે ખલેલ ઓંચાડવા આવીએ છીએ 


કે...? આજે અમારા સનાતાનીઓના પ્રેમદાસ બાપુ આવેલા છે જેને તેઓને સાંભળવા હોય તો શાંતિથી સાંભળો અથવા તો 
આ સભાનો ત્યાગ કરો.” 


સનાતન ધર્મ જાગૃતિ વાળાને ત્રણ મોરચે લડવું પડતું હતું એક તો સતપંથ ભાઈઓ વિરુદ્ધ, બીજું કહેવાતા સનાતનીઓ પણ 
પીરાણા સતપંથ તરફ જોક ધરાવતા ભાઈઓ વિરુદ્ધ અને ત્રીજું કેન્દ્રીય સમાજ ને પોતાની સનાતની ઓળખ કાયમકરાવવા 
માટેસમજાવવાના પ્રયત્નો . 


અત્યારનો લેખ પણ ખાસો લાંબો થઇ ગયો છે માટે અત્યારે હું વિરામ લઉ છું . વધુ આવતા અંકમાં..... 
લી. રમે ભાઈ વાગડિયા 
બેંગલોર 


૪.૧૦.૨૦૧૩ પાટીદાર સૌરભ માટે તૈયાર કરેલો એક લેખઃ 

મારા સપનાનો સમાજ 

શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ (કેન્દ્રીય) સમાજની વિધિવત સ્થાપના ભલે ઈ.સ.૧૯૬૦ માં થઇ હોય પણ 
તેનો પાયો તો સુધારક વડીલ શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણીના નેજા હેઠળ ૧૯૪૦ ના દાયકામાં જ નખાઇ ચુક્યો હતો. તે 
સુધારક વડીલોએ પણ જરૂર એક સપનું સેવ્યું હશે કેતેઓએ સથાપના કરેલ સમાજ કેવો હોવો જોઈએ? તો આપણા સૌના 
સપનાનો સમાજ કેવો હોવો જોઈએ? 

મારા સપનાનો સમાજ એટલે શું? સામાન્ય રીતે સપનાના સમાજની પરિકલ્પના કરીએ તો જવાબ મળશે કે સપનાનો સમાજ 
એટલે એક આદર્શ સમાજ. હવે આપણે વિચાર કરીએ કે આદર્શ સમાજ કોને કહેવાય? આપણે બધા કડવા પાટીદારો ખરા પણ 
ગુજરાત થી કચ્છ તરફ પ્રયાણ કરીને કચ્છને આપણું રહેણાક બનાવ્યા પછી આપણી જ્ઞાતિને એક ઉપસર્ગ લાગ્યું. તે ઉપસર્ગ 
એટલે “કચ્છ'. મૂળ આપણે કડવા પાટીદારો ખરા અને ગુજરાતમાં રહેતા કડવા પાટીદારો માંયના જ પાટીદારો. ઉઝા અને 
તેની આજુબાજુ રહેતા પાટીદારો અત્યારે પણ ફક્ત “કડવા પાટીદારો” તરીકે જ ઓળખાય છે. તેઓને કંઈજ ઉપસર્ગ લાગ્યું 
નથી. પણ આપણને અને આપણી જ્ઞાતિને “કચ્છ' તરીકેનું ઉપસર્ગ લાગ્યું અને આપણે “કચ્છ કડવા પાટીદારો” તરીકે મૂળ 
કડવા પાટીદારો થી કંઈક જુદી રીતે ઓળખાવા લાગ્યા. 


ખેતીવાડી માટે લાયક એવો ગુજરાત જેવો ફળદ્દુપ પ્રદેશ મુકીને આપણે સુકા-ઠઠ એવા કચ્છ તરફ પ્રયાણ શામાટે કર્યું? તે બાબત 
ઉપર આપણે અત્યારે ઊંડાણમાં ચર્ચાનહિ કરીએ પણ ટૂંક માં એટલું તો કડી શકીએ કે આપણા પુર્વોજોએ જ્યારથી પીર નો ધર્મ 
સ્વીકાર્યો (ઈરાનથી ઇસ્લામધર્મના પ્રચારાર્થે આવેલા પીર ઇમામુદ્દીન દ્વારા પ્રેરિત સતપંથ મત વાળો ધર્મ) તેથી જ્ઞાતિના સાથી 
ભાઈઓ તરફથી વિટંબણા થવા લાગી એટલે પરાણે આપણને કચ્છ તરફ પ્રયાણ કરવું પડ્યું અને ૪૦૦-૪૫૦ વરસ દારુણ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૮૦ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


ગરીબી ભોગવી, અશિક્ષિત પણ રહ્યા. સાથે સાથે હિંદુ તરીકેની આપણી ઓળખ સામે પણ પ્રશ્નો થવા લાગ્યા. અરે અન્ય 
જ્ઞાતિઓ તો આપણને મુમના મુસલમાન તરીકે પણ ઓળખવા લાગી ગઈ હતી તેનો ઈતિહાસ ગવાહ છે. બહુજ દયાજનક 
સ્થિતિમાં આપણા પૂર્વજો જીવ્યા હતા. 


મૂળ વિષય પર આવીએ કે આપણા દરેક નો સપનાનો સમાજ કેવો હોવો જોઈએ? અહીં સમાજ એટલે કે આપણો અખિલ 
ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ (કેન્દ્રીય સમાજ) તથા તેની અંતર્ગત આવતી તમામઝોનલ સમાજો અને દરેક ઝોનલ 
સમાજોની અંતર્ગત આવતી તમામઘટક સમાજો. તો આ દરેક સમાજો કેવી હોવી જોઈએ કે જેથી તેને આપણા સપનાની 
સમાજ કહી શકીએ. તો જવાબ મળશે કે જે સમાજ એક આદર્શ સમાજ હશે તે જ મારા સપનાનો સમાજ હશે અન્યથા તે સમાજ 
મારાસપનાનો સમાજ નહિજ હોય. 


હવે આપણે આપણી જાતને એક પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ કે આદર્શ સમાજ કોને કહી શકાય? અત્યારનો મારો સમાજ આદર્શ સમાજ 

છે કે? મારા સમાજને એક આદર્શ સમાજ કહી શકાય કે કેમ? નીચે જણાવેલ મુદ્દાઓ નું વિક્ષેષણ કરવાથી આપણે ઉપરના 

પ્રશ્નોના ના ઉત્તરની નજીક પહોંચવાનો પ્રય કરશું. 

પ જે સમાજની સ્થાપના વખતે ધર્મ (સનાતન હિંદુ ધર્મ) ને સાથે રાખીને ફક્ત અને ફક્ત સનાતાનીઓ ના હિતોની રક્ષા 
કરવા માટે જ કરવામાં આવી હોય તે જ સમાજ તેનો મુખ્ય ધ્યેય એવમ ઉદ્દેશ ભૂલી જઈને ધર્મની બાબતે ઢમણાં- 
હમણાં સુધી અસ્પષ્ટ રહી હોય તેને શું આપણે આદર્શસમાજ કહી શકીશું? 

૨. જે સમાજના લોકો એ ન જાણતા હોય કે મારી સમાજ ની [કેન્દ્રીય સમાજની) સ્થાપના એવા સુધારક વડીલો દ્વારા 
કરવામાં આવી હતી કે જેઓએ જ્ઞાતિ માટે કલંક એવા પીરાણા સતપંથ મત નો સદાયને માટે ત્યાગ કરીને પુનઃ 
સનાતન હિંદુ ધર્મનો અંગીકાર કરીને કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કરી હતી. એનો મુખ્ય હેતુ એ હતો કે તે કલંકિત ધર્મ 
જ્ઞાતિમાંથી સત્વરે સદાયને માટે નાબુદ થાય પણ તે વાત જ સાવ ભૂલી ગઈ હોય. એને શું આપણે આદર્શ સમાજ 


કહીશું? 

૩. જે સમાજ માં અત્યાર સુધી એમકહેવાતું હતું કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજને ધર્મની સાથે કંઈ જ લેવા દેવા નથી; એને શું 
આપણે આદર્શ સમાજ કહી શકીશું ? અરે સમાજ અને ધર્મ એક જ સિક્કાની બે બાજુઓ છે. 

૪. જે સમાજ ના અત્યાર સુધીના ધુરીણો સમાજના ઈતિહાસ અને જ્ઞાતિના ઈતિહાસ ઊંડાણ થી જ્ઞાન ધરાવતા ના હોય. 
શું તેવી સમાજને આપણે આદર્શ સમાજ કહી શકીશું? 

પ. જે સમાજના વચ-ગાળાના ધુરીણો (શ્વેતપત્ર બહાર પડ્યું તે પહેલાંના ધુરીણો) ને એ ખબર ના હોય કે સમાજના 
સ્થાપક વડીલોના સમાજની સ્થાપના ના હેતુઓ, મૂળભૂત ઉદ્દેશો અને સંદર્ભો શું હતા? શું તે સમાજને આપણે આદર્શ 
સમાજ કહી શકીએ? 

૬. જે સમાજના ધુરીણો આજ દિવસ સુધી એ કહી નથી શકતા કે આપણી કેન્દ્રીય સમાજના તમામસભ્યો એકજ ધર્મ 


(સનાતન હિંદુ ધર્મ) પાળે છે, એકજ રીતિ-રિવાજ પાળે છે અને એકજ આચાર વિચારને વરેલા છે? તેવી સમાજને શું 
આપણે આદર્શસમાજ કહી શકીશું? 

૭. જે સમાજની જ્ઞાતિના અમુક લોકો પોતાને સનાતની ખપાવીને હજુ પણ અન્ય સનાતની લોકોને અંધારામાં રાખીને 
ચોરી-છુપી થી જ્ઞાતિ માટે કલંક એવા સતપંથ સ્થાનકે, પીરના સ્થાનકે એટલે કે પીરાણે જતા-આવતા હોય? એ 


સમાજને શું આપણે એક આદર્શ સમાજ કહીશું? પીરાણા ની આપણે સંધી વિચ્છેદ કરશું તો જણાઈ આવશે કે 
પીરન-આણા-તપીરાણા. જે પીર ને આણે તે પીરાણા. એટલે જ તે ગામનું નામપીરાણા પડ્યું હશે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૮૧ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


૮. જેસમાજસ્વર્ણિમજયંતી મહોત્સવ સુધી ધર્મ બાબતે મુખ્ય ઉદ્દેશો અને હેતુઓને ભૂલી જઈને પોતાની ખોટી નીતિઓ 
ને લઈને તેના સનાતની સભ્યોને શ્રદ્ધાના કેન્દ્રો સમાજ થી જુદા સ્થાપવાની ફરજ પડી હોય અને તેવા કેન્દ્રો સમાજથી 
અલગ પોતાની સ્વાયતા ભોગવતા હોય. શું એ સમાજને આપણે આદર્શ સમાજ કહીશું? 

૯. જે સમાજમાં અમુક સત્તા લોલુપ વ્યક્તિઓને કારણે માંડવી વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલો જેવા પ્રકરણો રચાતાં હોય જેને લીધે ન 
કેવળ સમાજના ટ્રસ્‍ટી-હોદ્દેદારોની પણ સમાજના સનાતની સભ્યોની ઉંઘ પણ હરામ થઇ જતી હોય. તેને શું આપણે 
આદર્શસમાજ કહીશું? 

૧૦. સમાજના અમુક વર્ગે સમાજના વડીલો ના વિશ્વાસનો વિશ્વાસ ઘાત કરીને સમાજની મિલકતો ને લે-ભાગુ ટ્રસ્ટના 
નામે ચડાવી દીધી હોય. શું તેસમાજને આપણે એક આદર્શસમાજ કહીશું? 

૧૧. જેસમાજમાં સનાતાનીઓ એ માગેલ ન્યાયની સામે સમાધાનના નામે સનાતની ભાઈઓને શરણાગતિ સ્વીકારવાની 
ફરજ પડાઈ હોય તેને દેખીતો અન્યાય થયો હોય. જે સમાજમાં સનાતાનીઓ ના ભોગે સતપંથ તરફી સમાધાનો 
થતાંહોય. શું તેસમાજને આપણે એક આદર્શ સમાજ કહી શકીશું? 

૧૨. જેસમાજમાં દેખીતી રીતે સનાતાનીઓના ભોગે સતપંથી ભાઈઓની થાબડ-થોબડ થતી રહી હોય. તેને શું આપણે 
આદર્શસમાજ તરીકે ગણના કરીશું? 

૧૩. જેસમાજ ના તત્કાલીન ધુરીણોએ વગર વિચારે જ્ઞાતિને માટે કલંક એવા પીર ઇમામુદ્દીન ના કહેવાતા મંદિરોના 
ઉદ્ઘાટન પ્રસંગોમાં હાજરી આપી હોય તેને લઈને ઉઝાના ભીષ્મપીતામહ સમાન વડીલ શ્રી મણીભાઈ મમ્મીને 
ગીતાના ત્રીજા અધ્યાય નો ૨૧ મોશ્લોક (ગીતા ૩-૨૧) ટાંકીને ધુરીણો ને ઠપકો આપવો પડ્યો હોય તે સમાજને શું 
આપણે એક આદર્શ સમાજ કહી શકીશું? 

૧૪. જે સમાજ ની જ્ઞાતિના દરેક આધીવેશન વખતે જ્ઞાતિ રીતી-રિવાજોની ૧૮ મી કલમબાબતે વિના કારણે સતપંથી 
ભાઈઓએ તેના વિરોધમાં મારા-મારી કરીને ખુરશીઓ ઉછાળી હોય અને દરેક વખતે સમાજના મોવડીઓએ 
સતપંથીઓ ની શેહમાં રહીને પલાયનવાદ વૃત્તિ અપનાવી હોય. શું તે સમાજ ને એક આદર્શ સમાજ કહી શકાય? 


આવી તો અનેક ઘટનાઓ અને કારણો ને લઈને સમાજને એક આદર્શ સમાજ તરીકે ગણવામાં વિચાર કરવો પડે. 
તો પછી મારા સપના નો સમાજ કેવો હોવો જોઈએ? ટૂંક માં કીએ તો ઉપરોક્ત દર્શાવેલ ઘટનાઓની અને સંદર્ભોની જો 


ણ જ કો 


બાદબાકી કરીએ તો તેવી સમાજને આપણે જરૂર એક આદર્શસમાજ કહી શકીએ. તદુપરાંત 


૧. જેસમાજધાર્મિકબાબતે ચુસ્ત અને સ્પષ્ટ હોય અને તે સમાજમાં ૧) એક જ (સનાતન હિંદુ ધર્મ) પળાતો હોય ૨) એક 
જ રીતિ-રીવાજો પળાતા હોય અને ૩) તેના દરેક સભ્યો એક જ આચાર-વિચારને વરેલા હોય તે સમાજ જરૂર મારા 
સપનાની સમાજ હશે. 

ર. જે સમાજ સદંતર ખાસ કરીને અત્યારના સંજોગોમાં મવાળવાદ ને ન પોસતો હોય તે નિસંદેહ મારા સપનાનો સમાજ 
હશે. 

૩. જે સમાજ મવાળવાદીઓ અને શંકાસ્પદ લોકોને સમાજના ઉચ્ચ હોદ્દાઓ થી દુર રાખતો હોય તે સમાજ જરૂરથી મારા 
સપનાનો સમાજ હોઈ શકે. 

ક જે સમાજ ધર્મ ને હમેશાં સાથે રાખીને પોતાના મૂળ સનાતન હિંદુ ધર્મનો તેની જ્ઞાતિમાં યોગ્ય પ્રચાર પ્રસાર કરતો હોય 


અને પ્રાંતવાદને ન પોષતો હોય તે સમાજ પણ જરૂરથી મારા સપનાનો સમાજ હશે. વિધ્ન સંતોષીઓ (હારેલા 
જુગારીઓ) ભવિષ્યમાં પ્રાંતવાદ નું પત્તું નહિ ઉતરે તો તે મારી દ્રષ્ટીએ મોટું આશ્ચર્યજ હશે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૮ર્‌ે 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


૫. જેસમાજધર્મની સાથે-સાથે જ્ઞાતિમાં શૈક્ષણિક અને આરોગ્યની બાબતે પણ યોગ્ય અને પરિણામલક્ષી કાર્યક્રમો હાથ 
ધરતી હશે તે પણ મારી દ્રષ્ટીએ એક આદર્શ સમાજ હશે. 
૬. જેસમાજદ્દારા (અથવા તો સમાજના સનાતની સભ્યો દ્વારા) વખતો-વખત ઉભા કરાએલા ધાર્મિક એવમ્‌ શૈક્ષણિક 


સંકુલો જેવા કે વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંકુલ, દેસલપર શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્ર સ્થાન તેમજ સુરત ઉમા 
એજ્યુકેસનલ સંસ્થાન વગેરે, જ્ઞાતિના બહોળા હિતને ધ્યાનમાં રાખીને એક નેજા હેઠળ આપણે જ્યારે લઇ આવશું 
ત્યારે આપણી સમાજને મારી દ્રષ્ટીએ મારા સપનાની સમાજ બની રહેશે એવું મારું માનવું છે. અન્યથા આપણે અને 
આપણી દરેક સંસ્થાઓ દિશા શૂન્ય બનીને પરિણામલક્ષી કાર્યક્રમોથી વંચિત રહી જઈને ભાવી પેઢીના ગુનેગાર બની 
જઈશું તે આજની વાસ્તવિકતા જણાય છે. વાત ભલે અત્યારે કડવી લાગતી હોય પણ ભવિષ્યમાં હકીકત બની ને 
રહેશે તેવું મારું માનવું છે. 


તો ચાલો આપણે સૌ સાથે મળીને ઉપરોક્ત જણાવેલ વિચારો નું મનન અને ચિંતન કરીને આપણી કેન્દ્રીય સમાજને અને તેની 
અંતર્ગત આવતી તમામઝોનલ અને ઘટક સનાતની સમાજોને આપણા સપનાની સમાજ બનાવીએ - એક આદર્શ સમાજ 
બનાવીએ. 

લેખકઃ રમેશભાઈ વાગડિયા 

બેંગલોર૪.૧૦.૨૦૧૩ 


૯.૧૦.૨૦૧૮ ના પાટીદાર સૌરભ માટે લખેલ એક લેખઃ 

ઊંઝા ચુકાદો, આપણે અને પીરાણા સતપંથને માનતી સતપંથ સમાજ -કેટલો બધો વિરોધાભાસ? આપણે બધા (સનાતનીઓ 

અને સતપંથીઓ) એક કેમથઈ શકીએ? 

આજે ગણા બધા સનાતની ભાઈઓને ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાએ સતપંથ અને સનાતન મુદ્દે લવાદ તરીકે આપેલ ચુકાદા 

બાબતે મનમાં મુંજવણ થતી હશે કે; 

૧. સતપંથ અને સનાતન મુદ્દેઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ને શું લેવા દેવા? 

૨. ઊંઝાઉમિયા માતાજી સંસ્થાને આપેલા ચુકાદા નું કચ્છી કડવા પાટીદારોને માટે કેટલું વજૂદ અને એવું તે વળી શું છે તે 
ચુકાદામાં કે તે સમસ્ત કચ્છી કડવા પાટીદારોને તે સ્પર્શે છે? 


૩. સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજ શામાટે ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાએ આપેલ ચુકાદા નું પાલન 
કરવાતત્પર છે? 
૪. અને બીજી બાજુપીરાણા સતપંથ સમાજ તે ચુકાદા નું પાલન શામાટે નથી કરવા માગતી? 


પ. સતપંથ સમાજ એવા કયા અકળ કારણો ને લઈને તે ઊંઝા ચુકાદા નું પાલન કરતાં અચકાય છે? 
ઉપર જણાવેલ બધા પ્રશ્નો ના ઉત્તર માટે આપણે આ લેખ ના હવે પછી ના લખાણનું બારીકાઈ થી અધ્યયન કરવું પડશે. 


૧. કડવા પાટીદારોની સર્વોચ્ય સંસ્થા એટલે ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થા ને સતપંથ- સનાતન બાબતે શું લેવા-દેવા? 

વિશ્વના તમામકડવા પાટીદારોની સર્વોચ્ચ સંસ્થા એટલે ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન. આપણે સુવિદિત છીએ કે સમસ્ત કડવા 
પાટીદારોની કુળદેવી એટલે ઊંઝા નાં શ્રી ઉમિયા માતાજી. તેનો વહીવટ સંભાળતી સંસ્થા એટલે ઊંઝા ઉમિયા માતાજી 
સંસ્થાન. ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે કચ્છ કડવા પાટીદારો ના પૂર્વજો પીર ઇમામશાહ સથાપિત પીરાણા સતપંથ ધર્મ ને માનવા 
લાગ્યા તે પહેલાં ઉત્તર ગુજરાતના ઊંઝા અને ઊંઝા ની આજુબાજુ ના વિસ્તાર માં જ વસવાટ કરતા હતા. પણ મુસ્લિમપીર 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


ઈમામુદ્દીન ઉર્ફે ઇમામશાહ બાવા ને માનવા લાગ્યા એટલે ત્યાંના અન્ય પાટીદારો તરફથી વિટંબણા થવાથી કચ્છ તરફ હિજરત 
કરવાની ફરજ પડી હતી. આ વાતો ને કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ ના એક વિદ્દાન, વિચારક અને લેખક શ્રી પુરસોત્તમભાઈ 
લલ્લુભાઈ પરીખ દ્વારા લખાયેલ પુસ્તક નામે “કણબી ક્ષત્રીય ઉત્પતિ અને ઈતિહાસ” માં સમર્થન મળ્યું છે. રસ ધરાવતા 
વાંચકોએ આ પુસ્તકના બીજા નંબર ના પ્રકરણ “કચ્છમાં કાણબીઓનો વિસ્તાર” ના પાનાં નં. ૧૯૫ થી ૨૧૦ અવશ્ય વાંચવા 
જોઈએ. 


વિશ્વના કોઈ પણ કડવા પાટીદાર અથવા તો કડવા પાટીદારોની કોઈ પણ સંસ્થા ને કોઈ પણ સામાજિક કે ધાર્મિક અડચણો હોય 
તો તેના નિવારણ અર્થે સર્વોચ્ચ સંસ્થા ને ધાં નાખે એ સમજાય એવી વાત છે. તે અન્વયે અનેક વર્ષો થી સતપંથ મુદ્દે હાડમારી 
ભોગવી રહેલી આપણી કેન્દ્રીય સમાજે ઊંઝા ઉમિયા માતાજી ને ધા નાખી કે કબ્રસ્તાની પીરાણા સતપંથ ધર્મ ને માનતા અમુક 
કચ્છી કડવા પાટીદાર ભાઈઓ કેન્દ્રીય સમાજને નાના પ્રકારના ત્રાસ આપી રહ્યા છે તો તમે એમને સમજાવી અમને યોગ્ય ન્યાય 
અપાવો. કેન્દ્રીય સમાજે સ્વ. વડીલ શ્રી ગંગારામભાઈ હીરાલાલ સાંખલા જ્યારે પ્રમુખ પદે હતા ત્યારે ઉમિયા માતાજી સંસ્થા 
ને તે બાબત ની અરજ કરી હતી. તેને લઈને ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાએ સતપંથ સમાજને તેડાવી બંને સમાજ ને પોત 
પોતાનો પક્ષ રાખવા અગિયાર - અગિયાર જણના નામો આપવા જણાવ્યું હતું. નામો આપ્યા પછી લવાદે બંને પક્ષો ને 
વિસ્તારથી સાંભળ્યા અને સતત ત્રણ વરસ સુધી ઊંડાણ થી સતપંથ નો અભ્યાસ કરી ને છેવટે તા.૮.૧૦.૨૦૧૮ ના એક 
એતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો જેને આપણે હવે પછી "ઊંઝા ચુકાદા" તરીકે ઉલ્લેખ કરશું. 

બીજી પણ એક વાત અત્યારે જણાવવી અગત્યની એ છે કે, છેક ૧૯૭૭માં ઊંઝા સંસ્થાએ ઠરાવ પસાર કરેલ કે પીરાણા સતપંથ 
એક મુસ્લિમદ્વારા સ્થાપિત નિઝારી શિયા મુસ્લિમધર્મ નું એક ફાંટુ છે અને તેથી તેને માનતા અમુક કચ્છી કડવા પાટીદારોને તેમાં 
થી છોડાવવાના તમામપ્રયતો ઊંઝા સંસ્થા એ કરવા. તે માટે વડીલ શ્રી મણીભાઈ મમ્મી ના અધ્યક્ષ પદ હેઠળ એક કમિટી ની 
રચના કરવા માં આવી હતી. પણ આ કમિટીએ અનેક પ્રયત્ો કરવા છતાં પણ ત્યારે તેઓને તેમાં સફળતા મળી ન હતી. 


ઉપરોક્ત માહિતીને આધારે આપણે કહી શકીએ કે ઊંઝા ઉમિયા માતાજી ને પણ અમુક કડવા પાટીદારો સતપંથ માં ફસાયા 
બદલ ચિંતા તો છે જ તેથી જ તો તેઓએ સતપંથ બાબતે તા.૮.૧૦.૨૦૧૭ના એક એતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો છે. 


૨. ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાએ આપેલા ચૂકાદા નું કચ્છી કડવા પાટીદારોને માટે કેટલું વજૂદ? અને તે ચૂકાદો છે શું? 
આપણી માટે એટલે કે સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજ અને સમગ્ર સનાતની કચ્છી કડવા પાટીદાર ભાઈઓ માટે 
ઊંઝા ચુકાદાનું મહત્વ ગણું બધું છે. આ ચુકાદાનું આપણે ઊંડાણથી અવલોકન કરશું તો આપણને જાણવા મળશે કે વરસો થી 
કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ સતપંથ અને સનાતન મુદ્દેવિભાજિત હતી. તે વિભાજન ક્યારે થયું? 


તે વિભાજન ત્યારે થયું કે જ્યારે આપણા સુધારક વડીલોને એમલાગ્યું કે પીરાણા સતપંથના ચુંગાલમાં ફસાઈ ને આપણી મૂળ 
હિન્દુ તરીકેની ઓળખ ભૂંસાવા લાગી હતી. અન્ય હિંદુ જાતિઓ અને કોમો આપણને મુમના મુસલમાન તરીકે ઓળખતા થઈ 
ગયા હતા. આપણી છાપ એક મુમના મુસલમાન તરીકેની થઇ ગઈ હતી. તેથી તે વખત ના સુધારક વડીલોએ સતપંથને 
સંપૂર્ણપણે ત્યજી દઈને આપણો મૂળ સનાતન ધર્મ નો અંગીકાર કર્યો હતો. પણ આપણી કમનસબીએ સમગ્ર કચ્છી કડવા 
પાટીદારો સનાતન ધર્મ ના નેજા હેઠળ એકત્ર થઈ શક્યા નહીં તે આપણી કમનસીબી કહો કે કમજોરી કહો. સતપંથ સમાજના 
પાટીદારોએ સનાતન સમાજ ના ઓથમાં રહીને પણ પીરાણા સતપંથ ધર્મ માં પોતાની આસ્થા કાયમરાખી અને તેઓ પોતાને 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


મુમના મુસલમાન ને બદલે હિંદુ કહેવડાવવા લાગ્યા. તેનો સંપૂર્ણ શ્રેય જો કોઈને આપવો હોય તો તે સુધારક વડીલોને અને 
તેઓએ સનાતની ભાઈઓ માટે સથાપેલ કેન્દ્રીય સમાજ ને. પણ સતપંથ ના ભાઈઓને કેન્દ્રીય સમાજ પ્રત્યે કોઈજ ભાવના 
નોતી. તેઓ પોતાને ફક્ત અને ફક્ત હિંદુ ઓળખાવવા માટે જ કેન્દ્રીય સમાજ માં જોડાયા હતા અને તેની આડસ લીધી હતી. 
પણ તેમની શ્રધ્ધા અને મન પૂરે પૂરુ પીરાણા સતપંથ માં જ હતું. તેઓ તેમની સતપંથ સમાજને જ વફાદાર રહ્યા હતા અને આજ 
દિવસ સુધી રહ્યા છે. તેથી આ વિભાજીત કોમને જો એક નેજા હેઠળ એટલે કે સનાતન હિન્દુ ધર્મના નેજા હેઠળ લઈ આવવી હશે 
તો જે સતપંથી કચ્છી કડવા પાટીદાર ભાઈઓ છે તેમને ઈમામશાહ પ્રેરિત પીરાણા સતપંથ મત માં થી છોડાવવા પડશે, પીરાણા 
અને ઈમામશાહને સંપૂર્ણ પણે ત્યજાવીને સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજ ના નેજા હેઠળ લઈ આવવા પડશે . 
બસ આ જ બાબત ઊંઝા ચુકાદા માં દશવી છે અને એજ આ ચુકાદાનું હાદ છે. તેથી જ આ ચુકાદો કચ્છી કડવા પાટીદાર અને 


સમગ્ર કડવા પાટીદારો માટે ઘણો જ મહત્વ નો ચુકાદો છે. 


૩. સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજ શામાટે ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાએ આપેલ ચકાદા નું પાલન 
કરવા કટીબધ્ધ છે ? 

જ્યારથી આપણા સુધારક વડીલોએ પીરાણા સતપંથ નો અને સતપંથ સમાજ નો ત્યાગ કરીને કેન્દ્રીય સમાજની છેક ૧૯૪૦માં 
સ્થાપના કરી ત્યારથી એ સુધારક વડીલોનો આંતરિક ભાવ એજ હતો કે સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ ને જતે દહાડે પીરાણા 
સતપંથ નો સંપૂર્ણ પણે ત્યાગ કરવો પડશે. તેવા લોકોને સતપંથ છોડાવીને, સમગ્ર જ્ઞાતિને સનાતન ધર્મ અંગીકાર કરાવી ને 


કેન્દ્રીય સમાજના નેજા હેઠળ લઈ આવવી એવું એમનું સપનું હતું, પણ 


સતપંથ સમાજના અમુક નકારાત્મક પરિબળોને લઈને આજ દિવસ સુધી કેન્દ્રીય સમાજ તેમસંપૂર્ણ પણે કરી શકી નહીં. તેના 

કારણો નો અભ્યાસ આપણે અત્યારે નથી કરી રહ્યા પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે તેમન થવા દેવામાં સૌથી મોટું કારણ કેન્દ્રીય 
સમાજમાં ઘર કરી ગયેલા મવાળવાદીઓ અને દૂધ-દહીં માં પગ રાખવા વાળા. આખરે ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાએ આ 
બાબતે એક એતિહાસિક ચુકાદો આપીને આપણા સુધારક વડીલોની વાત ને બળ પૂરું પાડ્યું છે. એટલા માટે જ કેન્દ્રીય સમાજ 
ઊંઝા ચુકાદા નું પાલન કરવા તત્પર છે જેથી સમગ્ર જ્ઞાતિને પીરાણા સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બનાવી શકાય. કેન્દ્રીય સમાજે પણ 
સમય ની માંગ અને સમય ને પારખીને ઊંઝા ચુકાદા નું જ્ઞાતિ માં ચુસ્ત પણે પાલન કરવા હેતુ તા. ૨૭.૦૮.૨૦૧૮ ના 
સમાજની સામાન્ય સભા માં સવનિમતે આઠ ઠરાવો પસાર કર્યા છે. 


૪. સતપંથ સમાજ તે ચૂકાદા નું પાલન શામાટે નથી કરવા માગતી? 

તે ચુકાદાનું પાલન જો સતપંથ સમાજ કરે તો તેનો પીરાણાવાળો ગરાસ લુંટાઈ જાય એમછે. જો તે ચુકાદા નું પાલન સતપંથ 
સમાજ કરે તો પીરાણાનું અને ઈમામશાહબાવાનું અસ્તિત્વ જ આપણી જ્ઞાતિમાંથી નિર્મૂળ થઇ જાય એમ છે. સમસ્ત જ્ઞાતિ એક 
તાંતણે બંધાઈ જાય અને જ્ઞાતિમાં સતપંથ-સનાતન મુદ્દેજગડા જ મટી જાય એમછે . આપણા સુધારક વડીલોએ જે સ્વપન જોયું 
હશે તે સ્વપનું સાકાર થતું જોવા મળે. પણ આવું સતપંથ ના ભાઈઓને કોઈ હિશાબે થવા દેવું નથી તેથી જ તો તેઓ ઊંઝા 
ચુકાદા નું પાલન કરવા નથી માંગતા. હમણાં હમણાં જ તા. ૨૦.૦૯.૨૦૧૮ ના ગુજરાત અને કચ્છ ના દૈનિક અખબારો માં 
એક જાહેર ખબર પીરાણા સતપંથ ના કાકા નાનાક્દાસ દ્વારા ધી ઈમામશાહ બાવા રોજા કમિટી ના નામે આપવામાં આવી હતી. 
તેમાં ચોખ્ખું લખેલું હતું કે આ કમિટી ઊંઝા ચુકાદાને સખ્ત શબ્દો માં વખોડી કાઢે છે અને સતપંથ ના અનુયાયીઓ ઊંઝા ના આ 
લવાદ નિર્ણય ને સ્વીકારતા નથી. તેનો સીધે સીધો અર્થ એ થાય છે કે સમસ્ત કડવા પાટીદારો ની જગજનની કુળદેવી શ્રી ઉમિયા 
માતાજી કરતાં પણ સતપંથ ના ભાઈઓને મુસલીમપીર ઈમામશાહ બાવામાં વધારે શ્રદ્ધા છે અને તેમને માટે પીર ઈમામશાહ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૮પ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


બાવા શ્રી ઉમિયા માતાજી કરતાં પણ વધારે અગત્યના છે. આ ચુકાદો ઊંઝા ઉમિયા માતાજીના મંદિર માં સાક્ષાત માતાજી સમક્ષ 
જ્યારે જાહેર કરવામાં આવ્યો ત્યારે સતપંથ અને સનાતન સમાજના અગ્રણીઓએ પોત પોતાની સમાજ વતી શ્રી ઉમિયા 
માતાજી સમક્ષ સોગંધ લીધા હતા કે તેઓ તેમની સમાજોમાં અને જ્ઞાતિમાં આ ચુકાદાનું ચુસ્ત પણે પાલન કરશે અને કરાવશે. 
પણ સતપંથ સમાજ “અભી બોલ્યા અભી ફોક” ની નીતિ માં માનનારા છે તેનો અનુભવ આપણી કેન્દ્રીય સમાજને હતો જ પણ 
હવે ઊંઝા વાળા કડવા પાટીદારોને પણ થઇ ગયો છે. હવે ઊંઝા સંસ્થા આગળ શું પગલા લે છે તે જોવું રહ્યું, 


૫. સતપંથ સમાજ એવા કયા અકળ કારણો ને લઈને તે ઊંઝા ચુકાદા નું પાલન કરતાં અચકાય છે? 

પીરાણા સતપંથની ધી ઈમામશાહ બાવા રોઝા ટ્રસ્‍ટ માં સ્થાપિત હિતો ધરાવતા લોકોનો રાફડો છે. તે કમિટી માં ત્રણ જણા તો 
મુસલમાન સૈયદો છે જેઓ પોતાની જાતને બાવા ઈમામશાહના સીધા વંશજો ગણે છે, સ્થાપિત હિતો ધરાવતા આ લોકોને એવી 
બીક છે કે જો કચ્છી કડવા પાટીદારો ઊંઝા ચુકાદા નું પાલન કરશે તો તેઓને પીરાણા સતપંથમાં થી નીકળી જવું પડશે. તેના 
સીધા પ્રત્યાઘાતો અંધશ્રદ્ધા થી દશોન્દ - વિશોંદ ની આવક ઉપર પડશે. તેવી આવક તેમની બંધ થઇ જશે અને એક દિવસ 
પીરાણું બંધ કરવાની નોબત આવશે તે નક્કી છે. તેમને બીક છે કે જો ઊંઝા ચુકાદાનું પાલન કચ્છ કડવા પાટીદાર સતપંથ 
સમાજમાં કરવામાં આવશે તો તેમનું અને પીરાણા નું વજૂદજ ખલાશ થઇ જશે. 


૬. હ્વેપછીશું ? 

હવે આપણે સૌ સનાતની ભાઈઓએ શ્રી ઉમિયા માતાજીને પ્રાર્થના અને ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ને હૃદય પૂર્વક ની અરજ 
કરીએ કે જો સતપંથ સમાજ પીરાણા સતપંથ ને છોડશે નહિ, તેમના કહેવાતા ગુરુ પીર ઈમાંમશાહ બાવા ઉર્ફે પીર ઇમામુદ્દીન 
ને છોડશે નહિ તો તેઓ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના સભ્ય મટી જશે અને તેમને ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન તરફથી કોઈ ધાર્મિક 
કે સામાજિક સહયોગ આપવામાં આવશે નહિ. એમકરવું ઊંઝા માટે નવું નહે હોય. કારણ કેલગભગ ૫૦૦ વરસ પહેલાં આ 
જ ઊંઝા કડવા પાટીદાર ભાઈઓ એ આપણા પૂર્વજોને પીર ઈમામશાહ સ્થાપિત સતપંથ ધર્મ નો સ્વીકાર કર્યો હતો તેથી તેઓને 
નાત બહાર કર્યા હતા અને તેથી જ આપનાં પૂર્વજોને ગુજરાત છોડીને કચ્છ તરફ પ્રયાણ કરવાની ફરજ પડી હતી. ઈતિહાસ 
પોતે પુનરાવર્તન કરે છે (પ1510ર૪ ર£2£/1511581.2). 

રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડડિયા 

બેંગલોર 

૯.૧૦.૨૦૧૮ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજમાં સનાતની ચળવળની વર્તમાન સ્થિતિ લખાણ તા. ૨૨.૧૦.૨૦૨૧: 

સનાતની ચળવળ એટલે શું? આવી ચળવળ કોઈ અન્ય [હિંદુ ઓળખ ધરાવતી સમાજોને હાથ ધરવાની જરૂરત પડી છે? નથી 
પડી તો શા માટે નથી પડી? આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં અથવા શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજમાં 
સનાતની ચળવળ એટલે જ્ઞાતિમાં હિંદુપણું જળવાઈ રહે અને જ્ઞાતિમાં સનાતન હિંદુ ધર્મ ટકી રહે તેવા ખાસ મકસદને લઈને 
હાથ ધરવામાં આવતી એક વિશેષ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ. આવી વિશેષ પ્રવૃત્તિ હાથ ધરવાની આપણી જ્ઞાતિને એટલા માટે જરૂરત 
પડી કે આપણી જ્ઞાતી મુસલમાની પીર બાવા ઈમામશાહ દ્વારા ખાસ ઈરાદાથી ઉભો કરવામાં આવેલ સતપંથ ધર્મમાં ફસાઈને 
મુસલમાન થઈ જવાને આરે હતી. તે સમયે જ્ઞાતિને સફાળે જાગી જવું પડ્યું અને જ્ઞાતિને સનાતન હિંદુ ધર્મ ક્રાંતિઓ કરવી 
પડી. અન્ય હિંદુ જ્ઞાતિઓ આવા સતપંથ ધર્મથી મુક્ત રહી એટલે એ હિંદુ જ્ઞાતિઓને આવી ક્રાંતિઓ કરવાની ફરજ નથી પડી. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૮ટ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળની ત્રણ ત્રણ કાંતિઓ 

કહેવાય છે કે કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં અત્યાર સુધી ત્રણ સનાતની ક્રાંતિઓ થઈ અને ત્રણે સનાતની ક્રાંતિઓ જુદા જુદા 
સમયે જ્ઞાતિમાં ખાસ મકસદથી હાથ ધરવામાં આવી હતી. પણ આવી ચળવળો આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને અને તેની 
સનાતની ઓળખ ધરાવતી શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજને (કેન્દ્રીય સમાજને) જ માત્ર કરવાની શામાટે 
જરૂરત પડી? આવો પ્રશ્ન આપણને સહેજે થવો જોઈએ. બીજી વાત એ કે આવી સનાતન હિંદુ ધર્મ બાબતે ક્રાંતિઓની અન્ય 
જ્ઞાતિમાં અથવા તો તે જ્ઞાતિઓની હિંદુ સમાજોને જરૂરત પડી છે કે નહીં? જો આનો જવાબ “ના'માં હોય તો સહેજે બીજો પ્રશ્ન 
પણ આપણને જરૂર થવો જોઈએ કે અન્ય સમાજોને શા માટે આવી ક્રાંતિઓની જરૂરત નથી પડી? આપણે મુળતઃ હિંદુ હોવા 
છતાં પોતાને હિંદુ પુરવાર કરવાની ફરજ પડતી હોય અથવા તો ભૂતકાળમાં પડી હોય તેનાથી મોટું દુઃખ શું હોય? આજે સતપંથ 
પાળનારા લોકોને પોતે હિંદુ છે એવું પુરવાર કરવા માટે સાધુ સંતોની સર્ટ[ફીકેટો (પ્રમાણ પત્રો) લેવાં પડતાં હોય તે શા માટે 
લેવાંપડતાં હોય છે. આપણા સંત શ્રી વાલદાસજી મહારાજે સતપંથ બાબતે કેવું પ્રમાણ પત્ર આપ્યું હતું, તે જેભાઈઓએ ન 
જોયું હોય તે ક્યાંકથી મેળવીને જોઈ લેજો. ઊંડાણથી આનો જો આપણે વિચાર કરશું તો જણાઈ આવશે કે આના મૂળમાં છે 
માત્ર અને માત્ર સતપંથ. એક મુસલમાની પીર દ્વારા જ્ઞાતિને વટલાવવાના બદઈરાદાથી ઉભું કરેલું એક ષડ્યંત્ર. બીજી અન્ય 
હિંદુ જ્ઞાતિઓને આ સતપંથ વાળુ તુત આડું આવ્યું નથી. એટલે એ લોકોને આવી સનાતની ક્રાંતિઓ કરવાની જરૂરત પડી 
નથી. હા, કચ્છના લોહાણા જ્ઞાતિને જરૂર સતપંથ વાળુ તુત નડ્યું હતું અને તેના લીધે લોહાણા જ્ઞાતિના તેવા લોકો સંપૂર્ણ પણે 
વટલાઈને મુસલમાન બની ગયા અને આજે તેઓ ઈસ્માઈલી ખોજા તરીકે ઓળખાય છે. આપણી જ્ઞાતિમાં પણ જો સનાતની 
ક્રાંતિઓ ન થઇ હોત તો એ વાત નક્કી છે કે આપણે પણ હિંદુ ધર્મમાંથી વટલાઈ જઈને મુમના મુસલમાન થઈ ગયા હોત. ધન્ય 
છે જ્ઞાતિના તે વીર પુરુષોને કેતેઓએ સમાજમાં/જ્ઞાતિમાં સમય સમયાંતરે જાગૃતિ લાવીને આપણને મુમના મુસલમાન થતાં 
બચાવ્યા. 


હવે વિચાર કરીએ જ્ઞાતિમાં સમય સમયાંતરે થયેલ સનાતની ચળવળની ત્રણે ક્રાંતિઓ કયારે થઈ? કોને કરી? અને તેની 
ફળશ્રુતિએ જ્ઞાતિ પોતાનામાં રહેલા હિન્દુપણાનો બચાવ કરી શકી. 


પહેલી ક્રાંતિ 

કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળની પહેલી ક્રાંતિ ૧૮મી સદીમાં જ્યારે મુસલમાની સૈયદો દ્વારા જ્ઞાતિમાં 
મુસલમાની તત્વો ગુસેડવાની જે પેરવી કરવામાં આવી હતી તેની સામે જ્ઞાતિના વીર પુરુષ કેસરા પરમેશ્વરા દ્વારા સનાતની 
ચળવળ ચલાવવામાં આવી હતી. ત્યારે મકસદ હતો જ્ઞાતિને સંપૂર્ણ પણે મુસલમાન થતાં બચાવવાનો. તે વખતે જ્ઞાતિ ભલે 
મુસલમાની પીર બાવા ઈમામશાહદ્ઠારા સ્થાપિત સતપંથ મતમાં પૂર્ણ પણે ગરકાવ થઈ ચુકી હતી, પણ તે મૂળ હિંદુ હોવાથી હિંદુ 
રીતિરીવાજો અને હિંદુ ઉત્સવોને ભૂલી નોહતી. જ્ઞાતિમાં હિંદુ ધર્મના સનાતની તત્વો હજી જળવાઈ રહ્યાં હતાં , હજી હિન્દુપણું 
તેમના માં જળવાઈ રહ્યું હતું. શામાટે અને શા કારણો ને લીધે જળવાઈ રહ્યું હતું તે બાબતમાં આપણે આત્યારે નથી જતા. પણ 
તે સમયના બાવા ઈમામશાહના વંશજ એવા સૈયદ વલીમિયાં અને પ્રાગજી કાકાના ષડયંત્રથી જ્ઞાતિને [િન્દુમાંથી સંપૂર્ણ પણે 
રીતી રીવાજથી, અને આચાર વિચારથી મુસલમાન બનાવવાના પ્રયત્તો કરવામાં આવ્યા હતા. તેની સામે વીર પુરુષ કેસરા 
પર્મેશ્વરાએ બાથ ભીડી, અને જ્ઞાતિને સંપૂર્ણ પણે મુસલમાન થતાં અટકાવી. જોકે તે વખતે આખી નાતને સતપંથની માયાવી 
જાળમાંથી મુક્ત કરાવી ન શક્યા. પણ એક વાત અહીં નોંધ કરવાની એ છે કે જ્ઞાતિના તેમના અનુયાયીઓએ સતપંથનો સંપૂર્ણ 
પણે ત્યાગ કરીને હિન્દુ ધર્મના સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયનો સ્વીકાર કર્યો હતો. અને આજ દિવસ સુધી જ્ઞાતિના તેમના 
અનુયાયીઓના તે પરિવારોએ સતપંથની સામે પાછું વાળીને જોયું નથી અને જ્ઞાતિના સતપંથ ધર્મને પાળનારા સાથે રોટી- 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૮૭ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


ન્‌ 


બેટીનો વ્યવહાર પણ નથી કર્યો. તે માટે જ્ઞાતિના તે સત્સંગી સ્વામીનારાયણ પરિવારોને ધન્યવાદ આપવા ઘટે. 


બીજી કાંતિ, ત્રીજી કાંતિ અને ચોથી કાંતિ 

સનાતની ચળવળની બીજી ક્રાંતિ ૨૦મી સદીમાં જ્ઞાતિના આદ્ય સુધારક વીર પુરુષ શ્રી નારાયણજી રામજી લીંબાણી અને ત્રીજી 
ક્રાંતિ શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી જેવા અનેક જ્ઞાતિ સુધારક વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી. આ બીજી અને ત્રીજી ક્રાંતિ પહેલી 
ક્રાંતિબાદ લગભગ સોએક વર્ષ પછી ઈ.સ. ૧૯૨૦ના અરસામાં કરવામાં આવી હતી. આ ક્રાંતિની શુરુઆત સૌ પ્રથમમુંબઈ 
અને ત્યાર પછી કરાચી અને કચ્છમાં કેટલીયે જ્ઞાતિ પરિષદો ભરીને કરવામાં આવી હતી. તે વખતે જ્ઞાતિના આદ્ય સુધારક શ્રી 
નારાયણજી રામજી લીંબાણીના વડપણ હેઠળ જ્ઞાતિ સુધારક મંડળની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ ક્રાંતિનો મુખ્ય મકસદ 
હતો, જ્ઞાતિને સંપૂર્ણપણે પીરાણા સતપંથ થી મુક્ત કરીને આપણા મૂળ સનાતન હિંદુ ધર્મમાં પાછી લઈ આવવા માટે નો. બીજો 
મકસદ હતો, સમગ્ર નાતને પીરાણાના મુસલમાની સૈયદો, તેમના દ્વારા નીમવામાં આવેલા કાકાઓ, મુખીઓ અને 
ગેઢેરાઓની નાગચૂડમાંથી છોડાવવાનો . તે સમયે વાંઢાય ધ્વારાના સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજના માર્ગદર્શન હેઠળ ઈ.સ. 
૧૯૩૮માં શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ (આજની આપણી કેન્દ્રીય સમાજ) ની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. તે 
સમાજ એટલે આજની આપણી કેન્દ્રીય સમાજ અને તે સમાજના પ્રથમપ્રમુખ હતા મોટી વિરાણીના મુરબ્બી વડીલ શ્રી 
રતનશીભાઈ ખીમજી ખેતાણી. આ સમાજની સ્થાપના એવા લોકો માટે કરવામાં આવી હતી કે જેઓએ પીરાણા સતપંથનો 
અને ગામે ગામની સતપંથ સમાજનો સંપૂર્ણ પણે ત્યાગ કરીને આપણો મૂળ સનાતન હિંદુ ધર્મનો પુનઃ અંગીકાર કર્યો હતો. આ 
સમાજની સ્થાપના નો મુખ્ય હેતુ એ હતો કે જ્ઞાતિમાં થી પીરાણા સતપંથ ને સંપૂર્ણ પણે નાબુદ કરવો અને જ્ઞાતિ ઉપર લાગેલું 
મુમના મુસલમાન તરીકેનું કલંક દુર કરવાનો. તે માટે ત્યારની કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજે (આજની કેન્દ્રીય સમાજે) 
સંતશ્રી ઓધવરામજી મહારાજની પ્રેરણાથી બે મોટાં ક્રાંતિકારી કામો હાથ ધર્યા હતાં . 


કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા બે મોટાં કાંતિકારી એતિહાસિક કામો 

૧. એકકામએહતું કેસન ૧૯૪૪માં આપણા કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજીના મંદિરની વાંઢાય મુકામે સ્થાપના અને 

ર૨. બીજુંકામએ કે કચ્છના ગામે ગામમાં આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરોની સ્થાપનાઓ કરાવીને 
જ્ઞાતિના લોકોને આપણી જ્ઞાતિ સનાતની હિંદુ જ્ઞાતિ છે તેની પ્રતીતિ કરાવી. 


આ હતી જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળની બીજી ક્રાંતિ. પણ અફસોસ એ વાતનો રહ્યો કે આ બીજી અને ત્રીજી ક્રાંતિ પછી પણ 
જ્ઞાતિ સુધારક વડીલો સમગ્ર જ્ઞાતિને પીરાણા સતપંથ થી મુક્ત કરાવી શક્યા નહિ. જ્ઞાતિના અમુક લોકો પીરાણા સતપંથને 
આજ દિવસ સુધી વળગી રહ્યા છે. તેઓ કેન્દ્રીય સમાજના સભ્ય બન્યા પણ વફાદાર તો તેની સતપંથ સમાજ અને પીરાણા 
સતપંથ ધમને જ રહ્યા. ખરું જોઈએ તો કેન્દ્રીય સમાજે આવા બંને બાજુ પગ રાખવા વાળા બબ્બરફોડાઓ ને પ્રવેશ આપવો જ 
જોઈતો નોહતો. અતઃ સતપંથ ધર્મની જ્ઞાતિમાંથી સંપૂર્ણ પણે નાબુદી આપણે કરી શક્યા નહિ. 


સમાજમાં સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિઃ 

સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિની શુરુઆત તા.૭.૮.૨ર૦૦૯ ના શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની 
સામાન્ય સભાથી કરવામાં આવી. સમાજના સનાતની ભાઈઓ દ્વારા સમાજને એક એતિહાસિક પત્ર લખવામાં આવ્યો. તે 
પત્રમાં સનાતની ભાઈઓ દ્વારા સમાજને કહેવામાં આવ્યું કે જે સમાજની સ્થાપના એવા લોકો દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે 
જેઓએ પીરાણા સતપંથનો કાયમને માટે ત્યાગ કરીને પોતાનો મૂળ સનાતન હિંદુ ધર્મનો પુનઃ અંગીકાર કર્યો હતો. એવા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


સનાતની લોકોની જ સનાતની ભાઈઓ દ્વારા, ફક્ત અને ફક્ત સનાતની ભાઈઓના હિતોની રક્ષા કરવા હેતુથી બનેલી 
સમાજમાં તેમની જ (સનાતાનીઓની જ) ઉપેક્ષા થઇ રહી હતી. ફક્ત ઉપેક્ષા થાય ત્યાં સુધી તો સનાતનીઓ ચલાવી લે પણ 
પીરાણા સતપંથને માનનારા લોકો તરફી સનાતની ભાઈઓના ભોગે જો સનાતની ઓળખ ધરાવતી સમાજમાં સનાતની 
ભાઈઓની જ ઉપેક્ષા થતી હોય તો કેમચલાવી લેવાય જ્ઞાતિમાં જે પીરાણા સતપંથને લઈને જ્ઞાતિની ઓળખ એક સમયે 
મુમના મુસલમાન તરીકે થતી હતી એટલા માટે જ્ઞાતિને પીરાણા સતપંથ થી મુક્ત કરવા માટે ઉભી કરવામાં આવેલી કેન્દ્રીય 
સમાજની ત્યારની (૨૦૦૯-૧૦ ના અરસાની) પરિસ્થિતિ જોતાં એમલાગી રહ્યું હતું કે કેન્દ્રીય સમાજ એની સ્થાપના વખતેના 
મૂળભૂત હેતુઓથી વંચિત થઇ રહી હતી. પોતાની સનાતની સમાજ તરીકેની ઓળખ મટતી જઈ રહી હતી. પીરાણા સતપંથને 
જ્ઞાતિમાંથી નાબુદ કરવા માટે ઉભી કરવામાં આવેલી કેન્દ્રીય સમાજના તે વખતના પ્રમુખો, પૂર્વ પ્રમુખો અને અન્ય ટ્રસ્‍ટી ગણ 
પીરાણા સતપંથને નાબુદ કરવાના પ્રયતો કરવાનું બાજુએ મુકીને પીરાણા સતપંથના લોકો દ્વારા ઉભા થતા નિષ્કલંકી નારાયણ 
ના મંદિરોના ઉદ્ઘાટન સમારોહ/કાર્યક્રમોમાં સતપંથને પ્રોત્સાહન આપવા અને ત્યાં તેની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરવા જતા હોય 
તો તે કેન્દ્રીય સમાજ ઉભી કરવાનો મુખ્ય હેતુ જ માર્યો જતો હતો. તેથી જ સમાજમાં અને જ્ઞાતિમાં ઈ.સ. ૨૦૦૯-૧૦માં 
પ્રખર સનાતની શ્રી હિંમતભાઈ રતનશી ખેતાણી અને રમેશભાઈ માવજી વાગડિયા દ્વારા સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિની 
શુરુઆત કરવામાં આવી. તે ક્રાંતિમાં સૌ પ્રથમ સ્વ. શ્રી પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી જોડાયા. ત્યાર પછી શ્રી અબજીભાઈ 
વિશ્રામ કાનાણી, વસંતભાઈ રાજા લીંબાણી, પુનમભાઈ ધોળુ જેવા અનેક લોકોનો સાથ મળ્યો. સમાજમાં એવા સનાતની 
ભાઈઓ દ્વારા સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિની સ્થાપના કરવામાં આવી. તે સમિતિએ ભારતભરની કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સમાજોમાં જઈને સભાઓ ભરીને લોકોમાં સનાતની જાગૃતિ અભિયાન ચલાવ્યું . 


કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા શ્વેતપત્ર ([)0૦0€1ર1[૫:) બહાર પાડવામાં આવ્યું 

સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિને લઈને સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિનો લોક જુવાળ એટલો પ્રચંડ હતો કે કેન્દ્રીય 
સમાજની ૨૦૧૦ ની સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ પહેલાં સમાજને તા.૨૫.૦૩.૨૦૧૦ ના તેની સનાતની સમાજ તરીકેની 
ઓળખ જાહેર કરતુ એક શ્વેતપત્ર બહાર પાડવું પડ્યું. ટૂંકમાં કહીએ તો તે સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિના નીચે જણાવેલ 
મક્સદોને લઈને તેની શરુઆત કરવામાં આવી હતી. 


સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિના મુખ્ય મકસદો 

૦ સમાજના ટ્રસ્‍ટી હોદ્દેદારોને સમાજની સ્થાપના વખતેના મૂળભૂત હેતુઓ અને સિધ્ધાંતોથી વાકેફ કરાવવા, 

સમાજના સનાતની સભ્યોના હિતોની રક્ષા કરવા અને તેમની થતી ઉપેક્ષાઓ બંધ કરાવવા, 

સમાજમાં સનાતનીઓના ભોગે સતપંથ તરફી થતા કહેવાતા સમાધાનો બંધ કરાવવા. 

કેન્દ્રીયસમાજની પોતાની સનાતની સમાજ તરીકેની ઓળખ કાયમકરાવવા, 

કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા વખતો વખત ઉભી કરવામાં આવેલી સંસ્થાઓ જેવી કે વાંઢાય સ્થિત શ્રી ઉમિયા માતાજી 

સંસ્થાન, દેસલપર સ્થિત શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્ર સ્થાન, વલથાણ સ્થિત શ્રી ઉમા એજ્યુકેસન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, 

નખત્રાણા સ્થિત દેવાશિષ હોસ્પિટલ, માંડવી બોયીઝ હોસ્ટેલ, માંડવી કન્યા હોસ્ટેલ જેવી અનેક સંસ્થાઓમાં 

સનાતન વિચારધારા બાબતે એકવિધતા (10૦1૧૦1૦1)/) જળવાય તેમજ જ્ઞાતિની માતૃસંસ્થા એવી કેન્દ્રીય સમાજની 

સર્વોપરિતા સ્વીકાર્ય કરાવવા અને 

૦ સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને પીરાણા સતપંથ થી મુક્ત બનાવીને સનાતની તરીકે એક વીચારધારા હેઠળ 
લાવવા, વગેરે વગેરે.... 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૮૯ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે ઉપરોક્ત મકસદોમાંથી કેટલા મકસદો આપણે હાંસલ કરી શક્યા છીએ અને કેટલા મકસદો આપણને 

હજી હાંસલ કરવાના બાકી છે? ઉપરોક્ત મક્સદોનો જો આપણે ઝીણવટ થી અભ્યાસ કરશું તો આપણે મહદ અંશે ૧ થી ૪ 

નંબરના મકસદો હાંસલ કરી શક્યા છીએ એવી પ્રતીતિ થશે. મકસદ નંબર પ અને ૬ બાબતે આપણને ઘણું બધું કામકરવાનું 

બાકી છે. સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિની હિંમતભાઈ ખેતાણીના વડપણ હેઠળની જે ટીમહતી તે પુરા જોમઅને જુસ્સાથી 

ભારતભરની આપણી સનાતની સમાજોમાં સભાઓ કરીને એક લોક જુવાળ ઉભો કરી શક્યા હતા. તે લોક જુવાળથી ઉપરોક્ત 

મક્સદોમાં થી આપણે અમુક મકસદો હાંસલ કરી શક્યા છીએ. અત્યારે એવું લાગી રહ્યું છે કે બાકીના મક્સદો હાંસલ કરવા 

માટે ફરી પાછો એવો લોક જુવાળ આપણને ઉભો કરવો પડશે. પહેલાંની સનાતની ટીમમાં થી શ્રી પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી જેવા 

સનાતની લડવૈયાની આપણને આજે ખોટ સાલી રહી છે. છતાં પણ જ્ઞાતિમાં અને સમાજમાં યુવાન સનાતની લડવૈયાઓની 

ખોટનથી. આજે માત્ર જરૂરત છે સમાજના યુવાન મિત્રોને આ વાત થી વાકેફ કરવાની. જરૂરત છે સમાજને આજે એવા યુવાનો 

ની કેજેઓ 

૧. સમાજમાટેકાંઇક કરી છુટવાની તમન્ના રાખતા હોય, 

ર જ્ઞાતિ માટે કંઈક કરી છુટવાની તમન્ના રાખતા હોય, 

૩. જ્ઞાતિમાટેક્લંક રૂપ એવા પીરાણા સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બનાવવાની ખેવના રાખતા હોય. 

૪ જ્ઞાતિની માતૃ સંસ્થા (કેન્દ્રીય સમાજ) દ્વારા વખતો વખત ઉભી કરવામાં આવેલી દરેક સંસ્થાઓ એક વિચારધારા 
હેઠળ, સમન્વયતાથી કામકરતી કરાવવાની ખેવના રાખતા હોય, અને માતૃ સંસ્થાની સર્વોપરિતા સ્વીકાર્ય 
બનાવવાની ખેવના રાખતા હોય. 


આજે આપણું જમાપાસું એ છે કે કેન્દ્રીય સમાજમાં આ વખતે જે હોદ્દેદારોની ટીમની નિમણૂંક થઈ છે તેઓ ચુસ્ત સનાતની હોવા 
ઉપરાંત યુવાન અને તરવરીયા છે. તેમના ઉપર સમાજના આમનાગરીકોએ ઉપરોક્ત મકસદો હાંસલ કરવાની ઘણી મોટી 
જવાબદારી નાખી છે . આપણને વિશ્વાસ છે કે આ નવી ટીમતેમાં ઉણી નહીં ઉતરે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજમાં સનાતની ચળવળની વર્તમાન સ્થિતિ 

વિશ્વમાં અત્યારે ચાલી રહેલો કોરોના મહામારીનો કાળ અને તે પહેલાના અમુક વર્ષો જેવા સમયમાં સમાજમાં સન ૨૦૦૯- 
૧૦ માં ચાલુ થયેલ સનાતની ચળવળ કાંઈક અંશે ઢીલી પડતી જતી હોય એવું લોકોને લાગી રહ્યું છે. તેવા સમયમાં જ્ઞાતિના- 
સમાજના આજના યુવાનોએ પુરા જોમ, જુસ્સા અને ઉત્સાહથી આગળ આવવું પડશે. નવા જોમઅને જુસ્સા થી જે મકસદો 
આપણે હાંસલ નથી કરી શક્યા તેને હાંસલ કરવા પડશે જેથી 


૦ ૧ . સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બની શકે, 
૦ ૨ . કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા ઉભી થયેલી તમામસંસ્થાઓ વિચારોથી અને કાર્યથી એકવિધતા (1001૫0101૫૪) જાળવી 
શકે, 


૦ ૩. સર્વેસંસ્થાઓ એક (કેન્દ્રીય) સંચાલન હેઠળ કામકરતી થાય (જોકે એ આજનો મોટામાં મોટો પડકાર છે છતાં પણ 
તેને હાંસલ કરવો જ્ઞાતિના હિત માટે અનિર્વાય છે) . 


આવું જો આપણે નહે કરી શકીએ તો આમપ્રજા સામે આપણે કયા મોઢે જઈ શકીશું? આમપ્રજાનો આ બાબતે વિશ્વાસ હાંસલ 
કરવો બહુ જ અગત્યનો છે. તે માટે કેન્દ્રીય સમાજ અને તેના હેઠળ આવતી તમામસંસ્થાઓના આજના કર્ણધારોનું 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૯૦ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


ઉત્તરદાયિત્વ બને છે કે પોતાની અંદરો અંદર (સંસ્થાઓની અંદરો અંદર) રહેલા નાના-મોટા તમામમતભેદો ભૂલી જઈને 
સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના લાભાર્થે જ્ઞાતિને વિશ્વમાં એક આદર્શ જ્ઞાતિ તરીકેનું બિરુદ અપાવે. આ કામહવે પછી 
આપણને કરવાનું છે. અત્યારે આ વાત કઠીન અને અશક્ય ભલે લાગતી હોય પણ એક ધ્યેય અને એક લક્ષ્ય રાખીને જો 
કામહાથમાં લેશું તો આ વાત જરૂર શક્ય બનશે. આમકરવામાં ગણા લોકોનો અહં ગવાશે અને તેઓ તેનો પ્રચંડ વિરોધ પણ 
કરશે. તેનાથી આપણને પીછે હઠ કરવાની પણ જરૂરત નથી. આપણને એક ધ્યેય અને એક લક્ષ્ય રાખીને તે મક્સદને હાંસલ 
કરવાનો છે. 


દરેક સંસ્થાઓના ઉચ્ય હોદેદારોની વિશેષ જવાબદારીઓ 

આપણી દરેક સંસ્થાઓના સર્વે હોદ્દેદારો આપણા ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ અને કુળદેવી મા ઉમિયા માતાજીના 
વિશેષ લાડલા સંતાનો છે. ભગવાને એમના ઉપર વિશેષ જવાબદારીઓ નાખીછે. શામાટે નાખી છે? કારણ કે ભગવાનને 
ખબર છે કે તેઓ આ જવાબદારીઓ ઉપાડી લેવામાં સક્ષમછે . કારણકે ભગવાનને ખાતરી છે કે તેઓ સમાજ માટે જરૂરી વિશેષ 


ક ક 


કામો કરી શકશે. જો આમાં આપણે પાછી પાની કરશું તો અથવા તો જે હોદ્દેદારો પાછી પાની કરશે, તો એક વાત નક્કી છે કે 
ભગવાન એવા હોદેદારોને એવી લપડાક મારશે કે આપણે ગોત્યા નહિ જડીએ.. તેને ભગવાન જરૂર પૂછશે કે મેં તને સમાજ અને 
જ્ઞાતિના હિત માટે વિશેષ હોદ્દો અને વિશેષ જવાબદારીઓ આપી હતી, તો તે જવાબદારીઓ પૂરી શામાટે નથી કરી? તારું 


દાયિત્વ તેં શા માટે નથી નિભાવ્યું? 


જ્ઞાતિમાં હવે પછીની ચળવળનો મુખ્ય હેતુ ધર્મ જાગૃતિનો નહિ પણ સમાજ જાગૃતિનો રહશે. તેના માટે આપણે સૌએ કટીબધ્ધ 
થવું પડશે. તો ચાલો તે સમાજ જાગૃતિની ચળવળ આપણે સમાજના અને જ્ઞાતિના ઉમદા ભવિષ્ય માટે આજથી જ શુરૂ કરી 
દઈએ. 

અસ્તુ 

રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગાડેયા 

બેંગલોરતા.૨.૧૦.૨૦૨૧ 


તા.૧૨.૦૬.૨૦૨૨ ના પાટીદાર સૌરભ માટે તૈયાર કરેલો એક લેખ 

કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાંથી પીરાણા સતપંથનો ખાત્મો શામાટે નથી થતો? 

આ એક પેચીદો સવાલ છે અને તેના જવાબો પણ એવાજ પેચીદા હોઈ શકે છે જેને પચાવવા આપણા સૌને માટે અઘરા છે પણ 
જરૂરી છે. વરસોથી ઘર કરી ગયેલા રોગને મટાડવા માટે નાછુટકે કડવી દવાઓનું સેવન કરવું અનિવયિ હોય છે. તો ચાલો 
આપણે ઉપરના પ્રશ્નનને ધ્યાનમાં રાખીને તેના જવાબો શોધવાનો પ્રયલ કરીએ અને જવાબોની સમીક્ષા કરીએ. 


આઘ સુધારક શ્રી નારાયણજી રામજી લીંબાણીની ભીષ્મપતિજ્ઞા 

જે વ્યક્તિની આપણે પૂજા કરીએ છીએ, જે પૂજનીય વ્યક્તિનો આપણે આધ સુધારક તરીકે કેન્દ્રીય સમાજ, ઝોન સમાજથી 
લઈને દરેક ઘટક સમાજોમાં ફોટો ટીંગાડીને તેને માન ભરી નજરે નિહાળીએ છીએ તે વ્યક્તિએ સતપંથ બાબતમાં શું કહ્યું હતું 
તેનો વિચાર તો આપણે કરતા જ નથી. તો પછી તે વ્યક્તિને આદ્ય સુધારક તરીકે નિહાળવાની શું જરૂરત છે? શું તેમને જ માત્ર 
પીરાણા સતપંથ ધર્મ સાથે વ્યક્તિગત દુશ્મનાવટ હતી? ના, તેમને ચિંતા હતી સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિની કે પીરાણા 
સતપંથને લઈને આખી જ્ઞાતિ અધોગતિ તરફ જઈ રહી હતી. તેમને ચિંતા હતી જ્ઞાતિની ઓળખ હિંદુ તરીકેની મટી ને એક 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


મુમના મુસલમાન તરીકેની થઈ જવા જઈ રહી હતી. જ્ઞાતિને પીરાણા સતપંથમાંથી છોડાવીને સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર 
જ્ઞાતિને જ્ઞાતિના મૂળ હિંદુ ધર્મમાં પાછી લઈ આવવાની પ્રતિજ્ઞા એમણે લીધી હતી. આજથી લગભગ સો એક વરસ પહેલાં 
કરાચી ખાતે પહેલી સનાતની પરિષદમાં સન ૧૯૨૦ માં આદ્ય સુધારક નારાયણજી રામજી લીંબાણીએ સતપંથ બાબતમાં 
બોલતાં કહ્યું હતું કે 

“કચ્છ કડવાપાટીદાર જ્ઞાતિને હિન્દુપણાથી દુર કરનાર એ પાપી પાખંડી પીરાણા સતપંથને જ્ઞાતિમાંથી દુર કરવાના સર્વેપ્રયતો 
હું કરીશ અને તેમકરતાં તેમમારા આ જન્મારામાં ન થયું તો ફરી પાછો કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં જન્મલઈને તે પાપી 
પીરાણા સતપંથનું જ્ઞાતિમાંથી નિકંદન કાઢી નાખીશ” 

આવી ભીષ્મપ્રતિજ્ઞા નારાયણજી બાપાએ તે સમયે લીધી હોવા છતાં આપણે તેમ(જ્ઞાતિમાંથી સતપંથનો સફાયો) કરી નથી 
શકતા તેના કારણો શું હોઈ શકે છે? તેની વિસ્તૃત ચર્ચા આપણે આજે કરવાની છે. તેનું ચિંતન અને મનન જ્ઞાતિના પ્રત્યેક 
સનાતની ભાઈ બહેને આજે કરવાનું છે. જ્ઞાતિમાંથી સતપંથને ઉખેડી ફેંકવા માટે ચાર ચાર વખત જ્ઞાતિમાં સનાતની મુહિમો 
થવા છતાં હજી સુધી આપણને સંપૂર્ણ સફળતા મળતી નથી. શા માટે નથી મળતી? તેની વિગત વાર ચર્ચા આપણને આજે 
કરવાની છે. આ ચર્ચા અગત્યની છે એટલી જ જરૂરી પણ છે કારણકે હવે પછી આપણી સનાતની જ્ઞાતિમાં અને સનાતની 
સમાજમાં આવનાર પેઢીને પીરાણા સતપંથ વાળો પ્રશ્ન મુકીને નથી જવું. 


આરપારની લડાઈ અને આખરી પ્રસતાવ (111111//1101/) 

હવે આરપારની લડાઈ લડવાનો સમય આવી ગયો છે. યા તો જ્ઞાતિમાંથી પીરાણા સતપંથને કાયમને માટે નાબુદ કરવાનો છે 
અથવા તો પીરાણા સતપંથ મુક્ત સમાજ બનાવીને સતપંથીઓને આખરી પ્રસતાવ (પાંધાંળતાપા1૧) આપવાનો છે. નાતની 
સર્વોચ્ચ સંસ્થાએ (કેન્દ્રીય સમાજે) એવો ફતવો બહાર પાડવો જોઈએ કે ફલાણી તારીખ સુધી જે સતપંથના ભાઈઓને પીરાણા 
સતપંથનો અને સતપંથ સમાજનો સંપૂર્ણ પણે ત્યાગ કરીને સમાજના સનાતની પ્રવાહમાં ભળી જવું હોય તો ભળી જઈ શકે છે, 
ત્યાર પછી એવા લોકો માટે સનાતની નાતમાં જોડાવાના દરવાજા કાયમને માટે બંધ કરી દેવામાં આવશે . મુકરર કરેલી તારીખ 
પછી તે સતપંથના પરિવારોને આકાશ-પાતાળ એક કરવા છતાં કચ્છ કડવા પાટીદારની સનાતની નાતમાં ભેળવવામાં આવશે 
નહિ. જેને ભળવું હોય તે અત્યારે ભળી જાય, પાછળથી કોઈ કાળે ભેળવવામાં આવશે નહિ. આવો આપરી પ્રસ્તાવ કેન્દ્રીય 
સમાજને પારિત કરવાનો સમય હવે આવી ગયો છે. 

હવે મૂળ વાત ઉપર આવીએ કે આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાંથી સતપંથનો સંપૂર્ણ પણે સફાયો શા માટે નથી થતો. તેના 
મુખ્ય કારણો નીચે પ્રમાણેના છે 


૧. ધાર્મિક કટ્ટરતાની ખામી 

જેવી રીતે ભારતમાં હિન્દુઓની પરિસ્થિતિ છે તેવી જ પરિસ્થિતિ આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ભાઈઓની 
છે. ભારતને હિન્દુ રાષ્ટ્ર તરીકે પ્રસ્થાપિત કરવું હશે તો ભારતમાં રહેતા તમામહિન્દુઓએ હિન્દુ ધર્મ પ્રત્યે ધાર્મિક કટ્ટરતા 
દાખવી જેટલી જરૂરી છે તેટલી અથવા તો તેનાથી પણ વધારે ધાર્મિક કટ્ટરતા આપણી સનાતની કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને 
એક સાચા સનાતની હિંદુ તરીકે સતપંથ વિરૂદ્ધ ધાર્મિક કટ્ટરતા દાખવવી જરૂરી છે. 


આવી ધાર્મિક કટ્ટરતા આવે ક્યાંથી? બજારમાંથી વેચાતી તો તે મળતી નથી. તો પછી કટ્ટરતા લાવવી ક્યાંથી? તે માટે દરેક 


જ કિ” 


સનાતની ભાઈએ પોતાની ફરજ સમજીને જાતે જ કટ્ટરતા અપનાવવી પડશે. દરેક સનાતનીને પોતે સ્વયમ્‌ ધાર્મિક રીતે કટ્ટર 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


રહેવું પડશે. આપણી સમાજે સતપંથ સનાતન બાબતે બનાવેલા નીતિ નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું પડશે. સનાતની 
સિદ્ધાંતોને દરેક સનાતનીએ દ્રઢતાપૂર્વક વળગી રહેવું અત્યંત જરૂરી છે. પણ તેમઆપણે અત્યારે કરી શકતા નથી તે આપણી 
કમજોરી છે. સનાતની સિદ્ધાંતોને વળગી રહેવાની જવાબદારી ફક્ત આમસનાતની ભાઈઓની જ નથી પણ સમાજના ઉપરી 
હરોળમાં બેઠેલા તમામમોવડીઓની પણ એટલી જ જવાબદારી બને છે. 


હાલ નો તાજેતરનો જ દાખલો આપણે લેશું તો સતપંથના કાકાઓ આપણા ધાર્મિક સંકુલોમાં આવ્યા જે મંજુરી વગર તો આવી 
ન શક્યા હોત. આપણે જ ઠરાવો પારિત કરેલા જ છે કે પીરાણા સતપંથના કોઈ પણ પ્રોગ્રામમાં જવું અથવા તો પીરાણા 
સતપંથના લોકોને આપણા ઘરે (આપણા ધાર્મિક, શૈક્ષણિક, સામજિક સંકુલોમાં) બોલાવવા નિષેધ ફરમાવવામાં આવેલ છે. 
છતાં આપણે સતપંથના કાકાઓને આપણા ધાર્મિક સંકુલોમાં આવવા આડકતરી રીતે મંજૂરી આપી તે આપણી ધાર્મિક 
કટ્ટરતામાં ખામી જણાઈ આવે છે. આ ભૂલ આમજોઈઇશું તો કાંઈજ નથી થયું એવું કહીને ભૂલ કરનાર લોકો ભલે પોતાનો 
બચાવ કરી રહ્યા હોય પણ આવી ભૂલો થકી સમાજના સામાન્ય નાગરિકોમાં એટલી મોટી ગેરસમજણ ફેલાય છે અને 
પરિેણામસ્વરૂપે આપણી સતપંથ સામેની લડાઈમાં મોટી ઢીલાશ આવી જાય છે. અને તેથી આપણી સનાતની લડાઈ ઉપર 
અવળી અસર પડે છે. સતપંથીઓ આવાં ગતકડાં કરવામાં તો માહિર છે. આપણને સાવચેતી રાખવાની જરૂરત છે. 


૨. મવાળવાદીઓ દ્વારા સતપંથીઓને છાવરવાની પવૃત્તિઓ 

ક્યારેક તો સતપંથી ભાઈઓ આપણને હેરાન નથી કરતા તેનાથી વધારે હેરાનગતિ આપણને આ મવાળવાદીઓ કરતા હોય 
છે. આમતો આ મવાળવાદીઓ પોતાને સનાતની તરીકે ઓળખાવે છે પણ કોણ જાણે કેમઆ લોકોને સનાતની સિદ્ધાંતોમાં 
બાંધ છોડ કરવાની પેરવીઓ તેઓ હંમેશાં કરતા રહીને સનાતની લડાઈને ઢીલી કરવામાં તેઓ પાશવી આનંદ લેતા રહે છે. 
આવા લોકોને આપણે ઓળખી શકતા નથી અને ઓળખી લેવા છતાં તેની સામે કોઈ શિક્ષાત્મક/દંડાત્મક પગલાં લઈ નથી 
શકતા તે આપણી નબળાઈ દર્શાવે છે. 


૩. સગાંવાદ સામે સનાતની ભાઈઓના ગુડા ટેકણાં 

સામાન્ય પણે આવા લોકો પોતાને સનાતની તરીકે ઓળખાવે છે અને તેઓ સનાતની જ છે પણ ખરા પણ જ્યાં સગાંવાદનો 
પ્રશ્ન આવે છે ત્યારે તેઓ લાચાર બની જાય છે અને કાયદામાં છીંડાં ગોતવાનો સતત પ્રયત્ કરીને સનાતની લડાઈને નબળી 
પાડવામાં પ્રત્યક્ષ અથવા તો પરોક્ષ રીતે મદદ રૂપ થતા હોય છે. જાણે સગાં તરીકે સતપંથના ભાઈઓ જોડે સંબંધો જાળવવાનો 
ઠેકો સનાતની ભાઈઓએ જલીધો હોય. શું સતપંથી સગાંઓને બાંધ છોડ કરવાની 

જવાબદારી નથી? આ સનાતની સગાંઓની નબળી કડી છે તેમાં સતપંથી સગાં હમેશાં ફાયદો ઉઠાવતા હોય છે. જુના સંબંધો 
બંધાઈ ગયા હોય તે તો ઠીક છે પણ નવેસરથી સતપંથી જોડે સામાજિક સબંધો બાંધવા તે નરી મૂર્ખાઈ જ છે. આ એક ધાર્મિક 
કટ્ટરતાની ખામી છે તેને જો દૂર કરવામાં આવે તો સતપંથ સામેની લડાઈ આપણે જીતવામાં સફળ જલ્દીથી થઈ શકીએ એમછે. 
અને કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાંથી સતપંથને સંપૂર્ણ પણે નાબૂદ કરવાનું નારાયણજી બાપાના સપનાને સાકાર કરી શકીએ. 
આડકતરી રીતે સતપંથી સાથે નો સગાંવાદ પીરાણા સતપંથ ને જીવંત રાખવામાં પ્રાણવાયુ પૂરો પાડે છે અને પરિણામસ્વરૂપે 


જ્ઞાતિમાંથી સતપંથ કાયમને માટે નાબૂદ થતો નથી. સગાંવાદ થી સતપંથને સતત જીવતદાન મળતું રહે છે. 


૪. લડાઈ તમે લડો એ અમારુ કામનથી 
સતપંથ સામેની લડાઈ તમે લડો એવી નબળી માનસિકતા બહોળા સનાતની ભાઈઓમાં ઘર કરી ગઈ છે. ધાર્મિક લાડાઈ કોઈ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


એકલ દોકલને લડવાનું કામનથી. તે તો સામૂહિક રીતે સમસ્ત સનાતનીઓ ને લડવી પડે, તો જ આપણે તે લડાઈ જીતી શકીએ . 
દરેકસનાતની, તે પોતાની જવાબદારી સમજીને જો આ લડાઇ લડે તો કોઈ સતપંથીની મજાલ નથી કે તેઓ આપણી સામે ટકી 
શકે. આખરે, સતપંથીને મજબૂર થઈને આપણી સાથે સનાતની પ્રવાહમાં જોડાઈ જવું જ પડે અને આપણે જ્ઞાતિમાંથી સતપંથને 
કાયમને માટે નાબૂદ કરી શકીએ તેમાં બે મત નથી. 


૫. પલાયનવાદ વૃત્તિ અને આક્રમકતા નો અભાવ 

કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતીનો આ એક મહા ભયંકર રોગ કહી શકાય જે આપણું એક નકારાત્મક (1૯૪૧1૫૯) પાસું છે. જયારે 
સતપંથ સામે જજુમવાની વાત આવે છે ત્યારે આ જ્ઞાતિનો માણસ લડાઈ લડવા માટે જરૂરી ત્વરિત નિર્ણય નથી લેતો. પછી 
કરશું, શું જલ્દી છે હમણાં , આપણી લીટી લાંબી કરો, પહેલાં સમાજ વિકાસની વાતો કરો. સતપંથ સામે પછી પણ લડી લેવાશે 
આવીડાહી, ડાહી સૂફિયાણી વાતો કરવા લાગી જાય છે . પણ તેને ખબર નથી કે આ લડાઈ છેલ્લા ૨૦૦ વરસથી ચાલુ છે, છતાં 
પણ આપણે સંપૂર્ણ રીતે જીતી શક્યા નથી તેમાં આપણી પલાયનવાદ વૃત્તિ પણ એટલી જ જવાબદાર છે જેટલાં અન્ય કારણો 
જવાબદાર છે. કોઈ પણ લડાઈ હોય ભલે પછી તે લડાઈ સતપંથ સામેની હોય કે અન્ય લડાઈઓ હાય, તે લડાઈઓ તો જ જીતી 
શકાય જો આપણે આક્રમક વૃતિ (મારક વૃત્તિ) અપનાવીએ. મુસલમાન ની જેમ“મારો સાલે કો” જેવી મારક વૃત્તિ (11.25 
11૫51111€1) આપણને પણ અપનાવવી જોઈએ તો જ આપણે સતપંથને આપણી જ્ઞાતિમાંથી નાબુદ કરીને નારાયણજી બાપાના 
સપનાને સાકાર કરી શકીશું અન્યથા તે શક્ય નથી. 


૬. આપણી ત્રણે મુખ્ય સંસ્થાઓનો સતપંથ સામે સમન્વયતાથી એક અવાજે કામકરવાનો અભાવ 

આપણી કેન્દ્રીય સમાજ (શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ) અને તેના દ્વારા સમય સમયાંતરે ઊભી કરવામાં 
આવેલ બે ધાર્મિક સંસ્થાઓ શ્રી વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન અને શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્ર સ્થાન દેસલપર, જો સતપંથ 
સનાતન મુદ્દે એકજૂટ થઈને એક આવાજે કામનહીં કરે તો સતપંથને આપણે આપણી જ્ઞાતિમાંથી નાબૂદ કરી શકવાના નથી તે 
દેખીતી વાત છે. જ્યારે સતપંથ-સનાતન ની વાત હોય ત્યારે આપણે જ બનાવેલા સનાતની સિદ્ધાંતોમાં બાંધ-છોડ જો થતી 
રહેશે તો સતપંથ સામેની લડાઈ જીતવામાં આપણને સમય લાગવાનો છે તે હકીકત છે. આ લડાઈ લડીએ છીએ તેને ૨૦૦ 
વરસ થઈ ગયાં છે અને જો આમજ ચાલતું રહ્યું તો બીજ બીજા ૨૦૦ વરસ લાગશે જે આપણી નબળાઈ ગણાશે. જેમસમય 
વધારે જશે તેમજ્ઞાતિમાંથી સતપંથને સંપૂર્ણ રીતે નાબૂદ કરવાનું કામઅઘરું થતું જશે. આપણો રવૈયો જો આવો જ રહ્યો તો 
જેમઅનેક પેઢીઓ નીકળી ગઈ અને અનેક પેઢીઓ ભવિષ્યમાં હજી નીકળી જવાની છે તે હકીકત છે . હવે આપણને જ્ઞાતિમાંથી 
આ પ્રશ્ન ભવિષ્યની પેઢીને નથી દઈ જવો. તે માટે અત્યારની વર્તમાન પેઢીને આરપારની લડાઇ લડી લેવી પડશે એવું મારું 


માનવું છે. 


૭. આપણીત્રણે સંસ્થાઓ ના હોદ્દેદારો અને ટ્રસટીઓને જ્ઞાતિના અને સમાજના સાચા ઇતિહાસનું જ્ઞાન હોવાનો અભાવ 

કોઈ પણ સંસ્થાના હોદ્દેદારોને હોદ્દો ધારણ કરતા પહેલાં તે સંસ્થાના અને જ્ઞાતિના સાચા ઈતિહાસનું જ્ઞાન હોવું અત્યંત જરૂરી 
છે. જ્ઞાન હોવું એટલા માટે જરૂરી છે કે સતપંથ બાબતે આપણી સનાતની સંસ્થાઓની શું જવાબદારીઓ બને છે તેનાથી તેઓ 
સતત વાકેફ રહે અને સમય સમયાંતરે જ્ઞાતી અને સંસ્થાઓના હિતમાં સનાતન ધર્મ બાબતે યોગ્ય નિર્ણયો લઈને જ્ઞાતિમાંથી 
સતપંથને નાબૂદ કરવા માટે સદાય તત્પર અને કટિબદ્ધ રહે. જ્ઞાતિ અને સમાજના સાચા ઇતિહાસનું પૂરું જ્ઞાન સંસ્થાઓના 
ધુરીણોમાં ન હોવાને લીધે સતપંથ બાબતે યોગ્ય સમયે યોગ્ય નિર્ણય તેઓ સનાતની ભાઈઓના હિતમાં લઈ નથી શકતા. તે 
આપણી એક નબળાઈ છે. અનેક કારણોમાં નું આ પણ એક કારણ છે કે આપણે જ્ઞાતિમાંથી સતપંથને નાબુદ નથી કરી શકતા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૯૪ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


૮. સનાતની લડવૈયાઓ ને રક્ષણ પૂરું પાડવાનો અભાવઃ 

સતપંથ ને જ્ઞાતિમાં થી નાબૂદ જો આપણને કરવું હશે તો સતપંથ સામે લડી રહેલા સમાજના સનાતની વીરોને દરેક જાતનું 
(કાનૂની, આર્થિક અથવા તો અન્ય રીતે) રક્ષણ પૂરું પાડવાની જવાબદારી કેન્દ્રીય સમાજ અને તેની અંતર્ગત આવતી 
તમામસંસ્થાઓએ લેવી અત્યંત જરૃરી છે. તેમાં પણ ખાસ કરીને આપણી બે ધાર્મિક સંસ્થાઓએ પીરાણા સતપંથ સામેની 
લડાઈમાં મોખરે રહીને તે જવાબદારી સુપેરે પાર પડાવી જરૂરી છે. આપણી બંને ધાર્મિક સસ્થાઓની જવાબદારી બને છે કે 
તેઓ સનાતની લડવૈયાઓ ને સતપંથ સામે લડવા માટે દરેક જાતનું રક્ષણ (કવચ) પૂરું પાડે જેથી સતપંથ સામેની લડાઈ આપણે 
જીતી શકીએ અને જ્ઞાતિમાંથી સતપંથને આપણે નાબૂદ કરી શકીએ. 


૯. પરિવારવાદ જ્ઞાતિમાંથી સતપંથને નાબુદ કરવા એક મોટો અવરોધઃ 

ગામે ગામની પોતાની સમાજો હોવા છતાં , પરદેશમાં રહેતા હોય ત્યાં સથાનિક સમાજો હોવા છતાં આપણને પરિવારનો મોઢ 
એટલો બધો છે કે ત્યાં આપણે સતપંથ સનાતનનો મુદ્દો જ ભૂલી જઈએ છીએ. પરિવારોમાં જ્યારે ભેગા થઈએ છીએ ત્યારે 
સતપંથ સનાતનને મુદ્દે કેન્દ્રીય સમાજે બનાવેલા કાયદાઓને નેવે મૂકી દેતા હોઈએ છીએ. પરિવારના નામે સતપંથના 
ભાઈઓ જોડે ગુડે બેસીને જમીએ છીએ.. આવું બધું થતું હોય ત્યાં જ્ઞાતિમાંથી સતપંથનો સફાયો કઈ રીતે શક્ય બને? આ સવાલ 
દરેક સનાતનીએ પોતાની જાતને પૂછવો જોઈએ. પરેવારવાદને બળ પૂરું પાડીને આપણે કેન્દ્રીય સમાજની નીતિઓની 
અવગણના કરી તેને ઢીલી પાડી રહ્યા છીએ તે દરેક સનાતની ભાઈએ વિચારવું જોઈએ. હજી કેટલાયે પરિવારોએ પોતાની 
સનાતની તરીકેની ઓળખ કાયમકરી નથી. આવા પરિવારોમાં લોલમલોલ કુટાય છે. આ બંધ થવું જોઈએ તો જ આપણે 
જ્ઞાતિમાંથી સતપંથનો સફાયો કરી શકીશું. 


૧૦ . 1/12 ર55 અને ભાજપ તરફથી સતપંથને સતત મળતું રહેલું જીવતદાનઃ 

જ્ઞાતિમાંથી સતપંથનો સફાયો શા માટે થતો નથી તેનું હજી એક કારણ આપણે આપી શકીએ. અને તે કારણ છે પીરાણા 
સતપંથના લોકો પોતાનું ઇમામશાહ વાળું તુત ચાલુ રાખવા માટે પૈસાના જોરે ઇજીજી, ફડ્ટે અને ભાજપનો સહારો લઈને 
પીરાણા સતપંથને જીવંત રાખે છે. આપણી સામાજિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીનેજો આરએસએસ , વીએચપી અને ભાજપ 
સતપંથને સહારો ન આપ્યો હોત તો સતપંથ વહેલો જ વીંટાઈ ગયો હોત અને આપણી જ્ઞાતિ સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ વહેલી બની 
ગઈ હોત. પણ અફસોસ છે કે તેઓ આ વાતને સમજતા નથી. આખરે તેઓ પણ પૈસાને જ ઓળખે છે. બીજું ઇજીજી જેવી 
સંસ્થાઓ પોતાના વિચારોમાં એમરાચે છે કે પીરાણા સતપંથ વાળા ભાઈઓને અમે મુસલમાન થતાં બચાવીએ છીએ. તેમની 
ઘર વાપસી અમે કરાવી રહ્યા છીએ. આ ફર્ઝ્ટે ની, આરએસએસ ની અને ભાજપ ની ભ્રાંત કલ્પના છે. સતપંથના ભાઈઓને 
મુસલમાન થતાં તો બચાવ્યા છે આપણા સુધારક વડીલોએ . જો તેઓ ન હોત તો ક્યારના આપણે સૌ સતપંથ માં રહી ગયા હોત 
અને મુમના મુસલમાન બની ગયા હોત. 


તેવી જ રીતે ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન પણ તેમને સતપંથ બાબતે તેમનો ચુકાદો આપ્યા પછી થોડી ઘણી પણ સતપંથ સામે 
કડકાઈ બતાવી હોત તો પણ આપણી જ્ઞાતિના સતપંથી ભાઈઓને સતપંથ છોડીને આપણી સાથે ભળી જવા મજબૂર થવું પડત 
અને તેઓ પીરાણા સતપંથને મુકીને સનાતની થઈ ગયા હોત. અને આપણી જ્ઞાતિમાંથી સતપંથને નાબૂદ કરીને આપણી જ્ઞાતિ 
સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બની ગઈ હોત. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


૧૨. સતપંથ અને સતપંથના ભાઈઓની તરફેણમાં વાતો કવા નું બંધ કરીએઃ 

અમુક કહેવાતા સનાતની ભાઈઓની ખોટી ટેવ હોય છે કે સતપંથમાં આ સારું છે, પીરાણામાં તે સારું છે તેમકહીને સનાતની 
સમાજને અને સનાતનીઓને ઉતારી પડવાની કોશિશ કરતા રહે છે. તેમને એ ખબર નથી કે સનાતન ધર્મ અને સનાતન સમાજ 
આપણી મા છે. પોતાની મા ગમે તેવી હોય પણ બીજાની મા સાથે તેની સરખામણી કોઈ દિવસ ન કરાય. આવું બોલીને આપણા 
અમુક સનાતની ભાઈઓ આડકતરી રીતે પીરાણા સતપંથને જીવાડવામાં પ્રાણવાયુ પૂરો પાડતા હોય છે. કહેવાય છે કે મતિયા 
પાટીદારો પણ એક સમયે સતપંથમાં હતા. પણ જ્યારે તેઓને જ્ઞાન થયું કે સતપંથ એક મુસ્લીમધમંનું ફાંટું છે અને તે મતિયા 
પાટીદાર જ્ઞાતિને લાયક ધર્મ નથી એટલે તેઓએ સામુહિક રીતે સતપંથનો ત્યાગ કર્યો અને ત્યાર પછી સતપંથ તરફ પાછું 
વાળીને જોયું નથી. આને કહેવાય સાચો ત્યાગ અને સમજણ. પણ કોણ જાણે કેમઆપણે કઈ માટીના ઘડાયેલા છીએ કે 
ઈમામશાહ બાવો પણ ૫૦૦ વરસમાં આપણનેસંપૂર્ણ રીતે મુસલમાન બનાવી ન શક્યો અને આપણે પોતે પણ સતપંથમાંથી 
વટલાઈને સંપૂર્ણ જ્ઞાતિ સનાતની હિંદુ બની ન શકી. સતપંથ રૂપી થોડી ગણી એઠ તો આપણામાં રહી જ ગઈ. ભગવાન શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ અને કુળદેવી માં ઉમિયા આપણી જ્ઞાતિને સદબુદ્ધિ આપે અને આપણી આખી જ્ઞાતિ પીરાણા સતપંથનો , 
ઈમામશાહ બાવાનો , સતપંથના શાસ્ત્રોનો અને સતપંથ સમાજનો સદન્તરે ત્યાગ કરીને સમાજના સનાતની પ્રવાહમાં ભળી 
જાય એવી અભ્યર્થના સાથે મારા આ લખાણને વિરામઆપું છું. 

(ભગવાન સૌનું ભલું કરે અને તેની શુરુઆત મારી જ્ઞાતિ થી કરે) 

રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા. બેંગલોર (૧૨.૦૬.૨૦૨૨) 


કંપા વિસ્તારમાં 781662 ધર્મ જાગરણ સમિતિ ની સભાઓ માટે કંપા વિસ્તારનો પવાસ 

સને ૨૦૦૯, ૨૦૧૦ અને ૨૦૧૧ માં જ્યારે અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદારોની સનાતની જ્ઞાતિમાં સનાતન ધર્મ 
જાગૃતિ અભિયાન ચાલ્યું હતું તે સમયે કંપા વિસ્તારમાં જવાયું ન હતું. તે વિસ્તાર તે સમયે વણ ખેડાયેલો રહ્યો હતો. “સારો પાક 
લણવા માટે ધરતી ખેડવી અત્યંત જરૂરી હોય છે. આ સૂત્રને ધ્યાનમાં રાખીને કંપા વિસ્તારમાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિ માટે જવું 
અત્યંત જરૂરી જણાયું. અને ત્યાંના સનાતની ભાઈઓનું મનોબળ વધારવા માટે પણ ત્યાં જવું વધુ જરૂરી હતું. વધુમાં ત્યાંના 
સનાતની ભાઈઓ જેવા કે રસિકભાઈ દેવજીભાઈ છાભેયા હિંમતનગર, ભોગીલાલ નાનજીભાઈ ધોળું ઇડર વિસ્તાર, 
યશવંતભાઈ વસતાભાઈ ભગત ઇડર અને ડો. વસંતભાઈ ધોળુ તલોદ, શ્રી ગણપતભાઈ પ્રેમજીભાઈ લીંબાણી ઇડર વગેરે 
ભાઈઓ પણ કંપા વિસ્તારની મુલાકાત માટે અવારનવાર અનુરોધ કરી રહ્યા હતા. તેથી આ પ્રવાસનું આયોજન થયું. 


સન ૨૦૦૯-૧૦ વખતે જાગૃતિનું જે અભિયાન ચાલ્યું હતું તેનો મુખ્ય હેતુ હતો, આપણી કેન્દ્રીય સમાજને, તે સમાજ 
સનાતની સમાજ છે તે પ્રસ્થાપિત કરવાનો. જેને શ્વેતપત્ર દ્વારા કેન્દ્રીય સમાજે જાહેર કર્યું કે કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના એવા 
સુધારક વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી છે કે જેઓએ પીરાણા સતપંથનો સદાયને માટે ત્યાગ કરીને સનાતન હિન્દુ ધર્મનો પુનઃ 
અંગીકાર કર્યો હતો. અને એવા સનાતન ધર્મને અંગીકાર કરેલા સનાતનીઓના હિતો ની રક્ષા કરવા માટે એ સમાજની 
સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. પીરાણા સતપંથને માનતા લોકોની ઘણી જૂની સમાજ “સતપંથ સમાજ' તો અસ્તિત્વમાં હતી જ 
અને આજે પણ મોજૃદ છે. જો તેઓ ને આપણી સનાતની ઓળખ ધરાવતી આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં ભળવું હોય તો તેઓ 


શામાટે સતપંથ સમાજને તાળું મારતા નથી? આ તેમની કઈ નીતિ છે કે તેઓને આપણી સમાજમાં આપણી સાથે રહેવું છે અને 
પોતાની આઉગી સતપંથ સમાજ પણ ચાલુ રાખવી છે? 


માટે સુધારક વડીલોને લાગ્યું કે તે સતપંથ સમાજ થી જુદી સનાતની ભાઈઓ માટે એક નોખી સમાજ હોય તોજ તે સનાતની 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


ભાઈઓ ના હિતોની રક્ષા કરી શકે અને સનાતન સંસ્કૃતિનો વારસો આવતી પેઢીને આપી શકે. જતે દહાડે તે સમાજ તેની 
સ્થાપના વખતેના મૂળ હેતુઓ ને ભૂલી ગઈ હતી. તે શામાટે ભૂલી ગઈ હતી તેના કારણોની ચર્ચ માં આપણને અત્યારે પડવું 
નથી. અત્યારે આપણે ફક્ત એ વાત કરવી છે કે કંપા વિસ્તારમાં અત્યારનો મારો પ્રવાસ ફક્ત એ મકસદ ને લઈને હતો કે કચ્છ 
કડવા પાટીદારસનાતની જ્ઞાતિમાં 


૦ સનાતન ધર્મબાબતે જાગૃતિ આવે, 

૦ ઇષ્દેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ માં શ્રધ્ધા દ્રઢ થાય, 

૦ ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષમીનારાયણ પ્રત્યે લોકોમાં વિશ્વાસ જાગૃત થાય અને 

૦ તે જાગૃતિ, શ્રધ્ધા અને વિશ્વાસનો વારસો આપણે આપણી ભાવિ પેઢીને આપતા જઈએ જેથી જ્ઞાતિમાં સનાતની 
સંસ્કૃતિ પેઢી દર પેઢી ટકી રહે. 


આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સથાપના સુધારક વડીલો દ્વારા સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજના આશીવદિ અને માર્ગદર્શન હેઠળ 
સન ૧૯૩૮-૩૯ માં કરવામાં આવી હતી જેના પ્રથમપ્રમુખ તરીકે શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી અને મહામંત્રી તરીકે શ્રી 
નથુભાઈ નાનજી કેશરાણીએ સેવા આપી હતી. તે વખતે અનેક સુધારક વડીલો આ અભિયાન માં જોડાયા હતા તેમાંના મુખ્ય 
વડીલો હતા શ્રી પરબતભાઈ લખુ પોકાર મથલ વાળા, શ્રી ભીમજીભાઈ કેસરા લીંબાણી કોટડા (જ) વાળા, શ્રી ડો. ગંગદાસ 
ઉકાણી ખોંભડી વાળા. 


કેન્દ્રીય સમાજે કરેલા અગત્યના કાર્યો: 

આપણી કેન્દ્રીય સમાજે જ્ઞાતિ માટે અનેક અગત્યના કામો કર્યા તેમાંના ચાર કામમુખ્ય હતા જેનો ઉલ્લેખ અત્યારે કરવો જરૂરી 

છે. 

૦ સૌથી પહેલું કામઆ સમાજે એ કર્યું કે જ્ઞાતિને કુળદેવી ઉમિયા માતાના દર્શન કરવા છેક ઊંઝા જવું પડતું હતું તેથી સંત 
ઓધવરામજી મહારાજના કહેવાથી વાંઢાય મુકામે ઉમિયા માતાજીના મંદિર ની સન ૧૯૪૪ માં સ્થાપના કરવામાં 
આવી. 

૦ બીજું કામએ કર્યું કે કચ9 ના અને કંપા ના ગામે ગામઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ના મંદિરો ની અને સનાતન 
સમાજોની સ્થાપના કરાવી. 

૦ ત્રીજું અગત્યનું કામએ કર્યું કે કેન્દ્રીય સમાજની વિધિવત સ્થાપના અને તે મુખ્ય કાયલિય માટે નખત્રાણા ખાતે 
વિદ્યાર્થીભવન ઉભું કર્યું. 

૦ અને ચોથું મુખ્ય કામએ કર્યું કે વાંઢાય દેસલપર મધ્યે ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ નું કેન્દ્ર સ્થાન ઊભું કર્યુજેની 
પ્રાણપ્રતિષ્ઠા સન ૨૦૧૧માં કરવામાં આવી હતી. 


કેન્દ્રીય સમાજની વિધિવત્‌ સ્થાપનાઃ 

સન ૧૯૬૦ માં જ્યારે કેન્દ્રીય સમાજની વિધિવત્‌ સ્થાપના કરવામાં આવી ત્યારે તે નખત્રાણા ખાતે વિદ્યાર્થી ભવનના 
પ્રાંગણમાં કરવામાં આવી હતી. અને તે પણ પરમપૂજ્ય જ્ઞાતિ ઉધ્ધારક ગુરૂ શ્રી ઓધવરામજી મહારાજના આદેશ અને 
માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં આવી હતી. તેનો તે વખતે ઉદ્દેશ એ હતો કે જ્ઞાતિ વધુમાં વધુ શિક્ષિત થાય અને ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ માં અપાર શ્રધ્ધા ધરાવતી થાય અને જીવનના દરેક પાસામાં આગળ વધે. અને સૌથી અગત્યનો ઉદ્દેશ એ હતો કે 
આખી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ પીરાણા સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બને એટલા માટે જ સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૯૭ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


સમાજમાં સતપંથ ના ભાઈઓને ભેગા રાખ્યા પણ એ ન પૂછ્યું કે તમે પીરાણા સતપંથને સદાયને માટે તિલાંજલી આપી છે કે 
નથી આપી. તેઓ વધારે પડતા ઉદારમતવાદી બન્યા. 


કેન્દ્રીય સમાજની સન ૧૯૬૦ પછીની પરિસ્થિતિ 

સન ૧૯૬૦ પછી ના લગભગ પ દસકાઓ માં આ સમાજ સનાતન ધર્મ અને ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણને સાવ જ 
ભૂલી ગઈ. એટલુજ નહિ આ કેન્દ્રીય સમાજનું નિમણિ જે વ્યક્તિએ કરાવ્યું હતું, જે વ્વકિતએ સનાતન ધર્મનો રાહ આપણને 
બતાવ્યો હતો અને જેને આપણને ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના ઉપાસક બનાવ્યા હતા તે વ્યક્તિને તો આપણે સાવ જ ભૂલી 
ગયા. આની પાછળનું કારણ એ હતું કે આ સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજે પીરાણા સતપંથીઓને આપણી સાથે 
સમાજમાં ભેળા રાખ્યા. ભેળા રાખ્યા તે રાખ્યા પણ પોતાના સનાતન ધર્મને પણ સતપંથના ભાઈઓને કારણે છેટો રાખ્યો. તે 
સમયે સતપંથીઓ એ કેન્દ્રીય સમાજનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો અને અન્ય લોકોની નજરમાં પોતે પણ હિન્દુ છે એવું પ્રસ્‍થાપિત 
કરવામાં તેઓ સફળ રહ્યા. કેન્દ્રીય સમાજની આડસમાં રહીને મુમના મુસલમાન તરીકે થતી તેમની ઓળખને તેઓ ભુંસાવી 
શક્યા. પણ આ સતપંથી ભાઈઓએ કેન્દ્રીય સમાજમાં રહીને તેની વફાદારી અને આસ્થા પીરાણા સતપંથમાં અને સતપંથ 
સમાજમાં રાખી. પરિણામ સ્વરૂપે તેઓએ પીરાણા સતપંથનો ધાર્મિક રીતે વિકાસ ચાલુ રાખી શક્યા. કારણ કે સનાતની 
ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજમાં તેઓએ પ્રવેશ મેળવ્યો પણ બાવા ઇમામશાહ અને પીરાણા સતપંથને તેઓ ભૂલ્યા નહીં, 
પરિણામસ્વરૂપે તેઓ ધાર્મિક રીતે વધુ ને વધુ મજબૂત થતા ગયા. કેન્દ્રીય સમાજના પાછળના મોવડીઓની સતપંથ બાબતે 
ઢીલી નીતિને કારણે જ્ઞાતિમાંથી સતપંથનો સફાયો ન થયો અને જ્ઞાતિ સતપંથ અને સનાતન મુદ્દેબટાઈ ગઈ. પોતાની બેવડી, 
દિશાશુન્ય નીતિ ને લીધે જ્ઞાતિમાં પીરાણા સતપંથને પાંગરવા દીધો. સન ૨૦૧૦ સુધીના પાંચ દસકાઓ માં કેન્દ્રીય સમાજના 
તે વખતના અગ્રણીઓએ આ ખાનાઈઓની બીક અને દેહસતમાં રહીને સમાજમાં પોતાના સનાતન ધર્મની અને પોતાના 
ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણની જયઘોષ બોલાવવાનું પણ ભૂલી ગઈ. તેમણે બીક લાગી કે ક્યાં વળી સતપંથીઓને 
ખોટું લાગશે. પોતાની સનાતની તરીકેની ઓળખ ઉપર જપોતાના હાથે કુઠારાઘાત કર્યા. સન ૨૦૧૦ ના દાયકા ની આખરમાં 
તો કેન્દ્રીય સમાજના અગ્રણીઓ એવું કહેવા લાગ્યા કે કેન્દ્રીય સમાજ એક ધર્મનિરપેક્ષતા વાળી સમાજ છે અને તેને સનાતન 
ધર્મની સાથે કંઈ જ લેવા દેવા નથી. સનાતની ઓળખ ધરાવતી કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ભાઈઓની ઘોર ઉપેક્ષા થવા લાગી 
અને પીરાણા સતપંથના ભાઈઓ જાણે આગલા ઘરના હોય એમ તેની થાબડભાણા થવા લાગ્યા. 


કેન્દ્રીય સમાજ જ્ઞાતિ ઉઘ્ધારક ગુરુ સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજને ભૂલી ગઈ 

કેંદ્રીય સમાજ ગુરુ શ્રી ઓધવરામજી મહારાજના વાંઢાય ધ્વારાને (ગુરુ ગાદીને) તો સાવ જ ભૂલી ગઈ. સન ૧૯૬૦ પછી તે 
વાંઢાય ધ્વારાના પાછળના ગાદીપતિઓની કેન્દ્રીય સમાજમાં એક પણ સનાતન ધર્મસભા ન કરવા દીધી. તેઓ એવી ભ્રાંત 
કલ્પનામાં અને એવી ભીતિમાં જીવ્યા કે જો એમકરશું તો પીરાણાના કાકાઓની (સતપંથ ના કહેવાતા સાધુઓની) ધર્મ 
સભાઓના પણ કેન્દ્રીય સમાજના પ્રાંગણ માં આયોજનો કરવા પડશે. કેટલો બધો ઘોર અન્યાય. ખાનાઈઓ ને સાથે રાખી ને 
કેન્દ્રીય સમાજે ઘણું બધું ખોયું. એટલુજ નહીં પોતાના સનાતની ભાઈઓને ધાર્મિક રીતે કોઈ જ દિશા સૂચન આપી શક્યા નહીં. 
સનાતન ધર્મ નો પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં સાવ જ નિષ્ફળ નીવડયા. સનાતન ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર કરવાનું તો સાવ ભૂલી જ 
ગયા. સુધારક વડીલોનું એક સ્વપનું હતું કે જ્ઞાતિ પીરાણા સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બને, તે વડીલોના સ્વપ્ન ઉપર પાણી ફરી વળ્યુ. 
આડકતરી રીતે જ્ઞાતિમાં કબ્રસ્તાની સતપંથને પાંગરવા દીધો. છેલ્લે છેલ્લે કેન્દ્રીય સમાજના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ પહેલાં પહેલાં 
સન ૨૦૧૦માં પોતાની ભૂલ સુધારી અને શ્વેતપત્ર બહાર પાડી ને પોતાની સનાતની સમાજ તરીકે ની ઓળખ જાહેર કરી. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૯૮ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


શ્વેત પત્ર કાઢયા પછી પણ ધાર્મિક બાબતે આપણે કશું કરી શક્યા નહિ 

શ્વેતપત્ર કાઢ્યા ની વાતને આજે તેર વરસ વીતી ગયા છે . આ તેર વરસ દરમ્યાન આપણે એવી કોઈ ઠોસ વ્યૂહ રચના ઘડી શક્યા 
નહિ કે આપણે ધાર્મિક રીતે મજબૂત બની શકીએ. ન તો આપણે જ્ઞાતિમાંથી પીરાણા સતપંથને નાબૂદ કરી શકયા, ન તો 
જ્ઞાતિમાંથી બાવા ઇમામશાહ વાળા સતપંથીઓને સંપૂર્ણ પણે જ્ઞાતિ બહાર કાઢી શક્યા. 

પણ છેલ્લે છેલ્લે અંતતઃ આપણને જાહેર કરવું પડ્યું કે આગામી સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ પહેલાં, પીરાણા સતપંથમાં 
માનતા પરિવારો પીરાણા સતપંથ ને સંપૂર્ણ પણે છોડીને જ્ઞાતિના સનાતન ધર્મના મુખ્ય પ્રવાહ માં ભળી જશે તેને આપણી 
સનાતની જ્ઞાતિમાં ભેળવવામાં આવશે અન્યથા ત્યાર પછી કોઈ પણ હિસાબે આપણી સનાતની જ્ઞાતિમાં ભેળવવામાં નહે 
આવે. ત્યારપછી જે લોકો પીરાણા સતપંથને માનતા હશે તે આપણાથી જુદી જ્ઞાતિના ગણાશે. બાવા ઇમામશાહ વાળા સતપંથ 
ને માનવા વાળા લોકોની સાથે કોઈ સામાજિક સંબંધો બાંધવામાં નહીં આવે, દીકરીની લેતી દેતી કરવામાં નહિ આવે અને 
તેમની સાથે સહિયારી મિલકતો વસાવવામાં પણ નહિ આવે. 


અમદાવાદમાં પદધર્મ બાબતે સંમેલન 

અમદાવાદ ખાતે પદ ધર્મ વિષે જ્ઞાતિનું (કેન્દ્રીય સમાજનું) સંમેલન થયું તેમાં સનાતન ધર્મ જાગરણ સમિતિનું ગઠબંધન 
કરવામાં આવ્યું. તે સમિતિ દ્વારા એ નક્કી કરવામાં આવ્યું કે 

૦ ધાર્મિક રીતે આપણે સૌ મજબૂત બનીએ , 

૦ ઘરઘર ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ ઉપર શ્રદ્ધા કાયમરહે, શ્રધ્ધા દ્રઢ થાય, અને 

૦ ઘરઘર ગીતાના વિચારો ગુંજે અને 

૦ સનાતન સંસ્કૃતિનો વારસો આવતી પેઢીમાં પ્રસ્થાપિત થાય 

તેવા પ્રયતો આ ધર્મજાગરણ સમિતિએ કરવાના રહેશે એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું. આ વિચારોને લઈને સનાતન ધર્મજાગરણ 
સમિતિના એક વડા ની રૂએ (એક મુખીયાની રુએ) મેં કંપા નો પ્રવાસ ખેડ્યો. 


કંપા વિસ્તારનાપ્રવાસની શુરુઆતઃ 

આ પ્રવાસની શુરુઆત મેં તા. ૧૧.૧૦.૨૦૨૨ થી કરી. વડોદરાથી હું સવારના ૧૦.૦૦ કલાકે કેન્દ્રીય સમાજના ઉપ પ્રમુખ 
શ્રી જયંતીભાઈ લાકડાવાલા ને ઘરે નરોડા પહોંચ્યો. તેમની સાથે થોડી ગણી સામાજિક ચર્ચા કર્યા પછી અગાઉ થી નક્કી કર્યા 
પ્રમાણે ગાંધીનગર થી શ્રી જયંતીભાઈ નાકરાણી (ગંગોત્રી વાળા) મને લેવા જયંતીભાઈ લાકડાવાલા ને ઘરે આવ્યા. 

ત્યાંથી તેમના ઘરે જવા ઉપડ્યા પણ રસ્તામાં વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન ના સંકુલમાં અમે ત્રણે જણા પહોંચ્યા, ર? પટેલ સાહેબની 
મુલાકાત લીધી. વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન શું છે? તેની કાર્ય પદ્દતી શું છે? તેની આછેરી જાણકારી ૨? પટેલ સાહેબ અને ગોલ 
સાહેબે અમોને આપી. તેઓ દક્ષિણ ભારતની મુલાકાતે આવવાના છે અને બેંગલોરમાં તેમનું સંઘઠન કઈ રીતે વધે તે બાબતની 
ચર્ચાઓ કરી. ૨? પટેલ સાહેબના આગ્રહથી બપોરનો પ્રસાદ પણ અમે ત્યાં જ લીધો . ત્યાર પછી હું અને જયંતિભાઈ નાકરાણી 
ત્યાંથી ગાંધીનગર તેમના નિવાસ સ્થાને જવા રવાના થયા. 


ગાંધીનગર આપ્રવાસ નીપહેલી સભાઃ તા. ૧૧.૧૧.૨૦૨૨ ના૫.૦૦વાગે 

અગાઉથી નક્કી કર્યામુજબ ગાંધીનગર સમાજના અગ્રણીઓ સાથે મારી મીટીંગ નક્કી કરવામાં આવી હતી. તેમાં તે સનાતન 
સમાજના પ્રમુખ શ્રી ઈશ્વરભાઈ રૂડાણી અને મહામંત્રી શ્રી દિલીપ ભાઈ સેંગાણી સાથે શ્રી જયંતીભાઈ નાકરાણી મોજૃદ રહ્યા 
હતા. તેમની સાથે સામજિક વાતો કરતાં તેઓએ જણાવ્યું કે અત્યાર સુધી ગાંધીનગર કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ ભેળસેળમાં 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૪૯૯ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


(મિક્ષમાં) ચાલતી હતી તે હવે અમે ચોખ્ખી કરી નાખી છે. જ્ઞાતિમાં સનાતની સંગઠન વધે તે માટે સર્વ પ્રયતો કરવા જોઈએ 
એવી વાતો કરી. તેઓએ મને ખાત્રી આપી કે સમાજમાં સનાતની સંગઠન વધે એવા સર્વ પ્રયલો અમે કરી રહ્યા છીએ અને 
ભવિષ્યમાં તેવા પ્રયતો સતત ચાલુ રાખશું. ત્યારપછી લગભગ ૫.૩૦ વાગે સભા પૂર્ણ જાહેર કરી. 

ગાંધીનગરથી હિંમતનગર તરફ પ્રયાણ 

ત્યાર પછી હું અને જયંતીભાઈ નાકરાણી તેમની કારમાં હિંમતનગર જવા નીકળ્યા. ગાંધીનગર થી હિંમતનગર ની સફર 
લગભગ બે કલાક જેવી થઈ. અમે હિંમતનગરમાં શ્રી રસીકભાઈ દેવજીભાઈ છાભૈયા ને ઘરે સાંજના ૭.૩૦ વાગે પહોંચ્યા 
હશું. રસિકભાઈના ઘરે સાંજનું ભોજન કર્યા પછી ત્યાંના આજુબાજુના કંપાઓના ભાઈઓની મીટીંગ રાખી હતી. વાળું કર્યા 
પછી ગાંધીનગર વાળા જયંતીભાઈ નાકરાણી મને હિંમતનગર મુકીને ગાંધીનગર પાછા ફર્યા હતા. 


હિંમતનગર-આપ્રવાસની બીજી સભા તા. ૧૧.૧૦.૨૦૨૨ રાત્રે ૯.૩૦ વાગે 

શ્રી રસીકભાઈ દેવજીભાઈ છાભૈયા સાબરકાંઠા ઝોન ના પ્રમુખ હોવાને કારણે અને એમણે અગાઉથી નક્કી કર્યા પ્રમાણે 
હિંમતનગર અને તેની આજુબાજુના કંપાઓના સનાતની ભાઈઓની મીટીંગ રાત્રે ૯.૩૦ વાગે તેમના નિવાસ સ્થાને નક્કી 
કરી નાખી હતી. આસભામાં નીચે જણાવેલ ગણમાન્ય ભાઈઓએ હાજરી આપી હતી. 

શ્રી રસિકભાઈ દેવજી છાંભૈયા 

ડો. અમૃતભાઈધોળું સનાતન મેડિકોઝ કમિશનર 

શ્રી ગિરિશભાઈ મનજીભાઈધોળું 

શ્રી દામજીભાઈ કેશુભાઈપારેખ 

શ્રીલખમશી ભાઈ ગોપાલ નાકરાણી 

શ્રી જયેશકુમાર ઈશ્વરભાઈ પોકાર 

શ્રી ચીમનલાલ દેવજી છાભૈયા 

શ્રી મુકેશકુમાર છગનભાઈ લીંબાણી 

શ્રી દિનેશભાઈ ખીમજી વાડિયા 

૧૦. શ્રીપ્રવીણભાઈનાથાલાલ ચોપડા 

૧૧. નવીનકુમારમોહનલાલ લીંબાણી 

૧૨. શ્રીબ્રિજેશકુમારકાંતિભાઈપોકાર 

૧૩. શ્રીજયંતીભાઈ માવજી ગોરાણી 

આ ભાઈઓએ સિદ્ધાંતિક રીતે મને વચન આપ્યું હતું કેતેઓ સનાતની સંસ્કુતિનો વારસો આગળ ધપાવવા માટે તેમનાથી થતાં 
તમામપ્રયલો કરશે. 


(4 ૦ ના &£: ૦ ૯ તહ ત્ર 


િ 


મારું તા.૧૧.૧૦.૨ર૦ર૨૨ નું રાત્રિ રોકાણ રસિકભાઈના નાના ભાઈ ડો. ચીમનભાઈ દેવજી છાભેયા ના ઘરે રાખ્યું હતું. 
તેમનાં પુત્રવધુ ખુશાલી બેન ધીરજભાઈ રામજી ડાયાણી ની દીકરી અને રામજીબાપા ડાયાણી ની પૌત્રી થાય. તેમણે મારી 
સૂવાની સગવડ બહુજ સારી કરી હતી. 


ત્રીજી સભા તા.૧૨.૧૦.૨૦૨૨ હિંમતનગર સમાજવાડીમાં રપ કંપાઓ નો સમૂઢઃ સમય સવારના ૯.૩૦ કલાકે 
બીજા દિવસે સવારના પરવારી, નાસ્તો પાણી કર્યા પછી ઝોન પ્રમુખ શ્રી રસિકભાઈ ને ઘરે અમે પહોંચ્યા. ત્યાંથી અમે કચ્છ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૫૦૦ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


કડવા પાટીદાર સમાજ સંચાલિત સ્કૂલની મુલાકાત લીધી હતી. ત્યાંથી હિમતનગરની શ્રી કચ્છ કડવા સનાતન સમાજની 
સમાજવાડીએ ગયા હતા. આ સમાજની સ્થાપના સન૧૯૫૯ માં નીચે જણાવેલ સ્થાપક વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. 


૧) શ્રીમુળજીભાઈ જીવરાજભાઈ 
૨) શ્રીમેઘજીભાઈજેઠાભાઈ 

૩) શ્રીહંસરાજભાઈ હીરજીભાઈ 
૪) શ્રીકરસનભાઈલધાભાઇ 

૫) શ્રીસવગણભાઈ હીરજીભાઈ 
૬) શ્રીરાજાભાઈ જીવરાજ ભાઈ 


આજે આ સમાજનું કાર્ય ક્ષેત્ર રપ કંપાઓ જેવા કે નવાનગર, છાપરિયા કંપા, કાંકણોલ કંપા, પીપળી કંપા, હરીપુરા કંપા, 
કાશીપુરા કંપા, બાવસર કંપા, ટિંબા કંપા, ચંદ્રપુરા કંપા, નિકોડા કંપા, ક્રિષ્ણાપૂરા કંપા, કૃપા કંપા, હરીપુરા (બાવસર), 
રૂપાલ કંપા, વેજરપ કંપા, બિલપણ કંપા, ગાંધીપૂરા કંપા, ખેરોજ કંપા, શંકરપુરા કંપા, ખેડ કંપા, કેસરપૂરા કંપા, કાંણી પોલ 
(લીખી) , લક્ષ્મી ફાર્મ, નારસોલી કંપા અને બળવંતપૂરા કંપાથી બનેલું છે. 
આ સભામાં વિવિધ કંપા થી પધારેલા ભાઈઓની યાદી નીચે પ્રમાણેની છે. 


૧) જેઠાભાઈરામજી હળપાણી, નવાનગર 
ર) ગિરિશભાઈમનજી ધોળું, હરીપુરા કંપા 
૩) દેવશીભાઇ પ્રેમજી ચૌહાણ , ગાંધીપૂરા કંપા 
૪) લાલજીભાઈ વશરામ સુરાણી, હિંમતનગર 
૫) રમેશભાઈડાહ્યા રામાણી, કાશીપુરા 
૬) જીતુભાઈધનજી પોકાર, ચંદ્રપુર 
૭) ખઅંબલાલગોવિંદમાકાણી, નવાનગર 
૮) રસિકભાઈકાનજી લીંબાણી, બીલપણ 

) 


વિનોદ ખીમજી વાડિયા, ટીંબા કંપા 
૧૦) નારાયણ કરમશી ભોજાણી, નીકોડા કંપા 
૧૧) પ્રકાશભાઈમોહનભાઈ લીંબાણી, ખેડ કંપા 
૧૨) ગોવિંદભાઈ હીરજી સૂરાણી, ખેડકંપા 
૧૩) કીર્તિજેઠા ભાઈ પોકાર, બાવસર 
૧૪) હીરાલાલ લાલજી લીંબાણી, કૃષણપુરા 
૧૫) મુકેશકુમારછગન લીંબાણી, હિંમતનગર 
) અરવિંદભાઈગોવિંદલીંબાણી 
) ડાહ્યાભાઈહંસરાજ રામાણી, ખેડ 
૧૯) શાંતિભાઈ કરસન નાકરાણી, બદામ 
) 
) 


ડે 


છગનભાઈ નારણ ભાવાણી, રામપુરા કંપા 

૨૧) નીતિનકુમારનગીન રામાણી, રામપુરા 

તેમની સાથે મીટીંગ થયા પછી બપોરના ભોજનની વ્યવસ્થા તે સમાજમાં જ રાખવામાં આવી હતી. ભોજન લઈને અમે ત્યાંથી 
છૂટા પડ્યા હતા. 


પે ન્‌ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૫૦૧ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


આ સમાજમાં પણ અમુક ભાઈઓનો ગણગણાટ હતો કે તેઓને પણ અહીં મવાળવાદીઓનો ત્રાસ તો છે જ. સગાંવાદને લઈને 
લોકોને સતપંથના ભાઈઓ તરફી મવાળવાદી વલણ અપનાવવું પડે છે તે તેમની મજબુરી છે . 

આ સભા પૂરી કરીને અમે રસીકભાઈ દેવજીભાઈ છાભૈયાની સાથે નવાનગર કંપા જવા નીકળ્યા. અમારી સાથે તે સમાજના 
મહામંત્રી એવા શ્રી જેઠાભાઈ હળપાણી જેઓ પણ નવાનગર કંપના જ વાતની છે તેઓ પણ અમારી સાથે જોડાયા હતા. 

ચોથી સભાઃ નવાનગર કંપા ખાતે તા. ૧૨.૧૦.૨૦૨૨ નાપછાડના ૩.૩૦ કલાકે. 


આ સંભામાં ઉપસ્થિત મહાનુભાવો ના નામો નીચે પ્રમાણે છે . 


૧) કનુભાઈપ્રેમજીભાઈ છાભૈયા 

૨ર) લલિતભાઈવસરામભાઈ છાભૈયા 
૩) જયંતીભાઈ રામજી હળપાણી 

૪) છગનભાઈ રામજીભાઈ હળપાણી 
૫) દીપકભાઈમગનભાઈમાકાણી 
૬) વસંતભાઈ કરમશીભાઈ માકાણી 
9) બાબુભાઈઓધવજી નાકરાણી 

૮) શાંતિભાઈછાભૈયા 


સભા બહુજ સારી રહી. સૌ ભાઈઓએ મને વચન આપ્યું કે તેઓ અઠવાડિયા માં એક કલાક ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણના નામે ભેગા અવશ્ય થશે. 


આ ગામના ખેડૂત ભાઈઓ ની વિશેષતા એ હતી કે તેઓ એક જ કૂવામાંથી ૪૦ જેટલા પંપ લગાવીને સામૂહિક રીતે પાણી 
યોજના બનાવી છે જે એક નવતર પ્રયોગ જ ગણી શકાય. તે નવતર પ્રયોગનું નામ તેઓએ સોમસરોવર નવાનગર એમ નાખ્યું 
હતું અને તેનો વહીવટ તેઓએ એક મંડળી ની સ્થાપના કરી હતી જેનું નામ“ધી નવાનગર ખેતી માટે પાણી પૂરું પાડનારી 
મંડળી લિ.” એમ નાપ્યું હતું. 

નવાનગર સભા પૂરી કર્યા પછી નવાનગર કંપા થી હું, રસીકભાઈ છાભેયા અને જેઠાભાઈ હળપાણી મોતીસેરી કંપા જવા 
રવાના થયા હતા. 


પાંચમી સભાઃ મોતેસરી કંપા તા.૧ ૨.૧૦.૨૦૨ ૨ સાંજ ના ૬.૩૦ કલાકે. 

આ સભાની વિશેષતા એ હતી કે ત્યાં ૮૦ વરસ થી ઉપરના ભાઈઓ ની પણ મોજુદગી હતી. તેમાંના શ્રી બહેચરભાઈ 
મુળજીભાઈ ભાવાણી અને શ્રી છગનભાઈ એન ભાવાણી મુખ્ય હતા. આ બંને વડીલોએ આપણા સંત શ્રી ઓધવરામજી 
મહારાજ ના પ્રત્યક્ષ દર્શન કર્યા હતા. વાંઢાય ખાતે આપણા ઉમિયા માતાજીના મંદિરની સ્થાપના કરવામાં તેમના વડીલ શ્રી 
હરિ બાપાનું વિશેષ યોગદાન હતું. તેઓએ તે સમયે ઓધવરામબાપુના કહેવાથી રૂપિયા ૧૨૦૦ ની માતબર રકમ આ 
ગામમાંથી એકત્ર કરીને વાંઢાય મોકલાવી હતી. આ સભામાં તલોદ વાળા યુવાન ભાઈ ડો. શ્રી વસંતભાઈ ધોળું અને ભુજથી 
આપણી સમાજના મંત્રી શ્રી વિનોદ માવજી ભગત પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઉપર જણાવેલ ચાર જણાની સાથે નીચે જણાવેલ 
અન્ય મહાનુભાવો પણ આ સભામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 

૧) નાનજીભાઈ મેઘજી ભાવાણી 

૨) અમૃતભાઇ ભાઈલાલ ભાવાણી 

૩) કેશવલાલબહેચરભાઇ ભાવાણી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૫૦૨ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


૪) માવજીભાઈધનજી ભાવાણી 

૫) ઇછગનભાઈસવજી ભાવાણી 

૬) કાંતિભાઈખીમજી ભાવાણી 

૪) જગદીશભાઈ મેઘજી ભાવાણી 

૮) જગદીશભાઈ ગંગારામભાવાણી 
૯) વિનોદભાઈ નાનજીભાઈ ભાવાણી 
૧૦) નવીનભાઈનારણભાઈ ભાવાણી 
૧૧) અલ્પેશકુમર ઈશ્વરભાઈ ભાવાણી 
૧૨) હિતેશકુમાર ઈન્દુભાઈ ભાવાણી 


) 
) 
) 
) ચંદ્રેશકુમાર અમૃતભાઈ ભાવાણી 
૧૪) દિનેશભાઈડાહ્યાભાઈપારસિયા 
) હરિભાઈસોમજી ધોળું 
) શાંતિભાઈકરસન નાકરાણી 
) વસંતભાઈડાહ્યાભાઈપારસિયા 
) તિલેશગંગારંભાઈસુરાણી 
૧૯) રસીકભાઈદેવજીભાઈ છાભૈયા 
) દામોદરભાઈ વિઠ્ઠવભાઈ દીવાણી 
૨૧) જેઠાભાઈરામજીભાઈ હળપાણી 
) ધર્મેન્દ્રભાઈ ભાઈલાલ ભાવાણી 
આ સભા પૂર્ણ કર્યા પછી મોતેસરી કંપા થી હું, રસીકભાઈ છાભૈયા અને જેઠાભાઈ હળપાણી તખતગઢ કંપા જવા રવાના થયા 
હતા અને અમારી સાથે બીજી કારમાં વસંત ભાઈ ધોળું પણ તખતગઢ કંપા આવ્યા હતા. 


તજે 
હડ 


છઠ્ઠીસભાઃ તખતગઢ કંપા તા.૧ ૨૨.૧૦.૨૦૨૨ સાંજના ૯.૦૦વાગે 

આ સભા વાળું કર્યા પછી રાખવામાં આવી હતી. અમારું રાત્રે જમવાનું તખતગઢ કંપામાં મહેશભાઈને ઘરે હતું. ત્યાંથી અમે 
સૌ તખતગઢ કંપાના શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના મંદિરે ગયા જ્યાં અમારી સભા રાખવામાં આવી હતી. આ ગામની 
વિશેષતા એ હતી કે આ ગામનો પ્રત્યેક પરિવાર સનાતની છે. બીજી વિશેષતા એ છે કે ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ની 
મૂર્તિઓ ની સ્થાપના પૂર્વજોએ બનાવેલ સતપંથના ખાનામાં (જોતીશ ધામમાં) જ કરી હતી. આ ગામના સનાતની વડીલોની 
ખુમારી તો જુઓ કે ખાનામાં પોતાનો ભાગ થાય એમ માનીને એક બાજુ ખાનું અને બીજી બાજુ મંદિરની સ્થાપના કરવામાં 
આવી હતી. આવું બહુ ઓછી જગ્યાએ જોવા મળશે. ખાનામાં પોતાનો (સનાતની ભાઈઓનો) પણ ભાગ થાય એવું 
ખુમારીથી કહેવાવાળા આ ગામના વડીલો હતા. સમય જતાં ખાનાના પાટનું વિસર્જન કરવા માટે બહાદુર વડીલ શ્રી 
વેલજીભાઈ મુખીએ ગ્રામજનો ને કહ્યું હતું કે જ્યારે આપણે સનાતની ભાઈઓ બહુમતીમાં છીએ ત્યારે હવે ખાના નું વિસર્જન 
થવુંજ જોઈએ. તે વખતે લોકોમાં એવી માન્યતા હતી કે બાવાના પાટનું જે વિસર્જન કરશે તેને બાવો શ્રાપ આપશે અને તેને પાપ 
લાગશે. ત્યારે નીડર વડીલ શ્રી વેલજી મુખીએ ગ્રામજનોને જણાવ્યું હતું કે પાટ હું ઉપાડીશ અને બહાર ચોકમાં હું તેને બાળીશ, 
બાવો ભલે મને શ્રાપ આપે તેને હું પહોંચી વળીશ પણ પાટને બાળતી વખતે કદાચ ખાનાઈઓ મને મારવા આવે તેનાથી મારા 
શરીરને અને મને બચાવશો. આવા નીડર હતા શ્રી વેલજી મુખી. કહેવાય છે કે આ ગામના બીજા વડીલ શામજી મતાદાર 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૫૦૩ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


રાજાશાહી વખતે રાજા માટે સાલિયાણું ઉઘરાવતા. એમને રાજ દરબારમાં પોતાનો મત આપવાનો પણ અધિકાર હતો. 
એટલેજ તેઓ મતાદાર કહેવાણા હશે એવું હું અનુમાન કરુ છું. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૫૦૪ 


પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


સન ૧૯૩૯માં તખતગઢ માં ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષમીનારાયણ ના મંદિર ની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ ગામઉપર 
વિદ્દાન સંત પૂજ્ય શ્રી માધવતીર્થ સ્વામીજીના પૂર્ણ આશીર્વાદ હતા તેથી જ કદાચ આ ગામસંપૂર્ણ પણે સનાતની ગામબની ગયું 
છે. પૂજ્ય માધવતિર્થસ્વામીજી નો આબેહુબ ફોટો તે મંદિરમાં આજે પણ મોજૂદ છે . 


સભા રાત્રીના સમયમાં રાખવામાં આવી હતી છતાં પણ બહેનો ની હાજરી વિશેષ હતી તે દશવિ છે કે આ ગામજિજ્ઞાસુ લોકોનું 
ગામછે. સભાની શુરુઆતમાં ડો. વસંતભાઈ ધોળુએ સભાની પૂર્વભૂમિકા બહુ જ સરસ રીતે બાંધી હતી. સભા પૂર્ણ થયા પછી 
ઉપસ્થિત શ્રોતાજનો તરફથી પ્રશ્નો પણ થયા. તેમાં આપણી પાસે કોઈ ગુરુ ગાદી નથી તેથી આપણે જ્યાં અને ત્યાં ધાર્મિક રીતે 
ભટકાઈએ છીએ એવા અભિપ્રાયો આપવામાં આવ્યા હતા. સભા પૂર્ણ થતાં રાત્રે ૧૧.૩૦ વાગી ગયા છતાં પણ લોકો ઉઠવાનું 
નામનોહતા લેતા. 
ઉપસ્થિત શ્રોતાજનો માં નીચે જણાવેલ ભાઈઓ અને બહેનો ની હાજરી મુખ્ય હતી. 


૧) 


ત ત) ત) ત) ૮2 ૮2 ૮2 ૮2 (૧ (4 ૦ 7 .:2 ૦ ૮0 ત્ઇ 


ત્”ળ ૮૨ ત 
0... રિ. સિ 
"ઝર ઝં  “ “- - “ "“  “  “ - “ક 


ત્ઇ ત્ઇ 
તે 


ત/ તળ ત્ઇ 
ત: ૦ 60 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો 


વસંતભાઈધોળુ, તલોદ વિથોણ 
નિશાંત રમણભાઈપટેલ, ચકાર 
ગણપત હરિભાઈ, થરાવડા 

ડો. ચંદુલાલ એમપોકાર, ખેડોઈ 
ગણપતભાઇ વી છાભૈયા, થરાવડા 
વિઠ્ઠલભાઈ દેવશી છાભૈયા, ખેડોઇ 
અંબાલાલ અબજી રામાણી, થરાવડા 
ચંદુલાલ કાનજી ધોળું મતાદાર, ચકાર 
દીનુભાઈ ખીમજી, થરાવડા 
પ્રહલાદ કરસનભાઈ, કોટડા 
વિઠ્ઠલભાઈ ખીમજી પોકાર, ખેડોઈ 
રમણભાઈ શામજી છાભૈયા, થરાવડા 
ચંદુભાઈ છાભૈયા, થરાવડા 
ઈશ્વરભાઈસોમજી ધોળુ, ખેડોઈ 
ભરતકુમાર મગનભાઈ 
કિરીટમણીલાલ 
ચંદ્રકાંતમોહનભાઈ 
જીતેન્દ્રમોહનભાઈ 

જયંતીલાલ દેવજીભાઈ 

વિઠ્ઠલભાઈ ખીમજી 

અલ્પેશકુમાર મોહન છાભૈયા 

મનીષ ચંદુભાઈ 

જતીન દિલીપ ભાઈ 

મોહનભાઈ શામજી ધોળુ 
અનંતકુમાર દિનુભાઈ 


ર૬) 


૮0 ૮6) ૮60 ૮60 ૮60 ૮60 ૮607 ૮60 ૮60 ત્ઈ ત્ઈઇ ત 
(૧ ૭૯ તના .2 ૦૮ 6/0 ત્ઈ ૮૦ ઉ (૧% € ૭ 


ત“: ૦૮ ૦/ ૧/ ૧/૮ «૮ ૦( ૦૬૮ ૧ ૧ ૦૮ ૮) 


હસમુખભાઈ વિઠ્ઠલ માકાણી 
ચંદુભાઈ કરમશી પોકાર 
ભદ્રેશભાઈ શામજી છાભૈયા 
દિનુભાઈ મગન ભાઈ માકાણી 
હરેશભાઈ રતિલાલ ધોળુ 
કિરીટભાઈ પ્રેમજી પોકાર 
મનીષભાઈ જયંતીભાઈ છાભૈયા 
ભરત મોહન છાભૈયા 

સારંગ મહેન્દ્રભાઈ ધોળુ 

રસીલા બેન ભરત ભાઈ છાભૈયા 
ભાવના બેન પરેશ ધોળુ 

મધુબેન ઈશ્વરભાઈધોળુ 
છાયાબેન હસમુખ માકાણી 
વિજયાબેન છગનભાઈપોકાર 
તારાબેન જયંતીભાઈ પોકાર 
રસીલાબેન નવીનભાઈપોકાર 
નયનાબેન અવિનાશભાઈપોકાર 
લીલાબેન સી છાભૈયા 
ભગવતીબેન એમછાભેૈયા 
ભાવના ચંદુભાઈ માકાણી 
વંદનાબેન પ્રવીણ ભોજાણી 
સુમિત્રાબેન વી ભોજાણી 
કપિલાબેન એમભોજાણી 
લતાબેન કીર્તન છાભૈયા 
તારાબેન દિનેશભાઈ છાભૈયા 


૫૦૫ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


૫૧) રંજનબેન મિતેશભાઈ છાભૈયા ૬ર) રૂક્ષમણીબેન દિનેશ ભોજાણી 
૫૨) હંસાબેન ઈશ્વરભાઈપોકાર ૬૩) કસ્તુરબેન ભાઈલાલ છાભૈયા 
૫૩) રમીલાબેન નરેન્દ્ર ભોજાણી ૬૪) નવીનભાઈ મણીલાલ ભોજાણી 
૫૪) ભારતીબેન જયેશ ધોળુ ૬૫) પુનીતભાઈચંદુભાઈ ધોળુ 

૫૫) નીરૂબેન પ્રવીણ ભોજાણી ૬૬) વિમલેશભાઈ મણીભાઈધોળુ 
૫૬) ગીતાબેન નટુભાઈ ભોજાણી ૬૭) પ્રવીણભાઈ મણીભાઈ ભોજાણી 
૫૭) સંગીતાબેન કિરીટભાઈ ભોજાણી ૬૮) યોગેશ રણછોડપોકાર 

૫૮) ઉર્મિલાબેનધીરુભાઈ ભોજાણી ૬૯) જયેશકુમરચંદુભાઈપોકાર 
૫૯) સવિતાબેનબાબુભાઈ છાભૈયા ૭૦) મહેન્દ્રભાઈધનજીભાઈ છાભૈયા 
૬૦) સવિતાબેનચંદુભાઈધોળુ ૭9૧) ધીરજચંદુલાલ ભોજાણી 

૬૧) અમૃતાબેન ગણપત છાભૈયા 


ઉપરોક્ત તખતગઢ કંપાની સભા પૂરી થયા પછી વસંતભાઇ ધોળુ તલોદ પાછા ગયા અને હું, નવાનગર કંપા વાળા જેઠાભાઈ 
હળપાણી અને રસીકભાઈ છાભૈયા તેમની કારમાં હિંમતનગર પાછા ફર્યા હતા. તે વખતે સમય હતો લગભગ રાત્રીના 
૧૨.૩૦. તે સમયે પણ ડો.ચીમનભાઈ દેવજીભાઈ છાભૈયા ને ઘરે ડો. અમૃતભાઈ ધોળુંના અધ્યક્ષ સ્થાને સનાતની મેડીકોઝ 
ની એકમીટીંગ ચાલુ હતી ત્યાં પણ ડો. અમૃતભાઈ ના કહેવાથી તે સભાને પણ મે સંબોધી હતી. 


તે રાત્રે મારા ઉતારા ડો.ચિમનભાઈ દેવજી છાભેયા ને ઘરે હતા. ત્યાં આરામ કરીને સવારના ૯.૦૦ કલાકે હું તૈયાર થઈ ગયો 
હતો. ત્યાં ઇડર વાળા ભાઈ શ્રી યશવંતભાઈ ભગત મને તેડવા આવ્યા હતા. અને ત્યાંથી અમે (હું અને યશવંતભાઈ ભગત) 
ઇડર જવા રવાના થયા. ઇડરમાં તેમની સો મિલ ઉપર સનાતની ભાઈ શ્રી ભોગીલાલ નાનજી ધોળુ પહેલેથી જ મારી રાહ જોઈ 
રહ્યા હતા. 


ત્યાંથી અમે લોકો હું, યશવંતભાઈ ભગત અને ભોગીલાલ ભાઈ નાનજી ધોળુ અને ગણપત ભાઈ પ્રેમજી લીંબાણી (તલાટી) 
યશવંત ભાઈ ની કારમાં આગળ તે વિસ્તારના કંપાઓનો પ્રવાસ ચાલુ રાખ્યો હતો. 


સાતમી સભાઃ જામરેલા કંપા સભા વડાલી તાલુકો તા. ૧૩.૧૦.૨૦૨૨ 
આ કંપામાં સતપંથી લોકો બહુમતી માં છે. સનાતની ભાઈઓ ના માત્ર બે જ ઘર છે. સતપંથના ભાઈઓ બહુમતીમાં હોવા 
છતાં તેમના વચ્ચે પણ સનાતની ભાઈઓ ખુમારીથી ત્યાં રહે છે. જામરેલા કંપામાં જીવરાજભાઈ ખીમજીભાઈ સાંખલા ને ઘરે 
જ એકનાનીસભા ગોઠવી હતી. ખેતી વાડી નું કામહોવા છતાં ત્યાંની બહેનોએ પણ હાજરી આપી હતી. 
આ સભામાં નીચે જણાવેલ ગણમાન્ય ભાઈઓ હાજર રહ્યા હતા. 

૧) જીવરામભાઈખીમજી સાંખલા 


ર) ભગવાનદાસ મગનભાઈસાંખલા 
૩) કાંતિભાઈખીમજીભાઈ સાંખલા 
૪) કસ્તુરભાઈખીમજીભાઈસાંખલા 
૫) પ્રવીણભાઈલક્ષ્મણ સાંખલા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૫૦૪ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


૬) ભાવેશભાઈઈશ્વરભાઈ માકાણી 
૭) મગનભાઈ વેલજી ભાઈ સાંખલા 
૮) લક્ષ્મણભાઈ વેલજીભાઈ સાંખલા 
૯) હિતેન્દ્રભાઇ કાંતિભાઈસાંખલા 
૧૦) અશોકજીવરામભાઈસાંખલા 
૧૧) પ્રદીપભાઈ જીવરામભાઇ સાંખલા 
૧ર) હરેશભાઈ ભગવાનદાસ સાંખલા 
૧૩) તુષારભાઈભગવાનદાસ સાંખલા 
૧૪) મિતુલકુમારપ્રવીણ સાંખલા 
૧૫) અજયકુમારપ્રવીણ સાંખલા 


૧૬) પ્રફુલભાઈ કસ્તુરભાઈ સાંખલા 
સામજિક બાબતો ની ચર્ચાઓ થઈ. તેમના કહેવા પ્રમાણે તેઓ ગામના હિસાબે સતપંથીઓ જોડે તેઓ સંબંધો રાખે છે પણ 
તેમની સાથે તેઓ સગપણ સાંતરા કરતા નથી. પીરાણા થી તેમના કાકાઓ આવે છે ત્યારે તેમના ધાર્મિક પ્રસંગોમાં તેઓ જતા 
નથી. ત્યાં ઉપસ્થિત સર્વે ભાઈ બહેનોએ મને વચન આપ્યું હતું કે અઠવાડિયામાં એક દિવસ, એક કલાક ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી 
લક્ષ્મનારાયણ ના નામે ભેગા થશું અને સનાતની સંસ્કતિનો વારસો આવતી પેઢીમાં કાયમરહે તેવા પ્રયલો કરશું. 


ત્યાંથી અમે ચોટાસણ કંપા જવા રવાના થયા હતા. અમારું બપોરનું જમવાનું ચોટાસણ કંપા ના ભાઈ શ્રી અંબાલાલ જેઠાભાઈ 
નાકરાણી ના ઘરે રાખવામાં આવ્યું હતું. જમ્યા પછી તરત જ અંબાલાલ ભાઈના ઘરે જ સભા રાખવામાં આવી હતી 


આઠમી સભાઃ ચોટાસણ કંપા તા. ૧૩.૧૦.૨૦૨૨ 
આ સભામાં નીચે જણાવેલ ભાઈઓની ઉપસ્થીતી હતી. 
અંબાલાલ જેઠાભાઈ નાકરાણી 


તે 
“ક 


૨) શંકરલાલમગનભાઈ રામાણી 

૩) નવનીતભાઈ રતનશીભાઈચોપડા 
૪) જશુભાઈજેઠાભાઈ રામાણી 

૫) બાબુલાલજેઠાભાઈ નાકરાણી 

૬) તુલસીદાસ રવજીભાઈ રામાણી 
૭) જગદીશભાઈ જેઠાભાઈ નાકરાણી 
૮) ઘનશ્યામભાઈ જેઠાભાઈ રામાણી 
૯) મઅમૃતભાઈસવગણભાઈ વેલાણી 
૧૦) પ્રભુદાસ રતનશીભાઈ ચોપડા 
૧૧) પીયુશકુમાર શામળદાસ રામાણી 
૧૨) રશ્મીકાંતરામજીભાઈ રામાણી 


૧૩) મહેન્દ્રનરસીભાઈ રામાણી 
ચોટાસણ કંપામાં રહેતા રામાણી નુખ ધરાવતા બધા ભાઈઓ કચ્છ ના કોટડા જડોદર ગામે થી આવ્યા છે જ્યારે નાકરાણી બધા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૫૦૭ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


કચ્છમાં સાયરા ના છે અને ચોપડા નુખ ધરાવતા બધા ભાઈઓ કચ્છમાં જીયાપર ગામના છે. 

નવમી સભાઃચામું કંપા તા. ૧૩.૧૦.૨૦૨૨ રાત્રે ૯.૦૦ વાગે 

ચોટાસણ કંપાથી અમે ભોગીલાલ નાનજીભાઈ ધોળુના ગામે સવાસલા કંપા તેમના ઘરે ગયા હતા. ત્યાંથી ચામું કંપા પહોંચ્યા 
હતા. રસ્તામાં ઇડર-અંબાજી રોડ ઉપર પાંચ [વિભાગ મળીને સમાજ માટે એક જમીન લીધેલ છે જે સાડા ત્રણ એકર છે અને 
બહુજ મોકા ઉપર છે. પાંચ વિભાગ એટલે વડાલી, વિજયનગર, ખેડબ્રહ્મા, તારંગા અને ઇડર વિભાગના સનાતની ભાઈઓ . 
આ જમીન તેઓએ કોઈનાએ ફંડ ફાળા વગર સ્વપાર્જન ફંડ માંથી લીધેલ છે. આ પાંચે વિભાગ માં કુલ્લ ૪૨૫ ચુલ્લા છે. 
ખેડબ્રહ્મા ખાતે આ સનાતની ભાઈઓએ એક ર૦૦ ફીટ »/ ૨૫૦ ફિટ ની જગ્યા ઉપર એક હોલ બનાવ્યો છે. ત્યાંથી ફરતા 
ફરતા અમે ચામું કંપે પહોંચ્યા. ચામું કંપામાં ભોગીલાલ ભાઈના બનેવી બાબુ ભાઈના ઘરે અમારું જમવાનું રાખ્યું હતું અને 
જમ્યા પછી તે ગામમાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરના આંગણામાં સભા રાખવામાં આવી હતી. આ સભા ડો. મોહનભાઈ 
નાનજીભાઈ સુરાણી ના અધ્યક્ષ સ્થાને રાખવામાં આવી હતી. ત્યાં વિવિધ કંપાઓ થી પધારેલ લગભગ ૭૫ ભાઈ-બહેનો ની 
હાજરી હતી. 


તે સભામાં ધોળીવાવ કંપાથી આવેલ ભાઈઓની નોંધઃ 
૧) ગોપાલભાઈદેવજીભાઈ સામાણી, મૂળ વિથોણ 
) હરિભાઈદેવજીભાઈ સામાણી, વિથોણ 
૩) પ્રેમજીભાઈ દેવજીભાઈ સામાણી, વિથોણ 
) રામજીભાઈદેવશીભાઈ કેસરાણી, નખત્રાણા 


ડુંગરી કંપા થીસભામાં ઉપસ્થિત રહેલ ભાઈઓની નોંધઃ 


૧) પ્રભુદાસનાનજીભાઈપોકાર, મૂળ ગામ ધાવડા 
ર) કૌશીકભાઈપ્રભુદાસ પોકાર, ધાવડા 
૩) છગનભાઈમનજીભાઈપોકાર, ધાવડા 
૪) પ્રેમજીભાઈપેથાભાઈ વેલાણી, નાના અંગિયા 
૫) જયંતીભાઈનારાણભાઈ વેલાણી, નાના અંગિયા 
૬) વિરજીભાઈ ભાણજીભાઈ મેઘાણી, નાના અંગિયા 
૭) મણીલાલ ભાણજીભાઈ મેઘાણી, નાના અંગિયા 
૮) કાંતિભાઈપેથાભાઈ વેલાણી, નાના અંગિયા 

) 


હંસરાજ ભાઈ નાનજીભાઈ પોકાર, ધાવડા 


ડે 


) ભોગીલાલનારણભાઈપોકાર, ધાવડા 

) હરિભાઈદેવશીભાઈપોકાર, ધાવડા 
) મિતેશભાઈગોપાલભાઈ મેઘાણી, નાના અંગિયા 

૧૩) અશોકભાઈ રતનશીભાઈ લીંબાણી, નાના અંગિયા 
) વિઠ્ઠલભાઈ રતનશીભાઈ લીંબાણી, નાના અંગિયા 
) સુરેશભાઈઅમરત ભાઈ લીંબાણી, નાના અંગિયા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૫૦૮ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


ચામું કંપા અને અન્ય કંપા થી આવેલ ભાઈઓની નોંધઃ 
૧) ડો. શ્રીમોહનભાઈ નાનજીભાઈ સુરાણી શાહુપુરા કંપા મૂળ કલ્યાણપર 


ર) ગણપતભાઈપ્રેમજીભાઈ લીંબાણી ઇડર ચકાર કોટડા 
૩) અરવિંદકુમારપ્રેમજીભાઈ લીંબાણી ઇડર ચકાર કોટડા 
૪) ખઅંબાલાલગોવિંદભાઈપટેલ ઇડર 

૫) બાબુલાલ નારણભાઈશામું કંપા 

૬) પ્રેમજીભાઈબચુભાઈ, કુબા ધરોલ કંપા 

9) કાંતિભાઈડાહ્યાભાઈ, કુબા ધરોલ કંપા 

૮) પ્રેમજીભાઈ દેવજીભાઈ , ધોળી વાવ કંપા 

૯) નરસીભાઈ કરસનભાઈ ડઠાકારાણી, ચામું કંપા 

૧૦) જીજ્ઞેશબાબુલાલ ઠાકરાણી,ચામું કંપા 

૧૧) હસમુખભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ રામાણી 

૧ર) ખેતાભાઈમુળજીભાઈ, ચામું કંપા 

૧૩) તુલશીભાઈપ્રેમજીભાઈ, દેરોલ કંપા 

૧૪) ચીમનભાઈવાલજીભાઈ, દેરોલ કંપા 


૧૫) નરેશભાઈ મગનભાઈ, દેરોલ કંપા 
) પ્રવિણકુમારવશરામભાઈ, દેરોલ કંપા 
) દિનેશભાઈમાધવભાઈ, દેરોલ કંપા 
૧૮) રમેશભાઈમાવજીભાઈપટેલ, દેરોલ કંપા 
) ગોરધનભાઈધનજીભાઈ, દેરોલ કંપા 
ચામું કંપા ની સભા પૂર્ણ કરીને અમે લોકો ઇડર પાછા ફર્યા હતા. મારું રાત્રી રોકાણ ઇડર વાળા યશવંત ભાઈ ભગત ને ઘરે હતું. 
ઇડરથી કુબા ધરોલ કંપા તરફ પ્રયાણ 


તા. ૧૪.૧૦.૨૦૨૨ ના સવારના પરવારીને નાસ્તો પાણી કરી અમે લોકો ઇડરથી કુબા ધરોલ કંપા જવા રવાના થયા હતા. 
અમારી સાથે કારમાં ભોગીલાલભાઈ, ગણપતભાઈ અને યશવંતભાઈ હતા. આ વિસ્તાર નયન રમ્ય વિસ્તાર જાણે કેરાલા માં 
ફરતા હોઈએ એવું લાગ્યું. થોડો પહાડી વિસ્તાર અને લીલોછમપ્રદેશ લાગ્યો. અરવલ્લી ના ડુંગરો એની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ 
કરી રહ્યા હતા. 


દસમી સભાઃ કુબા ધરોલ કંપા તા, ૧૪.૧૦.૨૦૨ ર સવારના ૯.૩૦વ૧ાગે. 
આ વિસ્તારના ભાઈઓ પહેલેથી અમારી રાહ જોઇને બેઠા હતા. આ કંપામાં જે સનાતની ભાઈઓ છે તે કચ્છના લોડવા અને 
ભડલી ગામે થી આવેલા છે. ખેતી પેદાસ બહુ જ સારી થાય છે. આ સભામાં નીચે જણાવેલ ભાઈઓ ની ઉપસ્થિતિ નોંધનીય 
હતી. આ કંપામાં પણ સતપંથ ના ભાઈઓ ના ઘરો લગભગ અડધો અડધ છે. અહી નું મંદિર પણ ખાના માં જ બનાવેલું છે. 
હાલ ખાના વાળા ભાઈઓએ પોતાનું નોખું નિસ્કલંકી નું મંદિર બનાવેલું છે. સનાતની ભાઈઓનું મનોબળ ઊંચું અને મજબુત 
રહેતેવા વિચારોની આપ લે થઇ હતી. આ સભામાં નીચે જણાવેલ ભાઈઓએ હાજરી આપી હતી. 

૧) અનીલ કુમારમણીલાલપોકાર, લોડવા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૫૦૯ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


ર) મનોજકુમારઈશ્વરભાઈપોકાર, લોડવા 
૩) કિરીટકુમારકાંતિભાઈપોકાર, લોડવા 
૪) મિતેશકુમારઆરપોકાર, લોડવા 

૫) દિનેશકુમારશવજીભાઈ ઠાકરાણી, ભડલી 
૬) રસિકકુમારજયંતીલાલ ઠાકરાણી, ભડલી 
૭) રમણભાઈડાહ્યાભાઈપોકાર, લોડવા 

૮) કેશવલાલલાધાભાઇ પોકાર, લોડવા 

૯) પરસોતમડાહ્યાભાઈપોકાર, લોડવા 
૧૦) મણીલાલ રવજીભાઈપટેલ, લોડવા 
૧૧) પ્રેમજીભાઈલખુભાઈપોકાર, લોડવા 
૧૨) કાંતિભાઈડાહ્યાભાઈ પટેલ, લોડવા 

૧૩) નરસીભાઈ વિશ્રામભાઈ પટેલ 


૧૪) ઈશ્ચરભાઈડાહ્યાભાઈપટેલ 
આ સભા પૂરી થયા પછી અમે ભગવાનપુરા કંપા જવા નીકળ્યા હતા. ભગવાન પુરા કંપા ની નજીકમાં જ અરવલ્લી અભારણ્ય 
જે પ્રવાસીઓ માટે નું એક જાણીતું સ્થળ છે જ્યાં શિવજીનું એક પ્રાચીન મંદિર પણ આવેલું છે જેના ઉપર પુરાતન વિભાગનો 
કંટ્રોલ છે. 


આગિયારમી સભાઃ ભગવાનપુરા કંપા તા. ઈડરઃ તા.૧૪.૧૦.૨૦૨૨ 
નીચે જણાવેલ મુખ્ય ભાઈઓની હાજરી આ સભામાં હતી. 
૧) નીરવકુમારઅરવિંદભાઈ રામાણી 

) રાઘવકુમારઅરવિંદભાઈ રામાણી 

) વિનોદભાઈપરસોત્તમભાઈ રામાણી 

) અરવિંદભાઈઅરજણભાઈ રામાણી 
૫) તનટવરભાઈકાંતિભાઈ રામાણી 

) નરસીભાઈપોકાર, ધરોલ કંપા 

) મોઢહનભાઈપોકાર, ધરોલકંપા 


બારમી સભાઃ ઇડર શહેર તા. ૧૪.૧૦.૨૦૨૨ 
ઇડર શહેરના નીચે જણાવેલ ભાઈઓ હાજર રહ્યા હતા. 
૧) દિનેશભાઈ વસંતભાઈપટેલ ભગત, વિથોણ 

) યશવંતભાઈવસતાભાઈ ભગત, વિથોણ 
) ગણપતભાઈપ્રેમજીભાઈ લીંબાણી, ચકાર કોટડા 
૪) અરવિંદભાઈપ્રેમજીભાઈ લીંબાણી, ચકાર કોટડા 
) ક્રાંતિભાઈખીમજીભાઈ પટેલ, દેવપર 

) શામજીભાઈરામજીભાઈપટેલ, નખત્રાણા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૫૧૦ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


ય 


) વિશાલબીપીનભાઈરામાણી, જડોદર કોટડા 
) બાબુભાઈજયંતીભાઈ ભગત, વિથોણ 
) ગોરધનભાઈમણીભાઈસેંઘાણી 

૧૦) રસિકભાઈ કેશવલાલ માવાણી 

૧૧) હસમુખભાઈવાલજીભાઈ રામાણી, નખત્રાણા 
તેરમી સભાઃ દેરોલ કંપા તાલુકા ખેડબ્રહ્મા તા. ૧૪.૧૦.૨૦૨ ર સમયબપોરના ૧.૦૦વાગે 
આ ગામ સંપૂર્ણ સનાતની ગામ છે અને પૂજય પાંડુરંગ દાદાના વિચારોથી પ્રભાવિત થયેલું ગામ છે અમારું બપોરનું જમવાનું 
સનાતની ભાઈ શ્રી પ્રવિણભાઈ વિશ્રામભાઈ પોકારના ઘરે હતું. આ ગામની સભા બપોરના જમી લીધા પછી ૧.૦૦ વાગે 
રાખવામાં આવી હોવા છતાં ભાઈઓ અને બહેનો ની પૂરે પૂરી હાજરી હતી. આ ગામમાં પૂજ્ય પાંડુરંગ દાદા પ્રેરિત 
અમૃતાલયમ પણ મોજુદ છે. આગામી તા. ૧૮.૧૦.૨૦૨૨ ના પૂજ્ય દાદા નો જન્મદિવસ હોવાથી મનુષ્ય ગૌરવ દિવસની 
ઉજવણી નિમિત્તે કેટલાયે દંપતીઓ ભક્તિ ફેરીમાં ગયા હતા. આ ગામની સભા શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના મંદિરમાં 
રાખવામાં આવી હતી. હાલમાં જ આ ગામે નવું મંદિર બનાવ્યું છે. સ્વાધ્યાયી ભાઈ શ્રી પ્રવિણભાઈના કહેવા પ્રમાણે જો 
આપણને આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ને સારી રીતે સમજવા હશે તો સ્વાધ્યાયના વિચારો અપનાવવા પડશે. 
સ્વાધ્યાય ના વિચારો એટલે ગીતાના વિચારો અને સ્વ નું અધ્યયન કરવા માટેના વિચારો. આપણે સનાતની ભાઈઓએ પૂજય 
પાંડુરંગ દાદાના સ્વાધ્યાયના વિચારોથી સુગ રાખવાની બિલકુલ જરૂર નથી એવું પૂજ્ય દાદાના વિચારોને પચાવેલા ભાઈ શ્રી 
પ્રવિણભાઈ પોકારે મને કહ્યું હતું. વિશ્વ હિંદુ પરિષદ ના રાષ્ટ્રીય લેવલના કાર્યકર ભાઈ શ્રી ધર્મેશભાઈ ભાવાણી પણ આ 
કંપાના છે એવું મને કહેવામાં આવ્યું હતું. ખેતીવાડી ના કામની સીઝન હોવા છતાં આ ગામના ભાઈ બહેનો બપોરના સમયમાં 
સભામાં ઉપસ્થિત હતાં તે નોંધનીય હતું. 
દેરોલ કંપાની સભામાં નીચે જણાવેલ ભાઈઓ અને બહેનો ની હાજરી હતી. 


(૨ €૧ 


૧) ચીમનભાઈવાલજીભાઈ છાભૈયા ૧૭) જયાબેન ગોરધનભાઈ છાભૈયા 
ર) તુલસીભાઈપ્રેમજીભાઈ છાભૈયા ૧૮) શાંતાબેનધનજીભાઈ છાભૈયા 
૩) પ્રવિણભાઈવિશ્રામભાઈપોકાર ૧૯) પાયલબેનએમ. લીંબાણી 

૪) નરેશભાઈમગનભાઈ ભાવાણી ૨૦) વિકીતાબેન એસ. લીંબાણી 
૫) રમેશભાઈમાવજીભાઈ ભાવાણી ૨૧) ઉર્વશીબેન એન. ભાવાણી 

૬) રમેશભાઈદેવશીભાઈ ભાવાણી ૨ર) ભક્તિબેનએમ. છાભૈયા 

૪) ભોગીલાલપ્રેમજીભાઈ લીંબાણી ર૩) દિપીકાબેનડી. ભાવાણી 

૮) અરવિંદભાઈમણીલાલ છાભૈયા ૨૪) જયાબેન આર. ભાવાણી 

૯) ભવાનભાઈપી લીંબાણી ર૫) જ્યોતીબેન એસ. ભાવાણી 
૧૦) પ્રેમજીભાઈ રવજીભાઈ લીંબાણી ર૬) ભગવતીબેન એન. ભાવાણી 
૧૧) ફાલ્ગુનીબેન પ્રવિણભાઈ પોકાર ૨૭) વષબિનએમ. ભાવાણી 

૧૨) તુપ્તીબેનદીપકભાઈ લીંબાણી ૨૮) હષબેનએન. ભાવાણી 

૧૩) મીનાબેન રાજેન્દ્રભાઈ ભાવાણી ૨૯) સંગીતાબેન એસ. ભોજાણી 
૧૪) સરસ્વતીબેન પ્રકાશભાઈ ભોજાણી ૩૦) નેહાબેન કે. ભોજાણી 

૧૫) ચંદ્રિકાબેનચંદુભાઈ ભાવાણી ૩૧) પ્રેમીલાબેન એમ. ભાવાણી 
૧૬) સવિતાબેન અબાલાલ ભોજાણી ૩૨) કૈલાશબેનડી. ભોજાણી 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૫૧૧ 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


૩૩) સરસ્વતીબેન વી. લીંબાણી ૪૧) મશજુલાબેન ટી. લીંબાણી 

૩૪) કોકીલાબેન વી. પોકાર ૪૨) વષબિનએચ. છાભૈયા 

૩૫) અરણાબેનબી. લીંબાણી ૪૩) પાર્વતીબેન કે. ભાવાણી 

૩૬) ભાવનાબેનસી. છાભૈયા ૪૪) કોમલબેનએચ. લીંબાણી 
૩૭) કમળાબેનબી. લીંબાણી ૪૫) વિનોદભાઈબાબુભાઈ લીંબાણી 
૩૮) જયશ્રીબેન આર. છાભૈયા ૪૬) મુકેશભાઈડાહ્યાભાઈ ભાવાણી 
૩૯) ઉર્મિલાબેન એ. છાભૈયા ૪૭) અસણાબેન ભીમજીભાઈપોકાર 


૪૦) વૈશાલીબેન એચ. છાભૈયા 


દેરોલ કંપાની સભા પૂર્ણ થયા પછી અમે લોકો તરત જ નજીકમાં આવેલ સિગ્નલ કંપાના નીચે જણાવેલ ભાઈઓ ને મળવા 
ગયા હતા. 


૧) મણીભાઈમેઘજીભાઈ સેંઘાણી 
ર) ખુશાલભાઈમેઘજીભાઈ સેંઘાણી 
૩) નીરજકુમારખુશાલભાઈ સેંઘાણી 
૪) ઈકશ્ચરભાઈહરિભાઈ સેંઘાણી 


આ ગામમાં પણ વધારે પડતા સતપંથ ને માનતા ભાઈઓ છે. આ ગામની મુલાકાત લીધા પછી અમે ખેડબ્રહ્મા ગયા ત્યાં 
સનાતની વડીલ શ્રી વાલજીભાઈ ગોવિંદ સેઠિયા ને મળવા ગયા હતા જેઓ આપણા લોક લાડીલા વડા પ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદી ની સાથે ગરોબો ધરાવતા ભાજપ પક્ષના માજી જીલ્લા પ્રમુખ રહી ચુકેલા રાજકારણી છે. તેમની પાસેથી પીરાણા 
સતપંથની અને આપણા આધ સુધારક શ્રી નારાયણજી રામજી લીંબાણીની વાતો સાંભળી. જ્ઞાતિ સુધારક સંત શ્રી 
ઓધવરામજી મહારાજ વિષે પણ તેમણે જૂની વાતો કરી. વાલદાસજી મહારાજ આ વડીલ શ્રી ના ગુરુ હતા એવું જણાવ્યું. આ 
વડીલનો જન્મ કરાચીમાં થયો હતો. તે વખતે કરાચીમાં તેમની જાહોજલાલી હતી. ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા વખતે બધું 
ત્યાં છોડીને અહી આવી ગયા. તેઓ એ કહ્યું કેમારા નાના બાપા નો સાથ હતો. મારા નાના બાપા પણ સતપંથી ખાનાઈ હતા. 
અમે સનાતની થયા તે વખતે અમારા ગામમાં લગભગ બધાય સનાતની થઈ ગયા હતા. તેમના કહેવા પ્રમાણે તેમના 
ગામચકાર કોટડામાં વી.સં. ૨૦૦૨ માં મંદિર થઇ ગયું હતું . એટલે અમોને વધારે તકલીફ પડી નહિ. અમારું ગામ ચકાર 
કોટડા પૂરું સનાતની બની ગયું હતું. ખેડબ્રહ્મામાં હજી પણ સતપંથનું જોર ગણું છે. શુરુઆતમાં આ સતપંથના ભાઈઓનું 
ખેડબ્રહ્મામાં જોર એટલે અમે સનાતનીઓ હોવા છતાં અમારી પાસેથી દસોંદ વીસોંદ આપવા માટે બળજબરી કરતા ત્યારે 
અમારા બાપુજી સનાતની વિચારો થી મક્કમ હતા એટલે એમણે કહ્યું કે દસોંદ વીસોંદ આપશું પણ તે ખેડબ્રહ્મામાં જ વાપરો તો 
આપીએ, પીરાણે મોકલશો તો નહીં આપીએ. 


આ વડીલ શ્રીનો મોટો દીકરો હાલ તાજેતરમાંજ અવશાન પામ્યા હતા તેનું દુઃખ તેમને હતું. આ વડીલ ૮૫ વરસના થયા છે 
અને પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરે છે કે જ્યારે મને તું લેવા આવજે ત્યારે હેમખેમ લઈ જજે ખાટલે અસહાય થઈને પડ્યો રહું તેમ મને 
ન લઈ જતો. આ વડીલ એક અનુભવી રાજકારણી ભાજપ પક્ષના કાર્યકર રહી ચુકેલા માણસ છે. શુદ્ધ સનાતની વડીલને 
આપણે પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરીએ કે તેમને દીઘયુ અને નીરોગી જીવન આપે. 

હું કંપા ના સર્વે ભાઈઓનો આભારી છું કે જેઓએ મને આ કંપા વિસ્તારનો પ્રવાસ કરાવ્યો. આ વિસ્તારના દરેક સનાતની 
ભાઈઓ મળ્યા તે ઘણા બધા ભાવ થી અને ઉત્સાહથી મને મળ્યા. તે લોકોને સનાતની વિચારોની ભૂખ છે. માટે અવાર નવાર 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


સંપર્ક યાત્રાઓ કરી સનાતની સંસ્કૃતિ માટે આપણને સમય કાઢવો પડશે તો જ આપણે આપણી સનાતની સંસ્કૃતિ જ્ઞાતિમાં 
ટકાવી શકીશું. 


આ હતો મારો ગુજરાત કંપા વિસ્તારનો સનાતન ધર્મ જાગરણ નો પ્રવાસ. ત્યાર પછી ત્યાંથી અમે ઇડર પાછા ફર્યા હતા અને 
ઇડરથી મને યશવંત ભાઈના મોટા ભાઈ દિનેશભાઈ અમદાવાદ મારી બહેન પાસે મને મુકવા આવ્યા હતા. તેઓ મને સોલા 
સ્થિત મારા બનેવી શ્રી રવજીભાઈ પ્રેમજી રવાણીની દુકાને મુકીને ઇડર પાછા ફર્યા હતા. બીજા દિવસે તા. ૧૫.૧૦.૨૦૨૨ 
ના બપોરે અમદાવાદથી કચ્છ જવા રવાનો થઈને રાત્રે માનકુવા પહોંચી ગયો હતો. બીજા દિવસે તા. ૧૯.૧૦.૨૦૨૨ ના 
કેન્દ્રીયસમાજની સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવના આયોજન માટે નખત્રાણા ખાતે સભા હતી તેમાં હાજરી આપી હતી. 


ગુજરાતના કંપા વિસ્તારમાં થએલ સભાઓમાં મારા પવચનોનો ટુંકમાં ભાવાર્થઃ 
૧) જે સમાજ અને જ્ઞાતિ તેનો ઈતિહાસ વાગોળતી નથી તે ઈતિહાસ રચી શકતી નથી. માટે જ્ઞાતિના દરેક ભાઈ બહેને જ્ઞાતિનો 
અને આપણી કેન્દ્રીય સમાજના ઇતિહાસનું અવલોકન કરવું અત્યંત જરૂરી છે. તેમાં ખાસ કરીને સમાજના અગ્રણીઓએ અને 
ટ્રસ્ટી હોદ્દેદારોએ તો ઈતિહાસનું અવલોકન ફરજીયાત પણે કરવું અત્યંત જરૂરી છે. 


૨) આપણે સૌ ઊંઝા અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારમાં રહેતા હતા, તો પછી ૫૦૦ વરસ પહેલાં તે વિસ્તાર મૂકીને કચ્છ જેવા 
સૂકા પ્રદેશમાં હિજરત કરવાની ફરજ આપણને શામાટે પાડવામાં આવી? તો તેનો એક માત્ર જવાબ મળશે કે બાવા 
ઇમામશાહનો સતપંથ ધર્મપાળીને સ્થાનિક ભાઈઓ તરફથી વિટંબણા પડવા લાગી એટલે આપણા પૂર્વજોને કચ્છ તરફ પરાણે 
હિજરત કરવી પડી હતી. 


૩) તેવી જ રીતે આપણા પૂર્વજો ને કચ્છમાં થી કંપા તરફ હિજરત કરવાની જરૂરત કેમપડી તો તેનું કારણ છે આર્થિક પ્રગતિ 
માટે. બાવા ઇમામશાહની ચુંગલ માં સપડાઈને આપણા પૂર્વજો ન કેવળ દારુણ ગરીબીમાં ફસાયા હતા પણ તેઓ એટલા જ 
અશિક્ષિત પણ રહ્યા હતા. સાચું કહું તો આપણા પૂર્વજોને પરાણે અશિક્ષિત રાખવામાં આવ્યા હતા. કચ્છમાં તેમની હાલત 
બહુજ ગંભીર અને દયાજનક હતી. 


૪) પીર સૈયદ ઇમામશાહ વાળા સતપંથને માની ને આપણી જ્ઞાતિની ઓળખ એક મુમના મુસલમાન તરીકે ની થતી હતી 
તેનાથી આપ સૌ વાકેફ છો. આવી મુમના મુસલમાન તરીકે થતી ઓળખને કારણે જ તો આપણા સુધારક વડીલોએ સતપંથ 
અને સતપંથ સમાજ સાથે છેડો ફાડ્યો હતો . 


૫) જ્ઞાતિ ઉધ્ધારક ગુરૂ શ્રી ઓધવરામજી મહારાજના જ્ઞાતિ ઉપર અનંત ઉપકારો હોવા છતાં જતે દહાડે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ 
વાંઢાય ના હરિહર સંપ્રદાયને (ગુરૂગાદીને) ભૂલી ગઈ તેથી આપણી બે-ત્રણ પેઢીને સનાતની સંસ્કૃતિનો વારસો ન મળી 
શક્યો. પોતે સનાતની હોવા છતાં સતપંથીઓને ભેગા રાખીને તે વખતના આપણી સમાજના મોવડીઓ સતત ભિતિમાં 
જીવ્યા. પોતાના સનાતન હિન્દુ ધર્મ નો પ્રચાર પ્રસાર ન કરી શક્યા. જ્યારે બીજી બાજુ સતપંથના ભાઈઓ રહ્યા આપણી સાથે 
આપણી સમાજમાં પણ તેને પ્રચાર પ્રસાર કર્યો પીરાણા સતપંથનો. 


૬) આપણે અને આપણા પૂર્વજો હમેશાં ડરીને જીવ્યા. કારણ કે બાવા ઇમામશાહ નું સૂત્ર હતું “ડરે તે તરે”' તે એમના લોહીમાં 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


વણાઈ ગયું હતું. તેઓ પોલીસ થી ગભરાતા હતા કારણકે તેઓ અશિક્ષિત હતા, નિર્ધન હતા. 

૭) આપણી મા, બહેન દીકરીઓની હાલાત તો એટલી બદતર હતી, કે તેઓને ખેતીવાડીમાં કાળી મજૂરી કરવા અને બાળ 
ઉછેર કરવા શિવાય કોઈ જ સમય જ ન મળતો. આઠ પંદર દિવસ સુધી સ્નાન પણ કરવા ન મળતું. માથામાં લીખું અને ટોલા 
પડતા. ફુરસદના સમયમાં તેમનામાં ટોલા વીણવાનું કાર્ય થતું. વાઘરી અને હરિજન ની મહિલાઓ જયારે જગડતી ત્યારે એક 
બીજાને શ્રાપ આપતી કે જા તારો આવતો જન્મારો કણબીની મહિલા તરીકે થાય. જુઓ તો ખરા વાઘરી અને હરિજનની 
મહિલાઓની સ્થિતિ આપણી બહેન દીકરીઓ કરતાં અનેક ગણી સારી હશે એવું એમના કથન ઉપરથી પ્રસ્‍થાપિત થાય છે. 
આવી પરિસ્થિતિમાં આપણા પૂર્વજો જીવતા હતા. 


૮) કેન્દ્રીય સમાજના સ્થાપક વડીલોએ સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજના માર્ગદર્શન હેઠળ પીરાણા સતપંથ થી નોખા થઈને 
કેન્દ્રીય સમાજની સ્થાપના કરી અને ગામે ગામકચ્છ અને કંપા ના ગામડાઓમાં સનાતન સમાજની સ્થાપના કરી. અને ઇષ્ટદેવ 
ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરો (શ્રધ્ધાના કેન્દ્રો) બનાવ્યા. પણ કચ્છ કંપા બહાર કમાવા અર્થે આપણા સનાતની 
ભાઈઓ ભારતભરમાં ગયા ત્યાં સમાજોની સ્થાપના કરી, ભવનો નું નિમણિ કર્યું પણ શ્રઘ્‌ધા ના કેન્દ્રો ઉભા ન કરી શક્યા. તેનું 
મુખ્ય કારણ એ હતું સતપંથના ભાઈઓ કે જેઓને સમાજમાં તેમણે ભેગા રાખ્યા. તેમને એ દહેશત થઇ કે જો આપણે ત્યાં 
મંદિરનું નિમણિ કરશું તો સતપંથના ભાઈઓને ખરાબ લાગશે. બીજા શબ્દો માં કહીએ તો કચ્છ કંપા બહારની સમાજોમાં 
સતપંથી ભાઈઓને સાથે રાખીને સામજિક અને ધાર્મિક ક્ષેત્રે ગણું મોટું નુકશાન વેઠી લીધું આપણા સનાતની વડીલોએ. 
સ્વામિનારાયણ અથવા તો જેન સમાજોનું જો આપણે અવલોકન કરશું તો જાણવા મળશે કે તેઓ સમાજ વાડી અથવા તો 
મહાજન વાડી ના નિર્માણ પહેલાં શ્રધ્ધા ના કેન્દ્રોનું (મંદિરોનું) નિર્માણ કરે છે . જેથી પેઢી દર પેઢી તેઓ ધાર્મિક વિચારોને ભાવિ 
પેઢીમાં સ્થાનાંતરિત કરી શકે. આવું આપણી વચ્ચે ની બે-ત્રણ પેઢીઓએ ન કર્યું તેનો રંજ છે. 


૯) તો હવે પછી આપણને ધાર્મિક બાબતે શું કરવાનું છે? કેન્દ્રીય સમાજ નિર્મિત સનાતન ધર્મ જાગરણ સમિતિ આનો ગંભીરતા 
થી વિચાર કરી રહી છે. સનાતની સંસ્કૃતિ નો વારસો કાયમ જળવાઈ રહે તે માટે આપણને કંઈક વિચારવું તો પડશે જ. 


૧૦) આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતની જ્ઞાતિમાં ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ અને કુળદેવી શ્રી ઉમિયા 
માતાજી ઉપર શ્રધ્ધા દ્રઢ થાય, ઘેર ઘેર ગીતાના વિચારો ગુંજતા થાય તે માટે આપણે શું કરવું જોઈએ એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં 
મોતિસેરી કંપાના એક વૃદ્ધ વડીલ શ્રી બેહચર બાપાએ બહુજ સરસ સૂચન કર્યું કે તે માટે આપણને ઘસારો કરવો જોઈએ. 
પહેલાંના વખત માં પાણી ભરવા બહેનો કૂવા ઉપર જતી ત્યાં પથ્થર અને રાંઢવા નો સંઘર્ષ થતો. પથ્થર મજબૂત હોવા છતાં 
રાંઢવાના ઘસારાથી ઘસાઈ જતો જોવા મળે છે. તેવી જ રીતે સતત ઘસારાથી આપણે આપણો સનાતન સંસ્કુતિનો વારસો 
આવતીપેઢી ને દઈજવા માટે આપણને ઘસાવું પડશે. 


૧૧) મુસલમાન દર અઠવાડિયે શુક્રવારના દિવસે સો કામ મૂકીને નમાજ પઢવા અચૂક જાય છે. તે તેની ધર્મ પ્રત્યે ની નિષ્ઠા છે . 
તેવી જ રીતે દર રવિવારના ખ્રિસ્તી લોકો દસ કામ મૂકીને ચર્ચપર અવશ્ય જાય છે અને બાવા ઇમામશાહ વાળા ખાનાઈઓ દર 
ગુરુવારના મધરાત પૂજા માં અચૂક જાય છે તે તેની તેના ધર્મ પ્રત્યેની નિષ્ઠા દર્શાવે છે. તો આપણને પણ આઠવાડિયા માં એક 
કલાક મુકરર કરેલા દિવસે, મુકરર કરેલા સમયે બાળકો ને સાથે રાખીને આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ના નામે 
ભેગા થઈએ તો તે આપણી આપણા ધર્મ પ્રત્યે ની નિષ્ઠામાં વધારો અવશ્ય કરશે. અઠવાડિયાના ૧૬૮ કલાકમાંથી (૨૭)»( ર૪) 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


૪ પાટીદાર સૌરભ મેગેઝીન માટે તૈયાર કરેલા અમુક લેખો 


શું આપણે આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષમીનારાયણ ઉપર શ્રદ્ધા વધુ દ્રઢ થાય તે માટે એક કલાક (ફક્ત એક કલાક) ન કાઢી 
શકીએ? 


૧૨) તે માટે આપણને કોઈ મોટું કાર્ય કરવાનું નથી. ભારત ભરની આપણી સમાજોમાં જ્યાં ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ના 
મંદિરો છે ત્યાં દ્રઢતા થી એક કલાક માટે આપણે આપણા બાળકો સાથે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દિવસ તરીકે ઉજવવાની જરૂરત છે. 
જે સમાજોમાં મંદિરો નિર્માણ નથી થયા ત્યાં નાના પાયે પણ મંદિર (નિમણિ થાય અને ત્યાં પણ અઠવાડિયામાં એક કલાક માટે 
ભેગા થવું અનિવાર્ય (ફરજિયાત) કરીએ. જ્યાં મંદિરો નથી ત્યાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન ની અને માતાજી ઉમિયા ની 
છબી રાખીને એક કલાક માટે ભેગા થઈએ જેથી આપણે સનાતની સંસ્કૃતિનો વારસો આવતી પેઢીને આપી જઈ શકીએ. આ 
કાર્યઅશક્ય નથી. માત્ર જરૂરત છે નિષ્ઠા અને શ્રધ્ધા થી સાતત્યતા લાવવાની 

૧૩) આ તો ફક્ત આપણી જ્ઞાતિની વાત થઈ પણ આ કામ ભારતભર ના હિન્દુ લોકોએ પણ કરવાની જરૂરત છે. જેથી 
સનાતની સંસ્કુતિને આપણે જાળવી શકીશું. 

૧૪) આ વાતને લઈને હું કંપા વિસ્તારમાં સનાતન ધર્મ જાગરણ સમિતિના વડા તરીકે એક જવાબદારી લઈને આવ્યો છું. મને 
ખુશી છે કે અહીના (કંપા વિસ્તારના) સનાતની ભાઈઓએ મને વચન આપ્યું છે કેતેઓ અઠવાડિયા માં એક કલાક માટે મુકરર 
કરેલા દિવસે અને મુકરર કરેલા સમયે બાળકો સાથે ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવનો દિવસ અચૂક ઉજવશે. 


૧૫) આપણને આવતી પેઢીમાં ખમીર, તેજસ્વીતા અને નીડરતા પેદા કરવાની છે તે માટે કોઈ પણ ધર્મસભા થશે ત્યારે જે કોઈ 
સંત વક્તા હશે તેને નીડરતાથી કહેવાનું છે કે તમે એવી વાતો કરો જેથી અમારા બાળકોમાં વીરતાના ગુણો આવે. અનેક 
પેઢીઓ નબળાઈથી અને ડરપોક થઇને જીવ્યા, હવે અમારે નીડરતાથી જીવવું છે ખુમારીથી જીવવું છે. મહાત્મા ગાંધીની 
ડરપોક સંસ્કૃતિ અમારે નથી જોઇતી. અમારે હવે શિવાજી મહારાજ અને મહારાણા પ્રતાપના નકશે કદમ ચાલવું છે. વીરતાના 
ગુણો અમારામાં લઈ આવવાના છે. ખુમારીથી અમોને જીવવું છે. 

ર્યા ઘરમ વ મૂન નદીં હે વીરતા ઘરમ વા મૂન હે સ્વામી 

સસ્તિયાનંર્ઞીને સહિ મેં જરા હે વગે વીરતા વિરશ્ય ભૂષળમ્‌1 
આ વાત અને વિચારોથી હું હવે મારી કલમને વિરામઆપવા માંગુ છું. છેલ્લે આપ સર્વે સનાતની ભાઈ બહેન ને વિનંતી સાથે 
અરજ કરવા માંગુ છું કેસનાતની સંસ્કૃતિનો વારસો પેઢી દર પેઢી ટકી રહે તે માટે એકલ દોકલનું કામ નથી. આ કાર્ય માટે દરેક 
સનાતની ભાઈ બહેન ને ઝરુમવું પડશે, ઘસાવું પડશે અને આપણને આપણામાં ભ્રમણ કરવું પડશે તે પણ નિરંતર ભ્રમણ કરવું 
પડશે. દરેક ઝોન માંથી ૧૧ સનાતની યોદ્ધાઓ એ પોતાની કમર કસવી પડશે. દરેક ઘટક સમાજમાં થી ઓછા માં ઓછા પ 
સનાતની યોદ્ધઓને અવિરત પ્રયત્નો કરવા પડશે તો જ આપણે આપણી જ્ઞાતિમાં સનાતની સંસ્કૃતિનું જતન કરી શકીશું 
અન્યથા વિધર્મીઓ આપણા ઉપર વૈચારિક હુમલાઓ કરવા તેયારબેઠા છે તેનાથી ચોકન્ના રહેવું અત્યંત આવશ્યક છે. 
અસ્તુ 
જય સનાતન જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ જય શ્રી ઉમિયા માતાજી 
લી. 481662 સનાતન ધર્મજાગરણ સમિતી વતી 
રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા , બેંગલોર 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો પ૧૫ 


રાનાતની ચળવળની ચોશી કાંતિની સકળતામાં 
આભારી થયેલા પરિવારો અને ભાઈઓ 


પકરણ 


સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિની સફળતામાં આભારી થયેલા પરિવારો અને ભાઈઓ જેનો ઉપકાર સદાય અમારા ઉપર 
રહેશે 

સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિ અને વિરાણી વાળા પુરપોત્તમભાઈ ખીમજી ઘનાણી પરિવાર 

સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિની જે કાંઈ સફળતા મળી છે તેમાં આ પરિવારનો ગણો મોટો સહયોગ રહ્યો છે. જો કે વડીલ શ્રી 
પુરષોત્તમભાઈ ની ઉપસ્થિતિ તો નોહતીજ પણ તેમનો સમગ્ર પરિવાર શુધ્ધ સનાતની હોવા ઉપરાંત સામાજિક અને ધાર્મિક 
ક્ષેત્રે સદાય મોખરે રહ્યો છે. ગણા બધા ભાઈઓને પ્રશ્ન થશે કે કચ્છ કડવા પાટીદારની સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિને વળી 
આ પરિવારનો શું સંબંધ રહ્યો છે તો મારું કહેવાનું એ છે કે હું, હિંમતભાઈ ખેતાણી કાયમને માટે અને કોઈક વાર પ્રેમજીભાઈ 
કેસરાણી પણ વિરાણી ખાતે આ પરિવારના ઘરે રાતવાસો કરતા. આ પરિવારમાં માતાજી મણીબેન પુરષોત્તમ ધનાણી તેમના 
પુત્ર શ્રી સૂર્યકાંતભાઈ, પુત્રવધુ પ્રેમીલાબેન, પૌત્ર ભાવેશભાઈ, પૌત્રવધુ સાધનાબેન, બીજા પૌત્ર હિમાંશુ ભાઈ અને ત્રીજા 
પૌત્ર ડો. શ્રીકાંત સાથે રહેતા હતા. સમાજની સનાતની ચળવળ દરમ્યાન સન ૨૦૦૯ પછી કાયમને માટે મારું અને 
હિંમતભાઈ ખેતાણીનું કચ્છ જવાનું થતું ત્યારે અમારા ઉતારા આ પરીવારને ઘરે જ રહેતા. રાત વેરાત મોડું થતું તો પણ ઘરનો 
એકેય પણ સદસ્ય અમારી સેવામાં કચાસ રાખતો નહીં. તેમાંય ખાસ કરીને પ્રેમીલાબેનનું તો પુછવુજ શું? સદાય સેવા માટે 
તત્પર રહેતાં. અમારી જમવાથી થઈને અમારા કપડાં ધોવા સુધીની દરેક જરૂરીયાત આ પરિવાર પૂરી પાડતા હતા. કોઈક વાર 
અન્ય માણસો રાત્રે મળવા આવતા ત્યારે મોડી રાત સુધી તેમનાં ઘરે મીટીંગો ચાલતી તો તેમની માટે પણ ચાય નાસ્તાની 
સગવડો આ પરિવાર પૂરી પાડતા. હું અને હિંમતભાઈ આ પરિવારના ઉપકારોનો બદલો આપી શકીએ એમ નથી. 
સૂર્યકાંતભાઈ અને પ્રેમીલાબેન ના ત્રણે પુત્રો ભણેલા ગણેલા અને હોશિયાર હતા. મોટો પુત્ર [05 ની પરીક્ષા માટે તૈયારી કરીને 
છેવટે ૯25€ ની પરીક્ષા આપીને મામલતદાર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે, બીજો પુત્ર હિમાંશુ સિવિલ એન્જીનીઅર થઈને 
નખત્રાણા માં પ્રાઈવેટ પ્રેક્ટીસ કરી રહ્યા છે અને તેમાં તેને સારી નામના મેળવી છે. જ્યારે નાના પુત્ર શ્રીકાંત ઓર્થોપેડિક 
સર્જન થઈને અત્યારે ભુજમાં પ્રેક્ટીસ કરી રહ્યા છે. ડો. શ્રીકાંત [05 0૦1100 માં ગોલ્ડ મેડાલીસ્ટ છે. ભગવાન શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ આ પરિવારની સદાયને માટે ચડતી રાખે . સૂર્યકાંતભાઈ ધનાણીના દાદી મારાં માતાજી યશોદાબેન ના સગાં 
ફઈ થતાં અને સૂર્યકાંત ભાઈના ધર્મપત્ની પ્રેમિલા બેન મારા ફઈ ગંગાબેન હરિભાઈ સોમજીયાણીના દીકરી થતાં. એટલે કે 
પ્રેમીલાબેન મારાં ફુઆઈ બહેન થાય. 


સનાતની ચળવળ અને નખત્રાણા મધે સ્થિત ગુજરાત એગ્રો કંપની (સલાટ પરિવાર) 

ગુજરાત એગ્રો કંપની કોટડા વાળા સલાટ પરિવારના શ્રી અરવિંદભાઈ (વેલુભાઈ) કરસન લીંબાણીના પુત્રો જયંતભાઈ અને 
જશવંતભાઈ ચલાવી રહ્યા હતા. સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિના દિવસોમાં સનાતની ભાઈઓની બેઠક અથવા તો ઓફીસ 
ગુજરાત એગ્રો ખાતે રહેતી. બંને ભાઈઓ (જશવંતભાઈ અને જયંતભાઈ) અને તેમના પિતા વેલુભાઈ સલાટનો સનાતની 
ચળવળમાં હંમેશાં સાથ રહ્યો હતો. મોરના ઈંડા ને ચિતરવાની જરૂરત હોતી નથી તેમ આ પરિવારને કેન્દ્રીય સમાજની 
સનાતની ચળવળ માટે ટકોરની જરૂરત રહેતી નથી કારણકે વેલુભાઈ સલાટના દાદા શ્રી ભીમજી કેસરા લીંબાણી જ્ઞાતિની 
સનાતની ચળવળની બીજી ક્રાંતિના આગલી હરોળના અગ્રણી હતા જેમણે સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજ, સુધારક વડીલ શ્રી 
રતનશી ખીમજી ખેતાણી, શ્રી પરબતભાઈ લખુ પોકાર અને નથ્થુભાઈ નાનજી કેસરાણી સાથે રહીને કચ્છ કડવા પાટીદાર 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૫૧૪ 


પૃ સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિની સફળતામાં આભારી થયેલા પરિવારો અને ભાઈઓ 


જ્ઞાતિમાં ક્રાંતિનો ઉદય કર્યો હતો. હું, હિંમતભાઈ ખેતાણી અને પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી આ સલાટ પરિવારનો ઉપકાર સાત 
જન્મારા સુધી પણ ભૂલી શકીએ તેમ નથી. ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ આ પરિવારને પેઢી દર પેઢી ચડતી રાખે એવી પ્રભુ 
પાસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. 


સનાતની ચળવળ ની ચોશી કાંતિ અને ડો. શાંતિલાલ સેંઘાણીની ટીમ 

હું (રમેશભાઈ વાગડિયા) , હિંમતભાઈ ખેતાણી અને પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી ડો. શાંતિલાલ સેંઘાણી અને તેમની ટીમના 
ઉપકારોને પણ ભૂલી શકીએ તેમ નથી. ડો. શાંતિલાલ સેંઘાણીની ટીમ એટલે જુનું ક્રાંતિદળ. આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર 
જ્ઞાતિ ઉપર અન્ય જ્ઞાતિ દ્વારા થતા અત્યાચારોના દમન માટે ડો.શાંતિલાલ સેંઘાણીના વડપણ હેઠળ ક્રાંતિદળની રચના કરવામાં 
આવી હતી. સમાજના વિદ્યાર્થી ભવનના પ્રાંગણમાં સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા આચરવામાં આવેલ રમેશભાઈ વાગડીયાની 
પોલીસ ધરપકડ વાળું હીન કૃત્ય વખતે જે દક્ષતાથી કાર્ય કર્યું હતું તે લાજવાબ હતું. તેમની ટીમમાં તે વખતે યુવાન ભાઈઓ હતા 
તેમનાં નામો નીચે પ્રમાણેના છે તે સર્વે ભાઈઓને યાદ કરવા અમ ત્રિપુટીની ફરજમાં આવે છે. સરપંચ ડાહ્યાભાઈ સેંઘાણી, 
નાગલપરના ધોળુ બંધુઓ શ્રી અમૃતભાઈ અને પ્રવિણ ભાઈ, શૈલેશભાઈ પોકાર, સુરેશભાઈ કાનજીયાણી, જયંતભાઈ 
જવાહર લીંબાણી , રસિકભાઈ નાયાણી, છગનભાઈ ધનાણી જેવા અનેક ભાઈઓની બનેલી આ ટીમે જે અગ્રેસરની ભૂમિકા 
ભજવી હતી તેનો કોઈ જવાબ નથી. હિંમતભાઈ ખેતાણીના ડો. સેંઘાણી ને એક ફોન થકી પલભરમાં વિદ્યાર્થી ભવન ખાતે 
રમેશભાઈ વાગડીયાની ધરપકડ વેળાએ સતપંથના ભાઈઓના મનસુબા ઉપર પાણી ફરી વળ્યું હતું. નમસ્કાર છે ડો. 
શાંતિલાલ સેંઘાણી અને તેમની ટીમને. આ ઘટના પછી ડો. સેંઘાણી આપણી કેન્દ્રીય સમાજમાં સક્રિય થયા હતા અને ઉપ 
પ્રમુખના પદ સુધી પણ પહોંચ્યા હતા. પાછળથી તેમણે સ્વચ્છાએ તે પદ માટે ઉમેદવારી નોંધાવી નહોતી. 


સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિ અને રીયલ પાટીદાર 

જ્યારે નિયતિને કોઈકના હાથે કાંઈક સારું કામ કરાવવાનું હોય છે ત્યારે ગમે ત્યાંથી કુદરત આપણને મદદરૂપ થતી હોય છે. 
આપણી સમાજમાં પણ સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિની શુરુઆત થયા પછી કોણ જાણે કેમભગવાન લક્ષ્મીનારાયાણે 
સનાતની ચળવળકારોને મદદરૂપ થવા માટે રીયલ પાટીદાર રૂપી મદદ મૂકી. આ રીયલ પાટીદાર કોણ છે? સ્ત્રી છે કે પુરુષ છે? 
વ્યક્ત વિશેષ છે કે કોઈ સંસ્થા છે? તેની અમોને ખબર નથી પણ તેની પાસે સમાજનો અને જ્ઞાતિનો જે ઈતિહાસ છે તે અમ 
સનાતની ચળવળકારોને દરેક રીતે મદદ રૂપ થયો તેમાં બે મત નથી. આ રીયલ પાટીદારને અમો દિલથી નમસ્કાર કરીએ છીએ 
અને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. સનાતની ભાઈઓ વિરુધ્ધ સતપંથના ભાઈઓએ જે ઈમૈલ યુધ્ધ છેડ્યું હતું જે આજે પણ થોડેક 
અંશે ચાલુ છે તેનું સંકલ કરીને રીયલ પાટીદારે જે જ્ઞાતિની અને સનાતની સમાજની સેવા કરી છે તે કાબિલે તારીફ છે. થેંક યુ 
રીયલ પાટીદાર થેંક્યુ. 


સનાતની ચળવળ ની ચોથી કાંતિ અને તત્કાલીન યુવા સંઘના પખુશ્રી જયંતીભાઈ કરમશી રામાણી અને તેમના 
અનુગામી પમુખો 

આ સનાતની ચળવળમાં યુવા સંઘની અને તેના પ્રમુખોની ભૂમિકાઓ અગત્યની રહી. ખાસ કરીને જયંતીભાઈ રામાણીને 
જયારે હિંમતભાઈએ અને રમેશભાઈ વાગડિયાએ જીજ્ઞાસુ જયંતીભાઈ રામાણીને મુંબઈમાં હિંમતભાઈને ઘરે મીટીંગ કરીને 
વાકેફ કર્યા કે યુવા સંઘની સ્થાપના વખતેના પાંચ ઉદ્દેશો પૈકી પાંચમો ઉદ્દેશ એ હતો કે સમાજમાં અને કચ્છ કડવા પાટીદાર 
જ્ઞાતિમાં સનાતન ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો. તેની પ્રતીતિ જયંતીભાઈને કરાવ્યા પછી જયંતીભાઈ રામાણીએ સનાતની 
ચળવળની ચોથી ક્રાંતિમાં અમોને બહુજ સહયોગ કર્યો. જે વખતે રમેશભાઈ વાગડીયાની સતપંથના ભાઈઓ દ્વારા પોલીસ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


પૃ સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિની સકળતામાં આભારી થયેલા પરિવારો અને ભાઈઓ 


ધરપકડ થઇ તે સમયે જયંતીભાઈ રામાણીએ અને ગૌરાંગ ભાઈ ધનાણીએ યુવા સંઘના પ્રમુખ અને મહામંત્રી તરીકે કેન્દ્રીય 
સમાજને એક તાકીદભર્યો પત્ર લખ્યો હતો જેનો ઉલ્લેખ મેં આ પહેલાં કરેલો છે. તેમના પછી યુવા સંઘના અનુગામી પ્રમુખો 
જેવાકે ગૌરાંગભાઈ ધનાણી, માવજીભાઈ દીવાણી, નીતિનભાઈ લીંબાણી, રવિભાઈ ધોળુ અને વસંતભાઈ ધોળુએ પણ 
સનાતની ચીલો ચાલુ રાખ્યો છે. યુવા સંઘના વર્તમાન પ્રમુખ શ્રી હિતેશભાઈ રામજીયાણીએ પણ મને ભરોસો અને ખાત્રી 
આપી છે કે સનાતની મુદ્દેતેઓ પણ કાંઈ જ ઓછું આવવા નહીં આપે. તે સર્વેયુવા ભાઈઓને અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. 
સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિ અને દક્ષીણ કણટિક ઝોન સમાજ અને તેની અંતર્ગત આવતી બેંગલોરની નવ સમાજો 


સનાતની જ્ઞાતિની સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ ના સનાતની ચળવળકારો પૈકી હું (રમેશભાઈ માવજીભાઈ વાગડિયા, શ્રી 
હિંમતભાઈ ખેતાણી અને સ્વ. શ્રી પ્રેમજીભાઈ ભાણજી કેસરાણી દક્ષીણ કર્ણાટક ઝોન સમાજ તેમજ તેની અંતર્ગત આવતી 
બેંગલોરની નવે સમાજોનો સનાતનીઓ ઉપર કરેલા ઉપકારો અમે નહીં ભૂલી શકીએ. કેન્દ્રીય સમાજની સન ૨૦૧૦ 
પહેલાંની અમારા દ્વારા સનાતન ધર્મ બાબતે નિર્દેશ કરેલી સ્ુટીઓને જો કોઈ સમજી શક્યું હોય અને તેને વાચા આપી હોય તો 
તે દક્ષીણ કર્ણાટક ઝોન સમાજ હતી. આ ઝોન સમાજે સમયસર ઠરાવો પસાર કરીને સમાજના સુવર્ણ જયંતી કેન્દ્રીય સમાજને 
મોકલાવી આપ્યા હતા અને આમારા વિચારોને આ ઝોન સમાજે વાચા આપી હતી. તે સમયે દક્ષીણ કર્ણાટક ઝોન સમાજના 
પ્રમુખ હતા મૂળ મથલ ગામના વડીલ શ્રી નાનજી વાલજી લીંબાણી અને મહામંત્રી હતા ગામ ઉગેડી ના ભાઈ શ્રી અર્જુનભાઈ 
હીરજી સાંખલા અને બેંગલોરની નવે સમાજના ભીષ્મપિતા સમાન અગ્રણી હતા ખોંભડી ગામના શ્રી કેશવલાલ કાનજી ભગત 
જેઓની દુરન્દેશી સમયસુચકતાથી બેંગલોરમાં અનેક સભાઓ થઈ, ઠરાવો પસાર થયા જે સનાતની મુહિમમાં આગળ જતાં 
સિમાચિન્હ પુરવાર થયાં. સનાતની ચળવળકારો તેમના સદાય ત્કણી રહેશે. સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિની સફળતામાં 
દક્ષીણ કર્ણાટક ઝોન સમાજ અને બેંગલોરની નવે ઘટક સમાજો નો સિંહ ફાળો રહ્યો એમ સનાતની ભાઈ શ્રી હિંમતભાઈ 
ખેતાણીનું કેશવલાલ કાનજી ભગતને કહેવાનું થયું હતું. 


હમતો ચલે થે અકેલે, લોગ જુડતે ગયે ઓર કારવાં બન ગયા 

તા.૭.૮.૨૦૦૯ ના દિવસે સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિની શુરુઆત કરતી વખતે અમે ફક્ત બે જણા (રમેશભાઈ 
વાગડિયા અને હિંમતભાઈ ખેતાણી) ચાલી નીકળ્યા હતા તેમાં એક પછી એક લોકો જોડાતા ગયા અને પ્રચંડ લોક જુવાળ ઉભો 
થયો જેને પાછળ જતાં ક્રાંતિ નું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. આ ક્રાંતિમાં કેટલાયે લોકો પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે જોડાણા , તે સૌને આજે 
યાદ કરવા આસ્થાને ગણાશે. અને યાદ ન કરીએ તો અમારા જેવા નગુણા કોઈ ન ગણાય. કેટલાયે લોકો અમારી સાથે 
ભારતભરની સનાતની સભાઓમાં વક્તા તરીકે જોડાયા, કેટલાયે લોકોએ સભાઓનું આયોજન કર્યું, કેટલાયે લોકોએ 
અમારી સનાતની વાતોને સમર્થન આપ્યું, કેટલાયે લોકોએ કેન્દ્રીય સમાજ વિરુધ્દ લડતમાં સાથ આપ્યો. તે સર્વે લોકોને હું, 
હિંમતભાઈ ખેતાણી અને પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી (ત્રિપુટી બંધુ) દિલથી ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આ નામો લેવામાં અને યાદ 


ન 


કરવામાં અમારી ક્યાંક ભૂલ પણ થઈ હશે તેને વાચક વર્ગજરૂર નજર અંદાજ કરશે એવી મને ખાત્રી છે. 


આવા નામોનું લીસ્ટ લાંબુ છે છતાં પણ લખવું જરૂરી છે. 

૧. વસંતભાઈલીબાણી મોડાસા વાળા શુરુઆતી દોરમાં 

૨ પુનમભાઈધોળુ મોડાસા વાળા શુરુઆતી દોરમાં 

૩. વિઘોડીનામોડાસામાં રહેતા ડાહ્યાભાઈ ગોરાણી શુરુઆતી દોરમાં 

૪ એયરના ઇસ્લામ્પુરમાં રહેતા બે રામાણી ના પુરષોત્તમભાઈઓ જેમણે હોંસલો બુલંદ કર્યો. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૫૧૮ 


પૃ સનાતની ચળવળની ચોથી કાંતિની સફળતામાં આભારી થયેલા પરિવારો અને ભાઈઓ 


૫. સાયરાનામોરબી સ્થિત ચંદુભાઈ નાકરાણી જેને અમારી વાચાને બિરદાવી 

૬. નખત્રાણા ના માવજી કેસરા રામાણી (પછેડી) જેને કેન્દ્રીય સમાજના સતપંથ તરફી હોદ્દેદારોને ઉઘાડા પાડ્યા અને 
અમોને સાથ આપ્યો. 

૭. પ્રેમજી ભાણજી કેસરાણી, જેણે અમારા હનુમાન થઈને તેમના મરણ સુધી અમારો સાથ આપ્યો. 

૮. નાની વિરાણી વાળા થાણા સ્થિત રતનશી લાલજી દીવાણી વક્તા તરીકે અને સનાતની ચળવળકારોમાંના એક 


૯. કોટટડા (જ) ના ચંદ્રકાંત ભાઈ છાભૈયા (બાલક) અમારી ટીમના એક અંગ જેણે પ્રખ્યાત પુસ્તક લખ્યું “માં ઉમાનો 
આદેશ સતપંથ છોડો!” 

૧૦. વિઘોડીનાગોરાણી બંધુઓ અમૃત ભાઈ અને રમેશભાઈ વક્તા તરીકે 

૧૧. એયરનાનેલ મંગલા-બેંગલોર સ્થિત ખીમજીભાઈ પોકાર વક્તા તરીકે 

૧૨. વિરાણીનામુંબઈ સ્થિત આજના આપણા પ્રમુખ શ્રી અબજીભાઈ વિશ્રામ કાનાણી વક્તા તરીકે 

૧૩. પ્રિન્સીપાલ રતિભાઈ છાભૈયા તલોદ વાળા મુહીમના એક માર્ગદર્શક તરીકે 

૧૪. ખોંભડી ગામના બેંગલોર સ્થિત કેશવલાલ કાનજી ભગત કે જેણે બેંગલોરની એતિહાસિક સભા ના આયોજન માટે 
જવાબદારબન્યા 

૧૫. મૂળ ઉગેડી ના મંડયા વાળા અર્જુનભાઈ હીરજી કે જેઓ તત્કાલીન દક્ષીણ કર્ણટિક ઝોન સમાજના મહામંત્રી હોવાને 
નાતે કેટલાયે એતિહાસિક ઠરાવો પારિત કરવા માટે કારણભૂત બન્યા. 

૧૬. મૂળ મથલ ગામનાબેંગલોર સ્થિત શ્રી નાનજીભાઈ વાલજી લીંબાણી તત્કાલીન દક્ષીણ કર્ણટિક ઝોન સમાજના પ્રમુખ 
તરીકે એતિહાસિક ઠરાવો પ્રીત કર્યા 

૧૭. મદુરાઈના વાગડિયા બંધુઓ મણીભાઈ તેમજ શિવજીભાઇ તેમજ ડીંડીગલના રવજીભાઈ છાભૈયા કે જેઓએ 
મદુરાઈ સભાનું આયોજન કર્યું. 

૧૮. ઇન્દોરના હરિભાઈ બાથાણી અને ભીમજીભાઈ જાદવાણી કે જેઓએ ઇન્દોર સભાનું આયોજન કર્યું. 

૧૯. ઇન્દોરનાદયાપર વાળા વડીલ શ્રી ખીમજીબાપા પોકાર કેજેઓએ અમોને જુનું સાહિત્ય અને વાતો ઉપલબ્ધ કરાવી 

૨૦. કોલકત્તાના નારણ ભાઈ ખેતા રૂડાણી, રમણીકભાઈ રૂડાણી તથા જયંતીભાઈ પારસીયા કે જેઓ કોલકાતા સભાના 
આયોજન માટે કારણભૂત બન્યા. 

ર૧. સાંગલીના શ્રી રતિલાલ પોકાર દયાપર વાળા જેણે સાંગલીની સભાનું આયોજન કર્યું 

૨૨. ગોવાસમાજના વિનુભાઈજાદવાણી ગોવા ની સભાનું આયોજન માટે 

ર૩. હેદ્રાબાદના મૂળ કોટડાના ગૌરીભાઈ લીંબાણી હૈદરાબાદની સભાના આયોજન માટે 

ર૪. જલગાંવ ના શંકરભાઈ લીંબાણી અને દેવરામભાઈ રૂડાણી 

૨૫. રાંચીના તુલસીભાઈ પટેલ સાંયરા વાળા 

ર૬. ઉગેડીગામનાપુરષોતમભાઈ રાવજી ભગત કે જેને શુરુઆતિ દોરમાં અમોને મનોબળ પૂરુ પાડ્યું હતું. 

૨૭. દામોદરભાઈ ભીમજી ભાવાણી (રસલીયા-સુરત) કે જેમણે કેન્દ્રીય સમાજને મેં લખેલા પત્ર ઉપર વિના સંકોચે સહી 
કરી હતી અને સનાતની લડાઈમાં સદાય અમારી પડખે ઉભા રહ્યા હતા. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી ક્રાંતિ) ના સંસ્મરણો ૫૧૯ 


સનાતની ચળવળની ચોશી કાંતિના પરિણામો 


પકરણ 


સનાતની ચળવળની ચોથી ક્રાંતિના પરિણામો 

પરિણામો તો ગણા બધા સકારાત્મક આવ્યા છે તેની નોંધ લેશું તો જણાશે કે અસંખ્ય પરિણામો આપણને મળ્યા છે. તેનું લીસ્ટ 

બનાવશું તો તે લાંબુ બનશે. તે મુખ્ય પરિણામો નીચે પ્રમાણેના કહી સકાય 
સૌથી મોટું પરિણામતો એ છે કે ધાર્મિક રીતે આપણે અને આપણી કેન્દ્રીય સમાજ વધારે જાગૃત બની, મજબુત બની. 

૨. એટલુંજનહીં તમામ ઝોન સમાજો અને તેની અંતર્ગત આવતી તમામ ઘટક સમાજો સનાતની સમાજો બની ગઈ. 

૩. લગભગ એકસો વરસ પહેલાં આપણા સુધારક વડીલો દ્વારા શુરુ કરવામાં આવેલી સનાતની ચળવળની બીજી અને 
ત્રીજી ક્રાંતિના ભુલાઈ ગયેલા મકસદો અને હેતુઓને આપણે ઉજાગર કરી શક્યા. 

૪. શ્ચેતપત્રદ્ધારા કેન્દ્રીય સમાજે પોતે સનાતની સમાજ છે એવી ઓળખ જાહેર કરી. 

૫. જેને લઈને આજે આપણે આપણો સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ આગામી સન ૨૦૨૩ ના મે મહિનામાં તારીખ 
૧૧,૧૨,૧૧૩ અને ૧૪ ના ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ. 

૬. કચ્છના ગામે ગામ અને કચ્છ બહારની સમાજોમાં પણ સતપંથના વિરુદ્ધમાં ઠરાવો થયા પરિણામ સ્વરૂપે તે સર્વે 
સમાજો શુધ્ધ સનાતની સમાજો થઇ. 


પણ અફસોસ એ વાતનો પણ છે કે આપણે આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ નથી બનાવી શક્યા. કચ્છ 
કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બનાવવાનું સપનું આપણા આધ સુધારક નારાયણજી રામજી લીંબાણીએ જોયું હતું 
તેને આજે એક સો વરસ થવા આવ્યા. તેના વધુ એક પ્રયાસ રૃપે પીરાણા સતપંથ સમાજના અગ્રણીઓ અબજીભાઈ ધોળુ અને 
દેવજીભાઈ કરસન ભાવાણીની ટીમસાથે તા.૮.૦૨.૨૦૨૩ ના વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનમાં આપણી ત્રણે સંસ્થાઓ 
(માતૃસંસ્થા કેન્દ્રીય સમાજના વડા શ્રી અબજીભાઈ વિશ્રામ કાનાણી, ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ના વડા શ્રી હંસરાજભાઈ દેવજી 
ધોળુ અને શ્રી લક્ષમીનારાયણ કેન્દ્ર સ્થાનના વડા શ્રી ગંગારામભાઈ રામાણી) ની ઉપસ્થિતિમાં એક સભાનું આયોજન કરવામાં 
આવ્યું હતું. આ સભામાં મારી પણ ઉપસ્થિતિ હતી. હું સમજુ છું એમઆ સભા એટલા માટે બોલાવવામાં આવી હતી કે આ 
સતપંથના ભાઈઓ જો 

૦ પીરાણાની કબર નેપુજવાનું છોડી દે, 

૦ બાવા ઈમામશાહ નેપુજવાનું છોડી દે, 

૦ સતપંથના શાસ્ત્રોનું અધ્યન કરવાનું છોડી દે અને 

૦ સતપંથ સમાજનું વિસર્જન કરીને આપણી સાથે આપણા સનાતની પ્રવાહમાં દુધમાં સાકર ભળે તેમભળી જાય, 
તો તેઓ આપણા થઈ શકે છે. અન્યથા તેઓ આપણાથી જુદી જ્ઞાતિના ગણાશે. 
એ સભામાં સતપંથના ભાઈઓને મારી વ્યક્તિગત વિનંતી 
મેં પણ એ સભામાં સતપંથના ભાઈઓને વિનંતી કરી કે એક સો વરસ પહેલાં આપણા આધ સુધારક વડીલ શ્રી નારાયણજી 
રામજી લીંબાણીએ કરાંચીની પહેલી સનાતની પરિષદમાં ઘોષણા કરી હતી કે “મારું સૌ પ્રથમકર્તવ્ય એ છે કે આપણી જ્ઞાતિ 
માટે લાયક નહિ એવા પાખંડી પીરાણા સતપંથ મતને જ્ઞાતિમાંથી નાબુદ કરવાનો હું આજે પ્રણ લઉ છું, એમકરતાં એમમારા 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો ૫૨૦ 


દ્‌ સનાતની ચળવળની ચોશી કાંતિના પરિણામો 


આ જન્મારામાં તે ન થયું તો હું ફરી પાછો આ જ્ઞાતિમાં જન્મલઈને આ પાખંડી કબ્રસ્તાની પીરાણા સતપંથનું જ્ઞાતિમાંથી નિકંદન 
કાઢી નાખીશ.” આજે એક સો વરસ પછી આપણને એક થવાનો મોકો મળ્યો છે. મેં બંને અબજીભાઈઓ ને (સનાતન 
સમાજના શ્રી અબજીભાઈ કાનાણીને અને સતપંથ સમાજના શ્રી અબજીભાઈ ધોળુને) આજીજી સાથે વિનંતી કરી કે તમે 
સમજી જાઓ તો આપણે સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ બની જઈએ . પણ સતપંથના ભાઈઓ એક ના બે ન થયા. તેમનું અકડ વલણ રહ્યું 
અને આપણને કહી દીધુ કે અમે પીરાણાને નહી મુકીએ, ઈમામશાહની કબરને પૂજવાનું નહીં મુકીએ અને સતપંથ પણ નહિ 
મુકીએ. એટલે વાત પૂરી થઈ ગઈ. અને છેલ્લે કોઈ નિર્ણય વગરસભા પૂર્ણ કરવી પડી. 


અક્સોસ 
છેલ્લે અફસોસ સાથે મારે કહેવું પડે છે કે એક સો વરસ પછી પણ આપણે તે પૂજનીય પ્રાતઃ સ્મરણીય આધ સુધારક વડીલ શ્રી 
નારાયણજી રામજી લીંબાણીની વાતને ઉજાગર કરી નથી શકતા કે જેથી આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતી સતપંથ મુક્ત જ્ઞાતિ 
બની જાય. જોકે આપણી કેન્દ્રીય સમાજ શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજે આખરીનામું (૫1111001100) 
આપી દીધું છે કે આપણા સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ સુધી જે પીરાણા સતપંથને અનુસરતા ભાઈઓ પીરાણા સતપંથને સંપૂર્ણ 
પણે છોડીને આપણા સનાતની પ્રવાહમાં ભળી જશે તેને આપણી સાથે ભેળવી દેવામાં આવશે ત્યાર પછી તેવા લોકોને આપણી 
સાથે ભેળવવામાં નહીં આવે. મને વ્યક્તિગત રીતે અફસોસ એ રહ્યો છે કે આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને સતપંથ મુક્ત 
જ્ઞાતિ બનાવવાના આપણા પ્રયાસોમાં આપણે સફળ નથી થઈ શક્યા. જ્ઞાતિમાં સતપંથ વાળી એઠ કોઈ કાળે મટવાની નથી 
એવું અત્યારે તો મને લાગી રહ્યું છે. ભવિષ્યમાં શું થશે તેથી હું અજાણ છું . અને હવે હું મારી કલમને અહી વિરામ આપું છું. 
અસ્તુ 
ધન્યવાદ. 
એતિહાસિક સનાતની નાટિકા 
સ્વર્ણિમ ને સથવારે ચાલ્યા કડવા પાટીદાર... સમર્થ પાટીદાર.... 

આપણી જ્ઞાતિને પુનઃ જાગૃત કરવા માટે રમેશભાઈ વાગડીયા, હિમંતભાઈ ખેતાણી અને સ્વ. પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી દ્વારા 
ભારતભરમાં યોજાયેલ સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સભાઓ અને કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખશ્રી રામજી કરમશી નાકરાણીના પ્રમુખ પદે 
નખત્રાણા ખાતે મળેલ અભૂતપૂર્વ અસાધારણ સભામાં સમાજે “શ્વેતપત્ર” જાહેર કરી જ્ઞાતિની સનાતની ઓળખ પુનઃ પ્રસ્‍થાપિત 
કરવાનું ભગીરથ કાર્ય કર્યું. ૧૯૬૦માં બંધારણીય રીતે થયેલ સમાજ રચાનાના ૫૦ વર્ષની ઉજવણી “સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ” તરીકે 
અને સાથે જ્ઞાતિનું પંચમ અધિવેશન” નખત્રાણા ખાતે તા. ૧૦ થી ૧૩ મે -૨૦૧૦ના યોજવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. શ્રી 
ગંગારામભાઈ સાંખલાને સુવર્ણજયંતિ મહોત્સવના કન્વીનરની જવાબદારી આપવામાં આવી. 

તે સમયે સમાજના શિક્ષણ ક્ષેત્રે સંકળાયેલ ભાઈઓ-બહેનોનું સંગઠન - શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સારસ્વત 
પરિવારની સુરેન્દ્રનગર ખાતે અલ્ટ્રાવિઝન સ્કૂલમાં આયોજિત કારોબારી સભામાં તે વખતના યુવાસંઘના પૂર્વ પ્રમુખ એવા ભરતભાઈ 
પોકાર દ્વારા એક સામાજિક નાટિકા સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવમાં રજુ કરવાનું સુચન કરવામાં આવ્યું જેનો સહર્ષ સ્વીકાર કરવામાં આવેલ 
અને આ કાર્યક્રમની જવાબદારી સારસ્વત પરિવારના મહામંત્રી ડો. વસંત ધોળુને સોપવામાં આવી. માર્ગદર્શક તરીકે શિક્ષણવિદ અને 
કેન્દ્રીય સમાજ સાથે વર્ષોથી સંકળાયેલ કારોબારી સભ્ય અને કેન્દ્રીય યુવાસંઘના પ્રથમ ઉપપ્રમુખ એવા તલોદ સાયંસ કોલેજના 
પ્રિન્સીપાલ રતિભાઈ છાભૈયાને જવાબદારી આપવામાં આવી. 

સમાજ ઇતિહાસના જુના સંદર્ભ પુસ્તકો મેળવીને એક નાટીકા તૈયાર કરવા માટેનું કામ નાટ્ય લેખક શ્રી આશિષ ઠાકર, 
પાલનપુરને અને દિગ્દર્શનનું કામ સાયન્સ કોલેજના પ્રાધ્યાપક ડો. દીપુભાઈ પબ્રેજાને સોપવામાં આવેલ. તલોદ સાયન્સ કોલેજમાં 
ફરજ “નિભાવતા આપણા સમાજના પ્રોફેસર ડો. વસંત ધોળુના નેતૃત્વમાં સાયન્સ - આર્ટસ અને કોમર્સ કોલેજ, તલોદમાં અભ્યાસ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


દ્‌ સનાતની ચળવળની ચોશી કાંતિના પરિણામો 


કરતા અને સમાજના અન્ય મળીને કુલ પપ યુવાઓએ “સ્વર્ણિમને સથવારે ચાલ્યા કડવા પાટીદાર... સમર્થ પાટીદાર” નાટીકામાં 
અભિનયના ઓજસ પાથર્યા. બે માસ સુધી ઉનાળાની ધોમ ધખતી ૪૮ ડીગ્રી ગરમીમાં આ કલાકારો અને સહાયકોએ ટ્રીનીટી સ્કૂલ, 
તલોદ ખાતે સખત પ્રેકટીસ કરેલ અને સ્વયં નાટકની પ્રોપર્ટી તૈયાર કરેલ. આ નાટીકામાં કેશરા પરમેશ્ચવરાના પાત્રમાં ડો. વસંત ધોળુ, 
નારાયણ રામજી લીંબાણીના પાત્રમાં પ્રતિક લીંબાણી (બાણી કંપા) , તેઓના માતા રાજબાઇની ભૂમિકા ડો. વસંત ધોળુના પતી શિલ્પા 
ધોળુએ, બાળ કલાકાર તરીકે ધૈર્ય ધોળુ, અન્ય મુખ્ય પાત્રમાં નિરલ ભાદાણી (અલવા કંપા) , સુત્રધારની છટાદાર ભૂમિકામાં ભાવિકા 
નાકરાણી (રખિયાલ) અને નમ્રતા ભાવાણી (મોતેસરી), દિવ્યા, પાર્થ અને નિલમ ભગત (તલોદ) , નિકેશ ભોજાણી (ગણેશપુરા), 
પાયલ પોકાર (જગતપુરા કંપા) , અરવિંદ, રિધ્ધિ, પથિક અને ઓમ ભાવાણી (હીરાપુર કંપા) , મયુર (ધનપુરા કંપા) , ડ્રેસ અને પ્રોપર્ટી 
માટે મયંક પ્રજાપતિ (તલોદ) , વડીલ પ્રિ. વિઠ્લભાઈ છાભૈયા (તખતગઢ) , લખમસી ભાઈ ધોળુ (તલોદ)એ આ નાટીકામાં આપણા 
સમાજના વડીલોને ઊંજા પ્રદેશ છોડી, પોતાના જ ભાઇઓથી હડધૂત થઇ કેવા સંજોગોમાં કચ્છ પ્રદેશમાં વસવાટ કરવો પડ્યો, પીરાણા 
પંથી સ્વીકાર કર્યા બાદ કરવામાં આવતી મુસ્લિમ છાંટ વાળી ધાર્મિક વિધિઓ, જ્ઞાતિને અંધકારમાં ધકેલતો ગેધેરાઓએ ૧૮૩૨માં કરેલ 
કાળો ઠરાવ, પુનઃ સનાતન ધર્મ અંગીકાર કરવા માટે નેત્રાવાસી નરવીર પૂ. કેશરા પરમેશ્ચરાના સંઘર્ષ બાદ જ્ઞાતિમાં આવેલ પરિવર્તન 
અને ત્યારબાદ પૂ. નારાયણ રામજી લીંબાણી દ્વારા સનાતન ધર્મઅંગીકાર માટે યુવાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ દેહશુદ્ધિ માટેના ક્રાંતિકારી 
નિર્ણયો અને ગેઢેરાઓ સાથેનો સંઘર્ષ, સનાતની કાર્ય માટેના મુંબઈના પ્રસંગો, ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરની સ્થાપના સાથે 
વહીવંચાઓ અને હાલરડા ગાવાની પધ્ધતિ જેવા અનેક બાબતોનો સમાવિષ્ટ કરતી આ નાટીકાએ ૧૦,૦૦૦ ઉપરાંત દર્શકોને પિનઝ્ોપ 
સાયલન્સ અને ઉત્કંઠા સાથે ઝકડી રાખ્યા હતા. નાટક નિહાળી રહેલ બૌધિક સતપંથી મિત્રો હકીકત સહન ના થતાં અધવચ્ચેથી ઉભા થઇ 
ચાલ્યા ગયા. આ નાટીકાનું લાઇવ પ્રસારણ પણ થઈ રહ્યું હતું. નાટીકામાં રજુ થઇ રહેલ ઈતિહાસની સચ્ચાઈ સાંખી ના શકનાર 


જા જાજા 


પીરાણાપંથીઓએ લાઈવ પ્રસારણના કેબલો કાપીને તેને રોકવાનો નિરર્થક પ્રયાસ કરેલ. 


આમ, આ “સ્વર્ણિમને સથવારે ચાલ્યા કડવા પાટીદાર... સમર્થ પાટીદાર'' નાટીકાએ સનાતની ચળવળને જબ્બર ટેકો 
આપેલ. આ નાટીકાની ૧૦,૦૦૦ કરતાં વધુ €૩ નું વેચાણ થયેલ. તેનું કર્ણપ્રિય સંગીત આજે પણ સમાજના દરેક કાર્યક્રમોમાં વાગી 
રહ્યું છે. લેખન, દિગ્દર્શન, ડ્રેસિંગ, અભિનય, સંગીત, ડાયલોગ્સ, અદ્દલ જુના સમયની જ લાગતી પ્રોપર્ટી વાળા સેટ વગેરે ઈશ્વરીય 
ચમત્કારથી ઓછું નહોતું. આ નાટીકા પછી સમાજના બૌધિક વર્ગનો સનાતની જુસ્સો બળવત્તર બનતાં સમયાંતરે મિક્સમાં ચાલતા 
સંગઠનોએ શુધ્ધિકરણ અપનાવી કેન્દ્રીય સમાજને મોટું બળ આપ્યું. ત્યારબાદ સનાતન એજ્યુકોઝ, સનાતન મેડીકોઝ, સનાતન 
એડ્વોકેટ્સ, સનાતન €/ & €5 જેવાં સંગઠનોએ કેન્દ્રીય સમાજની સનાતની વિચારધારાને વધુ વેગવંતી બનાવવાનું કાર્ય કર્યું. 
વિશેષમાં આ નાટીકાની જવાબદારી લેનાર અને પૂ. કેશરા પરમેશ્વરાની ભૂમિકા અદા કરનાર અને યુવાસંઘમાં વિવિધ જવાબદારી 
સ્વીકારી અનોખા કાર્યો થકી ભારતભરના યુવાઓ, મહિલાઓ અને વડીલોમાં નવી ચેતના જગાવનાર પ્રો. ડો. વસંત ધોળુ અને 


જા 


નાટકમાં ભૂમિકા ભજવનાર કલાકારો પૈકી કેટલાક સનાતની લડવૈયા સમાજને પ્રાપ્ત થયા. 


શ્રી નારાયણ કથા - જ્ઞાતિમાં સનાતની ચેતનાનું પ્રહરી 
શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘનું સાબર રીજીયન એટલે આપણી સમાજની કચ્છ પછી સૌથી વધુ વસ્તી 
ધરાવતો પદેશ. જેને બીજા કચ9 તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ સાબર રીજીયનમાં સંપૂર્ણ સાબરકાંઠા, અરવલ્લી જીલ્લો અને 
બનાસકાંઠા, મહેસાણા, ગાંધીનગર, ખેડા, મહીસાગર જીલ્લાના મુખ્યત્વે ખેતી સાથે સંકળાયેલ પ્રદેશો એમ સાત જીલ્લાના ૩૫૦ 
ઉપરાંત કંપા/ગામો કે ફાર્મઅને ૮ વિભાગીય સમાજોનો સમાવેશ થાય છે. ટૂંકમાં કહીએ તો કપડવંજથી અમીરગઢ અને વિજયનગર થી 
ગાંધીનગર સુધીના વિસ્તારમાં સનાતની સંગઠનની મિશાલ કાયમ કરતુ રીજીયન એટલે સાબર. અતિતની અટારીએથી જોઈએ તો 
સનાતન ધર્મમાટે આ વિસ્તારના વડીલો અને યુવાઓનું અનેરું પદાર્પણ રહેલ છે. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો પરર 


દ્‌ સનાતની ચળવળની ચોશી કાંતિના પરિણામો 


શ્રી નારાયણ કથા 

કેન્દ્રીય સમાજના સુવર્ણ જયંતિ પ્રસંગે નખત્રાણા ખાતે તા. ૧૦, મે-૨૦૧૦ ના રોજ સનાતનીઓમાં નવી ચેતના જગાવતી 
“સ્વર્ણિમને સથવારે ચાલ્યા કડવા પાટીદાર.... સમર્થ પાટીદાર” નાટીકા ભજવ્યા બાદ પ્રો. ડો. વસંત ધોળુ (તલોદ)એ સાબર 
રીજીયનના સુકાનીની ભૂમિકા સ્વીકાર્યા બાદ ટીમ સાબર દ્વારા સનાતન ધર્મ જાગૃતિના કાર્યનું નવી પેઢીમાં સનાતની સંસ્કરણ કરવા 
માટેના અવનવા કાર્યક્રમોનો દોર ચાલુ થયો. 
પૂ. નારાયણ રામજી લીંબાણીની ૧૩૦મી જન્મ જયંતીને આપણી કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખશ્રી ગંગારામભાઈ સાંખલા અને ટીમે 
નખત્રાણા ખાતે મોટાપાયે ઉજવવાનું નક્કી કર્યું. આના સંદર્ભમાં એક દિવસ પ્રમુખશ્રીની સુચનાથી હિંમતભાઇ ખેતાણીએ પ્રો. ડો. 
વસંત ધોળુ પર ફોન કરેલ અને કંઈક નવીન સ્વરૂપે પૂ. નારાયણ બાપાની ૧૩૦મી જન્મ જયંતી માટે પ્રોગ્રામ કરવાની જવાબદારી 
તેઓને સોપી. 

ડો. વસંત ધોળુ કોલેજમાં વનસ્પતિ શાસ્ત્રના પ્રોફેસર ઉપરાંત તલોદમાં ટ્રીનીટી સ્કૂલના સંચાલનમાં પણ સંકળાયેલ. જયાં 
વિદ્યાર્થીઓને ઈતિહાસ જેવો વિષય વિડીઓ અને ઓડીઓ દ્વારા શીખવવામાં આવતો અને આ અગરા વિષયમાં તેઓને રૂચી પડતી, જે 
તેઓના ધ્યાનમાં આવી. તેના પરથી એક નવો વિચાર આવ્યો કે સમાજના સનાતની ઈતિહાસના નાના-નાના પ્રસંગો નાટ્ય સ્વરૂપે 
ભજવવા, બીજી કેટલીક બાબતોને ચલચિત્રના માધ્યમથી રજુ કરવી અને બાકી કથાકારની જેમ વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન થઇ સંગીત 
સાથે સનાતની ગાથા એક જ સેશનમાં રજુ કરવામાં આવે તો સૌ યુવાઓ અને વડીલો તેને પસંદ કરશે અને ખબર ના પડતાં પોતાના 
ઈતિહાસથી વાકેફ થશે. આ માટે ગીત -સંગીત, વિડીઓ -ઓડીઓ,, નાટ્ય અને કથા સ્વરૂપે “શ્રી નારાયણ કથા” કરવાનું નક્કી કરી 
વડીલોને જાણ કરવામાં આવી. તેઓએ આ પ્રયોગ માટેની મંજુરી આપી. 

આ માટેનું લેખન અને કથાકારનું કાર્ય પ્રો. આશિષ ઠાકર (વિસનગર)ને સોપવામાં આવ્યું. તેઓએ ૭ થી ૮ જેટલા સનાતની 
પસંગોને નાટ્ય રૂપાંતરમાં ભજવવા સ્ક્રીપ્ટ તૈયાર કરી આપી. જેમાં કલાકાર તરીકે ભૂમિકા માટે રૃૂશાત કંપાના રૂશાત પરિવારના 
યુવાઓ રોનક, જીગર, મધુસુદન, ભાર્ગવ, જયદીપ અને રોઝડના સંજય રવાણીએ ભજવી. રેકોડ'ગ અને સંગીત સાથેના નાટ્ય 
ભાગોની તેયારી માટેની પ્રેક્ટીસ ટ્રીનીટી સ્કૂલમાં શરુ થઇ ગઈ. સમય નજીક આવતાં આશિષ ભાઈ સાથે કથાકારની તેયારી માટે મીટીંગ 
યોજી તો ખબર પડી કે કાર્યક્રમના દિવસે જ આશિષભાઈ ઠાકરને પરીક્ષા કાર્ય માટે વિદ્યાનગર જવાનું થાય અને તેઓ નખત્રાણા આવી 
શકે તેમ નથી. તો હવે શું કરવું તેની મુંજવણમાં બધા હતા ત્યાં, આશિષ ભાઈએ ડો. વસંત ધોળુને મોટે સ્ક્રીપ્ટ વાંચવાનું કહ્યું. એક વાર, 
બે વાર, ત્રણ વાર આમ વારંવાર વંચાવ્યા બાદ આશિષ ભાઈએ જણાવ્યું કે ડો. વસંતભાઈ ની વાણી સાથે જો વાયોલીનનું સંગીત મળી 
જાય તો ડો. વસંત ભાઈ કથા કરી શકે તેમ છે. આ ચેલેન્જ સ્વીકાર્યા સિવાય છૂટકો પણ ના હતો. કારણ કે સમગ્ર કચ્છમાં આ કાર્યક્રમની 
પત્રિકાઓ યુવાસંઘ-કચ્છ રીજીયનના ચેરમેન પ્રવીણભાઈ ધોળુ અને ટીમે ગામેગામ પહોચાડી દીધેલ. તખતગઢના સામજી મતાદાર 
તરીકે ઓળખાતા પ્રખર સનાતનીના પૌત્ર એવા મહેન્દ્રભાઈ ધોળુનો સંપર્ક કરતાં તેઓએ વાયોલીન વાદકની સેવા આપવાનું સ્વીકાર્યું. 
શ્રી નારાયણ કથાને સૌ પ્રથમ પ્રાયોગિક રીતે રૃશાતકંપામાં રજુ કરી. 
શ્રીસમાજના દ્વારે નખત્રાણા ખાતે તા. ૨૫.૦૫.૨૦૧૩ ના રોજ “શ્રી નારાયણ કથા” સાંભળવા અને નિહાળવા મોટી સંખ્યામાં 
જ્ઞાતિજનો બોર્ડીગના પટાંગણમાં ગોઠવાઈ ગયેલ. શરૂઆતની પ્રાસંગિક ફોમ લીટી પૂર્ણ કર્યા બાદ આદરણીય સનાતની પ્રમુખ એવા 
ગંગારામભાઈ સાંખલાના વરદહસ્તે સાલથી સન્માનિત થઈ કથાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો. કથાની શરૂઆત કરી, પરંતુ, જગત 
[નિયંતાને હજુ વધુ પરીક્ષા લેવાની હશે તેમ લેપટોપમાં ખરાબી થતાં તેમાં રાખેલ પ્રાર્થના અને ગીત-સંગીતને વગાડવા માટે ઈશારો કર્યો 
પણ તે ચાલુ ના થયું. એક બાજુ પ્રેક્ષકો બેઠા છે, લેપટોપ ચાલુ ના થાય, તે સમયે મહેન્દ્રભાઈ અને સંગીતકારોએ સમય પારખીને 
લક્ષ્મીનારાયણની ધૂન ચાલુ કરી, તે પણ પૂરી થઇ ગઈ, છતાંય લેપટોપ ચાલુ ના થતાં મનોમન પ્રભુને પ્રાર્થના કરીકે આજે મારી નહિ 
તારી પરીક્ષા છે, હું કથા શરુ કરું છું, લાજ રાખજે એમ કહીને આપણા ઈતિહાસ અને પરંમ્પરાઓ વિષે વાત શરુ કરી. ટીમ નવા લેપટોપ 
માટે અંગિયા સ્ટેશને આવેલ પ્રવીણભાઈના પેટ્રોલપંપ પર ગઈ અને પરત આવી. ત્યાં સુધી કાઠીયાવાડી લેકામાં રજુ થયેલ તમામ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો 


દ્‌ સનાતની ચળવળની ચોશી કાંતિના પરિણામો 


પ્રસંગોએ પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર અને વ્યાસપીઠની દૈવી શક્તિના દર્શન કરાવ્યા. 

નારાયણ બાપાના જીવન પ્રસંગો નાટ્ય અને કથા સ્વરૂપે એક પછી એક ભજવાતા ગયા અને જ્ઞાતિજનોની આંખોમાં ક્યારેક 
સનાતની જુસ્સો, તો કેટલાક દર્દનાક પ્રસંગોએ અશ્રુધારા વહેતી જોવા મળી. સતત તાળીઓ અને તેઓના હાકોટા સાથેના જુસ્સાએ 
અમારી ટીમનું મનોબળ વધાર્યુ. બે કલાક બાદ “શ્રી નારાયણ કથા” નો પ્રથમ પ્રયાસ પૂર્ણ થયો. આમ, કથા સ્વરૂપે એક નવીન સનાતની 
પ્રયોગના બીજ રોપાયા અને ડો. વસંત ધોળુ યુવાસંઘના હોદ્દેદાર ઉપરાંત કથાકારના નવા સ્વરૂપે કાર્ય કરતાં જોવા મળ્યા. આ સભામાં 
સમાજના પૂર્વ પ્રમુખ રામજીભાઈ નાકરાણી, યુવાસંઘ પૂર્વ પ્રમુખ જયંતીભાઈ રામાણી , હિમતભાઈ ખેતાણી, અબજીભાઈ કાનાણી, 
ડો. શાંતિલાલ સેંઘાણી, યુવાસંઘ-મહિલાસંઘના કાર્યકર્તાઓ અને સૌ સમાજપ્રેમી યુવાઓ , બહેનો, વડીલો ૪૦૦૦ કરતાં વધુ સંખ્યામાં 
હાજર હતા. આમ, આ નાટ્ય-ગીત-વિડીઓ-કથાના પ્રથમ પ્રયોગથી જ સર્વે જ્ઞાતિજનોના દિલમાં સનાતની ઈતિહાસની કંડારાતો 
જોવા મળ્યો. 
ત્યારબાદ કથામાં પૂ. નારાયણ રામજી લીંબાણી સાથે નરવીર પૂ. કેશરા પરમેશ્ચરા, સંતશ્રી પૂ. લાલરામ મહારાજ, સંત શ્રી પૂ. 
ઓધવરામ મહારાજ, પૂ. રતનશી ખેતાણી, પૂ. નારણ રૈયાએ કરેલ સનાતની કાર્યોને વણી લઈને “શ્રી નારાયણ કથા” ને “સનાતન 
ગાથા” તરીકે રજુ કરવાનાં ભારતભરમાંથી આમંત્રણ મળવા લાગ્યા. બીજી કથા મુંબઈ (કાલિદાસ નાટ્ય ગૃહ, મુલુંડ) , ત્રીજી અંકલેશ્વર 
યોજાઈ. હિમતનગર (નલીનકાંત ગાંધી હોલ)ખાતે “સનાતન ગાથા”ના આયોજન પીરાણાપંથીઓ સ્વીકારી શક્યા નહિ અને તેઓએ 
કલેકટરમાં તેને રોકવા અરજી કરી. મોડી રાત્રી સુધી આપણી સનાતની ટીમે પોલીસ સ્ટેશનના ચક્કર કાપ્યા. છેલ્લે પોલીસ વડાએ આ 
કથા બાબતમાં ત્રણ મીનીટમાં જણાવવા કહેતાં ડો. વસંત ધોળુએ તેઓને જણાવ્યું કે “જેમ ભારતમાં સૌ બાળકોને સરદાર પટેલ, 
ગાંધીજી, સુભાષચંદ્ર એમ અનેક સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીના કાર્ય ભણાવવામાં આવે છે તેમ મારી સનાતની જ્ઞાતિને બચાવવા માટે અમારા 
વડીલોએ કરેલ સંઘર્ષની વાત આજે સૌને કહેવાનું આયોજન છે. આપનાડીપાર્ટમેન્ટના કોઈપણ ઓફિસરને ત્યાં હાજર રાખશો અને જો 
પીરાણાપંથીઓએ આપ સમક્ષ રજુ કરેલ જુઠ્ઠી વાતો મુજબ આપને યોગ્ય ના લાગે તો જેલમાં પૂરી દેશો.” ત્યારબાદ સૌ સનાતાનીઓના 
સહિયારા પ્રયાસથી મંજુરી મળતાં ખુબ મોટી સંખ્યામાં પોલીસની હાજરીમાં ૧૦૨ ડીગ્રી તાવમાં પણ ૭૫૦ની કેપીસીટી વાળા 
નલીનકાંત ગાંધી હોલમાં ૧૨૦૦ જ્ઞાતિજનોની હાજરીમાં “નારાયણ કથા” કરી અને હાજર પોલીસ તંત્રે કીહ્યું કે આપના સમાજના આ 
ઇતિહાસની અને તમારા વડીલોએ કરેલ સંઘર્ષની અમોને જાણ નહોતી. સતપંથીઓએ અમારી સમક્ષ ખોટું ચિત્ર ઉભું કરેલ. પરંતુ, 
આજે આ કથા માણ્યાપછી આપને આ બાબતે કોઈ કનડગત નહિ થાય તેવી જાહેરમાં ખાતરી આપી. 

આ “સનાતની નારાયણ કથા” એ સમાજના યુવાઓ અને જ્ઞાતિજનોમાં નવીન ઉર્જાનો સંચાર કર્યો અને સમાજની સનાતની 
ચળવળને ખુબ મોટો સહયોગ મળ્યો. કેટલાય ઢીલું વલણ ધરાવતા જ્ઞાતિજનોના દિલમાં આ કથાના માધ્યમથી સનાતની મજબૂતાઈ 
કાયમ કરવામાં સફળતા મળી. એ વખતના વડીલોના સમર્પણનું ચિત્ર આબેહુબ રજુ કરી હાલની સામાજિક યોજનાઓમાં પણ તેઓને 
મોટી સંખ્યામાં આસાનીથી જોડી શક્યા. આમ, “શ્રી નારાયણ કથા” એ સનાતની ચળવળમાં શ્રીસમાજ માટે મોરપીંછ સાબિત થઈ. 
ડો. વસંત ધોળુ યુવાસંઘ સાબર રીજીયનના ચેરમેન ત્યારબાદ કેન્દ્રીય યુવાસંઘના મહામંત્રી, ઉપપ્રમુખ અને પ્રમુખ બન્યા બાદ પણ 
તેઓએ આ કાર્ય “જય સનાતન... છે ટનાટન... દે ધનાધન...” નારા સાથે અવિરત રાખ્યું. ક્રમશઃ અંકલેશ્વર, હિમતનગર, 
ખીરસરા (રોહા-કચ્છ) , દિલ્હી, નેત્રા, ઔરંગાબાદ, દયાપર, નરોડા-અમદાવાદ, નાગપુર, હૈદરાબાદ, સુરત(મ્ઇઝ ભવન) , વિરાણી 
મોટી, પોંડીચેરી એમ કુલ ૧૮ જેટલા સ્થળોએ “શ્રી નારાયણ કથા” કે “સનાતન ગાથા” ને રજુ કરવાનું ડો. વસંત ધોળુ અને યુવાસંઘ 
ટીમ સાબરને સનાતની સૌભાગ્ય મળ્યું. 


કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં સનાતની ચળવળ (ચોથી કાંતિ) ના સંસ્મરણો પરજ૪ 


ભરિ 
ન્પિં 


ઇ।પા-£/4ડ10ન ૪૦1ર 0€ડા।ર£ડ 


114૨ 007&ર૬ 


“#રિ£1[૫ 11૫410૦ 
#540/8 [૫1૪ 1-૦૧)/૦૫1, [0/5૦ ટ રિ૦વવં, 8ટ0વુવાંપ(પ, [216 -560006 
*91 6884464444 | ૪%/૪/૪૪.૦વ૧૫૯110101૦0.૮૦।૧01 


€ર£ દ 2£ર:-૬£૯ 524€£5 
*0ર 2ર£૯।0૦1૫5 ॥/1£1/10રદ£ડ 


૬15404૯020 


(11૬14£1૫*0/ત4ર8ર0૦૩:£-*08:₹52014:₹ ।11£₹૨ર।0૦રડ 


#“૮રિ£11 8£500144દ£ [1।1/1146 0૨1૫ %1£ 111 11£0 
#28/, [0/3૦ રિ૦વવં, [રવા૧૯1વ11૧૪વ[૯«૦1૧॥વાં|, 
81તંવતા, 83ટ11વવાંપ(પ, [4વાવ1વ«ત 560109 


*91 6884464498 | ૪%/ટવ(€ટ(ઊ51૦5[1(01110.૯૦ 


